PRYDAIN      FAWR: 

€i  €boomo,  â  Cfeng^  a'i  lltatatEẁ; 


YNNGHYDi, 


BRASLUN  O'I  CHYFANSODDIAD,  EI  LLYWODRAETH, 


A'l 


CHYPREITHIAIT. 


GAN 


THOMAS     LEVI,    TREFORIS. 


ABERTAWY: 

ARGRAFFEDIG  A  CHYHOEDDEDIG  GAN  J.  ROSSER,  HEATHFIELD  STREET, 


^dlso 


RHAGARWEINIÂD. 


HANES  Y  CYMRY. 

Mae  i  genedl  y  Cymry  le  pwysig  yn  hanes  Prydain  Fawr.  Mae  y  rhan 
fwyaf  o'r  haneswyr  yn  tueddu  i  un  o  ddau  eithafoedd  wrth  ysgrifenu  ei 
hanes;  naill  ai  edrych  ar  y  genedl  fel  un  heb  feddu  unrhyw  ragoriaethau 
hynafol  uchel,  f el  y  gwna  llawer  o'r  Saeson  ;  neu  edrych  arni  f el  cenedl  o 
haner  duwiau,  na  fu,  ac  na  fydd  cenedl  arall  gwerth  ei  chydmaru  â  hi,  fel 
y  gwna  llawer  Cymro  brwd  a  gor-selog.  Mae  y  gwirionedd  yn  hyn,  fel 
mewn  pynciau  dadleuol  yn  gyffredin,  yn  gorwedd  rhwng  y  ddau  eithaf oedd. 
Ac  er  ein  bod  wedi  britho  y  gyf rol  hon  â  thameidiau  o  hanes  prif  ddygwwdd- 
iadau  ein  gwlad  a'n  cenedl,  efallai  y  bydd  crynodeb  byr  o'r  hanes  mwyaf 
dilys  a  chredadwy  yn  ddymunol  gan  y  darlìenydd  ar  ff urf  Rhagarweiniad. 

EU  HANIAD  A'U  CYFLWE.  BOREUOL. 

Mae  haniad  cenedl  y  Cymry  yn  orchuddiedig  yn  niwl  y  cynoesoedd.  Er 
f od  genym  luaws  o  chwedlau  a  thraddodiadau  yn  olrhain  ei  hanes  a'i  rhwysg 
yn  ol  mor  f oreu  a  Noah,  i  ymyl  y  Diluw,  nid  oes  i'r  cyfryw  draddodiadau 
awdurdod  hanesiol.  Md  oes  gan  y  Cymry  unrhyw  gofnodau  hanesiol 
o'u  heiddo  eu  hunain,  yn  cyrhaedd  mor  bell  a  dechreuad  y  cyfnod  Cristion- 
ogol ;  ond  y  mae  yr  oll  sydd  ar  gael  wedi  ei  gofnodi  yn  ngweithiau  awduron 
estronol.  Y  tebygolrwydd  yw,  oddiwrth  bob  hanesiaeth  a  thraddodiad, 
i'r  genedl  ymfudo  i'r  ynys  hon  o  ryw  barthau  dwyreiniol,  ac  iddynt  fod 
unwaith  mewn  rhwysg  mawr  ar  gyf andir  Bwrop.  Addefìr  yn  o  gyfTredin 
hefyd,  mai  hwy  oedd  trigolion  cyntaf  ynys  Brydain,  ac  i'r  wlad  fod  am 
dymhor  anhysbys  yn  rhanedig  rhwng  gwahanol  lwythau  o  honynt.  Mae 
yn  dra  thebyg  hefyd  i'r  wlad  gael  ei  henw  oddiwrth  Brytlion,  yr  hen  enw 
cyffredin  ar  y  trigolion.  Beth  bynag,  gan  nad  o  ba  le.  y  daeth  y  Cymry,  na 
pha  mor  foreu  y  cymerasant  feddiant  o'r  ynys,  y  mae  yn  eithaf  sicr  eu  bod 
yn  genedl  gref  yn  amser  dyf odiad  y  Rhufeiniaid,  nid  yn  unig  yn  Mhrydain, 
ond  hefyd  mewn  parthau  o'r  Cyf andir  ;  a  chyf rifid  f od  y  Cymry  a  hen  drig- 
olion  Gaul  (Ffrainc)  yn  tarddu  oddiar  yr  un  gwreiddyn  cyntefìg.  u  Yr  oedd 
y  Cymry,"  meddai  Stephens,  "yn  mhlith  poblogion  boreuaf  Ewrop,  pan 
oedd  y  wlad  (Prydain)  eto  yn  annghyf anedd,  yn  rhanedig  rhwng  bwystfilod 
rheibus,  ac  heb  ddelw  dyn  o  fewn  ei  therfynau.  Hwynt-hwy  enillasant 
Ynys  Brydain  oddiar  eirth  a  bleiddiaid,  ac  a  osodasant  gareg  sylfaen  ei 
godidawgrwydd  presenol.  Ac  er  holl  ddichellion  gwrthwynebwyr,  a  holl 
chwyldroadau  amser,  wele  ni  yma  eto,  a'n  traed  ar  fryniau  ein  hynafiaid, 
ein  haneddleoedd  yn  y  dyíîrynoedd  a  feddianent  hwythau,  ac  awelon  y  nef 
yn  cludo  (ein)  gweddiau  at  orseddf ainc  y  Goruchaf  yn  yr  iaith  ag  a  esgynai 
oddiyma  filoedd  o  rlynyddoedd  yn  ol."  Yr  ydym  wedi  rhoddi  cipolwg  ar 
gyflwr  boreuol  y  genedl  yn  y  benod  gyntaf  o'r  llyfr;  felly  awn  heibio  yn 
awr  i  gael  trem  ar  eu  helynt  yn  ystod 

Y  CYFNOD  RHUFEINIG. 

Bychan  iawn  yw  y  defnyddiau  hanesyddol  o  ddim  awdurdod  am  gyflwr 
gwreiddiol  y  Cymry  yn  ystod  y  pedwar  can  mlynedd  y  bu  ein  gwlad  yn 
dalaeth  Rufeinig,  gan  fod  y  beirniaid  goreu  yn  amheu  awdurdod  y  "Brut" 


IV.  EHAGAEWEINIAD. 

a'r  "Trioedd."  Pymtheg  mlynedd  a  deugain  cyn  Crist,  fel  y  dangoswyd, 
daeth  Julius  Cesar  â  byddinoedd  drosodd  yn  erbyn  Prydain ;  caf odd  wrth- 
wynebrwydd  cyndyn  gan  y  brodorion  dan  arweiniad  y  dewr  Caswallawn. 
Ond  y  flwyddyn  ganlynol,  wedi  cyrchu  adgyfnerthion,  llwyddodd  Cesar  i 
ddarostwng  y  Prydeiniaid  mor  bell  ag  i  gael  ganddynt  gydnabod  goruwch 
awdurdod  Rhufain  arnynt.  Yn  mhen  tua  chan  mlynedd  (O.C.  43)  ystyriai 
Rhuf  ain  ddarostyngiad  Prydain  yn  bwnc  o  gymaint  pwys,  fel  y  daeth  yr 
ymerawdwr  Claudius  ei  hun  drosodd  i  geisio  perffeithio  y  gorchwyl  a 
ddechreuwyd  gan  ei  ragflaenydd.  Canlynodd  degau  o  flynyddoedd  o'r 
brwydrau  mwyaf  ffyrnig  a  gwaedlyd;  anfonai  Rhufain  ei  dewis  gadfrid- 
ogion  drosodd,  y  naill  ar  ol  y  llall,  gyda  chyflenwad  parhaus  o  fìlwyr ;  ond 
daliai  y  Cyrnry  i'w  gwrthsefyll  yn  wrol  dan  lywyddiaeth  Caradog, 
Boadicea,  ac  eraill.  Ac  oni  bai  annghydfod  a  bradwriaeth  yn  eu  mysg  eu 
hunain,  diamheu  y  buasent  wedi  gyru  eu  gormeswyr  mwy  gwareiddiedig 
allan  o'u  cyfìiniau. 

Dan  lywyddiaeth  Agricola,  y  cadfridog  Rhufeinig  mwyaf  llygadgraff, 
dewr,  a  hynaws,  a  fu  yn  Mhrydain,  y  cyrhaeddodd  y  gallu  Rhufeinig  ei 
rwysg  uchaf  yn  y  wlad  hon.  Daeth  hwn  drosodd  yn  y  flwyddyn  78  -,  a  phan 
welodd  nad  allai  lwyr  orchfygu  y  Prydeiniaid  trwy  rym  arfau,  dywed  yr 
hanesydd  Tacitus  (mab  yn  nghyfraith  Agricola)  iddo  ymroddi  i  gwblhau  y 
darostyngiad  trwy  hudoliaethau,  a  thrwy  feithrin  yn  y  trigolion  archwaeth 
at  lythineb  a  moethusrwydd.  Adeiladai  dai  a  themlau  iddynt,  canmolai 
eu  gorchestion,  ac  addysgai  eu  plant.  Ymroddodd  i  blanu  ysbryd  ac 
arf erion  Rhuf  einig  yn  y  wlad ;  a  phrof odd  hyn  yn  f  wy  llwyddianus  i  ddar- 
ostwng  y  genedl  na  holl  nerth  y  cleddyf  a'r  bicell.  Eto  dylid  dyweyd  nad 
oedd  y  goresgyniad  yn  drwyadl.  M  fynai  yr  Esyllwyr — trigolion  G-went  a 
Morganwg — ymostwng  trwy  deg  na  hagr,  ac  ni  chydnabyddodd  parthau 
gogleddol  yr  ynys  erioed  mo'r  awdurdod  Rhufeinig. 

Dygodd  y  Rhufeiniaid  fanteision  ac  anfanteision  gyda  hwy  i'r  wlad  hon. 
Ar  y  naill  law,  llethasant  ysbryd  annibynol  y  Cymry,  ac  anafwyd  eu  gwr- 
oldeb  a'u  teimlad  cenedlaethol  i  raddau  helaeth  gan  ddeniadau  ac  arferion 
moethus  a  llygredig  y  gormeswyr.  "Annghofìodd  y  Brython  eu  bod 
unwaith  yn  annibynol,  ymostyngasant  i  iau  estronol,  a  cholìasant  y  ffordd 
a'r  ewyllys  i  amddiífyn  eu  hunain."  Ar  y  llaw  arall,  effeithiwyd  gwell- 
iadau  pwysig  mewn  gwisgoedd,  mewn  tai,  mewn  gwybodaeth  a  chelfyddyd, 
ac  yn  arbenig  mewn  amaethyddiaeth.  Llinellwyd  y  wlad  ar  hyd  ac  ar 
draws  â  ffyrdd,  darnau  o  ba  rai  sydd  yn  aros  hyd  y  dydd  hwn;  a  hwyluswyd 
masnach  y  wlad  â'r  Cyf andir,  yr  hon  oedd  wedi  bod  mewn  bri  am  ganoedd 
o  flynyddoedd  cyn  dyfodiad  y  Rhufeiniaid.  Ac  er  bod  dyfodiad  y  Rhufein- 
iaid  yn  fìiangell  gyfiawn  ar  y  Brytaniaid  am  y  gormes,  yr  eiddigedd,  a'r 
bradwriaeth  a  íodolai  yn  mysg  y  gwahanol  lwythau ;  eto  yr  oedd  yn  aml wg 
fod  gan  Ragluniaeth  amcan  pellach  a  phwysicach,  sef  darparu  ffordd  i 
ddyfodiad  yr  Efengyl.  Md  yw  yr  ystyriaeth  hon  yn  unrhyw  esgus  dros 
wanc  a  chreulonder  y  gorchfygwyr ;  ond  y  mae  yn  ddefnydd  cysur,  ac  yn 
destun  diolchgarwch  i'r  gorchfygedig.  Y  dygwyddiad  mawr  nesaf  yn 
hanes  y  wlad  yw — 

GOEESGYNIAD  Y  SAESOX. 

Rhoddwyd  hanes  byr  am  helyntion  dyfodiad  yr  efengyl  i  Brydain  mewn 
lle  arall  (tu  dal.  18.)  Gwanychodd  y  gallu  Rhufeinig  yn  raddol,  ac  erbyn 
canol  y  bumed  ganrif  (446)  yr  oedd  y  Rhufeiniaid  wedi  cilio  yn  llwyr;  ond 
gadawsant  wythen  o  waed  Rhufeinig  ar  ol,  trwy  ymgymysgiad  â'r  Brytan- 
iaid.     Gadawsant  yr  ynys  yn  llawn  terfysgoedd  blin,  y  rhai  a  achosid  yn 


RHAGAEWEINIAD.  V. 

benaf  gan  ruthriadau  ysbeilgar  Albaniaid  a  Gwyddelod,  a  elwid  Pictiaid  a 
Scotiaid.  Wedi  i'r  Rhufeiniaid  wrthod  cynorthwy,  gwahoddwyd  llwyth  o 
estroniaid  Germanaidd,  a  elwid  Sacsoniaid,  drosodd  i  gynorthwyo  y  Prydein- 
iaid  yn  erbyn  y  llwyth.au  anhywaith  hyn,  ac  i  cldarostwng  y  gwrthryfel. 
Ond  nid  hir  y  bu  yr  estroniaid  hyn  cyn  gwarchocl  cyneusdra,  a  gyru  am 
ychwaneg  o  nerth  er  treisio  llywodraeth  y  wlad  i'w  dwylaw  eu  hunain. 
Cyffrodd  hyn  ysbryd  gwrol  yr  hen  G-ymry,  a  daethant  allan  yn  eu  dewrder 
arferol  i'w  gwrthsefyll,  dan  arweiniad  eu  breninoedd  enwog,  Emrys 
Wledig,  Uthyr  Benclragon,  Arthur,  Cadfan,  Cadwallawn,  Cadwaladr,  ac 
eraill.  Ond  gan  fod  y  gelyn  yn  para  i  redeg  i  mewn  fel  afon,  yn  raddol 
cymerasant  feddiant  o'r  parthau  deheuol;  iîurfiasant  deyrnas  ar  ol  teyrnas, 
nes  erbyn  diwedd  y  chweched  ganrif,  yr  oedd  y  Seithbenaeth  Seisnig  wedi 
eu  sefydlu,  a'r  Cymry  wedi  eu  cilgwthio  i'r  gogledd  a'r  gorllewin.  "Y 
Saeson,"  medclai  Carnhuanawc,  "a  orfuant  ymladd  eu  ffordd  bob  yn  droed- 
f  edd,  dros  dri  chant  o  tlynyddau  cyn  gaìlael  cwbl  f eddianu  Lloegr.  A  phan 
ddaeth  y  Norrnaniaid  i'r  ynys,  goresgynasant  y  Saeson  ar  un  ergyd,  sef  yn 
mrwydr  Hastings,  ond  buont  dros  dclau  cant  o  flynyddau  yn  cynal  rhyfel- 
oedd  parhaus  yn  erbyn  y  Cymry,  yn  nghyda  holl  gadernid  Lloegr,  cyn 
llwyddo  i  uno  y  Dywysogaeth  â  choron  y  deyrnas  hono."*  Y  brenin 
Cymreig  diwecldaf  a  fu  yn  llywodraethu  dros  Unbenaeth  Prydain,  ydoecld 
Cadwaladr,  teyrnasiad  yr  hwn  a  derfynodd  yn  y  flwyddyn  703. 

Wedi  goruchafiaeth  y  Saeson  a  sefydliad  eu  teyrnasoedd  yn  Lloegr,  ym- 
sefydlodd  yr  hen  genedl  yn  benaf  yn  Nghymru.  Ymsefycllodd  niferi  o 
honynt  hefyd  mewn  parthau  eraill,  megys  Cernyw,  Strathclud  (Ystrad 
-Cìwyd),  ar  lan  yr  afon  Clyde,  Cumbria  (Cumberland),  a  Llydaw.  Ym- 
gymysgodd  y  cangen-lwythau  brodorol,  a  elwicl  y  Lloegrwyr  a'r  Coraniaid, 
â'r  llwythau  Sacsonaidd;  ymdoddasant  i'w  gilydd,  a  chyfrifir  mai  y  cyd- 
gymysgiad  hwn  sydd  yn  frurfio  cyfî  priodol  y  genedl  Seisnig  rhagllaw. 
Diflanodd  y  Cymry  oeddynt  wecli  sefydlu  yn  ngwahanol  barthau  yr  ynys 
hefycl  yn  raddol,  trwy  ymgymysgiad  cyff eiyb,  oddigerth  y  rhai  a  breswylient 
yn  Nghymru.  Ymgadwoclcl  y  rhai  hyn  ar  wahan  o  oes  i  oes,  ac  o  ganrif  i 
ganrif,  a  chospasant  draha  eu  goresgynwyr  Sacsonaidd,  Danaiclcl,  a  JNTor- 
manaidd,  trwy  ymosodiadau  parhaus  ar  y  cyffìniau.  Unwyd  y  saith  teyrnas 
Seisnig  yn  un  gan  Egbert  yn  827,  a  theyrnasodd  pymtheg  o  freninoedd 
arnynt  yn  olynol,  hyd  nes  iddynt  orfod  rhoddi  fTordd  i'r  "Llu  Du,"  neu  y 
Daniaid,  yn  nechreu  yr  unfed  ganrif  ar  cldeg,  a'r  Daniaid  i'r  Normaniaid 
yn  mhen  haner  canrif  wedi'n,  a'r  Normaniaid  eilwaith  i'r  Brytaniaid 
brodorol  cyn  diwedd  y  bymthegfed  ganrif,  yn  mherson  Harri  Tudor 
(Henry  VII.) 

Hanes  rhyfeloedd  gwaedlyd  yw  bron  yr  oll  o  hanes  y  Cymry  sydd  ar  gael 
am  bum  can  mlynedd  wedi  goresgyniad  eu  gwlacl  gan  y  Saeson.  Yn  y  cyf- 
amser  mwydwyd  agos  pob  llathen  o  dclaear  Cymru  â  gwaed;  nid  gwaed  y 
Saeson,  a  lluoedd  duon  y  Daniaid  yn  unig,  ond  yn  fynych  mynych  â'r 
gwaed  coch  Cymreig,  a  hyny  trwy  ddwylaw  eu  gilycld.  Cenedl  greulon 
ac  annuwiol  oedd  y  Saeson ;  ac  y  mae  ysgelerder  eu  gweithredoecld  anrheith- 
iol  yn  annesgrifiaclwy.  Yn  gospedigaeth  am  eu  pechodau  rhyfygus  dygodd 
Hhagluniaeth  heidiau  o'r  môr-ladron  Danaidd  arnynt  fel  locustiaid — pobl 
greulonach  na  hwy  eu  hunain.  Cilgwthiasant  hwynt  o'u  blaen,  a  chymer- 
asant  awdurdod  y  wlad  oddiarnynt.  Cwnaethant  ymosodiadau  olynol  a 
chyndyn  ar  y  Cymry  hefyd;  ond  y  cwbl  yn  ofer;  gyrent  hwynt  yn  eu  hol 
i'r  môr,  neu  i  Loegr,  gyda  cholledion  a  chywilycld.  "Pan  ystyriom  y  modd 
rhyfeddol  y  darfu  i'r  Cymry  amddiffyn  eu  hunain  rhag  y  gorthrymder  hyn, 

*Hanes  Cymru,  294. 


VI.  RHAGARWEINIAD. 

ni  allwn  atal  oddiwrthynt  y  clod  sydd  ddyledus  idd  eu  gwrolder,  a  chyf- 
adclef  ein  dyledion  i'r  Rhagluniaeth  a'u  cyf nerthodd  hwy  i'r  gwaith ;  canys 
er  y  darfu  i'r  lluoedd  bwystfilaidd  yma  oresgyn  Lloegr,  ac  yn  agos  y  cyfan 
o'r  Ynysoedd  Brytanaidd,  a'u  cadw  dan  eu  rheolaeth  gormesol  dros  amryw 
oesoedd,  eto  nis  gallasent  erioed  enill  cymaint  ag  un  ymsefydliad  yn 
Nghymru,  er  y  gwnaethant  amrywiol  gynygion,  fel  y  gweìir  yn  y  cofiant 
a  geir  am  y  brwydrau  gwaedlyd  a  ymladdwyd  â  hwy  mewn  cynifer  o  f anau 
ar  ymylau  y  Dywysogaeth.  A  diau  mai  nid  ymdrechiadau  llesg  oedd  y 
rhai  hyn;  canys  y  Daniaid  oeddynt  yn  ddynion  o'r  fath  danbeidrwydd  yn 
eu  rhuthriadau  mewn  brwydr,  a'r  fath  ddewrder  a  ífyrnigrwydd  diysgog 
mewn  ymladdiad  lawlaw,  ac  hefyd  o  gorpholaeth  a  nerthoedd  godidog,  a'u 
bod  hwy  yn  ddychryn  i  holl  ororau  Ewropa;  ac  oddieithr  Cymru,  nid  oedd 
un  o'r  gwledydd  cyfnesol,  yr  hon  ni  oresgynasant,  naill  ai  yn  gyfangwbl, 
neu  ryw  ran  o  honi."* 

Oesoedd  tywyll  mewn  gwirionedd  oedd  yr  oesoedd  hyn  ar  Brydain  yn 
mysg  ei  gwahanol  breswylwyr.  Yr  oedd  y  Saeson,  fel  y  tystia  y  brenin 
enwog  Alfred,  yn  îs  o  ran  eu  dysgeidiaeth  lenyddol  na'r  Cyrnry.  Cawn 
gydser  o  enwogion  Cymreig  tua'r  chweched  ganrif ,  y  rhai  y  mae  eu  henwau 
a'u  gweithiau  clodfawr  wedi  cyrhaedd  i  lawr  atom  ni;  sef  Taliesyn  ben 
Beirdd,  Aneurin,  awdwr  enwog  y  "Gododin,"  pryddest  a  gyfansoddwyd  yn 
510,  ac  un  o'r  cyfansoddiadau  Prydeinig  hynaf,  debygem,  sydd  ar  gael; 
Llywarch  Hen,  Myrddin,  a  Gildas;  a'r  seintiau  enwog  Dewi,  Cadog,  ac 
Illtyd.  Ond  am  ganriíoedd  ar  ol  hyn,  nid  oes  nemawr  o  f eirdd  na  llenorion 
enwog  i'w  cael,  gyda'r  eithriad  o  Nennius  yr  hanesydd,  Asser  Menevensis 
o  Dyddewi,  yn  y  nawfed  ganrif,  a  Hywel  Dda,  awdwr  a  chasglydd  y 
Cyfreithiau  Cymreig,  yn  y  ddegfecl  ganrif. 

Y  GORESGYNIAD  NORMANAIDD. 

Nid  aílonyddwyd  nemawr  ar  Gymru  gan  William  o  Normandy,  pan 
ddaeth  a'i  luoedd  drosodd  i  oresgyn  Lloegr;  ond  daeth  gorchfygiad  Cymru 
yn  bwnc  pwysig  ei  feibion  a'i  olynwyr.  Ac  un  o'r  cyfnodau  pwysicaf  yn 
holl  hanes  ein  cenedl  yw  cyfnod  eu  hymdrechion  hirfaith  a  llwyddianus  i 
amddiffyn  eu  gwlad  a'u  hannibyniaeth  yn  erbyn  ymosodiadau  y  breninoedd 
Normanaidd.  "Llywyddwyd  y  Cymry  gan  res  o  dywysogion  galluog  ac 
egniol;  amddiffynwyd  eu  rhyddid  gyda  gwroldeb  teilwng  o'r  cyfnod 
godidocaf  yn  hanes  y  Groegiaid — sef  amser  ymosodiad  y  Persiaid  dan 
Xerxes ;  ac  enillodd  0 wen  Gwynedd,  yr  Arglwydd  Bhys,  a'r  ddau  Ly welyn, 
barch  ac  enwogrwydd  a  dcleil  tra  fo  Cymro  a  Chymraeg  ar  wyneb  y  ddaear."f 

Nid  yn  ngwroldeb  eu  hysbryd  milwrol  yn  unig,  ychwaith,  y  gallasai  y 
Cymry  ymífrostio  yn  amser  ymosodiadau  y  Normaniaid  arnynt;  ond  yr 
oedd  ganddynt  iaith  mor  goethedig,  a  chyfoeth  llenyddol  nas  gallasai  yr 
un  genedl  arall  yn  Mhrydain  gystadlu  â  hwynt.  Yr  oedd  eu  sefyllfa  o 
wareiddiad  cyfîredinol  hefyd,  wrth  ystyriedyr  amseroedd  a'r  amgylchiadau, 
yn  glod  nid  bychan  iddynt.  Yn  y  cyffro  diwygiadol  pwysig  a  gynhyrfodd 
Brydain  a  holl  Ewrop,  yn  niwedd  yr  unfed  ar  ddeg,  a  dechreuad  y  ddeu- 
ddegfed  ganrif,  derbyniodd  Cymru  ei  chyfran,  a  chawn  yma  ymroddiad 
egniol  i  wellhau  y  cyfreithiau,  taenu  gwybodaeth,  cynal  eisteddfodau,  ac 
adeüadu  cestyll  cedyrn  ac  eglwysi  cyfieus.  Yr  oedd  gan  y  Cymry,  ar  adeg 
y  cyífroad  hwn,  un  fantais  bwysig  ar  y  cenedloedd  eraill;  "canys  tra  yr 
oeddynt  y  cenedloedd  eraill  yn  agos  yn  amddif ad  o  laf ar-ieithoedd  rheolaidd, 
ac  ar  y  pryd  yn  ymdrafferthu  dan  yr  anhawsderau  o  ífurfio  ieithoedd 

*Hanes  Cymru,  359.     f  Traethocìydd,  1857,  tudal.  307. 


RHAGAEWEmAD.:  YÜ. 

newyddion,  yí  oedd  y  Cyrnry  yn  berchenogion  ar  iaith  goeth  a  chyílawn, 
wecli  ei  choleddn  dros  oesoedd  rnaith,  ac  hefyd  yn  raeddianu  cyfundraeth 
ardderchog  o  farddoniaeth,  yr  hon  oedd  wedi  yrndreiddiaw  yn  eu  plith 
er  cyn  cof."* 

Ond,  er  cymaint  oedd  eu  gwroldeb,  gan  fod  amrafaelion  parhans  yn  eu 
mysg,  ac  aml  un  o  honynt  ya  ymwerthu  yn  fradwrus  i  gynorthwyo  y  gelyn, 
cyfyngwyd  ar  eu  tiriogaeth,  a  chymerwyd  parthau  eang  o  gyffiniau  Cymru 
oacíiarnynt.  Cymerocld  y  goresgynwyr  aniryw  o'r  siroecìd  cyffiniol,  a 
gosodwyd  y  pendefigion  Xorrnanaidd  dewraf  amynt,  y  rhai  a  elwid  yr 
Arglwyddi  Oyrffindirol,  er  niwyn  eu  cadw.  a  gwylio  yu  erbyn  rhuthr- 
gyrchiadau  y  Cymry  ar  Loegr.  Cadwodd  y  tywysogion  Cymreig  yr  oll  o'r 
wlad  o'r  afon  Teifi  hyd  afon  Conwy,  er  gwaethaf  pob  dyfais,  hyd  farwolaeth 
Lly welyn  ap  G-rufrydd,  ac  uniad  Cymru  a  choron  Lloegr,  dan  Edward  I. 

3Iae  y  cyniysgiad  achyddol  a  gymerodd  le  rhwng  y  pendefigion  Xormanaidd 
a  theuluoedd  pendefigaidd  Cymreig  yr  amser  hwn  yn  deilwng  o  nodiad. 
Dywedir  fod  teimlad  cyfeillgar  a  chymcleithasol  yn  un  o  nodweddion 
arbenig  y  cymeriacl  Normanaidd;  arferent  ymgymysgu  trwy  brioclas  â'r 
rhai  yr  ymsefydlent  yn  eu  mysg;  mabwysiadent  eu  hiaith  a'u  harferion,  ac 
ymostyngent  i'w  cyfreithiau.  Profasant  eu  hunain  felly  i  raddau  yn  eu 
trafodaeth  â'r  Cymiy.  Unwyd  amryw  o  brif  deuluoedd  y  ddwy  genedl 
rrwy  gysylltiad  priodasol.  Priododd  G-erald  de  Windsor  â  Nesfc,  merch  Rhys 
ab  Tewdwr;  Bernard  de  Xewmarch  â  Xest,  merch  Traheme  ab  Caradog; 
Eobert-  Fitzhamon  â  Nest  eto,  merch  Jestyn  ab  Gwrgant ;  John  de  Breos  â 
Margaret,  merch  Llewelyu  ab  Iorwerth ;  a  Reynold  de  Bruce  â  merch  arall 
i'r  un  tywysog.  O'r  tu  arail  ca\vu  Dafydd  ab  G-wynedd  yn  priodi  chwaer 
i  Henry  II. ;  Lleweiyn  ab  Iorwerth  yn  priodi  Joan,  chwaer  y  brenin  John; 
Llewelyn  ab  Grnfrydd  yn  priodi  Eleanor  de  3Iontford;  Gmffydd,  mab 
Arglwydd  Rhys,  yn  priodi  Matîlda,  merch  William  de  Breos;  a'i  frawd, 
Pthys  G-ryg,  yn  priodi  merch  Iarll  Clare.f  ^laehyn  yn  dangos  i  ymgymysg- 
iad  pwysig  gymeryd  lle,  ac  yn  rheswm  am  waith  y  Cymry  yn  fynych  yn 
cyuorthwyo  yr  Arglwydd  Cyffindirol  i  ymladd  yn  erbyn  y  penadur  Xor- 
manaidd.  Ac  un  peth  nodedig  yw,  i'r  teuluoedd  Cymreig  o'r  diwedd  lyncu 
yr  holl  dylwjthau  Xormanaidd  hyn,  a'u  gorfyw  mewn  gwaed,  iaith,  ac 
arf erion.  Oblegyd  dadf eiliodd  y  teuluoedd  estronol  yn  raddol,  a  chynyddodd 
y  teuluoedd  Cymreig  nes  cwbl  f  eddianu  eu  lleoedd.  "Y  coed-gymunwyr 
Saesoneg,"  meddai  Camhuanawc,  "a  ddaethant  ac  a  dorasant  i  lawr  lawer 
o  brenau  yr  allt,  ac  a  blanasant  yno  goedydd  dyeithr;  eithr  yu  rhwysg 
amser,  yr  hen  foncyffion  a  impiasanô  drachefn,  ac  a  dagasant  y  planigion 
estronaidd."  Yn  unol  a  hyn,  cawn  yr  holl  ryfeloedd  yn  y  diwedd  yn 
terfynu  yn  ngomchafiaeth  yr  hen  Frythoniaid;  nid  yn  sefydliad  un  o'r 
Normaniaid  ar  orsedd  Cymru,  ond  yn  sefydliad  etifedd  o'r  llinach  G-ymreig 
ar  yr  orsedcl  XormanaidcL  Cymerwyd  gorsedd  y  wlad  gan  y  Rhufeiniaid  yn 
y  flwyddyn  120;  gan  y  Saeson  yn  683;  gan  y  Dauiaid  yu  1012;  gan  y  Xor- 
maniaid  yn  1066;  a  chan  y  Cymry,  yr  hen  drigolion  cyntefig,  trwy  hawl- 
fraint  gwaed  a  choncwest,  yn  esgyniad  teulu  Tudor  yn  1185.  % 

Yr  ydym  mewn  lle  arall  wedi  cyf eirio  at  sefyilf a  wareiddiol  a  llenyddol  y 
Cymry  pan  unwyd  y  Dywysogaeth  â  choron  Lloegr.  Anfynych  y  mae,  ac 
anhawdd  y  gall  haneswyr  Seisnig  wneyd  cyfiawnder  â'r  genedl  G-ymreig, 
am  fod  muriau  yr  iaith  yn  rhwystr  iddynt  ffurfio  bam  am  ei  gweithiau 
llenyddol.  Diamheu  fod  dyled  Lloegr  y  dydd  hwn  i'r  Cymry  yn  llawer 
mwy  nag  a  gydnabydclir  yn  gyffrediu.     3Iae   elfen  G-ymreig  yn  iaith  a 

*Hanes  Cymni,  536.     f'Stephen's  Literature  of  the  Kymry,"  430.     j'£3Iorgan's 
Cambrian  History." 


VÎÜ.  RHAGAEWEINIAD, 

llenyddiaetli  y  Saeson;  gwaed  Cymreig,  trwy  ymgymysgiad  parhaus,  yn 
nghenedl  y  Saeson;  a  theulu  breninol  presenol  unbenaeth  Prydain  yn 
disgyn  o'r  achau  Cymreig.  Felly  nid  yw  y  casgliad  a  dynir  yn  un 
annheg — "Fod  rhan  helaeth  o  ddylanwad  yr  iaith  Seisnig  ac  o  ogoniant  y 
bobl  Brydeinig  yn  ddyledus  i  genedl  y  Cymry."  Ac  yn  wir,  y  mae  yn  un  o 
ryf eddodau  penaf  hanesiaeth,  f od  cenedl  yn  cofnodi  ei  hanes  wrth  y  miloedd 
o  flynyddau,  wedi  cadw  ei  gwlad  dros  yr  ystod  hirfaith,  er  gwaethaf  ym- 
osodiadau  holl  genedloedd  Ewrop,  ac  wedi  cadw  ei  hiaith  yn  fyw  a  dilwgr, 
pan  mae  ei  holl  gyfoed-ieithoedd  cyntefig  wedi  hen  farw.  lë,  yma  y  mae 
y  Cymry  heddyw  yn  preswylio  rhwng  mynyddoedd  a  bryniau  Cymru,  yn 
fwy  poblog  yn  eu  tywysogaeth  gyfyng  nag  y  buont  erioed  o'r  blaen,  a'u 
henwau  yn  tryfritho  pob  tref  ac  ardal  trwy  Loegr  ac  America;  eu  hiaith 
yn  fwy  coethedig,  yn  cael  ei  siarad  a'i  darllen  yn  eangach,  a'i  thrysorau 
llenyddol  yn  para  i  chwyddo  f wyf wy,  a  hwythau  f el  yn  penderfynu  gwneyd 
yr  hen  air  byth  yn  wir — 

"Eu  Ner  a  folant, 
Eu  hiaith  a  gadwant, 
Eu  tir  a  gollant, 

Ond  Gwyllt  Walia.,) 


CYNWYSIAD. 


PENOD  I. 

O  amsee  Julius-Cesae  hyd  Oechfygiad  y  Noemaxiaid,  cyn 
Ceist  55.— B.A.  1066. 

Bhagyinadrodd,  1. — I.  Trigolion  boreuol  Prydain — Y  llwythau  Pryd- 
einig\  2 — T  Derwyddon  a'u.  tarcldiad,  2 — Masnach  foreuol,  4. — II.  G-ores- 
gyniad  Prydain  gan  y  Elmfeiniaid — Tiriad  Cesar,  4 — Plautius,  5 — 
Caradog,  5 — Creulonderau  Suetonius  yn  Mon,  5 — Boadicea,  6 — Agricola,  6 
— Tmadawiad  y  Bhufeiniaid,  a  gwrthryfel  y  brodorion,  7 — Dylanwad  y 
Bhufeiniaid  ar  Brydain,  7. — III.  Goresgyniad  Prydain  gan  y  Saeson 
— Tarddiad  y  Saeson,  8 — Hengist  a  Horsa,  8 — "Brad  y  Cyllill,"  9— 
Sefydliad  y  teyrnasoedd  Sacsonaidd,  9— T  seithbenaeth,  10 — Offa,  10 — 
T  Daniaid,  11— Egbert,  Ethelwolf,  11— Ethelbald,  Ethelbert,  Alfred 
Fawr,  12 — Edward  L,  13 — Alelstan,  Edniund,  ac  Edgar,  13 — Dyfetha 
bleiddiaid  Cymru,  14 — T  Daniaid  dan  Lewyn  ac  01ave,  14 — Teyrnasiad 
galluog  Canute,  14 — Tr  orsedd  yn  dyfod  i  ddwylaw  y  Saeson,  15 — Dy- 
fodiad  "Williain  o  Norcnandy,  16 — Brwydr  Hastings,  17 — IV.  Hanes 
Crefydd — Crefydd  foreuol  Prydain,  18 — Dyfodiad  Cristionogaeth,  18 — 
Pelagius,  19 — Awstin,  20 — Dychweliad  Ethelbert,  a  llwyddiant  rhyfeddol 
Cristionogaeth,  20— Coifi,  yr  archoffeiriad  paganaidd,  21 — Theodore,  22 — 
Dunstan,  22 — Urddau  yr  eglwys,  24— Cristionogaeth  a  benywod,  24 — 
V.  Llywodraeth  a  Chyfreithiau — Tr  awdurdod  i  wneycl  cyfreith- 
iau,  24 — T  brenin  a'r  bobl,  25 — G-raddoliaeth  y  deiliaid,  26 — Cyfreith- 
iau,  27 — Y  Cymru,  27 — YL  Adolygiad  Cyffredinol — Cyflwr  y  wlad 
ynisel,  28 — Elfenau  gwareiddiol  yn  y  chwyldroadau,  28 — Cristionogaeth. 

PENOD  II. 

O  oeesGtYniad  y  Noemaniaid  hyd  ddiwedd  teyenasiad  y  Beenin 

John,  1066—1216. 
I.  William  y  G-orchfygwr — ei  goroniad  yn  Llundain,  30— Ei  ddyf eisiau  i  enill 
serch  y  Saeson,  31 — G-orthrymder  y  Normaniaid  yn  achosi  gwrthryfel,  31, 32 
— Meildith  Aldred,  32— Creulonderau  William,  33— Hereward,  33— Cwrth- 
ryfel  yn  Norwich,  34 — Ymosodiad  William  ar  G-ymru,  35— Sefydliad  y 
drefn  wriogaethol,  a  chyfnewidiad  iaith  y  wlad,  35 — Esgob  Durham,  35 — 
Wolfstan,  36 — Blinder  yn  nheulu  William,  36 — Y  Dane-gelt,  gorthryrnder 
William,  y  Doomsday  Éook,  37 — Damwain  i'r  brenin,  a'i  farwolaeth,  38 — 
Ei  gladdedigaeth  anmharchus,  38 — Ei  nodweddiad. — II.  William  II. — 
Gwrthryfel  o  blaid  Bobert  ei  frawd,  40 — Ymosodiacl  ar  Normandy,  40 — 
Ymraf aelion  y  brodyr,  41 — Codiad  y  Cymry,  42 — Y  Saeson,  42  -  Ehyf eloedd 
y  groes,  43— Damweiniau  yny  Eforest  Newydd,  44— iSíodweddiad  amarw- 
olaeth  William,  44,  45. — III.  Henry  L— Ei  briodas,  46— Ei  ymrafael  â 
Eobert  ei  frawd,  46— Carchariad  amarwolaeth  Eobert  yn  Nghaerdydd,  47 — 
Y  Flemings,  48— Marwolaeth  y  tywysog  William,  48 — Bìinderau  a  marw- 
olaeth  y  brenin,  49~Ei  nodweddiad,  50. — IV.  Stephan — Ei  drais- 
feddiant,  51 — Ehyfeloedd  yn  ei  erbyn,  52 — Cyflwr  truenus  y  wlad,  52 — 
Marwolaeth  a  nodweddiacl  Stephan,  54. — V.  Henry  II. — Ei  ymdrechion 
i  wellhau  cyflwr  y   wlad,  55 — Thomas  à  Bechet,  oG — Ymi*afael  Becket 


X.  CYNWYSIAD. 

â'r  brenin,  58— Coronîad  y  tywysog  Henry,  61 — Llofruddio  Becket,  61 
— Bhyfeloedd  â'r  Cymry,  63— Gorchfygiad  Iwerddon,  63 — Blinderau 
teulnaidd  y  brenin,  66— Eifarwolaeth  a'i  nodweddiad,  67. — VI.  Richard  I. 
— Ei  goroniad  a'i  lw,  69— Crenlonderan  ar  yr  Iuddewon,  69— Croes-ryfel 
y  brenin,  70 — Longchamp,  72 — Carchariad  y  brenin  yn  Germany,  73 — 
Ei  ddychweliad  adref,  75 — Fitz-Osbert,  76— Diwedd  a  nodweddiad 
Bichard,  76. — VII.  John — Arthur  Duc  Llydaw— Colli  Normandy,  79— 
Ymrafael  â'r  pab,  79 — a'r  baroniaid,  82 — Y  Magna  CJiarta,  83 — Marw- 
olaeth  a  nodweddiad  John,  85. — VIII.  Hanes  Crefydd — Amrafael  am  yr 
awdurdod  eglwysig,  86 — G-weddwdod  y  clerigwyr,  87 — Cospi  hereticiaid,  87 
■ — Yr  Eglwys  Gymreig,  88 — Bhyfeloedd  y  groes,  88. — IX.  Llywodraeth, 
Cyfreithiau,  a  Chynydd  —  Deddfwriaeth  annibynol,  92  —  Y  Gyfaith 
Gyffredin,  93 — Ymífurfiad  y  cyfansoddiad,  94 — X.  Masnach,  llafur  ac 
arferion,  porthladdoedd,  arian,  llafur,  adeiladau,  gwisgoedd,  cyfiogau, 
enwogion,  95—97 

PENOD  III. 

O   ESGYNIAD  HENEY  III.   HYD  DDIWEDD  TEYENASIAD  RlCHAED  II., 

1216—1399. 

I.  Henry  III. — Rhyfel  â  Ffrainc,  98— De  Burgh,  98 — Priodas  Henry,  a 
dylanwad  dyeithriaid,  99— Y  Parliament,  100 — Afradlondeb  ybrenin,  100 
■ — Simon  de  Montfort,  101 — Y  senedd  wallgof,  102 — Sefydliad  Tŷ  y 
Cyffredin,  103 — Marwolaeth  Leicester,  104— Marwolaeth  y  brenin,  104 — 
II.  Edward  I. — Ei  ddychweliad  o'r  Dwyrain,  Rhyfel  bach  Chalons,  105 — 
Dyoddefìadau  yr  Iuddewon,  106 — Sefyllfa  pethau  yn  Nghymru,  107 — 
Gorchfygiad  Cymru,  a'i  huniad  â  Lloegr,  109— Cwymp  Llywelyn,  110 — ■ 
Helyntion  Ysgotland,  112 — Amrafael  â  Ffrainc,  a  gwrthryfel  y  Cymry,  112 
— Marwolaeth  a  nodweddiad  y  brenin,  114. — III.  Edward  II,- — Piers 
Gaveston,  114 — Gwrthryf el  y  pendefigion,  115 — Brwydr  Bannockburn,  116 
— Bruce,  Hugh  Spenser,  116 — larll  Lancaster,  117 — Roger  Mortimer,  117 — 
Amrafael  a  Ffrainc  eto,  118 — Diwedd  y  ddau  Spenser,  118 — Llofruddiad 
y  brenin,  119 — Ei  gymeriad,  119. — IV.  Edward  III.— Heddwch  ag 
Ysgotland,  120 — Gormes  Mortimer,  120 — Y  Blacli  Prince,  121 — Cymeriad 
adienyddiad  Mortimer,  121 — Terfysgoedd  Ysgotland,  122 — Edward  yn 
hawlio  coron  Ffrainc,  122 — Brwydr  ofnadwy  Crecy,  123 — Icli  Dien,  124 
• — Brwydr  NerWs  Cross,  124 — Gwarchaead  Calais,  124 — Pla  dinystriol  yn 
Ewrop,  126 — Brwydr  Poictiers,  126 — Marwolaeth  a  chlod  y  Tywysog 
Du,  127 — Marwolaeth  a  nodwedd  y  brenin,  127. — V.  Bichard  II. — Cyílwr 
traílodus  y  deyrnas,  129 — Gwrthryfel  y  bobl,  Wat  Tyler,  129 — Afradlon- 
edd  y  brenin,  131 — Gwrthryfel,  132 — Llofruddiaeth  Duc  Gloucester,  133 
■ — Norfolk  a  Hereford,  133 — Diorseddiad  a  llofruddiad  y  brenin,  134 — ei 
gymeriad,  135. — VI.  Hanes  Crefydd — Eithafnod  y  gallu  Pabaidd,  135 
• — Codiad  yr  urddaumynachol,  137 — John  Wicliíf e,  137 — Cyíìwr  eglwysig 
Cymru,  140.' — VII.  Elfenau  llywodraeth  seneddol,  141  —  Bhaniad  y 
senedd  yn  ddau  Dỳ,  141 — Gwelliadau  dan  Edward  III. — Adolygiad 
Cyíîredinol — Llenorion  a  Llenyddiaeth,  143 — Masnach  a  Llafur,  146— 
Cyfiwr  ac  arferion  y  bobl,  148. 

PENOD  IV. 

O   ESGYNIAD  HENEY  IV.    HYD  DDIWEDD  TEYENASIAD  RlCHAED  III., 

1399—1485. 

I.  Henry  IV. — Bradwriaeth  y  pendefîgion,  149— Brwydr  Homildon,  150— 


CYNWYSIAD.  SL 

Owain  Glyndwr,  150— Cyfraith  yn  erbyn  y  Cymru,  151 — Brwydr 
Amwythig,  152 — Tori  pen  archesgob  York,  152 — Carchariad  tywysog  Ysgot- 
land,  153 — Tywysog  Cyrnm,  153 — Marwolaeth  Henry,  154. — II.  Henry  V. 
— Syr  John  Oldcastle,  151 — G-oresgyniad  Ffrainc,  155 — Buddugoliaeth 
Agincourt,  156 — Cytundeb  heddwch,  157 — Priodas  y  brenin,  157 — A'i 
farwolaeth,  158.— III.  Henry  VI. — Lloegr  a  Ffrainc,  158 — Gwarchae 
Orleans,  Joan  o  Arc,  159 — Duc  Gloucester  a'r  Cardinal  Beaufort,  161 — 
Llofruddiaeth  Duc  Suffolk,  161 — Duc  York,  162 — Dechreuad  rhyfeloedd 
y  Bhosynau,  162 — G-alanastra  ar  y  pendefigion,  162 — Marwolaeth  y 
brenin,  163.— IV.  Edward  IV.—  Brwydr  Towton,  163— Priodas  ddi- 
symwth  y  brenin,  164 — Gwrthryfel  a  dial  ar  deulu  Woodville,  164 — 
Cymod  Warwick  a'r  frenines  Margaret,  165 — Ffoedigaeth  y  brenin,  165 — ■ 
Brwydr  Barnet,  166 — Adferiad  Edward,  166 — Brwydr  Tewkesbury,  a 
goruchafiaeth  teulu  York,  166 — Marwolaeth  Clarence  a'r  brenin,  167. — ■ 

V.  Edward  V. — Iarll  Biyers  a  Duc  Gloucester,  168 — Tori  penau  y 
pendefigion,  169 — Pregeth  Dr.  Shaw,  a  thraws  f eddiant  Gloucester,  170 — 

VI.  Bichard  III. — Llofruddiad  y  tywysogion,  171 — Henry  Tudor,  Iarll 
Richmond,  171 — Gwrthryfelynerbynybrenin,  172 — Brwydr  Bosworth,  173 
■ — Cwymp  Richard,  a  therfyniad  rhyfeloedd  y  Bhosynau,  174. — VII. 
Hanes  Crefydd — Yr  oesoedd  tywyll,  174 — Y  Lollardiaid,  175 — Dechreu 
llosgi  hereticiaid,  175 — Cytlwr  yr  Eglwys,  176 — Cyflwr  Eglwysig  Ysgot- 
land,  y  gallu  Pabaidd,  177. — VIII.  Llywodraeth  a  Chyfreithiau — 
Cynydd  gallu  Tf  y  Cyffredin,  177 — Darostyngiad  y  gy  fundrefh  wriog- 
aethol,  178  —  Caethwasiaeth,  179.  —  IX.  Adolygiad.  Cyffredinol — Yr 
Argraffwasg,  179 — Caxton,  180 — Llenorion  Seisnig,  180— Llenyddiaeth 
G-ymreig  y  cyfnod,  180 — Cludiad  llythyrau,  181 — Y  ddyled  wladol,  182 — ■ 
Kìiights  of  the  Bath,  182. 

PENOD  V. 

O  esgyniad  HexryVII.  hyd  ddiwedd  teyrnasiad  HenryVIIL,  1485—1547. 

I.  Henry  VII. — Priodas  y  brenin,  183;  Lambert  Simnell,  184;  brwydr 
Stoke,  184;  helynt  Llydaw,  185;  Perkin  Warbeck,  186;  tori  pen 
Stanley,  186^  gwrthryfel  Cornwall  yn  achos  y  dreth,  187;  dienyddiad 
Warbeck  a  Iarll  Warwick,  188;  heddwch  ag  Ysgotland,  188;  priodas  y 
tyiyysog  Arthur  â  Catharine  o  Aragon,  188;  yr  archdduc  Philip,  189; 
marwolaeth  a  nodweddiad  y  brenin,  190;  darganfyddiad  America,  190. — 
II.  Henry  VIII. — Ei  briodas  â'i  chwaer  yn  nghyfraith,  191;  dienyddiad 
Empson  a  Dudley,  191;  rhyfel  â  Ffrainc,  192;  brwydr  Flodden  Hiíl,  193; 
priodas  Louis  o  Ffrainc  âMary  o  Loegr,  193;  Cardinal  Wolsey,  193;  Maes 
y  brethyn  aur,  195;  dienyddiad  Buckingham,  196;  y  brenin  yn  cael  y  titl 
o  "Amcldiffynwr  y  Ffydd,"  196;  cyflwr  y  Cyfandir,  197;  ysgariad  Henry 
a  Catharine,  197;  Anne  Boleyn,  197;  dyrchafiad  Cranmer,  199;  cwymp  a 
marwolaeth  Wolsey,  199;  Thomas  Cromwell,  201;  priodas  Henry  ag 
Anne  Boleyn,  202;  tori  iau  y  pab,  202;  Morwynig  Santaidd  Kent,  202; 
creulondeb  y  brenin,  203 ;  dienyddiad  Fisher  a  More,  204 ;  dinystr  300  o 
fynachdai,  205;  prawf  a  dienyddiad  Anne  Boleyn,  206;  genedigaeth 
Edward,  a  marwolaeth  y  frenines,  208;  rhoddi  Biblau  yn  yr  eglwysi,  a 
dinystrio  ychwaneg  o'r  mynachdai,  208 ;  esgymuno  Henry,  209 ;  Beginald 
Pole,  209;  llosgi  Lambert,  210;  y  chwe  pwnc,  210;  priodas  y  brenin  ag 
Anne  o  Cleves,  211;  ei  ysgariad,  a  chwymp  Cromwell,  212;  Catharine 
Howard,  212;  Catharine  Parr,  214;  cynyg  yn  erbyn  Cranmer,  214;  llosgi 
Anne  Askew,   215;    Gardiner  a'r  frenines,   215;   dienyddiad  Arglwydd 


2dí.  CYNWYSLAD. 

Snrrey,  216;  marwolaetli  a  nodweddiad  ybrenin,  217;  rhoi  Cymru  danyr 
un  cyfreithiau  a  Lloegr,  218.—  III.  Hanes  Crefydd— Martin  Luther,  219; 
Tetzel,  220;  cynydd  y  diwygiad,  221;  Ysgotland,  222.— IV.  Llywodr- 
aeth  a  Chyfreithiau— Nodwedd  llywodraethol  y  Tudoriaid,  223;  trefniad 
y  llys  breninol,  224.— V.  Adolygiad  Cyffredinoí— Llenorion  a  llenydd- 
iaeth,  225;  cyflwr  y  bobl,  225;  gwelliant  masnach,  226. 

PENOD  VI. 

O  ESGYNIAD  EüWAED  VI.    HYD  DDIWEDD  TEYRNASIAD   ËLISABETH,  1547—1603. 

I.  Edward  VI. — Ei  nodweddiad  crefyddol,  227;  Somerset  yn  amddi- 
ffynwr,  227;  rhyfel  ag  Ysgotland,  228 ;  galw  yn  ol  gyfreithiau  Henry,  229; 
dienyddiad  Seymour,  230;  materion  eglwysig,  230;  Joan  Bocher,  230; 
terfysgoedd,  231;  darostyngiad  Somerset,  232;  gwrthwynebiad  y  dywys- 
oges  Mary  i'r  div/ygiad,  233;  dienyddiad  Somerset,  234;  olyniad  y 
goron,  235;  marwolaeth  a  nodweddiad  Edward,  236.— II.  Mary,  236; 
Jane  G-rey,  237;  teimlad  y  wlad  o  blaid  Mary,  238;  dialedd  Mary  ar  ei 
gwrthwynebwyr,  239;  adferiad  y  defodau  Pabaidd,  240;  achos  priodas 
y  frenines,  241;  gwrthryfel  Wyat  ac  eraill,  242;  dienyddiad  Jane 
C-rey  ac  Arglwydd  G-uildford,  243;  carchariady  dywysoges  Elisabeth,  244; 
Philip  o  Spain,  245;  y  camsyniad  am  etifedd,  246;  Cardinal  Pole  yn 
galw  esgymundod  y  pab  yn  ol,  246;  llosgi  hereticiaid,  247;  Bogers  a 
Hooper,  247;  Cranmer,  Eidley,  a  Latimer,  248;  ymadawiad  Phiìip  â'r 
wlad,  249;  dienyddiad  Cranmer,  250;  gwneyd  Cardinal  Pole  yn  archesgob 
Canterbury,  251;  brwydr  St.  Quintin,  252;  colli  Calais,  252;  clefyd  a 
marwolaeth  y  f renines,  252;  ei  nodweddiad,  253. — III.  Elisabeth,  254 
aníoddlonrwydd  y  pab,  255;  ycoroniad,  255;  senedd  gyntaf  Elisabeth,  256 
sefydlu  y  diwygiad,  257;  cysylltiadau  tramor,  258;  cyüwr  Ysgotland,  259 
JohnKnox.  260;  ymgais  Efrainc  i  ddarostwng  Ysgotland,  260;  dychweliad 
Mary  i  Ysgotland,  262;  cymeriad  llywodraethol  Elisabeth,  263;  eynygion 
priodasol  i  Elisabeth  a  Mary  o  Ysgotland,  264;  Henry  Stuart,  265; 
Llofruddiaeth  Rizzio,  266;  geni  etifedd  i  Mary,  267;  llofruddiad  ei 
gwr,  267;  priodasMary  a  Bothwell,  268;  carchariad  Mary  yn  Lloegr,  268; 
carchariad  Norf  olk,  a  phendefìgion  eraill,  269 ;  cyngrair  tramor  yn  erbyn 
Elisabeth,  270;  ei  hesgymundod,  270;  dienyddiad  Norfolk,  271;  cyíìafan 
ar  y  Protestaniaid  yn  Efrainc,  271 ;  Hawkins  a  Drake,  272;  y  frenines  a 
Duc  Anjou,  273;  bwriadau  yn  erbyn  y  frenines,  273;  prawf  a  dienyddiad 
Mary  o  Ysgotland,  275;  yr  Armada  Ysbaenaidd,  277;  marwolaeth 
Leicester,  280;  Don  Antonio,  280;  agor  y  ffordd  i'r  India,  281;  hynt 
forwrol  i  Cadiz,  280;  Iarll  Essex,  282;  marwolaeth  Burleigh,  282 — 
mynediad  Essex  i  Iwerddon,  283 ;  ei  ddychweliad,  ei  wrthryf el,  a'i  f arw- 
olaeth,  283;  clefyd  a  marwolaeth  Elisabeth,  285;  nodweddiad  ac  enwog- 
rwydd  y  f renines,  286. — IV.  Hanes  Crefydd,  287;  lledaeniadydiwygiad,  288; 
Cranmer,  289;  cydffurfwyr  ac  annghydífurfwyr,  290;  Eglwys  Ysgot- 
land,  291;  Cymru,  291. — Cynydd  Bhyddid,  292;  llysoedd  y  Star  Cliamber 
a'r  Higli  Commission,  292;  Wentworth,  293;  dylanwad  rhyddid,  294. — « 
VI.  Addysg  a  Llenyddiaeth,  295.— VII.  Masnach  a  Llafur,  299.— 
VIII.  Cyflwr,  arferion,  a  defodau  y  bobl,  301. 

PENOD  VII. 

O  ESGYNIAD  JAMES  I.  HYD  ADFEEIAD  ChARLES  II.,  1603—1660. 

I.  James  L,  305;  bradwriaethau  yn  ei  erbyn,  306;  cynadledd  eglwysig  yn 
Hampton  Court,  308;  y  gunpowder  plot,  309;  marwolaeth  y  Tywysog 


CYNWYSIAD.  XÜÌ. 

Henry,  312;  Arabella  Stuart,  312;  Carr,  Overbury,  a  Rochester,  313;  yr 
hoff-ddynion  Villiers  a  Somerset,  315;  Coke  a  Bacon,  316;  rhyddhad 
Baleigh,  316;  ei  hynt  i  Guiana,  317;  ei  brawf  a'i  ddienyddiad,  318; 
cweryl  â  Thŷ  y  Cyffredin,  320;  marwolaeth  a  nodweddiad  James,  322; 
achos  Iwerddon,  323;  uchel  swyddogion  y  brenin,  324. — II.  CharlesL,  325; 
ei  briodas,  325 ;  pla  dinystriol  yn  Llundain,  325 ;  y  senedd,  326 ;  yr  hynt 
i  Rochelle,  326;  anmhoblogrwydd  y  brenin  a  BucMngham,  327;  coroni 
Charles,  327;  dyfeisiau  y  brenin  i  gael  arian,  329;  Tỳ  y  Cyffredin  yn  ei 
wrthwynebu,  330;  deiseb  iawnderau,  330;  araeth  gyntaf  Cromwell  yn  y 
senedd,  333 ;  Tŷ  y  Cyffredin  a  chrefydd,  333 ;  gormes  y  brenin  ar  y  senedd 
a'r  bobl,  334 ;  erledigaethau  Laud,  335 ;  John  Hampden,  337 ;  ymweliad  y 
brenin  ag  Ysgotland,  338;  llyfr  gwasanaeth  newydd,  338;  y  senedd 
fer,  340;  amrafael  ag  Ysgotland,  341;  y  senedd  hir,  342;  prawf  a  dien- 
yddiad  Strafford,  343;  ei  gymeriad,  345;  gwrthryfel  a  chyíìafan 
Iwerddon,  347;  mesur  y  gwrthdystiad,  348;  Rouìidheacls  a  Cavaliers,  348; 
cri  yn  erbyn  yr  esgobion,  349 ;  Charles  yn  gadael  Llundain,  a  dechreuad 
y  gwrthryfel,  351;  brwydr  Edgehill,  354;  brwydr  Newbury,  357;  ym- 
gyfodiad  Cromwelí,  357;  brwydr  Marston  Moor,  358;  ail  frwydr  New- 
bury,  359;  yr  "ordeiniad  hunan-ymwadol,"  360;  prawf  a  dienyddiad 
Laud,  360;  brwydr  ISTaseby,  362;  llwyddiant  Fairfax  a  Cromwell,  363; 
Charles  yn  rhoddi  eihun  i  fyny  i'r  Ysgotiaid,  363;  terfyniad  y  rhyfeí,  364; 
cymeryd  y  brenin  a'i  fyddin,  365;  cynyg  ar  amodau,  367;  ffoedigaeth  y 
brenin  o  Hampton  Court,  368;  gorchestion  Cromwell,  369;  cytundeb 
Newport,  370;  prawf  a  dienyddiad  Chaiies,  372;  ei  nodweddiad,  375. — 
III.  Y  Weriniaeth.  Trefniadau  newyddion,  376;  cyüwr  peryglus  y 
fyddin,  377;  gwrthryfel  Ormond,  a'i  ddarostyngiad  gan  Cromwell,  377; 
tynged  Montrose,  378 ;  Cromwell  yn  Ysgotland,  378 ;  brwydr  Dunbar,  378 ; 
brwydr  Worcester,  380;  ffoedigaeth  y  Tywysog  Charles,  380;  amrafael 
â'r  Dutch,  381 ;  Cromwell  yn  tori  y  senedd  i  fyny,  383;  y  senedd  fach,  385 ; 
gwneyd  Cromwell  yn  amddiffynydd,  386;  bradwriaeth  yn  ei  erbyn,  387; 
cymeryd  ynys  Jamaica,  389;  Cromwellyn  gwrthod  myned  yn  f renin,  390; 
marwolaeth  Blake,  391;  blinderau  a  marwolaeth  Cromwell,  392;  ei 
gymeriad,  393;  dyrchafiad  Biehard  Cromwell,  397;  y  senedd,  398;  codiad 
o  blaid  Charles  Stuart,  399;  y  mynegiad  o  Breda,  ac  adferiad  Charles,  401. 
— IV.  Adolygiad  Cyffredinol,  401;  crefydd  a  rhyddid  crefyddol,  401; 
llenorion  a  llenyddiaeth,  403;  masnach  a  dyfeisiau,  406. 

PENOD  VIII. 

O  ADFERIAD  CHARLES  II.  HTD  Y  CüWYLDROAD,  1660—1689. 

I.  Charles  II.,  406;  ail-drefniad  y  llywodraeth,  a  dienyddiad  gwrthwyneb- 
wyr  y  freniniaeth,  407;  tiroedd  y  goron  a'r  eglwys,  408;  cynadledd  Savoy, 
ac  Act  Unffuríìaeth,  409;  y  Recissory  Act,  410;  y  Coìwenticle  Act,  411; 
rhyfel  â'r  Dutch,  411;  pla  yn  Llundain,  411;  act  y  pum  milldir,  412;  tân 
mawr  Llundain,  412;  heddwch  â  Ffrainc  a  Holland,  413  fsj  Cabal,  414; 
William  o  Orange,  416;  y  Test  Act,  417;  heddwch  Mm*equen,  418;  y 
fradwriaeth  Babaidd,  418;  erledigaeth  yn  Ysgotland,  420;  brwydr  Both- 
well  Bridge,  421 ;  dechreuad  y  llysenwau  Whig  a  Thori,  421 ;  bil  y  gwrth- 
odiad,  422;  y  Rye  House  Plot,  423;  marwolaeth  y  brenin,  424. — II. 
James  II.  Araeth  y  brenin,  425;  cospedigaeth  Oates,  426;  gwrthryfel 
Argyle  a  Monmouth,  426;  dienyddiad  Monmouth,  427;  creulonderau 
Jeífreys,  428;  ysbryd  Pabyddol  James,  a'i  ymosodiad  ar  yr  Eglwys,  429; 
y  gynadledd  glerigol,  431;  James  yr  ymhonwr,  432;  anfon  am  William  o 


XIV.  CYNWYSIAD. 

Orange,  432;  dyfodiad  William,  433;  ffoedigaeth  James,  434;  cynadledd 
ar  achos  y  goron  yn  Llundain,  434.  III.  Adolygiad  Cyffredinol. 
Crefydd,  436;  llywodraeth  a  chyfreithiau,  437;  llenyddiaeth,  438;  mas- 
nach,  llafur,  &c,  439. 

PENOD  IX. 

0  ESGYNIAD  WlLLIAM  A  MAEY  HYD  DDIWEDD  TEYRNASIAD  ANNE, 

1689—1694. 

I.  William  III.  a  Mary  II.  Eu  coroniad,  441;  Act  y  Goddefiad,  442;  glan- 
iad  James  yn  Iwerddon,  443 ;  Bil  Iawnderau,  444 ;  mynediad  William  i 
Iwerddon,  444;  brwydr  Boyne,  445;  trychineb  Glencoe,  446;  brwydr  La 
Hogue,  448;  y  senedd  tairblynyddol,  448;  dechreuad  Banc  Lloegr,  448; 
marwolaeth  a  nodwedd  y  frenines,  449. — II.  William  ei  hun.  Buddug- 
oliaeth  ar  y  Ffrancod,  449;  bradwriaeth  yn  erbyn  y  brenin,  450;  heddwch 
Eyswick,  450 ;  pwnc  yr  olyniad,  450 ;  marwolaeth  a  nodwedd  William,  451 ; 
— III.  Anne.  Y  Whigiaid  a'r  Toriaid,  453;  Marlborough,  453;  brwydr 
Blenheim,  453;  enill  Gibraltar,  454;  uniad  Lloegr  ac  Ysgotland,  454; 
brwydr  Oudenarde,  455;  buddugoliaethau  ar  y  Cyfandir,  ac  ymryson 
pleidiau  yn  Lloegr,  456 ;  prawf  Sacheverell,  456 ;  buddugoliaeth  y  Tor- 
iaid,  458;  heddwch  Utrecht,  458;  Oxford  a  Bolingbroke,  459;  clefyd  a 
marwolaeth  y  frenines,  459. — IV.  Adolygiad  Cyífredinol.  Crefydd,  460; 
cyfansoddiad  a  chyfreithiau,  462;  dyfeisiau  arianol,  463;  enwogion  a'u 
gweithiau,  463;  oes  fawreddog  Lloegr,  464. 

PENOD  X. 

O  ESGYNIAD  GEOEGE  I.  HYD  DDIWEDD  TEYRNASIAD  GeORGE  II.,  1714—1760. 

I. — George  I.  Cyhuddiadau,  466;  gwrthryfel  Mar,  466;  senedd  saith-blyn- 
yddol,  467;  cyngreiriau,  467;  mesur  rhyddfrydig  Stanhope,  468;  bil  y 
bendefìgaeth,  468;  y  South  Sea  Bu'bble,  469;  marwolaeth  a  nodweddiad 
Marlborough,  471 ;  bradwriaeth  Atterbury,  471 ;  marwolaeth  y  brenin,  472. 
— II.  George  II.  Pleidiau  y  llywodraeth,  473 ;  y  Pension  Bìll,  474 ;  y 
Saesneg  yn  erbyn  y  Lladin,  474;  JExcìse  Scheme  Walpole,  475;  terfysgyn 
Edinburgh,  476 ;  Frederick,  Tywysog  Cymru,  476 ;  marwolaeth  y  fren- 
ines,  477 ;  rhyfel  â  Spain,  477  ;  marwolaeth  Walpole,  478 ;  Pitt  a  Fox,  479 ; 
y  Pretender  ieuanc,  479;  heddwch  Aix-la-Chapelle,  480;  daeargryn  yn 
Llundain,  481 ;  ífurfiad  yr  Amgueddfa  Brydeinig,  481;  rhyfel  yn  Am- 
erica,  481 ;  brwydr  Quebec,  482;  marwolaeth  y  brenin,  483. — III.  Adol- 
ygiad  Cyffredinol.  Crefydd,  484;  Whitfield  a  Wesley,  484;  diwygwyr 
Cymreig,  485 ;  llywodraeth,  485 ;  llenorion,  486 ;  masnach  a  llaf ur,  &c3  487. 

PENOD  XI. 
Teyrnasiad  George  III.,  1760—1820. 
1.  Ilhan  Gyntaf.     Dyrchafiad  Bute,  489;  buddugoliaethau  llongau  Lloegr, 
a  sefydliad  heddwch,  490;  Wilkes  a'r  North  Briton,  491;    ansefydlog- 
rwydd  y  weinyddiaeth,  492 ;  dyrchafiad  Pitt,  492  ;  Junius,   492 ;  rhyfel 
Lloegr  ac  America,  492;    annibyniaeth  America,  494;  araeth   Chatham 
(Pitt),  495 ;  Spain,  Ffrainc,  a  Holland  yn  erbyn  Lloegr,  496 ;  gwarchae 
ar  Gibraltar,  496 ;  heddwch  ag  America,  497 ;  terfysg  George  Gordon,  497 
cyfnewid  y  weinyddiaeth,  497 ;  Bil  India  Fox,  498 ;  Eoyal  George,  498 
Warren  Hastings,  499. — II.  Yr  Ail  Ran.    Y  chwyldroad  Ffrengig,  499 


CYNWYSIAD.  XV. 

creulondeb  ac  anfoesoldeb  y  blaenoriaid,  499;  Burke  a  Tom  Paine,  500; 
Wellington  a  Buonaparte,  501 ;  gwrthryfel  yn  y  Hynges,  501 ;  buddugol- 
iaethau  morawl,  502 ;  tiriad  y  Ffrancod  yn  Sir  Benfro,  502 ;  terfysg  yn 
Iwerddon,  502;  uniad  Lloegr  ac  Iwerdclen,  503;  brwydr  Nilus,  503; 
brwydr  Copenhagen,  504;  heddwch  Amiens,  505;  sel  a  baner  y  tair 
teyrnas,  505. — III.  Bhan  y  Drydedd.  Bhoi  Pitt  ar  ben  y  weinydd- 
iaeth,  505 ;  brwydr  Traf algar,  506 ;  marwolaeth  Pitt,  a  gweinyddiaeth 
"yr  holl  dalentau,"  506;  dyddimiad  y  gaethíasnach  Brydeinig,  506; 
bygythion  Napoleon,  507  ;  gosod  Tywysog  Cymru  yn  rhaglaw,  508 ;  llosg- 
iad  Moscow,  508;  rhyfel  ag  America,  509;  brwyclr  Waterloo,  509;  alltud- 
iad  Napoleon  i  St.  Helena,  510;  terfysgoecld  yn  Lloegr,  511 ;  marwolaeth 
y  frenines  a'r  brenin,  511. — IV.  Gwladweinycldion  enwog  teyrnasiad 
George  IIL,  511. — V.  Hanes  Crefydcl,  511;  ffurfiad  cymdeithasau  cref- 
yddol,  514. — VI.  Llenyddiaeth.  Awdwyra'u  gweithiau,  516. — VII.  Llyw- 
oclraeth,  517. — VIII.  Gwelliadau,  518. 

PENOD  XII. 

O  ESGYSTAD  GEORGE  IV.  HYD  Y  FLWYDDYN  1863. 

[.  George  IV.,  520;  brad  Cato  Sireet,  520;  prawf  y  frenines,  520;  heddwch 
dros  y  byd,  521;  pasio  y  Com  Bill,  522;  clyryswch  masnachol,  522; 
gweinyddiaeth  Doriaidd,  523 ;  clycldimiad  y  Test  a'r  Corporation  Acts,  523 ; 
bil  rhycldhad  y  Pabyddion,  523;  Daniel  O'Connell,  523;  gwelliadau  mas- 
nachol  a  chymdeithasol,  524;  marwolaeth  a  chymeriad  y  brenin,  525. — 
II.  Williani  IV.  Y  bil  diwygiadol,  525;  chwyldroad  ar  y  Cyfandir,  526; 
cyndynrwydd  yr  Arglwyddi  at  y  JReform  Bill,  527 ;  y  senedd  newydcl,  528 ; 
dyddimiad  caethwasiaeth  yn  y  Trefedigaethau  Prydeinig,  228;  araeth 
Brougham,  529;  mesurau  diwygiadol,  530;  sefyclliad  brawdlys  Old 
Bailey,  530;  marwolaeth  a  nodwecldiad  y  brenin,  531. — III.  Victoria. 
Nodwedd  ei  llys,  531;  ei  theulu  a'i  haraeth  gyntaf,  532;  terfysg  yn 
America,  532 ;  y  symudiad  Chartaidd,  532 ;  rhyf el  â  China,  533 ;  terfysg- 
oedd  yn  India,  533 ;  ystrywiau  Bebecca  yn  Neheudir  Cymru,  534 ;  yr  Anti- 
Com-Law  Leagae,  535 ;  newyn  yn  Iwerdclon,  536 ;  cyffro  Chartiaidd  yn 
Llundain,  536 ;  y  cliolera,  536 ;  cynlluniau  Pabaidd,  537  ;  yr  Arddangosiad 
Mawr  yn  Hyde  Park,  537 ;  gweinydcliaeth  Derby,  537;  rhyfel  y  Crimea,  538 ; 
y  gwrthryfel  yn  India,  538;  cyfnewidiadau  gweinydcliadol,  539;  marwol- 
aeth  enwogion,  539 ;  dyddimiad  treth  y  papyr,  540 ;  helyntion  tramor,  540 ; 
symudiadau  senecldol  1861,  541;  marwolaeth  Duces  Kent  a'r  Tywysog 
Albert,  541;  gwrthryfel  America,  541;  cyfnewidiad  y  cyfreithiau 
addysg,  542;  damweiniau  Hartley  a  Merthyr,  a  chyfyngder  y  gweithiau 
cotwm,  542;  yr  Arddangosiad  Mawr  yn  Kensington,  543 ;  troseddau,  543; 
helyntion  tramor,  544. — IV.  Crefydcl  a  Llenycldiaeth,  544 ;  Eglwyswyr  ac 
Ymneillduwyr,  545;  yr  Eglwys  Bydd,  545;  Essays  ancl  JRevie?vs,  545, 
cynydd  llyfrau,  546. — V.  Dyf eisiau  a  gwelliadau,  547 ;  prif-ffyrdd  a  rheil- 
ffyrdd,  547;  y  telegrapli,  548;  y  Great  Eastern,  548;  y  Pneumatic 
Despatch,  549. — VI.  Ystadegau — Poblogaeth,  549;  ymfucliaeth,  550;  glo  a 
haiarn,  550;  cyllicl  a  threuliadau,  551;  arian  bathol,  552. — VII.  Mawredd 
Prydain,  552;  eangder  ei  thiriogaethau,  552;  elfenau  ei  mawredd,  553; 
dylanwad  y  Bibl  a  Christionogaeth,  554;  rhagolygon,  555. 

PEXOD  XIII. 

Y  Cyfansoddiad  Prydeinig. 

Dynydd  a  rhagoriaeth  y  Cyfansodcliad,  557;   y  penadur,  558;    ei  hawl- 


XVI.  CYNWYSIAD. 

freintiau,  558 ;  cydfantoliad  y  gallu,  558 ;  cyflog,  558 ;  y  teulu  breninol,  559 ; 
Tŷ  yr  Arglwyddi,  559 ;  eu  hurddas  a'u  nifer,  5G0;  cyfansoddiad  y  Tŷ,  a'u 
dull  o  weithredu,  560 ;  Tỳ  y  Cyffredin,  cyfundrefn  ei  gynnrychiolaeth,  561 ; 
nifer  ei  aelodau,  561;  yr  etholwyr,  561;  parhad  y  senedd,  561;  cyfar- 
wyddwyr  y  goron — y  Cabinet,  562 ;  pleidiau  y  senedd,  563 ;  blwydd-dâl 
gweinidogion,  563.  Gweithrediadau  y  Senedd:  Dewis  llefarydd,  563; 
agor  y  senedd,  563 ;  dygiad  mesurau  yn  mlaen,  564 ;  rhanu  y  Tỳ,  565 ; 
y  gyllidfa,  565;  y  Mutiny  Act,  565 ;  pwysigrwydd  gweithred  seneddol,  566, 
Llywodraeth  Leol:  y  sirydd,  566.  Plwyfi:  eu  swyddogion  a'u  dyled- 
swyddau,  567;  cyf raith  y  tlodion,  567.  Bwrdeisdrefì,  568;  euswyddogion 
a'u  hetholiad,  568.  Yr  Eglwys  Wladol:  swyddogion  yr  Eglwys,  569; 
Co)ivocation,  570.  Y  Eyddin:  ei  dechreuad,  ei  swyddogion,  a'i  llywodr- 
aethiad,  570.  YLlynges:  ei  dechreuad,  572 ;  ei  llywodraethiad  a'i  nerth 
presenol,  572.  Llysoedd  Cyfraith  a  Chyfìawnder:  y  gyfraith  wladol  a'r 
gyf raith  droseddol,  573 ;  llysoedd  y  gyf raith  gyffredin,  573 ;  cylchdeithiau 
brawdlysol  Lloegr  a  Chymru,  574;  swyddogion  y  gyfraith,  574;  dull 
dygiad  achosion  yn  mlaen  yn  y  llys,  575.  Troseddau,  teyrnfradwriaeth, 
llofruddiaeth,  dynladdiad,  &c,  a'u  cospedigaeth.au,  576.  Llysoedd  a 
gweithrediadau  y  gyfraith  droseddol,  577.  Cyfraith  tystiolaeth,  580; 
rhagoriaeth  y  cyfansoddiad,  581. 

Taflen  o  Ddygwyddiadau  Pwysig  582 


GWELLIANT   GWALL. 


Tudalen  235,  yn  dechreu  yn  y  19eg  linell  o'r  gwaelod,  yn  lle  "  Yr  oedd  Maiy 
wedi  priodi  yr  ail  waith  â  Charles  Brandon,  Duc  Suíf olk,  ac  wedi  cael  dwy  ferch 
o  hono,"  &c. ;  darllener,  Yr  oedd  Mary  wedi  priodi  yrail  waith  âCharles  Brandon, 
Duc  Suíf olk ;  ganed  merch  iddynt  o'r  enw  Erances,  yr  hon  a  briododd  â  Henry 
Grey ;  a  ífrwyth  y  "briodas  hon  ydoedd  y  Tywysogesau  Jane  a  Catharine  Grey. 


HANES   PRYDAIN   FAWR. 


PENOD    I. 

O    AMSER   JUEIUS    CeSAR    HYD    OHCHFYGIAD    Y    NoHMANIATD. 

Cyn  Cbist  55.— E.A.  1066. 


EHAGYMADEODD. 

Yr  ydym  yn  bwriadu  rhoddi  yn  nwylaw  y  darllenydd  Cymreig 
fraslun  o  hanes  ei  wlad.  Ni  oddef  ein  terfynau,  ac  ni  fyddai 
mor  fuddiol  i'r  lluaws,  i'r  hanes  fod  yn  fanwl  a  maith,  ond 
hyderwn  y  bydd  yn  gywir  a  chyflawn.  Rhedwn  yn  frysiog  dros 
y  canrifoedd  cyntaf,  ond  cymerwn  amser  i  edrych  yn  fanylach  o 
gwmpas  prif  gyfnodau  ei  hanesiaeth;  y  dygwyddiadau  pwysig 
fuont  a'r  llaw  flaenaf  yn  ei  chyfluniad  a'i  llwyddiant.  Gosodwn  o 
flaen  y  darllenydd  y  personau,  yr  amgylchiadau,  a'r  dylanwadau 
fuont  yn  foddion  i  godi  Prydain  o'r  cyflwr  mwyaf  isel  a  barbaraidd, 
i  fod  y  deyrnas  fwyaf  ei  gallu  a'i  dylanwad  ar  y  ddaear.  Cawn 
weled  fod  rhywbeth  heblaw  brenin,  arglwyddi,  a  chyffredin,  wedi 
bod  yn  adeiladu  y  fath  sefydliad  gogoneddus.  Mae  yn  bosibl 
iddynt  hwy  osod  i  lawr  sylfaen  yr  adeiladaeth ;  ond  rhaid  chwilio 
hanes  ei  chwyldroadau,  ei  sefydliadau,  ei  llywodraethau  olynol,  ei 
gwyddoniaeth  a'i  chelfyddyd,  ei  llenyddiaeth  a'i  chrefydd,  os 
mynwn  ddyfod  o  hyd  i  elfenau  ei  chyfansoddiad,  a  dirgelwch  ei 
llwyddiant  a'i  mhawredd.  Dangos  cydweithrediad  yr  amrywiol 
amgyichiadau  hyn  i  ffurfio  y  Lloegr  bresenol  fydd  prif  amcan  y 
gyfrol  hon. 

I. TRIGOLIOIS"    EOHEUOE    PEYDAIN. 

Nid  oes  genym  unrhyw  hanes  o  ymddiried  am  yr  ynys  hon  a'i 
thrigolion  yn  mhellach  yn  ol  na  rhy w  haner  canrif  cyn  y  Cyfrif 
Cristionogol.  Preswylid  agos  holl  Ewrop  y  pryd  hwnw  gan  y 
Gauliaid,  neu  Celtiaid ;  a  chyfaddeflr  yn  gyffredin  mai  llwyth  o'r 
hil  uchod  oedd  trigolion  boreuol  Prydain.  Yn  brawf  o  hyn  mae 
canghenau  o'r  iaith  Geltaidd  yn  parhau  hyd  y  dydd  hwn  yn 
Iwerddon,  Ucheldiroedd  Ysgotland,  Cymru,  a  Llydaw:  ac  y  mae 
yr  enwau  daearyddol  sydd  genym,  yn  enwedig  yr  enwau  sydd  ar 
ranau  mwyaf  sefydlog  natur,  megys  mynyddoedd,  afonydd,  a 
llynoedd,  o  darddiad  Celtaidd. 

Yr  oedd  cynfrodorion  yr  ynys  yn  rhanedig  i  ddeg  ar  ugain  neu 


2  THIGOLION  BOREUOL  PRYDAIN. 

ddeugaîn  o  fân  lwythau,  y  rhai  oeddent  wedi  rhanu  y  wlad  rhyng- 
ddynt,  a  phob  llwyth  yn  cael  ei  lywodraethu  gan  benaeth,  neu 
frenin.  Yn  mysg  y  prif  Iwythau  yr  oecld  y  Belgiaid  yn  y  Gorllewin, 
y  Brigantiaid  yn  y  Gogledd,  y  Siluriaicl  yn  Neheudir  Cymru,  a'r 
Iceniaid  yn  Norfolk  a  Suífolk.  Byddai  y  llwythau  hyn  yn  ymryson 
ac  yn  rhyfela  a'u  gilydd  yn  fynych,  ond  ymunent  a'u  gilydd  i 
wrthsefyll  gelyn  cyffredinol.  Yr  oedd  yr  holl  ynys  mewn  sefyìlfa 
anwareiddiedig ;  a  pho  uchaf  i'r  gogledd  yr  elid,  mwyaf  gwyllt 
ac  anwaraidd  oedd  y  ddaear  a'r  trigolion.  Ar  y  glanau  deheuol, 
trwy  agosrwydd  at  wledydd  mwy  gwareiddiol,  yr  oedd  y  bobl  a'r 
tir  dan  raddau  helaethach  o  ddiwylliad.  Yr  oeddent  wedi  dysgu 
gwneyd  llieiniau  a  brethynau  geirwon,  lliwio  a  chànu;  ac  yr 
oeddent  yn  gwneuthur  gwisgoedd  iddynt  eu  hunain  o'r  defnyddiau 
hyn.  Gwnaent  eu  tai  o  goed,  ac  weithiau  gyda  sylfaen  o  geryg,  a 
tho  gwellt.  Ond  wrth  fyned  yn  mhellach  i  ganol  y  wlad  yr  oedd 
pethau  yn  gwaethygu.  Nid  arferent  wisgoedd,  oddigerth  ychydig 
wedi  eu  gwneyd  o  grwyn  anifeiliaid.  Gwisgent  eu  gwallt  yn  llaes, 
a  gwnaent  bob  lluniau  ar  eu  cnawd,  trwy  bigo  y  croen  a  llenwi  y 
tyllau  â  sudd  math  o  lysiau.  Ymborthent  yn  benaf  ar  laeth,  cig 
anifeiliaid,  a  physgod.  Nid  oedd  eu  tai  ond  math  o  gabanau  gwiail 
neu  dyweirch  diwerth;  ac  nid  oedd  y  tai  a  gyfansoddent  eu  trefi 
nemawr  gwell.  Adeiladent  eu  tr efi  ar  fryniau  uchel  yn  nghanol 
coed,  er  mwyn  mantais  i  wrthsefyll  ymosodiadau  gelynion;  ac  yr 
oedd  y  rhan  fwyaf  o  wyneb  y  wlad  y  pryd  hwnw  yn  orchuddiedig 
gan  goedwigoedd  mawrion. 

Yr  oedd  y  llwythau  Prydeinig  yn  cael  eu  gwneyd  i  fyny  o  dri 
dosbarth : — Yr  urdd  gysegredig,  sef  y  Derwyddon — y  pendefigion, 
a'r  bobl  gyffredin.  B,henid  yr  urdd  gysegredig  yn  dri  dosbarth: — 
yr  Ofydd,  yr  hwn  oedd  yn  aberthu  ac  yn  cymeryd  arno  raghysbysu 
dygwyddiadau,  ac  yn  gwisgo  mewn  gwyrdd ;  y  Bardd,  yr  hwn  oedd 
yn  canu,  ac  yn  cadw  yr  ychydig  wybodaeth  hanesiol  oedd  ganddynt, 
ac  yn  gwisgo  mewn  glâs;  a'r  Derwydd,  yr  hwn  a  ystyrid  yn  athr- 
onydd  a  duwinydd  ei  wlad,  a'i  wisg  swyddogol  oedd  gŵn  llian  gwyn. 
Llywyddid  yr  urdd  gan  arch-dderwydd,  yr  hwn  oedcl  i  gadw  ei 
swydd  dros  ystod  ei  fywyd.  Yr  oedd  dylanwad  yr  offeiriaid  Der- 
wyddol  ar  y  bobl  yn  ddiderfyn ;  ac  ni  ddarostyngwyd  y  meddwl 
dynol  erioed  yn  îs  gan  eilun-addoliaeth  nag  y  darostyngwyd  y 
Celtiaid,  yn  enwedig  yn  Mhrydain,  gan  Dderwyddiaeth.  Yr  urdd 
hon  oedd  yn  cyfranu  addysg  i'r  ieuainc,  yn  terfynu  pob  dadleuon, 
yn  barnu  achosion  gwladol  a  throsecldol,  ac  yn  penodi  pob  cosped- 
igaethau.  Nid  ysgrifenent  eu  hathrawiaethau,  ac  ni  chai  neb  eu 
gwybod  ond  y  rhai  a  dderbynid  i'r  urdd.  Esgymunid  pob  un  nad 
ymostyngai  idclynt ;  ni  chai  dclyfod  i'w  haberthau,  ni  chai  gyd- 
ymddyddan  a'i  gymydogion,  ac  ni  chai  ei  amddiffyn  gan  y  gyfraith. 


TRIGOLION  BOBEUOL  PRYDAIK.  ó 

Dalient  yr  athrawiaeth  o  draws-symudiad  yr  enaid  i  amrywiol 
gyrph.  Y  lleoedd  y  cynalient  eu  hacldoliadau  yw  y  cylchoedd 
meini  sydd  yn  Ave bury  a  Stonehenge ;  oblegyd  cynalient  eu  lioll 
addoliadau  yn  yr  awyr  agored,  ac  ystyrient  yn  annghyfreithlon 
addoli  mewn  tai.  Yr  oedd  llawer  o'u  cyflawniadau  crefyddol  yn 
farbaraidd  a  gwaedlyd.  Offrynient  aberthau  dynol  er  mwyn  cadw 
drygau  ymaith.  Weithiau  codent  bleth-adail  o  wiail,  llanwent  hi 
o  blant,  ac  hyd  y  nod  dynion  mewn  oed,  a  llosgent  hwynt  yn  fyw. 
Yr  oeddent  yn  gofalu  rhyddhau  eu  hunain  o  bob  trethi,  ac  oddiwrth 
rwymedigaeth  i  fyned  i  ryfel.  Eu  prif  eisteddle  yn  y  wlad  hon 
oedd  ynys  Môn. 

Dywed  Julius  Cesar  fod  y  Gauliaid  o'r  farn  mai  o  ynys  Pryclain 
yr  aeth  Derwyddiaeth  i'r  Cyfandir ;  a  dywed  fod  y  rhai  a  ewyllysient 
gael  gwybodaeth  berffeithiach  o'r  gyfundrefn  yn  cìyfod  drosodd  i 
Brydain  i'w  hastudio.  Ond  beth  bynag  oedd  eu  barn  hwy,  yr  oedd 
y  ddelw  dramoraicld  oedd  ar  y  grefydd  hono  yn  brawf  cadarn  nad 
oedd  wedi  codi  yn  y  wlad  hon ;  er  i  lawer  o  bethau  y  wlad  hon,  fel 
pob  gwlad  y  sefycÙwyd  hi  ynddi,  yn  mhen  amser,  ymgymysgu  â'i 
defodau.  Mae  Mr.  Burrow,  yr  hwn  sydd  mor  enwog  am  ei  wyb- 
odaeth  o  seryddiaeth  a  chyfriniaeth  Indiaidd,  yn  dyweyd  yn  bendant 
mewn  ysgrif  yn  yr  Ymchiüiliadau  Asiaidd,  mai  philosophyddion 
Indiaidd  ymfudol  oedd  y  Derwyddon,  ac  nad  oedd  Stonehenge,  yn 
ddiamheu,  ond  un  o  demlau  Budda.  Y  mae  beirniaid  enwog  eraill. 
o'r  un  farn.  Yn  nglyn  â  rhai  pethau  gwych,  yr  oedd  y  grefydd 
hon  yn  gymysgedd  o  ddefodau  creulon  a  phaganaidd.  Yn  mysg  eu 
prif  wrthddrychau  addoliad,  yr  oedd  yr  haul  a'r  sarph,  fel  y  gellir 
casglu  oddiwrth  weddillion  eu  temlau.  Dywed  Pliny  iddo  ef  weled 
yr  "wy  neidr"  a  wisgid  gan  y  Derwyddon  fel  nod  gwahaniaethol, 
yr  hwn  oedd  tua  maintioli  afal.  Yr  oedd  hwnw  yn  gasgliad  o  bob 
rhyfeddodau.  Ffurfid  ef,  medd  y  traddodiad,  gan  amryw  seirph 
wedi  ymgordeddu  yn  nghyd.  Wrth  hysian  y  rhai  hyny  dyrchafai 
yr  wy  i'r  awyr;  ac  yr  oedd  yn  rhaid  ei  ddal  mewn  lìian  gìân,  cyn 
iddo  syrthio,  gan  un  ar  gefn  ceffyl  buan,  yr  hwn  oedd  i  ffoi  ar  frys 
rhag  llid  y  seirph,  y  rhai  a  redent  ar  ei  ol  yn  ffyrnig,  nes  y 
rhwystrid  hwy  gan  ffrwd  o  ddwfr  rhedegog.  Y  prawf  fod  yr  wy  yn 
un  gwirioneddol  oedd,  ei  fod  wrth  ei  'Hílu  i'r  afon  yn  nofìo  yn 
erbyn  y  dwfr.  Yr  oedd  pob  swyn  yn  perthyn  iddo,  a  gallasai  y 
neb  a'i  gwisgai  ddysgwyl  llwyddiant  yn  mhob  ymgymeriad.  Dywed 
Gildas  *  fod  llawer  o  ddelwau  y  Prydeiniaid  yn  aros  yn  ei  amser  ef, 
a  bod  ganddynt  fwy  o  nifer  o  dduwiau  nag  oedd  gan  yr  Aiphtiaid 
euhunain. 

Parhaodd  Derwyddiaeth  yn  hir  cyn  llwyr  adael  y  wlad.  Dywedir 
ei  bod  yn  ílodeuog  yn  Iwercldon  yn  y  bumed  ganrif,  pan  orfu  iddi 
*Mynach  o  Fangor,  ac  ysgrifenydd  enwog  yn  y  chwechfed  ganrif. 


4  GORESGYNIAD  PRYDAIN 

ildio  y  maes  i  Gristionogaeth,  trwy  offerynoliaeth  yr  ymroddgar  a'r 
selog  Sant  Patrig.  Parhaodd  gweddillion  o  addoliadau  Derwyddol 
mewn  amryw  barthau  o'r  ynys  hon  hefyd,  yn  hir  wedi  i'r  urdd 
gysegredig  ddiflanu.  Cawn  fod  Cynghorau  Cristionogol  yn  y 
chweched,  y  seithfed,  a'r  wythfed  ganrif,  yn  cyhoeddi  gwahardd- 
iadau  i  addoli  yr  haul,  y  lleuad,  yr  afonydd,  a'r  coedydd.  Ac  y 
mae  yn  debyg  fod  rhai  arferion  dibwys,  nad  ydynt  ond  gweddillion 
ofergoelus  Derwyddiaeth,  wedi  cyrhaedd  hyd  ein  dyddiau  ni. 

Mae  yn  debygol  fod  trigolion  boreuol  Prydain  wedi  byw  am 
oesoedd  lawer  yn  eu  hynys  bellenig,  heb  unrhyw  gysylltiad  union- 
gyrchol  a  chenedloedd  gwareiddiedig.  Dywed  rhai  eu  bod  yn  cario 
masnach  yn  mlaen  â'r  Tyriaid;  ond  mwy  tebygol  yw  fod  alcan  a 
haiarn  Prydain  yn  cael  ei  gludo  i  Gaul  (Ffrainc)  a  Spain,  ac  yn 
cael  eu  gwerthu  yno  i  fasnachwyr  mwy  pellenig.  Beth  bynag,  y 
mae  yn  dra  sier  fod  alcan,  copr,  a  phlwm  y  wlad  hon  mewn  bri 
mawr  yn  Rhufain,  ac  y  mae  rhai  hychod  fpigsj  o'r  plwm,  â  nod 
ymerodrol  îlhufain  arnynt,  i'w  gweled  yn  awr  yn  yr  Amgueddfa 
Brydeinig,  yn  Llundain. 

II. GOHESGYNTAD    PRYDAIN    GAN    Y    HHUEEINIAID. 

Y  cyehyw  oedd  sefyllfa  Prydain  yn  y  fl.  55  cyn  Crist,  pan  arweiniodd 
Julius  Cesar  ei  fyddinoedd  drosodd  i'w  goresgyn.  Yr  oedd  y  pryd 
hwnw  yn  llywyddu  byddinoedd  mawrion  yn  Gaul.  Ar  adeg^ 
hamddenol,  cyffrodd  uchelgais  ef  i  arwain  byddin  o  ddeuddeg  mil  o 
íilwyr  drosodcl  i  wneyd  enw  iddo  ei  hun  trwy  ddarostwng  Prydain. 
Cafodd  wrthwynebiad  cryfach  oddiwrth  farbariaid  yr  ynys  nag  a 
ddysgwyliodd.  Ar  ol  ymdrechfa  galed,  glaniodd  gerllaw  Deal,  ar 
lanau  Kent.  Gorchfygodd  y  brodorion  mewn  amryw  frwydrau 
celyd;  ac  wedi  dyfod  i  ryw  fath  o  amodau  â  hwynt,  a  derbyn 
gwystlon,  dychwelodd  i  Gaul  cyn  y  gauaf. 

Y  gwanwyn  canlynol,  daeth  Cesar  drosodd  i  Brydain  drachefn, 
ag  800  o  longau,  30,000  o  draed-fìlwyr,  a  2000  o  feirch-filwyr,  gan 
benderfynu  ei  llwyr  oresgyn.  Ymunodd  y  llwythau  Prydeinig  dan 
lywyddiaeth  Cassivelaunus,  i'w  wrthwynebu.  Ond  er  i'r  Pryd- 
einiaid  ddangos  medr  a  gwrolder  mawr,  gweithiodd  Cesar  a'i 
lengoedd  estronol  eu  ffbrdd  yn  mlaen.  Croesodd  y  Thames 
(Tafwys)  yn  agos  i  Kingston,  ac  enillodd  frwydr  ar  ol  brwydr. 
Trodd  rhai  o'r  llwythau  yn  anffyddlon,  a  chynorthwysant  y  gelyn, 
O'r  diwedd  ymostyngodd  corph  y  bobl  i  awdurdod  Cesar;  ceisiasant 
heddwch,  a  chaniatawyd  ef  iddynt  ar  delerau  teg.  Wedi  gosod 
treth  ar  y  trigolion  (yr  hon  ni  thalwyd  erioed),  a  derb)-n  gwystlon  * 
helaeth,  ymadawodd  Cesar  â'r  ynys  am  y  tro  diweddaf.  Enillodd  B 
glod  iddo  ei  hun  trwy  ddarostwng  y  barbariaid,  ond  aberthodd 
lawer  o  fywydau  heb  bwrcasu  unrhyw   fantais  i'r  ymerodraeth 


GAN  Y  ÍLHTJEEIXIAID.  & 

Dygodd  lawer  o'r  brodorion  ymaith  yn  garcharorion,  y  rhai  a 
werthwyd  yn  gaeth-weision  yn  inarchnad  Rhufain.  Yn  fuan  wedi 
hyn  llofrnddiwyd  Cesar  yn  y  senedd  gan  deyrnfradwyr  o  fysg  ei 
gyfeillion.  Yr  oedd  Cesar  yn  awdwr  llyfrau,  ac  yn  rhyfelwr 
galluog;  ond  yn  ddyn  balch  ac  uchelfrydig,  Yniladdodd  56  o 
frwydrau,  yn  y  rhai  y  lladdwyd  miliwn  o  ddynion! 

Cafodd  Prydain  lonydd  ar  ol  hyn  am  tua  chan  mlynedd.  Yn  y 
cyfamser  y  ganed,  y  bu  fyw,  ac  y  croeshoeliwyd  Iesu  o  Nazareth. 
Ac  y  mae  a  fyno  ei  ddylanwad  Ef  â  chwyldroadau  Prydain,  i  raddau 
mwy  neu  lai,  o  hyny  hyd  heddyw.  Yn  y  fìwyddyn  43  o  oed  Ciist, 
ymgymerodd  yr  ymerawdwr  Claudius  â  darostwng  y  Prydeiniaid. 
Cyffrowyd  ef  i  hyny  trwy  waith  Beril,  un  o  benaethiaid  Prydain, 
yn  myned  ato  i  gynyg  ei  wasanaeth  iddo  i'r  pwrpas.  Anfonwyd 
byddin  dan  y  cadfridog  Plautius,  yn  gael  ei  gyfarwyddo  gan  BeriL 
Gorchfygodd  Plautius  y  wlad  o'r  tu  deheuol  i'r  Thames.  Dylyn- 
wyd  y  cadfridog  i  Brydain  gan  yr  ymerawdwr,  ac  ar  ol  ymladd 
brwydrau  llwyddianus,  dychwelodd  i  Rufain  wedi  bod  o  fewn  yr 
ynys  am  un  diwrnod  ar  bymtheg.  Cariwyd  y  rhyfeloedd  yma  yn 
mlaen  gan  Plautius,  a'i  raglaw  Vespasian,  am  saith  mlynedd. 
Dywedir  i'r  olaf  enill  ei  fywyd  a'r  fuddugoliaeth  mewn  brwydr 
ffyrnig,  trwy  wroldeb  Titus  ei  f'ab.  Y  Titus  hwn,  wedi  hyny,  fu  yn 
cyílawnu  barnedigaethau  ofhadwy  y  nefoedd  ar  yr  Iuddewon  yn 
nin}Tstr  Jerusalem. 

Yn  51,  cymeroddOstoriusyllywyddiaeth,  acymladdodd  frwydrau 
gwaedlyd  â  Siluriaid  Deheudir  Cymru — y  llwyth  mwyaf  rhyfelgar 
o'r  Prydeiniaid — dan  arweiniad  medrus  eu  penaeth  dewr,  Caradog, 
Mewn  brwydr  fawr,  gorchfygodd  y  Siluriaid,  cymerwyd  teulu  y 
penaeth  yn  garcharorion,  a  ffodd  yntau  am  noddedat  Cartismandua, 
brenines  y  Brigantiaid.  Traddododd  hono  ef  yn  fradwrus  i'r  gelyn. 
Dygwyd  ef  a'i  deulu  yn  garcharorion  i  Rufain.  Arweiniwyd  hwy 
i'r  llys,  o  flaen  yr  ymerawdwr  a'r  ymerodres,  yn  nghyda  holl  fawrion 
y  ddinas.  Rhydd  yr  hanesydd  Tacitus  araeth  a  draddodwj7d  gan 
Caradog  ger  bron  y  llys  mawreddog,  yr  hon  a  fuasai  yn  glod  i  ben 
a  chalon  unrhyw  benaeth  gwareiddiedig.  Cafodd  ei  ymddygiad 
gwrol  a  diofn,  eto  parchus,  ddylanwad  mawr  ar  Claudius.  Ar  gais 
yr  ymerodres,  mae  yn  debygol,  caniatawyd  eu  bywyd  a'u  rhyddid 
iddo  ef  a'i  deulu.  Pan  yn  cerdded  trwy  ddinas  ardderchog  Rhufain, 
safodd  Caradog,  a  dywedodd,  "A  yw  yn  bosibl  y  gall  pobl  mor 
gyfoethog  a  moethus  warafun  bwthyn  tlawd  i  mi  yn  Mhrydain?" 

Parhaodd  y  rhyfeloedd  yn  Mhrydain,  a  bu  Ostorius  farw  dan 
bwys  Uafur  a  phryder.  Dylynwyd  ef  gan  Didius  a  Yeranius.  Yn 
62,  cafodd  Suetonius  Paulinus  lywyddiaeth  yr  ynys,  yr  hwn 
oedd  swyddog  milwraidd  o  fri  mawr.  Casglodd  hwn  ei  fyddinoedd 
i  gyffìniau  Môn.    Gwelodd  mai  yno  yr  oedd  eisteddle  Derwyddiaeth. 


b  GOItESGYNIAD    PHYDAIN 

ac  mai  hono  oedd  canolbwüc  undeb  a  nerth  y  Prydeiniaid,  a  phen- 
derfynodd  ei  dinystrio.  Pan  nesaodd  llengoedd  Suetonius  at  lan  y 
Menai,  yr  oedd  y  lan  gyferbyniol  wedi  ei  llinellu  â  Phrydeiniaid 
arfog,  y  gwragedd  o'r  tu  cefn  iddynt,  yn  rhedeg  yn  wyllt,  a  ífaglau 
tân  yn  eu  dwylaw,  i  geisio  cyffroi  gwroldeb  yr  arfogion.  O  fewn 
ychydig  bellder,  yr  oedd  y  Derwycldon,  ar  wahan,  yn  dyrchafu  eu 
dwylaw  i  fyny,  ac  yn  gweddio.  Taflodd  yr  olygfa  ddychryn  am 
foment  i  galonau  yr  estroniaid,  a  safasant  yn  fud.  Ond  yn  y  man, 
rhuthrasant  yn  mlaen,  croesasant  y  Menai,  gorchfygasant  y  trigolion, 
a  llosgasant  y  Derwyddon  yn  eu  tanau  eu  hunain.  Torasant  y 
coedwigoedd  cysegredig  i  lawr,  ac  adeiladasant  ymddiffynfa  gref 
yno,  yr  hon  y  mae  ei  gweddillion  i'w  gweled  hyd  y  dydd  hwn. 

Yn  y  cyfamser  torodd  gwrthryfel  pwysig  allan  mewn  parth  arall 
o'r  ynys,  dan  arweiniad  Boadicea,  brenines  yr  Iceniaid ;  yr  hon,  yn 
nghyda'i  merched,  a  waradwyddwyd  yn  gywilyddus  gan  y  swydd- 
ogion  Bhufeinaidd.  Llwyddodd  y  wraig  ddewr  i  godi  byddin  gref. 
Llywyddodd  y  fyddin  yn  ei  pherson  ei  hun.  Dinystriodd  amryw 
adranau  o  fìlwyr  Bhufain ;  llosgodd  Colchester,  Llundain,  a  dinas- 
oedd  eraill  yn  lludw,  a  chwympodd  triugain  a  deg  o  fìloedd  o'r 
gelynion.  Ond  wedi  i  Suetonius  gael  amser  i  gasglu  nerth,  a 
threfnu  ei  fyddinoedd,  talodd  y  pwyth  i'r  llwythau  Prydeinig,  a 
gwelodd  bedwar  ugain  mil  o  honynt  yn  gelaneddau  meirwon  dros 
wyneb  y  wlad.  Cadwodd  Boadicea  ei  hun  o  ddwylaw  y  gelyn  trwy 
gymeryd  llwnc  o  wenwyn  marwol. 

Wedi  i  Vespasian  ddyfod  yn  ymerawdwr,  rhoddodd  lywyddiaeth 
Prydain  i  Cerealis,  ac  wedi  hyny,  yn  y  flwyddyn  78,  i  Julius  Agri- 
cola.  Yr  oedd  yr  olaf  yn  enwog  am  ei  gymhwysderau  gwleidiadol 
a  milwraidd;  ac  yr  oedd  yn  rhagori  yn  fawr  ar  bawb  fu  yma  o'i 
flaen.  Parhaodd  yn  ei  swydd  dan  Yespasian,  Titus,  a  Domitian. 
Dan  lywyddiaeth  hwn  y  cyrhaeddodd  Bhufain  ei  dylanwad  eangaf 
yn  y  wlad  hon.  Yr  oedd  yr  holl  ynys,  hyd  fôr-gainc  Clyde  a  Forth 
yn  Ysgotland,  wedi  ymostwng  i'r  iau  Bufeinaidd.  Bu  brwydrau 
enbyd  rhyngddo  â  pharthau  gogleddol  Ysgotland ;  ond  gwrthodasant 
ymostwng.  O'r  diwedd  cododd  Agricola  wrthglawdd  ar  draws  y 
wlad,  o'r  naill  fôr-gainc  uchod  i'r  llall,  er  cadw  y  Pictiaid  a'r  Scot- 
iaid*'  rhag  dyfod  i  aflonyddu  ar  y  trigolion :  ail-godwyd  y  clawdd 
yma  gan  Antoninus,  a  thrachefn  gan  Severus,  ymerawdwyr  Bhufain. 
Agricola  oedd  y  cyntaf  a  hwyliodd  o  amgylch  yr  ynys,  ac  a  gafodd 
allan  mai  ynys  ydoedd.  Gwnaeth  lawer  iawn  hefyd  er  gwrteithio 
y  wlacl,  gwella  arferion  y  bobl,  a  chefhogi  celfyddyd  a  gwybodaeth 
yn  eu  mysg. 

Felly,  ar  ol  tua  deugain  mlynedd  o  ryfel,  darostyngwyd  y  rhan 

*Picí:ìaid  y  gelwid  trigolion  Ysgotland ;  Scotiaid  oeddent  Wyddelod  wedi  ym- 
sefydlu  ar  lanau  gorllewinol  Ysgotland.     Scotia  oedd  hen  enw  Iwerddon. 


GAN    Y    HHTTFEINIAIB.  7 

fwyaf  o  lawer  o'r  ynys;  ac  am  ddau  can  mlynedd  ar  ol  hyn  bu  yn 
dalaeth  Rufeiing.  O'r  diwedd  cyrhaeddodd  Rhufain  ganolddydd  ei 
nerth  a'i  gogoniant;  dechreuodd  broíi  elfenau  dadfeiliad  yn  ei 
chyfansoddiad,  a  gwaethygu  o'r  gwraidd.  Cododd  terfysgoedd 
pwysig  yn  nes  adref,  a  galwyd  byddin  ar  ol  byddin  allan  o  Brydain 
i'r  Cyfandir,  nes  o'r  diwedd,  yn  y  ílwyddyn  448,  ymgiliodd  y  Rhu- 
feiniaid  yn  llwyr,  a  gadawsant  yr  ynys  yn  hollol  iddi  ei  hun. 
Cymerodd  y  Pictiaid  a'r  Scotiaid,  wedi  ymuno  â'u  gilydd,  y  fantais 
ar  enciliad  y  byddinoedd  Rhufeinig,  a  daethant  yn  heidiau  ar  draws 
y  wlad,  gan  ddifrodi  ac  ysbeilio  y  ffordd  y  cerddent.  Talai  môr- 
ìadron  ac  ysbeilwyr  Sacsonaidd  o  lanau  Germani  hefyd,  ymweliad 
mynych  â  pharthau  deheuol  yr  ynys,  gan  gyfiawni  drygau  mawrion. 
Anfonwyd  cais  i  Rufain  am  gynorthwy  rhag  yr  ysbeiíwyr  hyn ;  ond 
yr  oedd  ganhono  ddigon  o  wraith  bellach  heblaw  hyny.  Ac  yn  lle 
ymuno  yn  erbyn  yr  ysbeilwyr,  yr  oedd  llwythau  y  wlad  yn  ymryson 
â'u  gilydd.  Yn  y  flwyddyn  449,  pan  oedd  Gwrtheyrn,  un  o  dywys- 
ogion  y  wlad,  yn  tybied  ei  fod  yn  cael  y  gwaethaf  gan  ei  gymyd- 
ogion,  ac  wedi  dyoddef  yn  drwm  oddiar  ddwylaw  yr  ysbeilwyr, 
penderfynodd  anfon  am  gymhorth  corph  o  ysbeilwyr  Sacsonaidd, 
neu  Seisnig,  a  gwnaeth  gytundeb  â  dau  o'u  penaethiaid,  Hengist 
a  Horsa. 

Er  i  Brydain  gael  ei  darostwng  dan  arfau  Rhufain,  ui  wnaeth  y 
Rhufeiniaid  argraff  ddwfn  arni  mewn  celfyddyd,  moes,  na  llen- 
yddiaeth.  O'r  holl  daleithiau  gorllewinol  a  ufuddhasant  i'r  Cesar- 
iaid,  Prydain  oedd  yr  olaf  a  orchfygwyd,  a'r  gyntaf  a  daflwyd 
ymaith.  Nid  yw  debygol  i'r  trigolion  ddyfod  o  gwbl  yn  gyfarwydd 
yn  iaith  eu  gorchfygwyr,  sef  y  Lladin.  Bu  yn  brif  iaith  y  Cyfan- 
dir  am  ganrifoedd,  Cilgwthiodd  yr  iaith  Geltig.  Hi  ydyw  sylfaen 
ieithoedd  presenol  Ffrainc,  Yspaen,  a  Portugal.  Ond  daliodd  y 
Gaelig  yn  yr  ynys  hon,  a'r  Ellmynaeg  ar  y  Cyfandir,  eu  tir  yn  ei 
herbyn.  Ac  am  y  dylanwad  gwareiddiol  dderbyniodd  Prydain 
oddiwrth  y  Rhufeiniaid,  dilewyd  ef  agos  yn  llwyr  gan  chwyl- 
droadau  y  bumed  ganrif. 


III. — GORESGYNIAD    PEYDAIN    GAN    Y    SAESON. 

Yb,  oedd  y  Sacsoniaid,  neu  Saeson,  a  oresgynasant  Brydain,  yn 
cynwys  tri  llwyth  gwahanol  o  Germaniaid,  sef  y  Jutiaid,  yr  An- 
gliaid,  a'r  Sacsoniaid.  Mae  parth  o  Holstein  yn  cael  ei  alw  yn 
Anglen  hyd  y  dydd  hwn,  oddiwrth  drigolion  pa  un  y  cafodd  yr 
ynys  hon  yr  enw  England.  Yr  oedd  y  llwythau  paganaidd  hyn, 
trwy  ryfeloedd  mynych  â'r  Rhufeiniaid,  wedi  cyrhaedd  llawer  o 
fedrusrwydd  i  ryfela,  ac  yn  feddianol  ar  arfau  dur  rhagorol.  Yr 
oeddent  yn  enwog  am  eu  hanturiaethau  morwrol,  ac  am  eu  gwib- 
deithiau  ysbeilgar.  Buont  yn  bla  trwm  ar  drigolion  glanau  y  mor- 
oedd,  yn  mhell  ac  yn  agos  am  ganrifoedd  lawer. 

Yr  oedd  y  ddáu  frawd,  Hengist  a  Horsa,  yn  benaethiaid  o  fri 
mawr  yn  perthyn  i'r  Jutiaid.  Dywedid  eu  bod  hwy,  fel  y  rhan 
fwyaf  o  wroniaid  uchel  y  gwledydd  hyny,  yn  disgyn  o'u  duw 
dychymygol  Woden,  neu  Odin.  Dywed  traddodiad  i  ddyn  o'r  enw 
fod  yn  frenin  ar  y  wlad  hono ;  iddo,  ar  ol  enwogi  ei  hun  mewn 
rhyfeloedd,  gymeryd  arno  swydd  prophwyd,  a  dyweyd  ei  fod  wedi 
derbyn  datguddiad  o'r  nefoedd;  ac  fel  y  cyfryw  sefydlodd  grefydd 
newydd  yn  y  wlad,  yr  hon  a  ymledodd  dros  ogledd  Ewrop.  O'r 
diwedd,  dyrchafwyd  ef  i  fysg  y  duwiau,  a'r  dylanwad  mwyaf  allai 
dyn  feddu  oedd,  yr  anrhydedd  o  fod  yn  ddisgynydd  o  Woden. 
Cymerai  Hengist  a  Horsa  arnynt  fod  yn  berthynasau  agos  iddo. 

Derbyniodd  y  ddau  frawd  yma  gais  Gwrtheyrn  am  ddyfod  drosodd 
i'w  gynorthwyo  ef  yn  erbyn  y  Pictiaid  a'r  Scotiaid  yn  llawen. 
Daethant  gyda  thair  llong,  yn  cynwys  un  cant  ar  bymtheg  o  wŷr, 
a  thiriasant  yn  ynys  Thanet.  Ehoddodd  Gwrtheyrn  yr  ynys  hono 
yn  anrheg  iddynt,  a  bu  yn  gyrchfan  fanteisiol  iddynt  yn  ystod  eu 
brwydrau  â'r  Prydeiniaid  am  ugeiniau  o  ílynyddoedd.  Ar  ol  iddynt 
orchfygu  y  Pictiaid  a'r  Scotiaid,  a'u  hymlid  i'w  noddfeydd  gogleddol, 
daeth  i'w  bryd  wneyd  ymgais  i  feddianu  y  wlad  hon  eu  hunain. 
Anfonasant  adref  i  geisio  ychwaneg  o  nerth.  Daeth  dwy  long  ar 
bymtheg  drosodd  eilwaith,  yn  cludo  pum  mil  o  wýr.  Gwnaethant 
gytuneb  a'r  Pictiaid  a'r  Scotiaid.  Ymladdwyd  brwydr  fawr  yn 
Aylesford  yn  y  ílwyddyn  455.  Diorseddwyd  Gwrtheyrn  obìegyd 
iddo  anfon  i  gyrchu  y  Saeson  i'r  wlad,  a  chodwyd  Vortimer  ei  fab 
i'r  orsedd  yn  ei  le,  yr  hwn  oedd  yn  awr  yn  llywyddu  y  milwyr 
Prydeinig.  Lladdwyd  Horsa,  a  gadawyd  llywyddiaeth  ei  gyd- 
wladwyr  yn  llaw  Hengist  a'i  fab  Eric.  Dylifai  adgyfherthion  yn 
barhaus  o  Germany,  ond  daliai  y  Prydeiniaid  yn  gyndyn  a  di-ildio. 
O'r  diwedd,  gorfodwyd  hwy  i  roddi  ífordd ;  yr  oedd  Hengist  wedi 
ymgynddeiriogi  wrth  eu  cyndynrwydd,  a  thorodd  hwy  i  lawr  o'r 
trwch,  yn  offeiriaid  a  phobl  gyffredin,  yn  wŷr,  gwragedd,  a  phlant, 
yn  ddiwahaniaeth.     Dinystriodd  holl  adeiladau  y  wlad,  a  gwnaeth 


GORESGYNIAD  PRYDAIN 


ei  gwyneb  yn  adfeilion  annghyfaneddol.  Ffodd  llawer  o'r  trigolion 
i  fynyddoedd  Cymru,  ac  aetli  eraill  allan  o'u  gwlad,  ymsefydlasant 
yn  nhalaeth  Armorica,  a  rhoddasant  iddi  yr  enw  Brittany  (Prydain 
Fechan),  yr  hon  yw  Llydaw. 

Fel  un  rheswm  am  fuddugoliaeth  y  Saeson,  dywed  yr  ysgrifenwyr 
Prydeinig  yr  hyn  a  ganlyn : — Fod  gan  Hengist  ferch  hynod  o  bryd- 
weddol  o'r  enw  Ronwen  (Rowena),  ac  iddo  ei  defayddio  yn  offeryn 
i  eangu  ei  ddylanwad  ar  Gwrtheyrn.  Gwnaeth  Hengist  wdedd, 
gwahoddodd  Gwrtheyrn  yno,  a  dygodd  ei  ferch  i  ymgrymu  ger  ei 
fron,  a  rhoi  anrheg  iddo.  Hudwyd  yntau  gan  ei  glendid  a'i 
boneddigrwydd,  ac  ni  orphwysodd  nes  ei  chael  yn  wraig.  Pan  fu 
farw  Yortimer  (trwy  ei  wenwyno  gan  Ronwen,  medd  rhai)  adferwyd 
Gwrtheyrn  ei  dad  i'r  llywodraeth;  gwnaed  gwledd  fawr  gan 
Hengist  yn  Stonehenge,  a  gwahoddodd  holl  dywysogion  Prydain 
yn  nghyd  i  gael  gwneyd  cytundeb  heddwch.  Ond  ar  ganol  y 
wledd,  gwaeddodd  Hengist,  "  Tynwch  eich  clcddyfau"  a  lladdwyd 
tri  chant  o  dywysogion  Prydeinig  yn  y  fan,  a  daliwyd  Gwrtheyrn 
yn  garcharor.  Ma'e  llawer  o'r  awcluron  yn  amheu  gwirionedd  yr 
hanesion  uchod;  ac  eraill  yn  eu  credu  a'u  cadarnhau. 

Llwyddodd  Ambrosius,  y  brenin  ganlynodd  Vortimer,  i  gasglu 
byddin  fawr  o'r  Prydeiniaid  eilwaith  yn  erbyn  Hengist.  Ond 
daeth  Octa,  brawd  Hengist,  a'i  fab  Ebissa,  gyda  llwyth  newydd 
o  Saeson  drosodd,  a  sefydlasant  yn  Northumberland.  O'r  diwedd 
sefydlodd  Hengist  y  deyrnas  Sacsonaidd  gyntaf  yn  yr  ynys  hon, 
dan  yr  enw  teyrnas  Kent,  yr  hon  oedd  yn  cynwys  swyddi  Kent, 
Middlesex,  Essex,  a  rhan  o  Surrey.  Gwnaeth  ei  breswylfa  ei  hun 
yn  Canterbury,  lle  y  teyrnasodd  dros  ddeng  mlynedd  ar  ugain,  a 
bu  farw  tua'r  flwyddyn  488. 

Oddeutu  y  flwyddyn  477,  daeth  penaeth  Sacsonaidd  arall  drosodd, 
gyda'i  dri  mab,  yn  arwain  llwyth  mawr  o'u  cydwladwyr;  ac  wedi 
dyoddef  gwrthwynebiad  cyndyn  gan  y  Prydeiniaid,  llwyddasant  i 
sefydlu  yr  ail  deyrnas  Sacsonaidd,  dan  yr  enw  teyrnas  Sussex,  neu 
South  Saxony.  Yn  494,  dygwyd  byddin  arall  drosodd  gan  Cerdig, 
a  Cynrig  ei  fab ;  sefydlasant  ar  du  gorllewin  Sussex,  a  ífurfìasant 
deyrnas  Wessex,  neu  West  Saxony.  Fel  hyn,  o  ud  i  un,  mewn 
ysbaid  o  agos  saith  ugain  o  flynyddoedd,  y  sefydlwyd  yr  Ueptarchy, 
neu  y  saith  teyrnas  Sacsonaidd  yn  Mhrydain.  Gelwid  hwynt  wrth 
yr  enwau,  Kent,  Sussex,  Wessex,  Essex,  Anglia  ddwyreiniol,  Deira, 
Bernicia,  a  Mercia.  Gwelir  fod  yma  wyth  o  nifer,  a  myn  rhai  eu 
galw  yn  Wythbenaeth.  Ond  unwyd  Deira  a  Bernicia  yn  un 
deyrnas  gan  Adelfrid  brenin  Bernicia  pan  briododd  ferch  Ella, 
brenin  Deira,  dan  yr  enw  Northumbria,  neu  Northumberland ;  ac 
felly  gelwir  hwynt  yn  Seithbenaeth.  Ni  wnaem  ond  poeni  y  dar- 
Henydd  gyda  chyfres  o  enwau  personau,  heb  unrhyw  ddygwydd- 


10  GORESGYNIAD    PRYDAIN 

iadau  o  bwys  mawr,  pe  ceisiem  roddi  hanes  ymrysonau  a  rhyfeloedd 
y  teyrnasoedd  hyn.  Dywedai  Milton  yn  ddinoesgni,  fod  brwydrau 
barcutanod  a  brain  yn  llawn  mor  deilwngo  gael  cyhoeddi  eu  hanes, 
a  gweithrediadau  a  rhyfeloedd  diamcan  y  Seithbenaeth  Seisnig. 
Parhaodd  y  teyrnasoedd,  yma  beth  bynag,  yn  llywodraethau  gwa- 
hanol,  o  ífuríìad  y  gyntaf  gan  Hengist,  hyd  eu  huniad  gan  Egbert, 
am  dri  chant  a  thriugain  a  deuddeg  o  nynyddoedd. 

Er  mwyn  i'r  darllenydd  gael  cipolwg  gryno,  ac  mor  gywir  o  ran 
amseriad  ag  sydd  bosibl,  rhoddwn  daflen  fechan  o  amser  sefydliad 
a  pharhad  y  Seithbenaeth,  yn  nghyda'r  adeg  y  cofleidiwyd  Crist- 
ionogaeth  ganddynt. 

COFLEIDIAD 
TEYRNAS.  AMSER  SEPYDLIAD.   PRIF  DDINAS.  CRISTNOG.      TERPYN. 

Kent  455 Canterbury 598 823 

Sussex    490 Chichester    686 800 

"Wessex 519 Winchester 636 1066 

Essex 527 Llundain 604  746 

ÜSTortlrumberland 547 York 628 792 

AngliaDdwyreiniol....  579 Dunwick  636 793 

Mercia 582 Leicester   "..  669 827 

Byddai  yr  enwocaf  o  freninoedd  y  Seithbenaeth  yma  yn  cael  ei 
enwi  yn  Breitwalda,  nen  Lyw  Prydain,  ac  yr  oedd  mewn  enw  yn 
frenin  cyífredinol  dros  y  saith.  Y  rhai  a  gawsant  y  teitl  nchod 
oeddent,  Ella,  brenin  Sassex;  Ceawlin,  brenin  Wessex;  Ethelbert, 
brenin  Kent;  Bedwald,  brenin  Anglia  Ddwyreiniol;  Edwin,  Os- 
wald,  ac  Oswy,  breninoedd  Northnmberland ;  ac  Egbert,  brenin 
Wessex.     Dywed  y  rhan  amlaf  o'r  haneswyr  i'r  teyrnasoedd  hyn 

011  gael  en  hnno  yn  nn  deyrnas  gan  Egbert,  yn  827,  ac  iddo  ef 
ddyfod  yn  frenin  ar  holl  Loegr ;  ond  y  mae  y  beirniaid  goren  yn 
gwadn  hyn.  Dyma  fel  y  dywed  Arglwydd  Brongham: — "Mae  yn 
sicr  na  chafodd  Egbert  ond  llywodraeth  ranol  ac  ansefydlog  ar  y 
rhan  fwyaf  o  bnmp  o  honynt;  na  sefydlodd  o  gwbl  yn  y  chweched, 
ac  na  chymerodd  ef  na'i  fab  Ethelwolf  erioed  nn  titl  nwch  na 
Brenin  Wessex.  Oswy  oedd  y  seithfed  Breitwalda,  a  galwai  Egbert 
ei  hnn  yn  wythfed.  Alfred  ei  ŵyr  oedd  y  ty wysog  cyntaf  a  gafodd 
ei  alw  yn  Frenin  Lloegr;  ac  Athelstan,  ŵyr  Alfred,  oedd  y  cyntaf 
a  gafodd  lywodraeth  wirioneddol  ar  yr  holl  Deyrnas  Gyfnnol,  yn 
Ö27,  yr  hwn  a  alwai  ei  hnn  weithian  yn  Frenin  y  Saeson,  a  phryd 
arall  yn  Frenin  Lloegr.n 

Un  o'r  dygwyddiadan  pwysicaf  a  gymerodd  le  yn  ystod  y  Seith- 
"benaeth  oedd  dyfodiad  Cristionogaeth  i  Frydain,  a  dychweliad 
Ethelbert,  brenin  Kent,  a'i  bobl,  am  yr  hyn  y  cawn  son  yn  helaeth- 
ach  yn  y  man.  Yn  amser  y  breninoedd  hyn  hefyd  y  bn  Oífa, 
Ibrenin  Mercia,  yn  cyflawni  llawer  o  wrhydri  a  chrenlonderan  ar  ei 
gymydogion  yn  Lloegr,  yn  gystal  ag  ar  y  Cymry.    Ymlidiodd  fren- 


GAN  Y  SAES0N.  11 

inoedd  Powys  o  Bengwern  (Amwythig),  a  sefydlodd  drefedigaethau 
Seisnig  cryíìon  rhwng  y  ddwy  afon,  Wy  a  Hafren.  Cododd  wrth- 
glawdd  ar  derfyn  Cymru,  yn  rhedeg  o'r  Gogledd  i'r  Deheu,  o  geg 
y  Dyfrdwy,  yn  Flint,  hyd  yr  Hafren,  gerllaw  Bristol,  yr  hwn  a 
elwid  "Clawdd  Offa,"  ac  y  mae  darnau  o  hono  yn  ẁeledig  hyd  y 
dydd  hwn.  Cyn  fod  y  gwaith  ond  yn  brin  ar  ben,  llanwodd  y 
Cymry  ran  o'r  ffos,  torasant  trwy  y  clawdd,  a  lladdasant  lawer  o 
fìlwyr  Offa;  ond  costiodd  hyny  yn  ddrud  iddynt.  Aeth  Offa  â  llu 
mawr  yn  eu  herbyn ;  ymladdwyd  brwydr  ofnadwy  ar  "  Forfa  Bhudd- 
lan,"  pryd  y  torwyd  blodau  y  Cymry  i  lawr,  ac  y  lladdwyd  eu 
brenin,  Caradog.  Priododd  Eadburga,  merch  Offa,  â  Beortric, 
brenin  Wessex.  Yr  oedd  hon  yn  ddynes  falch,  lygredig,  a  chreu- 
lon.  Lladdodd  ei  gwr  ac  amryw  o'i  theulu  trwy  eu  gwenwyno. 
Gwelwyd  hi  wedi  hyny,  cyn  diwedd  ei  hoes,  yn  cardota  ei  bara  ar 
hyd  ystrydoedd  dinasoedd  Itali.  Bu  Offa  farw  yn  y  ílwyddyn  794. 
Ar  ol  marwolaeth  Beortric  y  daeth  Egbert  yn  frenin  Wessex. 
Yr  ydym  eisoes  wedi  cyfeirio  at  ei  orchestion  ef  yn  darostwng  y 
gwahanol  deyrnasoedd  dan  warogaeth  iddo.  Cymerodd  hyn  le  yn 
827.  Ond  buan  yr  afionyddwyd  ar  ei  heddwch  gan  ymddangosiad 
gelyn  newydd.  Daeth  heidiau  o  ysbeilwyr  anfad  drosodd  o  ogledd 
Ewrop,  a  elwid  Daniaid  fDanesJ.  Brodorion  oeddent  o  Sweden  a 
Norway,  ond  eu  bod  wedi  ymsefydlu  yn  Denmark.  Gwnaent  y  fath 
ddifrod  a  galanastra  yma  ar  eiddo  ac  ar  fywydau,  nes  y  daethant  yn 
ddychryn  i'r  ynys ;  ond  cawsant  wrthwynebydd  o'r  fath  gyndynaf 
yn  Egbert.  Ar  farwolaeth  Egbert,  daeth  Ethelwolf  ei  fab  i'r 
orsedd.  Nid  oedd  y  mab  yn  feddianol  ar  alluoedd  a  medr  ei  dad, 
a  chododd  terfysgoedd  yn  ei  lywodraeth.  Deallodd  yr  ysbeilwyr 
Danaidd  hyn,  a  chymerasant  fantais  ar  yr  amgylchiad;  a  rhwng 
màn  frwydrau  cartrefol  ac  ymosodiad  gelyn  tramor,  aeth  yn  amser 
blin  yn  Lloegr.  Cymerai  Ethelwolf  arno  fod  yn  ddefosiynol  iawn ; 
ac,  yn  ol  arfer  Cristionogion  selog  a  chyfoethog  y  dyddiau  hyny,  aeth 
ar  bererindod  i  Rufain.  Wrth  ddychwelyd  adref,  syrthiodd  mewn 
serch  â  Judith,  merch  landeg  i  Charles  {the  BaldJ,  brenin  Ffrainc, 
yr  hon,  meddir,  nid  oedd  ond  deuddeg  oed.  Priododd  â  Judith,  a 
daethant  drosodd;  ond  gorfu  iddo  ganiatau  y  rhan  fwyaf  o'i  deyrnas 
i  Ethelbald,  ei  fab,  a  boddloni  ar  gyfran  fechan  ei  hun.  Yn  mhen 
dwy  nynedd  bu  farw,  a  daeth  yr  holl  deyrnas  i  Ethelbald.  Cymer- 
odd  Ethelbald  Judith,  gweddw  ei  dad,  a'i  lys-fam  ei  hun,  yn  wraig. 
Cododd  hyn  deimlad  cryf  yn  y  deyrnas  yn  ei  erbyn.  Llwyddodd 
Swithin,  esgob  Winchester  (hen  St.  Swithin  y  gwlaw),  i  gael  gan- 
ddo  ysgaru  â  hi.  Bu  farw  yn  mhen  dwy  flynedd;  ac  edrychid  ar 
ei  deyrnasiad  byr  fel  barn  oddiwrth  Dduw  am  ei  briodas  aflan. 
Hon  oedd  y  Judith  briododd  y  drydedd  waith  â  Baldwin,  fforestydd 
enwog  Ardennes.    Priododd  ei  mhab,  ail  Iarll  Flanders,  ag  Elfrida, 


12  GORESGYNIAD  PRYDAIN 

merch  ieuangaf  Alfred  Fawr  (brawd  Ethelbald),  o  linach  pa  rai  y 
ganed  Maud,  neu  Matilda,  gwraig  William  y  Gorchfygwr,  oddiwrth 
yr  hwn  eilwaith  y  disgynodd  holl  freninoedd  dylynol  Lloegr. 

Ar  farwolaeth  Ethelbald  (860),  daeth  Ethelbert  ei  frawd  i'r 
orsedd;  ond  ni  chafodd  orphwysdra  na  llonydd  gan  y  Daniaid. 
Cafodd  y  gofid  o  weled  ei  brif-ddinas,  Winchester,  yn  cael  ei  llosgi, 
a'r  gelynion  yn  ymsefydlu  ar  ynys  Thanet,  fel  y  gwnaeth  y  Saeson 
bedair  canrif  cyn  hyny.  Bu  Ethelbert  farw  yn  866,  a  daeth  ei 
frawd  Ethelred  yn  frenin,  yr  hwn  a  ymladdodd  naw  brwydr  ffyrnig 
â'r  Daniaid  mewn  un  ílwyddyn.  Torid  y  gorthrymwyr  i  lawr  yn 
aneirif  yn  y  rhyfeloedd  hyn :  ond  yr  oedd  adgyfherthion  yn  dylifo 
i  mewn  fel  llifeiriant  cyson.  Lladdwyd  Ethelred  mewn  brwydr; 
a  daeth  Alfred,  brawd  arall,  a'r  ieuangaf,  i'r  orsedd.  Hwn  oedd 
Alfred  Fawr,  y  brenin  enwocaf  a  eisteddodd  ar  orsedd  Lloegr  erioed. 
Ymlidiodd  y  Daniaid,  ac  amddiífynodd  ei  wlad  rhag  unrhyw  goll- 
edion  o  bwys  am  y  deng  mlynedd  ar  ugain  y  bu  yn  teyrnasu. 

Anturiodd  unwaith,  fel  telynwr  crwydrol,  i  wersyll  y  gelyn ;  bu 
yno  am  ddiwrnodau  yn  difyru  y  penaeth  ac  eraill,  er  ysbio  ei  sefyllfa; 
ac  mewn  canlyniad  i'r  wybodaeth  a  gafodd,  gwnaeth  ymosodiad,  ac 
enillodd  fuddugoliaeth  nodedig.  Defhyddiai  bob  adeg  o  lonyddwch 
a  gai  i  sefydlu  trefn  ac  uniondeb  yn  ei  lywodraeth,  i  gefnogi  gwell- 
íadau  cyffredinol,  ac  i  ddysgu  a  dyrchafu  ei  ddeiliaid.  Sefydlodd 
amryw  lysoedd  barn ;  ac  iddo  ef  mae  y  byd  yn  ddyledus  am  brawf 
trwy  reithwyr,  y  sefydliad  goreu  er  sicrhau  cyfiawnder  a  thegwch  a 
ddyfeisiwyd  erioed  gan  ddyn.  Ffurfiodd  gorph  o  gyfreithiau  hefyd, 
y  rhai  a  ystyrir  yn  sail  yr  hon  a  elwir  y  gyfraith  gyffredin.  Adeil- 
adodd  longau  mawrion,  a  ffurfiodd  lynges  gref  i  wylio  glanau  yr 
ynys.  Anfonodd  am  ysgolfeistri  goreu  Ewrop  i  addysgu  y  deiliaid, 
a  chyfranai  y  seithfed  ran  o'i  dderbyniadau  ei  hun  i  gynorthwyo 
gweithwyr.  Yr  oedd  yn  fanwl  a  phenderfynol  dros  uniondeb,  yn 
hynod  am  ei  haelfrydedd,  ac  yn  gefhogwr  diball  i  ryddid.  Dy- 
wedai  ei  fod  am  i'r  Saeson  fod  mor  rhydd  a'u  meddyliau  eu 
hunain.  Yn  wir,  y  mae  ei  holl  ragoriaethau  mor  uchel  a  chyfartal, 
fel  yr  ymddengys  yn  fwy  tebyg  i  ffug-wron  dychymyg  philoso- 
phyddion,  na  ffaith  wirioneddol  mewn  hanesiaeth.  Er  nad  oedd 
ond  dyn  o  gyfansoddiad  gwanaidd,  ymladdodd  un  ar  bymtheg  a 
deugain  o  ryfeloedd,  casglodd  fwy  o  wybodaeth,  ac  ysgrifenodd 
fwy  o  lyfrau  na  neb  yn  ei  oes.  Ni  fu  brenin  o'i  fath  ar  ei  ol  yn 
Ewrop,  ac  nid  oes  hanes  doethach  a  gwell  dyn  yn  addurno  unrhyw 
wlad.  Bu  farw  yn  y  flwyddyn  901,  pan  nad  oedd  ond  52  ml.  oed; 
a  chyfiawn  yr  haeddodd  ei  alw  yn  Alfred  Fawr — gwaredwr  ei  wlad, 
a  sylfaenydd  unbenaeth  Lloegr. 

Am  y  ganrif  a  haner  nesaf,  ar  ol  marwolaeth  Alfred,  cawn  hanes 
pedwar  ar  ddeg  o  freninoedd  yn  canlyn  eu  gilydd,  heb  nemawr  o 


GAN  Y  SAES0N.  13 

ddygwyddiadau  pwysig,  hyd  oni  chymerir  yr  orsedd  gan  deulu 
tramor.  Yr  oedd  Edward  I.  (yr  Hynaf)  yn  meddu  ar  lawer  o  rin- 
weddau  ei  dad,  Alfred  Fawr,  a  gwnaeth  rhyfeloedd  mawrion  a 
llwyddianus  â'r  Daniaid.  Cafodd  gynorthwy  pwysig  gan  Ethelfleda 
ei  chwaer,  yr  hon  a  arweiniai  y  byddinoedd  gycla  medrusrwydd  a 
gwroldeb  digyffelyb.  Gwnaeth  Edward  i  frenin  Ysgotland,  a  thy- 
wysogion  Cernyw,  Cymru,  ac  eraill  i  gydnabod  ei  awdurdod. 
Athelstan,  mab  Edward,  yr  hwn  a  addysgwyd  gan  Alfred  Fawr9 
(ei  dadcu)  oedd  y  brenin  nesaf ;  ac  enwogodcl  yntau  ei  hun  mewn 
rhyfeloedd  â'r  Daniaid.  Ni  welwyd  y  fath  laddfa  yn  Mhrydain  o'r 
blaen  ag  a  welwyd  yn  Brunsbury,  yn  Northumberland,  ar.fyddin- 
oedd  y  Daniaid,  dan  arweiniad  Athelstan.  Cwympodd  pump  o 
freninoedd  Danaidd,  saith  iarll,  a  milwyr  cyffredin  yn  aneirif.  Ar 
ol  hyn  mwynhaodd  Athelstan  ei  freniniaeth  mewn  tawelwch,  a 
phasiodd  amryw  gyfreithiau  rhagorol.  Yr  oedd  ei  lywodraeth  ef 
yn  fwy  eang  a  gwirioneddol  nag  eiddo  neb  a  fu  o'i  ílaen.  Bu  farw 
yn  Nghaerloyw  ( ' Gloucester ) ',  yn  y  flwyddyn  941,  ar  ol  teyrnasu 
un  flynedd  ar  bymtheg;  a  daeth  Edmund  ei  frawd  i'r  orsedd  ar 
ei  ol.  Yn  mhen  chwe  blynedd,  fel  yr  oedd  Edmund  yn  eistedd 
gyda'i  bendefigion  mewn  gwledd,  brathwyd  ef  â  dagr  gan  un  Leof, 
fel  y  bu  farw. 

Enwogodd  un  gwr  o'r  enw  Dunstan  ei  hun  yn  fawr  yr  amser 
hwn,  fel  cefhogydd  selog  i  fonachlogydd  a  gwyryfdai,  ac  fel  un  a 
argymhellai  weddwdod  ar  yr  offeiriaid.  Gwnaeth  derfysg  mawr 
trwy  achosi  ysgariad  rhwng  Edwy  y  brenin  (mab  Edmund)  ac  El- 
giva  ei  wraig,  oblegyd  fod  perthynas  rhyngddynt  ag  oedd  yn  gwneyd 
eu  priodas  yn  annghyfreithlon,  yn  ol  canonau  y  mynachod.  Nod- 
wyd  y  wraig  ieuanc  â  haiarn  poeth  ar  ei  gwyneb,  ac  alltudiwyd  hi 
i  Iwerddon.  Ar  ol  i'w  gwyneb  wellhau,  dychwelodd  i  Loegr  i 
geisio  ei  gwr;  ond  daliwyd  hi  ar  y  ffordd  gan  ei  gelynion,  torwyd 
llinynau  ei  garau,  a  bu  farw  mewn  poenau  dirfawr  yn  Nghaerloyw. 
Canlynwyd  Edinund  gan  Edred  ei  frawd,  ac  yntau  gan  Edwy. 
Ni  fu  Edwy  fyw  ond  ychydig  ar  ol  marwolaeth  ei  anwyl  Elgiva; 
a  daeth  Edgar  ei  frawd,  yn  dair  ar  ddeg  oed,  yn  frenin  holl  Loegr. 
Cafodd  Edgar  fwy  o  lonyddwch  yn  ei  deyrnasiad  na'r  un  brenin  fu 
o'i  flaen,  ac  am  hyny  y  cafodd  y  cyfenw,  "y  Tangnefeddus."  Cad- 
arnhaodd  amddiffynfeydd  ei  wlad;  talwyd  gwarogaeth  iddo  gan 
benaethiaid  Ysgotland,  Ynys  Manaw,  Cymru,  ac  hyd  y  nod  yr 
Iwerddon.  Ychwanegodd  at  ei  ddylanwad  yn  fawr  trwy  gefhogi 
Dunstan  a'r  mynachod.  Cododd  Dunstan  i  awdurdod  uchel,  ac 
adeiladwyd  wyth  a  deugain  o  fonachlogydd  Benedictaidd  yn  Lloegr. 
Ond  profodd,  trwy  ei  weithredoedd  ei  hun,  nad  oedd  ei  holl  sel  a'i 
ymffrost  ond  rhagrith  a  thwyll.  Torodd  i  mewn  i  un  o'r  gwyryfdai, 
a  rhedodd  ymaith  â  mynaches  o'r  enw  Wulfreda,  am  yr  hyn  y 


14  GOHESGYNIAD    PRYDAIN 

rhoddodd  Dunstan  benyd  trwm  arno ;  sef  ymprydio  ddwy waith  yr 
wythnos,  a  rhoddi  ei  goron  heibio  am  saith  mlynedd.  Un  peth 
hynod  perthynol  i'w  deyrnasiad  oedd,  i'r  holl  fleiddiaid  trwy  bob 
congl  o'r  wlad  gael  en  dyfetha.  Cymerodd  drafferth  fawr  i'w  hela 
ei  hun;  ac  ar  ol  i'r  gweddill  ffoi  i  fynyddoedd  Cymru,  parodd  i 
dywysogion  Cymru  ddwyn  tri  chant  o  benau  bleiddiaid  yn  fiyn- 
yddol,  yn  lle  y  dreth  a  roddwyd  arnynt  gan  Athelstan,  ei  ragflaen- 
ydd.  Parodd  hyn  i'r  fath  ymdrech  gael  ei  gwneyd  i'w  hela,  fel  y 
dyfethwyd  y  rhywogaeth  yn  llwyr.  Bu  farw  yn  ddyn  ieuanc,  yn  y 
flwyddyn  975,  wedi  teyrnasu  un  flynedd  ar  bymtheg;  a  daeth  ei 
fab,  Edward  II.  (y  Merthyr),  i'r  orsedd  ar  ei  ol.  Ond  ni  fu  ei  deyrn- 
asiad  ond  byr.  Un  diwrnod,  wedi  bod  yn  hela,  galwodd  wrth 
öastell  Corfe,  lle  yr  oedd  Elfrida  a'i  mhab  yn  byw,  a  thra  yn  yfed 
cwpanaid  o  fêdd  ar  gefh  ei  farch,  gwanodd  un  o  weision  y  tŷ  ef  yn 
«i  gefn,  fel  y  bu  farw;  a  galwyd  ef  "Edward  y  Merthyr." 

Yn  993,  pan  oedd  Ethelred  II.,  mab  Edgar  yn  frenin,  daeth 
Lewyn,  brenin  Denmark,  ac  01ave,  brenin  Norway,  gyda  llynges 
fawr  i  fyny  dros  yr  Humber,  a  difrodasant  y  wlad  o  amgylch. 
Methasant  yn  eu  hamcan  i  oresgyn  Prydain;  ond  talwyd  swm 
mawr  o  arian  iddynt  am  roddi  i  fyny  eu  hymgais.  Adnewyddodd 
Lewyn  ei  ymosodiad  yn  mhen  rhai  blynyddoedd,  unwaith  ac  eil- 
waith;  ac  yn  y  flwyddyn  1013,  ffodd  Ethelred  a'i  deulu  am  ddy- 
ogelwch  at  Dduc  Normandy,  brawd  Emma  ei  wraig;  a  daeth 
Lewyn  y  Daniad  yn  llywodraethwr  ar  holl  Loegr.  Bu  Lewyn  farw 
eyn  pen  blwyddyn,  a  gadawodd  y  freniniaeth  i'w  fab  Canute. 
Oododd  y  Saeson  Ethelred  eilwaith  i'r  orsedd;  a  bu  ef  a'i  fab  Ed- 
mund  yn  ymladd  yn  erbyn  Canute.  Bu  Ethelred  farw  yn  Llundain 
yn  1016,  a  chafodd  Edmund  y  freniniaeth.  Ymladdwyd  brwydrau 
gwaedlyd  rhwng  Canute  ac  Edmund,  a  buasai  yr  olaf  wedi  gorch- 
fygu,  oni  bai  bradychiad  Edric,  tywysog  byddinoedd  Mercia,  yr 
hwn  a  barodd  flinderau  mawrion  i'r  Saeson  trwy  ei  dwyll  a'i  wrth- 
droadau.  Beth  bynag,  cytunwyd  o'r  diwedd  i  ranu  y  wlad  rhwng 
y  ddau  frenin — Canute  y  Daniad,  ac  Edmund  y  Sais.  Ond  cyn 
àiwedd  y  flwyddyn  bu  Edmund  farw,  a  hyny,  fel  y  tybid,  trwy  law 
Edric;  yna  gwnaed  Canute,trwy  gydsyniad  y  taleithiau  Seisnig,  yn 
frenin  ar  holl  Loegr:  ac  felly,  yn  1017  sefydlwyd  goruchafìaeth  y 
Daniaid  ar  y  wlad. 

Rhoddodd  Canute  Edwy,  brawd  Edmund  i  farwolaeth,  ac  anfonodd 
ddau  blentyn  Edmund  drosodd  i  frenin  Sweden,  gan  ddymuno  ar 
hwnw  eu  lladd  yn  ddirgel,  a  gwneyd  ei  feddwl  ef  yn  esmwyth  yn 
eu  cylch.  Gwrthododd  hwnw  drochi  ei  ddwylaw  yn  ngwaed  y 
babanod  diniwaid,  ond  anfonodd  hwy  i  frenin  Hungari,  lle  y  codwyd 
hwy  i  fyny  yn  deilwng  o'u  gwaedoliaeth.  Priododd  y  ddau,  wedi 
hyny,  â  pherthynasau  agos  i  frenin  Hungari.     Yr  oedd  Canute, 


GAN    Y    SÄESOjS-.  15 

bellach,  yn  benadur  gailuocaf  ei  oes,  yn  frenin  Lloegr,  Denmark,  a 
Norway,  a  dau  neu  dri  o  freninoedd  eraill  yn  cydnabod  ei  awdurdod 
arnynt.  Priododd  ag  Emma,  gweddw  y  diweddar  Ethelred; 
dyrchafodd  Edric  i  fod  yn  llywodraethwr  Mercia ;  ond  wedi  hyny 
gorfu  iddo  ymddwyn  yn  wahanol  tuag  at  y  bradwr  hwnw;  con- 
demniodd  ef  i  farw,  torwyd  ei  ben,  a  thaflwyd  ei  gorph  i  afon 
Llundain;  ac  felly  talwyd  iddo  y  wobr  a  haeddai  ei  dwyll  a'i  frad- 
wriaeth.  Yn  nechreuad  ei  deyrnasiad  yr  oedd  Canute  yn  llymdost 
a  chreulon ;  ond  tua'r  diwedd  daeth  yn  fwy  cynawn  a  thyner,  ac 
enillodd  ewyllys  da  ei  ddeiliaid  yn  gyffredinol.  Rhoddodd  lawer 
o'i  fryd  ar  grefydd,  adeiladodd  eglwysi,  a  rhoddodd  symiau  mawrion 
o  waddol  i'r  monachlogydd.  Dywedir  iddo  unwaith,  pan  yn  aros 
yn  Southampton,  a  phan  oedd  gwŷr  ei  lys  yn  clodfori  ei  allu  a'i 
awdurdod,  orchymyn  iddynt  osod  ei  gadair  ar  y  traeth  pan  oedd  y 
llanw  yn  dyfod  i  mewn,  ac  iddo  yntau  eistedd  arni,  ac  fel  arglwydd 
y  moroedd,  orchymyn  i'r  dyfroedd  beidio  codi  yn  uwch.  Ond  yn 
ddisylw  o'i  orchymyn,  llanwodd  y  môr  o  amgylch  ei  gadair 
freninol;  yno  trodd  at  ei  wenieithwyr,  ac  archodd  iddynt  gyfaddef 
gwendid  ac  anallu  pob  llywodraeth  ddynol  ger  bron  yr  Hwn  a 
ddywedodd  wrth  y  cefnfor,  "Hyd  yma  y  deui,  ac  nid  yn  mhellach." 
Bu  farw  yn  Shaftesbury,  yn  1035,  wedi  teyrnasu  pedair  blynedd  ar 
bymtheg;  a  dangosodd  y  wlad  alar  mawr  ar  ei  ol. 

Gadawrodd  Canute  ar  ei  ol  dri  mab,  Lewyn,  Harold,  a  Hardi- 
canute.  Rhoddodd  i  Hardicanute  ei  fab  o  Emma,  a'r  unig  fab 
oedd  â  hawl  i  orsedd  Lloegr,  lywodraeth  Denmark,  lle  yr  oedd  yn 
awr  yn  preswylio,  yn  gystal  a  llywodraeth  y  Daniaid  yn  Lloegr ; 
rhoddodd  orsedd  Norway  i  Lewyn,  a  gorsedd  Lloegr  i  Harold. 
Codwyd  cyffro  mawr  gan  Emma  ei  fam,  Godwin,  larll  Essex, 
yn  gystal  a'r  Saeson  yn  gyffredin  o  blaid  Hardicanute.  Ond  cyn 
pen  pedair  blynedd  bu  Harold  farw,  a  chafodd  Hardicanute 
goron  Lloegr;  a'r  peth  cyntaf  a  wnaeth  ar  ol  derbyn  y  llywodraeth, 
oedd  gorchymyn  codi  gweddillion  Harold  ei  frawd  o'r  bedd  a'u  taflu 
ì  r  Thames.  Codwyd  y  corph  gan  ryw  bysgodwyr,  a  chladdwyd  ef 
eilwaith;  ond  mynodd  Hardicanute  iddo  gael  ei  daflu  i'r  afon 
eilwaith.  Codwyd  ef  drachefh,  a  chladdwyd  ef  yn  ddirgel. 
Gosododd  y  brenin  drethi  trymion  ar  y  bobl,  yr  hyn  a  barodd 
lawer  o  derfysgoedd.  Ond  ni  bu  ei  deyrnasiad  ond  byr :  pan  mewn 
gwledd  priodas  pendefig  Danaidd,  â  chwpanaid  o  win  yn  ei  law, 
syrthiodd  yn  ddideimlad,  ac  ni  lefarodd  air  nrwy.  Felly  bu  y  brenin 
Danaidd  diweddaf  fu  ar  y  wrlad  hon  farw  yn  feddw.  Ar  ei  farw- 
olaeth  daeth  ei  haner  brawrd,  Edward  III,  y  Cyffeswr,  mab  Emma 
o  Ethelred,  i'r  orsedd,  yr  hwn  a  ddygwyddodd  fod  yn  Lloegr  ar 
adeg  marwolaeth  Hardicanute.  Addawodd  Godwin,  yr  hwn  oedd 
yn  meddu  dylanwad  anarferol  ar  y  wlad,  fod  yn  bob  cefnogaeth 


16  GORESGYNIAD    PftYDAIN* 

iddo,  ar  yr  amod  iddo  briodi  Editlia,  ei  ferch.  Yr  oedd  Edward  yn 
llawn  teimlad  drwg  at  Godwin,  oblegyd  tybiai  iddo  yn  fradwrus 
ladd  Alfred  ei  frawd ;  ond  yr  oedd  o  bwys  mawr  iddo  gael  dylanwad 
Godwin  o'i  blaid  yn  bresenol,  ac  yr  oedd  y  cynygiad  yn  rhy  dda 
i'w  wrthod.  Priododd  Edward  Editha,  a  choronwyd  ef  yn  frenin 
gyda  phob  amlygiad  o  deyrngarwch  a  serch ;  felly  taflodd  y  Saeson 
eto  yr  iau  Danaidd  oddiar  eu  gwar,  ac  adferasant  y  linach  Seisnig. 
Ond  yr  oedd  Edward  wedi  ei  godi  i  fyny  yn  Normandy,  ac  yn  teimlo 
yn  ymlynol  iawn  wrth  gyfreithiau,  trigolion,  ac  arferion  y  wlad  hono ; 
a'r  canlyniad  fu  i  lys  Lloegr,  a'r  sefyllfaoedd  mwyaf  pwysig  yn 
wladol  ac  eglwysig,  gael  eu  llenwi  o  Norinaniaid.  Ar  gais  Edward 
daeth  William,  duc  ieuanc  Normandy,  drosodd  ar  ymweliad;  a  barna 
rhai,  oblegyd  fod  Edward  yn  ddiepil,  i  gytundeb  gael  ei  wneyd 
rhyngddynt  am  olynydd  iddo  ar  orsedd  Lloegr.  Dywed  eraili  mai 
ar  gais  Robert,  archesgob  Canterbury  (Normaniad),  y  nododd 
Edward,  duc  Normandy,  yn  olynydd.  Beth  bynag,  daeth  William 
i  ddeall  hyn,  a  llwyddodd  i  gael  gan  Harold,  mab  dewr  i  Iarll 
Oodwin,  dyngu  llw  o  ífyddlondeb  iddo. 

Yn  mhen  enyd  o  amser  ar  ol  hyn  trodd  Edward  ei  lygad  i  le 
arall  am  olynydd,  yr  hyn  oedd  yn  fwy  cydunol  a  theimlad  y  wlad. 
Anfonodd  i  Hungari,  i  gyrchu  Edward  mab  ieuangaf  Edmund  ei 
frawd,  yr  hwn  a  alltudiwyd  o'r  wlad  hon  yn  faban  gan  Canute,  yr 
hwn  oedd  unig  etifedd  y  linach  Seisnig.  Daeth  y  tywysog  a'i 
wraig,  a'i  dri  phlentyn,  Edgar,  Christina,  a  Margaret,  drosodd; 
ond  cyn  iddo  gael  gweled  wyneb  y  brenin,  er  galar  cyffredinol, 
cymerwyd  ef  yn  glaf,  a  bu  farw.  Drwgdybid  iddo  gael  ei  wenwyno 
naill  ai  trwy  ddylanwad  Harold,  neu  William  o  Normandy.  Bellach 
yr  oedd  llwybr  William  yn  fwy  agored.  Bu  Edward  farw,  Ionawr 
5,  1066.  Ar  ddydd  ei  gladdedigaeth  (dranoeth  wedi  iddo  farw), 
coronwyd  Harold,  mab  Godwin,  yn  frenin,  gan  Aldred,  archesgob 
York.  Pan  glywodd  William,  llanwyd  ef  o  ddigofaint,  ac  anfonodd 
genadwyr  drosodd  at  Harold  i'w  adgofìo  am  ei  lw,  ac  i  geisio 
ganddo  roddi  y  meddiant  o'r  deyrnas  i  fyny  ar  unwaith.  Atebodd 
Harold,  iddo  ef  gael  ei  orfodi  i  wneyd  y  llw — na  fuasai  ei  fywyd 
yn  ddyogel  pe  gwrthodasai,  ac  felly  nas  gallesid  ystyried  y  llw  yn 
rhwymedigol ;  a  phe  buasai  yn  rh wymedigol,  ei  fod  yn  annghyf- 
reithlon,  am  nad  oedd  y  brenin  na'r  wlad,  y  rhai  a  feddent  awd- 
urdod  i  ddewis  brenin,  yn  ei  alw  ef  ( William)  i  lywodraethu ;  felly 
mai  ei  ddyledswydd  ef  oedd  defhyddio  y  cyíleusdra  cyntaf  i  dori 
j  llw;  ei  fod  ef  wedi  ei  ddewis  yn  frenin  gan  y  bobl  yn  unllais, 
ac  y  cawsai  yr  un  foment  roddi  pen  ar  ei  fywyd  ac  ar  ei  ly wodraeth. 

Nid  oedd  William  yn  dysgwyl  atebiad  gwahanol.     Cynullodd 
fyddin  o  oreuon  milwyr  y  Cyfandir,  a  daeth  drosodd  i  ymladd 
Harold  am  goron  Lloegr.     Yr  oedd  Harold  newydd  enill  goruchaf- 


GAN  Y  SAESON.  17 

iaeth  mewn  brwydr  fawr  yn  erbyn  Tosti  ei  frawd,  a  Hadradi  brenin 
Norway,  ac  yn  gwledda  ar  draul  y  fuddugoliaeth,  pan  ddaeth  y 
newydd  iddo  fod  William  o  Normandy  a'i  wŷr  wedi  glanio  yn 
Pevensey,  yn  Sussex  (Medi  28,  1066).  Dywedir  i  William,  wrth 
neidio  oddiar  y  llong  i'r  lan,  daro  ei  droed,  a  chwympo.  Neidiodd 
milwr  yn  mlaen,  a  chododd  ef ;  ac  wrth  weled  ei  ddwylaw  yn  llawn 
o  laid,  dywedodd,  "Flaenor  ffodus!  yr  ydych  wedi  cymeryd  Lloegr 
eisoes;  mae  ei  daear  yn  eich  dwylaw."  Casglodd  Harold  fyddin 
nerthol,  a  gwnaeth  bob  darpariadau  i  gyfarfod  William.  Anfonodd 
William  ato,  i  ofyn  ganddo  adael  yr  achos  i'r  pab  i'w  farnu  rhyng- 
ddynt,  neu  ei  benderfynu  trwy  ymladd  eu  dau  yn  unig,  er  arbed 
tywallt  gwaed ;  ond  gwrthododd  Harold,  gan  ddy wedyd  y  cai  Duw 
farnu  yr  achos  rhyngddynt  ar  fyr  amser.  Ar  y  14eg  o  Hydref 
safai  y  ddwy  fyddin  fawr  wyneb  yn  wyneb,  mewn  lle  a  elwir  (yn 
awr)  Battle,  o  fewn  wyth  milltir  i  Hastings,  ar  y  ífordd  i  Lundain. 
Ni  welwyd  y  fath  fyddinoedd  yn  y  wlad  hon  o'r  blaen.  Ar  y  nos- 
waith  uchod  yr  oedd  sefyllfa  pethau  yn  y  cldau  wersyll  yn  dra 
gwahanol.  Treuliai  y  Normaniaid  y  noswaith  mewn  defosiynau 
crefyddol,  gweddiau,  a  gweinyddiad  y  sacrament;  ond  Harold  a'i 
wŷr  mewn  yfed  a  gloddest.  Ar  doriacl  gwawr  y  lofed,  dyrchafodd 
y  Normaniaid  eu  bloedd  ryfel, — "Duw  cynorthwya  ni!"  Atebwyd 
hwy  gan  y  Saeson,  "Y  groes  santaidd!  croes  Duw!"  A  chyda'r 
bloeddiadau,  yr  oedd  y  byddinoedd  yn  rhedeg  i  gyfarfod  eu  gilydd, 
a'r  ymosodiad  mwyaf  gwrol  a  ffyrnig  yn  clechreu.  Parhaodd  yr 
ymladdfa  waedlyd  gyda  nerth  arswydus  a  diball  trwy  ystod  y  dydd. 
Weithiau  cai  y  Normaniaid  y  trechaf,  bryd  arall  y  Saeson.  O'r 
diwedd,  yn  hwyr  y  dydd,  pan  oedd  Harold  yn  arwain  ei  fyddin  yn 
mlaen,  ac  yn  ymladd  gyda  dewrder  digyffelyb,  tarawyd  saeth  trwy  ei 
ben,  a  syrthiodd.  Lladdwyd  hefyd  ei  ddau  frawd  gwrol,  Gurth  a 
Leofwin;  ac  wedi  colli  eu  harweinwyr,  rhoddodd  y  Saeson  ffordd 
ar  bob  llaw,  ac  ymlidiwyd  hwy  gan  y  gelynion  gyda  lladdfa  fawr,  a 
pharhawyd  yr  ymlidiad  wrth  oleuni  y  lleuad.  Unwaith,  pan  mewn 
lle  dwíh  corsog,  trodd  y  gorchfygedig  ar  eu  hymlidwyr,  a  dialasant 
yn  drwm  arnynt;  ond  gwnaeth  presenoldeb  William  iddynt  ffoi 
eilwaith ;  a  da  oedd  cael  lleni  tywyll  y  nos  yn  gysgod.  Lladdwyd 
tri  cheffyl  o  dan  William  yn  ystod  y  diwrnod,  a  chollodd  bymtheg 
mil  o  wŷr.  Collodd  y  Saeson  lawer  yn  ychwaneg,  yn  nghyda'u 
brenin  a'i  ddau  frawd.  Dywedir  i'w  fam  gynyg  ei  bwysau  o  aur 
am  gorph  Harold,  ac  i  William  ei  wrthod;  eraill  a  ddywedant  iddi 
ei  gael  heb  roddi  dim  am  dano.  Ni  adawodd  y  Normaniaid  faes  y 
frwydr,  er  eu  lludded,  ac  er  hwyred  y  dydd,  heb  gyflwyno  eu 
diolchgarwch  i'r  nefoedd  am  y  fuddugoliaeth.  Fel  hyn  enillodd 
William,  duc  Normandy,  fuddugoliaeth  lwyr  ar  y  Saeson,  cliriodd 
ei  ffordd  i  orsedd  Lloegr,  a   rhoddodd  derfyn  ar   yr   unbenaeth 


18  HANES    CEEFYDD. 

Seisnig ;  ac  yn  awr  y  mae  cyfnod  newydd  yn  dechreu  yn 
Mhrydain. 

IV. HANES      CEEFYDD. 

Mae  crefydd  pob  gwlad  yn  elfen  bwysig  yn  ei  hanes;  ac  nid  oes 
un  wlad  yn  fwy  felly  na  Phrydain.  Crefydd  foreuol  Prydain  oedd 
Derwyddiaeth ;  ond  dygwyd  hono  ymaith  gyda  llifeiriant  y  chwyl- 
droadau  yr  aeth  y  wlad  trwyddynt;  a  chawn  grefydd  o  natur  uwch, 
mwy  cydweddol  ag  urddas,  a  mwy  cyfaddas  i  angenion  dyn,  ac 
un  fwy  manteisiol  i  ddyrchafiad  a  llwyddiant  gwladwriaeth,  yn 
cymeryd  ei  lle,  ac  yn  ymgorphori  yn  raddol  yn  hanesiaeth  Prydain 
Fawr. 

Nis  gellir  penderfynu  yr  amser  y  dygwyd  Cristionogaeth  i  Brydain. 
Mae  y  traddodiadau  am  hyn  yn  liiosog.  Myn  rhai  i  Paul  fod  yn 
Llundain ;  eraill  i  Joseph  o  Arimathea  fod  yn  pregethu  yn  yr  ynys ; 
ac  eraill  a  haerant  i'r  efengyl  gael  ei  dwyn  yma  gan  ryw  rai,  beth 
bynag,  yn  yr  oes  apostolaidd.  Hhaid  dyweyd  fod  rhai  pethau  yn 
ífafrio  y  golygiad  diweddaf ;  ond  nid  oes  proíion  digonol  dros  yr  un 
o'r  tybiau  hyn.  Gellir  bod  yn  dra  sicr  iddi  ddyfod  yma  ryw  bryd 
yn  ystod  yr  ail  ganrif.  Dy wed  Tertullian  *  yn  ei  waith  yn  erbyn 
yr  Iuddewon,  a  ysgrifenwyd  yn  y  flwyddyn  209,  "fod  hyd  y  nod  y 
ìleoedd  hyny  yn  Mhrydain  nad  allai  yr  arfau  Rhufeinig  eu  cyrhaedd, 
wedi  eu  darostwng  gan  efengyl  Crist."  Mae  y  frawddeg  hon  yn 
awgrym  eglur  fod  yr  efengyl  wedi  bod  yma  am  ryw  gymaint  o 
amser  o  leiaf  cyn  hyn.  Cyn  diwedd  y  drydedd  ganrif,  cawn  fod  yr 
erledigaeth  ofnadwy  dan  Dioclesian  wedi  cyrhaedd  Prydain,  ac  :" 
St.  Alban,  y  merthyr  Prydeinig  cyntaf,  a  lliaws  gydag  ef,  gael  eu 
rhoddi  i  farwolaeth.  Constantius  oedd  llywodraethwr  Prydain  y 
pryd  hwn:  a  dywedir  i'r  erledigaeth  gael  ei  lleddfu  yn  fawr  trwy 
ei  fod  ef  yn  teimlo  mor  ffafriol  i'r  grefydd  Gristionogol.  Unwaith, 
pan  alwodd  yn  nghyd  swyddogion  ei  dŷ,  i  gyhoeddi  iddynt  ewyllys 
yr  ymerawdwr,  sef,  fod  yn  rhaid  iddynt  adael  Cristionogaeth  neu 
roddi  eu  swyddau  i  fyny,  dywedir  i  rai  o  honynt  wadu  eu  fiydd  er 
mwyn  cadw  eu  swyddau.  Trodd  Constantius  y  rhai  hyny  allan  yn 
ddioed,  gan  ddywedyd  nas  gallasai  y  rhai  a  wrthodasant  eu  Duw 
brofi  yn  ffyddlon  i'w  meistr. 

Nid  oes  genym  nemawr  ddim  o  hanes  Cristionogaeth  yn  yr  ynys 
hon  yn  y  drydedd  ganrif;  ond  yn  nechreuad  y  bedwaredd,  ar 
ddyrchafìad  Cystenyn  Fawr  yn  ymerawdwr  Rhufain,  mae  yr  eglwys 
Gristionogol  yn  Mhrydain  yn  cymeryd  safle  pwysig.  Yn  y  fl.  314, 
cawn  Eborius,  Esgob  York;  Restitutus,  Esgob  Llundain;  Adel- 
phius,  Esgob  Richborough,  yn  bresenol  yn  nghyngorfa  Arles,  a  bod 
eglwysi  Prydain  yn  cael  eu  hystyried  yn  gydradd  ag  eglwysi  Spain 
*  Presbyter,  ac  ysgrifenydd  enwog  o  Carthage,  yn  yr  ail  ganrif. 


HANES    CEEFYDD.  19 

a  Gaul;  er  fod  Esgobion  Prydain  yn  llawer  tlotach,  oblegyd  nad 
oedd  y  wlad  eto  wedi  ei  henill  ond  yn  rhanol  oddiwrth  ofergoel- 
iaeth  y  Derwyddon.  Dyoddefodd  yr  eglwysi  yn  fawr  y  ganrif  hon 
oddiwrth  y  llygriadau  athrawiaethol  ymdaenodd  dros  eglwysi  y 
Cyfandir,  oddiwrth  gymysgedd  Derwyddol,  ac  oddiwrth  benboethni 
ac  ofergoeledd  Cristionogol.  Gwnelid  teithiau  pererindodol  mynych 
i  wlad  Canaan,  a  chwanegwyd  nifer  y  mynachod,  er  eu  bod  yn 
gorfod  gweithio  i  gynal  eu  hunain. 

Yn  y  bumed  ganrif  bu  syniadau  Morgan,  yr  hwn  a  enwid 
e  agius  peiagiUSj  yn  creu  Cy£pro  mawr.  Brodor,  a  mynach  dysg- 
edig  o'r  ynys  hon  ydoedd.  Yr  oedd  yn  enwog  am  ei  ddysg,  ei  bwyll, 
a'i  ddifrifwch  moesol.  Y  prif  gyfeiliorniadau  y  cyhuddid  ef  o'u 
Uedaenu  oeddent,  gwadu  y  pechod  gwreiddiol — dal  fod  dyn  yn 
dyfod  i'r  byd  mor  santaidd  ag  y  daeth  Adda,  a  bod  pob  dyn  yn 
meddu  gallu  i  ddychwelyd  ei  hun.  Dywed  Bede  *  fod  yr  awdur- 
dodau  eglwysig  yn  Mhrydain  yn  anabl  i  droi  dadleuon  Pelagius  a'i 
gyfeillion  yn  ol,  iddynt  anfon  i  Gaul  am  gymhorth,  ac  i  Germanus, 
Esgob  Auxerre,  a  Tupus,  Esgob  Troyes,  gael  eu  hanfon  drosodd,  ac 
iddynt  orchfygu  y  Pelagiaid  yn  llwyr.  Ond  yn  mhen  ychydig,  ail 
gododd  y  cyífro,  a  daeth  Germanus,  a  Severus,  Esgob  Treves, 
drosodd  i'r  un  pwrpas  drachefh,  a  mynwyd  awdurdod  i  alltudio  y 
Pelagiaid  o'r  ynys.  Ar  ymweliad  o  eiddo  Pelagius  â  Bhufain, 
tarawodd  wrth  un  Celestius,  Gwyddel,  yr  hwn  a  fu  yn  aros  wedi 
hyny  yn  Carthage,  ac  yn  Ephesus.  Bu  hwn  yn  ddysgybl  ffyddlon 
i  Pelagius,  a  buant  ill  dau  yn  hau  eu  daliadau  trwy  Ewrop,  Palestine, 
a  pharthau  eraill  o  Asia.  Diarddelwyd  hwy  gan  amryw  gyng- 
horau;  a  throwyd  eu  dadleuon  yn  ol  yn  llwyddianus  gan  ysgrifau 
yr  enwog  Awstin,  Esgob  Hippo,  yn  Affrica. 

Yn  yr  un  ganrif  cawn  hanes  ymdrechion  llwyddianus  St.  Patrig 
i  helaethu  Cristionogaeth  yn  Iwerddon,f  a  Ninian  yn  Ysgotland. 
Ac  yn  y  ganrif  ganlynol  gwnaed  ymdrechion  mwy  llwyddianus  fyth 
yn  y  lle  olaf  gan  Rentigern,  neu  St.  Mungo,  ac  yn  enwedig  gan 
Columba  (Gwyddel)  a  deuddeg  o  gyfeillion  iddo.  Erbyn  hyn  yr 
oedd  ymosodiad  a  chwyldroadau  y  Saeson  wedi  agos  diwreiddio 
Cristionogaeth  o  barthau  deheuol  yr  ynys,  wedi  ysgubo  pob  sef- 
ydliad,  heb  adael  eglwys,  esgob,  nac  offeiriad  yn  un  man.  Ac  yn 
y  ílwyddyn  596,  pan  oedd  Ethelbert,  brenin  Kent,  yn  Bretwalda 
(llyw  Prydain),  dygwyddodd  i  Gregory  Fawr,  yr  hwn  a  wnaed 
wedi  hyny  yn  Bab,  weled  llanciau  o  Brydain  yn  cael  eu  gwerthu 
ar  farchnad  Rhufain ;  ac  wedi  cael  ei  daro  gan  eu  glendid,  a  holi  o 

*  Bede,  ysgrif enydd  Piydeinig  o  ogledd  Lloegr,  yn  yr  wythf  ed  ganrif . 

f"St.  Patrig,  apostol  Iwerddon,  a  anwyd  yn  Rhos,  Sir  Benfro.  Mewn  ystod 
60  mlynedd,  dychwelodd  holl  Iwerddon  i'r  ffydd."  British  Kymry,  gan  B.  W. 
Morgan,  tu  dalen  138. 


20  HANES    CREEYDD. 

ba  le  y  daethent,  pan  godwyd  ef  i'r  gadair  Babaidd,  anfonodd 
Awstin,  a  deugain  o  fynachod  gydag  ef,  i'r  wlad  hon,  i 
wstin.  .jjj.gge^u  yr  efengyl  i'r  Saeson.  Cofieidiodd  Ethelbert  y 
ífydd  Gristionogol  yn  fuan,  a  bedyddiwyd  ef,  a'i  holllys,  yn  nghyda 
deng  mil  o'i  ddeiliaid  yr  un  diwrnod.  Rhoddodd  y  brenin  ei  balas 
ei  hun  i  fyny  at  wasanaeth  y  cenadau,  a  pharodd  adeiladu  eglwys 
yn  ei  ymyl,  ar  y  fan  y  mae  eglwys  gadeiriol  Canterbury  yn  sefyll 
yn  awr.  Yn  mhen  ychydig  flynyddoedd,  cofleidiodd  Sebert,  brenin 
Essex,  nai  Ethelbert,  gristionogaeth,  ac  adeiladodd  eglwy  s  ar  adfeilion 
teml  baganaidd  Apollo,  yn  y  fan  y  mae  monachlog  Westminster  yn 
sefyll  yn  awr.  Adeiladodd  un  arall  o  fewn  dinas  Llundain,  ar  y 
fan  y  bu  teml  i  Diana,  lle  mae  eglwys  bresenol  St.  Paul  yn  sefyll. 
Tybiodd  Awstin,  wrth  gael  y  fath  lwyddiant  ar  y  cychwyn,  y 
buasai  yn  darostwng  yr  holl  wlad  dan  iau  Cristionogaeth  yn  fuan ; 
ond  cafodd  ei  siomi  yn  hyn,  er  iddo  gael  cynorthwy  ychwanegol 
oddîwrth  Gregory.  Yr  oedd  sefydliadau  Cristionogol  yn  parhau 
yn  mysg  y  Cymry,  ac  yn  mharthau  gogleddol  yr  ynys,  oddiar  amser 
y  Rhufeiniaid,  y  rhai  oeddent  wedi  clerbyn  yr  efengyl  yn  fwy  union- 
gyrchol  o'r  dwyrain,  ac  yr  oeddent  mewn  llawer  o  bethau  yn 
gwahaniaethu  oddiwrth  y  ffurf  oedd  arni  yn  dyfod  o  Rufain  yn 
bresenol.  Ceisiodd  Awstin  gymhorth  eglwyswyr  Cymru  i  efengyl- 
eiddio  y  Saeson ;  ond  gwrthodasant  am  eu  bod  yn  teimlo  mor  groes 
i  dra-arglwyddiaeth  y  pab,  ac  i  lawer  o'r  defodau  Pabaidd,  ac  na 
chydnadyddent  neb  yn  ben  ond  Crist.  Bu  Awstin  farw  yn  604, 
wedi  seíÿdlu  Cristionogaeth  mewn  dwy  o  deyrnasoedd  y  Seith- 
benaeth  (Kent  ac  Essex),  gan  adael  arch-esgobaeth  Canterbury  ar 
ei  ol  i'w  ganlynwr  ffyddlon  Laurentius.  Collodd  y  grefydd  newydd 
dir  pan  fu  Sebert  farw,  ac  y  daeth  ei  feibion  yn  ei  le,  a  bu  yn  gyfyng 
iawn  ar  Laurentius  a'i  gyfeillion.  Ffodd  yr  esgobion  Justus  a 
Mellitus  i  Gaul,  ac  yr  oedd  Laurentius  ar  gychwyn  i'w  canlyn; 
ond,  os  credwn  y  traddodiad,  rhagflaenwyd  ei  euciliad,  a  dym- 
chweliad  Cristionogaeth  yn  y  tir,  trwy  wyrth.  Treuliodd  y  nos- 
waith  cyn  ei  fod  yn  bwriadu  gadael  y  wlad  yn  yr  eglwys.  Ym- 
ddangosodd  St.  Pedr  iddo,  a  fflangellodd  ef  yn  erwin  am  ei  lwfrdra 
a'i  fwriad  i  gilio.  Dranoeth  aeth  Laurentius  a'i  gefh  briw  a  gwaed- 
lyd  at  Eadbald  y  brenin.  Gofynodd  y  brenin  pwy  oedd  wedi  beiddio 
gwneyd  y  fath  driniaeth  ar  wr  o  sefyllfa  mor  uchel.  Atebodd 
yntau  mai  penaeth  yr  apostolion  a'i  gwnaeth  yn  nyfnder  y  nos, 
oblegyd  ei  fwriad  i  fyned  ymaith  a  gadael  ei  braidd.  Dychrynwyd 
y  brenin  yn  fawr,  rhoddodd  ei  wraig  annghyfreithlon  (gweddw  ei 
dad)  ymaith,  gosododd  ei  wyneb  yn  erbyn  eilunaddoliaeth,  a  daeth 
yn  Gristion  seíog.  Gwnelid  llawer  o  wyrthiau  tebyg  i'r  un  uchod 
y  dyddiau  hyny,  a'r  farn  fwyaf  ffafriol  ellir  goleddu  am  eu  gwneuth- 


HÀNES    CREFYDD.  21 

urwyr  yw,  tybied  eu  bod  hwy  yn  credu  fod  yr  amcan  yn  cyfìawnhau 
y  moddion. 

Yr  oedd  Edwin,  brenin  Northumbria,  wedi  priodi  Ethelburga, 
merch  Ethelbert,  ac  ar  gais  Eadbald,  ei  frawd  yn  nghyfraitb, 
caniataodd  i  genadwr  o'r  enw  Paulinus  bregethu  o  fewn  ei  derfynau. 
Wedi  hir  a  dyfal  ymdrech,  ildiodd  Edwin  ei  hunan  i  Gristionogaeth. 
Galwodd  gynghor  o'i  benaethiaid  yn  nghyd  i  gymeryd  y  pwnc  i' 
ystyriaeth.  Coifi,  yr  arch-offeiriad  paganaidd,  oedd  y  cyntaf  i 
siarad.  Dywedodd  ei  fod  ef  yn  benderfynol  am  ddiífrwythder  y 
duwiau  yr  oedd  ef  wedi  eu  gwasanaethu  hyd  yn  hyn,  "oblegyd," 
ebai,  "os  oes  ganddynt  allu  i  gyfranu  bendithion,  dylaswn  i,  sydd  wedi 
eu  gwasanaethu  yn  gyson,  fod  wedi  derbyn  yn  helaeth  o  honynt; 
ond  nid  wyf  wedi  derbyn  dim."  Siaradodd  un  pendefìg,  gan  gy- 
ffelybu  yr  enaid  i  aderyn  tô,  yn  nghanol  y  gauaf,  yn  ehedeg  i  mewn 
i  ganol  y  neuadd  gynes,  lle  yr  oedd  y  brenìn  a'i  arglwyddi  yn 
mwynhau  eu  hunain  wrth  y  tân,  ac  wedi  ehedfan  am  yehydig  yn 
ol  a  blaen  trwy  yr  ystafell,  yn  myned  allan  i'r  ystorm  trwy  ddrws 
arall.  "Felly,"  meddai,  "nid  ydym  yn  gwybod  am  ddechreu  na 
diwedd  yr  enaid;  ac  os  gall  yr  athrawiaeth  newydd  yma  roddirhyw 
sicrwydd  i  ni  ar  hyn,  eofleidiwn  hi."  Cydsyniodd  pawb.  Yna 
cynygiodd  Coifì,  ar  fod  i'r  deml,  yn  yr  hon  y  gwasanaethai  efer 
gael  ei  dinystrio^  a  chynygiodd  gychwyn  ei  halogedigaeth.  Yr 
oedd  yn  ddeddf  yn  mysg  y  Saeson  paganaidd  nad  oedd  un  offeiriad 
i  ddwyn  arfau,  nac  i  farchogaeth  ond  ar  gesyg.  Ond  Coifi  yn  awr, 
er  mwyn  dangos  ei  fod  wedi  newid  ei  grefydd,  a  aeth  ar  gefn  march 
rhyfel,  ymwregysodd  â  chleddyf,  cymerodd  bicell  yn  ei  law,  a  gyrodd' 
ar  garlam  tua'r  deml.  Tybiodd  y  bobl  ei  fod  wedi  gwallgofi,  a 
chynyddwyd  eu  syndod  yn  fwy  fyth  pan  welsant  ef  yn  taflu  y  bicell 
at  y  gysegrfa.  Ni  wnaed  un  gwrthwynebiad  iddo  gan  y  bobl,  a 
dywedir  i  Paulinus  fedyddio  deuddeng  mil  yn  yr  afon  Swale,  mewn 
un  diwrnod.  Dywed  hanesydd  aralliddo  fod  yn  bedyddio  bob  dydd 
am  bum  wythnos,  gan  barhau  o'r  boreu  hyd  yr  hwyr. 

Dygwyd  Cristionogaeth  i  deyrnas  Mercia  gan  Peada,  mab  Pènda, 
y  brenin,  er  fod  ei  dad  hyd  hyny  y  gelyn  penaf  iddi.  Gwrthodai 
Alchfleda,  merch  Oswy,  briodi  Peada  heb  iddo  wrthod  ei  eilunodj 
a  dyfod  yn  Gristion.  O'r  diwedd  gwnaeth  hyny,  a  dygodd  genadau 
Cristionogol  iYdeyrnas,  y  rhai  a  lwyddasant  i  droi  llawer  o  ddeiliaid 
ei  dad  i'r  ífydd;  ac  yr  oedd  ei  dad,  erbyn  hyn,  er  iddo  wrthod 
cymeryd  ei  fedyddio,  yn  foddlon  i  lafur  y  cenadau.  Yr  olaf  o 
deyrnasoedd  y  Seithbenaeth  i  dderbyn  Cristionogaeth  oedd  teyrnas 
fechan  Sussex;  ond  ymostyngodd  hon  hefyd  tua  diwedd  y  seithfed 
ganrif,  yn  benaf  trwy  ymdrechion  Wilfrid,  Esgob  York.  Felly  cyn 
pen  90  o  flynyddoedd  ar  ol  dyfodiad  Awstin  i'r  ynys,  yr  oedd  Crist- 
ionogaeth  wedi  ymdaenu  trwy  holl  deyrnasoedd  Lloegr. 


22  HANES    CREEYDD. 

Yr  oedd  sefydliad  Cristionogaetli  yn  Mhrydain  yn 
eo  ore#  darparu  ei  thrigolion  isel  ac  anwybodus  i  dderbyn 
addysg  a  diwylliant  cyffredinol.  Cafwyd  dyn  â  bendith  ynddo  i'r 
wlad  yn  Theodore,  archesgob  Canterbury,  yr  hwn  a  gysegrwyd 
i'w  swydd  gan  y  pab  Vitalian,  yn  668.  Yr  oedd  fel  Paul,  yn 
enedigol  o  Tarsus  yn  Cilicia,  ac,  fel  hwnw  hefyd,  yn  enwog  am 
ei  ddysgeidiaeth.  Cododd  cyffro  mawr  trwy  yr  eglwysi,  yn  ei 
amser  ef,  yn  nghylch  yr  amser  i  gadw  y  pasg,  ac  yn  nghylch  y  dull 
o  gadw  y  gwallt.  Er  nad  oeddent  ond  pynciau  hynod  ddibwys, 
gwnaethant  gynhwrf  rhyfeddol.  Ond  tawelwyd  yr  ymryson  yn 
heddychlon  trwy  ymweliad  Theodore  a'r  eglwysi,  a'i  gynghorion 
a'i  gyfarwyddiadau  ar  y  pynciau  hyny.  Rhanodd  y  gwr  hwn  y 
wlad  yn  esgobaethau,  cyffrodd  y  cyfoethogion  i  adeiladu  eglwysi 
plwyfol,  gwnaeth  ymdrechion  i  gael  addysg  i'r  werin,  a  llwyddodd 
i  gael  gan  y  breninoedd  i  osod  treth  ar  yr  holl  ddeiliaid  er 
cynaliaeth  crefydd  yn  y  wlad. 

Ond  nid  hir  y  parhaodd  pethau  cyn  i  wrthweithiad  gymeryd  lle. 
Codwyd  yr  esgobion  a'r  clerigwyr  i  gyfoeth  a  rhwysg;  yn  raddol 
collasant  eu  sel  a'u  gweithgarwch,  a  daethant  yn  hynod  am  eu 
balchder  a'u  bydolrwydd;  ac  yn  ganlyniad  i  hyny  syrthiodd  y  bobl 
gyffredin  yn  ysglyfaeth  i'r  ofergoeliaeth  dygnaf.  Codwyd  monach- 
logydd  a  gwyryfdai  i  fri  mawr,  a  daeth  y  rhai  hyny  yn  gyrchle  pob 
annuwioldeb  a  ífieidd-dra.  Y  cyfryw  oedd  sefyllfa  pethau  yn  y 
nawfed  ganrif,  pan  oresgyuwyd  y  wlad  hon  gan  y  Daniaid,  y  rhai  a 
wnaethant  ddifrod  mawr  ar  Gristionogaeth  a'i  sefydliadau.  Pan 
oedd  pethau  yn  ymdawelu  ar  ol  ymosodiad  ffyrnig  y  Daniaid,  y 
cododd  yr  hynodol  Dunstan,  yr  hwn,  trwy  gyfres  o  ddy- 
Dunstan.  fe^siau  f£a]_s  a  gWyrthiau  hynod,  a  weithiodd  ei  hun  i  fyny 
i  arch-esgobaeth  Canterbury.  Ganwyd  ef  yn  Wessex,  tua'r  fl. 
•925,  a  derbyniodd  ei  addysg  foreuol  yn  monachlog  Glastonbury. 
Profodd  er  yn  blentyn  ei  fod  yn  berchen  ar  alluoedd,  talentau,  ac 
yni  anarferol.  Gwanhaodd  gymaint  wrth  ddylyn  ei  efrydiaeth,  nes 
y  dygodd  arno  ei  hun  dwymyn  drom.  Pan  dan  syfrdandod  hono, 
cododd  o'i  wely  unwaith  yn  y  nos,  ac  aeth  allan  i'r  eglwys.  Yr 
oedd  drysau  hono  dan  glo;  ond  trwy  gymhorth  ysgol  dringodd  i 
ben  y  mur,  yr  hwn  oedd  ar  y  pryd  yn  cael  ei  adgyweirio,  a  disgyn- 
odd  yn  ddiberygl  i  mewn.  Cafwyd  ef  yn  y  boreu  yn  cysgu  o  fewn 
yr  eglwys.  Priodolid  ei  symudiad  rhyfedd  a'i  wellhad  buan  i 
wyrth,  bid  sicr.  Byth  ar  ol  y  dwymyn  hon,  byddai,  yn  ol  ei  dyst- 
iolaeth  ei  hun,  yn  cael  ei  ílino  gan  weledigaethau  o  ysbrydion  drwg. 
Yr  oedd,  er  hyn,  yn  hyddysg  yn  holl  ddysgeidiaeth  ei  oes,  ac  yr 
oedd  yn  hylaw  agos  yn  mhob  gorchwyl.  Yr  oedd  yn  of,  yn  emydd, 
yn  lliwiedydd,  yn  gerfiwr,  yn  gerddor,  yn  delynwr,  ac  yn  fol- 
lefarwr  (yentriloquist).     Yr  oedd  o  had  breninol,  ac  yn  nai  i  Adelm, 


HANES    CHEFYDD.  23 

arehesgob  Canterbury.  Pan  yn  y  llys  unwaith,  clywyd  ei  delyn 
yn  chwareu,  ac  yn  adrodd  geiriau  anthem  o'r  dechreu  i'r  diwedd, 
heb  fod  un  llaw  yn  agos  iddi.  Parodd  hyn  i  wŷr  y  llys,  y  rhai 
oeddent  eisoes  yn  llawn  eiddigedd  ato,  ei  fwrw  allan  fel  swyn- 
gyfareddwr.  Rhwymasant  ef  draed  a  dwylaw,  taflasant  ef  i  ífos,  a 
mathrasant  ef  yno  dan  eu  traed.  Ond  daeth  oddiyno  yn  fyw,  a 
diangodd  am  ddyogelwch  at  ei  ewythr,  esgob  Winchester. 

Wedi  hyn,  yn  nglŷn  ag  eglwys  Glastonbury,  cododd  geil  iddo  ei 
hun,  pump  troedfedd  o  hyd,  dwy  droedfedd  o  led,  a  digon  o  uchder 
iddo  allu  sefyll  ar  ei  draed ;  ac  yn  hon  y  byddai  yn  astudio,  yn 
gweithio,  ac  yn  cysgu,  er  nad  oedd  yn  ddigon  hir  iddo  allu  gorwedd 
yn  ei  lawn  hyd  ynddi.  Yn  y  gell  hon  hefyd  y  buy  frwydr  benaf  rhyng- 
t  ddo  a  thywysog  y  fagddu.  Un  diwrnod,  pan  oedd  yn  gweithio  ar 
ei  eingion,  gwthiodd  y  diafol  ei  ben  i  mewn  trwy  y  ffenestr,  a 
cheisiodd  ei  demtio  â  chynygion  anfoesol.  Goddefodd  Dunstan  ef 
nes  oedd  y  gefeiliau  (tongs)  yn  goch-boeth  yn  tân,  ac  yna  yn  sydyn 
cydiodd  ynddynt,  ac  ymaflodd  â  hwynt  yn  nhrwyn  ei  elyn,  yr  hwn 
a  grochfloeddiai  mewn  ing,  nes  oedd  yr  holl  gymydogaeth  yn  ad- 
seinio.  Felly  cafodd  goncwest  ar  ei  elyn,  a  llonydd  ganddo  am 
gryn  amser  ar  ol  hyn. 

Wedi  iddo,  trwy  lawer  o  helyntion  blinion,  esgyn  i'r  archesgob- 
aeth,  a  chael  breninoedd  a  thywysogion,  yn  gystal  a  swyddogion 
eglwysig,  yn  offerynau  at  ei  law,  defhyddiodd  ei  holl  awdurdod  ì 
gario  allan  ei  syniadau  gŵyrog  a  ffol.  Rhoddodd  orchymyn  i'r 
holl  glerigwyr,  naill  ai  rhoddi  i  fyny  eu  gwragedd,  a  byw  mewn 
gweddwdod,  neu  roddi  i  fyny  eu  swyddau.  Cynaliwyd  cynghorfa 
yn  Winchester  i  ddadleu  priodoldeb  rhai  defodau  a  osodai  ar  y 
mynachod  a'r  clerigwyr.  Yn  y  cyfarfod  cyntaf,  daeth  llais  o'r  mur 
yn  llefaru  o  blaid  Dunstan.  Ond  eto  nid  oedd  ei  wrthwynebwyr 
yn  foddlon  ildio.  Cadwyd  ail  a  thrydydd  cyfarfod;  ac  yn  y  tryd- 
ydd,  dywedodd  Dunstan  ei  fod  ef  yn  awr  yn  myned  yn  hen,  ac  nad 
oedd  yn  hofìi  cael  ei  drechu  ganddynt;  ond  y  buasai  ef  yn  cyflwyno 
ei  eglwys  i  Grist  ei  hun  i  farnu  drosti.  Gyda  hyn  dyna  y  llawr  yn 
rhoi  ffordd  dan  ei  wrthwynebwyr ;  lladdwyd  llawer,  ac  anafwyd 
eraill.  A  bernid  yn  o  gyffredin  nad  oedd  hyn  eto  ond  dyfais  ddar- 
paredig  o  eiddo  Dunstan.  Bu  fyw  ddeng  mlynedd  wedi  hyn,  a 
threuliodd  hwy  i  geisio  cario  allan  ei  hoff  ddyfeisiau  eglwysig. 

Nid  oes  unrhy w  ddygwyddiad  p wysig  iawn  yn  hanes  yr  Eglwys 
Seisnig  o  hyn  i  oresgyniad  y  Normaniaid.  Gadawodd  Dunstan 
ddylanwad  pwysig  ar  ei  ol  o  blaid  monachlogydd..  Parhawyd  i'w 
sefydlu  a'u  gwaddoli,  a  pharhaodd  y  bobl  i  heidio  iddynt,  fel  y 
daeth  cyn  hir  y  drydedd  ran  o  gyfoeth  y  wlad  yn  eiddo  eglwysig. 

Yn  nghanonau  Elfrig,  yr  hwn  a  fu  yn  archesgob  Canterbury  o 
995  hyd  1005,  cawn  fod  saith  o  urddau  clerigol  yn  yr  Eglwys 


24  LLYWODBAETH  A  CHYFREITHIATT. 

Brydeinig  y  pryd  hwnw.  1.  Yr  Ostiary,  jr  hwn  oedd  yn  gofalu 
am  ddrysau  yr  eglwys,  ac  yn  canu  y  gloch.  2.  Y  Lector,  neu 
ddarllenydd  yr  ysgrythyrau  i'r  gynulleidfa.  3.  Yr  Exorcìst,  yr 
hwn  oedd  yn  bwrw  allan  gythreuliaid.  4.  Yr  Acolyth,  yr  hwn 
oedd  yn  daí  y  canwyllau  i  ddarllen  yr  efengylau  ac  i  weini  yr 
oíferen.  5.  Yr  Is-ddiacon,yr  hwn  oedd  yn  dwyn  y  llestri  santaidd, 
ac  yn  gwasanaethu  y  diacon  wrth  fwrdd  yr  allor.  6.  Y 
Diacon,  yr  hwn  a  wasanaethai  yr  offerenwr,  osodai  yr  offrwm  ar  yr 
allor,  ddarllenai  yr  efengyl,  fedyddiai  blant,  ac  a  roddai  y  sacrament 
i'r  bobl.  7.  Yr  Offerenwr,  neu  y  Presbyter,  yr  hwn  a  bregethai,  a 
fedyddiai,  ac  a  gysegrai  y  swper  santaidd.  O'r  un  urdd  a'r  olaf, 
ond  uwch  mewn  anrhydedd,  oedd  yr  Esgob.* 

Un  gwasanaeth  pwysig  o  eiddo  Cristionogaeth  yn  yr  oesoedd 
hyn  oedd  dyrchafu  y  rhyw  fenywaidd  i  safle  mwy  parchus  a  chyf- 
rifol  mewn  cymdeithas;  ac  ni  fuont  hwythau  yn  ol  o  gydnabod 
Cristionogaeth  am  hyny,  trwy  roddi  pwys  eu  dylanwad  diderfyn  o'i 
phlaid.  Dywed  Hume  mai  "  y  rhy  w  deg  gafodd  yr  anrhydedd  o 
fod  yn  oíferynol  i  ddwyn  Cristionogaeth  i  mewn  i  holl  deyrnasoedd 
pwysicaf  y  Seithbenaeth." 

Y. LLYWOJDEÀETH   A    CHYEREITHIAIT. 

Ye,  holiad  blaenaf  yn  gyffredin  wrth  chwilio  i  gyfansoddiad  llyw- 
odraeth  yw,  pa  faint  o  ryddid  fwynheir  gan  y  bobl,  a  pha  faint  o 
awdurdod  sydd  yn  nwylaw  y  penadur?  Ni  cheir  mewn  un  cyfhod 
o  hanes  y  wlad  hon,  íbd  y  brenin  wedi  bod  yn  feddianol  ar  awdur- 
dod  hollol  yn  ngwneuthuriad  ei  chyfreithiau.  Ac,  yn  wahanol  i  holl 
deyrnasoedd  Ewrop,  y  mae,  o'r  cychwyn,  wedi  bod  yn  feddianol  ar 
Ddeddfwriaeth  ar  wahan  oddiwrth  y  Llywodraeth  Weinyddol. 
Gwirionedd  mawr  ag  y  mae  holl  hanes  ein  gwlad  yn  ei  ddysgu  yw, 
mai  prif  fantais  sefydliadau  rhydd  yw  eu  bod  yn  galluogi  dynion  i 
fŷnu  gweinyddiad  doeth  a  gonest  ar  eu  hachosion — fod  cyfansoddiad 
lìywodraeth  yn  djmesu  at  berífeithrwydd  i'r  graddau  y  byddo  yn 
cynorthwyo  y  rhai  sydd  yn  byw  dani  i  wylio  ymddygiadau  eu  lly w- 
odraethwyr,  eu  cynorthwyo  pan  fyddont  yn  gwneuthur  yn  iawn,  eu 
gwrthwynebu  pan  fyddont  yn  gwneuthur  fel  arall — ac  nas  gall  un 
cyfansoddiad,  pa  mor  ragorol  bynag,  hebgor  gwyliadwriaeth  a 
dylanwad  y  bobl  fel  hyn  ar  y  llywodraeth. 

Yn  mysg  y  Prydeìniaid  boreuol  nid  oedd  dim  allesid  ei  alw  yn 
llywodraeth  reolaidd.  Yr  oedd  hyny  o  gyfreithiau  oedd  ganddynt 
yn  cael  eu  gweinyddu  gan  y  swyddogion  Derwyddol,  mewn  undeb 
â'r  penaeth  a'i  bendefigion.  Ar  ol  goresgyniad  y  Rhufeiniaid, 
sefydlwyd  llywodraeth  Daleithiol  Rhufain  yma,  ac  yr  oedd  y 
Rhaglaw  hyny  yn  meddu  awdurdod  helaeth  a  gormesol. 
*Knight's  History  of  England. 


I.L'î'WODItAETH  A  CHYFBEITHIAü.  25 

Yr  oedd  ffurf-lyẃodraeth  y  Saeson  yn  amser  y  Seithbenaeth  yn 
gyífelyb  yn  mhob  un  o'r  teyrnasoedd  hyny,  ac  yn  y  deyrnas  gyfunol 
ar  ol  eu  huno  yn  nghyd.  Yr  oedd  etifeddiaeth  y  goron  yn  peri 
annghydfod  mynych,  oblegyd  y  methent  gydweled  am  ddisgyniad 
yr  hawl  iddi  yn  mysg  teuluoedd  ac  achau.  Mewn  dadleuon  o'r  fath 
byddai  y  dewisiad  yn  disgyn  ar  y  prif  dir-feddianwyr.  A  phan  na 
fuasai  dadl,  byddai  ífurf  o  etholiad  yn  cael  ei  wneyd  ar  y  brenin. 
Gweinyddai  yr  archesgob  y  ddefod  arferol  ar  ei  goroniad ;  a  gofynid 
y  cwestiwn  i'r  dyrfa  fyddai  wedi  ymgasglu  yn  nghyd,  a  byddent 
hwythau  yn  ateb  yn  gyífredin  â'u  banllefau  cymeradwyol,  er  na 
fyddai  ganddynt  yr  un  llais  gwirioneddol  yn  ei  ddewisiad.  Yr 
oedd  meddiant  y  brenin  yn  gyffredin  yn  fawr — yn  llawer  mwy  na 
neb  o'r  pendeíigion  (thanes),  neu  yr  arglwyddi.  O  430  o  etifedd- 
iaethau  a  gynwysai  teyrnas  Kent,  yr  oedd  194  o  honynt  yn  perthyn 
i'r  brenin.  Yr  oedd  y  gweddill  yn  rhanedíg  rhwng  dau  esgob,  dau 
abad,  y  frenines  waddolog,  a  chwech  o  bendeíigion,  y  rhai  a  wnaent 
yn  nghyd  un  ar  ddeg  o  brif  dir-feddianwyr.  Ond  yr  oedd  nifer 
mawr  o  is-denantiaid  gan  y  rhai  hyn,  yn  dal  tiroedd  danynt,  yn  ol  y 
drefh  wriogaethol  (feiidal  systemj,  fel  yr  oeddent  hwythau  yn  ei 
ddal  dan  y  goron.  Mewn  rhyfel,  y  brenin  fyddai  yn  llywyddu  y 
galluoedd.  Efe  hefyd  oedd  y  prif  farnwr,  a  byddai  yn  derbyn 
apeliadau  oddiwrth  lysoedd  îs,  ac  yn  cael  cyfran  o'r  holì  ddirwyon 
cospawl.  Yr  oedd  yr  holl  swyddogion — yr  Iarll,  neu  raglaw  y 
Sir — y  Sirydd,  neu  yr  Is-iarll — penswyddwyr  trefol, — a  Barnwyr — 
yn  cael  eu  dewis  gan  y  brenin,  ac  yn  dal  eu  swyddau  wrth  ei 
ewyllys. 

Ond  er  fod  ei  awdurdod  yn  fawr,  a'i  ddylanwad  yn  fwy,  eto  nis 
gallasai  wneuthur  cyfreithiau  heb  alw  yn  nghyd  ei  gynghor,  neu  ei 
senedd;  yr  hon  oedd  yn  gynwysedig  o  bendefìgion  blaenaf  y 
deyrnas,  y  rhai  na  fyddent  ond  anfynych  yn  cyrhaedd  dros  ddeg  ar 
ugain  o  nifer.  Yr  oedd  y  cyfreithiau  yn  cael  eu  gwneyd  yn  eu 
henwau  hwy  a'r  brenin  yn  nghyd.  Felly  cawn  Ina,  brenin  Wessex, 
yn  688,  yn  gwneuthur  79  o  gyfreithiau  yn  ei  senedd  (witenagemote 
— cymanfa  y  doethion)  "wrth  gynghor  ei  esgobion,  ei  ieirll,  ei 
ddoethion,  a'i  glerigwyr." 

Gyda  golwg  ar  drethi,  yr  oedd  y  rhan  fwyaf  o'r  derbyniadau 
cyhoeddus  yn  myned  i'r  cyllid  breninol.  Byddai  y  prif  drethi  yn 
cael  eu  penderfynu  gan  y  senedd ;  ond  yr  oedd  trethi  uniongyrchol 
yn  cael  eu  gosod  weithiau  gan  y  brenin  heb  gydsyniad  ei  bendefig- 
ion,  ac  yn  enwedig  toll  ar  nwyddau  a  ddygid  i  mewn  o  wledydd 
eraill,  gosodiad  yr  hon  oedd  yn  hawlfraint  iddo  ef.  Yn  raddol 
cynyddodd  awdurdod  y  senedd;  daeth,  nid  yn  unig  i  gyfranogi  o'r 
awdurdod  i  wneyd  cyfreithiau,  ond  heíÿd  i  gael  llais  yn  etholiad 
rhaglawiaid  a  siryddion  y  siroedd;  arwyddid  cytundebau  o  bwys 


26  LLYWODRAETH  A  CHYFREITHIATJ. 

ganddynt,  a  byddent  hwy,  fel  y  brenin,  yn  penderfynu  heddwch 
neu  ryfel.  Gan  nad  oedd  y  brenin  yn  feddianol  ar  un  fyddin 
sefydlog,  yr  oedd  cydweithrediad  ei  senedd  yn  anhebgorol  angen- 
rheidiol  iddo,  oblegyd  yr  oeddent  hwy  a'u  his-denantiaid  oll  yn  allu 
peryglus,  pe  codasent  yn  ei  erbyn,  fel  y  profa  hanes  y  tri  phendefig 
hyny  yn  y  ddegfed  ganrif — Godwin,  Leofric,  a  Siward.*' 

Yr  oedd  yr  holl  sefydliadau  Sacsonaidd,  fel  pob  unbenaeth 
gwriogaethol,  yn  llawn  ysbryd  pendefigol  (aristocratic)  drwyddynt. 
Nid  yn  unig  yr  oedd  breintiau  y  pendefigion  yn  lliosog,  ond  yr  oedd 
gwahaniaethiad  gradd  a  gwaedoliaeth  yn  rhedeg  trwy  holl  lywydd- 
iaeth  y  deyrnas.  Yr  oedd  y  gosp,  neu  y  ddirwy  am  sarhad  neu 
lofruddiad,  yn  cael  ei  phenderfynu  yn  ol  sefylífa  y  dyoddefydd. 
Byddai  hyd  y  nod  tystiolaeth  a  llw  yn  meddu  pwysigrwydd  yn  ol 
graddoliaeth  y  tyst.  Yr  oedd  llw  prif-ddeiliad,  neu  bendefig 
breninol,  yn  gydbwys  â  llwon  chwech  o  ddynion  cyffredin;  a  llw 
iarll  yn  gydbwys  â  chwech  prif-ddeiliad.  Yr  oedd  awdurdod  y 
llywodraeth  yn  gorwedd  rhwng  y  brenin  a'i  bendefìgaeth,  a'r  pellder 
yn  anferthol  rhyngddynt  hwy  a'r  bobl  gyffredin. 

Yr  oedd  y  bobl,  fel  y  nodwyd,  yn  cael  eu  rhanu  yn  bendefìgion, 
clerigwyr,  a  phobl  gyffredin.  O  ran  anrhydedd  a  gradd,  yr  oedd  y 
clerigwyr  yn  ogyfuwch  â'r  pendefigion,  ac  ar  ryw  olwg  yn  uwch, 
oblegyd  yr  oedd  llw  clerigwr  yn  b wysicach  na  llw  iarll ;  ac  yr  oedd 
gair  esgob,  fel  eiddo  brenin,  yn  ddigonol  heb  ei  gadarnhau  â  llw. 
Ac,  yn  ol  cyfraith  Kent,  rhoddid  mwy  o  bris  ar  ben  archesgob  nag 
ar  ben  brenin.  Nid  oedd  un  dosbarth  canol  rhwng  y  pendefigion 
hyn  a'r  bobl  gyffredin ;  ac  nid  oecld  yn  bosibl  i  neb  ymgodi  i'r 
cylchoedd  uchaf  os  na  fyddai  o  waedoliaeth  uchel.  Dosberthid  y 
bobl  gyffredin  i  wahanol  fathau  o  lafurwyr,  a  byddai  eu  rhyddid 
a'u  breintiau  yn  amrywio  yn  ol  eu  sefyllfaoedd.  Yr  oedd  y  dos- 
barth  iselaf  yn  gaethion  gorthrymedig,  y  rhai  a  drinid  ac  a  werthid 
fel  anifeiliaid.  Ystyrid  y  caethwas  "yn  fwy  o  werth  i'w  feistr  na 
buwch  neu  ých,  ac  agos  cymaint  a  cheffyl."  Dywed  y  "Domes- 
day  Booh"  (llyfr  yn  cynwys  y  cyfrifiad  a  wnaed  ar  eiddo  tirol, 
&c,  gan  William  y  Gorchfygwr),  fod  26,500  o'r  caethion  hyn  yn  y 
wlad  y  pryd  hwnw.  Dosbarth  uwch  na'r  rhai  hyn  oedd  y  villains, 
neu  brif  lafurwyr  y  ddaear.  Yn  ol  y  llyfr  uchod,  yr  oedd  wyth  o'r 
rhai  hyn  am  bob  un  o'r  caethion.  Llafurio  y  tir  oedd  eu  gwaith, 
ac  yr  oeddent  yn  hollol  rwym  wrth  y  tir  y  byddent  arno.  Yr  oedd 
gan  berchenog  y  tir  hawl  i'w  gwasanaeth,  ac  i  gyfran  o'r  cynyrch, 
ond  nis  gallasai  eu  symud  oddiar  y  tir,  ac  nis  gallasent  hwythau 
ymadael.  Os  newidiai  y  perchenog,  byddent  hwy  i  aros  yr  un  fath 
ar  y  tir,  fel  y  coed  a'r  perthi.  Yr  oedd  hefyd  ddalwyr  tiroedd 
bychain,  masnachwyr,  a  chrefftwyr,  y  rhai  oeddent  yn  meddu 
*  Gwel  Lord  Brougham  on  the  "British  Constitution.', 


LLYWODRAETH  A  CHYEREITHIAU.  27 

graddau  helaethach  o  ryddid.  Yr  oedd  yn  rhaid  i  bob  dyn  cyffredin 
íbd  yn  perthyn  i  ryw  deulu.  Os  na  fuasai  ganddo  deulu  ei  hun, 
byddai  yn  rhaid  iddo  geisio  gan  ben-teulu  i'w  gymeryd  i  mewn,  a'i 
gyfrif  fel  un  o'r  teulu  hwnw. 

Mae  yn  eithaf  amlwg  nad  oedd  y  brenin,  yn  y  cyfhod  hwn,  yn 
meddu  ar  allu  hollol,  neu  unbenaeth ;  ac  y  mae  mor  amlwg  a  hyny 
nad  oedd  gan  y  bobl  yr  un  llais  yn  y  senedd,  na  neb  yn  eu  cyn- 
nrychioli  yn  ngwneuthuriad  y  cyfreithiau. 

Ni  oddef  ein  terfynau  i  ni  helaethu  ar  gyfreithiau  y  cyfnod  hwn, 
oddigerth  coffa  fod  y  cyfreithiau  Seisnig  boreuol  yn  cyrhaedd  at  y 
manylion  eithaf,  fel  nad  oedd  modd  i'r  barnwr  neu  y  llys  arfer  dim 
ar  ei  farn  ei  hun,  ar  ol  profì  yr  achos.  Yr  oedd  ei  werth  penodol  ar 
bob  dyn,  yn  ol  ei  sefyllfa;  ac  os  diffrwythid  aelod  i  arall,  yr  oedd 
y  ddirwy  wedi  ei  phenodi.  Y  ddirwy  am  goes  oedd  haner  cant 
swllt ;  am  y  bys  bach,  un  swllt  ar  ddeg ;  bawd  y  troed,  deg  swllt ; 
dant  blaen,  chwech  swllt;  dant  y  llygad,  pedwar  swllt;  dant  ol, 
swllt ;  ac  ewin  bys,  swllt.  Ac  felly  yr  oedd  y  ddirwy  yn  benodedig 
am  y  pethau  lleiaf  fel  y  mwyaf.  Y  troseddau  a  gospid  â  marwol- 
aeth,  oeddent — bradwriaeth,  enciliad  milwr,  lladrad  agored,  tori 
tai,  a  llofruddiaeth  ragfwriadol.  Os  delid  neb  yn  cyflawni  un  o'r 
troseddau  hyn,  nid  oedd  angen  prawf  ar  ei  achos ;  ac  os  goddiweddid 
lleidr  neu  lofrudd  gan  ei  ymlidwyr,  gallent  ei  grogi  neu  dori  ei 
ben  yn  y  fan.  Ni  ddangosid  trugaredd  tuag  at  neb  ag  y  byddai  y 
gyfraith  yn  tynu  ei  nhawdd  oddiarno ;  a  gallai  y  neb  a  fynai  ei  ladd. 
Heblaw  dirwyon  a  marwolaeth,  byddai  y  cospedigaethau  canlynol 
yn  cael  eu  gweinyddu: — Carchariad,  alltudiad,  dinoddiad  y  gyfraith, 
caethwasiad,  fflangellu,  llosgnodi,  y  rhigod  (pillory),  tori  aelodau, 
tori  trwyn,  clustiau,  a  gwefusau,  tynu  y  llygaid,  a  thynu  y  gwallt. 
Y  dull  cyffredin  o  ddienyddio  oedd  crogi,  ac  weithiau  llabyddio. 

Nid  oes  genym  nemawr  o  hanes  y  Cymry  yn  y  cyfnod  hwn, 
ychwaneg  na'u  bod  wedi  dosbarthu  eu  tiriogaeth  gyfyng  (Cymru) 
yn  dair  rhan — Gwynedd,  Powys,  a'r  Deheu;  a'u  bod  yn  defnyddio 
pob  cyfleusdra  i  wneyd  ymosodiadau  ffyrnig  ar  eu  gelynion,  y 
Saeson.  Yr  oedd  brenin  ar  bob  un  o'r  parthau  uchod;  ond  yr 
enwocaf  o  honynt  oedd  llywodraeth  Gwynedd  (Venedotia),  brenin 
yr  hon  a  ystyrid  yn  arglwydd  ar  holl  Gymru.  Er  i'r  Saeson  wneyd 
ìlawer  ymdrech,  ni  lwyddasant  erioed  i  orchfygu  y  Cymry  yn  ystod 
y  chwe  chan  mlynedd  y  buont  yn  arglwyddiaethu  yn  Mhrydain. 
Un  o'r  rhai  enwocaf  yn  mysg  Cymry  y  dyddiau  hyny  oedd  Hywel 
Dda,  brenin  Gwynedd,  yn  y  ddegfed  ganrif,  cyfreithiau  yr  hwn  a 
ystyrir  yr  ysgrifeniadau  pwysicaf  yn  Ewrop  yn  yr  oesoedd  tywyll. 


28 

VI. ADOLYGTAD  CYFFREDINOL. 

Wrth  sefyll  ar  y  ddegfed  ganrif  ac  edrych  yn  ol,  mae  cyflwr  yr 
ynys  yn  ymddangos  yn  bob  peth  ond  dymunol.  Er  gerwined  gor- 
uchwyliaethau  yr  aeth  danynt,  nid  oes  dim  tebyg  i  drefn  na  sefydl- 
ogrwydd  wedi  eu  cyrhaedd  eto;  ac  ychydig  a  gwanaidd  yw  y 
cynydd  mewn  gwareiddiad.  Isel  a  barbaraidd  yw  cyflwr  lliaws  y 
wlad,  heb  ryddid,  addysg,  na  manteision.  Nid  oedd  hyd  y  nod 
iaith  ysgrifenedig  gan  y  Saeson  nes  daeth  cenadau  Cristionogol  i'w 
mysg.  Yr  oedd  y  Normaniaid  yn  fwy  gwareiddiedig  na'r  Saeson, 
ac  felly  yr  oedd  eu  dyfodiad  hwy  yn  fantais.  Yr  oedd  ganddynt 
addysg  uwch,  a  dygasant  gyda  hwy  lawer  o  welliadau  mewn  bywyd 
cymdeithasol.  Yn  lle  gwastraífu  eu  golud  mewn  bwyta,  yfed,  a 
gloddesta,  fel  y  Saeson,  addurnent  wyneb  y  wlad  ag  adeiladau 
gwychion,  yn  gestyll,  eglwysi,  a  monachlogydd ;  ac  oddiwrthynt 
hwy  yn  benaf  y  cododd  y  gelfyddyd  o  adeiladu  yn  y  wlad  hon. 

Ond  er  fod  y  cyfnod  hirfaith  a  phwysig  hwn  o  hanes  Prydain  yn 
ymddangos  yn  dryblith  o  bob  cymysgedd,  eto  cododd  yn  raddol  o 
ymweithiad  y  cymysgedd  hwnw  greadigaeth  newydd  fawreddog  o 
drefh  a  gogoniant.  Rhoddwyd  yr  hedyn  yn  y  tir  yn  chwyldroadau 
olynol  ac  arswydus  y  canrifoedd  tywyll  hyn,  ac  nid  yw  cyfansoddiad 
a  fíurf-lywodraeth  ardderchog  bresenol  ein  gwlad  ond  dadblygiad 
o'r  elfenau  hyny.  Gallwn  ganfod  dwy  neu  dair  o  wahanol  elfenau 
wedi  cydgyfarfod  yn  y  chwyldroadau  hyny  i  genedlu  llwyddiant  a 
mawredd  dylynol  y  deyrnas  hon.  Derbyniodd  Prydain  ddylanwad 
oddiwrth  y  byd  Rhufeinig  na  chollodd  mo  hono  byth  yn  llwyr.  Er 
i  chwyldroadau  y  bumed  ganrif  ysgubo  gweddillion  ífurf-lywodraeth 
a  sefydliadau  y  Rhufeiniaid  ymaith,  eto  gadawodd  allu  ar  ei  hol 
ddangosodd  ei  hun  drachefh.  Arglwyddi  haelfrydig  ddigon  oedd  y 
Rhufeiniaid ;  eu  hamcan  oedd  enill  lly  wodraeth ;  wedi  iddynt  enill 
hyny,  talent  yn  ol  i'r  gorchfygedig  trwy  eu  hamddifíyn,  a'u  haddysgu 
yn  eu  cyfreithiau  a'u  sefydliadau.  Ac,  fel  y  dywedai  un  awdwr, 
nid  yw  y  cyfreithiau  Rhufeinig  byth  yn  marw,  ond  y  maent  yn  by w 
ac  yn  treiddio  ar  ol  i'r  ymerodraeth  ddiflanu.  Diamheu  fod  hyn 
yn  wir  am  Rufain  yn  y  wlad  hon.  Faint  bynag  o  argraff  a  wnaeth 
trwy  ei  chyfreithiau,  ei  sefydliadau,  a'i  hawduron,  dygodd  ryddid 
meddyliol — elfen  bwysg  mewn  gwareiddiad — gyda  hi  o'r  hen  fyd  i 
fyd  newydd  Prydain,  yr  hwn  a  wnaeth  argraff  annileadwy,  ac  a 
fynodd  le  arosol  yn  myd  meddwl  y  wlad  hon. 

Derbyniodd  Prydain  elfen  wareiddiol  arall  oddiwrth  y  gorchfygwyr 
Sacsonaidd,  er  mor  farbaraidd  oeddent.  Cawn  fod  egwyddorion  o 
bwys  yn  nhrefniadau  gwladol  y  Saeson.  Yr  oedd  y  llwythau  yn 
cael  eu  fíurfio  o  benau  teuluoedd,  y  rhai  oeddent  berchenogíon  tir- 
oedd;  a'r  rhai  hyny  yn  cael  eu  lly wodraethu  gan  gymanfao  ddynion 
rhydd.     Yr  oedd  y  bendefigaeth  yn  meddu  gradd  helaeth  o  ryddid. 


ADOLYGIAD  CYFFREDINOL.  29 

ac  yn  gallu  ffrwyno  y  penadur,  fel  nad  oedd  hwnw  ond  penaeth  ar 
gylch  o  gyfeillion.  Mae  hon  yn  elfen  bwysig  sydd  wedi  parhau  yn 
nghyfansoddiad  y  wlad  hon,  ac  wedi  bod  yn  ymweithio  i  fwyfwy  o 
berffeithrwydd  hyd  y  dydd  hwn. 

Yr  oedd  dyfodiad  Cristionogaeth  i'r  wlad  hefyd,  yn  ddyfodiad  elfen 
newydd,  ag  sydd  wedi  gweini  rhan  bwysig  yn  sefydliad  y  Cyfansodd- 
iad  Prydeinig.  Rhedodd  ei  hysbryd  hi  trwy  holl  dreíhiadau  a 
chylchoedd  cymdeithas,  gan  fýnu  gafael  ar  y  meddwl  nas  gallodd 
philosophyddiaeth  Groeg  a  Rhufain  erioed  ei  chael.  Ceisiai  phil- 
osophyddiaeth  wneyd  yr  hyn  a  wnaeth  Cristionogaeth,  gyda  hyn  o 
wahaniaeth ;  ei  bod  yn  dewis  llywodraethu  dynolryw,  ond  yn  gwr- 
thod  ymostwng  dan  iau  gyfreithiol.  "  Uniad  rhyddid  meddyliol," 
meddai  Guizot,  "  fel  y  bodolai  yn  yr  hen  amser,  a  gallu  meddyliol, 
fel  y  dadblygai  ei  hun  yn  y  sefydliadau  Cristionogol,  yw  prif  a 
gwreiddiol  nodwedd  gwareddiad  diweddar.  Ac  mae  yn  ddiamheu 
mai  yn  mynwes  y  chwyldroad  a  gyflawnwyd  gan  Gristionogaeth  yn 
mherthynas  trefhiadau  ysbrydol  a  thymorol,  neu  berthynas  y  meddwl 
a'r  byd  allanol,  y  cafodd  y  chwyldroad  newydd  hwn  ei  darddiad  a'i 
oruchafiaeth  gyntaf."*'  Dyma  rai  o'r  elfenau  gwareiddiol  tramor  a 
ddygwyd  drosodd  i'r  ynys  hon  yn  y  cyfnod  dan  sylw.  Gwir  na 
chanfyddir  ei  ffrwyth  mewn  unrhyw  drefniant  sefydlog,  rheolaidd, 
a  chyffredinol,  hyd  y  ddegfed  ganrif,  ond  deuant  fwyfwy  i'r  golwg 
oddiyno  yn  mlaen. 

^Eniglit's  History  of  England,  vol.  i,  p.  356. 


PENOD  II. 

0    ORESGYNIAD   Y   NoitMANIATD    HYD    DDIWEDD    TEYRNASIAD    Y 

Brenin  John,  1066—1216. 


I. WILLIAM  Y    GOECHFYGWE,    1066 — 1087. 

Taelodd  buddugoliaeth  benderfynol  William  yn  mrwydr  Hastings 
y  Saeson  i  ddyryswch  a  digalondid;  ac  yr  oedd  yn  anhawdd  iddynt 
gasglu  nerth  nac  ysbryd  i  gynyg  gwrthwynebiad  pellach.  Yr  oedd 
y  llinach  Seisnig  wedi  ei  rhwygo  mor  ddiweddar  gan  y  Daniaid,  ac 
yr  oedd  yr  unig  etifedd  o'r  llinach  hono  oedd  yn  aros — Edgar 
Atheling,  mab  Edmund — yn  ddyn  ieuanc  hollol  ddiwerth;  ac  yr 
oeddent  newydd  fod  yn  cynorthwyo  Harold  i  draws-feddianu  yr 
orsedd,  a'r  ymgais  wedi  troi  yn  fethiant:  yr  oedd  y  pethau  hyn  oll 
yn  gymhellion  iddynt  i  ymostwng  i  awdurdod  y  penaeth  galluog  o 
Normandy.  Gwyddai  William  eu  sefyllfa,  a  gwnaeth  y  goreu  o'i 
amser  ac  o'r  amgylchiadau.  Ymgasglodd  y  penaethiaid  Seisnig  i 
Lundain  i  ymgynghori.  Yr  oedd  rhai  o  blaid  ymostwng  i  William, 
ac  eraill  am  godi  yn  ei  erbyn.  Ar  ol  peth  dadleu,  cyhoeddwyd 
Edgar  yn  frenin,  a  rhoddwyd  gofal  y  llywodraeth  yn  nwylaw  Sti- 
gand,  archesgob  Canterbury,  a'r  ddau  iarll,  Edwin  a  Morcar,  brodyr 
yn  nghyfraith  Harold,  y  rhai  a  feddent  ddylanwad  diderfyn  yn 
Mercia  a  Northumbria.  Ond  cyn  iddynt  gael  amser  i  wneyd 
nemawr  o  drefhiadau,  yr  oedd  William  ar  eu  gwarthaf.  Yr  oedd 
wedi  arwain  ei  fyddinoedd  ar  hyd  y  glanau  tua'r  dwyrain,  wedi 
llosgi  Homney  a  lladd  ei  thrigolion,  ac  wedi  darostwng  Dover,  a 
sicrhau  llwybr  enciliad  iddo  ei  hun,  os  byddai  achos;  ac  yr  oedd 
yn  awr  yn  dynesu  at  Lundain.  Cyfarfu  â  chenadau  o  Kent  yn 
dyfod  ato  i  gynyg  ymostyngiad,  os  gwnai  ganiatau  eu  rhyddid  a'u 
hiawnderau  iddynt.  Rhoddodd  Southwark  ar  dân.  Croesodd  y 
Thames  wrth  Wallingford,  torodd  y  cymundeb  a'r  brif-ddinas  o 
wahanol  gyfeiriadau ;  ac  yr  oedd  yr  hanes  am  y  difrod  a  wnai  ar 
eiddo  ac  ar  fywydau  yn  dychrynu  trigolion  Llundain.  Cyn  iddo 
gyrhaedd  y  ddinas,  aeth  y  prif  ddynion  i'w  gyfarfod  i  gynyg  eu 
hymostyngiad  iddo ;  ac  yn  eu  mysg  yr  oedd  Stigand  yr  archesgob, 
Aldred,  archesgob  York,  Wolfstan,  esgob  Worcester,  Edwin,  Mor- 
car,  ac  hyd  y  nod  Edgar  ei  hun.  Derbyniodd  William  hwy  yn 
garedig,  ac  addawodd  yn  dda  iddynt;  a  gyrodd  fyddin  o'i  flaen  i 
adeiladu  amddiffynfa,  ar  y  fan  lle  saif  y  Twr  presenol. 

Coronwyd  ef  yn  monachlog  Westminster,  ar  ddydd  Nadolig  (1066) 
gan  archesgob  York.  Daíiai  ddigofaint  at  Stigand  oblegyd  y 
cynorthwy  a  roddodd  i  Harold,  ac  oblegyd  ei  fod  yn  meddu  cymaint 


WTLLIAM  Y  GOECHFYGWE.  31 

o  allu  a  dylanwad  yn  y  wlad.  Yr  oedd  y  fonachlog  yn  llawn  o 
bendefigion  Seisnig  a  Normanaidd,  a  byddin  o  feirch-fìlwyr  Nor- 
manaidd  yn  gwarchod  y  lle.  Gofynodd  esgob  Constance  i'r  Nor- 
maniaid  yn  yr  iaith  Ffrengaidd,  a  fynent  hwy  goroni  eu  duc  yn 
frenin  Lloegr;  a  gofynwyd  y  cwestiwn  i'r  Saeson  yn  eu  hiaith  eu 
hunain  gan  yr  archesgob.  Atebwyd  yn  gadarnhaol  gyda  banllefau 
o  bob  parth  o'r  adeilad.  Tybiodd  y  milwyr  oddiallan,  neu  cymer- 
asant  arnynt  dybied,  oddiwrth  swn  y  banllefau,  fod  y  Saeson  yn 
gwneyd  ymosodiad  ar  eu  cydwladwyr,  a  dechreuasant  ruthro  ar  y 
bobl,  a  rhoddi  y  tai  ar  dân.  Rhedodd  y  bobl  allan  o'r  fonachlog — 
y  Saeson  i  achub  eu  bywydau  a'u  meddianau,  a'r  Normaniaid  i  hela 
am  ysbail,  fel  y  gadawyd  William  wrtho  ei  hun,  heb  neb  ond  yr 
archesgob  ac  ychydig  o  glerigwyr  o'i  amgylch,  ar  ganol  defod  ei 
goroniad.  Aethpwyd  trwy  y  ddefod,  beth  bynag;  addawodd 
William  lywodraethu  yn  dda  a  chyfiawn, — cystal  a'r  goreu  o'u 
breninoedd  hwy  eu  hunain ;  ac  yna  cynorthwyodd  i  ostegu  y  ter- 
fysg,  a  diffodd  y  tân. 

Ymroddodd  William  i  dawelu  y  Saeson,  ac  i  enill  eu  serch  a'u hym- 
ddiried.  Torodd  i  lawr  y  byddinoedd  o  ysbeilwyr  crwydrol  oeddent 
yn  difrodi  y  wlad,  amddiffynodd  deithwyr,  a  gwrandawai  gwynion 
y  bobl.  Gosododd  amryw  o'r  cyfreithiau  Seisnig  mewn  grym, 
cadarnhaodd  ryddid  dinaswyr  yn  y  prif  ddinasoedd,  a  mynodd  well 
gweinyddiad  cyfiawnder  i'r  bobl.  Atafaelodd  etifeddiaeth  Harold, 
ond  cadarnhaodd  Edgar  yn  y  titl  a  roddwyd  iddo  gan  Harold,  sef 
Iarll  Oxford.  Anfonodd  anrhegion  i'r  pab,  yn  gystal  ag  i'r  eglwysi 
a'r  mynachdai;  ac  adeiladodd  fynachdy  yn  agos  i  Hastings,  yr  hwn 
a  alwodd  yn  "Battle  Äbhey"  yn  goífadwriaeth  am  ei  fuddugoliaeth, 
a  chadwodd  ei  holl  lywodraeth  yn  ei  law  ei  hun.  Ond  yn  nghanol 
yr  holl  gyfeillgarwch  hyn,  gofalodd  William  roddi  agos  holl  awdur- 
dod  y  wlad  yn  llaw  Normaniaid ;  adeiladodd  gestyll  yn  Llundain, 
Winchester,  Henffordd,  a  dinasoedd  eraill,  gan  eu  llenwi  â  milwyr 
Normanaidd.  Rhoddodd  yr  etifeddiaethau  mwyaf  i'w  gadbeniaid, 
a  chododd  dreth  ar  y  bobl  i  gynal  y  milwyr. 

Y  gwanwyn  canlynol  talodd  ymweliad  â  Normandy,  gan  gymeryd 
gydag  ef  Stigand,  Edgar,  Edwin,  Morcar,  Waltheof,  a  phendefìgion 
eraill,  a  gadael  gofal  pethau  yma  yn  nwylaw  Odo,  esgob  Bayeux, 
ei  frawd  un-fam,  a  William  Fitz-Osborne.  Ond  tra  yr  oedd 
William  yn  cyfranu  anrhegion,  ac  yn  cael  ei  glodfori  yn  ei  wlad  ei 
hun,  torodd  gwrthryfel  allan  yn  erbyn  ei  lywodraeth  yn  Lloegr. 
Cyffrowyd  y  bobl  gan  drais  a  gorthrymder  y  Normaniaid  yn  absen- 
oldeb  y  brenin.  Anfonodd  pobl  Kent  am  gynorthwy  Iarll  Bou- 
logne.  Derbyniodd  hwnw  eu  cais;  ond  pan  fethodd  gymeryd 
castell  Dover  mewn  rhuthr,  digalonodd,  a  dychwelodd  i'w  wlad. 
Ffurfiodd  Edrig  Wyllt  o  Henfíbrdd  gyngrair  â  Bleddyn  a  Biwallon, 


32  WILLIAM  Y  GOECHFYGWH. 

dau  dywysog  Cymreig,  i  godi  lluoedd  yn  erbyn  y  gormeswyr.  a 
dywedir  i  ddyfais  fradwrus,  gyffelyb  i'r  un  a  wnaed  â'r  Daniaid  yn 
amser  Ethelred,  gael  ei  ffurfio,  ond  methwyd  a'i  chario  allan. 
Lladdwyd  Iarll  Coxo,  fel  bradwr  ei  wlad,  am  iddo  wrthod  cytuno  â 
hwy.  Pan  aeth  y  newyddion  hyn  i  glustiau  William,  prysurodd  i 
Loegr  i  gospi  y  gwrthryfelwyr.  Talodd  ymweliad  cyfeillgar  â 
Llundain,  ond  cafodd  Exeter  a  Chernyw  deimlo  ei  íflangell  yn  drwm. 
Yr  amser  hwn  y  tiriodd  ei  wraig,  Matilda,  y  waith  gyntaf  yn 
Lloegr,  a  gorchymynodd  William  i  archesgob  York  ei  choroni;  ac 
yn  fuan  ar  ol  hyny  y  ganed  ei  fab  ieuangaf,  Henry. 

Cynyddodd  anfoddlonrwydd  y  Saeson,  a  thorodd  gwrthryfel  mwy 
pwysig  na  dim  o'r  blaen,  allan  yn  y  gogledd,  yn  cael  ei  flaenori  gan 
Edwin  a  Morcar.  Yr  oedd  y  ddau  iarll  dewr  wedi  sicrhau  cy- 
mhorth  Bleddyn,  brenin  Gogledd  Cymru,  Malcolm,  brenin  Ysgot- 
land,  a  Lewyn,  brenin  Denmark.  Ond  cyn  fod  nemawr  o'r  cynorth- 
wywyr  hyn  wedi  cyrhaedd,  yr  oedd  William  wedi  gwasgarjy 
gwrthryfelwyr,  wedi  dal  amryw  yn  garcharorion,  ac  atafaelu  eu 
hetifeddiaethau.  Yr  oedd  y  gyílafan  a  adawodd  ar  ei  ol  yn  Oxford, 
Warwick,  Nottingham,  Derby,  a'r  cyffiniau,  yn  ddychrynllyd : 
llosgai  y  dinasoedd  yn  lludw,  ac  ni  arbedai  yr  henwr  na'r  plentyn 
sugno.  Ffodd  Edgar,  yn  nghyda'i  fam  a'i  ddwy  chwaer,  Margaret 
a  Christina,  at  Malcolm,  brenin  Ysgotland.  Derbyniodd  Mal- 
colm  hwy  yn  garedig,  a  chyn  hir  cymerodd  Margaret  yn  wraig 
iddo ;  a  sefydlodd  llawer  o'r  Saeson  yn  ei  diriogaethau.  Yr 
oedd  llid  William  a'i  bobl  at  y  Saeson  yn  cynyddu  fwyfwy,  a 
thrymhaent  yr  iau  arnynt.  Yr  oedd  y  gorthrymder  hwn  eilwaith 
yn  cyffroi  anniddigrwydd  y  Saeson,  ac  yn  esgor  ar  ymrysonau  a 
mân  frwydrau  diddiwedd ;  ac  yr  oedd  y  brenin  yntau  â'i  lygaid  yn 
agored,  ac  yn  darparu  ar  gyfer  y  gwaethaf. 

Yn  1069,  daeth  Godwin,  Edmund,  a  Magnus,  tri  mab  Harold,  y 
rhai  a  ffoisant  i  Iwerddon  ar  ol  brwydr  Hastings,  â  byddin  drosodd 
o'r  ynys  hono,  a  thiriasant  yn  Swydd  Devon ;  ond  gyrwyd  hwy  yn 
ol  i'r  môr  gan  Brian,  mab  larll  Llydaw.  Erbyn  hyn  yr  oedd  y 
gogledd  eto  yn  un  ffiam.  Ymosodasant  ar  Durham,  a  lladdasant 
Robert  de  Comyn,  y  llywydd  Normanaidd,  a  saith  cant  o'i  ganlyn- 
wyr.  Calonogodd  hyn  drigolion  York;  lladdasant  hwythau  y 
llywodraethwr  Normanaidd,  a  chodasant  warchae  ar  y  castell. 
Prysurodd  y  gwarchodlu  i  ystorio  y  castell  a'r  darpariadau  angen- 
rheidiol,  ac  yn  eu  gwanc  cymerasant  i  fyny  lwyth  o  ŷd  a  nwyddau 
eraill  o  eiddo  yr  archesgob  Aldred;  ac  er  i'r  gweision  egluro  hyny, 
ac  ymbil  â'r  penaethiaid  Normanaidd,  ni  wrandawsant.  Cyffrodd 
Aldred  yn  fawr,  ac  aeth  rhag  blaen  at  y  brenin,  yr  hwn  a  gafodd 
yn  nghanol  ei  wersyll,  a  chyfarchodd  ef  yn  gyffrous — "Gwrando 
arnaf  fi,  William  Frenin !     Estron  oeddit  ti ;  eto,  gan  fod  Duw  yn 


■wtlliäm  y  goechpygwe.  33 

ewyllysio  cospi  ein  cenedl,  enillaist,  trwy  lawer  o  waecl,  deyrnas 
Lloegr;  felly  cysegrais  di,  bendithiaist  di,  a  choronaist  di  â'm  llaw 
fy  hun;  ond  yn  awr  yr  wyf  yn  dy  felldithio,  ti  a  dy  genedl,  oblegyd 
gwnaethost  dy  hun  yn  erlidiwr  eglwys  Dduw,  ac  yn  orthrymwr  ei 
weinidogion !"  Buasai  pendeflgion  William  wedi  lladd  Aldred  yn 
y  fan  oni  bai  i'r  brenin  gyfryngu.  Dychwelodd  yr  archesgob  adref, 
ond  ni  bu  mwyach  yn  iach. 

Parhaodd  y  gwarchae  ar  y  gwarchodlu  Normanaidd  yn  Nghastell 
York.  Glaniodd  y  Daniaid  o  agos  tri  chant  o  longau  i  gynorthwyo 
y  Saeson.  Daeth  Edgar,  Waltheof,  a  Siward,  ac  eraill  o  Ysgotland. 
Rhoddodd  Mallet,  yr  hwn  oedd  yn  awr  yn  llywodraethu  y  castell, 
dân  mewn  tai  yn  yr  ymyl,  yr  hwn  a  ymledodd  nes  ysu  yr  holl 
ddinas.  Cynddeiriogodd  hyn  y  trigolion,  rhuthrasant  i'r  castell,  a 
lladdasant  yr  holl  warchodlu — tair  mil  o  nifer,  heb  drugaredd. 
Parodd  y  newyddion  hyn  i'r  Saeson  godi  niewn  amry w  fanau  eraill. 
Daeth  yr  hanes  i  glustiau  William  pan  oedd  yn  hela  yn  Fforest 
Dean,  a  thyngodd  Iw  ofnadwy  y  buasai  yn  difrodi  yr  holl  North- 
umbriaid  cyn  gorphwys.  Darparodd  fyddinoedd  cryfion  o  feirch 
a  thraed-filwyr,  a  chyffrodd  hwynt  trwy  addaw  anrhegion  mawrion 
iddynt.  Anfonodd  anrhegion  i  Osborne,  llywydd  y  byddinoedd 
Danaidd,  er  mwyn  ei  droi  i  cldychwelyd  adref ;  gwnaeth  heddwch 
ag  amryw  o'r  pendefigion  Seisnig,  er  mwyn  clirio  yr  amddifFyn 
oddiar  y  lliaws.  Yna  arweiniodd  ei  fyddinoedd  trwy  barthau  gog- 
leddol  Lloegr,  a  medodd  y  trigolion  i  lawr  fel  glasweìlt;  gosodai  y 
tai  a'r  pentreíi  ar  dân,  a  chymerai  yr  holl  anifeiliaid  ymaith  yn 
ysbail.  Yr  oedd  y  wlad  ar  ei  ol  yn  annghyfanedd-dra  hollol.  Yr 
ychydig  weddillion  o  bobl  a  ddiangodd  a  adawyd  heb  berthynasau, 
na  thai,  nac  ymborth,  a  bu  raid  iddynt  dori  awch  eu  newyn  ar  y 
ceffylau  lladdedig  a  adawyd  ar  hyd  wyneb  y  maes,  ac  hyd  y  nod  ar 
gnawd  dynol.  Dywedir  i  gan  mil  fyned  yn  aberth  i  greulondeb 
barbaraidd  William  a'i  wŷr  yn  yr  hynt  hon.  Cwympodd  llawer  o 
enwogion,  ffodd  eraill  i  Ysgotland  ac  i'r  Cyfandir.  Aeth  Iarll 
Caerloyw,  a  byddin  o  ddewrion  gydag  ef,  i  Gaercystenyn,  ac  ymun- 
asant  â  gosgorddlu  yr  ymerawdwr;  ac  ymgudcliodd  llawer  mewn 
coedwigoedd  ac  ymcldiffynfeydd  yn  y  wlad  hon.  Ymgasglodd  haid 
o'r  ffoedigion  hyn  at  eu  gilycld  i  ynysoedd  Ely  a  Thornley,  mewn 
ardal  bur  anhygyrch,  yn  agos  i'r  glanau  dwyreiniol.  Blaenoricl  y 
cwnmi  yma  gan  un  Hereward,  pendefig  oedcl  wedi  colli  ei  etifedd- 
iaeth  eang  trwy  ormes  y  Normaniaid,  ac  yr  oedd  yn  un  o'r  milwyr 
dewraf  ag  y  daeth  William  erioed  i  gyffyrddiad  ag  ef.  Gelwid 
cyrchfan  y  ffoedigion  hyn  yn  "wersyll  noddfa;"  ffodd  lliaws  o 
ddynion  o  bob  gradd  yno,  a  daeth  cyn  hir  yn  boblogaidd  ac  enwog. 
Codasant  faner  annibyniaeth  i  fyny  yno,  a  helaethent  eu  terfynau 
trwy  ymosodiadau  mynych  ar  diroedd  eu  gelynion.     Wedi  llawer 


34  WILLIAM  Y  GOICHFYGWE. 

ymgais  ofer  i'w  darostwng,  penderfynodd  William  wneyd  sarn 
(causeioay)  trwy  ddwy  neu  dair  milldir  o  dir  corsog,  er  cael  llwybr 
i  fyned  atynt.  Ond  yr  oedd  rhuthriadau  Hereward  yn  atal  y  gwaith 
i  fyned  yn  mlaen.  Tybiai  y  gelynion  yn  sicr  fod  y  gwron  hwn 
mewn  cyngrair  â'r  gwr-drwg,  a  chynghorwyd  William  i  osod 
dewines,  yr  hon  a  ddygodd  gyda'i  fyddin  o  Normandy,  ar  ben  tŵr 
wedi  ei  wneuthur  o  goed,  o  flaen  y  gweithwyr,  fel  y  gallai  wrth- 
weîthio  dylanwad  dieflig  Hereward.  Gwnaed  felly;  ond  mor 
gynted  ag  y  dechreuwyd  gweithio,  gwnaeth  Hereward  ruthr 
disymwth,  rhoddodd  dân  yn  yr  hesg  a'r  coed  o  amgylch,  a  llosg- 
odd  y  ddewines,  y  gwTeithwyr,  a'r  milwyr.  Felly  methwyd  â 
gorchfygu  Hereward  hyd  nes  i  fynachod  y  lle  fradychu  y  "gwer- 
syll  noddfa,"  ac  arwain  William  a'i  wŷr  i  mewn.  Lladdwyd  mil 
o  honynt  gan  y  brenin,  torodd  law  a  throed  ddeheu  eraill,  a  thra- 
ddododd  Esgob  Durham  a  Iarll  Morcar,  y  rhai  a  gafwyd  yn  eu 
mysg,  i  garchar  dros  eu  hoes.  Torodd  Hereward  trwy  ganol 
byddinoedd  y  gelyn,  a  ífodd  i'r  corsydd  o  afael  y  milwyr.  Bu  ef 
yn  fflangell  drom  ar  war  y  Normaniaid  lawer  tro  wedi  hyn ;  a  bu 
yn  dda  gan  William  yn  y  diwedd  i  gael  gwneyd  heddwch  ag  ef,  a 
dychwelyd  ei  etifeddiaeth  iddo.  Bu  yn  hen  ddywediad  yn  mysg 
y  Saeson  am  hir  amser,  y  buasai  tri  arall  o  fath  Hereward  yn  ddigon 
i  amddiffyn  Lloegr  rhag  y  Normaniaid.  Bradychwyd  Edwin  yn 
fuan  ar  ol  hyn,  a  dygwyd  ei  ben  i  William. 

Yn  y  flwyddyn  1074,  tra  yr  oedd  William  ar  y  Cyfandir,  torodd 
gwrthryfel  allan  yn  Norwich.  Cedwid  yno  wledd  fawr  ar  ddydd 
priodas  Ralph  de  Guader  (neu  Gäel)  Iarll  Norfolk,  Brython,  a 
merch  Roger,  Iarll  Henífordd.  Gwrthododd  William  ei  gydsyniad 
i'r  briodas;  ond  er  hyny  priodi  a  wnaethant.  Yr  oedd  cwmni  y 
wledd  yn  gynwysedig  o  brif  bendeflgion  y  wlad,  yn  wŷr  llen  a 
lleyg,  yn  Normaniaid,  Saeson,  a  Chymry.  Ac  yn  nghynyrfiad  y 
gwin,  dechreuasant  ddiraddio  a  chablu  enw  William;  ac  yr  oedd 
ei  bobl  ei  hun  mor  flaenllaw  a  neb,  gan  ei  alw  yn  hen  "fastardd." 
Yr  oedd  Waltheof,  gwr  Judith,  nith  William,  heíyd  yn  y  gyfrinach. 
O'r  diwedd  cytunwyd  i  ddiorseddu  William,  a  rhanu  y  deyrnas  yn 
dair  rhan  rhyngddynt.  Tyngodd  esgobion,  baroniaid,  marchogion, 
a  rhyfelwyr  fTyddlondeb  i'r  cyngrair.  Ond  ni  chymerwyd  amser  na 
phwyll  i  weithio  y  cynllun  allan,  ac  aeth  yn  gwbl  fethiant;  gorch- 
fygwyd  hwy  gan  fyddinoedd  y  brenin,  daliwyd  amryw  yn  garchar- 
orion,  a  thorwyd  eu  traed  deheu;  ífodd  Guader  i'w  etiíeddiaeth  ei 
hun  i  Lydaw,  lle  y  ceisiodd  William  wedi  hyny  wneyd  ymosodiad 
arno,  ond  gyrwyd  ef  a'i  wŷr  yn  eu  hol.  Cymerwyd  etifeddiaethau 
llawer  eto  oddiarnynt,  traddodwyd  Iarll  Henífordd  i  garchar  dros  ei 
fywyd,  a  thorwyd  pen  Waltheof,  er  na  chymerodd  un  rhan  weith- 
redol  yn  y  gwrthryfeL 


WILLIAM  Y  GOECHFYGWE.  35 

Tarawodd  William  a'i  wŷr  lawer  ergyd  trwm  ar  Gymra.  Nor- 
maniad  o  dan  William  oedd  Hugh,  a  gyfenwid  Wolf  (Blaidd),  Iarll 
Chester,  yr  hwn  a  groesodd  y  Dyfrdwy,  a  gymerodd  feddiant  o  ran 
o  Flint,  ac  a  adeiladodd  gastell  yn  Rhuddlan,  gan  ddarparu  ar  gyfer 
darostyngiad  y  Cymry,  yr  hyn  fwriad  na  roddwyd  i  fyny  nes  ei 
gyflawni  yn  mhen  dwy  ganrif  ar  ol  hyn,  gan  Edward  I.  Lliwiodd 
Hugh  y  Blaidd  wyneb  parthau  o  Ogledd  Cymru  â  gwaed  y  trigolipn. 

Sefydlodd  William  y  drefh  wriogaethol  ffeudalj,  yr  hon  oedd 
mewn  cymaint  bri  ar  y  Cyfandir,  yn  gyflawn  yn  y  wlad  hon. 
Rhanodd  agos  holl  diroedd  Lloegr  yn  faroniaethau  rhwng  ei  brif 
enwogion,  y  rhai  oeddent  i  roddi  eu  gwasanaeth  milwrol,  yn  nghyda 
swm  penodol  o  arian,  yn  gydnabyddiaeth  i'r  brenin  am  danynt. 
Gosodai  y  baroniaid  hyn  ran  helaeth  o'r  tiroedd  allan  i  farchogion 
neu  is-denantiaid,  y  rhai  a'u  dalient  ar  yr  un  tir  ag  y  byddent 
hwythau  yn  ei  ddal  gan  y  goron.  Cynwysai  y  deyrnas  tua  saith 
cant  o  faroniaethau,  neu  brif-denantiaid,  a  thriugain  mil,  dau  cant 
a  phymtheg  o  is-denantiaid.  Nid  oedd  yr  un  Sais  yn  mysg  y 
baroniaid  hyn,  na  nemawr  yn  mysg  yr  ail  radd.  Darostyngodd 
William  y  sefydliadau  eglwysig  hefyd  dan  yr  un  gyfraith ;  a  gwnai 
i  esgobion  a  phenaethiaid  y  mynachdai  i  ofalu  am  denantiaid 
milwrol,  yn  ol  meddiant  yr  esgobaeth  neu  y  mynachdy,  neu  fyned 
dan  yr  un  ddirwy  ag  eraill;  ac  ni  phrisiai  am  achwyniadau  na 
bygythion  esgob  na  phab.  Gwnaeth  William  ei  oreu  hefyd  i  ddifodi 
yr  iaith  Seisnig.  Gorchymynodd  i'r  Ffrancaeg  gael  ei  dysgu  i'r 
plant  trwy  holl  ysgolion  y  deyrnas — arferiad  a  barhaodd  hyd  ar  ol 
amser  Edward  III.,  ac  nad  yw  wedi  darfod  yn  llwyr  yn  y  wlad  hyd 
heddyw.  Y  Ffrancaeg  a  siaredid  yn  y  llys  hefyd,  ac  yn  y  gwahanol 
lysoedd  barn ;  a  barna  haneswyr  mai  yr  ymgais  hwn  o  eiddo 
William  i  wreiddio  y  Ffrancaeg  yn  Lloegr,  yw  un  achos  pwysig 
o'r  cymysgedd  Ffrengig  sydd  yn  nghyfansoddiad  y  Saesneg. 

Yr  oedd  yr  esgobion  yn  yr  oesoedd  hyn  yn  gymaint  o  wleidyddion 
a  rhyfelwyr  ag  oeddent  o  glerigwyr.  Rhoddodd  William  lywodraeth 
wladol  a  milwrol  Northumberland  i  Walcher  (o  Lorraine)  esgob 
Durhani ;  a  gellid  casglu  oddiwrth  ei  hanes  ei  fod  llawn  mor  hoff 
o'i  gleddyf  ag  o'i  feitr.  Gorthrymai  y  Saesonyn  fawr,  ac  o'r  diwedd 
casglodd  y  gorthrwm  yn  gwmwl  du,  a  thorodd  ar  ei  ben.  Dyfeis- 
iwyd  bradwriaeth  yn  ei  erbyn ;  ar  y  diwrnod  y  cynelid  y  llys  sirol 
yn  Goat's  Head  (Gateshead),  ar  lan  y  Tyne,  ymgasglodd  tyrfa  o'r 
Saeson,  yn  cael  eu  blaenori  gan  Liulf,  i  geisio  iawn  am  y  colledion 
oeddent  wedi  oddef ;  a  phan  na  wrandawai  yr  esgob  arnynt,  rhodd- 
wyd  yr  arwydd,  ac  mewn  moment  yr  oedd  pob  Sais  â'i  arf  yn  ei 
law.  Rhoddwyd  yr  eglwys  ar  dân,  a  lladdwyd  yr  esgob  a  thros 
gant  o'i  wŷr  yn  y  fan.  Cymerodd  Odo,  Esgob  Bayeux,  yr  hwn 
oedd  hefyd  wedi  cael  iarllaeth  Kent?  arno  ei  hun  i  ddial  cam  ei 


36  WILLIAM  Y  GORCHFYGWR. 

frawd  o  Durham.  Cymerodd  fyddin  gref  i  Durham,  a  chyflawnodd 
yno  y  galanastra  mwyaf  dychrynllyd  a  chywilyddus.  Yn  fuan  ar 
ol  hyn  chwenychodd  Odo  y  gadair  Babaidd;  gwnaeth  ddarpariadau 
mawrion  yn  Rhufain  ar  gyfer  myned  yno  i'w  chymeryd,  ac  yr  oedd 
wedi  cychwyn  i'w  daith,  gan  gludo  cyfoeth  aruthrol  gydag  ef;  ond 
daeth  y  newydd  i  glustiau  William,  aeth  i'w  gyfarfod  i'r  Isle  of 
Wight,  atafaelodd  ei  holl  feddianau,  a  gyrodd  Odo  yn  garcharor  i 
gastell  yn  Normandy.  Ac  felly  ni  chafodd  yr  esgob  uchelfrydig  ond 
mainc  galed  yn  nghell  carcharor  i  fwynhau  ei  hun,  yn  lle  cadair 
glustogaidd  ac  anrhydeddus  St.  Pedr.  Yr  oedd  y  weithred  hon  o 
eiddo  William  yn  hynod  o  gymeradwy  ynngolwg  y  Saeson. 

Ymgymerodd  William,  yn  ei  gysylltiad  â'r  pab,  i  ddiswyddo  yr 
esgobion  a'r  abadau  Seisnig  oblegyd  amrywiol  esgusodion,  a  rhoddi 
eu  lle  i  estroniaid.  Trowyd  Stigand  ymaith,  a  rhoddwyd  archesgob- 
aeth  Canterbury  i  Lanfranc,  brodor  o  Lombardy.  Rhoddwyd  arch* 
esgobaeth  York  i  Thomas,  un  o  gaplaniaidy  brenin,  a  chyhoeddwyd 
yr  olaf  o  hyny  allan  i  fod  yn  ddarostyngedig  i  Canterbury,  a  Lanfranc 
"yn  brif  esgob  a  thad  holl  eglwysi  Lloegr."  Arferodd  amryw  o'r 
swyddogion  newydd  hyn  y  gelyniaeth,  y  gorthrwm,  a'r  creulondeb 
mwyaf  tuag  at  y  clerigwyr  oedd  danynt.  Yr  esgus  a  ddygodd 
William  dros  droi  Wolfstan  o  Worcester  o'i  esgobaeth  oedd,  am 
nas  gallasai  weini  ei  sw^ydd  yn  yr  iaith  Ffrengaidd.  Cadwyd 
cynghor  ar  ei  achos  yn  Westminster.  Dywed  traddodiad  y  myn- 
achod,  y  rhai  ydynt  nodedig  am  eu  ífydd  wyrthiol,  i  Wolfstan  droi 
at  feddrod  y  brenin  Edward,  yr  hwn  oedd  gerllaw,  a  dyweyd, 
"  Edward,  ti  roddodd  i  mi  y  ífon  fugeiliol  hon,  i  ti  gan  hyny  yr 
wyf  yn  ei  dychwelyd,"  a  tharawodd  hi  yn  sicr  i'r  beddfaen.  Yna 
trodd  at  William  a  dywedodd, — "Gwell  dyn  na  thi  a'i  rhoddodd  i 
mi;  tyn  hi  ymaith  os  gelli."  Ac  nis  gallodd  neb  ei  thynu  ymaith 
nes  i'r  esgob  gael  ei  gadarnhau  yn  ei  swydd:  wedi  hyny  daeth 
ymaith  wrth  ei  gyffyrddiad  ef. 

Yn  nghanol  gwrthryfel  ac  eiddigedd  oddiwrth  ei  faroniaid,  oddi- 
wrth  y  Saeson,  a  chenedloedd  eraill  oddiar  y  Cyfandir,  cododd  drwg 
yn  erbyn  William  yn  ei  deulu  ei  hun.  Aeth  Pobert  ei  fab  hynaf 
ato  un  diwrnod  i  geisio  ac  i  hawlio  duciaeth  Normandy.  Gwrth- 
ododd  yntau  ei  gais ;  ac  ar  ol  siarad  pigog,  aeth  Robert  i'r  Cyfandir 
i  geisio  cefnogaeth  i  godi  yn  erbyn  ei  dad.  Anfonai  ei  fam  gyn- 
orthwy  arianol  i'w  mhab  afradlon;  ond  pan  gafodd  William  hyny 
allan,  gwaharddodd  iddi  gyda  bygythion.  O'r  diwedd  cynorthwyodd 
Philip,  brenin  Ffrainc,  ef  i  gymeryd  Castell  Gerberoy,  ar  derfyn 
Normandy,  ac  oddiyno  bu  yn  cyffroi  y  bobl  yn  erbyn  ei  dad,  ac  yn 
ysbeilio  y  wlad  oddiamgylch.  Aeth  ei  dad  drosodd,  a  gwarchaeodd 
y  castell,  ac  mewn  rhuthrgyrch  un  diwrnod,  aeth  yn  ymladdfa  law- 
law  rhwiig  Robert  ag  un  o'r  marchogion  oedd  yn  gwarchae  arno ; 


WTLLIAM  Y  GOECHFYGWE.  37 

nid  oedd  y  naill  yn  adwaen  y  llall,  gan  fod  yr  arfogaeth  yn  cuddio 
y  wyneb.  Ar  ol  ymladdfa  galed,  clwyfodd  Robert  ei  elyn,  a 
tharawodd  ef  i  lawr  oddiar  ei  farch.  Gwaeddodd  y  clwyfedig  am 
gymhorth,  ac  adnabu  Robert  mai  llais  ei  dad  ydoedd.  Neidiodd  i 
lawr,  cododd  ei  dad  ar  ei  farch  ei  hun,  a  syrthiodd  ar  ei  liniau  i 
ofyn  ei  faddeuant.  Eu  llawer  o  erfyn  caled  ar  William  cyn  iddo 
faddeu  i'w  fab;  ac  er  iddo  wneuthur  ffurf  o  faddeu  iddo,  ni  ddang- 
osodd  arwyddion  o  serch  tuag  ato ;  ac  wrth  weled  ei  oerfelgarwch, 
ymadawodd  Robert  drachefh,  ac  ni  welodd  ei  wyneb  ef  mwy. 

Byddai  darpariadau  mawrion  yn  cael  eu  gwneyd  ar  y  Cyfandir 
unwaith  ac  eilwaith  i  ymosod  ar  Loegr,  a  chadwai  hyn  Ẁilliam 
mewn  pryder  parhaus.  Hyn  barodd  iddo  osod  y  dreth  wrthwyn- 
ebus  hono  ar  y  tiroedd  drachefh,  a  elwid  y  Dane-geli,  er  cynal  ei 
filwyr.  Casglodd  ddynion  o  bob  cenedl,  a  sefycllodd  hwy  yn  heidiau 
mawrion  trwy  bob  parth  o'r  wlad.  Gorçfjrymynodd  hefyd  wneyd  y 
wlad  gyda  glanau  y  môr  yn  ddiffaethwch  annghyfaneddol,  fel  na 
chaffai  y  Daniaid  un  ysglyfaeth,  os  delent  i'r  wlad.  Gwnaeth 
weithred  arall  dynodd  warthnod  anriileadwy  ar  ei  enw  yn  y  wlad 
hon,  sef  ei  waith  yn  cymeryd  darn  eang  o  dir,  tua  phedwar  ugain 
a  deg  o  fìlldiroedd  o  amgylchedd,  yn  Hampshire,  i  wneuthur  parc 
hela  iddo  ei  hun,  yr  hwn  a  elwid,  Fforest  Newydd.  Yr  oedd  ar  y 
tir  hwn  un  ar  bymtheg  ar  ugain  o  eglwysi,  a  llawer  o  bentrefl  a 
thrigolion;  ond  dinystriodd  y  brenin  y  cwbl,  a  gyrodd  y  trigolion 
ymaith  heb  roddi  unrhyw  gydnabyddiaeth  iddynt  am  eu  colledion. 
Gwnaeth  gyfreithiau  newyddionhefydyn  gwahardd  hela  yn  eibarciau, 
ac  yn  gwneyd  y  gosp  am  hyny  yn  llymach  nag  am  ddim  arall.  Yr 
oedd  dirwy  benodol  yn  ddigon  o  iawn  am  ladd  dyn;  ond  os  lleddid 
hydd,  neu  faedd,  neu  ysgyfarnog,  byddai  yn  rhaid  i'r  troseddwr 
golli  ei  ddau  lygad.  Dywedir  fod  tri  thywysog  o  linach  William 
wedi  colli  eu  bywydau  yn  y  fforest  hon,  ac  yr  ystyrid  hyny  fel  barn 
oddiwrth  Dduw  am  ei  ormes  a'i  greulondeb  ef. 

Yr  ydym  eisoes  wedi  cyfeirio  at  y  "  Domesday  Booliy — llyfr  yn 
cynwys  cyfrif  manwl  o  holl  eiddo  tirol  y  deyrnas,  a  wnaed  gan 
William  yn  1081,  yr  hwn  sydd  yn  awr  ar  gael,  ac  yn  un  o  drysorau 
hynafiaethol  gwerthfawrocaf  y  wlad.  Yr  oedd  Alfred  Fawr  wedi 
gwneyd  cyfrif-fesurau  cyffelyb  yn  ei  amser  ef,  a  bernir  fod  hwnw 
fel  cynllun  gan  William  yn  ei  gyfarwyddo. 

Tua  diwedd  1086,  galwodd  William  ei  holl  dir-feddianwyr,  o 
wahanol  raddau,  yn  nghyd  i  Salisbury^  y  rhai  a  rifent  dri  ugain 
mil,  a  gwnaeth  iddynt  dyngu  llw  o  ffyddlondeb  iddo  eilwaith.  Yna 
ymadawodd  ef  a'i  ddau  fab,  William  a  Henry,  i  fyned  i'r  Cyfandir, 
gan  ddwyn  cyfoeth  mawr  gyda  hwy,  a  melldithion  y  Saeson  i'w 
canlyn.  Arosodd  yn  Rouen,  lle  y  cariai  ohebiaeth  yn  mlaen  â 
brenin  Ffrainc  yn  nghylch  tiriogaeth  a  elwid  Vexin.     Cynghorodd 


38  WILLIAM  Y  GOECHFYGWR. 

ei  physygwyr  y  brenin  i  gymeryd  cyfferi,  ac  aros  yn  ei  wely  am  dro, 
er  mwyn  darostwng  maintiolaeth  dirfawr  ei  gorph.  Un  diwrnod 
dywedodd  brenin  Ffrainc,  mewn  cellwair,  "Yn  wir,  mae  brenin 
Lloegr  yn  hir  iawn  yn  gorwedd  i  mewn;  bydd  gwaith  eglwysa  ar 
ol  hyn."  Pan  adroddwyd  hyn  wrth  William,  llidiodd  yn  ffyrnig, 
a  thyngodd  y  llwon  mwyaf  difrifol  y  buasai  yn  dial  arno.  Mor 
gynted  ag  y  daeth  yn  abl,  arweiniodd  ei  fyddin  i  diriogaeth  Philip, 
mathrodd  yr  ỳd,  y  gwinwydd,  a  phob  ffrwythau,  rhoddodd  dref 
Mantes  ar  dân,  ac  mewn  ymffrost  digofus  gyrodd  ei  farch  ar  garlam 
dros  ei  hadfeilion.  Bernir  i'w  farch  roddi  ei  droed  ar  ludw  poeth, 
a  thaflodd  ei  farchogwr  pwysig,  nes  iddo  ddisgyn  yn  drwm  ar  ben 
blaen  y  cyfrwy,  a  chafodd  anaf  peryglus.  Cludwyd  ef  eilwaith  i 
Rouen.  Bu  yno  yn  gorwedd  am  chwech  wythnos,  yn  cael  ei 
gylchynu  gan  feddygon.  Pel  y  teimlai  fod  angau  yn  nesâu, 
deffroai  ei  gydwybod;  anfonodd  arian  i  ail-adeiladu  eglwysi 
Mantes,  ac  i  gynorthwyo  mynachdai  a  thlodion  Lloegr;  a rhydd- 
haodd  y  carcharorion  gwladol,  Normaniaid  a  Saeson.  Yn  ei  ewyllys, 
yr  hon  a  ddarllenwyd  ddau  ddiwrnod  cyn  ei  farwolaeth,  rhoddodd 
Normandy  i  Robert,  Lloegr  i  William,  a'i  arian  i  Henry.  "  Beth 
wnaf  ag  arian  heb  le?"  ebai  Henry.  "Ymddiried  yn  Nuw,  fy 
machgen  i,"  ebe  ei  dad;  "a  gâd  dy  frodyr  hynach  na  thi  i  gael 
y  flaenoriaeth ;  fe  ddaw  dy  amser  dithau."  Gadawsant  eu  tad  yn 
y  fan,  ac  aethant  ymaith  bob  un  i  geisio  ei  etifeddiaeth.  Ar  y 
9fed  o  Fedi,  1087,  cododd  ei  ddwylaw  i  fyny  yn  ei  wely,  a  dywed- 
odd,  "Yr  wyf  yn  rhoddi  fy  hunan  i  fy  arglwyddes  Mari,  santaidd 
fam  Duw,  fel  y  cymodo  fi  a'i  mhab,  fy  Arglwydd  Iesu  Grist ; " 
a  chyda  y  geiriau  hyn  trengodd.  Aeth  y  rhai  a  weinient  arno 
ymaith  yn  y  fan,  chwiliwyd  ac  ysbeiliwyd  ei  dŷ  gan  y  gweision,  a 
bu  y  corph  yn  gorwedd  yn  hir  yn  haner  noeth  ar  y  llawr. 

Claddwyd  ef  yn  eglwys  St.  Stephan,  yn  Caen.  Pan  oedd  y 
corph  yn  barod  i'w  osod  yn  y  bedd,  gwaeddodd  llais  o'r  dorf, 
"Glerigwyr  ac  esgobion!  myíi  biau  y  tir  hwn;  eiddo  teulu  fy  nhad 
ydyw;  y  dyn  yr  ydych  yn  gweddio  drosto  a'i  dygodd  oddiarnaf  fi. 
Yr  wyf,  yn  enw  Duw,  yn  gwahardd  i  gorph  yr  ysbeiliwr  gael  ei 
gnddio  â  fy  naear  i."  Y  gwr  hwn  oedd  Asselin  Fitz-Arthur — gwr 
oedd  wedi  dyoddef  llawer  o  gam  oddiwrth  ormes  William.  Addaw- 
odd  yr  esgobion  dalu  iddo  am  y  tir,  ac  aethpwyd  yn  mlaen  gyda'r 
claddedigaeth.  Ond  yr  oedd  y  bedd  yn  rhy  gul.  Nid  oedd  arch 
am  y  corph,  dim  ond  ei  wisg  freninol ;  ac  wrth  ei  wthio  i  lawr, 
rhwygodd  ei  ymysgaroedd,  a  gorfuwyd  i'r  rhai  oeddent  yn  gweini 
adael  yr  eglwys  oblegyd  ffieidd-dra  yr  arogl. 

Dyn  o  daldra  cyffredin  oedd  William,  ei  wedd  yn  llym,  a'i  nerth 
yn  aruthrol.  Yr  oedd  yn  flaenor  dewr,  llygadlym,  a  phen- 
derfynol.      Costiodd  iddo   saith  mlynedd  o'r   ymdrechion   mwyaf 


WILLIAM  II— EUFIÍS.  39 

diflino  i  ddarostwng  y  Saeson;  ond  o'r  diwedd  cyrhaeddodd  ei 
amcan,  a  chyfìawnodd  yr  oruchafìaeth  fwyaf  hollol  a  wnaed  ar 
Loegr  erioed.  Mae  yn  bosibl  na  ddarostyngwyd  yr  un  genedl  yn 
Uwyrach  nag  y  darostyngwyd  y  Saeson  gan  Williarn  o  Normandy; 
mor  llwyr  fel  na  chafwyd  yr  un  teulu  Seisnig  am  oesoedd  yn  mysg 
baroniaid,  neu  brif  dir-feddianwyr  y  wlad.  Diamheu  fod  gan 
William  hefyd  olwg  ar  y  dyfodol  yn  y  llwybr  a  gymerodd,  ac  yn  y 
gorchwylion  llymdost  a  gyflawnodd;  a  phrofir  iddo  osod  seiliau 
cedyrn  i  lawr  gan  y  ffaith  fod  ei  linach  wedi  aros  hyd  heddyw  yn 
y  meddiant  o  goron  Lloegr.  Yr  oedd  o  duedd  gynil  a  darbodus, 
a'i  gyfoeth  a'i  feddianau  yn  ddirfawr.  Yn  nosbarthiad  y  tir  rhwng 
ei  faroniaid,  cadwodd  bedwar  cant  ar  ddeg  a  deuddeg  ar  ugain  o 
faenoriaethau  {manors)  yn  feddiant  iddo  ei  hun;  a  bernir  fod  ei 
gyllid  blynyddol  yn  fwy  nag  eiddo  unrhyw  frenin  nac  ymerawdwr 
ar  lechres  hanesiaeth.  Yr  oedd  o  leiaf  o  naw  i  ddeg  miliwn  o 
bunau,  ac  heb  ganddo  na  byddin  na  llynges  i'w  cynal.  Ei  brif 
ddifyrwch  oedd  mewn  hela.  A  pha  faint  bynag  ganmolir  ar  nerth 
a  dewrder  ei  feddwl,  ac  ar  ei  fedrusrwydd  llywodraethol,  rhaid 
dyweyd  fod  ei  uehelgais,  ei  greulondeb,  a'i  wanc  yn  ddiderfyn. 
Sathrai  bob  iawnderau  dan  ei  draed,  a  chauai  ei  glustiau  ar  hawliau 
mwyaf  cysegredig  dynoliaeth,  os  byddent  ar  ei  ffordd  ef  i  gyrhaedd 
ei  amcan.  Yr  oedd  yn  grefyddol,  yn  ol  ffasiwn  y  dyddiauhyny; 
yn  myned  i  wrando  yr  offeren  bob  dydd.  Adeiladodd  eglwysi  a  myn- 
achdai,  ac  yr  oedd,  ar  y  cyfan,  yn  barchus  o'r  clerigwyr;  ond 
gwrthododd  dalu  gwarogaeth  ei  deyrnas  i'r  pab,  Gregory  VII.,  a 
hawliai  ei  oruchafiaeth  freninol  dros  holl  eglwysi  Lloegr.  Bu  farw 
yn  driugain  a  thair  oed,  wedi  teyrnasu  un  mlynedd  ar  ugain  ar  Loegr, 
a  phedair  ar  ddeg  a  deugain  ar  Normandy. 

II. WILLIAM  II.,  A  GYEENWID  HIIFTJS,  1087 1100. 

Dywedwyd  i  William  Rueus,  neu  Goch,  yr  hwn  a  elwid  felly 
oddiwrth  liw  ei  wallt,  adael  ei  dad  yn  Normandy  ddiwrnod  neu  ddau 
cyn  ei  farwolaeth,  a  phrysuro  i  Loegr,  fel  y  byddai  yn  barod  i 
dderbyn  y  llywodraeth:  ond  cyn  iddo  gyrhaedd  pen  ei  daith, 
cly wodd  fod  ei  dad  wedi  marw.  Aeth  yn  ei  flaen  gyda  phob  brys. 
Dyogelodd  amddiffynfeydd  Dover,  Pevensey,  a  Hastings^  ar  ei 
ffordd;  a  chymerodd  feddiant  o'r  trysor  breninol  yn  Winchester, 
yr  hwn  a  gynwysai  driugain  mil  o  bunau.  Dygai  lythyr  oddiwrth 
ei  dad  at  Lanfranc,  Archesgob  Canterbury,  yn  ei  gyfarwyddo  i'w 
goroni  yn  frenin  Lloegr.  Ar  ol  galw  eynghor  o'r  esgobion  a'r 
baroniaid,  coronwyd  William  Goch  yn  Westminster  ar  ddydd  Sab- 
bath,  Medi  26,  1087,  yn  mhen  pythefnos  wedi  marwolaeth  ei  dad. 
Cyffrodd  William  deimlad  drwg  yn  ei  erbyn  mor  gynted  ag  y 
codwyd  ef  i'r  freniniaeth,  trwy  ail  garcharu  amryw  o'r  carcharorion 


40  WILLIAM  II RTJFTJS. 

a  ollyngodd  ei  dad  yn  rhydd.  Bygythid  heddwch  ei  deyrnas  gan 
ddrwg  arall  hefyd ;  yr  oedd  llawer  o'r  prif  faroniaid  yn  meddu  etifedd- 
iaethau  yn  Lloegr  a  Norinandy.  Cadwent  afael  dyogel  ynddynt 
tra  yr  oedd  y  ddwy  wlad  dan  un  pen ;  ond  wedi  eu  rhanu  rhwng  dau 
frawd  eiddigus,  ofhent  y  buasai  yn  anhawdd  iddynt  foddio  dau  feistr, 
ac,  o  ganlyniad,  fod  eu  meddiant  yn  y  naill  wlad  neu  y  llall  mewn 
perygl.  Y  llwybr  goreu,  gan  hyny,  i'r  baroniaid  ddyogelu  eu  heti- 
feddiaethau,  oedd  cymhell  Robert,  y  mab  hynaf,  i  ddyfod  drosodd  i 
gymeryd  gorsedd  Lloegr,  ac  addaw  rhoddi  eu  holl  ddylanwad  o'i 
blaid.  Wedi  hir  a  dyfal  gymhell,  addawodd  Robert  ymgymeryd 
â'r  gorchwyl.  Yr  oecld  Odo,  ewythr  Robert  a  William,  yn  cael  ei 
gyfTroi  yn  benaf  gan  elyniaeth  at  Lanfranc,  yn  blaenori  yn  y 
symudiad  hwn.  Meddai  ddylanwad  mawr  ar  liaws  o  bendefigion 
Lloegr:  a  llwyddodd  i  enill  plaid  yr  enwogion  canlynol: — Robert 
larll  Montaigue,  ei  frawd;  Eustace,  Iarll  Bologne;  Roger,  Iarll 
Amwythig  ac  Arundel ;  Robert  de  Belesme,  William,  Esgob  Durham, 
Hobert  de  Mowbray,  Roger  Bigod,  ac  eraill.  Yr  oedd  y  rhai  hyn  i 
gyhoeddi  o  blaid  Robert  yn  eu  gwahanol  barthau,  a  Robert  ei  hun 
i  lanio  gyda  byddin  gref  o  Normandy  yr  un  amser.  Pan  ddaeth  yr 
amser  i  ben,  rhoddwyd  y  cynllun  ar  waith,  a  chodwyd  y  gwrthryfel. 
Cymerodd  Odo  feddiant  o  Bochester  a  Pevensey,  a  dysgwyliai  yn 
bryderus  am  Bobert  a'i  ìynges.  Ond  yr  oedd  Bobert  yn  un  o'r 
tywysogion  enwocaf  am  ddau  beth;  coffrau  gwag,  a  diogi  ;  ac  y  mae 
a  fyno  y  ddau  beth  hyn,  i  racldau  helaeth,  â'i  holl  hanes;  a  hyn 
barodd  iddo  beidio  gweithio  allan  ei  ran  o'r  cynllun  y  tro  hwn,  ac 
aros  gartref.  Apeliocld  brenin  Lloegr  at  y  Saeson,  addawodd  eu 
llywodraethu  yn  dda,  a  rhoddi  rhyddid  iddynt  i  hela  yn  íforestydd 
y  brenin ;  felly  llwyddodd  i  gael  byddin  gref  i  fyned  yn  erbyn  Odo. 
Darostyngodd  Bochester  a  Pevensey,  alltudiodd  y  gwrthryfelwyr 
o'r  deyrnas,  ac  atafaelodd  eu  hetifeddiaethau.  Gyrodd  hyn  ofn  ar 
y  lleill,  ac  adferwyd  tawelwch  yn  y  wlad.  Ychwanegodd  y  brenin 
at  etifeddiaethau  y  baroniaid  Normanaidd  a  fuont  yn  ffyddlon  iddo, 
ond  annghofìodd  ei  holl  addewidion  teg  i'r  Saeson.  Bu  Lanfranc 
farw  yn  1089,  a  rhoddodd  hyny  fwy  o  ryddid  i  William,  a  mwy  o 
flinder  i'r  bobl.  Cadwodd  archesgobaeth  Canterbury  yn  wag  hyd 
1093,  er  mwyn  ysbeilio  ei  chyllid,  a  chymerodd  ei  gyfarwyddo  gan 
glerigwr  galluog,  ond  diegwydclor,  o'r  enw  Balph  Flambard. 
Cymerodd  brif  ly wodraeth  y  sefydliadau  crefyddol  yn  ei  law  ei  hun, 
a  threthai  hwynt  i'r  eithaf.  Cadwai  esgobaethau  yn  weigion  yn 
fynych,  a  gwerthai  hwynt  er  mwyn  llanw  ei  goffrau. 

Yn  1090,  yr  oedd  sefyllfa  pethau  yn  Normandy  wedi  myned  yn 
ddrwg  trwy  ymddygiad  annghall  a  diíater  Robert ;  a  phenderfynodd 
cyfeillion  y  Brenin  Coch  dalu  y  pwyth  iddo,  a  cheisio  ei  daflu  allan 
o  Normandy.     Cymerasant  amryw  o'r  amcldiffynfeydd  yn  y  wlad 


WILLTAM  II RTJFUS.  41 

hono ;  ac  yr  oedd  Robert,  druan,  heb  fyddin  nac  arian  i'w  gwrth- 
sefyll.  Anfonodd  ani  gynorthwy  brenin  Ffrainc;  ond  cadwyd 
hwnw  ymaith  â  swm  o  arian  oddiwrth  frenin  Lloegr.  Cafodd 
fenthyg  tair  mil  o  bnnau  gan  Henry  ei  frawd,  ar  yr  amod  iddo  ef 
(Henry)  gael  meddiant  o  wlad  Cotentin,  yr  hon  oedd  yn  cynwys 
tua'r  drydedd  ran  o  Normandy.  Y  flwyddyn  ganlynol  arweiniodd 
William  fyddin  o  Saeson  i  Normandy,  gan  fwriadu  cymeryd  yr  holl 
wlad.  Dyma  Robert  eto  mewn  cyfyngder  mawr ;  galwodd  am  help 
Philip  o  Ffrainc  eto,  a  llwyddodd  hwnw  i  wneyd  cytundeb  heddwch 
rhwng  y  ddau  frawd.  Yr  oedd  yn  y  cytundeb  hwnw  fod  i  Robert 
gael  rhai  lleoedd  yn  Lloegr,  a  William  rai  lleoedd  yn  Normandy; 
ac  os  byddai  Robert  farw  flaenaf,  fod  William  i  gael  Normandy 
gyda  Lloegr;  neu  os  byddai  William  farw  flaenaf,  fod  Robert  i 
gael  Lloegr  gyda  Normandy — fod  y  ddau  le  i  gael  eu  huno  dan  un 
pen,  fel  yn  amser  eu  tad.  Arwyddwyd  y  cytundeb  gan  ddeuddeg 
o'r  prif  faroniaid  o  bob  ochr. 

Yr  oedd  Henry  eu  brawd  erbyn  hyn  wedi  fFromi  yn  aruthr ;  yr 
oedd  ar  y  pryd  yn  meddianu  rhai  amddiffynfeydd  cedyrn  yn  Nor- 
mandy.  Penderfynodd  Robert  a  William  warchae  arno  yn  nghastell 
Mount  St.  Michael,  amddifîynfa  gadarn  ar  ben  craig  ar  draeth 
Normandy,  yr  hon  a  gylchynid  ar  amser  y  llanw  gan  y  môr.  Nid 
oedd  dwfr  croyw  i'w  gael  ar  y  graig  hono,  ac  aeth  yn  flin  ar  y 
gwarchaëedig  o  eisiau  dwfr.  Deallodd  Robert  fod  ei  frawd  ar 
drengu  o  syched,  ac  anfonodd  ddwfr  a  gwin  i  mewn  iddo;  ond 
ceryddodd  William  ef  yn  dost  am  anfon  cymhorth  mor  anamserol 
i'r  gwarchaëedig.  Atebiad  Robert  oedd,  "  Pa  fodd  y  gallaf  oddef 
fy  mrawd  i  drengu  o  syched?  Pa  le  y  cawn  frawd  arall  wedi  colli 
hwn?"  Adroddir  hanesyn  arall  am  William  yn  yr  un  lle.  Pan  yr 
oedd  un  diwrnod  yn  marchogaeth  wrtho  ei  hun  gerllaw  yr  amddi- 
ffynfa,  daeth  dau  fìlwr  perthynol  i  Henry  am  ei  ben.  Taflwyd  ef 
i  lawr  oddiar  ei  farch,  a  chododd  un  o  honynt  y  dagr  i'w  ladd,  pan 
ysgrechodd  William,  "Paid  y  dyhiryn;  brenin  Lloegr  ydwyf  fì!" 
Tynodd  ei  ergyd  yn  ol,  cynorthwyodd  y  brenin  i  fyned  ar  ei  farch, 
a  gwnaeth  esgusawd  oblegyd  na  wyddai  mai  y  brenin  ydoedd. 
"Paid  gwneyd  esgusawd,"  ebe  William;  "yr  wyt  yn  filwr  dewr, 
ac  ymleddi  o  hyn  allan  dan  fy  maner  i;"  a  dywedir  iddo  gael  ei 
gymeryd  yn  y  fan  i  wasanaeth  y  brenin.  Gorfu  i  Henry  o'r  diwedd 
roddi  i  fyny,  a  chaniataodd  ei  frodyr  ryddid  iddo  i  fyned  i  Lydaw; 
a  bu  yn  crwydro  yn  hir  mewn  tlodi  a  dinodedd. 

Daeth  Robert  gyda  William  i  Loegr,  i  gymeryd  meddiant  o'r 
ychydig  diriogaethau  a  ganiatawyd  iddo  yn  y  cytundeb ;  a  chawsant 
orchwyl  dioed  i  wrthwynebu  Malcolm,  brenin  Ysgotland,  yr  hwn 
oedd  wedi  arwain  ei  fyddinoedd  i  Loegr  yn  absenoldeb  y  brenin. 
Trwy  oíferynoliaeth  Robert  ac  Edgar  Atheling,  gwnaed  heddwch 


42  WILLIAM  II RTJFTJS. 

rhwng  William  a  Malcolm,  cafodd  Edgar  ryddid  eto  i  ddyfod  i 
Loegr,  arhoddwyd  swyddisel  iddo  yn  y  llys,  "lle  yr  arddangosai  yr 
olygfa  wrthun  o  gynnrychiolydd  Alfred,  yn  bwyta  o'r  briwsion  a 
syrthiai  oddiar  fwrdd  ei  ormeswr  Normanaidd."  Wrth  ddychwelyd 
o  Ysgotland,  chwenychodd  William  sefyllfa  fanteisiol  Carlisle, 
cymerodd  feddiant  o  honi,  adeiladodd  gastell  yno,  a  gyrodd  drefed- 
igaeth  o  Saeson  i  fyw  i'r  dref  a'r  amgylchoedd.  Adnewyddodd  hyn 
y  cweryl  rhyngddo  a  Malcolm;  methwyd  cytuno  ar  y  mater  mewn 
cynadledd  yn  Nghaerloyw,  11  e  yr  oedd  y  ddau  frenin  yn  bresenol,  a 
daeth  Malcolm  Caenmore  unwaith  eto  â'i  fyddinoedd  i  diriogaethau 
y  brenin  coch,  pryd  y  lladdwyd  ef,  ac  Edward  ei  fab,  trwy  gynllwyn 
yn  Northumberland.  Bu  Margaret  ei  wraig  (chwaer  Edgar)  farw 
o  drallod  yn  mhen  pedwar  diwrnod  ar  ei  ol.  Bu  annhrefh  ac  ym- 
ryson  maith  yn  Ysgotland  am  y  deyrn-gadair  ar  ol  hyn.  Ond 
adferwyd  heddwch  yno  yn  mhen  rhai  blynyddoedd,  trwy  w^aith 
William  yn  anfon  Edgar  Atheling  yno  i  godi  Edgar,  mab  Maleolm 
a  Margaret — gwir  etifedd  y  goron — i'r  orsedd. 

Yr  oedd  William  wedi  myned  drosodd  i  Normandy  eto,  i  roddi  y 
íflangell  ar  wàr  Robert  ei  frawd,  pan  aeth  y  newydd  ato  fod  y  Cymry 
wedi  codi,  ac  yn  anrheithio  y  wlad.  Yr  oedd  y  Cymry  wedi  deall 
am  ymryson  y  ddau  frawd,  ac  wedi  cymeryd  y  fantais  ar  absenoldeb 
y  brenin;  codasant  yn  erbyn  eu  cymydogion  gormesol,  cymerasant 
gastell  Trefaldwyn,  a  lladdasant  yr  holl  warchodlu  oedd  o'i  fewn. 
Yr  oeddent  hefyd  wedi  ymosod  ar  y  Saeson  a'r  Normaniaid  ar  gy- 
fìiniau  Lloegr,  wedi  lladd  amryw  o  fìlwyr,  ac  ysbeilio  llawer  o  fedd- 
ianau.  Penderfynodd  William  ddial  arnynt,  ac  ymlidiodd  yn 
fíyrnig  ar  eu  hol  i'w  gwlad ;  ond  gorfu  iddo  encilio  gyda  mwy  o 
frys  nag  y  daeth.  Cynygiodd  eilwaith  yr  haf  canlynol  gyda  mwy 
o  alluoedd;  ond  gorfuwyd  ef  i  encilio  gyda  cholled  a  chywilydd. 
Cefnodd  ar  y  Cymry  mewn  anobaith,  a  gorchymynodd  godi  rhes  o 
gestyll  ac  amddiffynfeydd  ar  y  cyfìiniau. 

Gyda  bod  Bufus  yn  troi  ei  gefn  ar  y  Cymry,  yr  oedd  yn  cael 
newydd  am  wrthryfel  pwysig  arall  wedi  tori  allan  yn  ngogledd 
Lloegr  (1095),  ac  yn  cael  ei  flaenori  gan  Mowbray,  iarll  galluog 
Northumberland,  yr  hwn  oedd  yn  berchen  dau  cant  a  phedwar 
ugain  o  faenoriaethau  Seisnig.  Dygodd  y  brenin  ei  fyddinoedd  i 
Northumberland,  a  gwarchaeodd  ar  Mowbray  yn  nghastell  Bam- 
borough.  Methodd  y  brenin  a  chymeryd  y  castell,  ond  cododd 
gastell  arall  yn  ei  ymyl,  a  gosododd  warchodlu  ynddo  i  wylio  y 
gelynion.  Un  diwrnod,  hudwyd  Mowbray  i  adael  y  castell,  dan 
rith  cynygiad  i  osod  tref  Newcastle-on-Tyne  yn  ei  law.  Wedi  cael 
ei  glwyfo  yn  drwm,  cymerwyd  ef  yn  garcharor.  Yr  oedd  castell 
Bamborough  hyd  yma  yn  ddyogel  ;  ond  yr  oedd  yr  agoriad  bellach 
yn  llaw  gwŷr  y  brenin.     Dygwyd  Mowbray  i  fan  amlwg  o  flacn 


WILLIAM  II— HTJFUS.  43 

wyneb  y  castell,  galwasant  ar  Matilda  ei  wraig,  yr  hon  oedd  newydd 
briodi,  i  ddyfod  i'r  golwg.  Yna  rhoddasant  ei  dewis  iddi :  naill  ai 
edrych  ar  ei  gwr  yn  cael  tynu  ei  ddau  lygad,  neu  iddi  hi  daflu 
pyrth  y  castell  yn  agored.  Nis  gallai  calon  serchog  Matilda  betruso 
moment  am  y  llwybr  i'w  gymeryd.  Taflodd  y  castell  yn  agored  i 
arbed  ei  gwr;  a  chafwyd  ar  ddeall,  wedi  myned  i'r  castell,  fod  yno 
ddyfais  ar  droed  i  godi  Stephan,  Iaiil  Aumale,  nai  y  Gorchfygwr, 
a  brawd  yr  anenwog  Judith,  i  orsedd  Lloegr,  a  bod  lliaws  o  ben- 
defigion  galluocaf  y  wlad  yn  y  gyfrinach.  Cymerwyd  y  gwŷr  hyny 
i  fyny,  Uaddwyd  rhai  o  honynt,  taflwyd  eraill  i  garchar  dros  eu 
bywyd,  ífodd  eraill  o'r  wlad,  ac  atafaelodd  y  brenin  eu  tiroedd. 

Un  o'r  prif  ddygwyddiaclau  yn  amser  William  Goch  oedd  y 
codiad  mawr  trwy  holl  Ewrop  i  fyned  i  Jerusalem,  i  gymeryd  y 
bedd  santaidd  o  ddwylaw  y  Mahometaniaid,  yr  hyn  a  elwid  y  Cru- 
sade,  neu  Groes-ryfel,  oblegyd  eu  bocl  oll  yn  gwisgo  llun  croes  ar 
eu  hysgwydd  ddeheu.  Cawn  son  yn  helaethach  am  hyn  yn  y  man. 
Y  prif  offerynau  i  gyneu  y  fflam  hon  trwy  Ewrop  oeddent  Pedr  y 
Meuclwy,  penderfyniadau  Cynghor  Clermont,  a  llythyrau  y  pab, 
Urban  II.  Tarawyd  calon  flobert,  duc  Normandy,  gan  y  cyffro 
hwn,  ac  ymgymerodd  ag  arwain  byddin  i  Palestine ;  ond  yr  oedd  y 
tro  hwn  yn  yr  un  brofedigaeth  ag  y  byddai  bob  amser — "coffrau 
gwag."  Mewn  fìit  benboeth,  gwerthodd  dduciaeth  Normandy  am 
bum  mlynedd  i  William  ei  frawd,  am  ddeng  mil  o  bunau,  er  mwyn 
cyflawni  y  diffyg.  Blingodd  William  ei  dcleiliaid  tlodion  i  godi  y 
swm,  ac  aeth  drosodd  i  gymeryd  meddiant  o  Normandy ;  ond  nid 
oedd  y  derbyniad  a  gafodd  mor  unfrydol;  dangoswyd  gwrthwyneb- 
iad  cryf  iddo  mewn  llawer  parth. 

Yn  y  flwyddyn  1100,  pan  oedd  William  yn  hela  yn  y  Fforest 
Newydd  (Hampshire),  daeth  cenad  ato  o  Normandy  yn  hysbysu 
fod  Helie,  gwr  ieuanc  dewr  ag  oedd  â  rhyw  hawl  i'r  etifeddiaeth, 
ac  un  ag  yr  oedd  William  wedi  cael  gofid  oddiwrtho  o'r  blaen — 
hysbysid  yn  awr  fod  hwn  wedi  ymosod  ar  dref  Mans,  wedi  cymeryd 
y  castell,  a  bod  y  trigolion  wecîi  cydnabod  ei  lywodraeth.  Trodd 
William  ben  ei  geffyl,  a  gyrodd  yn  ddioed  tua'r  porthladd  agosaf. 
Ceisiodd  y  pendefìgion  oedd  gydag  ef  ei  berswadio  i  gymeryd 
byddin.  "Na,"  ebai;  "mynaf  weled  pwy  a'm  canlyna;  ni  bydd 
eisiau  byddin  arnaf  fì."  Cyrhaedclodd  y  porthladd  heb  aros,  a 
hwyliodd  yn  y  llestr  cyntaf  a  gafodd.  Yr  oedd  yn  chwythu  yn 
drwm,  a  bu  y  morwyr  yn  daer  arno  am  aros  nes  gostegai  y  gwynt. 
Ond  gwaeddodd  William,  "  Codwch  yr  angorau,  agorwch  yr  hwyl- 
iau,  a  ffwrdd  a  chwi!  A  glywsoch  chwi  erioed  son  am  frenin  a 
foddodd?"  Dywed  un  hanesydd  yn  ddigon  priodol,  y  gallasent  ei 
ateb,  "Do,  Pharaoh,  a'i  holl  fyddin."  Parocld  y  newycld  am  ei 
laniad  i  Helic  a'i  gyfeillion  ffoi:  dylynodd  hwynt  i'w  tiriogaethau^ 


44  WILLIAM  II — RUFUS. 

anrheithiodd  eu  heiddo,  ac  wdi  derbyn  anaf  wrth  warchae  ar 
gastell  bychan  Majol,  dychwelodd  i  Loegr. 

Yr  oedd  traddodiad  yn  y  wlad  fod  ysbrydion  drwg  yn  llechu  yn 
y  Fforest  Newydd,  a  bod  yno  argoelion  drygau  yn  erbyn  y  Gorch- 
fygwr  a'i  hiliogaeth,  oblegyd  y  difrod  a'r  camwri  a  wnaeth  wrth 
gymeryd  y  meddiant  hwnw.  Yr  ydym  eisoes  wedi  coífàu  am  un 
ddamwain  ddygwyddodd  yno  i  gadarnhau  y  traddodiad  hwn.  Yn 
mis  Mai,  yn  y  flwyddyn  1100,  lladdwyd  ìlichard,  mab  annghyf- 
reithlon  i  Robert,  duc  Normandy,  yn  y  íforest  hon,  gyda  saeth  wedi 
ei  gollwng  ar  antur.  Dyma  yr  ail  ddamwain  i  hiliogaeth  y  Gorch- 
fygwr ;  a  dy wedai  y  bobl  nad  hon  fyddai  yr  olaf .  Ar  yr  ail  o  Awst, 
yr  oedd  William  Rufus  yn  difyru  ei  hun  wrth  hela  yn  y  fforest. 
Yr  oedd  Walter  Tyrell,  Ffrancwr,  enwog  am  ei  fedr  i  drin  bwa, 
gyda  William.  Cododd  hydd  yn  ddisymwth  rhyngddynt,  gollyng- 
odd  Tyrrell  saeth  ato,  ond  tarawodd  yn  erbyn  pren,  tasgodd  oddiar 
y  pren,  a  suddodd  yn  mynwes  y  brenin ;  a  chydag  un  ochenaid 
syrthiodd  yn  farw.  Gyrodd  Tyrell  ymaith  ar  unwaith,  heb  hysbysu 
y  ddamwain  i  neb ;  aeth  drosodd  i  Ffrainc,  ac  ymunodd  â'r  groes- 
ryfel,  er  gwneyd  penyd  am  ei  drosedd  anfwriadol.  Cafwyd  corph 
William  gan  weithiwr  tlawd,  yr  hwn  a'i  taflodd  i'w  gert  i'w  ddwyn 
ymaith,  a  chladdwyd  ef  yn  eglwys  Winchester,  heb  rwysg  na  defod. 

Golwg  ddu  sydd  ar  nodweddiad  William  Eufus,  fel  y  trosglwyddir 
ef  i  ni  gan  ei  haneswyr.  Gan  mai  mynachod  oedd  y  rhai  hyny,  a'i 
fod  yntau  wedi  dangos  cymaint  o  ormes  ar  sefydliadau  a  swyddau 
eglwysig,  mae  yn  debygol  fod  y  lliw  gwaethaf  yn  cael  ei  roddi 
arno.  Ond  y  mae  ei  holl  hanes  yn  proíì  ei  fod  yn  ddyn  balch,  tra- 
chwantus,  a  gormesol.  Yr  oedd  Robert  yn  ddewr,  yn  ofer,  a  diog; 
ond  yn  haelfrydig  a  thyner  ei  galon.  Yr  oedd  William  yn  wrol 
a  di-ildio,  ond  yn  rheibus  am  gyfoeth,  yn  ofer  ac  anfucheddol  ei 
fywyd,  a'i  lymder  nwydwyllt  yn  ddefhydd  dychryn  i'w  holl  ddeiliaid. 
Clefyd  trwm  barodd  iddo  osod  Anselm,  abad  dysgedig  a  duwiol- 
frydig  o  Normandy,  yn  archesgobaeth  Canterbury,  wedi  ei  chadw 
yn  wag  am  flynyddau  er  mwyn  ei  logell  ei  hun.  O'i  anfodd  yn  deg 
y  cymerodd  Anselm  y  swydd,  am  y  gwyddai  y  fath  ormeswr  oedd  y 
brenin.  Cydmarai  ei  hun  yn  ei  gysylltiad  â  William  i  hen  ddafad 
wanaidd,  wedi  ei  ieuo  gyda  tharw  gwyllt  fíyrnig,  yn  cael  ei  llusgo 
trwy  y  drain  a'r  mieri,  heb  allu  bod  o  wasanaeth  iddi  ei  hun,  nac  i 
eraill.  Ond  wedi  iddo  gymeryd  y  swydd,  hawliodd  ei  iawnderau, 
a  dechreuodd  ymrafael  diddiwedd  â  William.  Gwrthodai  William, 
fel  ei  dad,  dalu  gwarogaeth  i  Esgob  na  Phab.  Ac  yn  wir  yr  oedd 
honiadau  ac  ofergoeledd  Pabyddiaeth  y  dyddiau  hyny  yn  ddigon  i 
gyffroi  gwrthwynebiad  yn  mhob  meddwl  annibynol,  ac  y  maent 
yn  lleddfu  ychydig  ar  ífyrnigrwydd  ymddygiadau  William.  Dy wedai 
na   chredai   y  gallai  yr   un   sant  lesâu  cíim  ar  ddyn  yn  ngolwg 


! 


HEÎÍE.Y    I BEAUCLEEC  45 

yr  Arglwydd ;  ac  am  hyny  na  wnai  ef,  nac  un  dyn  call  ychwaith, 
weddio  ar  Pedr,  nac  ar  un  dyn  marw  arall,  am  gynorthwy.  Gwelai 
William  ddiffyg  Pabyddiaeth ;  a  phe  cawsai  well  cyfarwyddiadau 
ysbrydol,  tebyg  y  buasai  yn  well  dyn.  Adroddir  un  hanesyn  sydd 
yn  dangos  fod  y  brenin,  er  cynddrwg  oedd,  yn  ddarostyngedig  i 
ddylanwad  rhinwedd  a  duwioldeb.  Pan  oedd  WiHiam  yn  gwerthu 
swydd  abad  yn  un  o'r  mynachdai,  a  dau  fynach  yn  cynyg  yn  erbyn 
eu  gilydd  am  dani ;  gwelai  y  brenin  fynach  arall  yn  sefyll  gerllaw,  a 
gofynodd  iddo  beth  a  roddai  ef  am  y  swydd?  Dywedodd  hwnw  na 
roddai  ef  ddim,  gan  iddo  ef  gymeryd  ei  broífes  gyda  phenderfyniad  i 
ymwrthod  â  golud  a  rhwysg  bydol,  fel  y  gallai  wasanaethu  Duw  yn 
well,  mewn  santeiddrwydd  a  phurdeb.  "  A  wyt  yn  dweyd  felly?" 
ebai  y  brenin;  "yna  yr  wyt  yn  deilwng  i  lywodraethu  y  tŷ  hwn;" 
a  rhoddodd  y  swydd  iddo  yn  y  fan. 

Ar  yr  un  pryd  yr  oedd  William  yn  ddiegwyddor  a  pherffaith 
ddibris  o'r  grefydd  Gristionogol.  Aeth  Iuddew  ato  i  gwyno  fod  ei 
fab  wedi  cofleidio  Cristionogaeth ;  rhoddodd  swm  o  arian  iddo  ar  yr 
amod  iddo  beri  i'w  fab  ddychwelyd  at  Iuddewaeth.  Daliai  y  gwr 
ieuanc  yn  ddiysgog  wrth  ei  ffydd,  er  holl  fygythion  y  brenin,  ac 
atebodd  yn  hyf,  "  Pe  buasech  yn  Gristion,  ni  fuasech  byth  yn  dweyd 
y  fath  eiriau,  oblegyd  gwaith  Cristion  yw  dwyn  at  Grist,  ac  nid 
gwahanu  oddiwrtho  y  rhai  a  unwyd  ag  ef  trwy  ffydd."  Aeth  y 
brenin  yn  fud,  a  gorchymynodd  i'r  gwr  ieuanc  fynedymaith  o'i  olwg. 
Aeth  y  tad  ato  i  geisio  yr  arian  yn  ol ;  ar  ol  peth  oediad  dychwelodd 
eu  haner,  a  chadwodd  yr  haner  arall  am  ei  drafferth.  Yr  oedd  hyn  yn 
gydweddol  â  nodweddiad  William  Goch.  Cododd  rhai  colofnau  i 
gadw  ei  enw  mewn  coffadwriaeth ;  megys  Tŵr  a  Phont  Llundain, 
a  Neuadd  Westminster.  Bu  farw  o  ddeugain  i  dair  a  deugain  oed, 
wedi  teyrnasu  tair  blynedd  ar  ddeg ;  a  chan  na  fu  yn  briod,  ni  adaw- 
odd  etifedd  cyfreithlon  i'r  goron  ar  ei  ol. 

III. HENRY  I.,   A    GYFENWID  EEAUCLEEC,  1100 1135. 

Ye,  oedd  Heìíey  y  Beaucleec  (y  gair  Ffrengig  am  ysgolor 
da)  yn  hela  yn  y  Fforest  Newydd  pan  y  clywodd  fod  William  ei 
frawd  wedi  marw.  Yr  oedd  Bobert  yn  crwydro  yn  Itali  ar  ei  ffordd 
adref  o  Jerusalem.  Felly  yr  oedd  yma  siawns  dda  i'r  brawd  ieu- 
angaf  ddisodli  yr  hynaf,  a  chymeryd  coron  Lloegr.  Aeth  Henry 
ar  frys  i  Winchester,  i  gymeryd  meddiant  yn  y  trysor  breninol,  ond 
gorfu  iddo  fygwth  llacld  y  trysorydd,  William  Breteuil,  â'r  cleddyf, 
cyn  iddo  ei  gael,  yr  hwn  a  ddadleuai  mai  eicldo  Bobert  ei  frawd 
ydoedd.  Dygodd  Henry  yr  arian  yn  ddioed  i  Lundain,  a  chyf- 
ranodd  yn  helaeth  o  honynt  i'w  bendefigion  a'i  esgobion.  Coron- 
wyd  ef  yn  mynachlog  Westminster  gan  Maurice,^esgob  Llundain, 
ar  ddydd  Sabbath,  Awst  5ed — y  trydydd  dydd  ar  ol  marwolaeth 


46  HENHY    I EEAUCLERC. 

William.  Yr  oedd  Henry  yn  ymwybodol  ddigon  ei  fod  yn  traws- 
feddianu  coron  ei  frawd;  ac  er  cadarnhau  ei  sefyllfa,  penderfynodd 
wneyd  ei  oreu  i  enill  serch  ei  ddeiliaid.  Heblaw  cymeryd  y  llwon 
arferol  i  sefyll  at  y  cyfreithiau,  a  gweinyddu  cyfiawnder,  ysgrifenodd 
freinlen  fcharterj  dranoeth  i  ddydd  ei  goroniad,  yn  cyhoeddi  am- 
ryw  freintiau  newyddion  i'r  bobl,  ac  yn  yr  hon  y  dywedai  ei  fod  ef 
wedi  ei  goroni  "trwy  drugaredd  Duw,  a  thrwy  gydsyniad  cyffredin 
baroniaid  y  deyrnas."  Addawodd  adferu  cyfreithiau  y  brenin  Ed- 
ward,  "gyda  gwelliadau  ei  dad" — na  fuasai  yn  cyffwrdd  â  chyllidau 
eglwysig,  neu  esgobaethau  gweigion,  ac  na  fuasai  yn  ymyryd  â 
phriodasau  gweddwon  ac  etifeddesau.  Galwodd  Anselm  adref,  yr 
hwn  oedd  wedi  ei  yru  o'r  wlad  gan  gynddaredd  William ;  a  thaflodd 
Ralph  Flambard,  gweinidog  gormesol  ei  frawd,  yr  hwn  oedd  yn 
awr  yn  esgob  Durham,  i  garchar;  ond  diangodd  hwnw  drachefh,  a 
rhedodd  at  Eobert. 

Gwnaeth  Henry  un  weithred  bwysig  arall  er  cynyddu  ei  boblog- 
rwydd.  Ceisiodd  law  Matilda,  merch  Malcolm  a  Margaret,  o  Ys- 
gotland,  yr  hon  a  ddygid  i  fyny  dan  ofal  ei  mhodryb  Christina, 
mynaches,  ail  chwaer  Edgar  Atheling.  Yr  oedd  y  foneddiges  hon 
yn  enwog  am  ei  thegwch  a'i  rhinweddau.  Yr  oedd  yn  disgyn 
hefyd  o'r  llinach  Seisnig,  yr  hyn  a  roddai  wawr  ar  rag-olygon  y 
genedl  orthrymedig  hono.  Teimlai  rhai  o'r  Normaniaid  yn  groes 
i'r  brenin  i'w  phriodi.  Yn  mysg  y  dadleuon  yn  ei  herbyn,  dywedid 
ei  bod  wedi  cymeryd  y  gorchudd  fel  mynaches.  Yr  oedd  Anselm 
yn  fawr  dros  y  briodas ;  ond  pan  gly wodd  yr  wrthddadl  hon,  pender- 
fynodd,  os  oedd  yn  wir,  fod  yn  anmhosibl  i'r  brenin  ei  chael.  Myn- 
odd  yr  archesgob  holi  Matilda  yn  bersonol.  Gwadodd  hithau  iddi 
ymgymeryd  â  dim  o'r  fath,  ond  yn  unig  gwneyd  ymddangosiad  er 
mwyn  amddiffyn  ei  hun  rhag  anifeileidd-dra  y  Normaniaid.  "Yr 
wyf  yn  cyfaddef,"  meddai,  "fy  mod  weithiau  dan  orchudd;  ond 
gwrandewch  yr  achos.  Pan  oeddwn  yn  blentyn  dan  ofal  fy  modryb, 
taflai  ddarn  o  stwff  du  yn  fynych  dros  fy  mhen,  er  mwyn  fy 
nghadw,  meddai,  oddiwrth  chwantau  anllad  y  Normaniaid;  ond 
mor  gynted  ag  yr  awn  o'i  golwg  tynwn  ef  ymaith,  a  thaflwn  ef  dan 
fy  nhraed."  Ar  ol  cadw  cynghor  o  esgobion,  abadau,  a  mynachod, 
penderfynwyd  fod  Matilda  at  ei  rhyddid  i  briodi.  Hwyrfrydig 
iawn  ydoedd  hi,  er  hyny,  i  briodi  â  Henry;  ond  o'r  diwedd  can- 
iataodd.  Priodwyd  hwy  gyda  rhwysg  mawr  gan  Anselm ;  a  phrofodd 
ef  yn  wr  digon  anffyddlon  i  un  o'r  gwragedd  glanaf,  callaf,  a  mwyaf 
haelfrydig. 

Yn  mhen  tua  mis  ar  ol  coroniad  Henry,  daeth  Robert  ei  frawd 
adref  o'i  hynt  filwrol  yn  Palestina;  cymerodd  feddiant  o  dduciaeth 
Normandy  yn  ddiwrthwynebiad ;  ac  wedi  cael  cymhelliadau  taerion 
oddiwrth  y  baroniaid  Normanaidd  o'r  tu  arall  i'r  môr,  casglodd  ei 


HENRY   I BEAUCLERC.  47 

fyddin  i  ddyfod  i  gymeryd  Lloegr.  Enillodd  enwogrwydd  mawr  yn  ei 
groes-ryfel  â'r  Saraceniaid  yn  y  Dwyrain,  ac  yr  oedd  y  clod  hwnw  yn 
awr  yn  ddylanwad  nerthol  yn  ei  ffafr.  Glaniodd  yn  Portsmouth ; 
yr  oedd  byddinoedd  Henry  yno  yn  ei  gyfarfod;  ond  cyn  dechreu 
ymladd,  cytunwyd  ar  amodau  heddwch.  Yn  mysg  amodau  y  cyt- 
undeb  hwnw  yr  oedd — fod  Robert  i  roddi  i  fyny  ei  hawl  i  Loegr 
am  y  swm  blynyddol  o  ddwy  íil  o  bunau;  os  byddai  un  o  honynt 
farw  yn  ddiblant,  fod  y  llall  i  gael  ei  etifeddiaeth ;  nad  oedd  y  naill 
i  ddial  ar  bleidwyr  y  llall  yn  y  rhyfel  hwnw;  ac  nad  oedd  y  naill  i 
lochesu  gelynion  y  ìlall  rhagllaw.  Ond  prin  yr  oedd  Robert  wedi 
cyrhaedd  Normandy  cyn  bod  Henry  yn  dechreu  tori  amodau  y 
cytundeb,  trwy  ddial  ar  y  baroniaid  a  bleidiasant  achos  ei  frawd. 
Daeth  Robert  drosodd  i  ddadleu  achos  y  rhai  hyny;  ond  deallodd 
yn  fuan  ei  fod  yn  garcharor  ei  hun,  a  bu  yn  dda  ganddo  bwrcasu  ei 
ryddid  trwy  roddi  i  fyny  ei  hawl  i'r  swm  blynyddol  a  ganiatawyd 
iddo  o  Loegr.  Dychwelodd  i  Normandy,  a  dangosodd  bob  caredig- 
rwydd  i'r  pendefigion  a  ífoisant  yno  rhag  cynddaredd  ei  frawd. 

Yn  mhen  ychydig  ílynyddoedd  collodd  Robert  ei  wraig  dda,  ac 

ymollyngodd  i'w  ddifaterwch  a'i  oferedd  arferol.     Llanwodd  ei  dŷ 

â  phob  math  o  ddyhirod  rheibus  ac  anllad.     Ni  phrisiai  am  helynt- 

ion  ei  wlad,  gwariai  ei  gyfoeth  ar  oferedd,  a  byddai  weithiau  yn 

gorfod  ymprydio  o  eisiau   bwyd.      Dywedir  y  byddai  yn  methu 

gadael  ei  wely  o  eisiau  dillad,  a  bod  ei  gyfeillion,  pan  fyddai  wedi 

meddwi,  yn  lladrata  hyd  y  nod  ei  ddillad  oddiam  ei  gorph.     Yr 

oedd  clywed  y  fath  newyddion  yn  ddigon  o  achlysur  i  uchelgais 

Henry  i  ymyryd,  ac  aeth  drosodd  i  geisio  duciaeth  Normandy  i'w 

I    law  ei  hun,  gan  addaw  swm  blynyddol  i  Robert  am  dani.     Gwrth- 

.    ododd  Robert;  ac  yn  1106  aeth  Henry  â  byddin  i'w  orfodi.     Ym- 

.  i  laddwyd  brwydr  waedlyd  rhwng  y  ddau  frawd   yn  Tenchebray; 

|    enillocld  Henry  y  dydd,  a  chymerodd  Robert  yn  garcharor;  ac  o 

I  hyn  allan  bu  Lloegr  a  Normandy  dan  lywodraeth  Henry.     Dy-( 

r   gwyddodd  hyn  ar  ddydd  St.  Michael,  yn  mhen  deugain  mlynedd  i'r 

]   diwrnod  er  pan  gymerwyd   Lloegr  gan  William   y  Gorchfygwr. 

J  "Trefnocld  yr  Arglwydd,"  meddai  un  hanesydd,  -'fod  i  Normandy 

.    gael  ei  darostwng  gan  Loegr  ar  yr  un  dydd  ag  y  darostyngwyd 

J  Lloegr    gan   Normandy."       Cymerwyd    Uawer    o   bendefigion   yn 

V  garchaiorion,   ac   yn  eu  mysg  Edgar  Atheling  anffodus.     Cafodd 

hwn  fyned  yn  rhydd,  a  dychwelyd  i  Loegr;  a  dyma  yr  hanes  di- 

weddaf  geir  am  dano.     Taflwyd  Robert  i  garchar  am  ei  oes,  yr  hon 

a  barhaodd  wyth  mlynedd  ar  ugain  ar  ol  hyn;  a  bu  farw  yn  bedwar 

ugain  oed,  yn  nghastell   Caerdydd.     Ar  y  cyntaf  yr  oedd  yn  cael 

j  cryn  ryddid;  ond  oblegyd  iddo  unwaith  geisio  dianc,  gorchymynodd 

J  ei  frawd  clynu  ei  lygaid,  fel  nas  gallai  ddianc  mwyach,  na  gwneyd 

|  ychwaneg  o  ddrwg.     Mae  Malmesbury  yn  gwadu  i'w  lygaid  gael 


48  HENE.Y    I BEATJCLERC. 

eu  tynu;  ac  yn  dyweyd  iddo  gael  cymaint  o  ofal  a  thynerwch  ag 
oedd  yn  bosibl  i  garcharor  gael. 

Gadawodd  Robert  fab  pum  mlwydd  oed,  o'r  enw  William,  ar  ei 
ol;  ac  anfonodd  Henry  ef  i'r  Cyfandir  i  gael  ei  godi  i  fyny  dan 
ofal  un  Helie ;  ond  daeth  hwn  i  beri  blinder  mawr  i  frenin  Lloegr 
ar  ol  hyn. 

Tua'r  flwyddyn  1110  y  bu  Henry  yn  gwrthwynebu  terfysgoedd 
gan  y  Cymry ;  ymlidiodd  ar  eu  hol  i'r  mynyddoedd,  ond  methodd 
yntau  a'u  darostwng.  Yna  casglodd  liaws  o  Fílemingiaid  (Flemings), 
y  rhai  oeddent  wedi  eu  gyru  i  Loegr  gan  drallodion  yn  eu  gwlad 
eu  hunain,  a  sefydlodd  hwy  yn  drefedigaeth  yn  Hwlffordd,  Sir 
Benfro.  Yr  oeddent  yn  bobl  ddewrion  a  llafurus,  ac  yn  gyfarwydd 
â  gwneuthur  brethynau.  Arosasant  yno,  a  chynyddasant,  er 
gwaethaf  ymosodiadau  y  Cymry  arnynt. 

Un  gorchwyl  mawr  fu  yn  gorwedd  yn  hir  a  thrwm  ar  feddwl 
Henry,  ydoedd  dyogelu  gorsedd  Lloegr  i'w  hiliogaeth.  Yr  oedd 
ganddo  fab  ei  hun  yn  awr,  o'r  enw  William,  yn  tyfu  fyny,  a  merch 
o'r  enw  Matilda.  Ac  yr  oedd  ei  nai,  mab  Robert,  yr  hwn  oedd  yn 
dyfod  yn  boblogaidd  ar  y  Cyfandir,  yn  peri  llawer  o  bryder  iddo. 
Dyweddiodd  Henry  ei  ferch  Matilda,  pan  nad  oedd  ond  plentyn 
wyth  mlwydd,  i  Henry  V.,  ymerawdwr  Germany,  a  chododd  dreth 
aruthrol  ar  ei  ddeiliaid  i  gael  arian  priodas  iddi.  Wedi  i  William 
ei  fab  gyrhaedd  deunaw  oed,  gwnaeth  Henry  i  bendeíigion  y  wlad 
hon  dyngu  llw  o  fìyddlondeb  iddo.  Aeth  ag  ef  drosodd  i  Nor- 
mandy  hefyd,  er  mwyn  i'r  baroniaid  yno  gael  ei  gydnabod  fel 
perchenog  dyfodol  y  dduciaeth  hono.  Wrth  ddychwelyd,  Tach- 
wedd  25ain,  1120,  cymerodd  Henry  long  yn  Barfleur,  ac  yr  oedd  y 
tywysog  William,  a  llu  o  bendeíigion  ieuainc  eraill,  i  ddyfod  mewn 
llong  arallo'r  enw  Blanche  Nef,  dan  arweiniad  Cadben  Fitz-Stephan. 
Dygodd  y  pendefigion  hyn  dair  casgen  o  win  i  fwrdd  y  llong,  a 
meddwasant  y  cadben  a'r  holl  ddwylaw  cyn  cychwyn.  Y  canlyniad 
fu  i'r  llong  redeg  ar  graig,  a  dryllio.  Yr  oedd  yn  y  llestr,  yn  mysg 
eraill,  frawd  a  chwaer  (fastarddaidd)  i'r  tywysog.  Bhoddwyd 
William  yn  y  cwch,  a  hwyliodd  ymaith;  ond  pan  glywodd  lais  ei 
chwaer  yn  gwaeddi  ar  y  llong  ddrylliedig,  gwnaeth  i'r  morwyr  droi  y 
cwch  yn  ol  at  y  llong  eilwaith  i  gael  ei  chymeryd  hi  i  mewn.  Ond 
rhuthrodd  cynifer  iddo  gyda  ei  chwaer,  nes  i'r  bad  a'i  lwyth  suddo 
yn  y  fan.  Collwyd  saith  ugain  o  bendefigion  ieuainc  yn  yr  am- 1 
gylchiad.  Ni  ddiangodd  neb  oddigerth  cigydd  o  Rouen,  yr  hwn  a 
ddaliodd  ei  afael  wrth  yr  hwylbren  nes  ei  gymeryd  i  fyny  gan  bysg- 
odwyr  dranoeth.  Dywedir  i'r  Caclben,  Fitz-Stephan,  ymaflyd  yn 
yr  hwylbren  hefyd;  ond  pan  deallodd  fod  y  tywysog  wedi  boddi, 
iddo  ollwng  ei  afael  a  dy weyd  fod  yn  well  ganddo  íbddi  na  byw.  1 1 
Pan  ddygwyd  y  newydd  trwm  i  Henry,  ymollyngodd  ei  galon  gaíed, 


HENRY    I BEAUCLEHC.  49 

a  syrthiodd  i  lawr  inewn  llewyg.  Dywedir  na  welwyd  gwen  ar  ei 
wyneb  am  y  pynitheg  mlynedd  y  bu  byw  ar  ol  hyn. 

Parodd  y  ddamwain  yma  oleuni  ar  achos  William,  nai  y  brenin, 
a  chododd  cyffro  eilwaith  o'i  blaid.  Dygodd  hyn  ryfel  drachefn 
rhyngddo  a'i  ewythr  o  Loegr.  A  phan  oedd  ar  fin  enill  buddugol- 
iaeth  bwysig,  gwanwyd  ei  law  à  phicell ;  ac  oblegyd  na  chafodd  y 
clwyf  y  driniaeth  a  ddylasai,  bu  farw  o'i  herwydd  yn  y  flwyddyn 
1128,  yn  chwech  ar  ugain  oed.  Yr  oedd  brenin  Lloegr  yn  awr 
wedi  priodi  yr  ail  waith  tuag  Adelais,  neu  Alice,  merch  Geoffrey, 
Duc  Louvain,  a  nith  i'r  pab,  Calixtus  II. ;  ond  pan  welodd  nad  oedd 
argoel  am  hiliogaeth  o'r  briodas  hon,  galwodd  gymanfa  gyffredinol 
yn  nghyd  i  Gastell  Windsor,  ar  ddydd  Nadolig,  1126,  o  holl  esgob- 
ion,  abadau,  baroniaid,  a  phendefigion  y  deyrnas,  er  sicrhau  olyn- 
iaeth  coron  Lloegr  a  duciaeth  Normandy  i  Matilda  ei  ferch,  yr  hon 
oedd  yn  awr  yn  weddw,  os  byddai  ef  farw  heb  etifedd  gwryw  cyf- 
reithlon.  Tyngasant  oll  lw  o  ffyddlondeb  i  ewyllys  y  brenin.  Yr 
oedd  y  clerigwyr  yn  tyngu  yn  mlaenaf,  gan  ddechreu  yn  y  radd 
uchaf,  a  disgyn  oddiyno  i  lawr;  ac  felly  drachefh  gyda'r  lleygwyr. 
Cododd  yno  fwy  nag  un  ddadl  am  y  flaenoriaeth,  yr  hynotaf  o  ba 
rai  oedd  yr  un  rhwng  Stephan,  larll  Boulogne,  a  Robert,  Iarll 
Caerloyw.  Yr  oedd  Stephan  yn  fab  Adela,  chwaer  y  brenin;  a 
Robert  yn  fab  annghyfreithlon  i'r  brenin  ei  hun.  Y  ddadl  oedd, 
pa  un  ai  y  nai  cyfreithlon  neu  y  mab  annghyfreithlon  oedd  â'r  hawl 
flaenaf.  Beth  bynag,  terfynwyd  o  blaid  Stephan,  yr  hwn  a  gafodd 
y  flaenoriaeth  yn  nerbyniad  ei  lw. 

Yr  oedd  blynyddoedd  diweddaf  Henry,  fel  eiddo  ei  dad,  yn  llawn 
o  ofidiau  teuluaidd.  Gwnaeth  i  Matilda  ei  ferch,  gweddw  ymer- 
awdwr  Germany,  briodi  yr  ail  waith,  braidd  o'i  hanfodd,  â 
Geoffrey,  yr  hwn  a  gyfenwid  Plantagenet,  Iarll  Anjou.  Yr  oedd 
Matilda,  yr  hon  oedd  wedi  bod  mewn  rhwysg  ymerodrol,  ac  o  duedd 
falch  yn  naturiol,  yn  un  bur  annymunol  ei  hymddygiad ;  ac  nid  hir 
y  bu  Geoffrey  a  hithau  cyn  cwympo  allan,  ac  ymadael  â'u  gilydd. 
Daeth  Matilda  drosodd  i  Loegr,  a  chafodd  Henry  orchwyl  misoedd 
i  geisio  clytio  heddwch  rhwng  ei  ferch  a'i  gwr.  Bu  yn  dysgwyl  yn 
bryderus  hefyd  am  chwe  blynedd  am  hiliogaeth  o'r  briodas  hono ; 
ac  o'r  diwedd,  er  ei  fawr  lawenydd,  ganwyd  mab  i  Matilda,  yn  y 
flwyddyn  1133,  a  galwyd  ef  yn  Henry,  yn  ol  enw  ei  dadcu.  Hwn 
oedd  Henry  II.,  o  Loegr.  Ganwyd  iddi  ddau  fab  arall  wedi  hyn — 
Geoffrey  a  William.  Ond  er  hyn  oll,  parháai  Geoffrey  a  Matilda  i 
amrafaelio,  a  chymerai  y  brenin  bob  amser  blaid  ei  ferch.  Pan 
oedd  Henry  yn  hela  yn  Normandy,  daeth  galwad  disymwth  arno 
i  ddyfod  i  Loegr  i  wrthwynebu  ymosodiad  o  eiddo  y  Cymry. 
Bwytaodd  ormod  o  lampreys  (math  o  lysywod)  pan  yn  newynog 
ar  ol  hela,  cymerwyd  ef  yn  glaf,  a  bu  farw  ar  y  laf  o  Ragfyr,  1135, 


50  HESTEY   I — BEÀTJCLERC. 

yn  67  oed,  wedi  teyrnasu  pymtheg  mlynedd  ar  ugain.  Dygwyd  ei 
gorph  i  Beading  i'w  gladdu.  Bu  Hobert  farw  yn  nghasteli  Caer- 
dydd  o  fewn  ychydig  fisoedd  iddo.  Gadawodd  y  brenin  yn  ei 
ewyllys  ei  holl  îywodraeth  i  Matilda,  heb  gymaint  a  son  am  enw 
GeoíFrey  ei  gwr. 

Yr  oedd  Henry  yn  ddyn  glân,  lluniaidd,  ac  o  gyfansoddiad  cadarn: 
meddai  ar  alluoedd  naturiol  rhagorol  hefyd,  a'r  rhai  hyny  wedi  eu 
haddurno  â  dysgeidiaeth  eang.  Cafodd  y  wlad  lonydd  da  dros 
ystod  maith  ei  cleyrnasiad,  a  gwnaeth  lawer  tuag  at  weinyddu  cyf- 
iawnder  i'w  bobl.  Ond  er  hyn,  rhaid  rhoddi  enw  Henry  i  lawr  yn 
llechres  ddu  y  gormeswyr.  Dyn  ofer,  anllad,  a  thrachwantus 
ydoedd;  yr  oedd  yn  hollol  ddibris  o'i  air;  yn  fedrus  a  diball  i  gyr- 
haedd  ei  amcanion ;  ac  yn  greulon  a  dialgar  i'r  eithaf.  Ymffrostiai 
yn  ei  ddysgeidiaeth,  a  dywedai  nad  oedd  yn  ystyried  brenin  annysg- 
edig  yn  ddim  gwell  nag  asyn  coronog.  Yr  oedd  ganddo  dri  ar  ddeg 
o  blant  annghyfreithlon.  Priododd  ei  ferch  (ordderch),  Juliana,  ag 
un  Eustace  o  Breteuil.  Digiodd  ei  fab  yn  nghyfraith  ef ;  acoblegyd 
yr  amheuai  ei  anífyddlondeb,  mynodd  ddau  o'i  blant  yn  wystlon;  a 
gorchymynodd  i  Harenc,  un  o'i  swyddogion,  roddi  ei  fab  i  Eustace 
a  Juliana,  yn  wystl  o'r  ochr  arall.  Un  diwrnod,  mewn  fiit  o  ddig- 
Uonedd,  tynodd  Eustace  lygaid  mab  Harenc,  ac  anfonodd  ef  adref 
yn  ddall.  Aeth  Harenc  at  Henry  i  adrodd  ei  gwyn,  ac  i  geisio 
iawn ;  ac  atebodd  y  brenin  ef  yn  ddigyífro,  y  gallai  yntau  ddial, 
trwy  dynu  llygaid  dwy  ferch  Eustace  (ŵyrion  y  brenin)  oedd  yno. 
Bu  Harenc  mor  farbaraidd  a  thynu  llygaid  y  ddau  blentyn  diniw- 
aid,  a  thori  eu  trwynau  ymaith  yn  y  fan.  Ymgynddeiriogodd 
Juliana,  aeth  drosodd  at  ei  thad,  cynygiodd  at  ei  fywyd — anelodd 
saeth  at  ei  fynwes  â'i  llaw  ei  hun.  Dro  arall,  gorchymynodd 
Henry  dynu  llygaid  Luke  de  Barre,  bardd  pendefìgaidd,  oblegyd 
iddo  unwaith  ei  oganu  mewn  gwaith  prydyddol.  Pan  ddadleuai 
larll  Flanders  am  bardwn  i'r  bardd,  dywedodd  y  brenin,  "Na, 
gwnaf  ef  yn  esiampl  i  rigymwyr  eraill,  fel  y  gallont  hwythau  wybod 
beth  i  ddysgwyl  pan  dramgwyddant  frenin  Lloegr."  Nid  oedd 
dim  ymddiried  i'w  amod,  a  thorai  ei  addewidion  i'w  bobl  yn  ddi- 
gywilydd.  Dywedwyd  unwaith  wrth  Bloet,  Esgob  Lincoln,  ac  un 
o  brif  farnwyr  y  brenin,  fod  Henry  yn  siarad  am  dano  gyda  chan- 
moliaeth  uchel.  "Os  felly,  yr  wyf  yn  ddyn  colledig,"  ebai'r  esgob; 
"oblegyd  ni  chlywais  ef  yn  canmol  neb  erioed  ond  yr  hwn  y  byddai 
wedi  penderfynu  ei  ddyfetha/'  A  gwir  ddywedodd;  oblegyd 
cafodd  yr  esgob  ei  ddyfetha  yn  fuan  ar  ol  hyn,  am  y  trosedd  pwysig 
o  ddyweyd  y  byddai  y  fonachlog  oedd  ef  yn  godi  yn  Eynsham,  yn 
gystal  adeilad  a'r  fonachlog  gododd  Henry  yn  Eeading.  Rhoddir 
yr  hanesynau  hyn  am  eu  bod  yn  gymhorth  i  ni  i  weled  nodweddiad 
ydyn. 


51 

IV. STEPHAN,  1135  — 1154. 

Moh,  gynted  ag  y  bu  Henry  farw,  cafwyd  ar  ddeall  fod  ei  holì 
ymdrechion  i  sicrhau  y  goron  wrth  Matilda  ei  ferch,  a'i  hetifeddion, 
yn  ofer,  ac  nad  oedd  y  lliaws  a  dyngasant  ffyddlondeb  i'w  ewyllys 
yn  prisio  fawr  am  gadw  eu  llwon.  Yr  oedd  Stephan  yn  un  amlwg 
yn  mysg  y  tyngwyr  hyn,  ond  er  hyny  cymerodd  y  cyfleusdra  cyntaf 
i  draws-feddianu  yr  awdurdod  iddo  ei  hun.  Mab  oedd  Stephan  i 
Adela,  merch  William  y  Gorchfygwr,  o  Iarll  Blois  ;  felly  yr  oedd  yn 
nai  mab  chwaer  i  Henry  I.  Dangosodd  Henry  lawer  o  ífafrau  i 
Stephan,  ac  i  Henry  ei  frawd :  gwahoddodd  hwy  drosodd  i  Loegr ; 
gwnaeth  yr  olaf  yn  abad  Glastonbury,  ac  wedi  hyny  yn  Esgob  Win- 
chester ;  rhoddodd  etifeddiaethau  eang  i  Stephan  yn  Lloegr  a  Nor- 
mandy;  a  mynodd  Maud,  merch  Eustace  Iarll  Boulogne,  boneddiges 
ieuanc  rinweddol,  yn  wraig  iddo.  Disgynai  Maud  o'r  cyíf  Seisnig — 
unig  ferch  Mari  o  Ysgotland,  chwaer  Dafydd,  brenin  Ysgotland, 
ydoedd:  ac  yr  oedd  y  briodashon,  yn  nghydag  ymddygiadau  serch- 
og  a  haelfrydig  Stephan,  wedi  eigodi  ynhynodo  bobìogaidd.  Mor 
gynted  ag  y  clywodd  fod  Henry  wedi  marw,  daeth  drosodd  iLoegr. 
Cafodd  y  derbyniad  mwyaf  croesawgar  yn  Llundain,  a  chyfarchai  y 
dinaswyr  ef  fel  brenin,  cyn  gwneuthur  un  seremoni  o  etholiad  na 
choroniad  arno.  Trwy  gymorth  Henry  ei  frawd,  Esgob  Winchester, 
llwyddodd  i  gael  allweddau  y  trysor  breninol  yn  Winchester,  yr 
hwn  a  gynwysai  gan  mil  o  bunau.  Ond  yr  oedd  rhwystrau  eto  ar 
y  ffordd  iddo  esgyn  i'r  orsedd.  William  Corboil  oedd  archesgob 
Canterbury  ar  y  pryd ;  yr  oedd  yn  ddyn  cydwybodol,  ond  yn  wan- 
aidd  o  ran  galluoedd  meddyliol.  Yr  oedd  hwn  wedi  tyngu  ffydd- 
londeb  i  Henry  a'i  etifeddion,  ac  yr  oedd  angen  ei  gydsyniad  a'i 
wasanaeth  yn  nghoroniad  Stephan.  Y  llwybr  annghyfiawn  a  gymer- 
wyd  i  enill  Corboil  oedd  gwobrwyo  Hugh  Bigod,  dystain  y  brenin 
diweddar,  am  dyngu  fod  Henry  ar  ei  wôly  angau  wedi  dewis 
Stephan  ei  nai  i  fod  yn  etifedd  ac  olynydd  iddo,  oblegyd  ddarfod  i 
Matilda  ei  ferch  ei  dramgwyddo.  Credodd,  neu  cymerodd  Corboil 
arno  gredu,  tystiolaeth  Bigod,  a  choronwyd  Stephan  yn  Westminster, 
Rhagfyr  22,  1135.  Dylynodd  esiampl  ei  ewythr  Henry,  a  chy~ 
hoeddodd  yntau  freinlen  yn  addaw  lliaws  o  ragorfreintiau  i'r  bobl 
o  bob  gradd;  a  llawer  o  honynt  yn  gyfryw  nas  gallasai  dan  yr  am- 
gylchiadau  eu  cyflawni. 

Nid  oedd  dyrchafìad  Matilda,  yn  ymddangos  yn  oleu  yn  Nor- 
mandy  na  Lloegr.  Gan  fod  Stephan  wedi  ei  goroni  yn  frenin  yn 
Lloegr,  a  bod  y  penaethiaid  Normanaidd  o  bob  tu  i'r  môr  yn  dewis 
i'r  ddwy  wlad  fod  dan  yr  un  penaeth,  a  gwrthwynebiad  cryf  gan- 
ddynt  i  gael  eu  llywodraethu  gan  feny w,  penderfynodd  y  Norman- 
iaid  ymostwng  i  Stephan,  a'i  gydnabod  fel  lly  wodraethwr  Normandy. 


52  STEPHAN. 

Derbyniodd  brenin  Ffrainc  (Lewis  VII)  wriogaeth  Eustace,  mab  ieu> 
anc  Stephan,  hefyd  am  y  dduciaeth,  a  rhoddodd  ei  ferch  Constantia 
yn  wraig  iddo.  Rhoddodd  Iarll  Elois  ei  holl  hawliau  i  fyny,  a 
derbyniodd  dâl  blynyddol  o  ddwy  fil  o  farciau  fmarh,  13s.  4c.)  yn 
eu  lle :  a  gorfu  i  Geoffrey  ei  hun  wneyd  cy tundeb  â  Stephan  am 
ddwy  flynedd,  ar  yr  amod  fod  y  brenin  i  dalu  pum  mil  o  farciau 
iddo  am  yr  amser  hwnw. 

Ond  nid  yn  hir  y  cafodd  Stephan  lonyddwch  er  hyny  ar  yr 
orsedd  sigledig  a  draws-feddianwyd  ganddo.  Dechreuodd  y  baron- 
iaid  achwyn  arno  am  nad  oedd  yn  cyflawni  addewidion  ei  freinlen 
iddynt.  Yn  mlaenaf  yn  mysg  yr  anniddigion,  a'r  mwyaf  galluog  a 
pheryglus  o  honynt,  oedd  Robert,  Iarll  Caerloyw,  haner  brawd  i 
Matilda,  yr  hwn  oedd  wedi  dylyn  esiampl  y  clerigwyr,  trwy  beidio 
tyngu  ffyddlondeb  i  Stephan  ond  ar  yr  amocì  iddo  ganiatau  y  rhyddid 
dyledus.  Y  cyntaf  i  aílonyddu  ar  Stephan  oedd  Iarll  Exeter,  yn 
cael  ei  gynorthwyo  gan  Dafydd,  brenin  Ysgotland ;  ond  tawelwyd 
yr  amrafael  hwnw  yn  fuan.  Yn  1138,  arweiniodd  Dafydd  o  Ysgot- 
land  fyddinoedd  cryíion  i  Loegr  eilwaith,  i  bleidio  achos  Matilda 
ei  nith ;  ond  eodocld  Iarll  Albemarle  a  baroniaid  enwog  eraill,  yn 
cael  eu  cyffroi  gan  archesgob  York,  alluoedd  cryfion  i'w  gwrthsefyll. 
Ymladdwyd  brwydr  fawr  (Awst  22)  yn  Northallerton,  yr  hon  a 
elwir  Brwydr  y  Faner  (standard,  am  fod  baner  fawr  â  llun  y  groes 
ar  ben  y  drostan,  yn  cael  ei  chludo  ar  wagen  gyda'r  fyddin),  a 
gorchfygwyd  yr  Ysgotiaid  yn  llwyr.  Dywedir  i  frenin  Ysgotland 
golli  deuddeg  mil  o  wŷr  yn  y  frwydr  hon.  Yn  malchder  ei  fuddug- 
oliaeth,  drygodd  Stephan  ei  achos  ei  hun  yn  fawr  trwy  bigo  amrafael 
â'r  clerigwyr.  Gorfododd  esgobion  Salisbury  a  Lincoln  i  roddi  i 
fyny  eu  cestyll,  a  dangosodd  lymder  hollol  ddiangenrhaid  at  eraill. 
Cymerodd  Henry  ei  frawd,  esgob  Winchester,  blaid  yr  esgobion, 
galwodd  gymanfa  yn  nghyd  i  Westminster,  a  chondemniwyd  ym- 
ddygiadau  y  brenin.  ^Cynghorodd  Iarll  Caerloyw  Matilda  ei  chwaer 
i  gymeryd  y  fantais  ár  yr  amrafaelion  hyn,  i  ddyfod  â  byddin  dros- 
odcl,  a  gwneyd  ymgais  am  goron  Lloegr.  Derbyniodd  Matilda  y 
cynygiad,  a  daeth  drosodd  dan  arweiniad  ei  brawd,  ynnghyda  saith 
ugain  o  farchogion.  Glaniodd  yn  Sussex.  Derbyniwyd  hi  gan 
Adelais,  gweddw  Henry,  yn  nghastell  Arundel,  ac  aeth  oddiyno 
i  gastell  ei  brawd  yn  Nghaerodor.  Cymerodd  amryw  faroniaid 
galluog  yn  y  wlad  hon  ei  phlaid.  Parodd  hyn  i  derfysgoedd  aneirif 
dori  allan  yn  ngwahanol  barthau  y  deyrnas.  Codai  y  naill  faron 
yn  erbyn  y  llall,  a  gormesent  eu  hisafiaid  allan  o  bob  terfynau.  Mae 
yr  hanesion  a  roddir  am  ystry wiau  creulon  a  dieflig  y  baroniaid  bar- 
baraidd  y  pryd  hwn,  gan  eu  cydoeswyr,  yn  ddigon  i  ysgytio  y  galon 
fwyaf  dideimlacl,  ac  yn  deilwng  yn  mhob  modd  o  erchyllderau 
"yr  oesoedd  tywyll."      Llanwycí  y  wlad  â  chestyll  (adeiladwyd 


STEPHAN.  53 

dros  un  cant  ar  ddeg  yn  amser  Stephan),  y  rhai  nad  oeddent  ond 
noddfeydd  lladron  a  llofruddion.  Ymosodid  ar  drigolion  y  wlad 
a'r  trefi  gan  breswylwyr  y  cestyll,  ysbeilid  eu  holl  gyfoeth,  a  theílid 
hwythau  i  gelloedd  y  cestyll,  lle  y  dirboenid  hwy  â  chospedigaethau 
rhy  gywilyddus  a  dychrynllyd  i'w  hadrodd.  Newynwyd  miloedd  i 
farwolaeth,  ac  anrheithiwTyd  y  wlad  i'r  fath  raddau,  fel  y  gallesid 
teithio  diwrnod  cyfan  heb  weled  dyn  nac  un  creadur  byw. 

Yr  oedd  y  brenin  yn  rhy  brysur  gyda  gwrthwynebu  Matilda  a'i 
chefhogwyr  i  dalu  sylw  i'r  annhreíh  a'r  creulonderau  hyn.  O'r 
diwedd,  ar  yr  ail  o  Chwefror,  1141,mewnbrwydr  yn  agosi  Lincoln, 
gorchfygodd  Matilda  a'i  phobl,  cymerwyd  Stephan  yn  garcharor, 
a  gyrwyd  ef  i  gastell  Caerodor.  Pan  welodd  cefhogwyr  Stephan 
garcharu  ei  brenin,  rhoddasant  ei  achos  i  fyny,  ac  ymostyngasant  i 
Matilda:  boddlonodd  hithau,  er  mwyn  enill  eglwyswyr  o'i  phlaid, 
i  dderbyn  y  goron  o'u  dwylaw.  Galwodd  esgob  Winchester,  yr 
hwn  oedd  yn  awr  wedi  ei  benodi  yn  genadwr  y  pab  dros  holl 
Loegr,  gymanfa  yn  nghyd,  a  chyhoeddwyd  Matilda  yn  frenines. 
Ond  er  iddi,  yn  ddigon  synwyrol,  geisio  enill  dylanwad  pwTysig 
Henry  o  Winchester  o'i  phlaid,  nid  hir  y  parhaodd  pethau  yn  dawel 
dani.  Dynes  falch  a  gorthrymus  oedd  Matilda,  a  dangosodd  hyny 
yn  fuan  yn  ei  hymddygiadau.  Ymbiliodd  gwraig  Stephan  â  hi  am 
ryddhad  ei  gwr,  ar  yr  amod  fod  iddo  roddi  i  fyny  bob  hawl  i'r 
orsedd;  ceisiodd  esgob  Winchester  ganddi  ganiatau  i  Eustace,  mab 
Stephan,  etifeddiaethau  ei  dad;  dymunodd  y  Llundeinwyr  arni 
rocldi  cyfreithiau  y  brenin  Edward  mewn  grym  yn  lle  cyfreithiau 
gorthrymus  Henry;  ond  cauodd  ei  chlustiau  yn  erbyn  y  cwbl. 

O'r  diwedd  cyfTrodd  digofaint  esgob  Winchester,  yn  gystal  a 
thrigolion  Llundain,  yn  ei  herbyn,  a  phenderfynasant  ei  chymeryd  i 
fyny ;  ond  fíbdd  hithau  i  Bydychain,  ac  oddiyno  i  Winchester.  Gwar- 
chaewyd  arni  yn  y  lle  olaf ;  diangodd  eilwaith ;  ond  daliwyd  Robert 
ei  brawd  yn  garcharor.  Yr  oedd  cymhorth  ei  brawd  mor  bwysig 
iddi  y  pryd  hwn,  fel  y  boddlonodd  gyfhewid  Stephan  am  dano. 
Mor  gynted  ag  y  rhyddhawyd  Stephan,  dechreuwyd  rhyfel  cartrefol 
eilwaith.  Yn  1142,  gwarchaewyd  ar  Matilda  yn  nghastell  Rhyd- 
ychain  gan  Stephan;  a  phan  ddarfu  cynaliaeth  yn  y  castell,  gwisg- 
odd  hi  a  thri  marchog  mewn  gwisgoedd  gwynion,  a  chan  fod  y  ddaear 
yn  orchuddiedig  gan  eira,  llwyddasant  i  ddianc  heb  i'r  gelynion  eu 
canfod.  Croesasant  y  Thames  ar  yr  ià,  cerddasant  ar  draed  i  Abing- 
don,  ac  oddiyno  ar  geífylau  i  Wallingford.  Cyn  hir  bu  farw  Robert 
ei  brawd,  ac  aeth  hithau  mewn  digalondid  drosodd  i  Normandy. 

Yn  1150,  daeth  Henry,  mab  Matilda,  yr  hwm  oedd  yn  awr  tuag 
un  ar  bymtheg  oed,  drosodd  i  Ysgotland,  i  dderbyn  urdd  marchog 
gan  frenin  y  wlad  hono.  Ymgasglodd  tyrfa  o  bendeflgion  o  Ys- 
gotland,  Lloegr,  a  Normandy,  yn  nghyd  ar  y  ddefod.     Wedi  aros 


54  HENRY  II — PLANTAGENET. 

cryn  amser  yn  y  llys  Ysgotaidd,  ar  ei  ddychweliad  i  Normandy 
rhoddodd  ei  íam  dduciaeth  y  wlad  hono  i  fyny  iddo ;  ac  ar  farwol- 
aeth  ei  dad  daeth  Anjou  i'w  feddiant.  Cynyddodd  ei  allu  yn  fwy 
fyth  trwy  briodi  Eleanor  o  Guienne  a  Poitou.  Bu  y  dywysoges 
hon  yn  briod  â  Lewis  yr  Ieuanc  (VII)  o  Ffrainc ;  dylynodd  ef  yn  y 
groes-ryfel  i  Palestina ;  ond  wedi  dy chwelyd  adref  rhoddodd  Lewis 
lythyr  ysgar  iddi.  Priododd  Henry  a  hi  yn  mhen  chwech  wythnos 
wediyr  ysgariad.  Yn  1153,  daeth  Henry  drosodd  i  geisio  cymeryd 
coron  Lloegr  oddiar  Stephan.  Enillodd  fantais  arno  yn  ngwarchae 
Malmesbury,  ac  aeth  rhagddo  i  gymeryd  Wallingford.  Yma  bu 
byddinoedd  Henry  a  Stephan  am  dro  yn  wyneb  eu  gilydd,  a  dys- 
gwylid  brwydr  fawr ;  ond,  er  arbed  ty wallt  ychwaneg  o  waed, 
llwyddodd  y  pendeíigion  o  bob  ochr  i  gytuno  ar  amodau  heddwch. 
Bu  Eustace,  mab  Stephan,  farw  mewn  ffit  o  gynddeiriogrwydd  yn 
erbyn  ei  dad,  am  iddo  wneuthur  heddwch  â  Henry.  Yn  yr  amodau 
yr  oedd  Henry  i  fod  yn  olynydd  Stephan  ar  deyrn-gadair  Lloegr, 
yr  oedd  William,  mab  Stephan,  i  gael  yr  holl  etifeddiaethau  oedd 
gan  ei  dad  cyn  iddo  feddianu  yr  orsedd,  ac  yr  oedd  yr  holl  gestyll 
a  adeiladwyd  wrth  ganiatad  Stephan  i  gael  eu  dinystrio.  Wedi  i'r 
holl  faroniaid  dyngu  fíyddlondeb  i'r  cytundeb  hwn,  aeth  Henry  yn 
ei  ol  i  Normandy.  Ond  cyn  pen  blwyddyn,  ar  y  25ain  o  Hydref, 
1154,  bu  Stephan  farw  yn  Dover,  yn  haner  can  mlwydd  oed,  wedi 
teyrnasu  pedair  blynedd  ar  bymtheg.  Claddwyd  ef  yn  ymyl  ei 
wraig  Maud,  yr  hon  oedd  wedi  ei  chladdu  dair  blynedd  o'i  flaen, 
yn  mönachlog  Faversham,  yn  swydd  Kent. 

Yr  oedd  llawer  o  bethau  canmoladwy  yn  nodweddiad  Stephan ;  a 
phe  buasai  wedi  esgyn  i'r  orsedd  yn  rheolaidd  a  chyfiawn,  ac  wedi 
cael  byw  mewn  amseroedd  llai  terfysglyd,  gallasai  wneuthur  brenin 
da.  Ond  yn  yr  amgylchiadau  hyny  yr  oedd  yn  beríFaith  annghym- 
hwys  i'r  fath  sefyllfa.  Yr  oedd  yn  ddyn  dewr  a  gweithgar,  ond  yn 
rhy  dyner  a  benywaidd  i  weinyddu  cyfiawnder,  a  chospi  drygau 
anfad  ei  bendefìgion.  Felly  cafodd  y  wlad  ei  haredig  â'r  trallodau 
mwyaf  dan  ei  deyrnasiad,  a  gwnaeth  yntau  ei  enw  a'i  gofíadwriaeth 
yn  ddirmygedig. 

V. HENRY    II.,  A    GYFENWID    PLANTAGENET,  1154 1189. 

Ar  farwolaeth  Stephan,  cafodd  Henry  II.,  mab  Geoífrey,  yr  hwn  a 
gyfenwid  Plantagenet,  (gair  Ffrengig  yn  arwyddo  ysgubell  fanadl, 
yr  hwn  ydoedd  arwyddlun  Ieirll  Anjou),  fíbrdd  rydd  i  orsedd 
Lloegr.  Yr  oedd  yn  21ain  oed,  yn  ddyn  o  feddwl  a  galluoedd 
rhagorol,  a'i  etifeddiaeth  yn  eangach  na  neb  o  dywysogion  ei  oes. 
Derbyniodd  lywodraeth  Lloegr,  Normandy,  a  Maine  oddiwrth 
Matilda  ei  fam;  Anjou  a  Touraine  oddiwrth  ei  dad;  a  thaleithiau 
eang  ar  lanau  gorllewinol  Ffrainc,  yn  cyrhaedd  o  enau  y  Loire  hyd 


HENftY  II PEANTAGENET.  55 

y  Pyrenees,  oddiwrth  ei  wraig.  Felly  yr  oedd  y  drydedd  ran  o 
Ffrainc  yn  ei  feddiant,  ac  yr  oedd  yn  llawer  galluocacli  na  brenin 
Ffrainc,  er  ei  fod  dan  warogaeth  iddo.  Pan  glywodd  Henry  am 
farwolaeth  Stephan,  yr  oedd  yn  brysur  iawn  yn  gwarchae  ar  gastell 
ar  gyfíìniau  Normandy,  ac  nid  ymadawodd  hyd  nes  iddo  ddwyn  y 
gwarchae  hwnw  i  derfyniad  llwyddianus.  Cafodd  ei  rwystro  eil- 
waith  gan  y  tywydd,  fel  yr  aeth  chwech  wythnos  heibio  cyn  ei 
ddyfodiad  i  Loegr.  Coronwyd  ef,  yn  nghydag  Eleanor  ei  wraig, 
yn  Westminster,  Rhagfyr  9fed,  1154,  gan  Theobald,  Arehesgob 
Canterbury,  gyda  banllefau  cymeradwyol  yr  holl  bobl. 

Mor  gynted  ag  yr  aeth  defod  y  coroniad  drosodd,  ymroddodd 
Henry  yn  egniol  i  wellhau  y  cyflwr  truenus  yr  oedd  y  deyrnas 
wedi  suddo  iddo  yn  amser  Stephan.  Gyrodd  holl  weision  cyflog- 
edig  Stephan  allan  o'r  deyrnas,  galwodd  amryw  o'i  gyfreithiau  yn 
ol,  a  pharodd  ddinystrio  y  cestyll  a  godwyd  dan  ei  deyrnasiad  gan 
bendefigion  y  wlad.  Wedi  unioni  lliaws  o  bethau  yn  Lloegr,  aeth 
Henry  drosodd  i'r  Cyfandir  i  ostegu  terfysgoedd  a  godid  gan 
Geoffrey  ei  frawd;  darfu  i  hwnw  roddi  ei  hawliau  i  fyny  am 
fll  o  bunau  y  flwyddyn ;  a  bu  farw  yn  mhen  dwy  flynedd,  a  daeth 
ei  holl  feddiant  yn  eiddo  Henry.  Yr  un  flwyddyn  ag  y  bu  ei  frawd 
farw  (1158)  cymerodd  Henry  feddiant  o  Nantes  a  Llydaw.  Cafodd 
lawer  o  anhawsderau  ar  ei  ffbrdd  i  draws-feddianu  y  lleoedd  hyn; 
ond  wedi  tawelu  brenin  Ffrainc  trwy  wneyd  cytundeb  priodas 
rhwng  Henry,  ei  blentyn  pum  mlwydd  oed,  a  merch  Lewis,  yr  hon 
oedd  eto  yn  faban  yn  ei  chawell,  cyrhaeddodd  ei  amcan.  Gwnaeth 
gytundeb  cyffelyb  hefyd  â  Conan,  Duc  Llydaw,  am  Geoffrey, 
trydydd  mab  Henry,  a  merch  Conan,  y  rhai  nad  oeddent  ond 
babanod.  Felly  cydnabyddwyd  awdurdod  Henry  ar  y  tiriogaethau 
hyn  eto  yn  ychwanegol.  Y  flwyddyn  ganlynol  aeth  y  brenin,  gyda 
Malcolm  brenin  Ysgotland,  Thomas  à  Bechet  ei  ganghellydd,  ac 
amryw  bendefigion  eraill,  drosoddi'r  Cyfandir;  ac  enwogodd  Becket 
ei  hun  yn  fawr  yno  yn  ei  fedr  a'i  ddewrder  milwrol. 

Yn  ystod  teyrnasiad  Stephan  yr  oedd  yr  eglwyswyr  wedi  cymer- 
yd  awdurdod  ddiderfyn  braidd  yn  eu  dwylaw  eu  hunain,  fel  yr 
oedd  yn  anhawdd  gwybod  yn  amser  esgyniad  Henry  pa  un  ai 
penaeth  yr  eglwys  neu  benaeth  y  wladwriaeth  oedd  â'r  awdurdod 
benaf.  Yr  oedd  Henry  o'r  dechreu  a'i  lygad  ar  ormes  yr  eglwys- 
wyr,  ac  yn  gwylio  am  amser  cyfaddas  i  ddwyn  oddiamgylch  gyf- 
newidiad.  Yr  unig  lwybr  effeithiol  a  ymddangosai  iddo,  ydoedd 
gosod  dyn  yn  archesgob  Canterbury  a  fuasai  yn  cario  allan  yn 
ffyddlon  ei  gynghor  a'i  ewyllys.  Nid  oedd  y  brenin  yn  hofli  ym- 
yryd  tra  fyddai  Theobald  yn  fyw,  yr  hwn  oedd  bellach  wedi  myned 
yn  hen  ac  oedranus.  Ond  yn  awr  yr  oedd  Theobald  wedi  marw, 
yr  archesgobaeth  yn  wag;  a  thybiai  y  brenin  fod  yn  anmhosibl  iddo 


56  HENBY  II — PLANTAGBNET. 

gael  neb  mor  gymhwys  i'w  osod  yn  y  swydd  hono,  a'i  ganghellydd 
galluog,  Thomas  à  Becket. 

Thomas  à  Becket,  Er  mai  fel  prif  swyddog  eglwysig  Lloegr  y 

Archesgob  Canterbury.  cododd  Thomas  à  Becket  i'r  íath  enwogrwydd, 
eto  y  mae  wedi  chwareu  rhan  mor  bwysig  yn  y  pymtheg  mlynedd 
cyntaf  o  lywodraeth  Henry,  fel  y  byddai  cystal  rhoddi  braslun  o'i 
hanes  yn  y  fan  hon.  Ganwyd  ef  yn  Llundain  tua'r  flwyddyn  1117. 
Mab  ydoedd  i  ddinesydd  o'r  enw  Gilbert  à  Becket,  o  linach  Seisnig. 
Mae  y  traddodiad  am  ei  fam  yn  hynod.  Ymunodd  ei  dad  yn  y 
Groes-gâd  i  Jerusalem ;  cymerwyd  ef  yn  garcharor  gan  dywysog 
Mahometanaidd ;  ond  trwy  gymhorth  merch  y  tywysog,  yr  hon 
oedd  wedi  ei  hofíi  yn  fawr,  llwyddodd  Gilbert  i  ddianc.  Nid  oedd  y 
foneddiges  yn  gwybod  ond  dau  air  Seisnig,  "  London,"  a  "  Gilbert ; " 
eto  penderfynodd  ddyfod  drosodd  i  Loegr  ar  ei  ol.  Wedi  cyrhaedd 
Llundain,  cerddodd  trwy  yr  ystrydoedd  dan  waeddi,  "Gilbert." 
Dylynid  hi  gan  haid  o  bobl,  ac  o'r  diwedd  daeth  i'r  ystryd  lle  y 
preswyliai  Gilbert;  arweiniwyd  hi  i'w  dŷ  ef  gan  un  o'r  gweision, 
ac  wedi  iddi  dderbyn  bedydd  Cristionogol,  priododd  Gilbert  hi ;  a 
ffrwyth  y  briodas  hon  oedd  Thomas  à  Becket.* 

Dangosodd  Thomas  yn  foreu  ei  fod  yn  feddianol  ar  alluoedd  a 
thalentau  anarferol.  Cafodd  fantais  ysgolion  da  yn  Llundain, 
Merton,  Rhydyehain,  a  Paris.  Tynodd  sylw  a  fíafr  Theobald, 
Archesgob  Canterbury,  a  chafodd  lawer  o  freintiau  trwyddo  yn 
Lloegr,  Ffrainc,  ac  Itali.  Urddodd  ef  yn  ddiacon  yn  yr  eglwys, 
anfonodd  ef  yn  genadwr  i  lys  Bhufain,  a  bu  ei  wasanaeth  yn  gyn- 
orthwy  mawr  iddo  yn  ngweinyddiad  ei  swydd  bwysig  fel  pen-esgob 
Lloegr.  Bhoddodd  iddo  arch-ddiaconiaeth  Canterbury;  ac  ar 
esgyniad  Henry  II.  i'r  orsedd,  gwnaed  ef,  er  nad  oedd  ond  37  oed, 
yn  ganghellydd  y  deyrnas — y  Sais  cyntaf  a  ddyrchafwyd  i  unrhyw 
swydd  bwysig  oddiar  y  Gorchíygiad.  Dygodd  y  swydd  hon  gyfoeth 
ac  awdurdod  bwysig  i'w  law:  daeth  yn  gyfaill  hoff  i'r  brenin,  yr 
hwn  a  roddodd  iddo  lywyddiaeth  Beverley,  deoniaeth  Hastings, 
ceidwadaeth  y  Tŵr,  baroniaethau  Eye  a  Berkham,  a  gofal  addysgiad 
ei  fab  hynaf  Henry.  Yr  oedd  Becket  erbyn  hyn  yn  un  o  brif 
ddynion  y  deyrnas,  ac  yn  ddyn  o  duedd  ofer  a  choegfalch.  Yr 
oedd  ganddo  balas  adderchog,  a  saith  ugain  o  farchogion  yn  ei 
wasanaeth.  Ystyriai  y  baroniaid  penaf  ef  yn  anrhydedd  i  fyned  ar 
ymweliad  at  Becket,  a  byddai  y  brenin  ei  hun  yn  fynych  yn  mysg 
ei  ymweìwyr.  Swnia  un  peth  a  ddywedir  am  dano  yn  bur  ddyeithr 
yn  ein  clustiau  ni  y  dyddiau  hyn ;  sef  fod  llawr  ei  dŷ  yn  cael  ei 
orchuddio  â  gwellt  neu  frwyn  glân  bob  dydd,  fel  nad  anurddai  y 
rhai  a  eisteddent  arno  eu  dillad.  Pan  aeth  ar  ei  genadwriaeth  i 
Paris,  yr  oedd  gydag  ef  ddau  cant  o  farchogion,  heblaw  lliaws  o 
*Yr  unig  awclurclod  am  y  traddocliad  uchod  yw  Bromton. 


HENRY  II PEANTAGENET.  57 

bendefigion,  a  thyrfa  o  weinyddion ;  a  dygai  gydag  ef  bedwar  ar 
ugain  o  barau  o  ddillad.  Byddai  ei  orymdaith  wedi  ei  threfhu 
gyda'r  fath  wychder  rhyfeddol,  fel  y  dywedai  pobl  Ffrainc,  "Beth 
raid  fod  brenin  Lloegr,  pan  mae  ei  ganghellydd  yn  teithio  gyda'r 
fath  rwysg?"  Difyrai  ei  hun  gyda  hela,  heboca,  a  phob  chwareu- 
yddiaethau  cyffredin;  ac  yr  oedd  yn  ddewr  a  medrus  fel  rhyfelwr. 
Dygodd  saith  cant  o  farchogion  ar  ei  draul  ei  hun  i  gynorthwyo  y 
brenin  yn  Toulouse ;  ac  mewn  rhyfeloedd  canlynol  yn  Normandy, 
cynaliodd  ddeuddeg  cant  o  farchogion,  a  phedair  mil  o  wŷr  traed, 
am  ddeugain  niwrnod. 

Yr  oedd  Henry  nid  yn  unig  yn  rhoddi  y  ílaenoriaeth  yn  nhrafod- 
iaeth  materion  y  deyrnas  i  Becket,  ond  yn  ei  anrhydeddu  â'i  gy- 
feillach  barhaus ;  yr  oeddent  fel  dau  frawd,  ac  o  un  feddwl  a  chalon 
yn  mhob  peth.  Un  diwrnod,  fel  yr  oeddent  yn  marchogaeth  yn 
nghyd  trwy  ystrydoedd  Llundain,  ar  dywydd  oer,  gwelent  gardotyn 
haner  noeth  yn  dyfod  i'w  cyfarfod,  ac  yn  crynu  gan  yr  oerfel.  "  A 
fyddai  ddim  yn  weithred  ganmoladwy,"  ebe  y  brenin,  "i  roddi 
hugan  gynes  i'r  creadur  tlawd  hyn,  ar  y  tywydd  oer  yma?" 
"Byddai  wir,"  ebe'r  canghellydd;  "ac  yr  ydych  yn  gwneyd  yn 
dda  i  feddwl  am  hyny."  "Wel,  fe  gaiíf  un  yn  awr,"  ebe'r  brenin, 
a  chydiodd  yn  nghwr  mantell  ysgarlad  addurnedig  Becket,  a  cheis- 
iodd  ei  thynu  oddiam  dano.  Daliodd  Becket  ei  afael  ynddi,  a  bu 
yn  ymdrech  galed  rhyngddynt.  Bu  agos  i'r  ddau  syrthio  oddiar 
eu  ceffylau ;  ond  o'r  diwedd  gollyngodd  y  canghellydd  ei  afael,  a 
thaflodd  Henry  y  fantell  ddrudfawr  i'r  cardotyn  anwydog. 

Yn  ei  swydd  uchel  o  ganghellydd,  enillodd  Becket  glod  cyffred- 
inol  trwy  y  deyrnas ;  a  phriodolid  iddo  ef  y  gwelliadau  pwysig  a 
wnaed  yn  nechreuad  teyrnasiad  Henry.  Gyda'r  eglwys^yyr  yn  unig 
yr  oedd  yn  anmhoblogaidd,  oblegyd  ei  fod  yn  gorfodi  y  swydd- 
ogion  eglwysig  i  dalu  yr  un  trethoedd  rhyfel  a'r  pendefigion. 
Dywedai  esgob  Henffordd,  yn  mysg  eraill,  ei  fod  yn  gwanu  y 
cleddyf  i  fynwes  y  Fam  Eglwys,  a  bygythiai  ef  ag  esgymundod. 
Tybiai  Henry  mai  hwn  oedd  y  dyn  i  archesgobaeth  Canterbury; 
ac  ar  ol  i'r  swydd  hono  fod  yn  wag  am  dri  mis  ar  ddeg  wedi  marw- 
olaeth  Theobald,  a'r  cyllidau  fyned  i  logell  Henry,  gwnaed  Becket 
yn  ben-esgob  holl  Loegr.  Pan  soniodd  y  brenin  wrtho  am  y  swyclcl 
hon,  dywedir  iddo  edrych  ar  ei  ddillad  costus,  a  dyweyd  nad  oecld 
yn  ymddangos  fel  archesgob,  a'i  fod  yn  ofhi  fod  y  brenin  yn  ei 
roddi  mewn  swydd  ag  y  bycldai  raid  iddo  golli  ei  heddwch  wrth  ei 
chyflawni. 

O'r  diwrnod  (1162)  y  cysegrwyd  ef  yn  archesgob  gan  Henry, 
esgob  Winchester,  mae  y  cyfhewidiad  rhyfeddaf  yn  mywyd 
Thomas  à  Becket ;  a  phriodolid  ef  i  ddylanwad  yr  Ysbryd  Glân  yn 
y  cysegriad  hwnw.     Mae  ei  hanes,  beth  bynag,  o  hyn  allan  yn  bur 


58  HENRY  II — PLANTAGENET. 

anesboniadwy.  Gwir  ei  fod  yn  awyddus  am  glod,  a'i  fod  yn  meddu 
ar  feddwl  digon  gwrol  a  phenderfynol  i  gario  unrhyw  gynllun  allan; 
eto  rhaid  dyweyd,  os  hyny  oedd  yr  amcan,  fod  y  llwybr  a  gymer- 
odd  i'w  gyrhaedd  yn  un  anhawdd  a  dyeithr.  Gwyddai  yn  ddigon 
da  mai  amcan  Henry  yn  ei  osod  yn  y  swydd  hono  oedd,  er  mwyn 
cael  holl  lywodraethiad  yr  eglwys  yn  Lloegr  yn  ddibynol  ar  awd- 
urdod  y  goron;  derbyniodd  yntau  y  swydd  i  ddyben  hollol  wrth- 
wyneb,  sef  i  osod  yr  awdurdod  eglwysig  yn  annibynol,  os  nid 
uwchlaw  yr  awdurdod  wladol ;  a  beiddiodd  eithaf  digofaint  y  brenin 
i  gario  allan  ei  benderfyniad.  Torodd  Becket  i  fyny  yn  hollol  ei 
ddull  blaenorol  o  fyw.  Diflanodd  gwleddoedd  ei  dŷ,  a  gwychder 
ei  wisgoedd  a'i  ymddangosiad.  Yn  lle  y  dillad  costus,  gwisgai 
sachlian  am  ei  gnawd,  ac  ni  newidiai  hwnw  hyd  nes  byddai  yn 
fíiaidd  gan  faw  a  phryfaid.  Bwytäai  y  bwyd  garwaf,  ac  yfai  ddwfr 
wedi  ei  chwerwi  â  llysiau ;  darostyngai  ei  gefn  noeth  yn  fynych  i'r 
fflangell;  gwnaeth  ei  dŷ  yn  fwy  o  elusendy  i  dlodion  nag  o  balas  i 
bendefigion ;  golchai  draed  tri  ar  ddeg  o  dlodion  bob  dydd  yn  ei  gell, 
a  gollyngai  hwynt  ymaith  gyda  bwyd  ac  arian.  Darllenai  yr 
ysgrythyrau,  gweddiai,  a  gweinyddai  wrth  yr  allor  gyda'r  cysondeb 
mwyaf.  Ymwelai  â'r  mynachod  cystuddiol,  a  derbyniai  ymwel- 
iadau  dynion  crefyddol  fel  pe  buasent  angylion  o'r  nefoedd.  Erbyn 
hyn  yr  oedd  ei  enw  yn  uchel  yn  mysg  eglwyswyr,  a  lliaws  o  bobl 
yn  ei  ganmol  a'i  glodfori. 

Gadawodd  y  brenin  lonydd  iddo  hyd  nes  i  Becket  ddechreu  yr 
amrafael.  Yn  mhen  tua  blwyddyn  wedi  iddo  gael  yr  archesgobaeth, 
rhoddodd  i  fyny  ei  swydd  fel  canghellydd,  a  dechreuodd  gwyno  am 
dra-arglwyddiaeth  y  brenin  ar  ragorfreintiau  eglwysig.  Cymerodd 
y  brenin  hyn  fel  argoel  drwg,  a  dechreuai  deimlo  yn  ddigofus  at 
Becket.  Ond  cafodd  fwy  o  achos  yn  fuan.  Hawliai  diroedd  a 
chestyll  fuont  mewn  oesoedd  blaenorol  yn  perthyn  i'r  archesgob- 
aeth.  Gwrthwynebodd  hawl  Eynsford,  deiliad  milwrol  i'r  goron, 
i  fywoliaeth  berthynol  i  faenor  a  ddelid  gan  archesgob  Canterbury; 
cymerodd  y  fywioliaeth  i'w  law  ei  hun,  ac  esgymunodd  Eynsford. 
Achwynodd  Eynsford  am  ei  gam  a'i  sarhad  wrth  y  brenin,  yr  hwn 
a  orchymyrjodd  i  Becket  ddychwelyd  yr  hawl,  a  galw  ei  ddedryd 
yn  ol.  Anfonodd  Becket  yn  ol  at  y  brenin  i  ddyweyd  "nad  oedd 
yn  perthyn  i'r  brenin  i'w  hyíforddi  ef  pwy  i'w  ryddhau,  na  phwy 
i'w  gondemnio,  fod  yr  awdurdod  hono  yn  perthyn  i'r  eglwys." 
Wedi  amryw  fygythion,  ildiodd  Becket  i  ewyllys  y  brenin. 

Yn  y  ílwyddyn  ganlynol  rhoddodd  y  brenin  gynlluniau  ger  bron 
tuag  at  ddarostwng  y  clerigwyr  dan  ly wodraeth  y  llysoedd  gwladol, 
ac,  yn  wir,  nid  heb  achos ;  oblegyd  sicrhawyd  ef  nad  oedd  llai  na 
chant  o  lofruddiadau  wedi  eu  cyíiawni  gan  y  clerigwyr  er  amser  ei 
esgyniad  i'r  orsedd.     Galwodd  gymanfa  o  swyddogion  yr  eglwys  ac 


HENHY  II PEANTAGENET.  59 

eraill  i  Westminster ;  ac  ar  ol  cael  ei  wrthwynebu  yn  ei  gynygion, 
gofynodd  y  brenin  i'r  esgobion  os  oeddent  yn  foddlon  ymostwng  i 
hen  gyfreithiau  a  defodau  y  deyrnas.  Atebasant  hwythau  eu  bod, 
"oddigerth  eu  hurdd  hwy."  Gwelodd  y  brenin  nad  oeddent  ond 
ysgoi  ei  ofyniad,  a  chyffrodd  ei  ddigofaint.  Galwodd  ychwaneg  o 
ragorfreintiau  yr  archesgob  oddiarno;  dychrynodd  hyn  yr  esgobion, 
ac  addawsant  ymostwng.  Yn  Ionawr,  1164,  galwyd  cymanfa  arall 
yn  nghyd  i  bwrpas  cyffelyb,  i  gastell  Clarendon,  Swydd  Wüt,  a 
phasiwyd  yno  ryw  un  ar  bymtheg  o  gyfreithiau,  y  rhai  a  alwyd  yn 
"  Gyfansoddiadau  Clarendon."  Yn  mysg  y  cyfreithiau  hyny  yr  oedd 
y  rhai  canlynol: — Fod  i  bob  gwr  eglwysig  a  gyhuddid  o  unrhyw 
drosedd  i  gael  ei  brofi  mewn  llys  gwladol;  nad  oedd  unrhyw 
swyddog  eglwysig  i  ymadael  â'r  deyrnas  heb  ganiatad  y  brenin; 
fod  pob  achos  nad  oedd  yn  hollol  eglwysig  i  gael  ei  brofi  yn  llys- 
oedd  y  brenin;  fod  esgobion  ac  urddasogion  ysbrydol  eraill  fyddont 
yn  dal  tiroedd  dan  y  brenin,  yn  ddarostyngedig  i'r  beichiau  gwr- 
iogaethol,  ac  i  fyned  i  lysoedd  y  brenin ;  fod  pob  esgobaeth  wag  i 
fyned  i  law  y  brenin,  a'i  fod  ef  i  dderbyn  y  cyllidau  oddiwrthi  hyd 
nes  y  llenwir  hi;  fod  yr  etholiad  i  fod  yn  ngwydd  y  brenin,  a'r 
etholedig  i  dalu  gwarogaeth  a  thyngu  ffyddlondeb  iddo.  Cyd- 
syniodd  Becket  â'r  rhai  hyn,  wedi  hir  gymhell  arno,  ac  addawodd 
"eu  cadw  yn  ffyddlon,  heb  dwyll  nac  eithriad."  Tybiodd  Henry 
ei  fod  bellach  wedi  enill  y  dydd  ar  Becket  a'r  esgobion ;  anfonodd 
y  "  cyfansocldiadau"  hyn  at  y  Pab  Alexander,  yr  hwn  oedd  ar  y 
pryd.yn  Ffrainc,  er  mwjii  icído  eu  cadarnhau.  Ond  pan  welodd 
hwnw  eu  bod  yn  gosod  llywodraeth  Lloegr  yn  annibynol  ar  y  Bab- 
aeth,  a'r  awdurdod  freninol  yn  annibynol  ar  yr  eglwys,  condemn- 
iodd  hwy  yn  y  geiriau  cryfaf,  ac  nis  gallasai  gymeraclwyo  ond  rhyw 
chwech  o'r  pethau  mwyaf  dibwys.  Pan  ddeallodd  Bechet  hyn,  a 
gweled  y  cai  gefhogaeth  y  pab,  penderfynodd  yntau  eu  gwrth- 
wynebu;  rhoddodd  y  penydiau  tostaf  arno  ei  hun  oblegyd  iddo 
gydsynio  â  hwy  yn  groes  i'w  argyhoeddiad ;  rhocldodd  heibio  was- 
anaeth  yr  allor  am  ddeugain  niwrnod,  ac  anfonodd  at  y  pab  am 
facldeuant. 

Cyffrodd  hyn  lid  y  brenin  eto  yn  erbyn  Becket,  galwodd  gynghor 
yn  nghyd,  a  chyhuddodd  ef  o  dori  ei  ymrwymiadau,  ac  o  daflu 
dirmyg  ar  y  brenin,  a  thyngodcl  ei  lw  arferol  ("Myn  llygaid  Duw") 
y  mynai  weled  cyfiawnder  i'r  fan  eithaf  yn  cael  ei  weinyddu  tuag 
ato.  Rhodciodd  y  llys  ddirwy  ar  Becket  o  £o00.  Tranoeth  anfon- 
odd  y  brenin  ato  i  geisio  ganddo  ddychwelyd  sjoniau  mawrion  oedd 
yn  ddyledus  arno  oddiar  yr  amser  y  bu  yn  ganghellydd.  Gwadai 
Becket  ei  rwymedigaeth  am  y  symiau  hyny,  a  galwodd  yr  esgobion 
yn  nghyd;  ond  yr  oecld  y  rhai  hyny  wedi  troi  o  blaicl  y  brenin,  a 
cheisiasant  berswadio  Becket  i  vinostwng.  a  rhocidi  ei  swvdd  ifynY, 


60  HENRY  IT — PLANTAGENET. 

Dirmygai  yntau  eu  cynghor,  a  dywedai  nad  oedd  un  awdurdod 
wladol  yn  abl  ei  ddiswyddo  ef,  na  neb  arall,  ond  y  pab  yn  unig. 
Penderfynodd  sefyll  ei  hun  yn  erbyn  y  brenin  a'r  holl  esgobion. 
Boreu  dranoeth  aeth  i'r  eglwys,  a  gweinyddodd  oíferen  St.  Stephan, 
y  merthyr  cyntaf,  yr  hon  sydd  yn  dechreu  gyda'r  geiriau,  "  Ty- 
wysogion  hefyd  a  eisteddasant  ac  a  ddywedasant  i'm  herbyn,"  &c, 
a  gwnaeth  iddynt  ganu,  "Mae  breninoedd  y  ddaear  yn  ymosod,  a'r 
penaethiaid  yn  ymgynghori  yn  nghyd,"  &c.  Ar  ol  yr  oíferen  aeth 
i  lys  y  brenin  yn  ei  wisg  swyddogol ;  marchogai  ar  geffyl,  gan  ddal 
y  ffrwyn  yn  ei  law  chwith,  a'r  groes  archesgobol  yn  ei  law 
ddeheu.  Aeth  i  mewn  o  ílaen  y  brenin  yn  fyrbwyll  a  rhodres- 
gar,  a'i  groes  ÿn  ei  law,  heb  gydymffurfio  â'r  ddefod  arferol. 
Cyffrodd  y  brenin  gymaint  wrth  ei  ymddygiad,  fel  y  cododd  ac  y 
gadawodd  yr  ystafell.  Daeth  cawod  o  geryddon  ar  ben  Becket 
oddiwrth  yr  esgobion  dychrynedig;  galwent  ef  yn  fradychwr,  a 
dywedent  nad  ufuddhaent  iddo  mwy.  Gadawodd  Becket  y  llys  heb 
ddywedyd  nemawr;  ond  goddef  y  cwbl  yn  dawel.  Anfonodd  genad 
at  y  brenin  i  ofyn  am  gael  ymadael  â'r  deyrnas;  dywedodd  y 
brenin  y  cawsai  atebiad  dranoeth.  Ond  barnodd  Becket  nad  oedd 
yn  ddyogel  iddo  aros  yn  hŵy,  a  ffodd  ganol  nos  y  noswaith  hono, 
ac  aeth  drosodd  i  Ffrainc.  Derbyniwyd  ef  yn  serchog  gan  Lewis 
o  Ffrainc  a'r  pab,  a  chafodd  fonachlog  Pontigny,  yn  Burgundy,  at 
ei  wasanaeth.  Oddiyno  cyhoeddodd  esgymundod  ar  y  brenin  a'r 
esgobion,  a  phawb  a  gefnogasant  "  gyfansoddiadau  Clarendon." 
Gosododd  Henry  wyliadwriaeth  ar  y  porthladdoedd,  i  rwystro 
cenadau  a  llythyrau  i  ddyfod  oddiwrth  Becket  na'r  pab  i'r  deyrnas. 
O'r  diwedd  (1169)  yn  mhen  tua  phum  mlynedd  ar  ol  ymadawiad 
Becket  â'r  wlad  hon,  wedi  i  amryw  amrafaelion  rhwng  Lewis  o 
Ffrainc  a  Henry  o  Loegr  gael  eu  terfynu,  a  mab  Henry  briodi  merch 
Lewis,  ceisiodd  yr  olaf  heddychu  rhwng  Henry  a  Becket.  Dygwyd 
yr  alltud  ger  bron  y  penaduriaid;  ond  erbyn  ei  holi,  cafwyd  ei  fod 
mor  gyndyn  a  phenderfynol  yn  ei  ffordd  ag  erioed.  Ar  ol  ei  gy- 
huddo  o  falchder  ac  anniolchgarwch,  trodd  Henry  at  Lewis  a 
dywedodd,  "Mae  pob  peth  nad  yw  yn  ei  foddio  ef  yn  erbyn  gogon- 
iant  Duw ;  ond  fel  na  ddy wedo  neb  fy  mod  i  yn  erbyn  ei  ogoniant 
Ef,  yr  wyf  yn  gwneyd  y  cynygiad  hwn: — "Bu  llawer  brenin  Lloegr 
o'm  blaen  i,  rhai  yn  meddu  mwy  a  rhai  lai  o  awdurdod;  bu  llawer 
archesgob  Canterbury  o'i  flaen  yntau,  yn  ddynion  enwog  a  sant- 
aidd;  gwneled  ef  tuag  ataf  û  yr  hyn  a  wnaeth  y  mwyaf  o'i  rag- 
ílaenoriaid  ef  i'r  lleiaf  o'm  rhag-flaenoriaid  i,  a  byddaf  yn  foddlon." 
Teimlai  pawb  oedd  yn  wyddfodol  fod  y  brenin  wedi  ymostwng 
llawn  ddigon ;  ond  yr  oedd  Becket  yn  para  yn  ddiysgog  yn  ei  gyn- 
dynrwydd.  Ond  yn  y  diwedd  claethpwyd  i  ryw  fath  o  amodau 
heddwch,  ac  adferwyd  archesgobaeth  Canterbury  iddo.      Bu  an- 


HESfRY  II PLANTAGENET.  61 

hawsdra  pwysig  wedi  liyn,  oblegyd  ei  bod  yn  ddefod  i'r  brenin 
gusanu  yr  archesgob,  a  bod  Henry  wedi  tyngu  yn  ei  lid  na  chusanai 
Becket  byth  ond  hyny;  ond,  ar  ol  apelio  at  y  pab,  terfynwyd 
amrafael  y  cnsanu  eilwaith. 

Yn  amser  yr  amrafaelion  hyn  yr  oedd  Henry,  fel  mater  o  rag- 
ocheliad,  wedi  gosod  archesgob  York  i  goroni  ei  fab  hynaf  (Henry). 
Er  i  hyn  gael  ei  wneyd  yn  ddirgelaidd,  daeth  yn  hysbys  i  Becket, 
a  llwyddodd  i  gaelgan  y  pab  i  ddiswyddo  yr  archesgob,  yn  nghyda'r 
esgobion  a'i  cynorthwyasant,  o'r  herwydd.  Daeth  Becket  drosodd 
i  Loegr,  a  derbyniwyd  ef  gyda  llawenydd  mawr  gan  liaws  y  bobL 
Yr  oedd  Henry  a  llawer  o'i  bendefìgion  yn  Normandy  ar  y  pryd; 
ac  yr  oedd  archesgob  York  gydag  ef  pan  ddaeth  y  newydd  fod 
Becket  a'r  pab  wedi  diswyddo  yr  esgobion  am  goroni  y  tywysog, 
Cyffrowyd  y  brenin  a'i  gymdeithion  yn  fawr.  Dywedodd  arch- 
esgob  York  nas  gallasai  obeithio  am  fwynhau  heddwch  tra  fyddai 
Becket  fyw.  Atebodd  y  brenin  ef  yn  gyffrous,  "  I'r  fath  drueni  yr 
wyf  wedi  fy  narostwng,  pan  nad  allaf  gael  Uonyddwch  yn  fy 
nheyrnas  fy  hun  o  achosun  clerigwr!  A  oes  genyf  neb  i'm  gwaredu 
o'm  trallodion?"  Cymerodd  rhai  o'r  baroniaid  oeddent  yn  bresenol 
y  peth  fel  awgrym  o  ganiatad  i  lofruddio  Becket.  Tyngodd  pedwar 
o  honynt,  Fitzurse,  Moreville,  Tracy,  a  Brito,  lw  dirgelaidd  y 
gwnaethent  i'r  archesgob  dynu  ei  weithredoedd  yn  ol,  ymadael  â'r 
deyrnas,  neu  farw.  Felly  ymadawsant  yn  ddystaw  am  Loegr. 
Aeth  rhyw  sî  allan  am  eu  bwriad,  a  phan  aeth  i  glustiau  y  brenin, 
gyrodd  genad  ar  eu  hol  i'w  rhybuddio  na  wnelent  riiwed  i  berson 
Becket;  ond  bu  y  genad  yn  rhy  ddiweddar  cyn  cyrhaedd.  Ym- 
unodd  amryw  gyfeillion  â'r  pedwar  baron  yn  Saltwoode,  gerllaw 
Canterbury.  Aethant  ar  frys  i  balas  yr  archesgob.  Cawsant  ef 
yno  heb  ond  ychydig  o  weinyddion  o'i  gwmpas.  Gofynodd  Becket 
eu  neges;  atebodd  Fitzurse,  "Daethom  i  beri  i  chwi  faddeu  i'r 
esgobion  a  esgymunwyd  genych,  adferu  y  rhai  a  ddiswyddwyd,  ac 
ateb  am  eich  troseddau  yn  erbyn  y  brenin."  Ymddangosai  Becket 
yn  berffaith  ddiofh,  ac  atebodd  hwynt  yn  feistrolaidd  a  phigog. 
Cyffrowyd  hwy  yn  fawr  gan  eiriau  ffrostfalch  yr  archesgob,  ac  aeth- 
ant  allan  o'r  lle  gyda  bygythion.  Aeth  Becket  allan  ar  eu  hol  yn 
fuan,  ac  i'r  gwasanaeth  hwyrol  yn  eglwys  St.  Benedict.  Canlynwyd 
ef  i'r  eglwys  gan  y  baroniaid  wedi  ymarfogi.  Gwaeddasant,  "Pa 
le  y  mae  Thomas  à  Becket?  Pa  le  y  mae  bradychwr  y  brenin  a'r 
deyrnas?"  Ond  nid  oedd  neb  yn  ateb.  Gofynwyd  mewn  tôn 
uwch,  "Pa  le  y  mae  yr  archesgob?"  Atebodd  yntau,  "Dymafì, 
yr  archesgob,  ond  nid  bradychwr;  ac  yr  wyf  yn  barod  i  ddyoddef 
yn  enw  fy  Ngwaredwr."  Ceisiasant  ganddo  drachefn  i  ryddhau  yr 
esgobion;  gwrthododd  yntau.  Ymaflodd  un  o'r  baroniaid  yn  ei 
wisg,  a  dywedodd  wrtho  am  fyned  allan  oddiyno,  neu  ei  fod  yn 


62  HENÍtY  II — PLANTAGENET. 

ddyn  marw.  Ond  er  ei  gymhell  yn  daer  i  fyned  allan,  a  cheisio  ei 
lusgo,  ni  syflai  o'r  fan.  Wedi  cryn  ymryson,  tarawyd  ef  yn  ysgafh 
ar  ei  ben  â'r  cleddyf.  Yr  oedd  yn  awr  ar  ei  liniau  o  flaen  allor  St. 
Benedict.  Bhoddodd  ei  ddwylaw  yn  nghyd,  a  dywedodd,  "  I  Dduw, 
i  St.  Mari,  a'r  seintiau,  noddwyr  yr  eglwys  hon,  ac  i  St.  Denis,  yr 
wyf  yn  cyflwyno  fy  hun  ac  achos  yr  eglwys."  Erbyn  hyn  yr  oedd 
ergydion  marwol  yn  disgyn  ar  ei  goryn,  a  holltwyd  ei  ben  nes  oedd 
ei  ymenydd  yn  wasgaredìg  dros  y  lle.  Rhoddodd  un  o  honynt  ei 
droed  ar  ei  wddf,  a  dywedodd,  "Dyma  fradychwr  yn  marw !"  A 
dyma  oedd  diwedd  y  talentog  a'r  dewr,  ond  yr  uchelfiydig  a'r  cyn- 
dyn,  Thomas  à  Becfcet. 

Er  fod  Henry  yn  cynllunio  ar  y  pryd  i'w  fwrw  i'r  carchar,  eto 
dangosodd  oíid  mawr  pan  gafodd  y  newydd  ei  fod  wedi  ei  lofruddio ; 
ac  nis  gellir  amheu  nad  oedd  y  gofìd  hwnw  yn  wirioneddol,  oblegyd 
nid  oes  un  sail  i  gredu  fod  ganddo  law  yn  y  weithred.  Heblaw 
hyn,  barnai  yn  ddigon  naturiol  y  cawsai  llofruddiad  Becket  ei 
briodoli  iddo,  y  buasai  hyny  yn  cyffroi  teimlad  y  bobl  yn  ei  erbyn, 
ac  yn  dwyn  esgymundod  y  pab  ar  y  wlad,  yr  hyn  fuasai  o  ganlyn- 
iadau  pwysig  yn  y  dyddiau  ofergoelus  hyny.  Felly  dangosodd 
Henry  alar  mawr  oblegyd  llofruddiad  Becfcet :  bu  am  dri  diwrnod 
heb  fwyta,  ac  ni  adawai  neb  o'i  weision  i  fyned  i  mewn  ato.  An- 
fonodd  amry w  esgobion  yn  genadau  at  y  pab  i  dystio  ei  ddiniw- 
eidrwydd,  ac  i  ddatgan  ei  ofid,  fel  ag  i  ragflaenu  esgymundod. 
Gwnaeth  Henry  ei  hun  lw  difrifol  o  hono  ar  yr  Efengylau  santaidd 
wedi  hyny,  yn  ngwydd  cenadau  y  pab  a  lliaws  o  eglwyswyr  urddasol, 
na  orchymynodd,  ac  na  ddymunodd  lofruddiaeth  Becket,  er  y 
cyfaddefai  y  gallai  y  frawddeg  a  ddywedodd  yn  fyrbwyll  fod  yn 
achlysur  i  hyny.  Bu  y  brenin  wedi  hyn  yn  dwyn  penyd  daros- 
tyngol  wrth  greir-gell  Becket.  Cerddodd  yn  droed-noeth  i'r  eglwys, 
ac  ymgrymodd  ger  bron  y  beddrod  am  ddiwrnod  a  noswaith :  dy- 
noethodd  ei  gefn,  a  gwnaeth  i  dŵr  o  fynachod  ei  fäangellu. 
Addawodd  gynal  dau  cant  o  farchogion  am  flwyddyn  i  amddiffyn 
Palestina,  a  rhoddi  ei  wasanaeth  ei  hun  am  dair  blynedd,  os  byddai 
y  pab  yn  galw,  yn  erbyn  yr  anffyddwyr,  naill  ai  y  Saraceniaid  yn 
Palestina,  neu  y  Mooriaid  yn  Spain.  Felly  tawelwyd  meddyliau  y 
bobl,  ac  nid  esgymunodd  y  pab  neb  ond  y  llofruddion  a'u  cefhog- 
wyr.  Yn  mhen  dwy  flynedd  symudwyd  corph  Becket  i  greir-gell  j 
ardderchog,  a  seintiwyd  ef  gan  y  pab.  Rhifwyd  ef  yn  mysg  y  " 
merthyron  Cristionogol,  a  dywedid  fod  gwyrthiau  yn  cael  eu  cyf- 
lawni  ar  ei  fedd.  Ond  os  oedcl  Thomas  à  Becket  yn  ferthyr,  nid 
merthyr  i'r  grefydd  Gristionogol  ydoedd,  ond  i  uchafiaeth  y  pab,  a 
thra-arglwyddiaeth  yr  eglwyswyr.  Ac  yr  oedd  y  gwyrthiau  y 
dywedid  eu  bod  yn  cymeryd  lle  wrth  ei  feddrod,  yn  deilwng  o'r 
fath  ferthyrdod;  megys  goleuo  canwyllau  cwyr  diffoddedig,  ei  law 


HENEY  II PIANTAGENET.  63 

farw  yn  codi  i  fendithio  y  bobl,  a  chodi  o  feirw  nid  dynion  yn 
unig,  ond  cwn,  ceffylau,  a  gwartheg. 

Ehyfeloedd       Cafodd  Henry  II.  amryw  frwydran  poeth  â'r  Cymry: 

â'r  Cymry.  un  yn  1157,  pryd  y  cododd  y  Cyinry  i  wneyd  nn  cyn- 
ygiad  dewr  a  phenderfynol  eilwaith  am  en  rhyddid.  Dylynodd 
Henry  hwy  gyda  byddin  nerthol  i'r  mynyddoedd;  ond  cafodd 
edifarhau  yn  fuan.  Rhuthrodd  y  trigolion  arnynt  mewn  mynedfa 
gyfyng  rhwng  y  mynyddoedd,  a  thorasant  hwy  i  lawr  o'r  trwch. 
Taflodd  y  banerwr,  Iarll  Essex,  y  faner  Seisnig  i  lawr,  a  fíbdd. 
Aeth  y  sî  allan  fod  y  brenin  wedi  syrthio,  a  pharodd  ddyryswch 
mwy  fyth  yn  y  fyddin.  Ond  ymddangosodd  y  brenin  yn  fuan  yn 
nghanol  ei  fyddin  rwygedig,  a  gweithiodd  ei  flbrdd  yn  mlaen  trwy 
y  fynedfa.  Ceisiodd  Owen  Gwynedd,  brenin  y  Cymry,  dynu  Henry 
yn  mlaen  i  gilfachau  Eryri;  ond  gwrthododd  yntau  y  mynyddoedd, 
a  chymerodd  lanau  y  môr,  gan  gadw  llynges  gref  y  tu  cefh  iddo. 
Torodd  amryw  goedwigoedd  i  lawr,  a  chododd  gestyll  mewn  lle- 
oedd  cyfleus.  O'r  diwedd  ymostyngodd  y  Cymry  i  wneyd  heddwch 
â'r  brenin,  trwy  roddi  i  fyny  y  parthau  o'r  wlad  a  adfeddianasant 
dan  Stephan,  a  rhoddi  gwystlon  iddo  am  eu  ffyddlondeb.  Torodd 
gwrthryfel  allan  yn  1 163  hefyd  rhwng  y  Cymry  a'r  baroniaid  Nor- 
manaidd,  pryd  y  gorchfygodd  yr  olaf,  ac  y  gwnaethant  ddifrod 
mawr  yn  Sir  Gaerfyrddin.  Yn  1165,  arweiniodd  y  brenin  yn  ei 
berson  ei  hun  eilwaith  fyddinoedd  nerthol  yn  erbyn  y  Cymry  dan 
lywyddiad  Rhys  ab  Gruffydd,  brenin  y  Deheudir;  Owen  Gwynedd, 
brenin  y  Gogledd;  ac  Owen  Cyfeiliog,  brenin  Powys.  Gwnaeth  y 
ty wysogion  dewrion  hyn  ymosodiad  llwyddianus  ar  amry w  o  gestyll 
y  baroniaid  Normanaidd ;  ond  ymlidiwyd  hwy  gyda  cholledion  gan 
Henry  hyd  droed  y  Berwyn,  er  iddo  orfod  encilio  ei  hun  yn  fuan 
gyda  cholled  ddirfawr.  Dangosodd  Henry  greulondeb  anarferol  y 
tro  hwn  tuag  at  y  gwystlon  oedd  wedi  dderbyn  gan  y  Cymry  flyn- 
yddau  ya  ol;  tynodd  allan  lygaid  yr  holl  wrywod,  athorodd  ymaith 
glustiau  a  thrwynau  y  benywocl. 

Sefyllfa  a  Yr  oedd  cyflwr  Iwercldon  y  pryd  hwn  yn  isel  a  bar- 
gorcíifygiad    baraidd.     Mae  yn  wir  i  Gristionogaeth  gael  ei  dwyn 

Iwerddon.  yno  ganrifoecld  yn  ol,  oncl  ymddengys  i'r  wlad  gael  ei 
hesgeuluso  yn  fuan,  fel  na  chafodcl  Cristionogaeth  na  diwylliant 
erioed  afael  hollol  ynddi.  Bu  yn  golled  fawr  i  Iwerddon  na 
chawsai  ei  darostwng  gan  y  Rhufeiniaicl,  oblegyd  trwy  hyny  collodd 
y  fraint  o  gael  sefydliadau  a  dylanwad  gwareiddiol  y  bobl  hyny. 
Yn  amser  Henry  II.  yr  oedd  y  wlad  yn  gyffredin  yn  un  olygfa  o 
annhrefh,  gormes,  a  chreulondeb.  Heblaw  lliaws  o  fân  lwythau, 
yr  oedd  yn  rhanedig  i  bum  teyrnas — Munster,  Leinster,  Meath, 
Ulster,  a  Connaught;  yn  cael  eu  llywodi-aethu  gan  gynifer  o 
benaethiaid  neu  freninoedd.     Cymerai  un  o'r  breninoedd  hyn  y 


64  HEjSTSY  II PLANTAGENET. 

flaenoriaeth  mewn  rhyfeloedd,  ac  ystyrid  hwnw  fel  brenin  yr  holl 
ynys.  Ond  nid  yw  eu  holl  hanes  ond  cyfres  ddidor  o  ymosodiadau 
ar  eu  gilydd,  a'r  creulonderau  mwyaf  echrydus.  Cymaint  o  fasnach 
ag  oedd  yn  y  wlad  a  ddygid  yn  mlaen  gan  ysbeilwyr  o  Norway  a 
Denmarí,  y  rhai  oeddent  wedi  adeiladu  y  trefi  ar  hyd  ei  glanau. 
Yr  oedd  Henry  â'i  lygad  ar  y  wlad  er  ys  blynyddoedd,  ac  wedi 
anfon  at  y  pab,  yr  hwn  a  gymerai  arno  feddu  yr  awdurdod  i  gyf- 
ranu  gwledydd  a  theyrnasoedd — am  ganiatad  i'w  chymeryd.  Can- 
iataodd  y  pab,  Adrian  IV,  yr  hwn  oedd  o  waedoliaeth  Seisnig,  y 
fraint  hon  i  Henry,  ar  yr  amod  iddo  gefnogi  crefydd  yn  y  wlad,  a 
gosod  ceiniog  yn  y  ílwyddyn  o  dreth  ar  bob  tŷ,  i'w  talu  i  esgobaeth 
Rhufain.  *  Ysgrifenodd  lythyr  (bull),  yn  cyflwyno  iddo  y  cyfryw 
awdurdod,  ac  yn  galw  ar  y  trigolion  i  ufuddhau  iddo  fel  brenin.  eu 
Nid  ymgymerodd  Henry  â  hyn  ar  unwaith,  ond  gwyliodd  am  adeg 
gyfleus ;  ac  o'r  diwedd,  ymddangosai  pethau  fel  wedi  addfedu  iddo 
osod  ei  amcan  mewn  gweithrediad. 

Yn  1153  cymerodd  Dermot  Mac  Morrough,  brenin  Leinster,  y 
fantais  ar  absenoldeb  O'Ruarc,  penaeth  Breffney,  a  dygodd  ymaith 
Dervorgilla  ei  wraig,  yr  hon  oedd  ddynes  enwog  am  ei  thegwch. 
Apeliodd  O'Buarc  at  Turlough  O'Conor,  yr  hwn  oedd  brif  frenin  y 
wlad  ar  y  pryd,  a  chafodd  gymhorth  i  adfeddianu  ei  wraig,  a  dial 
ar  Mac  Morrough.  Dywed  Gerald  Barry,  yr  hwn  a  elwid  Giraldus 
Cambrensis  (neu  Gerald  y  Cymro,  yr  hwn  oedd  yn  Iwerddon  ar  y 
pryd)  fod  gwraig  O'Ruarc  wedi  ei  chymeryd  ymaith  gan  Dermot, 
yn  ol  ei  dewisiad  ei  hun.  "Y  cyfryw,"  meddai,  "  y w  natur  gyf- 
newidiol  ac  anwadal  benyw,  trwy  yr  hon  y  mae  pob  drwg  yn  y  byd 
yn  dygwydd  ac  yn  dyfod."  Parhaodd  gelyniaeth  maith  rhwng 
O'Ruarc  a  Dermot,  a'r  diwedd  fu  i'r  olaf  gael  ei  orchfygu  a'i  ymlid 
allan  o'i  lywodraeth.  Daeth  Dermot  drosodd  i  Loegr,  ac  aeth  oddi- 
yma  eilwaith  i'r  Cyfandir,  i  gael  gafael  yn  Henry,  i  adrodd  ei  gwyn 
wrtho.  Addawodd  y  brenin  ei  gynorthwyo,  a  thyngodd  Dermot 
warogaeth  a  fíyddlondeb  i  frenin  Lloegr.  Cafodd  y  penaeth 
Gwyddelig  y  llythyr  hwn  gan  ei  arglwydd  newydd :  "  Henry,  brenin 
Lloegr,  Duc  Normandy  ac  Aquitaine,  a  Iarll  Anjou,  i'w  holl  ddeil- 
iaid,  Saeson,  Normaniaid,  Ysgotiaid,  a  phob  cenedloedd  a  phobloedd 
eraill  ydynt  ddeiliaid  iddo,  yn  anfon  anerch.  Pa  bryd  bynag  y 
daw  ein  llythyr  hwn  atoch  chwi,  gwybyddwch  ein  bod  wedi  derbyn 
Dermot,  Tywysog  Leinster,  dan  ein  hamddiffyniad,  ein  gras,  a'n 
ffafr ;  pwy  bynag  o  fewn  ein  lly wodraeth,  gan  hyny,  a'i  cynorth- 
wya  ef,  ein  deiliad  ffyddlon,  i  adfeddianu  ei  dir,  bydded  hyderus  y 
caiff  ein  rhyddid  a'n  ffafr  ni  i  wneyd  hyny." 

Gwnaeth  Dermot  ddefhydd  mawr  o'r  llythyr  hwn  yn  Lloegr  wrth 
ddychwelyd,  a  chyrhaeddodd  yr  amcan  mewn  golwg  ganddo  ef  a'r 
brenin.     Cyfarfu  yn  Nghaerodor  ag  un  Bichard  Clare,  Iarll  Penfro, 


HE^RY  II — PLANTAGENET*  65 

yr  hwn  a  gyfenwid  Strongbow,  ac  ymgymerodd  hwnw  ag  arwain 
byddin  i'w  gynorthwyo.  Yr  oedd  Clare  i  gael  yn  wobr  am  ei  wasan- 
aeth  Eva,  merch  Dermot,  yn  wraig,  ac  i  gael  bod  yn  olynydd  iddo 
ar  orsedd  Leinster.  Cyflogodd  Dermot  ddau  farchog  arall  o 
Ddeheudir  Cymru,  Ilobert  Fitz-Stephan  a  Maurice  Fitz-Gerald 
(Fit% — yr  un  ystyr  a  mab  neu  ap),  meibion  Arglwyddes  Nesta,  y 
rhai  oeddent  i  gael  tref  Wexford,  a  dwy  gantref  gysylltiedig,  yn 
wobr.  Yn  Awst,  1168,  hwyliodd  Dermot  o  Dyddewi  drosodd  i'w 
wlad;  a'r  gwanwyn  canlynol  aeth  Fitz-Stephan  drosodd  gyda  thair 
llong,  a  thua  phedwar  cant  o  bobl.  Dylynwyd  ef  dranoeth  gan 
Maurice  Prendergast  (Cymro),  gyda  rhyw  driugain  a  deg  o  wŷr, 
Glaniasant  o'r  tu  deheu  i  Wexford.  Aníbnodd  Dermot  bum  cant  o 
wŷr,  dan  lywyddiad  ei  fab  (ordderch)  Donald  i' w  cyfarfod.  Ymosod- 
asant  ar  Wexford,  ac  ynillasant  hi.  Glaniodd  Fitz-Gerald  eilwaith, 
gyda  saith  ugain  o  wŷr,  ac  wedi  ymuno  â'r  lleiìl,  yr  oeddent  yn  allu 
rhy  gryf  i  drigolion  yr  ynys  i'w  gwrthsefyll.  Enillodd  Dermot 
ei  diriogaethau  colledig  yn  ol;  ac  nid  ymfoddlonodd  ar  hyny, 
ond  cynlluniodd  i  ddifeddianu  Roderic,  prif  frenin  yr  ynys  yn 
awr,  o'i  lywodraeth,  a  chymeryd  breniniaeth  yr  holl  wlad  i'w  law. 
Anfonodd  at  Strongbow  i  geisio  ganddo  gyflawni  ei  addewid. 
Gyrodd  hwnw  un  Raymond  drosodd  gyda  phedwar  ugain  o  wŷr 
nerthol,  y  rhai  a  orchfygasant  dair  mil  o  Wyddelod.  Dylynodd 
Strongbow  hwynt  gyda  byddin  gref,  a  chymerasant  Waterford  a 
Dublin  rhag  blaen.  Torodd  Eoderic  ben  mab  Dermot,  yr  hwn 
oedd  wedi  ei  adael  yn  wystl  yn  ei  law.  Priododd  Strangbow  Eva, 
merch  Dermot,  a  phan  fu  farw  ei  thad,  cafodd  freniniaeth  Leinster, 
a  gwnaeth  ddarpariadau  ar  gyfer  cymerycl  llywodraeth  yr  holl  wlad. 
Dychrynwyd  Roderic  a  thywysogion  eraill,  a  chasglasant  fyddin 
o  ddeng  mil  ar  ugain  i  ymosod  ar  Dublin;  ond  gwasgarwyd  hwynt 
gan  Richard  Clare,  gyda  lladdfa  fawr.  Pan  glybu  Henry  am  lwydd- 
iant  ei  ddeiliaid  yn  yr  ynys  Werdd,  teimlai  eiddigedd  rhag  iddynt 
annghofio  ei  oruwch  awdurdod  ef  arnynt.  Croesodd  i  Iwerddon  yn 
1171,  gyda  byddin  fawr.  Ac  fel  yr  oedd  yn  myned  rhagddo  trwy 
y  wdad,  ymgasglai  y  penaethiaid  ato  yn  lluoedd  i  dalu  gwarogaeth 
iddo.  Cydnabu  yr  holl  wlad  ei  awdurdod,  heb  iddo  gael  achos  i 
daro  ergyd.  Wedi  bod  yno  am  haner  blwydclyn,  a  gadael  y  rhan 
fwyaf  o'r  penaethiaid  brodorol  yn  meddiant  eu  hetifeddiaethau, 
cyfranu  peth  tiroedd  i'r  gorchfygwyr  Seisnig,  a  rhoi  Hugh  de  Lacy 
yn  ynad  Iwerddon,  dychwelodd  i  Loegr,  wedi  ychwanegu  teyrnas 
newydd  at  ei  lywodraeth.  Trigodd  llawer  o'r  gorchfygwyr  yn 
mysg  trigolion  Leinster,  ac  ymledasant  yn  raddol  trwy  barthau 
eraill  y  wlad ;  ond  cadwodd  gwahaniaeth  gwaecl,  iaith,  ac  arferion 
hwy  ar  wahan  i  radclau  helaeth  hyd  heddyw. 

Yr  oedd  Heniy  erb}m  hyn  wedi  cyrhaedd  eithafnod  ei  ogoniant; 
2  e 


66  HENRY  II — PLÀNTAGENET. 

yr  oedd  wedi  eangu  ei  diriogaethau,  wedi  heddychu  â'r  eglwyswyr, 
ac  yn  brif  deyrn  ei  oes;  a  diau  ei  fod  yn  dysgwyl  llonyddwch 
bellach  i  fwynhau  ffrwyth  ei  fuddugoliaethau  pwysig.  Ond  buan  y 
cododd  y  blinderau  tostaf  iddo  yn  mysg  ei  deulu  ei  hun.  Yr  oedd 
ganddo  yn  awr  bedwar  o  feibion, — Henry,  Richard,  Geoffrey,  a 
John;  a'u  hoedran  yn  ddeunaw,  un  ar  bynitheg,  pymtheg,  a  phum 
mlwydd.  Yr  oedd  yn  dad  da  a  serchog,  ac  wedi  gwneyd  darpar- 
iadau  mawrion  ar  gyfer  ei  blant.  I  Henry  ei  fab  hynaf  yr  oedd 
Lloegr,  Normandy,  Anjou,  Maine,  a  Touraine  i  fod  yn  etifeddiaeth ; 
Guienne  a  Poictou  i  Bichard;  Llydaw  i  Geoffrey;  ac  Iwerddon  i 
John.  Yr  oedd  y  tywysog  Henry  yn  briod  â  merch  Lewis,  brenin 
Ffrainc,  a  chyffrodd  ei  dad  yn  nghyfraith  ef  i  hawlio  naill  ai  Lloegr 
neu  Normandy  gan  ei  dad  ar  unwaith.  Gwrthododd  ei  dad  ei  gais, 
a  ffodd  yntau  at  Lewis.  Cyffrowyd  Richard  a  Geoffrey,  gan  eu 
mam  (Eleanor)  i  fyned  drosodd  ar  ol  eu  brawd,  a'i  gynorthwyo  i 
godi  gwrthryfel  yn  erbyn  eu  tad.  Ffodd  y  frenines  ei  hun  hefyd 
ymaith ;  ond  daliwyd  hi  yn  Normandy,  wedi  gwisgo  mewn  dillad 
gwryw,  a  charcharwyd  hi  am  un  ílynedd  ar  bymtheg,  hyd  farw- 
olaeth  y  brenin.  Yr  oedd  trallod  y  brenin  yn  fawr,  wrth  weled  ei 
holl  deulu  wedi  codi  mewn  gwrthryfel  yn  ei  erbyn.  Ymunodd 
Lewis  o  Ffrainc,  William  brenin  Ysgotland,  yn  nghydag  amryw  o'r 
baroniaid  galluocaf  yn  Lloegr  a  Normandy,  â'r  gwrthryfelwyr ; 
gwnaethant  gynllun  eang,  a  chyd-ymosodasant  ar  wahanol  barthau 
o  diriogaethau  y  brenin.  Yr  oedd  agwedd  bresenol  pethau  yn 
ddigon  i  ddigaloni  dyn  heb  fod  o'r  mwyaf  annghyffredin  yn  ei  fedr 
a'i  wroldeb.  Ond  nid  oedd  un  dyn  yn  ei  oes  yn  fwy  abl  i  gyfarfod 
y  cyfwng  peryglus  na  Henry,  brenin  Lloegr.  Yr  oedd  ganddo 
feddwl  galluog,  gweinidogion  medrus,  a  ch}ŵeth  ddigon,  i  gyfarfod 
y  galw.  Yn  gyntaf  oll  apeiliodd  at  y  pab,  a  chyhoeddodd  hwnw 
esgymundod  ar  ei  holl  elynion.  Arweiniodd  ei  fyddinoedd  i  wrth- 
sefyll  y  terfysgwyr ;  ymladdodd  ei  wŷr  yn  ffyddlon  a  dewr,  a  chyda 
llwyddiant  dieithriad,  yn  ngwahanol  barthau  ei  lywodraeth. 
Gorchfygwyd  byddinoedd  lliosog  Ysgotland  yn  mharthau  gogleddol 
Lloegr,  a  chymerwyd  y  brenin  yn  garcharor.  O'r  diwedd  anfon- 
odd  meibion  Henry,  gyda  Lewis  o  Ffrainc,  am  amodau  heddwch; 
ac  wedi  cytuno  arnynt,  cafwyd  llonyddwch  am  amryw  flynyddau. 
Bu  Henry  mor  ddiwyd  ag  erioed  yn  y  blynyddoedd  hyn,  yn  gwell- 
hau  cyfreithiau,  ac  yn  sefydlu  iawn  drefn  a  chyfiawnder  yn  y  wlad. 
Yn  1183,  cododd  ymryson  bygythiol  rhwng  dau  fabhynaf  y  brenin, 
Henry  a  Ilichard,  a  chydag  anhawsdra  mawr  y  llwyddodd  eu  tad 
i'w  heddychu.  Yn  fuan  wedi  hyn  cymerwyd  Henry  ymaith  gan 
dwymyn ;  teimlai  yn  edifeiriol  iawn  wrth  farw ;  anfonodd  at  ei  dad 
am  faddeuant ;  parodd  ei  symud  i  wely  o  ludw,  ac  ar  hwnw,  wedi 
derbyn  y   sacrament,  y  bu  farw.     Parhaodd   yr  ymryson  rhwng 


HENRY  II — PLANTAGENET.  67 

meibîon  eraill  y  brenin;  Uaddwyd  Geoffrey  mewn  rhith-gyrch 
{tournameni)  yn  Paris,  a  thrwy  hyny  cafodd  y  brenin  wared  eil- 
waith  o'r  mwyaf  terfysglyd  o'i  blant.  Adnewyddodd  Bichard 
eilwaith  derfysgoedd  yn  erbyn  ei  dad  yn  llys  Ffrainc,  ac  yr  oedd 
brenin  Lloegr  wedi  cael  gwrthwynebydd  mwy  peryglus  ar  orsedd 
Ffrainc  yn  awr,  gan  fod  Lewis  wedi  marw,  a  Philip  ei  fab  wedi 
dyfod  yn  frenin.  Gwnaeth  y  ddau  dywysog  ieuanc  hyn — Philip 
a  Richard,  rwygiadau  mawrion  yn  nhiriogaethau  Henry,  a  gorfu 
i'r  olaf  ganiatau  llawer  iddynt  tuag  at  sefydlu  heddwch.  Yr  oedd 
Henry  yn  gorwedd  yn  glaf  ar  ei  wely  tra  y  darllenid  amodau  y 
cytundeb  iddo.  Yn  mysg  yr  amodau,  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  faddeu 
i'w  fab,  ac  i  bawb  a'i  cynorthwyasant.  Darllenwyd  llechres  yr 
enwau  oeddent  i  dderbyn  y  maddeuant ;  a  phan  ddarllenwyd  enw 
John,  ei  fab  ieuangaf,  ar  ben  rhes  y  gwrthryfelwyr,  neidiodd  y 
brenin  i  fyny,  edrychodd  yn  wyllt  o'i  gwmpas,  a  dywedodd,  "  A 
ydyw  yn  wir  fod  John,  mab  fy  nghalon,  yr  hwn  a  gerais  yn  fwy  na 
hwynt  oll,  ac  er  mwyn  yr  hwn  y  tynais  y  goíidiau  hyn  am  fy  mhen, 
— a  ydyw  ef  wedi  fy  mradychu!"  Atebwyd  ef  yn  gadarnhaol. 
"Wel  beilach,  ynte,"  ebai  y  brenin  calon  doredig,  "eled  pob  peth 
fel  yr  elo,  ni  ofalaf  mwy  am  danaf  fy  hunan,  nac  am  y  byd!" 
Dygodd  ei  ofid  dwymyn  arno,  ac  ymollyngodd  ei  ysbryd  digysur 
dani.  Yn  chwerwder  ei  enaid  melldithiodd  y  dydd  ei  ganed,  a'r  plant 
gwrthryfelgar  a  dynodd  y  fath  drallodion  arno.  Bu  farw,  Gor.  6, 
1189,  yn  nghastell  Chinon,  gerllaw  Saumer,  yn  57  mlwydd  oed,  ac 
wedi  teyrnasu  agos  i  35ain  o  flynyddoedd.  Tra  yr  oedd  ei  gorph 
yn  aros  ei  gladdedigaeth  yn  eglwys  Fontevrault,  daeth  Riehard  ei 
fab  i'r  eglwys,  ac  mor  gynted  ag  y  daeth  i  olwg  y  corph,  dywedir 
iddo  ddechreu  gwaedu  o'i  ffroenau,  yr  hyn  oedd  arwydd  sicr  yn  y 
dyddiau  hyny  mai  efe  oedd  llofrudd  ei  dad.  Cwympodd  ger  bron 
y  corph,  a  chyfaddefodd,  gydag  edifeirwch  rhy  ddiweddar,  ei 
anufudd-dod  a'i  wrthryfelgarwch,  ac  iddo  ef  fod  yn  achos  i  ddwyn 
ei  dad  i  fedd  anamserol. 

Dyn  o  gorph  canolig  o  ran  maintioli  oedd  Henry  II.,  ond  cadarn, 
lluniaidd,  a  phrydweddol,  a'i  holl  ymddygiad  yn  weddus  ac  enillgar. 
Mae  un  dosbarth  o  haneswyr  yn  edrych  ar  ei  ddiffygion  a'i  feiau 
yn  unig,  ac  yn  rhoddi  lliw  du  iawn  i'w  gymeriad,  tra  mae  eraill  yn 
mwyhau  ei  fawredd  a'i  rinweddau,  ac  yn  ei  ddangos  "agos  yn 
ddifrycheulyd."  Mae  ei  wir  gymeriad  yn  gorwedd  rhwng  y  ddau. 
Yr  oedd  brychau  lawer  ar  gymeriad  Henry,  er  ei  fod  yn  rhagori 
yn  mhell  ar  ei  dylwyth  a'i  gydoeswyr  penadurol.  Yn  mysg  ei 
feiau,  gellir  nodi  ei  ddibrisdod  o'i  air — ni  phrisiai  ddim  am  dori 
ei  addewidion;  ei  anffyddlondeb  i'w  wely  priodasol — cafodd  ddau 
o  feibion  gordderch,  William,  a  gyfenwid  "Longsword,"  a  Geoffrey, 
esgob  Lincoln^   a  bu  y  "Brydweddol  Rosamond"  eu  mam— am  yr 


68  EICHARD    I — Y   DEWE    GALOIST. 

hon  y  mae  cymaint  o  draddodiadau  poblogaidd,  yn  ordderch-wraig 
i  Henry  am  lawer  o  ílynyddoedd.  Ceir  hefyd  ei  fod  ar  brydiau  yn 
nwyd-wyllt  a  dialgar,  a  bod  ei  awydd  am  lywodraeth  bron  yn  cldi- 
derfyn.  Dywedai  yn  fynych  nad  oedd  y  byd  hwn  ond  digon  o 
etifeddiaeth  i  un  dyn  mawr.  Ond  er  hyn,  yr  oedd  yn  deyrn 
galluocaf  ei  oes,  a'i  gymhwysderau  lliosog  yn  hawlio  lle  yn  nos- 
barth  blaenaf  penaduriaid  y  wlad  hon.  Yr  oedd  yn  hoíf  o  lyfrau, 
ac  yn  astudiwr  mawr  arnynt;  yn  un  o'r  dynion  mwyaf  gweithgar  a 
llafurus;  yn  mynychu  y  gwasanaeth  crefyddol  bob  dydd;  a  gwell- 
haodd  amgylchiadau  y  wlad  yn  fawr  dan  ei  lywodraeth.  Ni  fyddai 
un  amser  yn  segur;  a  pha  un  bynag  ai  yn  y  cynghor  eglwysig,  néu 
uwch  ben  pwnc  gwladyddol  neu  farnol,  neu  mewn  dadl  lenyddol, 
neu  mewn  chwareuyddiaeth,  hela,  neu  heboca  y  ceid  ef,  byddai  ei 
fedr  yn  hawlio  y  fìaenoriaeth  iddo.  Safai  ar  ei  draed  o'r  boreu  hyd 
nos,  oddieithr  yr  eisteddai  i  fwyta,  ac  nid  oedd  nemawr  yn  abl  dal 
dan  gymaint  o  galedwaith.  Yr  oecld  yn  dad  hynod  o  ymlynol  a 
serchog;  ac  y  mae  yr  hanesyn  canlynol  yn  glod  nid  bychan  iddo. 
Un  diwrnod  syrthiodd  Bertrand  de  Born  i'w  law.  Hwn  oedd  prif 
gyfaill  ei  fab  Henry  (yr  hwn  oedd  yn  awr  wedi  marw),  a  phrif 
gynhyrfydd  y  gwrthryfel  a  godwyd  gan  ei  feibion  yn  ei  erbyn. 
Dygwyd  ef  o  flaen  y  brenin  i  giywed  ei  ddedryd  yn  cael  ei  chy- 
hoeddi.  Yr  oedd  y  brenin  wedi  clywed  fod  Bertrand  yn  arfer  ym- 
ffrostio,  na  fu  erioecl  mewn  amgylchiad  ag  y  bu  raid  iddo  ddefnyddio 
haner  ei  synwyr  fwitj  tuag  at  wasanaethu  ei  hunan.  Dywedodd 
y  brenin  ei  fod  yn  awr  mewn  cyfyngder  nad  allai  ei  holi  synwyr 
wneyd  un  gwasanaeth  iddo.  Cydnabyddodd  Bertrand  iddo  wneyd 
yr  ymífrost,  a'i  fod  yn  wir.  "  Wel,  yr  wyt  wedi  colli  dy  synwyr 
yn  awr,  mi  debygwn,"  ebe  y  brenin.  "Ydwyf,  arglwydd,"  ebe 
Bertrand,  yn  wylofus,  "collais  fy  mhwyll,  fy  synwyr,  a'm  holl 
ddoethineb,  ydiwrnod  y  syrthiodd  y  tywysog  ieuanc  dewr  hwnw!" 
Tynodd  y  geiriau  hyn  wlychfa  o  ddagrau  o  lygaid  y  brenin,  a  bu 
agos  icido  lewygu.  Pan  ddaeth  ato  ei  hun,  yr  oedd  ei  lid  yn  erbyn 
Bertrand  wedi  cilio.  "  Syr  Bertrand !  Syr  Bertrand ! "  ebe  y  brenin, 
"nid  rhyfedd  i  ti  golli  dy  synwyr  pan  gollaist  fy  mab,  oblegyd  yr 
oedd  efe  yn  dy  garu  yn  fwy  na  neb  ar  y  ddaear ;  ac  yr  wyf  finau,  o 
gariad  ato  ef,  yn  rhoi  dy  fywyd,  dy  feddianau,  a  dy  gastell  i  ti." 
Mae  y  fath  serch  at  ei  blentyn  anufudd,  a'r  fath  faddeugarwch  at 
elyn  mor  ddichellgar,  yn  ciyweyd  llawer  am  nodweddiad  Henry. 

vi. — stchard  i.  (y  dewe  galon),  1189 — 1199. 
Gadawodd  Henry  bump  o  blant  cyfreithlon  ar  ei  ol — dau  fab, 
Bichard  a  John,  y  rhai  a'i  dylynasant  ef  yn  y  freniniaeth,  a  thair 
merch ;  Maud,  yr  hon  a  brioclocld  Henry,  Duc  Saxony ;  Eleanor,  yr 
hon  a  briododd  Alphonso,  brenin  Castile;  a  Joan,  yr  hon  a  briododd 
William,  brenin  Sicily. 


EICHAED    I Y    DEWE    GALOîí.  69 

Yr  oedd  Bichard  mor  hyderus  yn  ei  liawl  i  orsedd  Lloegr,  fel  yr 
arosodd  fwy  na  mis  ar  y  Cyfandir  ar  ol  claddu  ei  dad,  cyn  dyfod 
drosodd  i  gymeryd  meddiant  o'i  awdurdod.  Un  o'r  pethau  cyntaf 
a  wnaeth  oedd  anfon  i  ryddhau  ei  fam,  y  frenines  Eleanor,  o'i  char- 
chariad  hirfaith,  a  rhoddodd  iddi  hithau  yr  awdurdod  i  ryddhau  y 
carcharorion  a  fynai,  a  chymerycl  gofal  o'r  trysor  breninol  hyd  nes 
y  delai  ef  drosodd.  Ar  y  3ydd  o  Fedi,  1189,  coronwyd  ef  yn 
monachlog  Westminster,  gan  Baldwin,  archesgob  Canterbury, 
gyda  rhwysg  anarferol.  Cynwysai  y  llw  a  gymerodd  ar  ei  goron- 
iad — 1.  Y  buasai,  dros  ei  holl  ddyddiau,  yn  dwyn  hedclwch, 
anrhydedd,  a  pharch  i  Dduw,  a'r  eglwys  santaidd,  a'i  holl  ordin- 
hadau.  2.  Y  buasai  yn  gweinyddu  uniondeb,  cyfiawnder,  a  chyf- 
raith,  i  bobl  ei  ofal.  3.  Y  buasai  yn  dileu  cyfreithiau  ac  arferion 
drwg,  os  dygid  y  cyfryw  i'w  deyrnas ;  ac  y  buasai  yn  gosod  cyf- 
reithiau  da  mewn  grym,  ac  yn  eu  cadw.  Ar  ol  gwrieyd  y  llw, 
tynodd  ei  ddillad  uchaf  oddiam  clano,  a  rhoddodd  sandalau  aur  ar 
ei  draed,  ac  eneiniwyd  ei  ben,  ei  ysgwyddau,  a'i  fynwes  ag  olew 
santaidd;  yna,  wecli  gwisgo  eicldillacl,  a'i  holl  arfogaeth,  arweiniodd 
yr  archesgob  ef  at  yr  allor,  a  thyngedodd  ef  yn  enw  yr  Hollalluog 
Dduw,  na  chymerai  yr  awdurdod  freninol  os  nad  oedd  yn  bwriadu 
cadw  yn  ffyddlon  y  llw  yr  oedd  yn  awr  wedi  wneycl.  Wedi  iddo 
addunedu  eilwaith,  cymerodd  Bichard  y  goron  oddiar  yr  allor  à'i 
ddwylaw  ei  hun,  er  dangos  ei  fod  yn  derbyn  yr  awdurdod  gan 
Dduw,  a  rhoddodd  hi  i'r  archesgob  i'w  gosod  ar  ei  ben. 

Cymerodd  dygwyddiad  pwysig  a  gwaraclwyddus  le  ar  ddydd  ei 
goroniad.  Yr  oedd  yr  Iuddewon  dan  erledigaeth,  i  raddau  mwy 
neu  lai,  trwy  holl  Ewrop.  Yr  oedd  brenin  Ffrainc  wedi  gwahardd 
ei  wlad  iddynt,  ond  gwrthododd  Henry,  brenin  Lloegr,  wneyd  hyny ; 
yn  hytrach,  amddiffynodd  hwynt,  a  chaniataodd  freintiau  deiliaid 
cyffredin  iddynt.  Er  hyny,  yr  oedd  teimlad  cyffredin  y  wlad  yn  eu 
herbyn,  a'u  cyfoeth  mawr,  yn  neillduol,  yn  eu  gwneyd  yn  wrth- 
ddrychau  dygasedd  Uawer  o'r  pendefìgion.  Y  teimlad  hwn,  yn 
nglyn  â  rhyw  syniadau  ofergoelus,  barodd  i  Bichard  wahardd 
luddewon  a  benywod  i  ddyfod  i  wyl  ei  goroniad.  Yr  Iuddewon 
hwythau,  er  mwyn  cydnabod  awdurdod  y  brenin  newydd,  a  ddaeth- 
ant  yn  nghyd  gydag  anrhegion  mawrion  i'w  cyüwyno  iddo,  gan 
dybied  y  buasai  hyny  yn  ddigon  o  reswm  am  eu  presenoldeb. 
Ond  ymosoclwyd  arnynt  gan  y  bobl.  Bhodclwyd  y  cri  anwireddus 
allan  fod  y  brenin  wedi  gorchymyn  ymosod  arnynt,  ac  ysbeilio  eu 
tai,  a  dechreuwyd  gwneyd  hyny  o  ddifrif.  Llofruddiwyd  a  mathr- 
wyd  hwy  ar  yr  ystrydoedd.  Torwyd  i  mewn  i'w  tai  a'u  siopau,  a 
llofruddiwyd  yr  'hen  a'r  ieuainc,  y  gwragedd  a'r  plant,  yn  y  modd 
mwyaf  barbaraidd,  a  dygwyd  ymaith  eu  holl  eiddo.  Pan  fethent 
wneyd  eu  ffordd  i  mewn;  gosodent  y  tai  ar  dân3  a  llosgent  y  pres- 


70  BICHAHD   I — Y   DEWR   GALOtf. 

wylwyr  yn  fyw.  Parhawyd  i  gyflawni  y  creulonderau  erchyll  y  nos 
ganlynol  yn  ngoleuni  tai  llosgedig  yr  Iuddewon.  Ymledodd  yr 
ysbryd  yma  yn  fuan  i  leoedd  eraill  hefyd,  heblaw  Llundain,  a 
gwnaed  ymosodiadau  cyffelyb  ar  y  trueiniaid  diamddifìyn.  Yn 
ninas  York,  fíbdd  pum  cant  o  honynt  am  noddfa  i'r  casteÜ ;  gwar- 
chaewyd  arnynt  gan  y  terfysgwyr;  a  phan  welsant  nad  allasent 
amddifíyn  eu  hunain  yn  hŵy,  torasant  yddfau  eu  gwragedd  a'u 
plant,  rhoddasant  y  ìle  ar  dân,  a  buant  feirw  yn  y  fílamiau 
angerddol.  Cymerodd  boneddigion  yr  ardal,  y  rhai  oeddent  oll  yn 
nyled  yr  Iuddewon,  yr  ysgrif-rwymiadau  am  eu  dyledion,  y  rhai  a 
gedwicl  yn  yr  eglwys  gadeiriol,  a  gwnaethant  danllwyth  o  honynt. 
Pan  roddodd  y  brenin  atalfa  ar  y  creulonderau  hyn,  a  gwneyd  ym- 
chwiliad  ar  yr  achos,  barnodd  yn  ddoethach  peidio  cario  yr  ym- 
chwiliadau  yn  rhy  bell,  oblegyd  fod  rhai  personau  o  bwys  â  llaw 
yn  y  peth ;  felly  ni  wnaeth  ond  cospi  ychydig,  a  hysbysu  ei  fod  ef 
o  hyny  allan  yn  cymeryd  yr  Iuddewon  dan  ei  amddifíyniad. 

Y  pwnc  mawr  a  lyncodd  holl  fryd  Richard,  wedi  ei  wneyd  yn 
frenin,  ydoedd  y  groes-ryfel  i  Jerusalem,  i  wrthwynebu  Saladin 
brenin  yr  Aipht  a  Syria,  ac  i  adfeddianu  y  Bedd  Santaidd.  Ym- 
ddangosai  hyn  yn  llawer  mwy  pwysig  iddo  nag  eistedd  ar  orsedd 
Lloegr.  Nid  am  ei  fod  ef  yn  Gristion  mor  selog,  ond  oblegyd  mai 
mewn  buddugoliaethau  ar  yr  anfíyddwyr  Mahometanaidd  yr  oedd 
clod  yn  y  dyddiau  hyny  i'w  gyrhaeddyd.  Y  gorchwyl  cyntaf  oedd 
ganddo  i'w  wneyd  oedd  casglu  arian  at  y  draul.  Cafodd  yn  y  cofírau 
breninol  ar  ol  ei  dad  gan  mil  o  farciau;  a  chymerodd  lwybr  ynfyd 
i  chwyddo  y  swm  hwnw.  Ehoddodd  faenoriaethau,  cyllidau,  a 
swyddi  y  goron  ar  werth  i'r  uchaf  ei  geiniog.  Gwerthodd  swydd 
prif  ynad  y  deyrnas,  yn  llaw  yr  hwn  yr  oedd  holl  weinyddiad  y 
gyfraith,  i  Hugh  de  Puzas,  esgob  Durham,  am  fil  o  farciau,  ac 
iarllaeth  Northumberland  i'r  un  am  fil  o  bunau.  Gwerthodd 
warogaeth  Ysgotland,  ac  amddifíynfeydd  pwysig  Roxburgh  a  Ber- 
wick — y  rhai  oeddent  yn  mysg  cafíaeliadau  pwysicaf  bywyd  ei  dad 
— am  ddeng  mil  o  farciau;  a  phan  ddangosodd  rai  o'i  weinidogion 
wrthwynebiad  i'r  llwybr  ynfyd  a  gymerai,  dywedodd  y  brenin  y 
buasai  yn  gwerthu  Llundain  ei  hunan,  pe  cawsai  ryw  un  i'w  phrynu. 

Er  mwyn  gwneyd  ei  frawd  John  yn  foddlon,  a'i  gadw  yn  llonydd 
yn  ei  absenoldeb,  dangosodd  haelfrydedd  hyd  at  fíblineb  tuag  ato. 
Wioddodd  idclo  Sir  Mortaine  yn  Normandy,  a  thâl  o  beclair  mil  o 
farciau :  cafodd  etifeddiaeth  eang  Peyerall,  yr  hon  a  fíbrfíedwycl  i'r 
goron ;  cafodd  hefyd  iarllaeth  chwech  o  siroedd ;  a  phriododd  ef  ag 
Avisa,  etifeddes  Iarll  Caerloy w,  i'r  hwn  y  deuai  holl  etifeddiaeth  y 
teulu  cyfoethog  hwnw.  Gadawodd  weinyddiad  y  llywodraeth  yn 
nwylaw  Hugh,  esgob  Durham,  a  Longchamp,  esgob  Ely,  yr  hwn 
oedd  hefyd  yn  ganghellydd,  ac  yn  genadwr  y  pab.    Bellach  yr  oedd 


EICHABD    I Y   DEAYU    GALOK.  71 

yr  holl  drefhiadau  angenrheidiol  wedi  eu  gwneycl,  a  Richard  yn 
barod  i  gychwyn  i'w  daith  beryglus. 

Yn  Mehefin,  1190,  yr  oedd  gan  Richard  o  Loegr  a  Philip  o 
Ffrainc  fyddin  yn  rhifo  can  mil  o  groes-ryfelwyr,  wedi  ymgasglu  ar 
wastadedd  Vezelay.  Wedi  hwylio  i  Fôr  y  Canoldir,  gorfu  iddynt 
droi  i  Messina  yn  Sicily,  oblegyd  gerwincler  y  tywydd ;  a  chadwyd 
hwy  yno  dros  y  gauaf.  Yr  oecld  Joan,  chwaer  Richard,  yr  hon  a 
brioclodd  William,  brenin  Sicily,  yn  awr  wedi  claddu  ei  gwr,  a'i 
gadael  yn  weclclw,  ac  un  Tancred  wedi  traws-feddianu  yr  orsedd,  ac 
wedi  amcldifadu  Joan  o'i  hiawnclerau  a'i  hetifeddiaeth.  Cymerodd 
Bichard  y  fantais  ar  y  cyfìeusdra  presenol,  ac  aeth  â  rhan  o'i  fyddin 
i  amddiffyn  achos  ei  chwaer.  Ar  ol  llawer  o  ymryson  a  mân- 
frwydrau,  mynodd  ei  hetifeddiaeth  yn  ol  iddi,  a  gorfododd  Tancred 
i  roddi  symiau  mawrion  o  arian,  gwenith,  haicld,  a  llongau,  i'w 
gynorthwyo  ef  yn  ei  hynt  i'r  dwyrain.  Bu  Richard  a  Philip  ar 
fln  amrafaelio  droion  yn  ystod  eu  harosiad  yn  Messina,  ond  trwy 
ymdrech,  cadwyd  y  cyfeillgarwch  heb  dori.  Yma  y  cyfarfyddodd 
Richard  â'r  foneddiges  ieuanc,  Berengaria,  merch  Sauchez,  brenin 
Nayarre,  â'r  hon  y  gwnaeth  gytundeb  priodas.  Cychwynoclcl  Philip 
a'i  wŷr  o  Messina  o  flaen  rlichard;  rhoclclodd  yntau  Joan  ei  chwaer, 
a  Berengaria,  niewn  llong  eu  hunain,  a  chychwynasant  ar  ol  y 
Ffrancod  tua  Phalestina.  Wedi  hwylio  hyd  gyfer  Cyprus,  cawsant 
eu  blino  gan  ystorm  eilwaith,  a  thaflwyd  rhai  llestri  ar  clraeth  yr 
ynys  hono.  Groegiaid  oedd  yn  byw  yno,  yn  cael  eu  llywoclraethu 
gan  un  Isaac,  yr  hwn  a  alwai  ei  hun  yn  ymerawclwr  yr  ynys. 
Ysbeihwyd  llongau  y  croes-ryfelwyr,  a  thaflwyd  amryw  o'r  dwylaw 
a'r  teithwyr  i  garchar.  Pan  cldeallodd  Bichard  hyny,  glaniodd  yn 
yr  ynys,  a  thalocld  yn  dclrud  i  Isaac  a'i  wŷr  am  eu  creulondeb. 
Taflocld  Isaac  i  garchar,  a  phan  achwynodd  hwnw  ar  y  cadwynau 
haiarn  trymion  â  pha  rai  y  rhwymid  ef,  gorchymynodd  y  brenin 
wneuthur  cadwyni  arian  yn  eu  lle  i'w  rwymo.  Yna  cymerodd 
Bichard  fedcliant  o'r  ynys,  gosododd  rai  o'i  bobl  ei  hun  i'w  llywodr- 
aethu,  priododd  â  Berengaria,  a  chymerocld  ferch  ieuanc  brydweddol 
Isaac  ymaith,  a  rhoddodd  hi  yn  gydymaith  i'w  wraig  ar  ei  thaith. 

Cyrhaedclodd  Richard  a  Philip  o  Ffrainc  Palestina  mewn  pryd  i 
rodcli  cymhorth  pwysig  i'r  Cristionogion,  a  chael  cyfran  o'r  clod, 
yn  ngwarchae  a  darostyngiad  Acre.  Yr  oedd  Saladin  a'r  Saracen- 
iaid  wecli  ei  hamddiffyn  am  ddwy  flynedd,  ac  wedi  peri  colledion 
dirfawr  i'r  Cristionogion  yn  Palestina.  Yn  mhen  tua  mis  wedi 
dyfocliad  Bichard,  rhodclodd  y  gwarchodwyr  y  ddinas  i  fyny,  a 
chymerwyd  dwy  fil  a  phum  cant  o  honynt  yn  wystlon  hyd  oni  rydd- 
häai  y  siâtan  gynifer  a  hyny  o  garcharorion  Cristionogol,  a  thalu 
swm  mawr  o  arian.  Dychwelodd  brenin  Ffrainc  adref,  yn  llawn 
eiddigedd  oblegyd  y  clocl  a  enillai  brenin  Lloegr  yno,  gan  gymeryd 


72  RICHARD   I — Y   DEWE   GAL0N. 

arno  fod  ei  iechyd  yn  pallu;  ond  gadawodd  ddeng  mil  o'i  fyddin, 
dan  arweiniad  Duc  Burgundy,  yn  ngofal  Richard.  Gwrthododd  y 
Tyrciaid  gyduno  â'r  amodau,  a  dygodd  Richard  y  gwystlon  allan,  a 
lladdodd  hwynt  oll  yn  ngolwg  gwersyll  y  gelyn.  Yna  arweiniodd 
ei  fyddin  ar  hyd  y  glanau  tua  Jaffa  fJoppaJ,  a  phenderfynodd 
warchae  Ascalon.  Daeth  Saladin  â  thri  chan  mil  o  wýr  i'w  cyfar- 
fod,  ac  ymladdwyd  yma  un  o'r  brwydrau  mwyaf  dewr  a  chlodfawr ; 
gorchfygwyd  Saladin,  a'r  brenin  Richard  oedd  prif  wron  y  dydd. 
Cwympodd  Ascalon  yn  fuan  i  ddwylaw  y  Cristionogion.  Enillwyd 
buddugoliaethau  eraill,  a  daeth  byddin  y  croes-ryfelwyr  i  olwg 
Jerusalem.  Ond  erbyn  hyn,  rhwng  fod  cyflwr  y  fyddin  Gristion- 
ogol  mor  wael,  a  chynen  wedi  codi  yn  mysg  ei  harweinwyr,  barn- 
wyd  yn  well  peidio  myned  yn  mhellach.  Beth  bynag,  gwnaed 
cytundeb  heddwch  â'r  Twrc  am  dair  blynedd;  ac  wedi  i'rpererinion 
dalu  ymweliad  â'r  Ddinas  Santaidd,  prysurodd  Bichard  a'i  bobl  i 
ddychwelyd  adref,  wedi  bod  eisoes  un  mis  ar  bymtheg  o'i  wlad. 
Barnodd  yn  well  iddo  ysgoi  Ffrainc  ar  ei  fíbrdd  adref,  a  chyfeirio 
ei  lwybr  trwy  Germany.  Daliodd  ystorm  ef  pan  ar  gyfer  Aquileia, 
a  chollwyd  y  llong ;  ond  diangodd  y  teithwyr  yn  ddyogel.  Cymerodd 
y  brenin  ddillad  cyffredin  am  dano,  gan  feddwl  croesi  y  Cyfandir  yn 
ddirgelaidd;  ond  adnabuwyd  ef  mewn  gwesty  bychan  gerllaw  Vienna, 
a  chymerodd  Leopold,  Duc  Austria,  ef  i  fyny  yn  garcharor.  Bu  y 
tywysog  hwn  yn  gwasanaethu  dano  yn  y  gwarchae  ar  Acre,  a  chafodd 
ryw  sarhad  ganddo,  a  phenderfynodd  gymeryd  y  cyfleusdra  hwn  i 
ddial  arno.  Pan  glybu  Henry,  ymerawdwr  Germany,  yr  hwn  hefyd 
oedd  yn  elyn  i  Bichard,  oblegyd  ei  ymddygiadau  yn  Sicily  ar  ei 
ffbrdd  tua'r  dwyrain,  anfonodd  genadwr  at  Leopold  i  geisio  y 
carcharor;  ac  wedi  i'r  ymerawdwr  addaw  talu  swm  o  arian  i'r  duc  am 
dano,  cafodd  ef.  Felly  yr  ydym  yn  colli  ein  golwg  am  dro  ar  frenin 
Lloegr,  yn  nghanol  ei  enwogrwydd  mwyaf,  dan  gadwyni  heiyrn 
trymion,  yn  naeargell  carchar,  yn  nghanol  Germany.  Gadawn  ef 
yno  am  ychydig  i  gael  cipolwg  ar  sefyllfa  pethau  yn  Lloegr. 

Mor  gynted  ag  yr  ymadawodd  Richard  ar  ei  daith  tua'r  dwyrain, 
cymerodd  yr  uchelfrydig  Longchamp  (Ffrancwr  o  enedigaeth  isel, 
ac  o  nodweddiad  ffyrnig,)  ei  gyd-swyddog  o  Durham,  a  thaflodd  ef 
i  garchar;  dyosgodd  ef  o'i  holl  hawliau  a'i  awdurdod,  a  chymerodd 
y  cwbl  i'w  law  ei  hun.  Anfonwyd  gwybodaeth  o  hyn  ar  ol  y 
brenin,  ac  anfonodd  yntau  rybudd  yn  ol  o  Marseilles  i  ryddhau 
esgob  Durham.  Ond  gwrthododd  Longchamp  wneyd  hyny,  dan  yr 
esgus  ei  fod  ef  yn  gwybod  meddwl  dirgelaidd  y  brenin.  Arferai  y 
trais,  y  gormes,  a'r  creulondeb  mwyaf  yn  yr  eglwys  a'r  wladwr- 
iaeth.  Rhoddai  y  neb  a  fynai  mewn  swyddau,  a  diswyddai  y  neb  a 
fynai,  heb  reswm  nac  ymgynghoriad.  Dygai  bymtheg  cant  o  íìlwyr 
tramor  i'w  ganlyn,  y  rhai  a  ddifrodent  y  wlad;  ac  yr  oedd  ei  holl 


RICHARD    I — Y   DEWE    GAL0N.  73 

ymddygiad  fel  pe  buasai  ef  ei  hTin  yn  benadur.  Trwy  i'r  brenin 
gael  ei  gadw  yn  hŵy  yn  Ewrop  nag  y  clysgwylid,  aeth  y  pethau 
hyn  i'w  glustiau,  ac  anfonodd  genadwri  eilwaith  yn  penodi  Walter, 
archesgob  Rouen,  a  Marshall,  Iarll  Strigul,  a  thri  eraill,  i  fod  yn 
gynghorwyr  i  Longchamp,  ac  nad  oedd  i  wneyd  dim  heb  eu  cymer- 
adwyaeth.  Ond  y  fath  oedd  dychryn  Longchamp  ar  feddyliau  y 
bobl,  fel  na  feiddiai  y  pendefìgion  uchocl  wneyd  gorchymyn  y  brenin 
yn  hysbys  iddo.  Parhaodd  i  fyned  yn  mlaen  gyda  rhwysg  ac  awd- 
urdod  diderfyn,  nes  o'r  diwedd  iddo  fynecl  mor  bell  a  thaflu  Geoff- 
rey,  archesgob  York,  i  garchar,  am  iddo  feidclo  gwrthwynebu  ei 
fesurau  ef.  Collodd  y  tywysog  John  ei  amynedd  gyda  Longchamp 
bellach,  pan  welodd  ei  frawd  yn  cael  ei  daflu  i  garchar;  galwodd 
gynghorfa  gyffredinol  gerllaw  Reading,  a  gwysiwyd  y  canghellydd 
a'r  prif  ynad,  Longchamp,  ger  ei  bron,  i  roddi  cyfrif  am  ei  ymddyg- 
iadau.  Gwrthododd  yntau  ufuddhau ;  ac  wedi  deall  fod  y  teimlacl 
mor  fawr  yn  ei  erbyn,  cauodd  arno  ei  hun  yn  Nhwr  Llundain.  Ond 
aeth  John  à  byddin  ar  ei  ol,  a  gorfu  iddo  adael  ei  nocldfa  yn  ddirgel, 
a  chroesi  y  môr  wedi  ymddyeithrio  mewn  dillad  beny w ;  a  gwnaed 
archesgob  Rouen,  yr  hwn  oedcl  ddyn  cymedrol  a  chyfìawn,  yn 
ganghellydcl  a  phrif  ynad  y  deyrnas.  Ymroddodcl  Longchamp  â'i 
holl  egni,  mewn  undeb  â  brenin  Ffrainc,  i  derfysgu  llywodraeth 
Richard  ar  y  Cyfandir  ac  yn  Mhrydain.  Ceisiwyd  gan  y  pab  i 
roddi  Lloegr  dan  esgymundod — cyffroi  pendefìgion  Ffrainc  i  ymosod 
ar  Normandy,  a  hudo  John  i  ymuno  yn  y  gwrthryfel;  ond  ychydig 
fu  y  llwyddiant  yn  un  o'r  amcanion. 

O'r  diwedd  cyrhaeddodd  y  newydd  fod  Bichard  yn  garcharor  yn 
Germany.  Parodd  lawenydd  nid  bychan  i  John  ei  frawd,  a  Philip  o 
Ffrainc ;  ac  anfonasant  at  yr  ymerawdwr  am  iddo  beidio  ei  ryddhau 
ar  unrhyw  delerau.  Cynlluniodd  Philip  ymosodiad  ar  Normandy, 
ac  arweiniodd  John  fyddin  i  Loegr.  Cymerodd  yr  olaf  gestyll 
Windsor  a  Wallingford,  ac  aeth  yn  mlaen  i  Lundain.  Taenodd  y 
newydd  yno  fod  Richard  wedi  marw  yn  y  carchar,  a  hawliai  y  goron ; 
ond  ni  chredai  y  bobl  ei  dystiolaeth,  a  gwrthodasant  ei  gais  gyda 
dirmyg;  ac  wedi  idclo  fethu  yn  ei  amcan,  enciliodd  eilwaith  i 
Ffrainc.  Pan  glybu  peridefìgion  Lloegr  am  garchariad  eu  brenin, 
galwasant  gynghor  yn  nghyd  yn  Rhydyehain,  Chwefror  28,  1193, 
a  phenderfynwyd  anfon  abadau  Broxley  a  Pont  Robert  i  Germany 
i  wybod  sefyllfa  y  brenin.  Yn  y  cyfamser  yr  oecld  gwraig  a  chwaer 
Richard  yn  Rhufain  yn  eiriol  drosto  gyda'r  pab,  ac  Eleanor  ei  fam 
yn  anfon  llythyrau  brwd  ar  ei  ran  at  yr  un  gwr.  Cymerodd  y  pab 
blaid  Richard,  er  mai  araf  iawn  y  symudwyd  gyda'i  achos.  I)ang- 
osodd  Henry  o  Germany  lymder  mawr  tuag  ato  yn  ystod  ei  garch- 
ariad.     Dygodd  ef  o  flaen  cynghorfa  Worms,  a  chyhuddodd  ef  yn 


74  EICHAED   I — Y   DEWIt   GÀLOK. 

haerllug  o  lawer  o  bethau: — O  uno  â  Tancred,  traws-feddianydd 
Sicily;  o  droi  arfau  rhyfelwyr  y  groes  yn  erbyn  ei  berthynas  Isaac, 
a  darostwng  Cyprus;  o  sarhau  Due  Awstria  o  flaen  Acre;  o  rwystro 
llwyddiant  yr  arfau  Cristionogol  trwy  amrafaelion  â  brenin  Ffrainc ; 
o  lofruddio  Iarll  Montferret;  ac  o  wneyd  heddwch  â  Saladin,  a 
gadael  Jerusalem  yn  nwylaw  yr  ymerawdwr  Saracenaidd.  Dywed- 
odd  Bichard  mewn  atebiad,  er  fod  ei  sefyllfa  yn  ei  ryddhau  ef  o 
rwymedigaeth  i  ateb  ger  bron  unrhyw  lys  ond  llys  y  Nefoedd,  eto 
yr  ymostyngai  i  amddiffyn  ei  gymeriad  o  flaen  y  gynulleidfa  fawr 
hono.  Dy wedodd  nad  oedd  ganddo  un  llaw  yn  nyrchafiad  Tancred 
— i  frenin,  neu  yn  hytrach  ormeswr  Cyprus  ei  gyffroi  trwy  ym- 
ddygiadau  o'r  fath  mwyaf  anngharedig  ac  annghyfìawn — os  ym- 
ddygodd  yn  anweddus  mewn  cyffroad  byrbwyll  tuag  at  Duc  Awstria, 
ei  fod  wedi  dyoddef  llawn  ddigon  o  gospedigaeth  am  hyny,  a  bod 
yn  fwy  gweddus  i  ddynion  a  unent  â'u  gilydd  mewn  achos  mor 
gysegredig,  faddeu  troseddau  dibwys  i'w  gilydd  na  dial  gyda'r  fath 
gynddaredd — fod  ffeithiau  amlwg  eu  hanes  yn  ddigon  i  brofi  pa  un 
ai  ef  neu  frenin  Ffrainc  oedd  yn  teimlo  fwyaf  o  sel  dros  ryddhau  y 
Tir  Santaidd — os  nad  oedd  holl  hanes  ei  fywyd  yn  dcligon  i'w 
ryddhau  ef  o  ymuno  mewn  llofruddiaeth  isel  a  bradychus,  mai  ofer 
fuasai  iddo  yn  awr  geisio  gwrthbrofì  y  cyhuddiad  annghyfiawn — 
ac,  er  fod  yn  ddrwg  ganddo  oblegyd  yr  angenrheidrwydd,  eto  ei  fod 
mor  bell  o  deimlo  cywilydd  am  yr  heddwch  a  wnaeth  â  Saladin, 
fel  yr  oedd  yn  ymffrostio  ynddo;  a'i  fod  yn  ei  ystyried  yn  anrhyd- 
edd  o'r  mwyaf  wedi  iddo  gael  ei  aclael  gan  yr  holl  fyd,  heb  un 
cynorthwy  ond  cyfran  fechan  o'i  fyddinoedd  ei  hun,  iddo  fýnu  y 
fath  delerau  oddiwrth  Saladin,  yr  ymerawdwr  mwyaf  galluog  a 
rhyfelgar  a  gynyrchodd  y  dwyrain  erioed.  Dangosodd,  gydag 
hyawdledd  anarferol,  ymddygiad  gwarthus  Leopold  a  Henry  tuag 
ato — ar  ol  ei  holl  orchestion,  wedi  aberthu  trysorau  a  gwaed  ei 
ddeiliaid  ar  ran  achos  cyffredin  y  byd  Cristionogol,  ei  fod  yn  cael  ei 
gymeryd  i  fyny  ar  ei  ffordd  adref  gan  dywysogion  Cristionogol,  ei 
daflu  i  garchar  mewn  cadwynau  heiyrn,  a'i  drin  fel  dyn  cyffredin, 
ac  fel  drwg-weithredwr.  Gwnaeth  ysbryd  a  hyawdledd  Richard 
argraff  ddwfn  ar  bawb,  a  gorfu  i'r  ymerawdwr  ei  ollwng  yn  rhydd, 
ond  nid  cyn  iddo  dalu  can  mil  o  farciau  o  bridwerth  i'r  ymer- 
awdwr,  a  rhoddi  triugain  o  wystlon  iddo,  a  saith  i  Duc  Awstria, 
am  haner  can  mil  o  farciau  ychwanegol.  Codwyd  y  swm  dirfawr 
yn  Lloegr  gyda  pharodrwydd  mawr,  er  i  holl  lestri  yr  eglwysi  a'r 
monachdai  gael  eu  cymeryd  i'r  perwyl,  a'r  wlad  ei  darostwng  i  dlodi 
dirfawr.  Dygwyd  hwy  drosodd  i'r  Cyfandir  gan  y  frenines  Elëanor, 
ac  esgob  Rouen;  a  rhyddhawyd  Richard  ar  y  4ydd  o  Chwefror, 
1194,  wedi  bod  yn  garcharor  am  fwy  na  blwyddyn;  a  glaniodd  yn 
Sandwich  ar  y  13eg  o  Fawrth.     Pan  glywodd  Philip  o  Ffrainc  am 


BICHAED   I — Y   DEWR   GÀLOìT.  75 

ei  ryddhad,  ysgrifenodd  at  John,  "  Cymerwcli  ofal  o  honoch  eich 
hun,  mae  y  diafol  wedi  ei  ollwng  yn  rhydd." 

Derbyniwyd  y  brenin  yn  llawen  gan  ei  ddeiliaid  yn  Lloegr,  a 
rhoddodd  yntau  gyfleusdra  iddynt  i  ddangos  eu  llawenydd,  trwy 
fŷnu  cael  ei  goroni  eilwaith  yn  Winchester,  er  mwyn  adsefydlu  ei 
hun  ar  ei  orsedd,  a  thynu  ymaith  waradwydd  ei  gaethiwed.  Mae 
y  gweddill  o  hanes  Bichard  yn  gynwysedig  mewn  darostwng  gwrth- 
nysigrwydd  John  ei  frawd,  ac  ymladd  mân  frwydrau  â  brenin 
Ffrainc  y  tu  arall  i'r  môr.  Y  dygwyddiad  hynotaf  yn  hanes  y 
brwydrau  hyn  oedd  cymeriad  esgob  milwrol  Beauyais,  perthynas 
agos  i  frenin  Ffrainc,  yn  garcharor  gan  Eichard.  Tarìodd  ef  i 
garchar  dan  gadwynau  heiyrn  trymion ;  a  phan  anfonodd  y  pab  ato 
am  ollwng  ei  fabynrhydd,  anfonodd  Richard  ei  lurig  [coat  of '  maü), 
yn  llawn  ysmotiau  gwaedlyd,  at  y  Tad  o  Rufain,  gan  ddywedyd, 
"Hon  a  gawsom;  myn  wybod  yn  awr  ai  siaced  dy  fab  yw  hi,  ai 
nad  e."  O'r  diwedd  cytunwyd  ar  heddwch  am  bum  mlynedd 
rhwng  Richard  a  Philip.  Yn  fuan  wedi  hyny  cafodd  Yiclomer, 
Iarll  Limoges,  deiliad  i'r  brenin,  drysor  yn  ei  diriogaethau :  cynyg- 
iodcl  ran  o  hono  i'r  brenin,  ond  yntau,  fel  arglwydd  tirol,  a'i  hawliai 
oll.  Gwrthododd  Yidomer,  a  gwarchaeodcl  Bichard  arno  ef  a'i  wŷr 
yn  ei  gastell  o'r  herwydd.  Yn  y  man  ildiodd  yr  iarll  y  castell  i 
íyny,  gan  syrthio  ar  drugaredcl  y  brenin.  Dyweclodd  yntau,  gan  ei 
fod  wedi  cymerycl  y  drafferth  i  ddyfod  yno,  y  buasai  yn  cymeryd  y 
castell  trwy  ruthr,  ac  yn  crogi  pob  clyn  oedd  o'i  fewn.  A  phan 
oedd  ef  a  Marcadee,  blaenor  ei  fyddin,  yn  cerdded  o  amgylch  y 
castell  i  edrych  ansawdd  pethau,  gollyngodd  dyn  o'r  enw  Bertram 
Gourdon  saeth  ato  oddiar  ragfur  y  castell,  yr  hon  a'i  harchollocld 
ef  yn  ei  ysgwydd.  Cymerodd  y  brenin  y  castell  er  hyny,  a  gor- 
chymynodd  grogi  pawb  oedd  yndclo  oddieithr  Gourdon,  gan  fecldwl 
cadw  hwnw  yn  ddiau  ar  gyfer  marwolaeth  nrwy  creulon.  Nid 
oedd  yr  archoll  a  gafodd  Richard  yn  beryglus,  ond  trwy  anfedrus- 
rwydd  y  meddyg  wrth  dynu  y  saeth  allan,  trodd  yn  farwol.  Pan 
welodd  y  brenin  fod  ei  ddiwedd  yn  nesâu,  gyrodd  am  Gourdon  i 
ymddangos  ger  ei  fron,  a  gofynodd  iddo,  "Yr  adyn!  beth  awnaeth- 
um  i  ti,  i  beri  i  ti  gynyg  am  fy  mywyd?"  "Beth  a  wnaethost  i 
mi?"  ebe  y  carcharor  yn  ddigyíîi'o;  "lìeddaist  fy  nhad  a'm  dau 
frawd  â'th  ddwylaw  dy  hun,  a  bwriedaist  fy  nghrogi  inau.  Yr  wyf 
yn  awr  yn  dy  law,  a  gelli  ddial  arnaf  gyclag  unrhyw  greulonder  ag 
a  welot  yn  dda ;  ond  dyoddefaf  hyny  yn  dawel  dan  yr  ystyriaeth  fy 
mod  wedi  dy  ladd  di,  ac  wedi  gwaredu  y  byd  oddiwrth  y  fath 
ormeswr."  "Ddyn  ieuanc,  yr  wyf  yn  maddeu  i  ti,"  ebe  Bichard; 
"tynwch  ei  gadwynau  oddiam  dano,  a  rhoddwch  gan  swllt  o  wobr 
idcìo."  Ond  cymerodd  Marcadee  y  dyn  eilwaith  heb  wybod  i'r 
brenin,  a  blingodcl  ef  yn  fyw  cyn  ei  grogi.    Bu  Richard  farw  Ebrill 


76  EICHÀHD    I Y    DEWR    GALON. 

6fed,  1199,  yn  y  ddegfed  ílwyddyn  o'i  deyrnasiad,  a'r  ail  a  deugain 
o'i  oedran,  heb  adael  etifeddar  ei  ol.  Yn  ei  ewyllys  gorchymynodd 
i'w  galon  gael  ei  dwyn  i'w  ddinas  ífyddlon  Rouen,  i'w  chladdu  yn 
yr  eglwys  gadeiriol;  ei  ymysgaroedd,  "y  rhanau  gwaelaf,"  i'w 
claddu  yn  mysg  y  Poictevins  gwrthryfelgar ;  a'i  gorph  i  gael  ei 
gladdu  wrth  draed  ei  dad  yn  Fontevrault. 

Dylesid  nodi  enw  William  Fitz-Osbert,  a  gyfenwid  Hir-farf 
(Long-beard),  cyfreithiwr  o  Lundain,  yr  hwn  a  wnaeth  ei  hun  yn 
clra  phoblogaidd  gyda'r  bobl  gyífredin  yn  y  blynyddoedd  olaf  o 
deyrnasiad  Bichard,  trwy  amddiffyn  eu  hachos  yn  erbyn  gormes  y 
pendefigion.  O'r  diwedd  llwyddwyd  i'w  ddal  gan  rai  o'r  dinasyddion 
cyfoethog,  ac  wedi  dangos  creulondeb  mawr  tuag  ato,  crogwyd  ef 
yn  Smithfield;  a  chymaint  oedd  parch  y  tlodion  iddo,  fel  y  torasant 
ei  grogbren  yn  dameidiau  mân  i'w  rhanu  yn  mysg  eu  gilydd. 

Ychydig  o  glod  mae  enw  Bichard  yn  ei  deilyngu.  Yr  oedd  ei 
ddewrder  personol,  mae  yn  wir,  yn  ddigymhar,  hyd  y  nod  yn  y 
dyddiau  rhyfelgar  hyny,  yr  hyn  a  enillodd  iddo  y  cyfenw  dewr,  neu 
llew-galon.  Yr  oedd  ynddo  ychydig  o  duedd  lenyddol;  hoffai  ddar- 
ìlen,  a  medrai  gyfansoddi  barddoniaeth.  Mae  rhai  darnau  go 
dlysion  o'i  waith  ar  gael.  Ac  er  ei  holl  ddiffygion,  yr  oedd  teimlad 
gwell  rhyngddo  a'r  Saeson  nag  un  o'i  rag-flaenoriaid  Normanaidd. 
Ond,  er  y  cyfan,  ni  fu  ei  deyrnasiad  ond  anfantais  a  cholled  i'r 
wlad.  Ni  threuliodd  ond  ychydig  fìsoedd  yn  Lloegr  o  ddydd  ei 
goroniad  hyd  ddydd  ei  farwolaeth,  a  suddodd  y  wlad  i  dlodi  a 
dyryswch  trwy  y  trethi  gorthrymus  a  direswm  a  gododd  ynddi. 
Yr  oedd  ei  falchder,  a'i  wroldeb  byrbwyll  a  chreulon,  wedi  gwneyd 
ei  enw  yn  ddychryn  trwy  holl  Ewrop.  Dywedir  fod  mamau  Ma- 
hometanaidd  yn  y  dwyrain,  ar  ol  gwrhydri  Bichard  yno  yn  rhyfel- 
oedd  y  groes,  yn  arfer  tawelu  eu  plant  anhywaith  trwy  ddweyd, 
"Wel,  fe  ddaw  y  brenin  Eichard  i  fyned  â  chwi  ymaith!"  A  phan 
fyddai  ceffyl  yn  gwylltu,  byddai  ei  farchogwr  yn  dweyd,  "Beth,  a 
wyt  yn  meddwl  fod  y  brenin  Bichard  yn  y  llwyn?"  Mae  hanesyn 
arall  am  y  brenin  sydd  yn  taflu  goleuni  ar  ei  nodweddiad,  yn  gystal 
ag  ar  eiddo  penaethiaid  eglwysig  y  dyddiau  hyny.  Pan  gynghorai 
un  o  bregethwyr  hyf  a  selog  rhyfeloedd  y  groes  ef  i  adael  ei  falch- 
der,  ei  drachwant,  a'i  loddest,  y  rhai  oeddent,  mecldai,  ei  dair  merch 
anwylaf:  "Mae  eich  cynghor  yn  dda,"  ebe  Eichard;  uac  yr  wyf 
finau,  ynte,  ynrhoddi  ygyntaf  o  honynt  i'r  Temlyddion  {Templars), 
yr  ail  i'r  Benedictiaid,  a'r  drydedd  i'r  esgobion." 


77 

vii.— john,  1199—1216. 

Etifedd  cyfreithlon  gorsedd  Lloegr  ar  ol  Bichard  oedd  Arthur, 
Duc  Llydaw,  mab  Geoffrey,  brawd  hynach  na  John.  Arwyddodd 
Richard  droion  mai  iddo  ef  yr  oedcl  y  goron  i  ddisgyn.  Ond  haerai 
John  i'r  brenin  wneyd  ewyllys  cyn  marw  yn  gwadu  hawliau 
Arthur,  ac  yn  gadael  y  llywodraeth  iddo  ef.  Yr  oedd  John,  mab 
ieuangaf  Henry  II.,  yn  awr  yn  ddeuddeg  ar  ugain  oed,  ac  yn  ddyn 
hoy w  a  nerthol ;  ond  yn  cael  ei  gasâu  gan  y  lliaws  o  bob  tu  i'r  môr. 
Nid  oedd  Arthur  ond  deuddeg  oed,  ac  felly  yn  rhy  ieuanc  i  wneyd 
dim  dros  ei  achos  ei  hun.  Mor  gynted  ag  y  bu  farw  Eichard, 
cyhoeddodd  yr  holl  daleithiau  perthynol  i  Loegr  ar  y  Cyfandir, 
oddieithr  Normandy,  o  blaid  Arthur,  a  chefnogwyd  hwy  gan  Philip 
o  Ffrainc.  Yr  oedd  lliaws  yn  Lloegr  hefyd  yn  barod  i  wneuthur 
yr  un  peth.  Yn  y  cyfamser  cymerodd  John  fecldiant  diwrthwyn- 
ebiad  o  Dduciaeth  Normandy,  a  chroesodd  i  Lundain.  Coronwyd 
ef  yn  Westminster,  Mai  27,  1199,  gan  archesgob  Canterbury,  ac 
aeth  drosodd  i'r  Cyfandir  i  wrthwynebu  brenin  Ffrainc,  a  darostwng 
cefnogwyr  Arthur.  Yn  ngwanwyn  y  flwyddyn  ganlynol,  ar  ol  cryn 
ymryson,  gwnaed  heddwch  rhwng  John  a  Phiiip,  un  o  amodau  yr 
hwn,  fel  y  dywedir,  oedd,  os  byddai  brenin  Lloegr  farw  yn  ddiblant, 
fod  brenin  Ffrainc  i  gael  ei  holl  diriogaethau  ar  y  Cyfandir ;  ac 
felly  cytunwyd  difeddianu  Arthur  o'i  holl  etifeddiaeth.  Yn  eí 
ymdaith  y  tro  hwn  tarawodd  John  wrth  Isabella,  merch  landeg 
Iarll  Angouleme,  yr  hon  oecld  eisoes  wedi  ei  dywecldio  i  larll  de  la 
Marche,  a  chwenychodd  hi.  Mynodd  ysgar  rhyngcldo  a'i  wraig 
Avisa,  merch  Iarll  Caerloyw,  a  phrioclodd  ag  ísabella,  yr  hyn  a 
dclygocld  ddrwg  am  ei  ben  oddiwrth  y  pab,  ac  oddiwrth  la  Marche 
a'i  gyfeillion. 

Arthur,  Máb  trallod  oedd  Duc  Llydaw  o'i  febyd  i'w  feclcl. 

Duc  Llydaw.  Gaclawyd  ei  fam  yn  weddw,  a  thraws-feddianwyd  llawer 
o'i  etifecldiaeth,  fisoecld  cyn  ei  eni.  Er  hyny  yr  oedd  y  Prydein- 
iaid  yn  Nghymru  a  Llydaw  yn  dysgwyl  ac  yn  prophwydo  cyfnod 
newydd  yn  eu  hanes  yn  nglŷn  â'r  tywysog  hwn,  a  dywedir  mai 
hyny  barodd  iddo  gael  ei  enwi  Arthur.  Er  i  Philip  o  Ffrainc 
gymeryd  arno  amddiffyn  ei  berson  a'i  hawliau,  ni  chafodd  ond 
nocldwr  bradwrus  yn  y  penaeth  trahaus-falch  hwnw;  a  bu  o 
flwyddyn  i  flwyddyn  yn  bel  chwareu  rhwng  breninoedd  Lloegr  a 
Ffrainc,  ac  mewn  helbulon  a  dychryn  oddiwrthynt.  Cafodd  Arthur 
ddeall  mai  holl  amcan  Philip  oedd  ei  ddefnyddio  yn  offeryn  i  gyr- 
haedd  ei  amcanion  ei  hun.  Cynorthwyodd  ef,  mae  yn  wir,  i  ad- 
feddianu  cyfran  o'i  etifeddiaeth  y  tu  arall  i'r  môr,  dyweddiodd  ei 
ferch  icldo,  a  chyffrodcl  ef  i  godi  yn  erbyn  ei  ewythr  o  Loegr,  a 
chymeryd  meddiant  o  diriogaethau  cyfiawn  ei  dad,  tra  fyddai  yntau 


78  JOHK. 

yn  ymosod  ar  Normandy.  Yr  oedd  Arthur  yn  awr  yn  15eg  oed, 
ac  yn  amddifad  o  dada  mam;  cododd  ei  faner,  ac  anrhegwyd  ef 
gan  y  Llydawiaid  â  phuin  cant  o  farchogion,  a  phedair  mil  o  draed- 
nlwyr ;  cafodd  beth  gwŷr  gan  Touraine  a  Poietou ;  ond  ni  ddaeth 
yr  hyn  a  ddysgwyliai  oddiwrth  Philip.  Arweiniodd  y  llanc  an- 
mhrofedig  ei  fyddin,  a  chymerodd  Mirabeau,  gan  feddwl  cymeryd 
Eleanor,  ei  famgu,  yr  hon  a  gadwai  y  ddinas,  yn  garcharor ;  ond 
daeth  John  arno  yn  ddisymwth  gyda  byddin  nerthol,  a  chymerwyd 
ef  a'i  holl  bendeflgion  yn  garcharorion.  Rhwymwyd  y  pendeflgion 
hyn  mewn  cadwyni  heiyrn,  a  thaflwyd  hwy  gyda'r  dirmyg  a'r 
creulondeb  mwyaf  i  ddaear-gelloedd  yn  Normandy  a  Lloegr.  Dy- 
wedir  i  ddau  ar  ugain  o  honynt  gael  eu  newynu  i  farwolaeth  yn 
nghastell  Corfe,  yn  y  wlad  hon.  Taflwyd  Arthur  yn  garcharor  i 
gastell  Falaise.  Ymwelodd  John  ag  ef  yno,  a  cheisiodd  ganddo 
dori  i  fyny  ei  gysylltiad  â  brenin  Ffrainc.  Ond  safodd  y  duc  ieuanc 
yn  dŷn  dros  ei  iawnderau,  a  hawliai  nid  yn  unig  y  tiriogaethau  a 
adawyd  iddo  ar  y  Cyfandir  gan  ei  rieni,  ond  hefyd  goron  a  llyw- 
odraeth  Lloegr.  Gwelodd  y  brenin  fod  yn  y  gwr  ieuanc  ysbryd 
peryglus,  a  barnodd  y  buasai  yn  well  ei  symud  oddiar  ei  ffordd. 
Symudodd  ef  i  gastell  Rouen,  ac  ni  welwyd  ef  byth  mwy. 

I'r  duc  gael  ei  lofruddio  sydd  bwnc  diddadl,  ond  y  mae  y  dull  y 
cyflawnwyd  y  weithred  yn  cael  ei  adrodd  mewn  gwahanol  fFyrdd 
gan  haneswyr.  Ymddengys  mai  yr  hanes  mwyaf  tebygol  yw  yr 
un  a  ganlyn: — Ceisiodd  y  brenin  yn  gyntaf  gan  William  de  Bray, 
un  o'i  weision,  i  wneyd  diwedd  o'r  llanc  yn  nghastell  Falaise,  ond 
gwrthododd  hwnw,  gan  ddweyd  mai  boneddwr  ac  nid  crogwr 
ydoedd  ef.  Wedi  hyny  ymddiriedodd  y  brenin  y  gorchwyl  o  dynu 
ei  lygaid,  medd  rhai,  ei  ladd,  medd  eraill,  i  ofal  Hubert,*  ei  ystaf- 
ellydd,  a  cheidwad  y  castell.  Gorchfygwyd  hwnw  gan  erfyniadau 
taerion  y  llanc,  gyrodd  y  cudd-lofrudd  ymaith,  a  chymerodd  arno  ei 
hun  gyflawni  y  gorchwyl.  Rhoddodd  y  gair  allan  ìbd  Arthur  wedi 
marw,  a  chyflawnodd  yn  gyhoeddus  holl  ddefod  y  claddedigaeth. 
Ond  pan  welodd  y  cyffro  peryglus  a  barodd  y  newydd  hwn  yn  mysg 
pendefigion  Llydaw,  a'u  bod  yn  benderfynol  i  ddial  llofruddiaeth 
eu  duc,  datguddiodd  y  dirgelwch,  a  rhoddodd  hysbysrwydd  fod  y 
duc  yn  fyw,  a  than  ei  ofal.  Tawelodd  hyn  y  Llydawiaid,  ond  cyn- 
ddeiriogodd  y  brenin.  Parodd  i  Arthur  gael  ei  symud  oddiwrth 
Hubert,  yn  Falaise,  i  gastell  Rouen;  aeth  ef  a  Peter  Maulac,  ei 
yswain,  tua'r  eastell  mewn  bad  ganol  nos,  a  gorchymynodd  ddwyn 
Arthur  ger  ei  fron.  Deffrowyd  y  llanc  o'i  gwsg,  a  deallodd  wrth 
yr  amser  o'r  nos,  ac  wrth  wedd  ddigofus  ei  ewythr,  fod  drwg  wedi 

*Yn  y  drama  ar  y  "Brenin  John,"  gan  Shakspeare,  gosodir  allan  y  brenin  yn 
datguddio  ei  gyfrinach  i  Hubert,  ac  erfyniadau  llwyddianus  Arthur  ger  bron  Hu- 
bert  am  gael  cadw  ei  lygaid,  yn  alluog  ac  effeithiol  iawn. 


john.  79 

ei  fwriadu  yn  ei  erbyn,  a  chwympodcl  ar  ei  liniau  o'i  flaen,  gan 
ddeisyfu  maddeuant.  Ni  wnaeth  y  brenin  yr  un  sylw  o'i  gais,  ond 
rhodclodd  awgryni  i  Peter  i'w  lofruddio;  ond  yr  oedd  hwnw  wedi 
ei  orclifygu  gan  erfyniadau  y  ducieuanc.  Cycliodd  ybrenin  creulon 
ag  un  llaw  yn  ngwallt  ei  nai  amddifad,  a  gwanodd  ef  trwy  ei  galon 
â'r  dagr  oecld  yn  y  llaw  arall ;  yna  cylymwyd  ceryg  wrtli  y  corph 
gwaedlyd,  a  thaflwyd  ef  i'r  afon  Seine.  Taflodd  y  brenin  Eleanor, 
chwaer  Arthur,  yn  garcharor  i  gastell  Caerodor,  lle  y  caethiwyd  hi 
dros  ystod  bywyd  o  ddeugain  mlynedd. 

Cynyrchodcl  yr  ysgelerder  hwn  deimlacl  cyfTredinol  yn  erbyn 
John;  cynddeiriogodd  y  Llydawiaid,  ac  ymunasant  â  brenin  Ffrainc 
i  wrthryfela  yn  ei  erbyn.  A  phan  wysiwyd  ef  i  ymddangos  o  flaen 
cynghorfa  i  roddi  cyfrif  am  lofruddiad  Arthur,  gwrthododd  ufudd- 
hau,  a  chyhoeddwyd  ef  yn  euog  o  farwolaeth,  a'i  fod  wecli  ffor- 
fTedu  ei  holl  diriogaethau  yn  Ffrainc.  Prysurodcl  Philip  i  roddi  y 
ddedryd  mewn  gweithrediad ;  arweiniodd  ei  fyddinoecld,  gan  ddar- 
ostwug  tiriogaethau  John  agos  yn  dcliwrthwynebiad.  Treuliai 
yntau  ei  amser  mewn  crechwen  a  gloddest  yn  Eouen,  fel  pe  buasai 
ei  holl  lywoclraeth  yn  y  tawelwch  a'r  llwyddiant  mwyaf.  Ac  os 
soniai  am  ryfel,  dywedai  yn  ymffrostgar,  "  Gadewch  i'r  Ffrancod 
fyned  yn  mlaen,  enillaf  fi  yn  ol  niewn  diwrnod  yr  oll  a  gymerant 
hwy  mewn  blynyddau."  Önd  yr  oedd  ei  ogoniant  ef  druan  wedi 
cyrhaedd  ei  eithafhod,  a'i  awdurdod  a'i  feddiant  yn  prysur  clcliflanu. 
Aeth  yn  wrthddrych  dirmyg  ei  bobl  ei  hun,  ac  nid  oecld  ond  yn- 
fydrwydd  iddo  gynyg  gwrthsefyll  goresgyniad  ei  diriogaethau  gan 
arfau  Ffrainc.  Apeliodd  John  o'r  cliwedd  at  y  pab  Innocent  III., 
yr  hwn  a  gymerodd  ei  blaid,  ac  anfonodd  at  Philip  i  wahardd  iddo 
fyned  rhagddo  yn  mhellach,  a'i  gynghori  i  wneycl  hecldwch  â  brenin 
Lloegr.  Ond  nid  oecld  y  genaclwri  Rufeinig  yn  gymeradwy  gan 
frenin  a  baroniaid  Ffrainc  y  tro  hwn,  a  throisant  glust  fyclclar  arni. 
Yn  fuan  collodcl  John  bob  gafael  ar  y  Cyfandir,  oddieithr  Guienne 
ac  ychyclig  o  gestyll.  Unwyd  Normandy  â  gorsedd  Ffrainc,  wedi 
bod  ar  wahan  am  agos  tri  chan  mlynedd ;  gwnaed  yr  un  peth  hefyd 
â  Llydaw,  Anjou,  Maine,  Touraine,  a  Poictou.  A  thrwy  aflerwch 
ac  ynfydrwydd  y  brenin  diwerth  John,  ac  ymrodcliad  dewr  ac 
amserol  yr  uchelfrydig  Philip,  collodd  Lloegr,  ac  enillodd  Ffrainc, 
gymaint  tiriogaethau  gwerthfawr  mewn  can  lleied  o  amser. 

Yn  1207,  wecli  gwneyd  hecldwch  â  Ffrainc  am  ddwy  flynedd, 
dechreuodd  John  anffodus  amrafael  â'r  pab,  yn  nghylch  yr  awdur- 
dod  i  ddewis  esgobion.  Wedi  marw  Hubert,  archesgob  Canter- 
bury,  ymgymerodd  rhai  mynachod  â  dewis  Eeignald,  is-abad,  yn 
swyddog  yn  ei  le,  a'i  anfon  yn  ddirgelaidd  i  Pufain  i  dderbyn  ei 
awdm-dod.  Tra  yr  oedd  hwnw  ar  ei  daith,  mynodd  y  brenin 
ddewis  John  Gray  i'r  un  swydd,  ac  aeth  yntau  ar  ol  Reignald  tua 


80  JOHN. 

Bhufain  i'r  un  pwrpas.  Cymerodd  y  pab  y  fantais  ar  yr  anigylch- 
iad  hwn  i  ddangos  ei  awdurdod;  gwrthododd  y  ddau,  a  phenododd 
Stephan  Langton,  Sais  o  waedoliaeth,  ond  oedd  y  pryd  hwnw  yn 
ganghellydd  Paris,  i  dderbyn  yr  anrhydedd.  Cyífrodd  y  brenin,  a 
gyrodd  ei  farchogion  i  ddiswyddo  mynachod  Canterbury,  a  gwa- 
hardd  y  deyrnas  iddynt,  ac  atafaelodd  eu  meddianau.  Ceisiodd  y 
pab  ganddo  ymostwng,  a  rhoddi  iawn  am  y  sarhad  a'r  golled;  ond 
beiddiodd  John  ei  awdurdod,  a  dechreuodd  amrafael  pwysig  rhwng 
"un  o'r  esgobion  galluocaf  a  wisgodd  y  goron  Babaidd  ag  un  o'r 
breninoedd  gwaelaf  a  ddiraddiodd  orsedd  Lloegr  erioed."  Gwyddai 
y  pab  nad  oedd  John  ar  delerau  da  â'i  ddeiliaid  ei  hun,  a  chymerodd 
fesurau  llymion  tuag  ato.  Anfonodd  dri  o  esgobion  ato,  i  fygwth 
rhoi  y  deyrnas  dan  waharddiad  (interdict — gwaharddiad  i  gyflawni 
defodau  crefyddol)  os  nad  ymostyngai.  Ymgynddeiriogodd  y  brenin 
wrth  y  bygythiad,  a  thyngodd  ei  lw  arferol  ("myn  danedd  Duw") 
y  buasai  yn  gyru  yr  holl  eglwyswyr  i  Rufain,  ac  yn  atafaelu  eu 
meddianau,  os  cynygient  roddi  y  deyrnas  dan  waharddiad ;  ac  os 
caid  neb  o  honynt  wedi  aros  yn  y  wlad,  y  buasai  yn  tori  ei  drwyn 
a'i  glustiau  ymaith.  Cyílawnodd  y  pab  ei  fygythiad,  a  rhoddwyd  y 
deyrnas  dan  waharddiad,  Mawrth,  1208.  Cauwyd  yr  eglwysi  i  fyny; 
ni  roddid  claddedigaeth  Cristionogol  i  neb,  ond  teflid  cyrph  y  meirw 
i  byllau  a  ífosydd,  oblegyd  na  oddefid  eu  claddu  mewn  tir  cysegr- 
edig.  Ni  chyflawnid  un  math  o  wasanaeth  crefyddol,  oddieithr 
bedyddio  babanod,  a  rhoi  swper  yr  Arglwydd  i  ddynion  wrth  farw. 
Parhaodd  pethau  yn  yr  agwedd  bruddaidd  a  dyeithr  hon  am 
flwyddyn.  Dangosodd  y  brenin  y  llymder  tostaf  tuag  at  y  rhai  a 
ufuddhasant  i'r  gwaharddiad.  Dywedir  iddo  hefyd  anfon  cenadau 
at  dy wysog  Morocco,  a  chynyg  gwarogaeth  yr  orsedd  iddo,  a  derbyn 
y  grefydd  Fahometanaidd :  ond  gwrthododd  y  Mahometaniad  ef  gyda 
dirmyg.  Y  pryd  hwn  hefyd  y  gwnaeth  y  brenin  ymosodiadau 
olynol  ar  y  Gwyddelod,  yr  Ysgotiaid,  a'r  Cymry.  Dylynodd  yr  olaf 
hyd  fynyddoedd  Eryri,  ond  gorfu  iddo  ef,  fel  ei  rag-flaenoriaid, 
encilio  gyda  cholled;  ond  mynodd  wyth  ar  ugain  o  bendefigion 
ieuainc  yn  wystlon  am  heddwch  y  Cymry  rhagllaw.  Tywalltai  y 
brenin  ei  ífyrnigrwydd  yn  erbyn  y  pab  yn  gafodydd  ar  ben  ei  ddeil- 
iaid.  Gosodai  y  dirwyon  mwyaf  direswm  am  yr  esgusodion  gwaelaf. 
Gorfodai  Iarlles  Warwick  i  dalu  mil  o  bunau  am  ryddid  i  aros  yn 
weddw.  Gosododd  ar  Iuddew  yn  Nghaerodor  i  dalu  deng  mil  o 
farciau ;  a  phan  oedd  hwnw  yn  gwrthod,  gorchymynodd  dynu  dant 
bob  dydd  iddo  hyd  nes  y  talai ;  collodd  y  gwr  saith  o'i  ddanedd,  ac 
wedi  hyny  talodd  y  swm.  Un  diwrnod  cyn  boreufwyd,  gorchy- 
mynodd  grogi  yr  wyth  ar  ugain  o  bendefigion  ieuainc  Cymry  oeddent 
yn  wystlon  yn  ei  law. 

Wrth  weled  ystyfnigrwydd  John5  penderfynodd  y  pab  lymhau  ei 


JOHN".  81 

fesurau  tuag  ato ;  a  chafodd  gymhellion  lawer  i  ymyryd  oddiwrth 
ddeiliaid  gorthrymedig  y  brenin.  Yn  1213,  cyhoeddodd  esgymun- 
dod  ar  frenin  Lloegr,  yr  hyn  a  gynwysai  ryddid  i'w  ddeiliaid  godi 
yn  ei  erbyn,  ac  i  unrhy w  frenin  Cristionogol  i'w  ddiorseddu.  Yr  oedd 
yn  llawen  gan  frenin  Ffrainc  gael  y  fath  esgus  i  godi  yn  erbyn  John. 
Darparodd  fyddin  fawr  i'r  pwrpas;  a  darparodd  John  fyddin  o  dri- 
ugain  mil  y  tu  yma  i'r  môr  i'w  wrthwynebu.  Yr  oedd  yma  ddigon 
o  deimlad  gwrthwynebol  i  Philip;  ond  nid  oedd  gan  y  fyddin 
Seisnig  ffydd  yn  yr  ymgymeriad,  nac  ymddiried  yn  ei  brenin. 
Deallodd  Pandolf,  cenadwr  y  pab,  sefyllfa  brenin  Lloegr,  a  daeth 
drosodd  o  flaen  byddin  Ffrainc,  i  geisio  penderfynu  y  cweryl  ar  ryw 
amodau.  Cadwyd  cynghor  i'r  perwyl  yn  Dover;  gwnaeth  Pandolf 
ei  oreu  i  ddychrynu  y  brenin,  trwy  ddyweyd  fod  galluoedd  a  dar- 
pariadau  Ffrainc  yn  llawer  mwy  nag  oeddent,  er  mwyn  cael  ganddo 
ymostwng ;  a  llwyddodd  yn  ei  amcan.  John,  yn  debyg  iddo  ei 
hun,  a  addawodd  ymostwng  i  awdurdod  y  pab,  a  dal  ei  deyrnas  fel 
deiliad  iddo — cydnabod  Langton  yn  archesgob — adferu  y  clerigwyr 
a'r  lleygwyr  alltudiedig — dychwelyd  eu  meddianau  iddynt — rhoddi 
iawn  iddynt  am  bob  colled,  a  thalu  £8000  y  pryd  hwnw  fel  rhan  o 
hyny.  Rhoddodd  ei  goron  i  fyny  i  Pandolf,  a  derbyniodd  hi 
eilwaith  o'i  law,  fel  arwydd  ei  fod  yn  derbyn  y  deyrnas  gan  y  pab; 
ac  wedi  iddo  dyngu  ar  ei  liniau  o  flaen  Pandolf  y  cadwai  holl  orchy- 
mynion  y  pab,  tynwyd  ymaith  yr  esgymundod  (ond  arosodd  y  gwa- 
harddiad)  ac  aeth  y  llys-genadwr  Pabaidd  drosodd  i  Ffrainc  i  atal 
Philip  a'i  fyddinoedd  i  ddyfod  drosodd,  gan  fod  John  bellach  wedi 
ymostwng,  ac  o  dan  amddiffyn  y  pab.  Cyffrodd  cenadwri  Pandolf 
Philip  i  ddigofaint;  dywedodd  iddo  ymgymeryd  â'r  gorchwyl  ar 
gais  y  pab,  ei  fod  wedi  gwario  triugain  mil  o  bunau  eisoes,  ac  yn 
awr  yn  cael  ei  rwystro  pan  oedd  buddugoliaeth  yn  sicr;  a  bod  yr 
holl  golled  i  ddisgyn  arno  ef,  a'r  holl  fantais  i  fyned  i  Innocent. 
Yr  oedd  hefyd  wedi  caeladdewid  "am  faddeuant  o'i  holl  bechodau" 
gan  y  pab,  os  diorseddai  y  brenin  John.  Felly,  cymhellodd  Philip 
ei  faroniaid  i  fyned  rhagddynt  yn  eu  hamcan,  yn  ddiystyr  o  orchy- 
myn  Pandolf.  Gwrthododd  Ferrand,  Iarll  Flanders,  yr  hwn  oedd 
gyfaill  dirgelaidd  i  John,  ac  ymadawodd  ef  a'i  fyddin.  Digiodd  y 
brenin  wrth  yr  iarll,  ac,  er  mwyn  dial  arno,  arweiniodd  ei  fyddin 
tua  Flanders,  i  ddarostwng  a  thraws-feddianu  y  wlad  hono.  An- 
fonodd  Ferrand  at  John  am  gynorthwy.  Yr  oedd  llynges  John  yn 
gorwedd  yn  barod  yn  mhorthladd  Portsmouth.  Hwyliodd  pum 
cant  o  longau  allan  yn  ddioed,  dan  arweiniad  William,  Iarll  Hol- 
land,  a  Longspear,  Iarll  Salisbury,  yn  cynwys  gallu  o  saith  cant  o 
farchogion,  a  byddin  gref  o  draed-fìlwyr.  Daethant  i  gyffyrddiad  â 
llynges  Ffrainc,  yr  hon  oedd  dri  chymaint  ag  eiddo  Lloegr,  yn  angori 
gyferbyn  a  phorthladd  Bruges.     Gwnaethant  ymosodiad  disymwth, 


82  JOHN. 

ac  enillasant  fuddugoliaeth  hollol.  Cymerwyd  tri  chant  o  longau  y 
Ffrancod,  a  rhoddwyd  cant  arall  ar  dân.  Rhoddodd  Philip  dân 
yn  y  lleill,  rhag  iddynt  syrthio  i  ddwylaw  ei  elynion,  ac  felly 
amddifadodd  ei  hun  o  allu  i  gario  ei  ymgyrch  yn  mhellach.  Hon 
oedd  y  frwydr  gyntaf  rhwng  llyngesoedd  Lloegr  a  Ffrainc,  yn 
yr  hon  y  llwyr  ddinystriwyd  yr  olaf. 

Yn  ngorfoledd  y  fuddugoliaeth  hon  yr  oedd  yn  rhaid  i  John 
groesi  i'r  Cyfandir  i  geisio  adfeddianu  peth  o'i  diriogaethau  colledig ; 
ond  gwrthododd  ei  faroniaid  ei  ganlyn.  Mynai  ddial  ar  ei  holl 
bendefigion  o  herwydd  eu  hanufudd-dod,  ond  fel  yr  ataliwyd  ef  gan 
archesgob  Canterbury.  Pan  symudwyd  yr  esgymundod,  dychwel- 
odd  yr  holl  glerigwyr  alltudiedig  i  Loegr,  yn  cael  eu  blaenori  gan 
yr  archesgob  Langton.  Aeth  y  brenin  i'w  cyfarfod,  syrthiodd  i 
lawr  wrth  eu  traed,  ac  erfyniodd  gyda  dagrau  am  eu  bendith  arno 
ef  a'i  deyrnas.  Parodd  Langton  i  John  eto  i  dyngu  llw  o  ufudd-dod 
i  esgobaeth  Rhufain,  caru,  cynal,  ac  amddiífyn  yr  eglwys  a'r  clerig- 
wyr,  a  gweinyddu  cyíiawnder  i'r  bobl,  ac  adferu  iddynt  gyfreithiau 
St.  Edward.  Yr  oedd  dedryd  y  gwaharddiad  heb  gael  ei  galw  yn 
ol  eto,  oblegyd  nad  oedd  iawn  cyflawn  wedi  ei  dalu.  Yr  oedd  y 
swm  a  ofynid  gan  y  clerigwyr  yn  aruthrol.  O'r  diwedd  cynyg- 
iodd  John  y  swm  o  gan  mil  o  farciau;  ond  gwrthodai  y  clerigwyr 
gyda  dirmyg.  Beth  bynag,  wrth  weled  y  brenin  mor  ymostyngar 
i'w  awdurdod,  caniataodd  y  pab  iddo  gael  myned  yn  rhydd  wrth 
dalu  deugain  mil.  Yna,  yn  Mehefin,  1214,  symudwyd  y  gwa- 
harddiad,  ar  ol  iddo  fod  ar  y  deyrnas  am  fwy  na  chwe'  blynedd. 

Yr  oedd  taeogrwydd  a  gormes  John  wedi  hen  fagu  drwg  rhyng- 
ddo  a'i  faroniaid;  ac  yr  oedd  y  diraddiad  a'r  gwarth  a  dynai  arno 
ei  hun  yn  ei  holl  symudiadau  yn  cynyddu  casineb  ei  bendefìgion 
tuag  ato.  Teimlent  yn  fwy  fwy  anewyllysgar  i  ufuddhau  iddo,  ac 
elai  ei  awdurdod  a'i  ormes  yn  fwy  annyoddefol;  ac  o'r  diwedd  pen- 
derfynasant  droi  arno,  a  hawlio  eu  hiawnderau.  Cawsant  arwein- 
ydd  a  chefnogydd  craíf  a  galluog  yn  Langton.  Dygodd  y  gwr  hwn 
freinlen  o  eiddo  Henry  I.  at  ychydig  o  faroniaid  mewn  cyfarfod 
neillduol  yn  Llundain,  dangosodd  fod  ei  chynwys  yn  cyfarfod  â'u 
hachwynion  hwy,  ac  y  dylasent  fŷnu  eu  breintiau  gan  y  brenin. 
Tyngodd  y  baroniaid  hyny  y  buasent  yn  colli  eu  bywydau  cyn  y 
buasent  heb  y  fath  iawnderau  rhesymol.  Ymledodd  yr  un  teimlad 
dros  y  wlad.  Galwodd  Langton  gyfarfod  lliosocach  yn  nghyd  yn 
Bury  St.  Edmund,  ar  ddydd  gwyl  y  sant  hwnw,  a  chyífrodd  y  pen- 
defigion  yn  fwy  eto  i  wrthwynebu  gormes  ynfyd  y  brenin,  a  gwneyd 
iddo  ganiatau  cyfiawnder  a  rhyddid  i'r  bobl.  Tyngodd  pawb  gyda'r 
unfrydedd  mwyaf  gydweithrediad  a  ffyddlondeb  yn  y  symudiad 
hwn;  ac  ar  y  6fed  o  Ion.  1215,  ymgynullasant  yn  Llundain  i  osod 
yr  achos  o  flaen  y  brenin,     Dychrynodd  John  wrth  weled  sel  ac 


JOHX.  &S 

unfrydedd  y  pendefigion,  a  dyrrmnodd  am  gael  o  hyny  i'r  pasg  o 
amser  i  ystyried  y  peth,  ac  y  cawsent  atebiad  cyfiawn  ganddo  y 
pryd  hwnw.  Caniatawyd  hyny  iddo,  ac  ymadawyd  yn  heddychlon. 
Yn  y  cyfamser  ymroddodd  y  brenin  â'i  holl  egni  i  amddifíyn  ei 
hunan.  Caniataodd  rai  breintiau  ychwanegol  i'r  eglwyswyr, 
cymerodd  arwydd  y  groes,  ac  addawodd  arwain  byddin  o  ryfelwyr 
y  groes  i'r  dwyrain,  ac  anfonodd  genad  i  Rufain  i  geisio  gan  y  pab 
gymeryd  ei  blaid  yn  erbyn  y  baroniaid.  Anfonodd  y  baroniaid 
hwythau  genad  i  Bufain  i'r  un  pwrpas.  Ond  cymerodd  Innocent 
blaid  y  brenin,  ac  anfonocld  at  y  baroniaid  i  wahardd  eu  gwrthryfel. 
Ond  yr  oedd  cyfiawnder  eu  hachos,  a  brydaniaeth  eu  teimlad,  yn 
gorbwyso  awdurdod  y  pab,  a  phenderfynasant  fyned  yn  mlaen. 

Ar  yr  amser  apwyntiedig  ymgynullasant  gyda  rhwysg  milwrol  yn 
Stamford ;  cynwysent  ddwy  fil  o  farchogion,  heblaw  tyrfa  anferth 
o  ganlynwyr.  Aethant  yn  eu  blaen  tua  Rhydychain,  lle  yr  oedd 
y  brenin;  ond  daeth  cenadau  oddiwrth  y  brenin— Langton,  a  Ieirll 
Penfro  a  Warenne — i'w  cyfarfod  yn  Bracldey.  Cyflwynodd  y 
baroniaid  eu  hysgrif  iddynt,  yr  hon  a  gynwysai  brif  erthyglau  eu 
cais.  "Dyma  ein  hawliau,"  meddent;  "ac  os  na  chaniateir  hwynt 
ar  unwaith,  caiff  ein  harfau  fýnu  cyfiawnder  i  ni."  Dygwyd  yr 
ysgrif  at  y  brenin,  ac  eglurodd  Langton  ei  chynwysiad  iddo. 
Atebodd  y  brenin  yn  gyffrous,  "  Paham  na  hawlient  fy  nghoron 
hefyd?"  a  thyngodd  ei  lw  cableddus  arferol,  "na  chaniatäai  ryddid 
iddynt  a'i  gwnelai  ef  ei  hunan  yn  gaeth."  "Wedi  Uawer  o  siarad 
gan  y  brenin  a  Pandolf  o  un  ochr,  a  Langton  o'r  ochr  arall,  cyn- 
ygodd  y  brenin  adael  yr  holl  achos  i'w  derfynu  gan  y  pab,  ac  wyth 
o  bersonau  wedi  eu  dewis  ganddo  ef  a'r  baroniaid.  Gwrthododd  y 
baroniaid  yn  ddiysgog,  a  chyhoeddasant  eu  hunain  yn  "fyddin  Duw 
a'r  eglwys  santaidd,"  a  dewiswyd  Robert  Fitz-Walter  yn  gadfridogo 
Gwarchaeasant  Northampton;  ond  yn  mhen  pymtheg  niwrnod 
codasant  y  gwarchae,  a  chymerasant  Bedford  yn  ddiwrthwynebiad. 
Yno  daeth  cenadau  i'w  cymhell  i  Lundain;  prysurasant  hwythau 
tuag  yno,  a  chyrhaeddasant  y  brif  ddinas  boreu  Sabbath,  Mai  24. 
Cawsant  borth  Aldgate  yn  agored  o'u  blaen,  aethant  i  mewn  yn 
drefhus  a  dystaw,  a  chymerasant  y  Ue  heb  un  gwrthwynebiad* 
Dranoeth  rhoddwyd  cyhoeddiad  allan  yn  galw  ar  bawb  i  ymuno  â 
hwy  o  blaid  cyfiawnder  a  rhyddid,  ac  y  byddai  pawb  a  gadwent 
ymaith  yn  profì  eu  hunain  yn  elynion  eu  gwlad.  Ymgynullodd  yr 
holl  bendengion  atynt  o  bob  parth  o'r  deyrnas.  Digalonodd  y 
brenin  wrth  weled  ei  ddeiliaid  yn  troi  mor  unfrydol  yn  ei  erbyn, 
ac  addawodd  ganiatau  iddynt  yr  hyn  a  ofynent,  a  cheisiodd  gan- 
ddynt  hwy  enwi  y  diwrnod  a'r  lle  i  gyfarfod.  Penodwyd  ar  y 
lôfed  o  Fehefin  i  gyfarfod  yn  Runnymead,  maes  agored  ar  lan  y 
Thames,  rhwng  Staines  a  Windsor.     Pan  ddaeth  y  diwrnod,  wele  y' 


84  JOHN. 

brenin,  Pandolf,  cenadwr  y  pab,  wyth  o  esgobion,  a  phymtheg  o 
faroniaid  a  marchogion,  yn  dyfod  tua'r  lle  o  Windsor;  a  holl  ben- 
defigion  Lloegr,  yn  cael  eu  blaenori  gan  Fitz-Walter,  yn  dyfod  i'w 
cyfarfod  o  Staines.  Sefydlodd  y  ddwy  blaid  gyferbyn  a'u  gilydd, 
fel  pe  buasent  yn  darparu  ymosodiad.  Wedi  bod  yno  yn  ymgyng- 
hori  am  ran  o  bedwar  diwrnod,  ar  y  19eg  rhoddodd  y  brenin  ei 
enw  a'i  sel  wrth  y  freinlen,  heb  gyfhewidiad  nac  amod.  Dyma  y 
"Magna  Charta,"  neu  y  Fheineen  Fawr — dechreuad  a  syl- 
faen  rhyddid  ein  gwlad,  yr  hon  y  bydd  ei  hawdwyr,  ei  chefnogwyr, 
a'i  chynwys,  mewn  cofía  bendigedig  tra  parhao  yr  ymerodraeth 
Brydeinig. 

Cynwysai  y  freinlen  tua  63  o  erthyglau,  yn  Lladin,  wedi  eu 
hysgrifenu  yn  y  modd  mwyaf  syml,  eglur,  ac  awdurdodol,  y  rhai 
oeddent  yn  dal  cysylltiad  â'r  brenin,  y  baroniaid,  a'r  bobl  gyffredin. 
Yn  mysg  pethau  eraill,  gofynai  un  pwysau  a  mesur  trwy  yr  holl 
deyrnas — rhyddid  i'r  neb  a  fynai  i  fyned  allan  o'r  deyrnas,  a  dych- 
welyd  wrth  ei  ewyllys — rhyddid  i  ddyn  tlawd  roddi  cyfraith  ar 
ddyn  cyfoethog — fod  llys  cyfìawnder  i  fod  yn  sefydlog,  ac  nid  i 
ganlyn  person  y  brenin — nad  oedd  neb  i  gael  ei  brofi  heb  reithwyr 
— fod  hawl  gan  bob  dyn  i  roddi  ei  feddianau  mewn  ewyllys  i'r  neb 
a  fynai — fod  meddianau  dyn  a  fyddai  farw  heb  ewyllys  i  fyned  i'w 
berthynasau  agosaf,  ac  nid  i'r  brenin — nad  oedd  un  swyddog  i'r 
goron  i  ddefnyddio  ceífyl,  cart,  na  choedneb  heb  genad  y  perchenog, 
&c,  &c.  Yr  oedd  yn  wir  yn  freinlen  fawr  rhyddid  Lloegr  hyd  y 
dydd  hwn,  ac  yn  cynwys  amddifìyniad  ar  ei  deiliaid  yn  eu  per- 
sonau  a'u  meddianau. 

Nid  yw  y  ílwyddyn  ganlynol  i  gyhoeddiad  y  freinlen — gweddill 
bywyd  John,  ond  un  gyfres  o  symudiadau  ynfyd  er  dial  ar  ei  ddeil- 
iaid.  Mor  gynted  ag  yr  ymwasgarodd  y  cyfarfod  bythgofiadwy  ar 
faes  Runnymead,  meddianwyd  y  brenin  gan  fíìt  o  ddigllonedd 
gwallgof :  rhegai,  cablai,  melldithiai  y  freinlen,  rhinciai  ei  ddanedd, 
rholiai  ei  lygaid,  a  chnoai  goed  a  gwellt  gyda  fíyrnigrwydd  braw- 
ychus.  Ymneillduodd  i'r  Isle  of  Wight;  ac  oddiyno  gyrodd  am 
íyddin  o  ysbeilwyr  tramor,  y  rhai  a  arweiniodd  trwy  wahanol 
barthau  y  deyrnas,  gan  gyflawni  y  difrod  a'r  galanastra  mwyaf  ar 
fywydau  a  meddianau.  Yr  oedd  y  tramoriaid  yn  dylifo  yn  barhaus, 
a'i  fyddin  yn  cynyddu.  O'r  diwedd  penderfynodd  y  baroniaid  anfon 
i  gynj^g  y  goron  i  Louis,  mab  Philip  o  Ffrainc,  yr  hwn  oedd  wedi 
priodi  Blanche  o  Castile,  nith  y  brenin  John,  a  cheisio  ganddo 
arwain  byddin  drosodd  i'r  pwrpas.  Derbyniwyd.y  cynygiad  yn 
llawen,  a  chyrhaeddodd  Louis  a'ifyddin  Lundain  ar  yr  ail  o  Fehefin, 
1216.  Derbyniwyd  y  tywysog  ieuanc  gyda  rhwysg  a  llawenydd 
mawr,  a  thyngodd  ef  a'r  pendefigion  ífyddlondeb  i'w  gilydd.  Cy- 
hoeddodd  Louis  gyfarchiad  i  frenin  Ysgotland  a'r  pendefigion  nad 


JOHN.  85 

óeddent  yn  bresenol,  a  chafodd  hwnw  effaith  ryfeddol.  Heidiodd 
y  bobl  ato  o  bob  parth,  a  chollodd  John  luoedd  o'i  ganìynwyr. 
Bu  y  pab  Innoeent,  yr  hwn  oedd  yn  gwneyd  ei  oreu  o  blaid  y  brenin, 
farw  y  pryd  hwn  hefyd,  a  chollodd  yr  olaf  gynorthwy  pwysig.  Yn 
nghanol  prysurdeb  yr  amgylchiadau  hyn,  aeth  y  sî  allan  fod  yn 
mryd  Louis  fradychu  a  disodli  y  Saeson.  Oerodd  hyn  deimladau 
llawer  tuag  ato;  dechreuodd  ei  ganlynwyr  ei  adael,  a  chododd 
amheuaeth  ddarfod  iddynt  wneuthur  yn  ffol  wrth  ei  wahodd  drosodd. 
Fel  yr  oedd  achos  Louis  yn  tywyllu,  yr  oedd  achos  John  yn  goleuo. 
Trodd  ffrwd  teimlad  ei  ddeiliaid  ychydig  yn  ei  ffafr.  Ond  daeth  ei 
ddiwedd  yn  ddisymwth :  wrth  arwain  ei  fyddin  o  Lynn,  yn  Norfolk, 
croesodd  y  morfa,  a  chododd  y  llanw  a  golchodd  ymaith  ei  ger- 
bydau,  ei  arian,  a'i  holl  ystorfeydd.  Aeth  i  fonachlog  Swinestead 
gyda  chalon  drom ;  tarawyd  ef  yno  gan  dwymyn,  symudwyd  ef  i 
gastell  Newark,  ac  yn  mhen  pedwar  diwrnod  wedi  ei  gymeryd  yn 
glaf,  bu  farw,  Hydref  18,  1216,  yny  49ain  ílwyddyn  o'i  oedran,  ac 
yn  y  ddeunawfed  o'i  deyrnasiad. 

Mae  cymeriad  John  mor  ddu  ag  y  medr  yr  haneswyr  ei  liwio ; 
ac  y  mae  yn  anhawdd,  os  nid  yn  anmhosibl,  rhoddi  lliw  tywyllach 
nag  a  haeddai  arno.  "Mae  yn  anhawdd  dyweyd,"  meddai  Hume, 
"pa  un  ai  ei  ymddygiad  at  ei  dad,  ei  frawd,  ei  nai,  neu  ei  ddeiliaid 
oedd  y  gwaethaf ;  neu,  pa  un  a  daílwyd  hyd  y  nod  y  rhai  hyn  i'r 
cysgod  gan  y  dyhirwch  a  ymddangosai  yn  ei  drafodaethau  â  brenin 
Ffrainc,  y  pab,  a'r  baroniaid."  Pan  ddaeth  i'r  orsedd  yr  oedd  tir- 
iogaethau  Lloegr  yn  eangach  nag  y  buont  erioed  o'r  blaen;  ond 
pan  fu  farw — cyn  pen  deunaw  mlynedd — yr  oedd  wedi  colli  ei  holl 
diriogaethau  pwysig  ar  y  Cyfandir,  a  Lloegr  ei  hun  ar  íìn  myned 
drosodd  i  ddwylaw  brenin  Ffrainc.  Ac  yr  oedd  rhywbeth  rhag- 
luniaethol  yn  ei  farwolaeth  ef  a'i  gefhogwr  galluog,  y  pab  Innocent, 
ar  yr  adeg  bwysig — y  foment,  debygid,  i  gadw  Lloegr  rhag  syrthio 
i  feddiant  gallu  arall.  Ac  er  nad  oes  un  rhinwedd  i'w  goffa  yn 
hanes  John,  fel  gwleidiadwr,  fel  rhyfelwr,  nac  fel  dyn,  mai  yn 
hynod  hefyd  mai  dan  ei  deyrnasiad  ef  y  rhoddwyd  rhai  o'r  cyfreith- 
iau  goreu  mewn  grym.  Heblaw  erthyglau  rhagorol  y  Magnci 
Charta,  efe  a  roddodd  hawl  i  ddinas  Llundain  i  ddewis  maer,  a 
chynghor  trefol  yn  flynyddol  o  fysg  ei  dinaswyr;  yr  oedd  y  maer 
cyn  hyn  i  barhau  yn  ei  swydd  am  ei  oes.  Yn  ei  amser  ef  hefyd  y 
gorphenwyd  pont  geryg  Llundain,  oblegyd  o  goed  y  gwmaed  y  bont 
flaenorol.  Gadawodd  John  bump  o  blant  cyfreithlon  ar  ei  ol; 
Henry,  Richard,  Jane,  Eleanor,  ac  Isabella,  y  rhai  oll  a  aned  idda 
o'i  ail  wraig,  Isabella  o  Angouleme. 


86 

TIII. — HAIS-ES    CHEFYDD. 

Mae  crefydd  y  cyfnod  hwn  yn  dyoddef  yn  drwm  oddiwrth  ddau 
ddylan wad  niweidiol ;  sef,  ymyriad  y  penaduriaid  gwladol  â  lly  wodr- 
aeth  yr  eglwys,  a  thra-arglwyddiaeth  y  pabau  a'u  swyddogion  arni. 
Nid  oes  dim  o  bwys  wedi  cymeryd  lle  yn  y  cyfansoddiad  eglwysig 
yn  ystod  y  chwyldroadau  Nornianaidd,  ond  y  mae  agos  holl  hanes 
yr  eglwys  yn  gynwysedig  mewn  ymrysonau  rhwng  pabau  Rhufain 
a  phenaethiaid  gwahanol  deyrnasoedd.  Mynai  breninoedd  Lloegr, 
y  rhai  oeddent  yn  gwbl  estronol  i  ysbryd  Cristionogaeth,  gael  holl 
lywodraeth  yr  eglwys  i'w  dwylaw  eu  hunain,  tra  yr  honai  y  pab, 
o'r  tu  arall,  yr  awdurdod  iddo  ei  hun ;  ac  o'r  ymryson  hwn  am  y 
flaenoriaeth  rhwng  y  penadur  gwladol  ac  eglwysig,  y  rhedai  ffrwd 
gyson  o  amrafaelion  a  blinderau.  Yr  oedd  William  y  Gorchfygwr 
yn  llawer  mwy  ffafriol  i  swyddogion  a  sefydliadau  Cristionogol  nag 
i  oruwch-lywodraeth  y  pab.  Pan  achwynid  wrtho,  ar  ol  cloddio 
sylfaen  monachlog  Battle,  nad  oedd  dwfr  yn  gyfleus,  ac  y  buasai 
yn  well  ei  hadeiladu  mewn  man  arall,  atebodd,  "  Gweithiwch, 
gweithiwch  yn  mlaen !  Os  rhydd  Duw  fywyd  i  mi,  bydd  mwy  o 
win  i'r  mynachod  yma  i'w  yfed  nag  sydd  o  ddwfr  glân  mewn  un 
fonachlog  arall  trwy  holl  wìedydd  cred. "  Ond  pan  wnaeth  Gregory 
VII.  gais  am  geiniogau  Pedr,  ac  ymostyngiad  i  esgobaeth  Rhufain, 
atebodd  William  y  buasai  yn  talu  y  cyntaf  iddo,  yn  ol  yr  arferiad 
blaenorol,  ond  am  ymostwng  dan  warogaeth  i  Éufain,  nad  oedd 
neb  o'i  rag-flaenoriaid  yn  Lloegr  wedi  gwneyd  hyny,  ac  na  wnai 
yntau  byth  mo  hono. 

Yr  oedd  yn  yr  eglwys  y  pryd  hwn  ddau  ddosbarth  o  glerigwyr, 
y  rhai  a  deimlent,  ac  a  arferent  eu  dylanwad  yn  fynych,  yn  wrth- 
wynebol  i'w  gilydd ;  sef  y  clerigwyr  mynachol,  a'r  clerigwyr  cyff- 
redin.  Preswyliai  y  cyntaf  yn  y  mynachdai;  yr  oeddent  yn  gwbl 
gysegredig  i'w  swydd,  ac  yr  oedd  ganddynt  fwy  o  awdurdod  yn 
newisiad  uwch  swyddogion;  ond  preswyliai  yr  olaf  yn  eu  tai  eu 
hunain,  a  dalient  diroedd  fel  Ueygwyr.  Yn  y  dadleuon  mynych 
rhwng  y  brenin  a'r  pab  am  yr  awdurdod  i  ddewis  swyddogion 
eglwysig,  byddai  y  clerigwyr  cyffredin  fynychaf  yn  pleidio  y  brenin, 
a'r  clerigwyr  mynachaidd  yn  pleidio  y  pab. 

Yr  oedd  y  sefydliadau  eglwysig  y  pryd  hwn  yn  llawn  annhrefn, 
heb  unffurfìaeth  na  rheol  yn  nghyflawniad  eu  defodau.  Tua 
diwedd  teyrnasiad  y  Gorchfygwr,  cymerodd  Thurston,  abad  Nor- 
manaidd  Glastonbury,  arno  ei  hun  gyfansoddi  ffurf-wasanaeth  i 
fynachod  y  lle  hwnw,  a  chymerodd  lu  o  saethyddion  a  phicelhv}Tr 
gydag  ef  i'r  eglwys  er  eu  gorfodi  i'w  ddefhyddio.  Gwthwynebodd 
y  mynachod  yn  gyndyn,  a  chymerodd  brwydr  boeth  le  o  amgylch 
yr  allor.     Defnyddiwyd  nid  yn  unig  saethau,  ond  canwyllbrenau, 


HAîíES    CEEFYDD.  87 

croesau,  a  meinciau,  yn  lle  arfau,  a  lladdwyd  amryw  yn  y  cythrwfl. 
Awgrymodd  hyn  yr  angen  am  ffurf-wasanaeth  awdurdodedig,  a 
chyfansoddwyd  un  gan  Oswald,  esgob  Salisbury,  yr  hwn  a  ddaeth 
i  arferiad  cyffredinol  trwy  y  deyrnas. 

Yn  nechreuad  y  ddeuddegfed  ganrif,  cadwyd  cynghor  yn  Llun- 
dain  er  gorfodi  gweddwdod  ar  y  clerigwyr.  Yr  oedd  Anselm,  arch- 
esgob  Canterbury,  yn  gystal  a'i  ragflaenor  Lanfranc,  yn  selog  dros 
hyny.  Pasiwyd  penderfyniadau  mwy  llym  nag  erioed  i'r  perwyl. 
Gorchymynwyd  i  bob  offeiriad  priod  o  bob  gradd  roddi  ymaith  ei 
wraig,  ac  ni  chaniateid  iddynt  gael  cymaint  ag  ymddyddan  â  hwynt 
mwy  oddigerth  ar  amgylchiadau  o  bwys,  ac  yn  ngwydd  tystion. 
Ac  am  y  trosedd  o  briodi  cospid  hwy  â  gwaharddiad  i  weini  yr 
offeren  am  dymhor,  yn  nghydag  amryw  benydiau.  Diswyddid  ae 
esgymunid  pawb  na  roddent  eu  gwragedd  heibio,  atafaelid  eu 
meddianau,  ystyrid  y  gwragedd  yn  odineb-wragedd,  i  gael  eu  dar- 
ostwng  yn  gaethion  i  esgob  yr  esgobaeth  lle  y  trigent.^ 

Y  symudiad  cyntaf  a  gofnodir  o  eiddo  yr  awdurdodau  yn  erbyn  y 
rhai  a  ystyrient  yn  hereticiaid,  agymerodd  le  yn  y  flwyddyn  1166. 
Cadwyd  cymanfa  yn  Rhydychain  yn  mhresenoldeb  y  brenin,  er 
dwyn  achwynion  yn  erbyn  rhyw  dramorwyr  a  gyhuddid  o  heresi. 
By  w  bum  mlynedd  cyn  hyny  daeth  deg  ar  ugain  o  wŷr  a  gwragedd 
i  Loegr  o  Germany,  a  dechreuasant  hau  eu  golygiadau  crefyddol; 
ond  gan  na  lwyddent  i  enill  dysgyblion,  cawsant  lonydd  hyd  y  pryd 
hwn.  Wrth  eu  holí  yn  awr,  atebodd  Gerard,  eu  blaenor,  mai 
Cristionogion  oeddent,  a'u  bod  yn  credu  athrawiaeth  yr  apostolion. 
Ond  wedi  gwneyd  arholiad  manylach,  cafwyd  eu  bod  yn  siarad  yn 
anmharchus  am  swper  yr  Arglwydd,  bedydd,  a  phriodas.  Gwrthod- 
asant  ddadleu  dros  eu  credo,  na'i  gadael;  a  phan  fygythiwyd  hwy 
â  chospedigaeth,  eu  hateb  oedd,  "Gwyn  eu  byd  y  rhai  a  erlidir  o 
achos  cyfiawnder;  canys  eiddynt  yw  teyrnasnefoedd."  Ni  wyddai 
y  barnwyr  yn  iawn  beth  i  wneyd  â'r  cyfryw;  o'r  diwedd  dedfryd- 
wyd  hwy  i  gael  eu  nodi  â  haiarn  poeth  yn  eu  talcenau,  a'u  frlangellu 
yn  gyhoeddus,  a'u  taflu  allan  o  Rydychain,  gyda  gwaharddiad  i 
holl  ddeiliaid  y  brenin  eu  dyogelu  na'u  hamddiffyn.  Derbyniodd 
y  trueiniaid  y  gospedigaeth  yn  llawen  dan  ganu,  "Gwyn  eieh  byd 
pan  y'ch  casao  dynion,  ac  y'ch  erlidant."  Torwyd  eu  gwisgoedd 
ymaith  am  eu  canol,  seriwyd  eu  haeliau,  a  rhwygwyd  eu  cefhau  â'r 
fflangell;  crwydrasant  yn  y  wedd  yma  dros  y  maesydd  cylchynol, 
yn  noeth  a  gwaedlyd,  yn  nyfnder  y  gauaf,  heb  dŷ  na  chysgod,  na 
ìlygad  yn  tosturio  wrthynt,  hyd  nes  i  angau  roddi  gwaredigaeth 
iddynt.  Barna  rhai  mai  Cathariaid  neu  Albigensiaid  oedd  y  dyodd- 
efwyr  anffodus. 

*  Rnightfs  History  of  England,  yol.  1,  552. 


88  HANES    CTtEFYDD. 

Yr  Eglwys  Bu  yr  eglwys  Gymreig  yn  caclw  ei  hannibyniaeth  oddi- 
Gymreig.  wrth  Bufain  a  Lloegr  am  ganrifoedd,  er,  efallai,  fod 
hyny  i'w  briodoli  yn  fwy  i  elyniaeth  at  y  Saeson,  nag  i  nnrhyw 
wahaniaeth  mewn  athrawiaeth  na  defodau  o  bwys.  Ond  yn  raddol 
ciliodd  y  teimlad  hwn ;  ac  yn  hir  cyn  i'r  Cymry  ymostwng  dan  iau 
Lloegr,  yr  oedd  yr  eglwys  Gymreig  wedi  ymostwng  i  awdurdod  y 
pab,  ac  wedi  cydymfíurno  â'r  Saeson  yn  ei  harferion  a'i  defodau 
crefyddol.  Yn  brawf  o  hyn,  cawn  Asser  Menevensis,  eglwyswr 
o  Dyddewi,  yn  y  nawfed  ganrif,  yn  cael  ei  wneyd  yn  esgob  yn 
Lloegr ;  ac  yn  y  ganrif  ganlynol,  cawn  frenin  Cymreig — neb  amgen 
Hywel  Dda — yn  myned  i  Bufain  i  ymgynghori  â'r  pab  yn  nghylch 
ffurfìad  cyfreithiau.  Nis  gellir  dyweycì  yn  fanol  pa  bryd  y  cymer- 
odd  y  cyfnewidiad  hwn  le;  ond  ychwanegwyd  dylanwad  egiwysig 
Bhufain  a  Lloegr  yn  fawr  yn  Nghymru  pan  orchfygwyd  Morganwg, 
yn  yr  unfed  ganrif  ar  ddeg,  a  phan  ranwyd  hi  rhwng  y  penaethiaid 
Normanaidd.  Y  pryd  hwnw  sefydlodd  gallu  eglwysig  nerthol  yn 
Llandaf,  ac  adeiladwyd  lliaws  o  eglwysi  a  monachlogydd  yn  yr 
esgobaeth.  Cawn  hefyd  i'r  eglwys  Gymreig  wrthwynebu  awdurdod 
archesgob  Canterbury  am  ysbaid  maith  wedi  iddi  ymostwng  i 
awdurdod  y  pab,  gan  ddal  fod  ganddi  archesgobaeth  iddi  ei  hun  yn 
Nhyddewi.  Ar  yr  un  pryd  goddefai  i  eglwyswyr  Lloegr  ymyryd 
â'i  hamgylehiadau,  feddianu  ei  chorau,  ac  arglwyddiaethu  yn 
orthrymus  arni.  Ond  pan  ddaeth  Baldwin,  archesgob  Canterbury, 
ar  daith  trwy  Gymru  i  bregethu  rhyfeloedd  y  groes,  gweinyddodd 
yr  offeren  yn  y  pedair  eglwys  gadeiriol,  a  chymerodd  yr  awdurdod 
arnynt  yn  hollol  i'w  law  ei  hun.  Yn  mhen  deng  mlynedd  ar  ol 
hyny,  pan  fu  farw  esgob  Tyddewi,  dangosodd  yr  archesgob  fod  yr 
awdurdod  yn  ei  law.  Etholodd  y  canoniaid  Giraldus  Cambrensis, 
i  fod  yn  esgob ;  ond  gwrthodwyd  ef  gan  yr  archesgob,  yn  cael  ei 
gefhogi  gan  y  brenin  John  a'r  pab,  oblegyd  ei  fod  yn  Gymro,  er  i 
Giraldus  ymweled  â  Rhufain  dair  gwaith  yn  yr  achos.^ 

Yr  oedd  ofergoeliaeth  y  wlad  yn  y  cyfhod  hwn  braidd  yn 
annghredadwy.  Yr  oedd  tair  allor  yn  eglwys  gadeiriol  Canterbury ; 
un  i  Grist,  un  i  Mair  Forwyn,  a'r  llall  i  Thomas  à  Bechet.  Offrym- 
wyd  mewn  ystod  blwyddyn,  gan  y  pererinion  a  ymwelent  a'r  lle,  i 
Grist,  dim;  i  Mair  Forwyn,  £4  ls.  8c;  i  Thomas  à  Becket, 
£954  6s.  3c. !  Bhydd  y  ffaith  hon  olwg  bruddaicld  ar  gyflwr 
Cristionogaeth  y  dyddiau  hyny.  A  diamheu  fod  rhyfeloedd  y 
Rhyfeloedd  groes — symudiad  pwysicaf  y  cyfnod  hwn — i'w  priodoli, 
y  Groes.  i  radclau  helaeth,  i  ofergoeliaeth  y  byd  Cristionogol. 
Mae  yn  bosibl  y  byddai  cystal  i  ni  roddi  cipolwg  i'r  clarllenydd  yn 
y  fan  hon  ar  y  croes-gadau,  y  rhai  a  rifir  gan  rai  yn  saith,  gan 
eraill  yn  wyth,  a  chan  eraill  yn  naw;  a'r  rhai  sydd  yn  dwyn  mwy 
*Hanes  Cymru,  gan  Carnhuanawc,  tudal.  605—608. 


HANES    CEEEYDD.  89 

neu  lai  o  gysylltiad  â  hanes  y  wlad  hon,  ac  yn  esboniad  ar  gyflwr  yr 
eglwys  Gristionogol. 

Yr  oedd  wedi  bod  yn  arferiad  bellach  er  ys  canoedd  o  flynydd- 
oedd,  ac  yn  awr  yr  oedd  yr  arferiad  wedi  dyfod  yn  fwy  poblogaidd 
nag  erioed,  i  Gristionogion  selog  fyned  ar  bererindod  i  Jerusalem ; 
a  thybid  fod  ymgrymu  ar  y  bedd  y  bu  y  Gwaredwr  yn  gorwedd 
ynddo,  a  sangu  ar  y  tir  y  bu  yntau  yn  sangu  arno,  yn  ddigon  i  sicr- 
hau  maddeuant  pechodau.  Wedi  i'r  ddinas  hono  íyned  i  ddwylaw 
y  Mahometaniaid,  y  rhai  oeddent  yn  elynion  i  Gristionogaeth, 
cafodd  y  pererinion  hyn  eu  sarhau  a'u  hanmharchu  ar  eu  hymwel- 
iadau,  a  dygent  achwyniadau  tost  yn  erbyn  yr  anfíyddwyr  gor- 
thrymus  yn  Mhalestina.  O'r  diwedd  cyffrodd  ysbryd  Cristionogion 
Ewrop,  a  phenderfynasant  fyned  i  ddial  ar  y  Mahometaniaid,  a 
chymeryd  llywodraeth  Jerusalem  oddiarnynt.  Tua'r  amser  hwn, 
1086-7,  bu  Pedr  y  Meudwy,  brodor  o  Amiens  yn  Ffrainc,  yn  ym- 
weled  â  Jerusalem;  gwnai  yntau  gyfíelyb  achwynion,  a  dygodd 
hefyd  lythyr  oddiwrth  batriarch  Jerusalem,  yn  dymuno  am  gym- 
horth  Cristionogion  Ewrop  yn  yr  achos.  Cafodd  Pedr  awdurdod  y 
pab  i  deithio  holl  Ewrop,  ac  i  gyfíroi  yr  holl  deyrnasoedd  i  godi 
er  myned  i  gymeryd  y  lle  santaidd  o  ddwylaw  yr  anfíyddwyr.  Dyn 
bychan  afluniaidd  oedd  Pedr,  yn  gwisgo  hen  gochl  gwlanen  myn- 
achaidd  garw,  yn  marchogaeth  ar  asyn,  ac  yn  droed-noeth  a  phen- 
noeth;  ond  yr  oedd  yn  berchen  ar  hyawdledd  tanllyd,  a'i  ben  a'i 
galon  yn  llosgi  gan  sel.  Derbynid  ei  eiriau  fel  eiddo  oracl,  a 
heidiai  y  miloedd  i'w  wrando  y  fíbrdd  yr  elai.  Dywed  llygaid 
dystion,  na  welsant  erioed  y  fath  barch  yn  cael  ei  dalu  i  ddyn. 
Dygai  y  bobl  anrhegion  iddo;  ac  yr  oeddynt  yn  awyddus  iawn 
am  gaeì  rhywbeth  ganddo,  pe  na  fuasai  ond  rhawnyn  ei  asyn. 
Ehoddodd  y  dyn  hynod  hwn  yr  holl  wledydd  yn  fìlam  o  ysbryd 
croes-gad.  Cadwyd  cynadleddau  aruthrol  yn  Placentia  a  Cler- 
mont,  er  mwyn  hwylusu  yr  amcan.  Cyhoeddodd  Urban  y  pab 
fod  llawn  faddeuant  o'i  bechodau  i  bob  un  a  ymunai,  ac  y  cai  pob 
un  a  syrthiai  yn  Mhalestina  byrth  y  nef  yn  agored;  ac  anogodd 
hwynt  oll  i  wisgo  llun  croes  ar  ei  ysgwydd  ddeheu,  yr  hyn,  yn 
nghyda'r  amcan  oedd  ganddynt  mewn  golwg,  a  barodd  eu  galw  yn 
rhyfelwyr  y  groes. 

Yn  gynar  yn  1096,  ymgasglodd  y  byddinoedd,  a  dechreuasant  eu 
taith  tua'r  dwyrain.  Cychwynodd  y  Uu  cyntaf  o  bymtheg  mil  o 
Ffrainc,  dan  lywyddiaeth  Walter  Ddigeiniog.  Dylynwyd  hwy  gan 
ddeugain  mil,  dan  arweiniad  Pedr  y  Meudwy.  Canlynwyd  y 
lluoedd  hyn  gan  fyddinoedd  mawrion  dan  lywyddiad  Godfrey  o 
Bouillon;  Gotteschald,  mynach  Germanaidd;  Hugh  Fawr,  brawd 
Philip  o  Ffrainc ;  Eaymond,  Iarll  Toulouse ;  Stephen,  Iarll  Blois ; 
Robert,  Iarll  Flanders:   a  Robert,  Duc  Normandy,     Nid  gorchwyl 


90  HANES    CREFYDD. 

îiawdd  ydoedd  arwain  a  llywodraethu  byddinoedd  mor  lliosog,  yn 
eynwys  dynion  o  bob  gradd  a  chyineriad,  ac  heb  fod  ganddynt  ddar- 
pariadau  priodol  ar  gyfer  eu  cynaliaeth.  Dywedir  i  wyth  can  mil 
íÿned  allan  o  Ewrop  yn  y  groes-gad  hon.  Difrodent  y  gwledydd 
y  ífordd  yr  elent,  a  chododd  hyny  wrthryfeloedd  yn  eu  herbyrj. 
Bu  can  mil  o  honynt  farw  trwy  y  cleddyf,  newyn,  a  chlefydau,  cyn 
cyrhaedd  Caercystenyn.  Cyfarfuant  oll  ar  gyfímiau  Asia  Leiaf,  y 
rhai  oeddent  yn  rhifo  saith  can  mil — y  fyddin  fwyaf,  efallai,  yn  holl 
hanes  y  byd.  Aethant  yn  mlaen  trwy  Asia  Leiaf  a  Syria,  a  chy- 
merasant  Nice,  Antioch,  ac  Edessa;  ac  yn  1099,  cymerasant  Jeru- 
salem,  a  gosodasant  yr  enwog  Godfrey  yn  frenin  arni.  Ond  bu  hwnw 
farw  yn  fuan,  a  chymerwyd  ei  le  gan  Baldwin  ei  frawd.  Felly 
eafodd  y  pererinion  Cristionogol  fíbrdd  rydd  yn  eu  hymweliadau  â 
Jerusalem  am  lawer  o  flynyddoedd. 

Ond  cyn  canol  y  ganrif  nesaf  yr  oedd  y  Tyrciaid  wedi  casglu 
nerth  eilwaith,  ac  yn  peri  blinder  mawr  i  Gristionogion  Jerusalem 
a  Phalestina,  y  rhai  a  apelient  drachem  at  benaduriaid  Ewrop  am 
gynorthwy.  Yn  y  flwyddyn  1147,  pan  oedd  Stephan  yn  frenin 
Lloegr,  ac  Eugene  III.  yn  eistedd  yn  nghadair  St.  Pedr,  llwyddodd 
St.  Bernard,  abad  enwog  Clairvaux  yn  Ffrainc,  i  gyffroi  Lewis  VII., 
brenin  Ffrainc,  a  Conrad  III.,  ymerawdwr  Germany,  i  gymeryd 
byddinoedd  o  groes-ryfelwyr  i  Palestina,  i  gospi  y  Tyrciaid  gor- 
íhrymus.  Arweiniodd  y  penaethiaid  hyn  luoedd  dirfawr  ar  hyd 
Iwybrau  gwahanol  tua'r  dwyrain;  ond  cyn  cyrhaedd  Jerusalem,  yr 
oedd  nifer  y  byddinoedd  wedi  lleihau  cymaint,  ac  ymrysonau  wedi 
codi  rhwng  yr  arweinwyr,  fel  nas  gallasent  ymgymeryd  ag  unrhyw 
orchwyl  o  b wys ;  dych welasant  gydag  ychydig  weddillion  o'u  gwŷr 
adref  mewn  dianrhydedd,  a  dau  can  mil  o  wŷr  wedi  myned  yn 
aberth  i'r  ymgymeriad,  heb  unrhyw  ffrwyth  oddigerth  difrodi 
Ewrop  o  gymaint  golud  a  thrigolion. 

Yr  ydym  eisoes  wedi  rhoddi  cipolwg  ar  y  drydedd  groes-gad, 
(yr  hon  a  gychwynodd  yn  1189)  yn  hanes  Bichard,  brenin  Lloegr, 
yr  hwn  a  enillodd  gymaint  clod  yn  yr  ymgyrch.  Dylid  ychwanegu 
fod  Cymru  wedi  cymeryd  rhan  bwysig  yn  y  groes-ryfel  hono.  Yn 
1188,  daeth  Baldwin,  archesgob  Canterbury,  a  Giraldus  Cambrensis, 
archddiacon  Aberhonddu,  ar  daith  trwy  Gymru,  i  gyffroi  y  trigolion 
i  ymuno  â'r  groes-ryfel;  ac  y  mae  hanes  eu  taith,  yrhon  a  ysgrif- 
enwyd  gan  yr  olaf,  eto  ar  gof  a  chadw.  Dywedir  iddynt  hwy,  yn 
nghyda  Glanville,  prif  ynad  Lloegr,  fyned  dan  bregethu  trwy 
Henffordd,  Maesyfed,  y  Gelli,  y  Clâs,  Llanddew,  ger  Aberhonddu, 
(preswylfa  Giraldus),  Abergyfeni,  Brynbyga,  Caerlleon  ar  Wysg, 
Caerdydd,  Llandaf,  Abertawy,  Caerfyrddin,  Hwlffordd,  Tyddewi, 
ac  Aberteifì.  Hebryngwyd  hwy  trwy  Geredigion  gan  Arglwydd 
Rhys,  ac  aethant  dros   afon   Dyfi   i  Tywyn,    Nefyn,    Caernaríbn, 


HASTE3    CREFYDD.  9l 

Bangor,  Ynys  Fon,  Bhuddlan,  Llanelwy,  Caerlleon  Gawr,  a'r  Am- 
wythig.  Felly  cylchynodd  yr  archesgob  holl  Gymru,  gan  bregethu 
yn  frwd  a  chydag  effeithiau  neillduol.  Yn  yr  iaith  Seisnig  y  pre- 
gethai,  ac  eraill  yn  cyfieithu ;  a  llwyddodd  yn  yr  hynt  hon  i  gael 
tair  mil  o  ddewrion  ein  gwlad  i  ymuno  â'r  groes-ryfel.  Pregethodd 
Baldwin  yn  holl  eglwysi  cadeiriol  Cymru :  ac  yn  ystod  ei  arosiad 
yn  Bangor,  gorchymynodd  godi  corph  Owain  Gwynedd  o'i  fedd  yn 
yr  eglwys,  a'i  gladdu  y  tu  allan  i'r  muriau.  Yr  oedd  Owain  wedi 
bod  dan  esgymundod  Thomas  à  Bechet  yn  hir  cyn  ei  farwolaeth 
oblegyd  priodi  cyfhithder  iddo;  ac  wele  yr  estron  hwn  yn  aflon- 
yddu  ar  ei  lwch  wedi  iddo  fod  yn  gorwedd  am  ugain  mlynedd  yn 
eglwys  gadeiriol  Bangor.  Esgymunodd  Baldwin  Owain  Cyfeiliog 
hefycl,  oblegyd  mai  efe  yn  unig  o  holl  dywysogion  Cymru,  wrth- 
ododd  ddyfod  i'w  gyfarfod  ef  ar  yr  hynt  hon.  Dywedwyd  yn 
barod  i'r  drydedd  groes-ryfel  deríÿnu  mewn  cytundeb  rhwng 
Bichard  o  Loegr  a  Saladin,  brenin  galluog  y  gelynion.  Lladdwyd 
dros  gan  mil  mewn  brwydrau  ynddi;  collwyd  mwy  na  hyny  trwy 
glefyd  a  llong-ddrylliadau,  ac  ni  ddychwelodd  ond  ychydig  o'r  nifer 
aruthrol  a  aeth  allan  yn  ddyogel  i'w  gwledydd  trigianol. 

Cymerodd  pedair  neu  bump  o  groes-gadau  eraill  le  o  hyn  i'r 
flwyddyn  1270,  ac  yn  y  rhai  mwyaf  llwyddianus  o  honynt,  adfedd- 
ianwyd  Jerusalem,  cymerwyd  Caercystenyn,  ac  amryw  leoedd 
pwysig  yn  ngwlad  Groeg,  oddiar  y  Tyrciaid.  Y  prif  lywyddion  yn 
y  rhai  hyn  oeddent  Frederic  II.,  ymerawdwr  Germany,  a  Lewis  IX. 
o  Ffrainc.  Yn  y  chweched  groes-gad,  daliwyd  Lewis  yn  garcharor 
yn  yr  Aipht,  a  gorfu  iddo  dalu  y  swm  anferth  o  gant  a  phedwar 
ugain  a  deg  o  filoedd  o  bunau  am  ei  ryddhad;  ac  o  2800  o  ben- 
defigion  aethent  allan  gydag  ef  o  Ffrainc,  nid  oedd  ond  cant  yn  fyw 
pan  gychwynodd  adref  o  Palestina.  Arweiniodd  y  brenin  hwn 
groes-gad  aruthrol  arall  allan  i  Affrica,  yn  1270,  gyda'r  bwriad  fíbl 
o  droi  brenin  Tunis  yn  Gristion  trwy  rym  arfau.  Wedi  iddo  gy- 
meryd  Carthage,  ymwelodd  haint  marwol  â'i  fyddinoedd,  a  medodd 
hwynt  i  lawr  o'r  trwch;  bu  yntau  farw  yn  ei  gaban,  a  dychwelodd 
y  gweddill  o'i  wŷr.  Hon  oedd  y  groes-gad  ddiweddaf,  oblegyd  er 
i  Gregory  X.,  a  Nicholas  V.,  gyda'r  ymerawdwr  Frederic  III., 
wneyd  ymgais  egniol  i  godi  byddinoedd  drachefh,  methasant  yn 
eu  hamcan. 

Esgorodd  rhyfeloedd  y  groes  ar  lawer  o  ddrwg  a  da  i  holl  Gyfan- 
dir  Ewrop.  Ar  y  naill  law,  amddifadwyd  Ewrop  trwyddynt  o  fwy 
na  haner  ei  thrigolion;*  ac  o  gyfoeth  uwchlaw  cyfrif.  Gwerthodd 
llawer  eu  hetifeddiaethau  i  gael  modd  i  fyned  allan,  a  thaflasant  eu 
hiliogaeth  i  dlodi,  a  dyoddefodd  sefyllfa  gymdeithasol  pob  gwlad  yn 
drwm  ar  y  prycl  oddiwrth  y  cyffroadau.  Ychwanegwyd  dylanwad 
*Mosheim's  Eccles.  History. 


92  LLYWODRAETH,    CYFÜEITHIATT,   A    CHYNYDD, 

y  pab  hefyd,  iau  drom  yr  hwn  oedd  eisoes  yn  llethu  y  teyrnasoedd. 
Ar  y  llaw  arall,  pa  mor  ynfyd  bynag  yr  edrychir  ar  y  rhyfeloedd 
dyeithr  a  digyffelyb  hyn,  dan  oruwch-reolaeth  Bhagluniaeth  dygas- 
ant  lawer  o  ífrwythau  dymuhol  i'w  canlyn.  Agorwyd  fíbrdd,  a 
sefydlwyd  cymundeb  newydd  rhwng  y  gwledydd  gorllewinol  a'r 
dwyrain,  a  chadwyd  yllwybr  yn  agored  gan  dramwyfa  byddinoedd 
mawrion  am  ddau  can  mlynedd;  ífurfìwyd  cyfeillgarwch  rhwng 
penaduriaid  a  theyrnasoedd ;  agorwyd  masnach  a  thrafodaethau 
newyddion  rhyngddynt;  dygodd  yr  Ewropeaid  lawer  o  wybodaeth 
a  dyfeisiau  ganddynt  adref ;  a  chyffrowyd  ysbryd  morwriaeth  ac 
anturiaethau  eraill.  Cwympodd  cynifer  o'r  baroniaid  hefyd,  fel  y 
torwyd  nerth  y  gyfundrefh  wriogaethol  yn  Ewrop,  yr  hon  oedd  yn 
atalfa  nerthol  i  rycldid  a  dyrchaíiad  y  dosbarth  cyffredin  o'r  bobl; 
torwyd  i  lawr  y  coedydd  mawrion  oeddent  yn  mygu  y  tyfiant  cyff- 
edin,  a  chafodd  yr  olaf  le  ac  awyr  rydd  i  godi  eu  penau  a  thyfu. 

IX. LLYWODRAETH,    CYEÜEITHIATÍ,    A    CHYNYDD. 

Yi*  nghanol  rhyferthwy  gymysglyd  teyrnasiad  y  Normaniaid, 
gwelwn  un  o  elfenau  pwysig  y  llywodraeth  Brydeinig  o  hyd  yn 
cadw  yn  ddyogel  ar  wyneb  y  dyfroedd,  sef  ei  deddfioriaeth  anni- 
bynol.  Nid  oedd  unrhyw  gyfreithiau  yn  cael  eu  gwneyd  gan  y 
penadur  heb  gydsyniad  ei  bendefigion.  Yn  hyn  yr  oedcl  yn  gwa- 
haniaethu  oddiwrth  deyrnasoedd  y  Cyfandir,  a  hyn  yw  un  o  brif 
sylfeini  y  cyfansoddiad  presenol.  Eto,  yr  oedd  awdurdod  a  gallu  y 
brenin  i  bob  dybenion  ymarferol,  a  rhyddid  ac  iawnderau  y  bobl 
dan  gymaint  gorthrwm,  yn  Lloegr  ag  yn  Ffrainc  neu  Germany. 
Byddai  y  trethi  mwyaf  gorthrymus  ac  afresymol  yn  cael  eu  treisio 
oddiar  y  bobl  wrth  ewyllys  y  brenin,  heb  gydsyniad  y  Cynghor. 
Cododd  y  Gorchfygwr  y  swm  aruthrol  o  un  filiwn  ar  dcleg  o  bunau 
yn  y  modd  hwn,  o'r  dreth  a  elwid  danegelt ;  a  chodwyd  cymaint  a 
hyny  neu  fwy  mewn  ystod  dwy  nynedd,  gan  De  Burgh,  yr  hwn  a 
aclawodd  Richard  yn  íflangell  ar  y  deyrnas  pan  aeth  ef  ar  ei  hynt 
ddwyreiniol.  Yr  oedd  y  Gorchfygwr  a'i  ganlynwyr  yn  ormeswyr 
creulon,  a'u  gormes  hwy,  mewn  rhan,  fu  yn  foddion  i  ddwyn  cyf- 
newidiad  er  gwell  oddiamgylch.  Dan  y  gyfundrefh  wriogaethol, 
yr  hon  a  gyrhaeddodd  ei  heithafnod  yn  Lloegr  yn  y  cyfnod  hwn, 
nis  gallasai  rhyddid  a  gwareiddiad  gynyddu  ond  hyd  derfynau  pen- 
odol.  Yr  oedd  baroniaid  y  wlad  yn  allu  pwysig  er  amddiffyn  y 
brenin  rhag  ymosodiadau  gelynion;  ond  wedi  i'r  llywodraeth  ym- 
sefydlu,  a  heddwch  gymeryd  lle,  yr  oedd  gallu  y  baroniaid  yn 
beryglus  i'r  brenin,  yn  atalfa  ar  ei  rwysg,  ac  yn  ffynonell  ymryson- 
au  mynych.  Nis  gallasai  y  penadur  eu  hebgor,  na'u  darostwng. 
Gwelwyd  fod  y  goron  yn  cael  ei  thraws-feddianu  gan  y  naill  ar  ol  y 
llall,  megys  Rufus,  Henry  L,  a  Stephan;  yr  oedd  hyn  yn  gofyn  am 


IiLYWODRAETH,    CYFREITHlAtT,    A    CHÎNTDD.  93 

gymhorth  y  baroniaid  i'w  cydnabod  a'u  cadarnhau  yn  eu  hawdur- 
dod.  Codai  hyn  bleidiau  eüwaith  yn  mysg  y  pendefîgion;  cefnogid 
y  brenin  gan  un  dosbarth,  a  gwrthwynebid  ef  gan  y  llall.  Feliy 
o'r  diwedd  aeth  yr  ymryson,  nid  rhwng  y  Saeson  a'r  Normaniaid — 
yr  oedd  y  rhai  hyn  yn  prysur  doddi  i'w  gilydd — ond  rhwng  y  llyw- 
odraeth  a'r  bendefìgaeth.  Yr  oedd  yma  ddau  allu  annibynol  yn 
codi  yn  wrthwyneb  i'w  gilydd;  a  dylanwad  gwrthwynebol  y  ben- 
defigaeth  dynodd  allan  y  gwahanol  freinleni  fchartersj  oddiar  y 
penaduriaid  a'u  pleidwyr.  Rhoddodd  y  Gorchfygwr  un  wrth 
addaw  cadarnhau  cyfreithiau  Edward  y  Cyffeswr.  Bhoddwyd  un 
arall  gan  Henry  I.,  am  yr  hon  y  dywed  Arglwydd  Lyttelton,  ei  bod 
ar  ryw  olwg  yn  fwy  manteisiol  i  ryddid  na'r  Magna  Charta  ei  hun. 
Cyhoeddodd  Stephan  ddwy  freinlen — un  i'r  baroniaid,  ac  un  i'r 
clerigwyr.  Adnewyddodd  Henry  II.  yr  addewidion  hyn  mewn 
breinlen  drachefh;  a  than  deyrnasiad  John  cafwyd  y  Freinlen 
Fawr,  yr  hon  y  bydd  ei  choffadwriaeth  byth  yn  fendigedig.  "Wrth 
ddarllen  y  Freinlen  Fawr,  tarewir  ni  gan  y  manyldeb  cyfreithiol  â 
pha  un  y  mae  wedi  ei  geirio.  Mae  yn  amlwg  iddi  gael  ei  hysgrif- 
enu  gan  ddynion  oeddent  a'u  deall  mor  llym  a  chleddyfau  y  baron- 
iaid  a'i  treisiasant  hi  oddiwrth  y  brenin  anfoddog,  yr  hwn  oedd  yn 
berchen  ewyllys,  ond  heb  y  dewrder  a'r  gallu  i  fod  yn  ormeswr."*' 

Y  prif  ddiwygiadau  a  gymerasant  le  yn  y  cyfhod  hwn  oeddent 
mewn  sefydliad  a  rheolaeth  llysoedd  barn,  a  gweinyddiad  cyfìawn- 
der  ynddynt.  Cadwyd  a  pherffeithiwyd  amryw  o  gyfreithiau  y 
Sacsoniaid,  ac  ychwanegwyd  atynt  fwy  o  eiddo  y  Normaniaid; 
esgorodd  y  rhai  hyn  ar  ddiwygiadau  rhagllaw,  ac  ymffurfìasant  o'r 
diwedd  i'r  hyn  a  elwir  Cyfraith  Gyffredin  Lloegr.  Mae  yn  orchwyl 
anhawdd  heddyw  i  roddi  hanes  ffurfiad  graddol  cyfansocldiad  a 
chyfreithiau  presenol  Prydain ;  "ynmysg  y  fath  amrywiol  ddefh- 
yddiau,  a  chymysgedd  o  gyfreithiau,"  meddai  Syr  Matthew  Hale, 
"mae  yn  orchwyl  o  fferyllwTaith  anmhosibl  i  olrhain  pob  cyfran  i'w 
tharddiad  gwreiddiol,  fel  ag  i  cldyweyd  fod  y  darn  yma  yn  perthyn 
i'r  Daniaid,  hwn  i'r  Normaniaid,  a  hwn  i'r  Saeson,  neu  y  Brython- 
iaid."  Ond  y  mae  dygwyddiadau  pwysig  y  cyfnod  hwn  wedi  esgor 
ar  gyfansoddiad  gogoneddus,  yr  hwn  sydcl  wedi  parhau  i  ymber- 
ffeithio  ac  ymgadarnhau  hyd  y  dydd  hwn. 

"Yma  mae  hanes  y  genedl  Seisnig  yn  dechreu.  Nid  yw  hanes 
dygwyddiadau  blaenorol  ond  hanes  camwri  yn  cael  ei  weinyddu  a'i 
ddyoddef  gan  amrywiol  lwythau,  y  rhai  oeddent  yn  wir  oll  yn  pres- 
wylio  ar  dir  Lloegr,  ond  oeddent  yn  teimlo  y  fath  elyniaeth  at  eu 
gilydd  na  welwyd  ond  anaml  ei  fath  rhwng  pobloedd  yn  cael  eu 
gwahanu  gan  derfynau  daearyddol.  Oblegyd  nid  yw  cyd-elyniaeth 
gwahanol  wledydd  a  fyddont  yn  rhyfela  â'u  gilydd  ond  eiddil  o'i 
*Kniglit's  History  of  Englaud,  577. 


94  LIiYWODüAETH,    CYFBEITHIATJ,   A    CHYNYDD. 

gydmaru  a  gelyniaeth  cenedloedd  fyddo  yn  foesol  wahanedig,  ond 
yn  preswylio  yn  nghyd.  Ni  chariwyd  gelyniaeth  cenedl  yn 
mhellach  mewn  un  wlad  nag  yn  Lloegr.  Nid  yw  camrau  y  gweith- 
rediad  trwy  ba  un  y  toddwyd  yr  elfenau  gelynol  i  un  pentwr  cyd- 
naw^s  yn  wybyddus  i  ni.  Ond  y  mae  yn  sicr  fod  y  gwahaniaeth 
rhwng  y  Saeson  a'r  Normaniaid  yn  ddigon  amlwg  ar  esgyniad  John 
i'r  orsedd,  a  chyn  diwedd  teyrnasiad  ei  ŵyr  ei  fod  wedi  agos  diflanu. 
Yn  amser  Bichard  I.,  rheg  gyífredin  boneddwr  Normanaidd  oedd, 
"Elwyf  yn  Sais!"  Ei  fíurf  gyífredin  o  wadiad  digofus  oedd,  "A 
ydych  yn  meddwl  mai  Sais  ydwyf  ?"  Yr  oedd  hiliogaeth  y  bon- 
eddwr  hwnw  gan  mlynedd  yn  ddiweddarach  yn  falch  o'r  enw 
Seisnig. 

"Rhaid  chwilio  am  darddiant  yr  afonydd  ardderchocaf,  y  rhai 
sydd  yn  taenu  ífrwythlonder  dros  gyfandiroedd,  ac  yn  dwyn  llyng- 
esoedd  goludog  i'r  môr,  mewn  broydd  mynyddig,  gwyllt,  a  di- 
ffrwyth,  a  gam-nodir  mewn  mapiau,  ac  nad  ymwelir  â  hwynt  ond 
yn  anfynych  gan  deithwyr.  I  fro  gyfíelyb  y  gellir  yn  briodol 
gydmaru  hanesiaeth  ein  gwlad  yn  y  drydedd  ganrif  ar  ddeg.  Er 
mor  ddiífrwyth  a  thywyll  yw  y  gyfran  hono  o'n  hanes,  yno  y  rhaid 
i  ni  chwilio  am  darddiant  ein  rhyddid,  ein  llwydd,  a'n  gogoniant. 
Y  pryd  hwnw  y  fíurfìwyd  mawredd  y  genedl  Seisnig,  y  dechreuodd 
y  nodweddiad  cenedlaethol  amlygu  y  neillduolion  hyny  y  mae 
byth  wedi  eu  cadw,  ac  y  daeth  ein  tadau  yn  ynyswyr  gwirioneddol ; 
ynyswyr,  nid  yn  unig  o  ran  sefyllfa  ddaearyddol,  ond  yn  eu  gwlad- 
yddiaeth,  eu  teimladau,  a'u  harferion.  Y  pryd  hwnw  yr  ymddang- 
osodd,  gyda  dim  eglurder,  y  cyfansoddiad  sydd  byth  oddiar  hyny 
wedi  cadw  ei  hunanedd  trwy  bob  cyfnewidiadau ;  y  cyfansoddiad 
hwnwnad  yw  holl  gyfansoddiadau  rhyddion  eraill  y  byd  ond  copiau 
o  hono;  a'r  hwn,  er  gwaethaf  rhai  difíygion,  sydd  yn  deilwng  o 
gael  ei  ystyried  y  goreu  y  bu  unrhyw  gymdeithas  fawr  am  lawer 
o  oesoedd  erioed  yn  byw  dano.  Y  pryd  hwnw  y  cynaliodd  Tŷ  y 
Cyffredin,  cynddelw  yr  holl  gymanfaoedd  cynddrychioledig  sydd 
yn  awr  yn  cyfarfod,  yn  yr  hen  fyd  neu  y  newydd — y  pryd  hwnw  y 
cynaliodd  ei  eisteddiadau  cyntaf.  Y  pryd  hwnw  y  cododd  y  gyf- 
raith  gyífredin  i  fri  gwyddoniaeth,  ac  y  daeth  yn  brysur  i  gystadlu 
â'r  ynadaeth  ymerodrol.  Y  pryd  hwnw  y  gwnaeth  y  morwyr  dewr- 
ion  a  gyflenwent  longau  annghelfydd  y  Pum  Porthlacld  faner 
Lloegr,  am  y  waith  gyntaf,  yn  ddychryn  ar  y  moroedd.  Y  pryd 
hwnw  y  sylfaenwyd  y  colegau  hynaf,  y  rhai  ydynt  eto  yn  parhau 
yn  mhrif  eisteddleoedd  cenedlaethol  dysgeidiaeth.  Y  pryd  hwnw 
y  fíurfiwyd  yr  iaith  hono,  yr  hon  yn  wir  sydd  yn  llai  cerddorol  nag 
ieithoedd  y  deheu,  ond  niewn  grym,  mewn  godidogrwydd,  mewn 
addasrwydd  at  holl  ddybenion  uchaf  y  bardd,  yr  athronydd,  a'r 
areithiwr,  nad  y w  yn  ail  i  un  dafodiaith,  oddigerth  Groeg  yn  unig. 


MASNACH,    IiLAFTTR,   AC    AHEEHIOÎT.  95 

Y  pryd  hwnw  hefyd  yr  ymddangosodd  y  wawr  wanaidd  gyntaf  o'r 
llenyddiaeth  ardderchog  hono,  y  mwyaf  ysblenydd  a'r  mwyaf  par- 
haus  o  liaws  rhagoriaethau  Lloegr."*' 

X. MASNACH,  LLÂEUE,  AC  AHEEEION. 

Yn  y  cyfhod  hwn  yr  oedd  ychydig  o  fasnach  forwrol  yn  cael  ei 
chario  yn  mlaen  rhwng  y  wlad  hon  a'r  Cyfandir.  Y  prif  borth- 
laddoedd,  y  rhai  a  gawsant  yr  enw  "Pum  Porthladd"  (Cinque 
PortsJ,  oeddent  Dover,  Hastings,  Homney,  Hythe,  a  Sandwich,  y 
rhai  oeddent  yn  rhwym,  ar  ddeugain  niwrnod  o  rybudd,  i  anfon 
nifer  o  longau  rhyfel  allan  at  wasanaeth  y  brenin.  Yr  oedd  cryn 
fasnach  hefyd  yn  cael  ei  dwyn  yn  mlaen  rhwng  Iwerddon  a  Bristol 
a  Chester.  Y  prif  nwyddau  a  yrid  allan  o'r  wlad  hon  oeddynt 
gynyrchion  naturiol  yr  ynys;  megys  alcan,  plwm,  gwlan,  crwyn^ 
ac  eidionau.  Yr  oedd  yma  law-weithfeydd  arian  ac  aur  hefyd  o 
gryn  enwogrwydd. 

Yr  unig  arian  bathol  yn  yr  amser  hwn  oedd  ceiniog  arian,  yr  hon 
oedd,  fel  yn  awr,  yn  ddeuddegfed  ran  o  swllt,  a'r  swllt  yn  ugeinfed 
ran  o  bunt.  Pwys  o  arian  yn  cynwys  oddeutu  1 1 J  wns  oedd  y 
bunt.  Buasai  cymaint  a  hyny  o  bwysau  o  arian  yn  gwneyd  £2  16s. 
3c.  o'r  arian  presenol.  Felly  yr  oedd  y  swllt  y  pryd  hwnw  gymaint 
a  2s.  9jc.  o'n  harian  ni,  a'r  geiniog  ychydig  yn  fwy  na  2jc.  Ni 
ddechreuwyd  bathu  aur  hyd  amser  Henry  III.,  na  chopr  hyd  amser 
James  I.,  1620. 

Llafur  mwyaf  cyífredin  y  wlad  oedd  trin  y  ddaear,  a  bugeilio* 
Yr  oedd  sefyllfa  wrteithiol  y  ddaear  yn  wael,  gan  nad  oedd  y  trig- 
olion  oedd  i'w  cynal  ar  y  cynyrch  ond  tua  dwy  filiwn ;  ac  os  byddai 
y  cnydau  yn  ddrwg  ambell  flwyddyn,  neu  haint  ar  yr  anifeiliaid, 
byddai  yn  achosi  caledi  mawr  yn  y  wlad.  Gwelir  y  gwahaniaeth 
wrth  gofìo  fod  cyuyrch  y  wlad  yn  awr  yn  ddigon  i  gynal  un  fìliwn 
ar  bymtheg.  Yr  oedd  y  trigolion  yn  cael  llawer  o'u  cynaliaeth 
trwy  hela  a  physgota.  Cyflenwai  Sandwich  fynachod  eglwys  Crist 
yn  Canterbury  à  deugain  mil  o  ysgadan  yn  flynyddol;  ac  yr  oedd 
Sir  Gaerlleon  yn  talu  mil  o  leisiaid  (salmon)  yn  flynyddol  fel  treth 
bysgota.  Yr  oedd  melinau  dwfr  at  falu  ŷd  yn  y  wlad  cyn  dyfodiad 
y  Normaniaid;  ond  yn  y  ddeuddegfed  ganrif  y  daeth  melinau 
gwynt  i  arferiad.  Cedwid  y  felin  bob  amser  gan  arglwydd  y  faenor, 
a  byddai  yr  holl  ddeiliaid  dan  rwymau  i  fyned  ato  i  falu.  Cadwai 
yr  un  gwr  fíwrn  i  bobi  bara  hefyd  at  wasanaeth  y  deiliaid.  Yr 
oedd  y  bara  gwenith  goreu  yn  gyfyngedig  i'r  dosbarthiadau  uchaf, 
a  boddlonai  y  dosbarth  cyfìredin  ar  fara  rhyg,  ceirch,  a  haidd. 

Dygodd  y  Normaniaid  ddiwygiad  pwysig  i'r  wlad  mewn  adeiladu, 
yn  gystal  anedd-dai  ag  eglwysi.     Yn  amser  Henry  I.  y  gwnaeà 

*Macauley's  History  of  England,  vol,  1,  16—18, 


96  MASNACH,    LLAFTJR,   AC    AîLFEEION. 

simneiau  gyntaf  i  dai;  o'r  blaen  byddai  y  mwg  yn  cael  dianc 
goreu  y  gallai  trwy  dwll  yn  y  mur  neu  y  tô.  Ychydig  o  ddefnydd 
oedd  ar  lô ;  y  tanwydd  cyífredin  oedd  coed  a  thy  weirch.  Nid  oedd 
nemawr  o  chwareli  ceryg  i'w  cael,  a  dygwyd  ceryg  at  lawer  o 
adeiladau  eglwysig  drosodd  o  Normandy. 

Yr  oedd  ífasiynau  y  gwîsgoedd  mor  gyfnewidiol  a  mympwyol  y 
pryd  hwn  ag  y  bu  mewn  unrhy w  oes  ddiweddarach.  Un  adeg  byddai 
y  gwŷr  yn  eillio  yr  holl  wallt  oddiar  eu  gwegil,  a'r  benywod  yn 
tori  eu  cydynau  prydferth  ymaith :  ar  adeg  arall  byddai  y  gwrywod 
yn  gadael  eu  holl  wallt  a'u  barfau  i  dyfu,  nes  byddai  yr  offeiriaid 
yn  ffromi  wrthynt,  ac  yn  eu  galw  yn  "eifr  aflan;"  a'r  benywod  yn 
gadael  eu  gwallt  i  dyfu  yn  llaes  ac  i  hongian,  weithiau  yn  rhydd, 
weithiau  yn  blethedig,  ac  weithiau  wedi  ei  orchuddio  mewn  math 
o  wain  sidan.  Byddai  eu  gwisgoedd  hefyd  yn  gostus  a  gwrthun, 
godrau  eu  gwisgoedd  yn  llusgo  ar  eu  hol,  a'r  napcyn  fyddai  yn 
cylymu  y  pen,  a  llewys  y  gynau,  mor  hir  fel  y  byddent  yn  gorfod 
rhoddi  cwlwm  arnynt  i'w  cadw  rhag  llusgo  y  llawr.  Y  pryd  hwn 
hefyd  y  ceir  hanes  yr  esgidiau  mwyaf  clogyrnaidd  a  gwrthun.  Yr 
oedd  eu  blaenau  yn  codi  i  fyny,  weithiau  yn  syth,  ac  weithiau  yn 
droellog,  ac  mor  hir  fel  y  byddid  yn  gorfod  cylymu  llinyn  am  eu 
blaenau,  a'i  sicrhau  wrth  y  benlin  tuag  at  eu  cynal. 

Yr  oedd  cyflogau  gweithwyr  cyffredin  yn  amrywio  o  dair  ffyrling 
i  geiniog  y  dydd,  gyda'u  bwyd.  Byddai  pris  y  gwenith  yn  amrywio 
yn  ol  yr  amgylchiadau,  ac  efallai  y  byddai  rhoddi  y  canolbris  yn 
4s.  y  crynog,  neu  6ch.  y  pwysel  yn  bur  agos  i'w  le.  Yn  1185 
cawn  bris  ieir  yn  ddimai  yr  un ;  defaid,  5|c ;  hyrddod,  8c ;  moch,  ls. ; 
gwartheg,  4s.  6ch. ;  ychain,  5s.  6ch. ;  cesyg  magu,  3s.  Yn  mhen 
ugain  mlynedd  ar  ol  hyn  cawn  fod  ceffylau  da  yn  cyrhaedd  pris 
uchel,  cyífelyb  i'w  prisoedd  presenol.  Cawn  fod  y  brenin  yn  y 
12fed  ganrif  yn  talu  5s.  6ch.  y  llath  am  frethyn  ysgarlad,  a2s.  lOc. 
y  llath  am  frethyn  gwyrdd,  a  ls.  6ch.  y  pâr  am  esgidiau.  Pris 
sachaid  o  wlan  (308  o  bwysi)  yn  y  ganrif  ganlynol  oedd  3p.  6s.  8c. 
Traul  codiad  dau  fwa  o  bont  Llundain  yn  1140  ydoedd  £25. 
Ychydig  o  flynyddoedd  yn  ddiweddarach  gwerthwyd  darn  o  dir  yn 
Llundain  a  thý  ceryg  wedi  ei  adeiladu  arno  am  ddwy  bunt.*  Mae 
y  ffeithiau  hyn  yn  awgrym  i'r  darllenydd  am  gyflwr  y  wlad. 

Yn  mysg  dynion  enwog  y  cyfnod  hwn,  heblaw  y  rhai  a  nodwyd 
eisoes,  mae  y  rhai  canlynol: — Ingulphus,  abad  Croyland  (Swydd 
Lincoln),  yr  hwn  a  ysgrifenodd  hanes.  ei  fonachlog.  Simeon  o 
Durham,  mynach  a  dysgawdwr  yn  Rhydychain  yn  amser  Henry  L, 
yr  hwn  a  ysgrifenodd  hanes  Lloegr  o  oresgyniad  y  Daniaid  hyd  ei 
amser  ei  hun.  William  o  Malmesbury,  mynach,  yr  hwn  a  ysgrif- 
enodd  hanes  Lloegr  o  ddyfodiad  y  Saeson  hyd  ei  amser  ei  hun; 
*Knight's  History  of  England,  vol.  1,  668. 


MASNACH,   LIiAFUB,   AC   AîtFEEION.  97 

hanes  yr  eglwys,  ac  amryw  lyfrau  eraill.  Bu  farw  yn  nghanol  y 
ddeuddegfed  ganrif.  Ysgrifenwyd  hanes  Lloegr  gan  y  mynachod 
canlynol  tua'r  un  amser; — Geoffrey  o  Fynwy;  John  o  Salisbury; 
Henry  o  Huntîngdon ;  William  o  Newburgh ;  Roger  o  Hoyeden, 
yn  Swydd  York;  Giraldus  Gambrensis,  ac  amryw  awdwyr  a  beirdd 
eraill.  Cododd  un  dyn  tlawd  o*r  enw  Nicholas  Breakspear,  yn 
Swydd  Hertford,  i  enwogrwydd  mawr,  ac  esgynodd  i*r  gadair  Bab- 
äidd,  dan  yr  enw  Adrian  IV. ;  ac  efe  oedd  yr  unig  Sais  a  dderbyn- 
iodd  yr  anrhydedd  hwnw.  Bu  fkrw  yn  nghanol  y  ddeuddegfed 
ganrif,  trwy  gael  ei  dagu  gan  wibedyn.  Yr  oedd  Banulph  de 
Glanville  hefyd,  yr  hwn  a  gasglodd  yn  nghyd  gorph  o  gyfreithiau 
y  deyrnas,  yn  gydoeswr  ag  amryw  o'r  enwogion  hyn.  Yr  ydym 
eisoes  wedi  son  am  Stephan  Langton,  yr  hwn  y  mae  ei  enw  mor 
nodedig  fel  y  gwr  a  ranodd  y  Bibl  i  benodau  ac  adnodau  yn  y 
flwyddyn  ddiweddaf  o  deyrnasiad  John.  Tua'r  un  amser  hefyd  yr 
ysgrifenodd  Pedr  o  Blois,  arch-ddiacon  Llundain,  amryw  bregethau 
a  thraethodau  hanesyddol,  ac  yr  ysgrifenodd  Gervais  o  Canterbury, 
mynach,  gronicl  o  freninoedd  Lloegr  ac  archesgobion  Canterbury. 


PENOD  III. 

O    ESGYNIAD   HeNRY   III.    HYD   DDIWEDD   TEYRNASIAD 
RlCHARD    II.,  1216—1399. 


I. — HENEY  iti.  (o  winchester),  1216—1272. 

Geewid  ef  yn  Henry  o  Winchester  oblegyd  mai  yno  y  ganwyd  ef. 
Mab  hynaf  y  brenin  John  ydoedd ;  cafodd  ei  goroni  yn  Nghaerloy w 
pan  nad  oedd  ond  deng  mlwydd  oed,  gan  esgobion  Winchester, 
Bath,  a  Worcester ;  a  Gualo,  cenadwr  y  pab.  Collwyd  y  goron, 
gyda  thrysorau  eraill  y  brenin  diweddar,  wrth  groesi  y  morfa,  a 
defhyddiwyd  cylch  aur  yn  ei  lle  i  gyflawni  defod  y  coroniad. 
Etholwyd  William  Marshall,  Iarll  Penfro — gwr  doeth  a  medrus — 
i  fod  yn  rhaglaw  y  deyrnas  hyd  nes  delai  y  brenin  i  oed.  Bhodd- 
odd  Henry  y  deyrnas  dan  warogaeth  i'r  pab,  a  thyngodd  Iw  o  fíydd- 
londeb  iddo,  yr  hyn  a  enillodd  ddylanwad  y  pab  a'i  genadwr  o'i 
blaid.  Cadarnhaodd  y  Freinlen  Fawr,  a  gwnaeth  lawer  o  addewid- 
ion  daionus  i'w  ddeiliaid. 

Casglodd  Penfro  fyddin  yn  nghyd  i  wrthwynebu  Louis  o  Ffrainc, 
yr  hwn  oedd  wrthi  yn  brysur,  gyda  gallu  mawr,  yn  ceisio  darostwng 
Lloegr.  Parodd  ynfydrwydd  John,  fel  y  dangoswyd  eisoes,  i  lawer 
o'r  baroniaid  gymeryd  plaid  Louis;  ond  wedi  i'r  brenin  farw,  trodd 
llawer  o  honynt  yn  eu  hol;  ac  enillodd  rhaglawiaeth  ddoeth  a 
llwyddianus  larll  Penfro  ychwaneg  o  honynt  o  blaid  Henry. 
Enillodd  y  rhaglaw  fuddugoliaeth  bwysig  ar  Louis  yn  Lincoln. 
Casglodd  gwraig  Louis  lynges  nerthol  yn  Ffrainc,  a  gyrodd  hwy 
drosodd  gyda  phob  brys  i  gynorthwyo  ei  gwr;  ond  aeth  Huber* 
de  Burgh,  y  prif  ynad,  â  gallu  llawer  llai  i'w  cyfarfod,  a  dinystriodd 
hwy  agos  yn  llwyr.  Parodd  hyn  i  Louis  geisio  amodau  heddwch. 
Ac  yn  Medi,  1217,  caniatawyd  iddo  ef  a'i  gymdeithion  ymadael  â'r 
wlad,  rhoddwyd  maddeuant  i'w  holl  gefhogwyr  Seisnig,  a  dychwel- 
odd  yr  holl  bendefìgion  i  bleidio  Henry.  Ymroddodd  Penfro  gydag 
egni  a  llwyddiant  i  wellhau  cyflwr  y  wlad;  ond,  er  galar  cyfíredinol, 
bu  farw  yn  Mai,  1219;  claddwyd  ef  yn  eglwys  y  Knights  Templars, 
Llundain,  lle  mae  ei  feddfaen  i'w  weled  hyd  y  dydd  hwn.  Dewis- 
wyd  Hubert  de  Burgh,  a  Peter  des  Boches,  esgob  Winchester,  i 
weinyddu  y  lly wodraeth  yn  ei  le ;  y  cyntaf  i  weinyddu  y  rhaglaw- 
iaeth,  a'r  olaf  i  ofalu  am  berson  y  brenin.  Hubert  oedd  y  mwyaf 
ei  ddylanwad  gyda'r  bobl;  ond  Peter  oedd  y  mwyaf  ei  ddylanwad 
ynyllys. 

Dechreuodd  teimladau  eiddigus  a  gelynol  fagu  rhwng  y  ddau 
flaenor  hyn ;  a  thorasant  allan  mewn  amrafaelion  yma  a  thraw. 
Coronwyd  Henry  yr  ailwaithyn  1220,  gan  Langton  archesgob  Can- 


HENRY    III.  99 

terbury,  yr  hwn  oedd  yn  awr  wedi  cael  rhyddid  i  ddychwelyd  i'r 
deyrnas.  Y  flwyddyn  ganlynol  priododd  Joana,  chwaer  liynaf 
Henry,  ag  Alexander  brenin  Ysgotland,  a  phriododd  de  Burgh 
â  thywysoges  Ysgotaidd.  Yn  1223,  gyda  chydsyniad  y  pab,  a 
chynghorfa  y  genedl,  cyhoeddodd  de  Burgh  fod  y  brenin  wedi 
cyrhaedd  i'w  oedran;  ond  er  hyn,  yn  nghyda  bygythion  y  pab, 
gwrthododd  aniryw  o'r  pendefigion  roddi  y  cestyll  breninol  i 
fyny  hyd  nes  i  de  Burgh  eu  cymeryd  trwy  nerth  arfau.  Nis  gall- 
asai  brenin  oedd  mor  amddifad  o  fedr  a  gwroldeb  ag  oedd  Henry, 
feddu  dylanwad  ar  ei  bendefigion ;  y  canlyniad  oedd  fod  yr  olaf 
yn  afreolus  a  gormesol  tu  hwnt  i  bob  terfynau.  Fel  engraiíft  o  hyn, 
cafwyd  un  Hawkes  yn  euog  mewn  nifer  mawr  o  gyhuddiadau,  a 
chyhoeddodd  y  barnwr  ddedryd  arno  yn  ol  hyny.  Ond  beiddiodd 
Hawkes  fyned  â  nifer  o  wýr  arfog  gydag  ef  i'r  llys,  a  chymeryd  y 
barnwr  odcliar  ei  fainc,  a'i  daílu  yn  garcharor  i  gastell  Bedford,  lle 
y  cadwyd  ef,  er  gwaethaf  pob  ymdrechion  i'w  ryddhau,  am  lawer  o 
fìsoedd.  Yr  oedd  medr,  awdurdod,  ac  enwogrwydd  de  Burgh  yn 
magu  gelyniaeth  yn  ei  erbyn  mewn  llawer  mynwes  heblaw  eiddo  ei 
gydymgeisydd  des  Roches.  Cyngreiriai  y  pendefigion  ymrysougar 
yn  ei  erbyn,  a  beiddiai  Richard,  Iarll  Cernyw,  brawd  y  brenin,  ei 
awdurdod  yn  fynych.  O'r  diwedd  llwyddasant  i  droi  y  brenin  yn 
ei  erbyn.  Ffodd  yntau  i  ymnoddi  i'r  eglwys.  Gorchymynodd  y 
brenin  ei  lusgo  oddiyno,  a'i  ddwyn  ger  bron.  Tynodd  y  gorchymyn 
hwnw  yn  ol  eilwaith;  a  chadarnhaodd  ef  drachefh.  Cymerai  y 
brenin  anwadal  ei  droi  i  ymddwyn  fel  hyn  neu  fel  arall  gan  yr  olaf 
a'i  cynghorai.  O'r  diwedd  taílwyd  de  Burgh  yn  garcharor  i  gastell 
Devizes.  Adferwyd  ef  drachefh  i  ffafr  y  brenin;  ond  ni  chymerodd 
ran  eilwaith  yn  achosion  y  llywodraeth. 

Codwyd  des  Roches  yn  lle  de  Burgh  yn  brif  weinidog  y  deyrnas. 
Ffrancwr  ydoedd,  a  rhoddodd  ei  fryd  ar  gasglu  estroniaid,  a'u  sefydlu 
yn  mhrif  swyddi  y  wlad.  Cefnogwyd  hyn  fyth  trwy  waith  y  brenin 
yn  priodi  (1236)  Eleanor,  merch  Iarll  Provence,  o  Ffrainc,  yr  hon  a 
ddygodd  lu  mawr  o'i  pherthynasau  a  dyeithriaid  eraill  drosodd  gyda 
hi.  Gwnaed  esgob  Valence,  ewythr  y  frenines,  yn  brif  weinidog. 
Codwyd  Boniface,  ewythr  arall  iddi,  yn  archesgob  Canterbury:  a 
rhoddwyd  iarllaeth  Bichmond  i  Peter,  trydydd  evfythr  iddi. 
Dygodd  Eleanor  liaws  o  foneddigesau  ieuainc  drosodd  hefyd,  a 
gwnaeth  i'r  brenin  eu  priodi  â  phendefigion  y  wlad  hon.  Nid  hyn 
oedd  y  cwbl  ychwaith;  yr  oedd  Isabella,  mam  y  brenin,  gweddw 
John,  wedi  priodi  yr  ail  waith  â  Count  la  Marche,  ae  wedi  cael 
pedwar  o  blant  o  hono;  Guy,  William,  Geonrey,  ac  Aymer.  Gyr- 
wyd  y  pedwar  i  Loegr  i  gael  darparu  bywioliaethau  iddynt.  Ty- 
walltodd  y  brenin  ífafrau  ar  benau  jr  haner  brodyr  hyn,  a  thynasant 
hwythau  eilwaith  gynffon  o   estroniaid  ar  eu  hoL     Erbyn  hyn  yr 


100  HENRY    III. 

oedd  y  baich  yn  annyoddefol.  Galwai  y  brenin  am  arian;  ond 
gwrthodai  y  pendefigion  ei  gais,  oddigerth  ar  yr  amod  iddo  yru 
allan  yr  estroniaid,  a  gosod  y  brodorion  mewn  swyddau  yn  eu  lle. 
O'r  diwedd  gorfu  i'r  brenin  ddiswyddo  des  Roches,  addaw  gyru 
dyeithriaid  ymaith,  ac  addaw  glynu  wrth  gynwys  y  freinlen  fawr. 
Gwnaeth  addewidion  o'r  fath  drosodd  a  throsodd ;  ond  ni  phrisiai 
welltyn  am  gadw  ei  air  na'i  Iw.  Ar  ol  hyn,  bu  amryw  ddynion 
diwerth  yn  brif  gynghorwyr  iddo,  ac  nis  gallasai  pethau  lai  na 
gwaethygu  pan  oedd  y  fath  ddynion  wrth  lyw  y  llywodraeth. 

Yn  1242,  cyffrowyd  Henry  i  fyned  â  byddin  i  Ffrainc  i  weini 
cerydd  ar  Louis,  ac  i  geisio  adenill  peth  o'i  diriogaethau  colledig 
yn  y  wlad  hono.  Galwodd  yn  nghyd  ei  senedd — y  pryd  hwn  y 
dechreuwyd  galw  cynghorfa  y  genedl  ar  yr  enw  Parliament — -a 
cheisiodd  gymhorth  arianol  i  fyned  ar  ei  hynt  ryfelgar;  ond 
gwrthodwyd  ei  gais.  Beth  bynag,  llwyddodd  i  gasglu  swm  mawr 
o  arian,  trwy  ffordd  nad  oedd  yn  un  clod  iddo,  fel  y  bernir,  a 
chroesodd  y  môr  gan  gymeryd  ei  wraig,  Bichard  ei  frawd,  tri 
chant  o  farchogion,  a  byddin  fawr,  gydag  ef.  Ond  gorchfygwyd  ef 
unwaith  ac  eilwaith  gan  Louis,  a  dychwelodd  i'w  wlad  wedi  gwario 
ei  holl  arian,  ac  heb  enill  na  thiriogaethau  na  chlod.  Gwrthododd 
ei  senedd  eilwaith  ei  ddiwallu  ag  arian,  oddieithr  swm  penodol  i'w 
ferch  ar  ei  phriodas  â  brenin  Ysgotland,  a  derbyniodd  gerydd  llym 
am  ei  anffyddlondeb  a'i  ynfydrwydd.  Mynai  y  pendefìgion  gael  y 
llywodraeth  i' w  dwylaw  eu  hunain ;  ond  gwrthododd  y  brenin  unrhyw 
delerau,  oddieithr  ei  ddefod  arferol  o  gadarnhau  y  freinlen  fawr. 
Ar  ol  hyn  edrychai  ar  gyfarfyddiad  ei  senedd  fel  cyfarfyddiad  ei 
elynion,  a  cheisiai  ysgoi  hyny  hyd  ag  y  gallai.  Yr  oedd  erbyn  hyn 
wedi  syrthio  i  gymaint  tlodi,  fel  nad  oedd  ganddo  fodd  i  gyflenwi 
ei  angenrheidiau,  ac  ymroddodd  i  ysbeilio  y  wlad  yn  y  modd  mwyaf 
digywilydd.  Gosodai  y  dirwyon  mwyaf  diachos  a  disynwyr  ar  ei 
ddeiliaid,  a  rhuthrai  ar  yr  Iuddewon  diamddiffyn,  gan  gymeryd 
ymaith  eu  holl  feddianau.  Yn  wir,  cerddai  o  dref  i  dref,  ac  o  gastell 
i  gastell,  i  ddim  ond  i  gardota:  a  chafodd  y  cymeriad  o  fod  y  "beggar 
penaf  yn  y  deyrnas."  Cadwodd  ei  wyliau  Nadolig  yn  Llundain,  a 
gorfododd  y  dinaswyr  i  roddi  iddo  ddwy  fìl  o  bunau  o  galenig. 

Yn  1253,  galwodd  Henry  ei  senedd  yn  nghyd  eilwaith,  ac  yr 
oedd  ganddo  ddyfais  newydd  i  geisio  enill  ei  hymddiried,  a  thynu 
arian  oddiwrthi.  Dywedai  ei  fod  yn  myned  i'r  dwyrain  gyda 
chroes-gad,  i  ymladd  yn  erbyn  yr  anffyddwyr,  gan  dybied  y  buasai 
yn  sicr  o  Iwyddo.  Ond  edrychwyd  ar  ei  fwriad  a'i  gais  gyda'r 
dirmyg  mwyaf.  O'r  diwedd  addawyd  rhoddi  swm  o  arian  iddo,  ar 
yr  amod  iddo  wneyd  cytundeb  newydd  â  hwy  am  eu  hiawnderau, 
ei  gadarnhau  â  llw,  a'i  gadw.  Ymgynullwyd  i'r  pwrpas  hwnw  yn 
neuadd  Westminster  j    daeth  llu  mawr  o  faroniaid  yn  nghyd,  a'r 


HENÍtY    III.  101 

esgobion  a'r  abadau  yn  eti  gwisgoedd  swyddogol,  a  chánwyllau  goleu- 
edig  yn  eu  dwylaw.  Safodd  yr  archesgob  ger  eu  bron,  a  chyhoedd- 
odd  esgymundod,  yn  y  modd  mwyaf  difrifol,  ar  bwy  bynag  a 
droseddai  freinleni  y  deyrnas.  Ar  ol  myned  trwy  y  ddefod,  taraw- 
odd  yr  esgobion  a'r  abadau  y  canwyllau  goleuedig  yn  erbyn  y  llawr, 
ac  fel  yr  oedd  y  fflain  yn  myned  allan  mewn  mwg,  dywedent, 
"Bydded  i  enaid  pwy  bynag  a  dyno  yr  esgymundod  hwn  arno  ei 
hun,  fel  y  canwyllau  hyn,  fygu  a  diffodd  yn  uffern!"  Atebodd  y 
brenin,  "Cadwaf  y  breinleni  {charters)  hyn  heb  eu  troseddu,  fel  yr 
wyf  yn  ddyn,  fel  yr  wyf  yn  Gristion,  fel  yr  wyf  yn  farchog,  ac  fel  yr 
wyf  yn  frenin  wedi  fy  nghoroni  a'm  heneinio,  fel  yr  atebaf  i  Dduw!" 
Ond  nid  cynt  yr  aeth  y  ddefod  drosodd,  ac  y  cafodd  y  brenin  ei 
bwrs  yn  llawn,  nag  y  dechreuodd  ar  ei  Iwybr  arferol,  gan  ddibrisia 
ei  lwon,  a  llwyr  ddinystrio  ymddiried  pob  dyn  yn  ei  air. 

Gyda'r  arian  a  gafodd  y  tro  hwn  aeth  drosodd  i  Guienne,  ar  fedr 
ceryddu  Alphonso,  brenin  Castile,  am  hawlio  iarllaeth  y  parth 
hwnw;  ond  gwnaed  heddwch  rhyngddynt,  a  phriododd  Edward, 
mab  hynaf  Henry,  a  merch  Alphonso.  Dychwelodd  y  brenin  eil- 
waith  i'r  wlad  hon,  gyda  llogell  wag.  Yn  1256,  trwy  ymyriad  ac 
offerynoliaeth  y  pab,  rhoddwyd  breniniaeth  a  choron  Sicily,  (yn 
Itali)  i  Bichard,  Iarll  Cornwall,  brawd  Henry.  Yr  oedd  Richard 
o  duedd  gybyddlyd,  yn  berchen  etifeddiaethau  mawrion,  ac  wedi 
easglu  yn  nghyd  gyfoeth  dirfawr ;  ac  yr  oedd  ei  ddylanwad  yn 
myned  yn  mhell  er  cadw  pethau  rhag  myned  i  eithafoedd  gyda'r 
brenin  a'i  bendefìgion.  Felly  bu  ei  symudiad  ef  o'r  wlad  yn  foddion 
i  dynu  llyfethair  arall  oddiar  y  baroniaid  aflonydd,  ac  yn  achlysur  i 
ymrysonau  newyddion.  Heblaw  hyn,  yr  oedd  y  brenin  yn  parhau 
i  ddangos  ei  wendidau,  ei  anwadalwch,  a'i  anffyddlondeb  arferol. 
Hyn,  yn  nghyda  blwyddyn  o  brinder  a  newyn  mawr  yn  y  wlad, 
barodd  i'r  baroniaid  benderfynu  cymeryd  yr  awenau  o  ddwylaw 
Henry. 

Yn  1258,  ymgasglodd  y  senedd  yn  nghyd  yn  Westminster.  Yr 
oedd  yr  holl  faroniaid  yn  eu  gwisg  fìlwrol;  tarawyd  Henry  â  syndod 
pan  welodd  hwynt;  a  gofynodd,  "Beth  yw  hyn?  a  ydwyf  yn  garch- 
aror  ?  "  "Nac  ydych,"  ebe  Roger  Bigod ;  "  ond  y  mae  eich  cyfeillion 
tramor  a'ch  gwastraff  eich  hun  wedi  darostwng  y  deyrnas  hon  i'r 
trueni  dygnaf ;  gan  hyny  yr  ydym  ni  yn  gofyn  am  i  awdurdod  y 
llywodraeth  gael  ei  drosglwyddo  i  bwyllgor  o  esgobion  a  baroniaid, 
fel  y  gallont  symud  ymaith  y  gorthrwm,  a  gosod  cyfreithiau  da 
mewn  grym."  Penderfynwyd  i'r  senedd  i  gyfarfod  drachefn  yn 
Rhydychain,  er  dewis  y  eyfryw  bwyllgor,  a  gwneyd  pob  darpar- 
iadau  angenrheidiol  ar  gyfer  y  cynllun  newydd. 

Yn  blaenori  yn  mysg  y  pendefìgion  y  pryd  hwn  yr  oedd  Simon 
de  Montfort,  Iarll  Leicester.     Mab  ydoedd  i  Ffrancwr  o'r  un  enw? 


102  HENEY    III. 

yr  liwn  a  hynododd  ei  hun  mewn  erledigaeth  a  chreulonder  tuag  at 
yr  Albigensiaid.  Priododd  etifeddes  yn  Lloegr,  a  daeth  iarllaeth 
Leicester  i'w  feddiant.  Canlynwyd  ef  yn  ei  ditl  gan  ei  fab,  yr  iarll 
presenol.  Priododd  hwn  â  gweddw  William,  Iarll  Penfro,  a  chwaer 
Henry  y  brenin.  Daeth  cyfoeth  ac  awdurdod  eang  i'w  ddwylaw, 
ac  yn  raddol  collodd  ífafr  y  brenin,  ac  enillodd  ymddiried  y  bobl. 
Cododd  ei  lef  yn  uchel  yn  erbyn  gwastraíf  ac  ynfydrwydd  Henry, 
ac  yn  erbyn  yr  heidiau  o  estroniaid  oeddent  yn  bwyta  brasder  y 
wlad;  dangosodd  yr  angen  am  gael  gwell  gweinyddiad  o'r  cyf- 
reithiau,  ac  enillodd  radd  helaeth  o  gydsyniad  ac  ymddiried  y 
pendeíigion. 

Ar  yr  lleg  o  Fehefin,  1258,  ymgyfarfu  y  senedd  yn  Rhydychain, 
yr  hon  a  alwyd  wedi  hyny,  gan  bleidwyr  y  brenin,  yn  "senedd 
wallgof "  (mad  parliament).  Yno  dewisodd  y  brenin  ddeuddeg  o 
eglwyswyr  a  phendefigion  o'i  du  ef,  a'r  baroniaid  ddeuddeg  o'u  tu 
hwythau,  a  rhoddwyd  awdurdod  hollol  iddynt  i  drefhu  achosion  y 
llywodraeth.  Yn  mysg  cynghorwyr  y  brenin  yr  oedd  Henry,  mab 
Bichard  ei  frawd,  Guy  a  William,  ei  haner  brodyr,  esgobion  Llun- 
dain  a  Winchester,  ac  leirll  Warwick  a  Warenne.  Ac  yn  mysg 
etholedigion  y  baroniaid  yr  oedd  esgob  Worcester,  Ieirll  Leicester, 
Caerloyw,  Henífordd,  Norfolk,  ac  arglwyddi  Roger  Mortimer,  Hugh 
Bigod,  Fitz-GeofFrey,  Richard  de  Gray,  ac  eraill.  Penderfynwyd 
yn  mhellach  fod  pedwar  o  farchogion  i  gael  eu  hethol  gan  rydd- 
ddalwyr  pob  sir,  er  gosod  pob  achosion  a  throseddau  o  ílaen  y 
senedd;  a  bod  sirydd  newydd  i  gael  ei  ddewis  yn  flynyddol  gan 
rydd-ddalwyr  y  síroedd;  a  bod  y  senedd  i  gyfarfod  dair  gwaith  yn 
y  flwyddyn.  Yr  oedd  y  trefhiad  yma  yn  gwbl  groes  i  ewyllys  y 
brenin ;  ond  yr  oedd  dan  orfod  i  ymostwng,  a  thyngu  cydsyniad  â 
hwynt.  Yr  hwn  a  safai  ar  ben  rhestr  y  weinyddiaeth  newydd  hon, 
a'r  mwyaf  ei  ddylanwad,  oedd  Simon,  íarll  Leicester. 

Nid  hawdd  i  bwyllgor  o'r  fath,  dan  y  cyfryw  amgylchiadau, 
roddi  boddlonrwydd  i'r  brenin,  i'r  bendefìgaeth,  ac  i'r  wladwriaeth. 
Heblaw  hyn,  buan  y  torodd  ymrysonau  allan  yn  mysg  aelodau  y 
cynghor;  a  chyn  hir  cymerodd  y  brenin  fantais  ar  eu  hamrafaelion, 
a  phenderfynodd  fŷnu  gweinyddiad  y  llywodraeth  yn  ol  i'w  law  ei 
hun.  Apeliodd  at  y  pab;  rhyddhaodd  hwnw  ef  o'i  rwymedigaeth 
i'r  llw  a  wnaeth  o  flaen  y  "senedd  wallgof."  Achosodd  hyn  der- 
fysgoedd  blin  rhwng  y  brenin  a'i  gefnogwyr,  a'r  baroniaid.  Ar- 
weinid  gwrthwynebwyr  y  brenin  gan  Leicester.  Cymerodd  brwydr 
boeth  le  rhyngddynt  yn  Lewes,  yn  Sussex.  Yr  oedd  byddin  y 
brenin  wedi  ei  dosbarthu  yn  dair  adran,  a'r  adranau  hyny  yn  cael 
eu  llywyddu  gan  y  brenin,  Edward  ei  fab,  a'i  frawd,  brenin  y  Ehu- 
feiniaid.  Syrthiodd  o  bob  tu  lawn  ddeng  mil  yn  y  frwydr  hon,  a 
chymerwyd   y   brenin   a'i   frawd   yn  garcharorion.     Rhoddodd  y 


HENE.Y    III.  103 

tywysog  Edward,  a'i  gefnder  Henry,  mab  brenin  y  Rhufeiniaid,  eu 
hunain  i  fyny,  fel  gwystlonam  ryddhad  eu  rhieni;  a  gwnaed  cytun- 
deb  i'r  perwyL  Ond  araf  iawn  y  bu  Leicester — yr  hwn  yr  oedd 
Uywodraeth  y  wlad  mewn  gwirionedd  yn  awr  yn  ei  law — i  gyflawni 
y  cytundeb  hwn :  ond  cadwodd  y  tadau  a'r  meibion  dan  wyliadwr- 
iaeth  fanwl  am  dymhor  maith.  Beia  yr  haneswyr  Leicester  yn  fawr 
am  y  camddefhydd  a  wnaeth  o'i  awdurdod  mewn  canlyniad  i'r 
fuddugoliaeth  hon.  Dangosodd  orthrwm  diangenrhaid  tuag  at  y 
brenin  eiddil  ac  ansefydlog;  cymerodd  feddiant  o  etifeddiaethau 
lawer,  ac  ymddygodd  yn  anngharedig  a  brwnt  hyd  y  nod  at  ei  gy- 
feillion.  Yn  raddol  cododd  teimlad  cryf  a  pheryglus  yn  ei  erbyn 
mewn  gwahanol  gylehoedd.  Ymunodd  y  pab  â  brenin  Ffrainc 
hefyd  i  arfer  eu  holl  ddylanwad  yn  ei  erbyn.  Gwelodd  Leicester  ei 
berygl,  a  dyfeisiodd  fíbrdd  i  adenill  ymddiried  y  wladwriaeth. 

Yn  nechreu  y  flwyddyn  1265,  gyda'r  amcan  a  nodwyd,  mae  yn 
debyg,  o'i  flaen,  cawn  ef  yn  gosod  i  lawr  sylfaen  ein  Tŷ  y  Cyffredin 
presenol.  Galwodd  y  senedd  yn  nghyd,  a  pharodd  fod  i  gynnrych- 
iolwyr  gael  eu  dewis  dros  siroedd,  dinasoedd,  a  bwrdeisdreíì,  er 
cynnrychioli  y  wlad  yn  neddfwriaeth  y  deyrnas.  Ac  o'r  pryd  hwn 
allan,  mae  y  sefydliad  yma  wedi  bod  yn  un  o  brif  destunau  ymfìrost 
y  cyfansoddiad  Prydeinig.  Ond  er  gosod  y  symudiad  pwysig  hwn 
ar  droed,  yr  oedd  anhawsderau  mawrion  ar  ffordd  Leicester.  Yr 
oedd  y  prif  faroniaid  wedi  ei  adael  oblegyd  ei  ormes.  Yr  oedd 
dylanwad  y  tywysog  Edward  yn  fawr,  a'r  senedd  wedi  pasio  pen- 
derfyniad  i'w  ryddhau;  ond  nid  oedd  y  rhyddid  a  ganiateid  iddo 
gan  Leicester  ond  mewn  enw  yn  unig.  Pan  ddygodd  Leicester 
fyddin  i  Henfíbrdd  i  geryddu  y  baroniaid  terfysglyd  ar  gyfíiniau 
Cymru,  dygodd  y  brenin  a'r  tywysog  Edward  gydag  ef,  er  mwyn 
rhoddi  gwedd  mwy  awdurdodol  i'w  ymgymeriad. 

Yn  y  cyfamser  dyfeisiodd  Iarll  Caerloyw,  a  Roger  Mortimer,  ac 
eraill  o  elynion  Leicester,  i  ddwyn  y  tywysog  Edward  ymaith. 
Darparasant  farch  buan  iddo,  a  llwyddodd  yntau  i  gael  gafael 
ynddo  wrth  fyned  allan  ar  dro  i  gael  awyr  iach.  Wedi  hyny 
ymunodd  Edward  â'r  gwrthwynebwyr,  casglwyd  byddinoedd  cryf- 
ion  yn  erbyn  Leicester,  ac  ymladdwyd  brwydr  derfynol  yn  Eyesham. 
Torodd  Edward  holl  bynt  y  Seyern  i  lawr,  fel  nad  allai  Leicester 
dderbyn  adgyfherthion.  Felly  yr  oedd  nerth  a  sefyllfa  yr  olaf  yn 
anfanteisiol,  a  gwelodd  ar  ddechreu  y  frwydr  nad  oedd  gobaith  am 
oruchafìaeth,  a  dywedodd,  "Yr  Arglwydd  drugarhao  wrth  ein 
heneidiau,  o  herwydd  mae  ein  cyrph  yn  eiddo  y  tywysog  Edward." 
Yr  oedd  y  brenin  mewn  gwisg  fìlwrol  wedi  ei  osod  i  ymladd  yn  y 
rhengau  blaenaf ;  a  phan  oedd  un  wedi  ei  daflu  i  lawr,  ac  yn  anelu 
ergyd  marwol  ato,  gwaeddodd  allan,  uDal  dy  law!  Harry  o  Win- 
chester  ydwyf !"     Clywodd  Edward  ei  waedd,  adnabu  lais  ei  dad5 


104  HENRY    III. 

&  phrysurodd  ì'w  waredu.  Lladdwyd  ceffyl  Leicester  dano:  aphan 
oedd  yn  ymladd  yn  ddewr  ar  ei  draed,  tarawyd  yntau,  a  syrthiodd 
yn  gelain  ar  draws  corph  marw  ei  fab.  Lladdwyd  y  rlian  fwyaf  o'r 
dewrion  liefyd  a  ymladdent  gydag  ef,  ac  enillwyd  buddugoliaeth 
gyflawn.  Cymerwyd  corph  Leicester,  a  drylliwyd  ef  gan  ei  elynion 
yn  ddarnau  mewn  cynddaredd:  ond  er  hyny,  yr  oedd  ei  goffadwr- 
iaeth  yn  fendigedig  yn  nghalonau  miloedd;  ac  er  ei  fod  wedi  ei 
esgymuno  gan  y  pab,  dywedid  fod  gwyrthiau  yn  cael  eu  cyflawnu 
ar  ei  fedd. 

"Er  i  Simon  de  Montfort  gael  ei  ladd;  er  i'w  gorph  marw  gael 
ei  ddarnio,  a'i  weithredoedd  gael  eu  dirmygu  fel  eiddo  traws- 
feddianydd;  ac  er  na  choffeid  ei  enw  ond  gyda  dygasedd  gan  y 
galluog,  ac  na  chafodd  ond  bendith  y  tlodion,  a  chlod  y  dysgedig; 
eto,  er  gwaethaf  awdurdod  a  rhagfarn,  mae  ei  ddiwygiadau  dewr  a 
ffortunus  wedi  parhau."* 

Bellach  cafodd  y  brenin,  ei  frawd,  a'i  fab,  a  charcharorion  eraill, 
eu  cwbl  ryddid.  Cymerodd  Henry  y  deyrnwialen  i'w  law,  ac  ar  gais 
ei  fab  caniataodd  i'r  bobl  amryw  bethau  a  geisent,  er  mwyn  sefydlu 
heddweh.  Cafodd  y  tywysog  ymroddgar  orchwyl  blynyddau  i 
ddarostwng  y  gwrthryfel  yn  llwyr,  yr  hyn  a  ychwanegodd  lawer 
at  ei  glod  a'i  ddyìanwad.  Ymladdodd  ymgyrch  lawlaw  ag  un  Adam 
Gourdon,  baron  rhyfelgar  ;  gorchfygodd  ef,  a  chymerodd  ef  yn 
garcharor.  Bhoddodd  faddeuant  i  Gourdon  wedi  hyn  yn  ddioed; 
derbyniodd  ef  i'w  ffafr,  a  chafodd  ynddo  wasanaethwr  ffyddlon 
dros  ystod  ei  oes. 

Mor  gynted  ag  yr  adferwyd  tawelwch  yn  y  deyrnas,  aeth  Edward 
a'i  wraig,  a  Henry  ei  gefnder,  ac  oddeutu  cant  a  haner  o  arglwyddi 
a  marchogion,  allan  tua  Jerusalemi'r  groes-ryfel  (1270).  Yr  oedd 
Louis  o  Ffrainc  wedi  myned  allan  ar  yr  ail  groes-gâd,  a  bu  farw  yn 
ei  gaban  ar  gyfíiniau  Affrica.  Syrthiodd  celaneddau  llawer  o 
wroniaid  Lloegr  y  tro  hwn  hefyd  ar  gyfíiniau  Syria.  Anfonwyd 
Henry  ei  gefnder  yn  ol  gan  Edward  ar  neges  benodol  i'r  wlad  hon; 
lladdwyd  ef  ar  ei  ffordd,  pan  oedd  mewn  eglwys  yn  Itali,  gan  ddau 
o  blant  Leicester,  y  rhai  oeddent  wedi  eu  halltudio  o'r  deyrnas. 
Pan  gyrhaeddodd  y  newydd  am  ei  lofruddiad  at  Richard  ei  dad, 
cafodd  y  fath  ergyd  fel  y  bu  farw  yn  fuan.  Bu  Henry  III.  farw 
hefyd  y  flwyddyn  ganlynol,  Tach.  16,  1272,  a  chladdwyd  ef  yn 
monachlog  Westminster,  yn  66ain  oed,  ac  wedi  bod  yn  teyrnasu, 
mewn  enw  o  leiaf,  un  ar  bymtheg  a  deugain  o  flynyddau,  y  teyrn- 
asiad  hwyaf,  oddigerth  George  III,  yn  holi  hanes  breninoedd  Lloegr 
Gadawodcl  ddau  fab  ar  ei  ol,  Edward  ei  ganlynydd,  ac  Edmond 
Iarll  Lancaster;  a  dwy  ferch,  Margaret,  brenines  Ysgotland,  a 
Beatrix,  duccs  Llydaw. 

*  Syr  James  Mackintosh. 


EDWAHD    I,  105 

Yr  oll  ellir  ddyweyd  am  nodweddiad  Henry  yw,  èi  fod  yn  hollol 
amddifad  o  gyinhwysderau  llywodraethwr.  Nid  oedd  yn  meçìdu 
ar  ddigon  o  feclr  na  gwroldeb  i  fod  yn  frenin  da,  nac  yn  ormeswr 
creulon.  Gallasai  fod  yn  ddyn  digon  diniwed  mewn  cylch  mwy 
annghyhoedd;  ond  pan  eisteddai  ar  orsedd  gwlad  yr  oedd  yn 
wrthddrych  dirmyg  cyffredinol. 

II.— ebwaed  l.,  1272—1307. 

Yr  oedd  Edward  (yr  hwn  a  elwid  Longshanlcs,  oblegyd  ei  fod  yn 
dal,  a'i  goesau  yn  hirion)  yn  y  groes-ryfel  yn  y  dwyrain  pan  fu 
farw  ei  dad,  Henry  III.,  ac  y  daeth  coron  Lloegr  i'w  feddiant.  Er 
hyny,  cydnabyddwyd  ei  hawl  yn  ddiwrthwynebiad,  a  dewiswyd 
Gifford,  archesgob  York,  Iarll  Cornwall  (cefnder  Edward),  a  larll 
Caerloyw,  i  weinyddu  y  Uywodraeth  yn  ei  absenoldeb.  Enillodd 
Edward  glod  mawr  yn  Mhalestina,  a  gwnaeth  gytundeb  â'r 
snltan,  cyn  ymadael  â'r  wlad,  am  ddeng  mlynedd  o  heddwch. 
Tra  fu  yn  aros  yn  Acre,  gwnaed  cynygiad  bradwrus  am  ei 
fywyd.  Cymerodd  penaeth  Tyrcaidd  Jafía  arno  ei  fod  yn  Grist- 
ion;  enillodd  ymddiried  Edward,  a  chadwodd  ohebiaeth  yn  mlaen 
ag  ef  am  dro.  Un  diwrnod  daeth  cenadwr  hwnw  à  llythyr  at 
Edward,  a  chafodd  ef  wrtho  ei  hun  yn  ei  ystafell,  yn  gorwedd  ar 
orweddfainc.  Tynodd  y  gelyn  ddagr  cuddiedig  allan  yn  y  fan,  ac 
anelodd  ergyd  at  ei  galon.  Daliodd  Edward  yr  ergyd  â'i  fraich, 
neidiodd  i  fyny,  taflodd  ei  elyn  i  lawr,  a  Uaddodd  ef  â'i  arf  ei  hun. 
Cafodd  archoll  peryglus  yn  ei  fraich,  a  thybiwyd  fod  yr  arf  wedi  ei 
gwenwyno.  Dywed  rhai  haneswyr  i  Eleanor  ei  wraig  roddi  ei 
genau  wrth  yr  archoll,  a  sugno  y  gwenwyn  allan ;  ond  mae  yr 
awduron  goreu  yn  amheu  hyn,  ac  yn  priodoli  y  gwellhad  i  fedr- 
usrwydd  y  meddygon. 

Yr  oedd  Edward  ar  ei  fíbrdd  adref  pan  glywodd  am  farwolaeth 
ei  dad.  Bu  plentyn  iddo  ei  hun  farw  tua'r  un  amser.  A  phan 
awgrymodd  un  wrtho  ei  syndod  am  ei  fod  yn  galaru  mwy  am 
farwolaeth  ei  dad  na  marwolaeth  ei  blentyn,  atebodd,  "Mae  yn 
yn  beth  posibl  i  mi  gael  plentyn  eto ;  ond  y  mae  colli  tad  yn  gollecl 
anadferadwy."  Wrth  ddeall  fod  pob  peth  yn  myned  yn  mlaen  yn 
dawel  yn  Lloegr,  ni  phrysurodd  Edward  i  ddychwelyd.  Ymwelodd 
â'r  pab  yn  Rhufain,  a  chafodd  groesaw  mawr  ganddo.  Aeth  i  Paris 
i  dalu  gwarogaeth  i  Philip  am  ei  diriogaethau  yn  Ffrainc,  ac  ym- 
welodd  â'r  tiriogaethau  hyny.  Yn  y  cyfamser  derbyniodd  hèr 
oddiwrth  dywysog  Chalons  yn  Burgundy  i  ymladd  rhith-ymgyrch 
(tournament),  Derbyniodd  Edward  yr  hèr,  a  dygodd  tua  mil  o  wŷr 
i  gyfarfod  a'i  wrthwynebydd  a  chymaint  arall.  Ond  cyn  diwedd 
y  chwareu,  aeth  y  rhith  yn  frwydr  wirioneddol ;  collwyd  llawer  o 


106  EDWARD    I. 

waed,  ac  enillodd  Edward  yr  oruchafiaeth.     Galwyd  hon  yn  "  Rhyfel 
fach  Chalons." 

Yn  Awst,  1274,  glaniodd  Edward  yn  Lloegr,  yn  mhen  dwy 
ílynedd  wedi  claddu  ei  dad,  ac  wedi  bod  yn  absenol  am  bedair 
blynedd.  Yr  oedd  yn  awr  yn  36ain  oed.  Derbyniwyd  ef  gyda 
rhwysg  a  llawenydd,  a  choronwyd  ef  yn  nghydag  Eleanor  ei  wraig 
yn  Westminster.  Yr  oedd  Edward  yn  llawer  mwy  galluog  brenin 
na'i  dad;  yr  oedd  ei  fedr  a'i  wroldeb  yn  destunau  clod  cyffredinol; 
ond  ar  hyn  o  bryd,  a  throion  wedi  hyn,  yr  oedd  yn  yr  un  cyflwr  ag 
y  byddai  ei  dad  bob  amser — mewn  diífyg  arian.  Ac,  fel  ei  dad 
hefyd,  nid  oedd  yn  orofalus  am  y  llwybr  a  arferai  tuag  at  eu  cael. 
Y  diffyg  hwn,  yn  ddiau,  oedd  y  prif  achos  iddo  ymddwyn  mor 
greulon  at  yr  Iuddewon. 

Byoddefìadau  Yr  oedd  yr  Iuddewon,  druain,  yn  wrthddrychau 
yr  Iuddewon.  dirmyg  ac  erledigaeth  o  oes  i  oes.  Yr  oedd  yn  ddigon 
«aled  arnynt  yn  y  wlad  hon,  er  fod  hon  yn  noddfa  ddyogel  iddynt 
o'i  chydmaru  â  gwledydd  eraill;  a  hyn  sydd  yn  rhoddi  cyfrif  am 
focl  cynifer  yn  ymfudo  iddi  yr  amseroedd  hyny.  Yr  ydym  eisoes 
wedi  cyfeirio  at  lawer  o  gamwri  a  chreulonderau  ddangoswyd  tuag 
at  grwydriaid  Israel,  ac  y  mae  un  o'r  cymylau  duaf  ar  ymdori  ar  eu 
penau  yn  awr  ar  ddychweliad  Edward  i'w  freniniaeth.  Yr  oedd  ei 
isel  fel  croes-ryfelwr,  a'i  frwydrau  â'r  anffyddwyr  yn  y  Dwyrain, 
wedi  cynyddu  yn  fawr  ei  gasineb  at  yr  Iuddew.  Nid  oedd 
angen  arno  gan  hyny  i  gael  ond  esgus  bychan  i  ddial  arnynt,  yn 
enwedig  gan  y  gallasai  trwy  hyny  lenwi  ei  goffrau  gweigion  â'u 
golud.  Unwaith  ac  eilwaith  y  parodd  Edward  ddwyn  cwynion  yn 
erbyn  yr  Iuddewon;  ac  yr  oedd  cwyn  yn  erbyn  Iudclew  agos  yr  un 
peth  a  dedryd  marwolaeth  arno.  Ac  yn  y  cyfryw  achosion  byddai 
eu  holl  feddianau  yn  eiddo  i'r  brenin.  Ar  un  adeg,  crogwyd  280  o 
luddewon  yn  Llundain  yn  unig,  dan  y  cyhuddiad  o  docio  arian 
bathol,  heb  un  sail  i  hyny  oddigerth  eu  bod  yn  cael  arian  tociedig 
yn  eu  meddiant.  Yn  1290,  pasiwyd  penderfyniad  yn  y  senedd  ar 
fod  i  bob  Iuddew  ymadael  â'r  deyrnas  am  byth,  o  hyny  i  ben  dau 
íìs  o  amser.  Derbyniodd  dros  un  fìl  ar  bymtheg  a  haner  docynau 
ymadawiad  gan  y  brenin,  gyda  rhyddid  i  ddwyn  cymaint  o  gyíbeth 
ganddynt  ag  a  dalai  draul  eu  cludiad  yn  unig.  Ond  ni  chaniatawyd 
hyny  i  lawer  o  honynt,  oblegyd  boddwyd  llawer  yn  y  porthladdoedd 
er  mwyn  lladrata  yr  ychydig  oedd  yn  eu  llogellau.  Cymerwyd 
meddiant  o'r  holl  gyfoeth  a  adawyd  ganddynt  yn  y  deyrnas  gan 
Edward.  Cospodd  bawb  eraill  am  ysbeilio  yr  Iiiddewon,  "am  ei 
fod  yn  penderfynu  na  chai  neb  fod  yn  ysbeiliwr  yn  ei  deyrnas  ond 
efe  ei  hunan." 

Ymgymerodd  y  brenin   ag  amryw  lwybrau  eraill   hefyd  mwy 
anrhydeddus,  tuag  at  lenwi  coffrau  gweigion  y  llywodraeth.    Cynil- 


EDWARD   I.  107 

iodd  yn  y  treuüadau,  parodd  i'r  senedd  osod  trethi  ar  amryw 
nwyddau,  gosododd  ar  y  pab  ganiatau  cyfran  o'r  cyllidau  eglwysig 
iddo  am  ysbaid  tair  blynedd,  a  pharodd  wneuthur  ymchwiliad  i 
ditlau  etifeddiaethol  y  deyrnas.  Dygwyd  yr  ymchwiliad  hwn  yn 
o  bell  mewn  rhai  achosion.  Pan  ofynwyd  i  larll  Warenne,  yr  hwn 
oedd  wedi  bod  o  wasanaeth  mawr  i'r  wlad  dan  y  brenin  diweddar, 
am  ei  ditl,  dangosodd  ei  gleddyf,  a  dywedodd,  "  Dyma  fy  nhitl  i ; 
a  chaiíFhwn  ei  amddiffyn."  Gwelodd  y  brenin  y  perygl,  a  rhodd- 
odd  atalfa  ar  y  cyfryw  ymchwiliadau. 

Wedi  i  Edward  sefydlu  ei  hun,  casglu  trysor  i'w  goffrau, 
gwneuthur  amryw  drefhiadau  newyddion  yn  ei  lywodraeth,  a 
gwneuthur  gwelliadau  mor  bwysig  fel  ag  i  newid  yn  fuan  agwedd 
gyffredinol  y  wlad,  dechreuodd  feddwl  am  waith  i'w  wneyd.  Yr 
oedd  ei  ysbryd  yn  llawn  gweithgarwch ;  ac  yn  lle  gwastraffu  ei 
nerth  a'i  feddianau  mewn  rhyfeloedd  dibwrpas  ar  y  Cyfandir,  fel  ei 
ragflaenoriaid,  daeth  i'w  fryd  ddarostwng  yn  hollol  wahanol  barthau 
y  wlad  hon.  Trodd  ei  lygaid  at  Gymru  ac  Ysgotland,  y  rhai 
oeddert  hyd  yma  wedi  parhau  i  ddal  eu  hannibyniaeth. 
Sefyllfa  pethau  ^e  ceisid  rhoddi  hanes  manwl  am  helyhtion  y  Cymry 
yn  Nghymru.  yn  amser  teyrnasiad  y  breninoedd  hyn,  ni  byddai  ond 
poeni  y  darllenydd  â  chyfres  ddidor  o  fân-frwydrau  rhyngddynt  â 
phenaduriaid  a  phendefigion  Lloegr.  Cwynir  yn  fynych  gan  hanes» 
wyr  ar  ysbryd  aflonydd  a  rhyfelgar  y  Cymry ;  ond  dylid  cadw  mewn 
cof  eu  bod  dan  gyffroadau  cyson  i  hyny  gan  ormes,  bradwriaethau, 
a  chreulonderau  diddiwedd  eu  cymydogion  gorthrymus.  Dywed 
Giraldus  Cambrensis  nad  oedd  neb  yn  fwy  tawel  a  moesgar  yn 
amser  heddwch  na'r  Cymry;  y  cai  Normaniad  a  Sais,  os  byddent 
heb  arfau,  dderbyniad  croesawgar  ganddynt;  a  difyrent  hwynt 
gyda  gwleddoedd  a  chaniadau.  Yr  oeddent  yn  llawn  o  ysbryd 
barddoniaeth,  ac  yn  hynod  hoff  o'u  cerddoriaeth  genedlaethol. 
Byddai  telyn  yn  mhob  tŷ,  a'r  cwmni  yn  eistedd  yn  gylch  o  gwm- 
pas  y  telynwr,  yn  canu  penillion  bob  yn  ail,  a'r  rhai  hyny  weithiau 
yn  ddifyfyr.  Dywed  yr  un  awTdwr  fod  y  Cymry  yn  ddieithriad,  o'r 
uchaf  i'r  iselaf,  yn  rhydd  a  pharod  yn  eu  hymadrodd,  ac  yn  meddu 
gwroldeb  mawr  i  ateb  tywysogion  a  breninoedd.  Pan  oedd 
Henry  II.  unwaith  yn  myned  trwy  barth  o'r  Dywysogaeth,  a'i 
osgordd  ysblenydd  yn  ei  ganlyn,  taflai  olwg  ddirmygus  ar  y  bon- 
eddigion  Cymreig  yn  marchogaeth  eu  ceffylau  geirwon,  a'r  dosbarth 
tlotaf  wedi  ymwisgo  mewn  crwyn  defaid  neu  eifr.  Aeth  gwr 
mynyddig  yn  mlaen  at  y  brenin,  a  dywedodd  mewn  tôn  wrol,  "  A 
weli  di  y  bobl  dlodion  hyn?  ond  fel  y  maent,  nis  gelli  di  byth  eu 
darostwng — mae  hyny  yn  aros  yn  unig  i  Dduw  yn  ei  ddigofaint !" 
Ac  er  y  gallai  i'r  digofaint  hwn  gael  ei  amlygu  yn  narostyngiad  eu 
gwlad  gan  or-ŵyr  Henry,  ni  ddaliodd  un  genedl  erioed  wrthsafiad 


108  EDWAED   I» 

meithach  a  dewrach  dros  eu  rhyddid.  Yr  oeddént  yn  llawer  Ilai 
eu  nifer  na'r  Ysgotiaid,  ac  yn  fwy  agored  i  ymosodiadau  eu  gelyn- 
ion;  ac  os  buont  yn  llai  ffortunus  na  hwy  dan  eu  gorchfygiad, 
mae  eu  dewrder  yn  hawlio  yr  un  edmygedd  a  chydymdeimlad.  Ac 
j  mae  yn  bosibl  fod  nodwedd  genedlaethol  uchel  teyrnas  gyfunol 
Prydain  Fawr  yn  ddyledus  mewn  rhan  i'r  ffaith,  na  ddarfu  un  rhan 
o  honi  syrthio  yn  goncwest  hawdd  a  diraddiedig  i'r  llall.* 

Ceisiodd  Henry  III.  orchfygu  Cymru  unwaith  ac  eilwaith,  ond 
profodd  yn  ormod  gorchwyl  iddo.  Pan  anfonodd  archesgob  Can- 
terbury  at  Llewelyn  Fawr  (ap  lorwerth),  tywysog  Cymru,  i  gytuno 
ar  heddwch,  gorfu  iddo  ildio  i  amodau  Llewelyn  yn  gwbl.  Yr 
oedd  hwn  yn  un  o'r  tywysogion  dewraf,  a  bu  yn  teyrnasu  ar  Gymru 
am  46  o  flynyddoedd.  Priododd  â  Joana,  merch  y  brenin  John  o 
Loegr;  felly  yr  oedd  yn  frawd  yn  nghyfraith  i  Henry  III.  Dywed 
Matthew  Paris  iddo,  wedi  cyrhaedd  gwth  o  oedran,  roddi  ei  gyfoeth 
dan  nawdd  Henry,  cynyg  ufudd-dod  iddo,  ac  ymostwng  i  ddal  ei 
diriogaeth  dano,  ac  i  amryw  o'i  wŷr  gytuno,  ac  i  eraill  wrthod. 
Bu  farw  yn  1240,  a  chladdwyd  ef  yn  Aber  Conwy,  wedi  iddo  eangu 
llawer  ar  diriogaethau  cyfíìniol  Cymru.  Priododd  merch  iddo  â 
Boger  Mortimer,  arglwydd  Ludlow  a  Wigmore,  ac  o'r  briodas  hon 
y  disgynodd  Edward  IV.  Gadawodd  ddau  fab  ar  ei  ol,  Grufydd  yr 
hynaf,  ac  etifedd  yr  orsedd;  a  Dafydd.  Traws-feddianwyd  yr 
awdurdod  gan  yr  olaf,  a  thrwy  gymhorth  Henry  ei  ewythr  taflwyd 
Gruffydd  i'r  Twr  yn  Llundain,  yr  hwn  a  gollodd  ei  fywyd  wrth 
geisio  dianc.  Ymostyngodd  Dafydd  i  dalu  gwriogaeth  i  frenin 
Lloegr,  a  diraddiodd  ei  hun  yn  fawr  â'i  amodau  annewr,  a  rhoddiad 
ì  fyny  y  tiriogaethau  a  enillodd  ei  dad.  Bu  farw  yn  ddiblant,  a 
rhanwyd  breniniaeth  Cymru  rhwng  y  ddau  hynaf  o  blant  Gruffydd, 
Llewelyn  ac  Owain.  Ceisiodd  Owain  a  Dafydd  (brawd  ieuangach) 
draws-íeddianu  y  llywodraeth  oddiar  Llewelyn;  ond  gorchfygodd 
Llewelyn,  carcharodd  ei  frodyr  terfysglyd,  a  daeth  yr  holl  awdur- 
dod  i'w  law  ef  ei  hun.  Yn  1254,  cyhoeddodd  Llewelyn  ryfel  â 
Lloegr.  Ei  brif  wrthwynebydd  oedd  y  tywysog  Edward,  mab 
Henry  III.,  i'r  hwn  yr  oedd  ei  dad  wedi  rhoddi  tywysogaeth  Cymru, 
a'r  pab  wedi  caniatau  hyny  trwy  orchymyn.  Cymerodd  amryw 
ryfeloedd  le ;  gyrai  Llewelyn  fyddinoedd  Lloegr  yn  ol  gyda  choll- 
edion,  ac  eangai  ei  diriogaethau  cyífiniol  yn  mhob  man.  Ar  ol  i'r 
rhyfel  barhau  am  dros  ugain  mlynedd,  yn  1267  gwnaed  cytundeb 
heddwch,  wedi  ei  arwyddo  gan  y  brenin,  a  chenadwr  y  pab,  yn 
mha  un  yr  oedd  y  tywysog  Edward  yn  rhoddi  pob  hawliau  yn  y 
dywysogaeth  i  fyny,  ac  arglwyddiaeth  gyffredinol  Llewelyn  dros 
holl  Gymru  yn  cael  ei  chydnabod.f 

*Knight's  History,  695,  696.      tMorg«an's  Cambrian  ííistory. 


EDWABD   I.  109 

Gorchfygiad  Cymru  Wedi  i  Edward  ddyfod  i  orsedd  Lloegr,  anfon- 
a'i  Imniad  â  Lloegr.  odd  unwaith  ac  eilwaith  at  Llewelyn  i  geisio 
ganddo  ddyfod  i  dalu  gwriogaeth  iddo,  ac  yntau  bob  tro  yn  gwrthod. 
Yr  oedd  teimlad  gelynol  wedi  hen  fagu  rhwng  y  ddau  benadur,  a'r 
naill  yn  ddigon  parod  i  geisio  achlysur  i  godi  yn  erbyn  y  llall.  Yn 
y  rhyfel  rhwng  Henry  III.  a'r  baroniaid,  cymerodd  Llewelyn  blaid 
Montfort,  Iarll  Leicester ;  cynorthwyodd  ef  yn  mrwydr  Evesham, 
a  daeth  y  ddau  wron  yn  gyfeillion  mynwesol.  Ac  wedi  i'r  iarll 
gael  ei  ladd,  a'i  deulu  anfíbrtunus  gael  eu  halltudio  i'r  Cyfandir,  yr 
oedd  cyfeillgarwch  Llewelyn  yn  parhau,  a  gwnaeth  gytundeb 
priodas  ag  Eleanor  de  Montfort,  merch  y  diweddar  iarll.  Pan  oedd 
y  foneddiges  hono  ar  ei  thaith  drosodd  o  Ffrainc  i  Gymru,  anfonodd 
Edward  bedair  o  longau  o  Bristol  i'w  chyfarfod,  a  chymerwyd  hi 
fel  carcharor  i  lys  y  brenin.  Tybiai  Edward  y  gallai  ddirgymhell 
Llewelyn,  trwy  garchariad  ei  ddy weddi,  i  ddyfod  i  ryw  amodau  mwy 
manteisiol  iddo  ei  hun.  Llidiodd  Llewelyn  yn  fawr,  a  dywedir 
iddo  ddechreu  ymosodiad  ar  gyfímiau  Lloegr.  Bernir  fod  yn  dda 
gan  Edward  glywed  y  newydd,  oblegyd  ei  fod  ar  ei  ddysgwyliad  am 
achlysur  i  godi  yn  erbyn  Cymru.  Darparodd  fyddin  nerthol;  cy- 
hoeddodd  y  senedd  Llewelyn  yn  derfysgwr,  a'i  fod  wedi  íforfíedu  ei 
feddiant;  rhoddodd  hefyd  swm  mawr  o  arian  i'r  brenin  i  ddwyn  y 
rhyfel  yn  mlaen,  ac  esgymunwyd  y  tywysog  Cymreig  gan  yr  awdur- 
dodau  eglwysig.  Parotodd  Llewelyn  yntau  ei  fyddin  i  gyfarfod  yr 
ymosodwyr;  dywedai  wrth  ei  wŷr,  "Ni  chawn  ymdrechu  dros  ein 
rhyddid,  ond  o  hyn  allan  bygythir  ni  â  cholledigaeth ;  ni  chawn 
wrthwynebu  gormeswyr  tymhorol,  heb  i  ni,  meddent  hwy,  beryglu 
ein  hiachawdwriaeth  dragy wyddol.  Gwell  yw  i  ni,  trwy  íarwolaeth 
anrhydeddus  ar  faes  y  frwydr,  i  esgyn  ar  unwaith  at  Dcluw  a'n 
tadau,  na  byw  ar  y  ddaear  hon  yn  gaethion  i  unrhyw  allu  dynol." 
Yn  1277,  arweiniodd  Edward  y  fyddin  Seisnig  tua  chyfeiriad 
Caerlleon  Gawr;  croesodd  y  Dyfrdwy,  a  chymerodd  gestyll  Flint  a 
Rhuddlan.  Yr  oedd  gan  y  brenin  lynges  fawr  hefyd  yn  cyd- 
weithredu  ag  ef  ar  hyd  y  cyffiniau,  ac  yn  tori  rhwng  Llewelyn  a 
phob  cyflenwadau  o  Sir  Fon  a  lleoedd  eraill.  Felly  gwarchaewyd 
ar  y  Cymry  yn  y  mynyddoedd,  a  buan  y  daethant  i  ddyoddef  yn 
drwm  oddiwrth  angen  a  newyn.  Ofhai  Edward  anturio  i  wneyd 
rhuthr  arnynt  i'r  mynyddoedd,  a  phenderfynodd  adael  i  newyn  eu 
dyfetha  yno.  O'r  diwedd  aeth  eu  cyflwr  yn  annyoddefol,  a  gorfu  i'r 
tywysog  gwrol  ymdaflu  ar  haelfrydedd  ei  elyn.  Cyhoeddodd 
Edward  y  telerau  yn  nghastell  Rhuddlan,  Tach.  10.  Yr  oedd  ar 
Llewelyn  i  dalu  £50,000,  rhoddi  ei  cliriogaethau  mor  bell  a'r  afon 
Conwy  i  fyny,  talu  gwriogaeth  i  frenin  Lloegr,  rhoddi  gwystlon  am 
ífyddlondeb,  a  thalu  ardreth  flynyddol  am  Sir  Fon,  yr  hon  oedd  i 
fyned  at  Loegr  ar  ol  marwolaeth  Llewelyn,  os  na  fyddai  etifedd 


110  EDWARD   I. 

gwryw  gan  yr  olaf.     Wedi  hyny,  rhyddhaodd  Edward  ef  o'r  swm 
arian  uchod,  gan  y  gwelai,  mae  yn  debyg,  fod  yn  anmhosibl  eu  talu. 
Ar  ol  hyn  priododd  Llewelyn  ag  Eleanor  de  Montfort,    a  bu 
Edward  yn  ddiwyd  yn  ceisio  hudo  pendefìgion  Cymru  i  droi  yn 
erbyn  eu  tywysog.     Llwyddodd  i  droi  Dafydd,  brawd  Llewelyn, 
o'i  blaid ;  priododd  ef  â  merch  i  iarll,  a  gwnaeth  ef  yn  faron.     Ond 
wedi   i   hwnw  ddychwelyd  i   fysg   ei  gydwladwyr   i   fynyddoedd 
Cymru,  taniwyd  ef  ag  ysbryd  Cymreig,  edifarhaodd  am  ei  ffolineb, 
ac  ymunodd  â'i  frawd  i  amddiífyn  rhyddid  ei  wlad.     Yr  oedd  y 
Saeson  yn  awr,  yn  ymfalchio  yn  eu  buddugoliaeth  ar  y  Cymry,  yn 
fwy  trahaus-falch  a  gormesol  nag  erioed.     O'r  diwedd  cyffrodd  eu 
sarhad  ddigofaint  y  gorthrymedig,  a  chymerasant  eu  harfau  i  fyny 
eilwaith,  gan  ddewis  yn  hytrach  gael  eu  lladd  gan  gleddyf  eu  gelyn- 
ion,  na  goddef  y  fath  orthrymder  gwaradwyddus.    Ar  Sul  y  Blodau, 
1282,  rhuthrodd  Dafydd  ar  gastell  Hawarden,  eiddo  Roger  Clifford, 
y   prif-ynad,   lladdodd   amryw   oedd   yno,    a   chymerodd    Clifford 
yn  garcharor.     Taüodd  hyn  wreichionen  i'r  pylor,  a  chanlynodd 
gwrthryfel  cyífredinol.     Am  beth  amser  enillai  y  Cymry  y  dydd,  a 
gyrent  Edward  a'i  wŷr  yn  eu  hol  gyda  cholledion  mawrion.      Ond 
yr  oedd  yr  adgyfnerthion  a  ddylifai  at  Edward  yn  gwneyd  achos  y 
Cymry  yn  anobeithiol.      Hebíaw  pobl  Lloegr,  cyflogodd  Edward 
heidiau  o  filwyr  tramor  o  ardaloedd  y  Pyrenees,  y  rhai  oeddent,  fel 
y  Cymry,  yn  gyfarwydd  â  chilfachau  mynyddig,  a  defnyddiwyd  y 
rhai  hyny  mewn  lleoedd  nad  allai  byddin  y  brenin  actio ;  ac  feliy 
ymlidiwyd  y  Cymry  allan  o'u  holl  noddfeydd.     Cymerodd  Edward 
îeddiant  o  Ynys  Fon  trwy  offerynoliaeth  ei  lynges ;  ond  dyoddefodd 
golled   drom  wrth   groesi  y  Menai   i   Arfon.      Gwnaethant  bont 
íadau  ar  ei  thraws,  wrth  le  a  elwid  Mael  y  Don,  yn  agos  i'r  bont 
grogedig.    Cododd  y  Cymry,  dan  lywyddiaeth  Richard  ap  Walwyn, 
wrthgloddiau  gyferbyn  a  hwynt;  ac  wedi  gadael  i  nifer  mawr  o'r 
gelyn  groesi,    pan  ddaeth   y  llanw  i  mewn,  rhuthrasant  arnynt, 
gyrasant  hwy   yn  ol   i'r  afon,   a  gwnaethant  alanastra  echrydus 
arnynt.     Rhwng  y  cleddyf  a'r  afon,  syrthiodd  tri  ar  ddeg  o  farch- 
ogion,  llawer  mwy  o  ysweiniaid,  ac  amryw  ganoedd  (mil  medd  un) 
o  draed-fìlwyr.     Mewn  brwydr  ganlynol,  gorfu  i  Edward  ei  hun 
ffoi  i  un  o'r  cestyll   am  nodded,   a  gadael  Arglwyddi  Audley  a 
Clifford  yn  farw  aí  y  maes.     Wedi  hyn  parodd  y  brenin  i  Ieirll 
Caerloyw   a   Mortimer   arwain  byddinoedd  eraill   i   fyny   trwy   y 
Deheudir,  a  dyfod  o'r  tu   cefn  i  Llewelyn.     Pan   ddeallwyd  hyn, 
gadawodd  Llewelyn  ei  wýr  yn  y  Gogledd  dan  ofal  Dafydd  ei  frawd, 
ac  arweiniodd  fyddin  i  gyfarfod  y  byddinoedd  newyddion.      Tybir 
iddo  gael  ei  gynghori  i  wneyd  hyn  gan  gyfeillion  gau,  er  mwyn  ei 
fradychu.     Cyrhaeddodd  ardal  Llanfair-muallt,  ac  yn  ddisymwth 
cafodd  ei  hun  am  yr  afon  (Wy)   a  byddin  Seisnig  nerthol  dan 


i 


EDWAED    I.  111 

arweiniad  Mortimer ;  a  thra  yr  oedd,  wedi  gosod  rhan  o'i  wŷr  i 
amddiffyn  pont  oedd  ar  yr  afon,  yn  aros  amryw  bendeíìgion  i  ddyfod 
yn  nghyd,  mewn  man  neillduedig,  heb  un  arf  yn  ei  law,  daeth  haid 
o'i  elynion  arno,  a  brathwyd  ef  â  phicell  gan  un  Adam  Francton, 
fel  y  bu  farw.  Lladdwyd  yno  tua  dwy  fil  o  wŷr.  Torwyd  pen 
Llewelyn,  ac  anfonwyd  ef  i  Ruddlan  at  Edward,  yr  hwn  a'i  hanfon- 
odd  i  Lundain,  a  choronwyd  ef  yn  watwarus  ag  eiddew  (arian,  medd 
rhai) ;  dygwyd  ef  ar  bicell  trwy  ystrydoedd  y  ddinas,  ac  wedi  hyny 
gosodwyd  ef  ar  binacl  y  Twr,  lle  y  bu  am  amser  maith.  Claddwyd 
ei  gorph  yn  agos  i'r  fan  y  syrthiodd.  Collodd  y  Cymry  eu  nerth 
pan  gollasant  eu  hanwyl  dywysog  Llewelyn,  ac  ymostyngodd  y  rhan 
fwyaf  o'u  penaethiaid  i  Edward.  Yn  mhen  tua  chwe  mis,  bradych- 
wyd  Dafydd,  brawd  Llewelyn,  gan  rai  o'i  gydwladwyr,  a  dygwyd 
ef  a'i  wraig  a'i  blant  mewn  cadwynau  i  gastell  Rhuddlan.  Galwodd 
Edward  senedd  yn  nghyd  yn  Amwythig,  a  thraddodwyd  Dafydd  i 
gael  ei  lusgo  gan  geffyl  i  le  y  dienyddiad,  ei  grogi,  llosgi  ei  yni- 
ysgaroedd,  ei  ddarnio  yn  bedwar,  a  gyru  y  darnau  i  wahanol  barthau 
y  deyrnas;  a  chyflawnwyd  y  ddedryd  farbaraidd  i'r  llythyren. 
Anfonwyd  ei  ben  i'w  osod  yn  ymyl  pen  ei  frawd  ar  ben  Tŵr 
Llundain. 

Yma  terfyna  annibyniaeth  y  Cymry,  wedi  iddynt  ddal  i'w  am- 
ddiífyn  mor  wrol  yn  wyneb  nerth  mor  annghyfartal,  am  wyth  cant 
o  flynyddoedd.  Mae  yn  ddiau  yn  syndod,  fel  y  dywed  "Morgan's 
Cambrian  History"  fod  y  Cymry  wredi  gallu  dal  i  fyny  o  oes  i  oes, 
trwy  y  fath  gyfres  o  ryfeloedd  dinystriol,  i  wynebu  galluoedd  mor 
fawrion,  heb  gymhorth  gan  unrhyw  gyngreiriaid  cartrefol  na  thra- 
mor,  ac  heb  geiniog  yn  eu  trysorgell ;  a  bod  eu  hymdrech  faith  dros 
gadwraeth  eu  hiawnderau,  heb  unrhyw  gymhorth  dynol  oddigerth 
ffyddlondeb  y  frawdoliaeth ,  ac  heb  un  wobr  i'w  cymhell  oddigerth 
caniad  y  bardd,  yn  rhoddi  ger  ein  bron  amlygiad  o  wroldeb  ac 
adderchawgrwydd  egwyddor  nad  oes  yn  hanes  y  byd  ei  gyffelyb — 
yn  mhell  tu  hwnt  i  ddim  sydd  i'w  gael  yn  hanesiaeth  Groeg  a 
Rhufain. 

Dywed  traddodiad  i  Edward,  wrth  weled  nad  oedd  dim  mor 
effeithiol  i  enyn  gwroldeb  milwrol  yn  mysg  y  Cymry  a  chaniadau  y 
beirdd,  gasglu  holl  blant  y  gân  yn  nghyd,  a  gorchymyn  eu  rhoddi 
oll  i  farwolaeth.  Mae  llawer  yn  amheu  gwirionedd  hyn,  oddiar 
ddiffyg  profion  digonol,  yn  gystal  ag  oddiwrth  ei  annghydweddiad 
ag  ysbryd  Edward.  Beth  bynag,  arosodd  y  brenin  yn  Nghymru, 
ar  ol  ei  darostwng,  am  dros  flwyddyn,  i  gario  allan  y  trefh- 
iadau  angenrheidiol  tuag  at  ei  llywodraethiad  gan  goron  Lloegr. 
Dosbarthodd  hi  hefyd,  fel  Lloegr,  yn  siroedd  a  chantrefi,  a  ffurf- 
iodd  gorphoriaethau  trefol.  Rhoddodd  y  tiroedd  o  gwmpas  y  cestyll 
i  faroniaid  Seisnig,  ond  gadawodd  y  tiroedd  eraill  gan  mwyaf  yn 


112  EBWAHD   I. 

meddiant  y  perchenogion  gwreiddiol.  Er  hyn  oll,  nid  oedd  y  Cÿmry 
yn  foddlon  i  ymostwng  i  lywodraeth  brenin  Lloegr,  ond  mynent 
gael  tywysog  arnynt  o'u  gwlad  eu  hunain.  O'r  diwedd  tybiodd  y 
brenin  am  lwybr  i  gyfarfod  â'r  dymuniad.  Anfonodd  Eleanor  ei 
wraig,  yr  hon  oedd  yn  feiehiog,  i  gastell  Caernarfon,  ac  yno  y  rhodd- 
odd  enedigaeth  i  fab,  yr  hwn  a  alwyd  Edward.  Galwodd  y  brenin 
y  pendefìgion  Cymreig  yn  nghyd,  a  dywedodd  fod  ganddo  dywysog 
iddynt,  yn  enedigol  o  Gymru,  ac  heb  allu  siarad  gair  o  Seisnig,  sef 
ei  faban,  yr  hwn  oedd  newydd  ei  eni  yn  Nghaernarfon.  Galwyd  ef 
yn  Dywysog  Cymru,  a  thybiodd  y  bobl  y  caent  lywodraeth  anni- 
bynol  ar  Loegr;  ond  pan  fu  farw  mab  hynaf  y  brenin,  daeth  Ed- 
ward  Caernarfon  yn  etifedd  gorsedd  Lloegr,  a  chafodd  y  Cymry 
siomedigaeth  eto.  Byth  oddiar  yr  amgylchiad  hwn,  mae  mab  hynaf 
brenin  Lloegr  yn  cael  ei  alw  yn  Dywysog  Cymru. 
Helyntion  Wedi  terfynu  achosion  Cymru  aeth  y  brenin  drosodd  i'r 
Ysgotland.  Cyfandir  i  athry wynu  rhwng  breninoedd  Ffrainc  ac  Arra- 
gon,  mewn  ymrafael  am  eu  tiriogaethau,  a  bu  yno  yn  enill  clod 
mawr  iddo  ei  hun  am  dros  dair  blynedd,  hyd  nes  i  annhrefn  yn  ei 
]ywodraeth  ei  hun  ei  orfodi  i  ddychwelyd.  Ac  yr  oedd  sefyllfa 
pethau  yn  Ysgotland  hefyd  yn  gyfryw  ag  y  parwyd  i  Edward 
ymyryd.  Bu  Alexander  III. ,  brenin  Ysgotland,  farw  yn  ddisymwth 
trwy  syrthio  oddiar  ei  gefìyl.  Yr  oedd  hawlfraint  y  goron  yn 
disgyn  ar  ei  ol  i  ŵyres  iddo,  merch  Eric,  brenin  Norway.  Cyn- 
lluniodd  Edward  briodas  rhwng  ei  fab  a'r  etifeddes  hono,  a  chafwyd 
boddlonrwydd  cyffredinol  i'r  cysylltiad.  Ond  yn  anfíbdus,  eymer- 
wyd  y  foneddiges  ieuanc  yn  giaf  pan  ar  ei  thaith  i'r  wlad  hon,  a  bu 
farw.  Erbyn  hyn  yr  oedd  tri  ar  ddeg  yn  dyfod  yn  mlaen  i  hawlio 
y  goron.  Bhoddwyd  y  pwnc  dyrys  i'w  benderfynu  gan  Edward, 
yn  nghyda  chyngor  lliosog  o  Ysgotiaid  a  Saeson.  O'r  diwedd 
dygwyd  nifer  yr  ymgeiswyr  i  lawr  i  ddau,  sef  John  Baliol,  a  Robert 
Bruce.  Gwnaeth  Edward  i'r  ddau  gydnabod  ei  oruwch-awdurdod 
ef  arnynt  cyn  penderfynu,  ac  ufuddhasant  hwythau.  Wedi  agos 
blwyddyn  a  haner  o  ymgynghori,  terfynwyd  yr  achos  o  blaid  Baliol, 
yr  hwn  a  goronwyd  Tachwedd  30,  1292,  a  daeth  drosodd  i  Loegr  i 
dalu  gwriogaeth  a  thyngu  fíyddlondeb  i  Edward. 

Yn  fuan  ar  ol  hyn,  cododd  terfysg  eto  rhwng  brenin  Ffrainc  ac 
Edward,  yr  hwn  a  achoswyd  trwy  ffrae  rhwng  morwyr  y  ddwy 
wlad.  Tua'r  un  amser  y  cododd  y  Cymry  wrthryfel  yn  erbyn  y 
Saeson;  a  daeth  gair  i  glustiau  y  brenin  fod  Baliol  yn  cyngreirio  â 
brenin  Ffrainc  yn  ei  erbyn.  Anfonodd  fyddin  i  Ffrainc  dan  ar- 
weiniad  Edmund  eifrawd;  aeth  â  byddin  ei  hun  i  Gymru,  a  dar- 
ostyngodd  y  terfysgwyr ;  ac  ar  ol  i  Baliol  wrthod  cynorthwyo  y 
brenin  â  milwyr,  nac  ymddangos  ger  ei  fron  i  roddi  cyfrif,  dygodd 
fyddin  fawr  i  Ysgotland;  gan  benderfynu  ei  Uwyr  ddarostwng. 


EDWÀRD   I.  113 

Darparodd  yr  Ysgotiaid  iV  wrthsefyll ;  ond  yr  oedd  Edward  yn 
drech  na  hwynt;  a  gorfu  iddynt  ffoi,  gan  adael  deng  mil  o  ladd- 
edigion  ar  y  maes.  Gorchfygwyd  Ysgotland  yn  y  frwydr  hon;  a 
rhoddodd  Baliol  y  deyrnas  i  fyny  i  Edward,  a  rhoddodd  Edward 
Dŵr  Llundain  yn  gartref  iddo,  gydag  ugain  milldir  o  gwmpas  y  Tŵr  o 
ryddid.  Gosodwyd  Iarll  Warenne  yn  rhaglaw  ar  y  wlad,  a  Saeson 
ac  Ysgotiaid  yn  brif  swyddogion  eraill.  Cymerodd  Edward  ymaith 
y  gareg  fawr  o  Scone,  ar  yr  hon  y  byddai  breninoedd  Ysgotland  yn 
cael  eu  coroni,  ac  anfonodd  hi  i  fonachlog  Westminster.  Nid  oes 
seiliau  digonol  i'r  traddodiad  ddarfod  iddo  ddystrywio  yr  holl  ysg- 
rifau  a  gynwysent  brofìon  o  annibyniaeth  Ysgotland. 

Ar  ol  tawelu  Ysgotland,  aeth  Edward  drosodd  i  Ffrainc,  ac  wedi 
cryn  amser,  gwnaed  heddwch  a  Philip,  cafodd  ei  diriogaethau  coll- 
edig  yn  ol,  priododd  â  Margaret,  chwaer  brenin  Ffrainc  (yr  oedd 
Eleanor  ei  wraig  gyntaf  yn  awr  wedi  ei  chladdu),  a  gwnaed  cytun- 
deb  priodas  rhwDg  Tywysog  Cymru  a  merch  Philip.  ErbyD  hyn  yr 
oedd  terfysgoedd  yn  codi  eto  yn  Ysgotland,  yn  cael  eu  cyffroi  gan 
annoethineb  a  gormes  y  llywodraethwyr  Seisnig.  Dyma  y  pryd  y 
gwnaeth  y  gwrol  William  Wallace  ei  ymddangosiad — gwr  o  fri 
anfarwol  yn  nghoffadwriaeth  y  wlad  hono.  Nid  oedd  yn  ymgeisydd 
am  orsedd  na  swydd;  ond  safodd  i  fyny  i  ymladd  dros  annibyniaeth 
ei  wlad  a'i  genedl,  a  chasglodd  fyddin  fawr  iV  ganlyn.  Canlynodd 
brwydrau  o'r  mwyaf  ffyrnig  a  gwaedlyd,  am  rai  blynyddoedd.  Yr 
oedd  Edward  yn  awr  yn  cael  y  trechaf,  ac  yn  medi  ei  elynion  i  lawr 
fel  glaswellt.  Ac  yn  mrwydr  fythgofiadwy  Falkirk,  Gorphenaf  22, 
1298,  enillodd  Edward  fuddugoliaeth  hollol;  rhwygodd  y  fyddin 
Ysgotaidd  yn  ddarnau;  ac  ni  chollasant  gymaint  o  wŷr  mewn  un 
frwydr  erioed  yn  eu  hanes.  Mae  nifer  eu  lladdedigion  yn  amrywio 
gan  wahanol  haneswyr  o  bymtheg  i  haner  can  mil.  Ond  er  hyn, 
nid  oedd  dyddiau  annibyniaeth  Ysgotland  eto  wedi  eu  rhifo.  Wedi 
i  Wallace  gael  ei  fradychu  gan  ei  was,  ei  ddwyn  i  Lundain,  ei 
grogi,  ei  ddarnio,  a  rhoi  ei  ben  ar  y  Tŵr,  daeth  amryw  ddewrion 
ar  ei  ol  yn  barod  i  gymeryd  ei  le,  ac  i  golli  eu  bywydau  dros  eu 
hannibyniaeth.  Yn  eu  mysg  yr  oedd  Robert  Bruce  (mab  y  Bruce 
fu  yn  ymgystadlu  â  Baliol),  Ẅishart,  a  Mowbray.  Yr  oedd  Wal- 
lace  wedi  cyfarfod  â  Bruce,  ac  wedi  rhoddi  ei  ysbryd  yn  fíìam, 
mewnaraeth  nerthol.  Coronwyd  Bruce  yn  frenin  yn  Scone  (1306), 
a  dechreuodd  wrthwynebu  hawliau  a  byddinoedd  Lloegr.  Yr  oedd 
Edward  yn  meddu  ar  ysbryd  di-ildio ;  er  ei  fod  bellach  wedi  tori 
gan  gystudd  a  heDaint,  penderfynodd  fyned  unwaith  eto  i  ddial  ar 
yr  Ysgotiaid  terfysglyd.  Gwnaeth  ei  fab,  ac  amryw  bendefigion 
ieuainc  eraill,  yn  farchogion ;  ac  yn  y  wledd  ar  yr  achlysur  hwnw, 
tyngodd  i  Dduw  y  cai  y  gwrthryfelwyr  deimlo  pwysau  ei  fflangell ; 
a  gorchymynodd  i'r  cwinpeini,  os  byddai  ef  farw  cyn  gwneyd  hyny, 


114  EDWABD   II. 

am  beidio  ei  gladdu  hyd  oni  chyflawnai  ei  fab  ei  adduned.  Dacw 
ef  unwaith  eto,  yn  hen  wr  aíiach,  o  flaen  ei  fyddin ;  ond  pan  yn  agos 
i  Carlisle,  cryfhaodd  ei  glefyd,  a  bu  farw  dranoeth,  Gor.  7,  1307, 
yn  69ain  oed,  ac  yn  y  35ain  flwyddyn  o'i  deyrnasiad.  Gadawodd 
ar  ei  ol,  o'i  wraig  gyntaf,  un  mab  (Edward),  a  phedair  merch;  ac 
o'r  ail  wraig,  ddau  fab,  Thomas,  Iarll  Norfolk,  ac  Edmund,  Iarll 
Kent. 

Mae  yn  hawdd  nodi  beiau  a  diífygion  yn  Edward  I.,  yn  enwedig 
os  edrychir  arno  oddiar  safle  yr  Iuddew,  y  Cymro,  neu  yr  Ysgotiad ; 
rhydd  ffordd  i'w  drachwant  trwyysbeilio  ycyntaf  o'i  arian,  athrwy 
ysbeilio  yr  ail  a'r  trydydd  o'u  gwledydd  a'u  hannibyniaeth.  Ond 
beth  bynag  a  ddywedir  am  ei  feiau,  yr  oedd  ei  gymhwysderau  i 
lywodraethu  yn  amlwg  ac  yn  enwog.  Meddai  ar  lygad  craff,  ysbryd 
dewr  ac  anturiaethus,  doethineb  eang,  a  dyfalbarhad  di-ildio.  Yr 
oedd  yn  wleidiadwr  da,  ac  yn  rhyfelwr  cadarn.  Cafodd  y  deyrnas 
o  law  ei  dad  mewn  cyflwr  digon  canolig ;  ond  gadawodd  hi  i'w  fab 
yn  y  cyflwr  goreu  y  bu  erioed  o'r  biaen.  Bu  farw  a'i  holl  fryd  ar 
orchfygu  Ysgotland,  a  chael  yr  holl  ynys  dan  un  pen.  Dywed  rhai 
o'r  haneswyr  iddo  cyn  marw  wneuthur  i'w  fab  dyngu,  y  buasai  yn 
ei  ferwi  ef  mewn  pair,  mor  gynted  ag  y  buasai  farw,  hyd  nes  byddai 
y  cnawd  wedi  gadael  yr  esgyrn ;  ac  yna  gladdu  y  cnawd,  a  chadw 
yr  esgyrn;  a  phob  tro  y  gwrthryfelai  yr  Ysgotiaid,  fod  iddo  ddwyn 
ei  esgyrn  gydag  ef  o  flaen  y  fyddin  i7w  darostwng.  Os  gwnaed  y 
cyfryw  lw,  nid  oes  un  hanes  iddo  gael  ei  gadw. 

III. — edward  ii.  (o  gaeünaheon),  1307 — 1327. 

Wbth  ddyfod  at  Edward  II.,  yrhwn  aelwid  Edwardo  Gaernarfon, 
oblegyd  mai  yn  nghastell  Caernarfon  y  ganed  ef,  yr  ydym  yn  dyfod 
i  gyffyrddiad  â  dyn  o  nodweddiad  gwahanol  iawn  i'w  dad  Edward  I. 
Dengys  ei  holl  hanes  ei  annghymhwysder  i  ddal  teyrnwialen  gwlad 
mewn  amseroedd  mor  helbulus.  Cyhoeddwyd  ef  yn  frenin  yn  Car- 
lisle,  ar  farwolaeth  ei  dad,  pan  oedd  o  dair  i  bedair  ar  ugain  oed, 
Bu  ei  dymher  serchog  a  chyfeillgar  yn  demtasiwn  flin  iddo  dros 
ystod  ei  fywyd,  oblegyd  yr  ymollyngai  gyda'r  duedd  hono  i  eithaf- 
oedd  ffol  a  direswm. 

Cyn  marwolaeth  ei  dad  yr  oedd  wedi  ffurfio  cyfeillgarwch 
eithafol  ag  un  Piers  Gaveston,  pendefig  ieuanc  o  Gascony.  Dywed- 
odd  ei  dad  lawer  wrtho  am  y  ffolineb  hwn,  gwaharddodd  y  deyrnas 
i  Ga^eston,  a  rhybuddiodd  ei  fab  cyn  marw  i  beidio  ei  alw  yn  ol 
mwy.  Ond  y  peth  cyntaf  a  wnaeth  Edward  ar  ol  ei  esgyniad  oedd 
tori  gorchymyn  synwyrol  ei  dad,  a  gyru  am  Gaveston  :  a  chododd 
ef  i  gymaint  o  fri  ac  awdurdod  ag  oedd  yn  rhwym  o'i  wneyd  yn 
wrthddrych  cenfìgen  a  dygasedd  ei  bendefigion,  Rhoddodd  iarllaeth 


EDWÂBB  II,  115 

eang  Cornwall  iddo,  priododd  ef  a'i  nith,  Margaret  de  Clare,  a 
gwnaeth  ef  yn  arglwydd  ystafellydd.  Trwy  ei  ddylanwad  ar  y 
brenin  newidiwyd  holl  brif  swyddogion  y  deyrnas ;  a  dywedir  fod 
y  brenin  yn  ei  anwylo  mor  fawr,  fel  y  dywedai  y  rhoddasai  y 
deyrnas  iddo,  pe  gallasai.  Yn  Ionawr,  1308,  pan  aeth  Edward 
drosodd  i  Ffrainc  i  briodi  y  landeg  Isabella,  gadawodd  Gaveston  yn 
rhaglaw  y  deyrnas,  ac  awdurdod  ddiderfyn  yn  ei  law.  A  phan  aeth 
y  pendefigion  i  gyfarfod  y  pâr  ieuanc  breninol  ar  eu  dychweliad, 
ymdaílodd  Edward  i  freichiau  Gayeston,  gan  ei  gofleidio  a'i  gusanu, 
yn  hollol  ddisylw  o  bawb  eraill,  ac  hyd  y  nod  o'r  briodferch  ei  hun. 
Ar  ddydd  y  coroniad  eilwaith  yn  Westminster,  Chwef.  24,  nid  oedd 
neb  yn  gymaint  ei  wychder  a'i  rwysg  a  Gaveston.  Cyffrowyd 
dygasedd  y  pendefigion  yn  fawr  yn  erbyn  y  brenin  ac  yntau; 
ac  yn  mhen  pedwar  diwrnod  ar  ol  y  coroniad,  aethant  at  y  brenin 
i  ofyn  ganddo  yn  ddiseremoni  i  yru  Gaveston  allan  o'r  deyrnas,  ac 
nad  oedd  i  ddychwelyd  dan  berygl  marwolaeth.  Yn  mhen  rhai 
misoedd  gorfu  i'r  brenin  ufuddhau.  Aeth  gydag  ef  i  Bristol,  ac 
ymadawsant  gyda  dagrau.  Yn  fuan  cafwyd  allan  fod  Gaveston  yn 
rhaglaw  Iwerddon,  a'i  fod  yn  arfer  rhwysg  anarferol  yn  y  wlad 
hono.  Ac  yn  mhen  tua  blwyddyn  yr  oedd  y  brenin  wedi  rhyddhau 
ei  ffordd  i  ddychwelyd  eilwaith  i  Loegr.  Tywalltodd  Edward  bob 
ffafrau  ar  ei  ben  eto,  ac  aeth  yntau  i  ymddwyn  yn  fwy  trahaus  nag 
erioed.  Collodd  y  pendefìgion  eu  hamynedd.  Cyfarfu  y  senedd, 
yn  1310,  a  gorfododd  y  brenin  i  gydsynio  i  nodi  pwyllgor  o  bendef- 
igion  i  ddiwygio  a  gweinyddu  y  llywodraeth.  Enwodd  yr  arch- 
esgob  (Winchelsea)  saith  esgob,  wyth  iarll,  a  thri  ar  ddeg  o  faron- 
iaid,  y  rhai  a  alwycl  "Ordeinwyr."  Ymneillduodd  y  brenin  yn 
ffromedig  gyda'i  anwesyn  Gaveston  i  Berwich,  lle  buont  yn  mwyn- 
hau  eu  gilydd  am  flwyddyn.  Yna  galwyd  arno  i  gyfarfod  y  senedd 
i'r  dyben  i  gadarnhau  rhes  o  benderfyniadau  pwysig.  Yn  mysg  y 
penderfyniadau  hyny  yr  oedd,  cyfarfyddiad  blynyddol  y  senecíd,  ac 
alltudiad  uniongyrchol  Gaveston  o'r  deyrnas.  Gorfodwyd  Edward, 
wedi  hir  wrthod,  i  gydsynio,  a  chanu  yn  iach  a'i  hoff-ddyn  unwaith 
eto,  yr  hwn  a  aeth  drosodd  i  Flanders.  Cyn  pen  dau  fìs  yr  oedd 
Gaveston  drachefn  gyda'i  feistr  breninol  yn  York,  yn  cael  ei  Iwytho 
â  ffafrau  ac  anrhegion. 

Gweithiodd  hyn  deimlad  cligofus  pendefìgion  y  deyrnas  i  gyn- 
ddeiriogrwydcl.  Cymerodd  Ieirll  Lancaster  a  Phenfro,  ac  eraill,  y 
flaenoriaeth  mewn  gwrthryfel  yn  erbyn  y  brenin,  a  dechreuasant 
ymlid  ar  ei  ol  ef  a  Gaveston.  Wedi  helfa  faith,  cymerwyd 
Gaveston  i  fyny  gan  Penfro  yn  Scarborough,  a  dygodd  ef  i  gastell 
Dedington,  ger  Banbury,  lle  y  gadawodd  ef  dan  ofal  ychydig  wyU 
wyr.  Cymerwyd  ef  oddiyno  gan  Iarll  Warwich,  cadwyd  cynghor 
ar  ei  achos,  a  thorwyd,  ei  jben.     Pan  glywodd  y  brenin  am  dynged 


116  EDWÀHD   II. 

ei  hoff-ddyn,  enynodd  ei  lid  yn  fawr,  a  bu  am  chwech  mis  mewn 
amrafael  â'i  faroniaid  o'r  herwydd. 

Wedi  heddychu  â'i  bobl  yn  achos  Gaveston,  aeth  Edward  â 
byddin  i  Ysgotland  (1314),  i  geisio  gwrthsefyll  ymdrechion  llwydd- 
ianus  Robert  Bruce  i  yru  y  Saeson  allan  o'i  diriogaethau,  ac 
adfeddianu  eu  cestyll  a'u  tiroedd.  Heblaw  goreuon  byddinoedd 
Lloegr,  yr  oedd  Edward  wedi   cyflogi  cymhorth  oddiar  y  Cyfandir, 

0  Iwerddon,  a  chorph  nerthol  o  Gymry,  nes  chwyddo  ei  fyddin,  os 
derbyniwn  dystiolaeth  yr  Ysgotiaid,  i  gan  mil  o  nifer,  i  gyfarfod  â 
rhyw  ddeng  mil  ar  ugain  gan  Bruce.  Cyfarfu  y  byddinoedd  mewn 
lle  a  elwid  Bannockburn,  o  fewn  dwy  fìlldir  i  Stirling,  a  chymerodd 
brwydr  fawr  a  hir-gofiadwy  le,  yn  yr  hon  yr  enillodd  yr  Ysgotiaid 
fuddugoliaeth  drwyadl.  Sicrhawyd  annibyniaeth  y  wlad  yn  y 
frwydr  hon,  sefydlwyd  Bruce  ar  ei  orseddfainc,  a  chafodd  y  Saeson 
y  dymchweliad  mwyaf  oddiar  y  Gorchfygiad. 

Cymerodd  Bruce  y  fantais  ar  y  fuddugoliaeth  hon,  a  gwnaeth 
ymosodiad  llwyddianus  ar  barthau  cyffìniol  Lloegr.  Gyrodd  ei 
frawd,  Edward  Bruce,  drosodd  i  Iwerddon  hefyd,  a  chymerodd 
hwnw  arno  y  titl  o  frenin  y  wlad.     Arweiniodd  Ilobert  fyddin  ar  ei 

01  i'w  gynorthwyo  ;  ond  parodd  y  newyn  mawr  oedd  yno,  yn  gystal 
ag  yn  Lloegr,  i  Bruce  ddychwelyd  gyda  cholledion  pwysig.  Gorch- 
fygwyd  a  lladdwyd  Edward  ei  frawd  mewn  brwydr  gerllaw  Dundalk, 
ac  aeth  y  cynlluniau  i  ddarostwng  Iwerddon  yn  ofer. 

Yr  oedd  meddwl  eiddil  a  benywaidd  Edward  II.  yn  anabl  i  ym- 
gynal  arno  ei  hun,  ac  nid  oedd  yr  arferiad  o  ddewis  prif-weinidog  i 
lywyddu  achosion  y  deyrnas,  a  rhyddhau  y  brenin  o'r  baich  a'r 
cyfrifoldeb,  eto  mewn  bod.  Felly  cawn  ef  dan  fath  o  angenrheid- 
rwydd  i  gadw  cyfeillach  ryw  hoff-ddynion,  y  rhai  a'i  darostyngent 
ef  yn  hawdd  a  hollol  dan  eu  dylanwad.  "Wedi  colli  Gaveston,  daeth 
un  Hugh  Despenser,  neu  Spenser,  pendefig  ieuanc  o  waedoliaeth 
Seisnig,  i  lenwi  ei  le,  mewn  ffafr  a  dyrchafiad  gyda'r  brenin. 
Meddai  ar  ddigon  o  gymhwysderau  i  swyno  serch  ei  feistr  breninol, 
ond  nid  i'w  gyfarwyddo  i  lywodraethu  achosion  y  deyrnas,  fel  y 
dylasai.  Priododd  Edward  ef  â  merch  Iarll  Caerloyw,  a  rhoddodd 
etifeddiaeth  dywysogaidd  iddo,  yn  cynwys  Morganwg,  a  rhanau  o 
gyífindiroedd  Cymru.  Bhoddodd  y  brenin  diriogaethau  llawn  mor 
eang  i'w  dad  hefyd,  er  ei  fwyn ;  a  daeth  gallu  ac  awdurdod  Edward 
yn  hollol  dan  ddylanwad  y  ddau  Spenser.  Cynhyrfodd  hyn  lid  y 
baroniaid  a'r  pendefigion  yn  eu  herbyn,  fel  yn  achos  Gaveston,  a 
darostyngodd  y  brenin  ei  hun  yn  fwy  o  wrthddrych  dirmyg  y  bobl 
nag  o'r  blaen.  Yn  1321,  cododd  y  baroniaid  mewn  arfau,  a  rhuthr- 
asant  ar  diriogaethau  y  ddau  Spenser,  a  gwnaethant  ddifrod  mawr. 
Yn  mysg  y  blaenoriaid,  yr  oedd  Ieirll  Lancaster  (cefhder  y  brenin), 
a  Henffordd;  Mortimer,  a  Clifford,    Anfonasant  at  y  brenin  i  geisio 


EDWAED  II.  117 

ganddo  ddiswyddo  nen  garcharu  y  ddau  Spenser,  ac  os  na  wnai 
hyny,  nad  oedd  i'w  hystyried  hwymwyach  dan  rwymedigaeth  iddo. 
Yr  oedd  eu  cynddaredd  yn  llosgi  mor  boeth,  fel  mai  prin  y  gallasent 
aros  am  yr  atebiad.  Dadleuodd  y  brenin  yn  eu  herbyn,  a  dywedai 
nad  oedd  yr  un  o'r  ddau  Spenser  gartref  i  ateb  drostynt  eu  hunain. 
Ond  mynodd  y  pendeíìgion  eu  ffordd,  a  chyhoeddodd  y  senedd,  yr 
hon  oedd  yn  eistedd  ar  y  pryd,  waharddiad  y  deyrnas  iddynt.  Yr 
oedd  y  brenin  wedi  myned  mor  ddirmygus  yn  ngolwg  y  wlad  trwy 
ei  gysylltiad  a'r  ddau  Spenser,  fel,  pan  alwodd  y  frenines,  pan  ar  ei 
thaith,  am  lety  noson  yn  nghastell  Arglwydd  Badlesmere  yn  Kent, 
nid  yn  unig  gwrthodwyd  ef  iddi,  ond  ymosodwyd  ar  amryw  o'i 
chymdeithion,  a  lladdwyd  hwy  yn  y  fan. 

Safodd  y  brenin,  beth  bynag,  yn  gyndyn  o  blaid  ei  ddau  gyfaill,  a 
ehododd  fyddin  o  ddeng  mil  ar  ugain  i  fyned  i  ddarostwng  terfysg 
y  pendefigion.  Anfonodd  Lancaster  am  gymhorth  yr  Ysgotiaid,  a 
chafwyd  allan  y  pryd  hwn  ei  fod  ef  yn  ffafriol  i'r  Ysgotiaid,  ac 
wedi  chwareu  y  bradwr  o'u  tu  yn  y  rhyfeloedd  diweddar.  Addaw- 
odd  Douglas  a  Murray  anfon  adgyfnerthion ;  ond  ni  ddaethant. 
Lladdwyd  Iarll  Henffordd  gan  Gymro  mewn  brwydr  yn  Borough- 
bridge  (Swydd  York),  a  chymerwyd  Lancaster  yn  garcharor. 
Dygwyd  ei  achos  i  brawf,  gwrthodwyd  iddo  gael  amddiffyn  ei  hun, 
a  dangoswyd  y  cyffelyb  ddirmyg  tuag  ato  ag  a  ddangosodd  ef  tuag 
at  Gaveston.  Rhoddwyd  ef  ar  geffyl  llwyd  heb  un  ffrwyn;  cerddai 
ei  gyffesydd  yn  ei  ochr;  lluchiai  y  bobl  ef  â  llaid.  "Brenin  y 
nefoedd,"  ebe  y  pendefìg,  "cymer  drugaredd  arnaf,  o  herwydd  mae 
brenin  y  ddaear  wedi  fy  ngwrthod!"  Torwyd  ei  ben,  a  chrogwyd 
wyth  ar  ugain  o  farchogion  fel  teyrnfradwyr. 

"Felly  y  terfyna  hanes  Thomas,  Iarll  Lancaster,  ty wysog  o  waed, 
ac  un  o'r  baroniaid  galluocaf  fu  erioed  yn  Lloegr.  Nid  yfodd  daear 
Lloegr  erioed,  ar  yr  un  adeg,  gymaint  o  waed  ei  phendefigion, 
mewn  achos  mor  iselwael,  ag  a  wnaeth  y  tro  hwn."  Taflwyd 
amryw  eraill  i  garchar,  cymerodd  y  brenin  eu  hetifeddiaethau, 
rhanodd  lawer  o  honynt  rhwng  y  ddau  Spenser,  a  gwnaeth  yr 
hynaf  yn  Iarll  Winchester. 

Un  o'r  prif  garcharorion  a  gadwyd  yn  fyw,  oedd  Roger  Mortimer 
o  Wigmore,  un  o  arglwyddi  cyffìndirol  Cymru.  Ond  taflwyd  yntau 
i'r  Tŵr,  a  dygwyd  dedryd  marwolaeth  yn  ei  erbyn.  Llwyddodd 
Mortimer  ryw  noson,  fel  Flambard  dan  Henry  L,  i  feddwi  ei 
wylwyr,  tori  trwy  fur  ei  gell,  dringo  allan  trwy  simnai  yr  ystafell 
nesaf,  a  chyda  chymhorth  cortynau,  ollwng  ei  hun  i  lawr  i'r  afon. 
Croesodd  hono  ar  fad,  a  chiliodd  i  Ffrainc,  lle  y  rhoddodd  ei  hun  i 
wasanaeth  Charles,  brawd  brenines  Lloegr.  Yr  oedd  Charles  wedi 
ei  ddigio  am  nad  ymddangosodd  Edward  ar  ddydd  ei  goroniad  i 
dalu  gwriogaeth  iddo  am  ei  diriogaeth  yn  Ffrainc,  ac  yn  dyfeisio 


118  EDWARD   II. 

i'w  dwyn  oddiamo.  Barnodd  Edward  yn  briodol  anfon  y  frenines 
drosodd  i  eiriol  gyda'i  brawd.  O'r  diwedd  cytunwyd  fod  i  Edward 
roddi  i  fyny  Guienne  a  Pontbieu  i'w  fab,  yr  hwn  nad  oedd  ond 
deuddeng  mlwydd  oed,  a  bod  i  Charles  dderbyn  gwriogaeth  hwnw 
am  danynt.  •  Anfonwyd  y  tywysog  ieuanc  drosodd,  a  chyflawnwyd 
y  seremoni.  Ond  yr  oedd  Isabella  a'i  mhab  yn  hwyrfrydig  iawn  i 
ddychwelyd  adref.  Ysgrifenodd  y  brenin  lythyrau  serchog  i'w 
cymhell ;  ond  dadleuai  y  frenines  ei  bod  yn  ofni  Spenser.  Cyn  hir 
daeth  y  pwnc  yn  destun  siarad  holl  Ewrop.  Ysgrifenodd  Edward 
lythyrau  yn  ei  achos  at  y  pab,  a  brenin  a  phendefìgion  Ffrainc ;  ond 
nid  oedd  dim  yn  tycio.  Y  dirgelwch  am  hyn  oedd  ei  bod  wedi 
ffurfìo  cyfeillgarwch  gormodol  â  Roger  Mortimer;  a  dywedid,  ac 
nid  heb  sail,  ei  bod  yn  byw  mewn  cysylltiad  anweddus.  O'r  diwedd 
cyhoeddodd  Edward  ryfel  â  brenin  Ffrainc.  Aeth  y  frenines  a'r 
tywysog  ieuanc  i  lys  Iarll  Hainault,  a  gwnaed  cytundeb  priodas 
rhwng  tywysog  Lloegr  â  Phillipa,  merch  yr  iarll.  Cododd  yr  iarll 
fyddin  nerthol  at  wasanaeth  y  frenines,  â'r  hon  yr  ymunodd  holl 
alltudedigion  Lloegr,  i  fyned  yn  erbyn  y  brenin,  i  beri  iddo  ddi- 
swyddo  y  ddau  Spenser,  a  Baldock  y  canghellydd.  Tiriodd  y 
frenines  a'i  byddin  yn  Orewell,  (Suffolk,  Medi,  1236),  a  derbyn- 
iwyd  hi  yn  llawen  fel  gwaredydd  y  wlad.  Ymunodd  Ieirll  Norfolk 
a  Leicester,  ac  esgobion  Ely,  Henfíbrdd,  a  Lincoln,  â  hi.  Ceisiodd 
y  brenin  godi  dinaswyr  Llundain  i'w  gwrthsefyll,  ond  gwrthodasant. 
Ffodd  y  brenin,  a  gadawodd  y  ddinas  dan  lywyddiaeth  esgob 
Exeter.  Gyda'i  fod  wedi  troi  ei  gefh,  cyhoeddodd  y  dinaswyr  o 
blaid  y  frenines,  torasant  ben  yr  esgob,  a  gollyngasant  yr  holl  gar- 
charorion  yn  rhydd  o'r  Tŵr.  Gwnaeth  y  brenin  amryw  gynygion 
mewn  gwahanol  barthau  i  godi  byddin,  ond  yn  ofer.  Nis  gallasai 
gael  neb,  oddigerth  y  ddau  Spenser,  Baldock,  ac  ychydig  weision. 
Ni  adawyd  brenin  erioed  mewn  sefyllfa  mwy  dirmygus.  Yr  oedd 
gwraig,  mab,  brodyr,  a  chefhder,  dan  arfau  yn  ei  erbyn,  ac  nis 
gallasai  addewidion  na  bygythion  gyffroi  neb  o'i  blaid.  Ymlidiwyd 
ef  gan  fyddin  y  frenines  i  Bristol.  Yr  oedd  Edward  wedi  gadael  y 
Spenser  hynaf  yno  i  amddiffyn  y  castell  a'r  ddinas;  ond  trodd  y 
dinaswyr  yn  ei  erbyn,  ac  yn  mhen  tridiau  gorfu  iddo  roddi  y  ddinas, 
y  castell,  a'i  hunan  i  fyny  i'w  ymlidwyr.  Cyhuddwyd  ef  o  ddy- 
lanwadu  yn  anmhriodol  ar  feddwl  y  brenin,  ei  anog  i  ddienyddio 
Lancaster,  &c.  Ni  chaniatawyd  iddo  gael  gwneyd  amddiffyniad, 
ond  crogwyd  ef  yn  hen  wr  penwyn,  dros  90ain  oed  fel  bradwr,  a 
thynwyd  ei  ymysgaroedd  allan  tra  yr  oedd  eto  yn  fyw.  Wedi  bod 
yn  nghrog  am  ddiwrnodau,  darniwyd  ei  gorph,  a  thaflwyd  ef  i'r  cwn. 
Gadawodd  Edward  a'r  Spenser  ieuangaf  Bristol  ar  íedr  hwylio  i 
ynys  Lundy,  wrth  geg  y  Bristol  Channel;  ond  dygwyd  hwy  ymaith 
gan  wynt  croes,  a  glaniasant  yn  Abertawy.     Bu  y  brenin  yn  ym- 


EDWAHD    II.  119 

guddio  am  beth  amser  o  gylch  monachlog  Nedd;  ond  daliwyd 
Spenser  yn  nghoed  Lantrissen  (Llantrisant?).  Dygwyd^ef  ^i  Hen- 
ffordd,  a  chondemniwyd  ef  i  farwolaeth  gyffelyb  i'w  dad  gan  yr  un 
barnwr  (Trussel).  Crogwyd  ef  ar  grogbren  haner  cant  troedfedd 
o  hyd;  torwyd  ei  ymysgaroedd  allan,  a  darniwyd  ei  gorph;  a 
thaflwyd  Baldock  i  garchar  Newgate,  lle  y  bu  farw.  Cymerwyd  y 
brenin  i  fyny  hefyd,  a  chauwyd  arno  yn  nghastell  Eenilworth. 
Galwyd  y  senedd  yn  nghyd,  cyhoeddwyd  y  tywysog  ieuanc  yn 
frenin,  a  diorseddwyd  ei  dad  gyda'r  unfrydedd  mwyaf.  Anfonodd 
y  senedd  genadau  hefyd  at  y  brenin,  y  penaf  o  ba  rai  oedd  Trussel, 
i'w  hysbysu  am  orseddiad  ei  fab,  ac  i  geisio  ganddo  yntau  roddi  i 
fyny  ei  awdurdod;  a  llwyddodd  addewidion  a  bygythion  Trussel  i 
gael  gan  y  brenin  wneuthur  eu  cais.  Dychwelasant  i  Lundain,  a 
choronwyd  y  tywysog  yn  Westminster,  gan  archesgob  Canterbury, 
Ion.  29,  1327.  Ond  gan  nad  oedd  y  brenin  ieuanc  eto  ond  pedair 
ar  ddeg  oed,  disgynodd  awenau  y  llywodraeth  i  ddwylaw  ei  fam  a 
Roger  Mortimer. 

Cadwyd  Edward  II.  yn  garcharor,  gan  ei  symud  o  gastell  i 
gastell.  Dygwyd  ef  o'r  diwedd  i  gastell  Berkeley,  a  rhoddwyd 
ef  dan  ofal  Arglwydd  Berkeley  a  Syr  John  Maltrayers.  Yn  absen- 
oldeb  arglwydd  y  castell,  ymddiriedwyd  y  carcharor  breninol  i  ofal 
dau  swyddog  creulon  o'r  enw  Thomas  Gourney  a  William  Ogle. 
Ac  ar  noson  dywell  tua  diwedd  mis  Medi,  clywyd  lleisiau  a  grudd- 
fanau  yn  adseinio  trwy  yr  holl  gastell,  ac  hyd  y  nod  trwy  ranau  o'r 
dref.  Dranoeth  taílwyd  pyrth  y  castell  yn  agored  i  bawb  fyned  i 
mewn  i  weled  corph  marw  y  brenin.  Nid  oedd  arwyddion  o  gam- 
driniaeth  ar  y  corph,  oddigerth  fod  ei  wynebpryd  wedi  ei  anffurfio 
gan  ddirdyuiadau.  Claddwyd  y  corph  yn  monachlog  Caerloyw,  heb 
wneuthur  ymchwiliad  i'r  achos.  Aeth  y  sî  allan  yn  fuan,  er  hyny, 
iddo  gael  ei  lofruddio  yn  greulon  gan  y  ddau  wyliwr,  a  hyny  trwy 
anfon  gwifren  gochboeth  i  fyny  i'w  ymysgaroedd,  trwy  bibell 
gorn,  fel  na  byddai  olion  oddiallan  yn  ganfyddadwy.  Yr  oedd  yn 
43ain  oed,  ac  wedi  bod  ar  enw  brenin  am  bedair  blynedd  ar  bym- 
theg  a  haner. 

Mae  nodweddiad  Edward  II.  yn  ddigon  amlwg  i'r  darllenydd  yn^ 
y  fraslinell  a  roddwyd  o  brif  amgylchiadau  ei  deyrnasiad:  Anaml 
y  cyfarfyddir  â  brenin  mwy  diniwed,  a  mwy  anabl  i  gymeryd 
aAvenau  llywodraeth  gwlad  yn  ei  law.  Nis  gallai,  ac  ni  fynai  ddwyn 
baich  y  llywodraeth  ar  ei  ysgwyddau  ei  hun,  a  byddai  yn  dra 
anffodus  yn  newisiad  ei  gyfarwyddwyr.  Wedi'r  cyfan,  nid  yn  y 
brenin  yr  oedd  yr  holl  ddrwg.  Yr  oedd  anniddigrwydd  a  gwanc  y 
pendefigion,  balchder  ac  anffyddlondeb  y  frenines,  yn  gystal  a 
gwendid  a  ffolineb  y  brenin,  yn  elfenau  terfysgoedd  y  deyrnas 
yn  amser  ei  deyrnasiad.      Ond  mewn  amgylchiadau  o'r  fath,  yr 


120  EBWAED   III. 

oedd  yn  beth  digon  nodweddiadol  o  blant  dynion  i  daflu  holl  feiau 
y  deyrnas  wrth  ddrws  penadur  oedd  mor  annghymhwys. 

iy — edward  iii.  (o  windsoh),  1327 — 1377. 

Gelwir  Edward  III.  yn  Edward  o  Windsor,  oblegyd  mai  yno  y 
ganed  ef,  ac  iddo  godi  castell  Windsor  yn  goífadwriaeth  o  hyny. 
Pan  wnaed  ef  yn  frenin,  ryw  wyth  mis  cyn  llofruddiad  ei  dad,  gan 
nad  oedd  ond  pedair  ar  ddeg  oed,  enwyd  deuddeg  o  brif  ddynion 
yr  eglwys  a'r  wladwriaeth  i  gymeryd  rhaglywiaeth  y  deyrnas  hyd 
nes  delai  i  oed.  Gwnaed  larll  Lancaster  yn  amddifíynydd  ei  berson ; 
atafaelwyd  eiddo  y  ddau  Spenser,  a  chaniatawyd  y  swm  o  ugain 
mil  o  bunau  y  flwyddyn  i  Isabella,  yn  llaw  yr  hon,  yn  nghyda 
Mortimer,  yr  oedd  yr  holl  awdurdod. 

Er  nad  oedd  amser  y  cytundeb  heddwch  ag  Ysgotland  i  fyny, 
cymerodd  Robert  Bruce  y  fantais  ar  y  cyfnewidiadau  hyn  i  ymosod 
ar  y  tiriogaethau  Seisnig.  Cymerodd  y  brenin  ieuanc  fyddin  o 
ddeugain  mil,  ac  yn  llawn  ysbryd  rhyfelwr,  aeth  i  Durham  i'w 
gyfarfod.  Bu  Edward  am  tua  deng  niwrnod  yn  chwilio  am  y 
gelynion,  ac  yn  methu  yn  lân  a  dyfod  o  hyd  iddynt;  ac  o'r  diwedd 
cynygiodd  wobr  o  gant  punt  y  flwyddyn  i'r  neb  a  roddai  hysbys- 
rwydd  iddo.  Enillodd  un  Thomas  Bokeby  y  wobr,  a  chafwyd  y 
gelyn  yn  gwersyllu  ar  lan  yr  afon  Tyne.  Cyfleodd  Edward  ei 
wersyll  gyferbyn,  o'r  tu  arall  i'r  afon.  Yr  oedd  tri  o  ryfelwyr  penaf 
Ysgotland  ar  y  maes  y  pryd  hwn,  sef  Robert  Bruce  (y  brenin),  Iarìl 
Murray,  ac  Arglwydd  Douglas.  Ond  ni  chymerodd  brwydr  le  y 
pryd  hwn,  oddigerth  i  ryw  ddau  cant  o  wŷr,  dan  arweiniad  Douglas, 
ruthro  ganol  nos  yn  ddiarwybod  i  wersyll  y  Saeson,  a  lladd  dros  dri 
chant  cyn  dychwelyd ;  a  bu  agos  i'r  brenin  gael  ei  ladd  yn  y  rhuthr- 
gyrch.  O'r  diwedd  collwyd  y  fyddin  Ysgotaidd  yn  ddiarwybod  yn 
y  nos,  ac  ymwasgarodd  y  Saeson.  Y  flwyddyn  ganlynol  cytunwyd 
ar  heddwch  rhwng  y  ddwy  wlad,  yn  yr  hwn  y  cydnabyddid  anni- 
byniaeth  Ysgotland;  ac  i'w  gadarnhau  yn  dynach,  dyweddiwyd 
Joana,  neu  Jane,  chwaer  Edward,  i  Dafydd,  etifedd  Bobert  Bruce. 

Cyn  fod  y  cytundeb  hwn  wedi  ei  gwblhau,  yr  oedd  Edw^ard  wedi 
priodi  â  Phillipa  o  Hainault,  yr  hon  ddefod  a  weinyddwyd  yn  York, 
Ion.  24,  1328;  a  phrofodd  y  foneddiges  hon  yn  wraig  anwyl  a 
rhinweddol  iddo. 

Cymerodd  Mortimer  i'w  law  ei  hun  yn  fuan  awdurdod  penadur; 
gwnai  y  cynghor  rhaglywyddol  yn  gwbl  ofer,  a  gosodai  fesurau 
pwysig  ar  y  wlad  heb  ymgynghori  â  neb.  Ac  yr  oedd  ef  yn  awr 
wedi  dyfod  yn  wrthddrych  y  genfìgen  a'r  dygasedd  a  deimlid  at 
Gaveston  a'r  ddau  Spenser,  ac  yn  ei  haeddu  yn  fwy  cyfiawn.  Yr 
oedd  Mortimeryn  ddigon  gwybyddus  o  elyniaeth  Ieirll  Kent,  Norfolk, 
a  Lancaster,  y  rhai  oeddent  oll  yn  berthynasau  agos  i'r  brenin,  a 


EDWARD  III.  Í21 

dyfeisodd  Iwybr  i  ddial  ar  un  o  honynt  beth  bynag,  er  ei  fod  yn 
prysuro  ei  ddinystr  ei  hun  wrth  hyny.  Parodd  osod  allan  y  sî  fod 
Edward  II.  eto  yn  fyw,  ac  yn  garcharor  yn  nghastell  Corfe;  hnd- 
wyd  Iarli  Kent  i  gredu  y  sî,  ac  ysgrifenu  llythyrau  ato  i  geisio 
ganddo  hawlio  ei  deyrnas  drachefn.  Gweithiodd  y  ddyfais  fel  y 
mynai  Mortimer.  Cymerwyd  Kent  i  fyny,  a  dygwyd  ei  lythyrau 
ei  hun  yn  dystion  yn  ei  erbyn.  Condemniwyd  ef  gan  senedd,  yn 
gymysgedig  o  bleidwyr  Mortimer  ac  Isabella,  i  gael  tori  ei  ben  am 
geisio  codi  dyn  marw  i'r  orsedd.  Cadwyd  yr  iarll  ar  y  dienyddle 
am  bedair  awr,  yn  herwydd  methu  cael  neb  i  gydio  yn  y  fwyTall  i 
gyflawni  y  ddedryd.  O'r  diwedd  cafwyd  gan  ddrwg-weithredwr 
condemniedig  ei  wneyd,  ar  yr  amod  ei  fod  i  gael  ei  ryddhau  am 
hyny.  Rhoddwyd  etifeddiaethau  yr  iarll  i  Geoffrey,  mab  ieuangaf 
Mortimer.  Taflwyd  Lancaster  i  garchar  dan  y  cyhuddiad  o  gyd- 
synio  à  Kent,  a  chospwyd  amryw  bendeflgion  eraill. 

Yn  mhen  tri  mis  ar  ol  dienyddiad  Kent  ganwyd  etifedd  i  Edward. 
yr  hwn  a  ddaeth  i  gofTadwriaeth  enwog  wedi  hyn  dan  yr  enw  "  Black 
Prince"  (tywysog  du — am  fod  ei  arfogaeth  yn  ddu,  a'i  fod  yn 
marchogaeth  ceffyl  du.)  Yr  oedd  llygad  yn  mhen  Edward,  ac  yr 
oedd  ei  galon  wedi  teimlo  llawer  oddiwrth  ormes  a  thra- 
arglwyddiaeth  Mortimer.  Yr  oedd  yn  awr  yn  ddeunaw  oed,  ac  yn 
dad;  a  thybiai  ei  bod  yn  bryd  iddo  gael  yr  awdurdod  i'w  law  eí 
hun.  Gwyddai  yn  dda  y  buasai  Isabella  ei  fam,  a  Mortimer,  yn 
groes  iddo ;  a  gwyddai  lawn  cystal  y  cawsai  ddylanwad  y  pendefig- 
ion  a'r  bobl  gyffredin  o'i  blaid.  Datguddiodd  ei  gyfrinach  i 
Arglwydd  Montacute,  a  dyfeisiwyd  y  cynllun.  Yr  oedd  y  senedd 
i  gyfarfod  yn  Nottingham  yn  mis  Hyclref,  1330;  aeth  Isabella, 
Mortimer,  a'r  brenin  yno,  a  gwnaethant  eu  harosiad  yn  y  castelh 
Nid  oedd  Mortimer  yn  symud  heb  lu  o  warchodwyr  o'i  gwmpas ; 
ac  yr  oedd  Isabella  yn  cadw  agoriadau  y  castell  bob  nos  yn  ei 
hystafell  wrely.  Beth  bynag,  yr  oedd  Montacute  wedi  datguddio  ei 
gyfrinach  i  lywodraethwr  y  castell,  a  hwnw  wedi  addaw  ei  arwain 
i  mewn  trwy  ogof  ddirgel  na  wyddai  Mortimer  ddim  am  dani.  Yn 
nyfnder  y  nos,  wele  Montacute  a'i  wŷr  yn  cripio  trwy  yr  ogofau 
tywyll  i'r  castell:  yn  y  fan  daeth  Edward  i'w  cyfarfod,  ac  ar- 
weiniodd  hwy  i  fyny  dros  y  grisiau  i  ystafell  dywell.  O'r  fan 
hono  clywent  swn  ymddyddan  o  neuadd  gysylltiedig  ag  ystafell 
Isabella.  Mortimer  ac  esgob  Lincoln  oedd  yn  ymgynghori  â'u 
gilydd.  Rhuthrodd  Montacute  ac  Edward,  a'r  rhai  oedd  gyda 
hwynt,  i  mewn,  gan  ladd  dau  farchog  oedd  yn  cadw  y  drws.  Neid- 
iodd  Isabella  o'i  gwely,  ac  mewn  ing  a  dagrau  eiriolodd  ar  "ei 
hanwyl  blentyn,"  i  arbed  "ei  haddfwyn  Mortimer."  Llusgwyd 
Mortimer  allan  o'r  castell,  a  rhoddwyd  ef  dan  wyliadwriaeth  ddyogel. 
Dranoeth  cyhoeddodd  Edward  ei  fod  yn  cymeryd  awenau  y  llywodr- 


122  EDWAED   III. 

aeth  ì?w  law  ei  hun,  a  galwodd  senedd  newydd  i  gyfarfod  yn 
Westminster  y  mis  canlynol.  Yno  dygwyd  Mortimer  ger  bron,  a 
chyhuddwyd  ef  o  achosi  marwolaeth  Edward  II.,  a'i  frawd  Iarll 
&ent,  yn  nghydag  amryw  bethau  eraill.  Condemniwyd  ef  yn  un- 
frydol,  a  chrogwyd  ef  wrth  yr  "Elms,"  yn  Tyburn.  Cyflewyd  y 
frenines  Isabella  i'w  chastell  yn  Bisings,  ger  Llundain,  Ue  y  cadwyd 
hi  am  saith  mlynedd  ar  ugain — hyd  ddydd  ei  mharwolaeth. 
Difeddianwyd  hi  o'r  ugain  mil  y  flwyddyn  o  waddol ;  ond  rhoddodd 
y  brenin  dair,  ac  wedi  hyny  bedair  mil  o  bunau  y  flwyddyn  at  ei 
gwasanaeth,  a  thalai  ymweliad  blynyddol  â  hi  yn  ei  chastell. 

Bellach  yr  oedd  Edward  wedi  cael  yr  holl  awdurdod  i'w  law  ei 
liun,  a  dechreuodd  a'i  harfer  er  llesiant  cyffredinol  ei  bobl  a'i  wlad. 
Ond  buan  y  rhedodd  ei  fryd  ar  y  dymunoldeb  o  ddarostwng 
Ysgotland.  Nid  oedd  yr  amodau  heddwch  a  wnaed  wedi  eu  cadw 
yn  fanwl,  a  bu  hyny  yn  esgus  cyfleus  dros  ymyryd.  Yr  oedd  yr 
enwog  Robert  Bruce  wedi  marw,  ac  wedi  gadael  y  deyrnas  i'w  fab, 
dan  ofal  laiil  Murray.  Yr  oedd  Arglwydd  Douglas  hefyd  wedi 
syrthio  o  flaen  y  Mooriaid  yn  Spain,  tra  yn  ceisio  dwyn  calon  ei 
feistr  (Bruce)  i  wlad  Canaan.  Yr  oedd  Murray  hefyd  wedi  myned 
i  fíbrdd  yr  holl  ddaear;  ac  felly  amddifadwyd  Ysgotland  mewn 
ychydig  amser  o  dri  o'u  rhyfelwyr  penaf.  Diorseddwyd  Dafydd 
Bruce,  a  chodwyd  Edward,  mab  John  Baliol,  yn  ei  le.  Ond  ni  fu 
gorchfygiad  yr  olaf  ond  byr;  yn  mhen  tri  mis  codwyd  yn  erbyn 
Baliol,  a  gorfu  iddo  fíbi  am  nodded  i  Loegr.  Cydnabyddodd  Baliol, 
yn  ystod  ei  fíbedigaeth,  oruwch-awdurdod  Edward  mewn  cynghor 
dirgelaidd,  ac  addawodd  briodi  Joana  ei  chwaer,  yr  hon  oedd  wedi 
ei  dyweddio  i  Dafydd  Bruce.  Ac  wedi  i  Edward  gael  cenad  ei 
senedd,  aeth  i  Berwich  i  gynorthwyo  Baliol  i  adenill  ei  orsedd 
golledig.  Cymerodd  brwydr  fawr  le  ar  fryn  Halidon,  ac  enillodd 
Edward  fuddugoliaeth  benderfynol,  pryd  y  lladdwyd,  meddir,  dair 
mil  ar  ddeg  o'r  Ysgotiaid.  Cadarnhawyd  Baliol  ar  ei  orsedd,  ac 
adnewyddodd  ei  ymostyngiad  i  Edward.  Ffodd  Bruce  a'i  ddy weddi 
iFfrainc;  ond  tua'r  flwyddyn  1341  cododd  yr  Ysgotiaid  eilwaith 
yn  erbyn  Baliol,  daeth  Bruce  drosodd,  ac  adsefydlwyd  ef  ar  orsedd 
Ysgotland. 

Tynwyd  llygad  Edward  y  pryd  hwn  oddiar  Ysgotland  gan  rag- 
olwg  am  fedclu  trysor  mwy  godiclog — dim  llai  na  choron  Ffrainc. 
Yr  oedd  ei  fam  Isabella,  merch  Philip  IV.,  yn  chwaer  i  dri  o 
freninoedd  olynol  y  wlad  hono — Lewis  X.,  Philip  V.,  a  Charles  IV., 
yr  olaf  o  ba  rai  a  fu  farw  yn  1328.  Nid  oedd  un  o'r  breninoedd  hyn 
wedi  gadael  mab  ar  ei  ol ;  ac  ni  bu  beny w  yn  teyrnasu  yno  oddiar 
y  bumed  neu  y  chweched  ganrif,  am  yr  ystyrient  y  rhyw  hono  yn 
annghymhwys  i  ddal  y  cyfryw  swydd.  Hawliai  Edward  y  goron 
yn  eithaf  disail,  er  fod  y  Ffrancod,  yn  rheolaidd  wrth  eu  cyfraith 


EDWARD    III.  .  123 

hwy,  wedi  ei  rlioddi  i'w  gefnder,  Philip  de  Valois.  Yn  raddol 
magodd  teimlad  drwg  rliwng  y  ddau  frenin,  a  chafwyd  achlysuron 
o  bob  tu  i  beri  i'r  teimlad  hwnw  ddangos  ei  hun.  Enillodd  Edward 
amryw  dywysogion  o'r  tu  arall  i'r  môr  o'i  blaid ;  ac  yn  mysg  eraill 
yr  oedd  ei  frawd  yn  nghyfraith,  Count  Hainault,  ymerawdwr 
Germany,  a  thywysog  Flanders.  Wedi  gofyn  cenad  ei  senedd, 
ysbeilio  y  masnachwyr  o  lawer  o'u  cyfoeth,  a  gwerthu  hyd  y  nod 
berlau  ei  goron  ei  hun,  yn  1339  aeth  Edward  drosodd  i'r  Cyfandir, 
ac  ymddangosodd  o  flaen  byddin  o  haner  can  mil.  Yr  oedd  brenin 
Ffrainc  wedi  casglu  byddin  o  ddwbl  y  nifer  i'w  gyfarfod.  Ond  er 
i'r  ddwy  fyddin  ddyfod  wyneb  yn  wyneb,  nid  ymladdwyd  yr  un 
frwydr.  O'r  diwedd  ymwasgarodd  y  byddinoedd;  ond  nid  cyn  i 
Edward  wario  ei  holl  arian,  a  suddo  i  dri  chan  mil  o  bunau  o  ddyled. 

Y  flwyddyn  ganlynol  enillodd  Edward  fuddugoliaeth  hynod  ar 
lynges  Ffrainc  yn  mhorthladd  Sluys,  lle  y  cymerocld  agos  bedwar 
cant  o  longau  y  gelyn,  ac  y  lladdwyd  o  ddeg  i  bymtheg  mil,  medd 
rhai,  deng  mil  ar  ugain,  medd  eraill,  o  Ffrancod,  trwy  y  cleddyf  a 
boddi  yn  y  môr,  a  thua  phedair  mil  o  wŷr  Edward.  Yr  oecld  y 
galanastra  a  ddyoddefodd  Ffrainc  yn  gyfryw  fel  yr  ofnai  neb  o'r 
gweinidogion  hysbysu  Philip  am  dano,  a  rhoddwyd  y  gorchwyì 
hwnw  i  fíwl  a  gedwid  gan  y  brenin.  "  Cachgwn  yw  yr  holl  SaesonÌ'? 
ebe  y  ífwl.  "Pa  fodd?"  gofynai  y  brenin.  "Arn  nad  oeddent  yn 
ddigon  dewr  i  neidio  i'r  môr  yn  Sluys,  fel  y  Ffrancod  a'r  Norman- 
iaid,"  oedcl  yr  ateb. 

Parhaocld  yr  amrafael  hwn  mewn  gwarchae  a  brwydrau  yn  Ffrainc 
am  flynyddau,  hyd  nes  y  gorfodwyd  Edward  o'r  diwedd  i  ddyfod  i 
amodau  heddwch.  Dychwelodd  i  Loegr  mewn  ysbryd  drwg,  a 
dechreuodd  ífrae  â'i  weinidogion  ei  hun  am  na  fuasent  yn  ei  gyf- 
lenwi  ag  arian  yn  ol  ei  archiadau.  Cyn  hir,  daeth  achos  cynen 
newydd  rhwng  Edward  a  Philip,  yn  nghylch  yr  etifedd  cyfreithlon 
i  dduciaeth  Llydaw;  a'r  canlyniad  fu  i  Edward,  yn  1346,  arwain 
byddin  gref  o  Saeson,  deng  mil  o  Gymry,  a  chwe  mil  o  Wyddelod, 
drosodd  i  Normandy.  Aeth  yn  ei  flaen  gan  gyflawni  difrod  mawr 
dros  y  wlad.  Ac  ar  ddydd  Sadwrn,  Awst  26,  1346,  yr  ymladdwyd 
brwydr  ofnadwy  Crecy,  yn  yr  hon  yr  enillodd  Edward,  a'i  fab  dewr 
y  Tywysog  Du,  y  fath  glod.  Yr  oedd  byddin  Ffrainc  yn  llawer 
mwy  o  nifer,  ond  cafodd  ei  dystrywio  yn  llwyr.  Yn  mhoethder  y 
frwydr  anfonwyd  at  Edward  i  geisio  ychwaneg  o  wŷr  i  adgyfnerthu 
ei  fab — y  "Black  Prince."  Gofynodd  os  oedd  ei  fab  wedi  syrthio. 
Atebwyd  nad  oedd,  ond  ei  fod  ag  ychydig  o  wŷr  yn  cyflawni  gwr- 
hydri.  Gyrodd  y  brenin  yn  ol  i  ddyweyd  wrth  ei  fab  am  ddal  ati 
â'r  nerth  oedd  ganddo,  a  sefydlu  ei  glod  trwy  yr  amgylchiad;  a'i 
íbd  ef  yn  benderfynol  iddo  ef  a'i  ychydig  wŷr  gael  holl  ogoniant  y 
diwrnod.     Calonogwyd  hwy  yn  fawr  gan  eiriau  y  brenin;  ac  erbyn 


124  EDWAHD   III, 

hwyr  y  dydd  yr  oedd  y  fuddugoliaeth  yn  gyflawn.  Rhedodd 
Edward  i  gyfarfod  ei  fab,  cymerodd  ef  yn  ei  freichiau  yn  ngwydd 
yr  holl  fyddin,  a  chusanodd  ef,  gan  ddyweyd,  "Fy  anwyl  fab!  Duw 
roddo  ddyfalbarhad  i  ti ;  fy  mab  gwirioneddol  i  ydwyt !  Ffyddlawn 
yr  ymddygaist  heddyw,  ac  yr  wyt  yn  deilwng  o  dderbyn  eoron!" 
Cafwyd  o'r  gelynion  wedi  eu  gadael  yn  feirw  ar  faes  y  gwaed  1 1  o 
dywysogion,  80  o  fanerwyr,  1200  o  farchogion,  ac  oddeutu  30,000 
o  íìlwyr  cyffredin.  Yn  eu  mysg  yr  oedd  Luxemburg,  brenin 
Bohemia.  Pan  ddywedwyd  wrth  hwnw  fod  ei  fab  wedi  ei  glwyfo 
ac  wedi  gadael  y  maes,  ac  nad  oedd  yn  bosibl  gwrthsefyll  tywysog 
ieuanc  Cymru ;  er  ei  fod  yn  ddall  gan  henaint,  mynodd  fyned  i'r 
frwydr  i  gael  "ergyd  ar  y  Saeson."  Parodd  rwymo  ei  farch  rhwng 
dau  farchog  arall,  a  myned  a'i  arf  yn  ei  law  yn  erbyn  y  gelyn ;  ac 
yno  y  syrthiodd.  Cymerodd  y  tywysog  ei  grib-addurn  fcrestj,  yr 
hwn  oedd  yn  cynwys  tair  pluen  estrys,  gyda'r  arwyddair,  "Ich 
Dien"  (yr  wyf  yn  gwasanaethu) ;  ac  y  mae  yr  arwyddnod  yma  wedi 
ei  ddwyn  hyd  heddyw  gan  Dywysog  Cymru. 

Yn  mhen  ychydig  ddyddiau  gwarchaeodd  Edward  dref  Calais,  gan 
benderfynu  cael  porthladd  cyíleus  iddo  ei  hun  y  tu  arall  i'r  môr. 
Tra  yr  oedd  Edward  yn  dwyn  y  gwarchae  yma  yn  mlaen,  daeth 
Dafydd  Bruce,  trwy  ddylanwad  brenin  Ffrainc,  fel  y  tybir,  â  byddin 
fawr  i  barthau  gogleddol  Lloegr,  gan  gymeryd  y  fantais  ar  absenol- 
deb  y  brenin  a  goreuon  ei  wŷr.  Dywedir  i  Phillipa,  y  frenines, 
gymeryd  ei  mharch,  ac  arwain  byddin  i  wrthwynebu  brenin  Ysgot- 
land.  Ymladdwyd  brwydr  yn  NeviVs  Cross,  enillodd  y  Saeson  y 
dydd,  cymerwyd  Bruce  yn  garcharor,  a  thaflwyd  ef  i'r  Tŵr.  Yn 
mhen  ychydig  amser,  cymerwyd  tywysog  arall — Charles  de  Blois~ 
yn  garcharor  yn  Ffrainc,  ac  anfonwyd  yntau  i'r  Tŵr;  ac  nid  bychan 
oedd  eu  llawenydd  yn  Lloegr  wrth  lwyddiant  arfau  y  brenin  yn 
mhob  parth. 

Yr  oedd  tref  Calais  yn  dal  yn  gyndyn  o  fis  i  fis,  dan  ofal  ei 
lîywydd  dewr,  John  de  Vienne.  Gyrodd  hwnw  1700  o'r  trefwyr 
mwyaf  diwerth  iddo  ef,  yn  wŷr  a  gwragedd,  allan,  gan  eu  taflu  ar 
drugaredd  Edward,  er  mwyn  arbed  defuyddiau  cynaliaeth  o  fewn. 
Ond  er  clod  i'w  enw,  ymddygodd  Edward  yn  garedig  tuag  atynt. 
Gwleddodd  hwynt  oll  â  chinio  dda,  a  gollyngodd  hwynt  ymaith, 
gan  roddi  ychydig  o  arian  yn  llaw  pob  un.  Yn  mhen  rhai  misoedd 
gyrodd  Vienne  bum  cant  eraill  allan  i'r  un  pwrpas ;  ond  yr  oedd 
Edward  wedi  ei  gyíFroi  erbyn  hyn  gan  feithder  y  gwarchae,  a  chaw- 
sant  oll  drengu  o  newyn  rhwng  rhengau  y  gwarchaewyr  a'r  muriau. 
Ymddangosodd  Philip  gyda  byddin  fawr  ar  fedr  ymladd  ag  Edward 
a  rhyddhau  y  dref ;  ond  gorfu  iddo  ddychwelyd,  a  gadael  y  dref  i'w 
thynged.  Pan  welodd  Vienne  i  Philip  gefhu,  a  phan  oedd  y  gwarchae 
wedi  parhau  tua  blwyddyn,  anfonodd  gynygiad  i  roddi  y  dref  i  fyny? 


EDWAHD  III.  125 

os  caent  eu  bywyd.  Gwrthododd  Edward  unrhyw  delerau.  Ond 
ar  eiriolaetli  Syr  Walter  Manny,  y  dewraf  o'i  wŷr,  boddlonodd 
Edward  ar  gael  bywydau  chwech  o'r  prif  fwrdeiswyr.  "Syr  Walter," 
ebai  y  brenin,  "dywedwch  wrth  y  llywydd,  y  rhaid  i  haner  dwsin 
o'r  prif  fwrdeiswyr  ddyfod  allan,  yn  droednoeth,  coesnoeth,  heb 
ddim  ond  eu  crysau  am  danynt,  a  rhaffau  am  eu  gyddfau,  ac  all- 
weddau  y  dref  a'r  castell  yn  eu  dwylaw.  Gwnaf  fy  ewyllys  ar  y 
rhai  hyny,  a  dangosaf  drugaredd  i'r  lleill."  Casglodd  y  llywydd 
holl  drigolion  y  dref,  yn  wŷr,  gwragedd,  a  phlant  i'r  farchnadfa,  a 
rhoddodd  amodau  celyd  Edward  ger  eu  bron.  Wylent  oll  yn  hidl, 
a  methent  ddyfod  i  unrhyw  benderfyniad.  Yn  nghanol  yr  olygfa 
hon,  wele  St.  Pierre,  dinasydd  mwyaf  cyfoethog  y  dref,  yn  dyfod  yn 
mlaen,  gan  ddyweyd,  "  Foneddigion !  fychain  a  mawTrion,  trueni 
fyddai  i'r  holl  bobl  yma  drengu :  yr  ydwyf  fì  yn  mlaenaf  yn  eynyg 
fy  mywyd  trosoch  i'ch  arbed."  Dylynwyd  ef  yn  fuan  gan  bump 
eraill.  Dylynwyd  hwy  at  y  pyrth  gydag  ocheneidiau  a  dagrau,  a 
gollyngwyd  hwy  allan  i  wyddfod  Edward  a'i  wŷr.  Rhoddasant 
yr  agoriadau  i'r  brenin,  ymgrymasant  o'i  flaen,  ac  erfyniasant  am 
arbediad.  Yr  oedd  yr  holl  bendeíìgion,  ac  eraill  oeddent  o  gwmpas5 
yn  wylo  dagrau  o  dosturi ;  ond  yr  oedd  Edward  yn  hollol  ddigyffro* 
a  gorchymynodd  dori  eu  penau  ymaith.  Deisyfai  ei  wŷr  arno  i'w 
harbed,  ond  ni  wrandawTai  arnynt.  Agorodd  Manny  ei  enau  eto 
dros  y  trefwyr  dewrion  oeddent  o  flaen  y  brenin.  "Anwyl  syr," 
ebai,  "erfyniaf  arnoch  i  ffrwyno  eich  digofaint!  Yr  ydyeh  ynglod- 
fawr  am  adderchawgrwydd  eich  ysbryd, — na  warthruddwch  eich 
clod  gyda'r  fath  weithred  a  hon.  Mae  y  dynion  dewrion  hyn  yn 
wirfoddol  wedi  taflu  eu  hunain  ar  eich  trugaredd,  er  mwyn  achub 
eu  cyd-drefwyr."  Yr  oedd  y  brenin  o  hyd  yn  gwbl  ddiystyr,  a 
gorchymynodd  alw  y  dienyddwr.  Ar  hyn,  wele  Phillipa,  y  frenines, 
yn  ymdaflu  ar  ei  phenliniau  o  flaen  y  brenin,  ac  yn  dywedyd  gyda 
dagrau,  "Fy  anwyl  syr,  nid  wyf  wedi  ceisio  dim  genych  er  pan 
groesais  y  môr  trwy  lawer  o  beryglon ;  yn  awr  yr  wyf  yn  ceisio  yn 
ostyngedig,  er  mwyn  Mab  y  Forwyn  Santaidd,  a'ch  cariad  ataf  fì, 
am  i  chwi  gymeryd  trugaredd  ar  y  chwech  dyn  hyn."  "Argl- 
wyddes,"  ebe  y  brenin,  "  buasai  yn  dda  genyf  pe  buasech  yn  rhyw 
le  arall;  nis  gallaf  wrthod  eich  cais  chwi.  Dyna  hwynt  yn  eich 
llaw  chwi;  gwnewch  a  fynoch  â  hwynt."  Gorchymynodd  Phillipa 
dynu  y  rhaffau  oddiam  eu  gyddfau,  rhoddodd  ddillad  iddynt  i'w 
gwisgo,  anrhegodd  hwynt  â  chinio  dda,  a  gollyngodd  hwrynt  ymaith, 
gan  roddi  chwech  darn  o  arian  yn  llaw  pob  un.  Cymerwyd  y  dref 
gan  Edward,  ac  arosodd  ef  a'r  frenines  yno  hyd  nes  y  ganed  merch 
iddynt,  yr  hon  a  alwyd  Margaret  o  Calais ;  ac  wedi  cytuno  ar 
heddwch  â  Philip  am  chwe  blynedd,  dychwelasant  i  Loegr,  a  bu 
Calais  yn  meddiant  y  Saeson  am  tua  dau  can  mlynedd. 


126  EDWÀED  ITI. 

Yn  y  flwyddyn  1348,  ymwelodd  pla  dinystriol  ag  Ewrop,  yr  hwn 
a  fedai  y  trigolion  i  lawr  wrth  y  canoedd  o  filoedd,  ac  a  ddiboblogai 
ganoedd  o  ddinasoedd  a  threfì  yn  ei  lwybr.  Dywed  haneswyr  i  haner 
trigolion  Lloegr  gael  eu  tori  i  lawr  ganddo.  Eto  ni  roddodd  y 
trychineb  ofnadwy  hwn  atalfa  ar  y  cleddyf,  y  bwa,  a'r  fwyall,  gyda 
lladd  a  dystrywio.  Mae  y  rhan  fwyaf  o  weddill  hanes  Edward  a'i 
fab — Tywysog  Du  Cymru,  yn  gynwysedig  mewn  amry wiol  frwydrau 
ychwanegol  â'r  Ysgotiaid  a'r  Ffrancod.  Prynodd  Edward  y  titl  i 
orsedd  Ysgotland,  gan  Baliol,  am  bum  mil  o  farciau,  a  thâl 
blynyddol  o  ddwy  fil  o  bunau,  yr  hyn  oedd  yn  llawer  gormod  am 
unrhyw  ditl  ag  oedd  gan  Baliol  allu  i'w  drosglwyddo.  Beth  bynag, 
cymerodd  y  brenin  fyddin  fawr  yno  eilwaith,  a  chyflawnodd  ddifrod 
truenus  dros  y  wlad,  o  Berwick  hyd  Edinburgh. 

Tua'r  un  amser  yr  oedd  y  Tywysog  Du  yn  arwain  byddin  trwy 
Ffrainc,  ac  yn  gadael  y  wlad  yn  ddiffaethwch  anrheithiedig  ar  ei  ol. 
Mewn  ysbaid  saith  wythnos,  dinystriodd  dros  bum  cant  o  ddinas- 
oedd,  trefi,  a  phentrefì.  Bu  Philip,  brenin  Ffrainc,  farw  yn  1350,  a 
daeth  John  ei  fab,  Duc  Normandy,  i'r  orsedd  ar  ei  ol.  Yn  1356, 
yr  ymladdwyd  brwydr  nodedig  Poictiers,  pryd  yr  enillodd  Tywysog 
Cymru  fuddugoliaeth  mor  enwog  gyda  deng  mil  o  wŷr,  ar  John  o 
Ffrainc  gyda  byddin  o  driugain  mil;  a  dygodd  y  tywysog  John  a'i 
fab  yn  garcharorion  i  Lundain.  Profocld  y  tywysog  ei  hun  yn  wir 
wron  yn  ei  ymddygiad  hael  a  charedig  at  John  pan  oedd  dan  ei  ofal 
fel  carcharor.  Wrth  ddyfod  i  mewn  i  Lundain,  rhoddodd  y  brenin 
ar  farch  ardderchog  o  liw  hufen,  a  marchogai  yntau  fel  gwas  ar 
ebolyn  du  ar  ei  ol.  Talai  iddo  y  parch  dyledus  i'w  fri,  a  gweinai 
arno  bob  amser  fel  gweinidog.  Bhoddwyd  palas  Savoy,  yn  Llun- 
dain,  at  wasanaeth  John.  Rhoddwyd  eiryddid  iddo  yn  mhen  pedair 
blynedd,  ar  amodau  penodol ;  ond  pan  wrthododd  ei  wŷr  gadw  at 
yr  amodau  hyny,  rhoddodd  John  ei  hun  i  fyny  i  Edward  eilwaith 
yn  1364;  cafodd  balas  Savoy  i  fyw  ynddo  drachefn,  ac  yno  y  bu 
farw.  Wedi  i  Bruce  fod  yn  garcharor  yn  y  Tŵr  am  un  ar  ddeg  o 
flynyddoedd,  rhyddhawyd  ef  gan  Edward  ar  yr  amod  fod  i'r  Ysgot- 
iaid  dalu  can  mil  o  farciau  o  bridwerth  mewn  deng  mlynedd  o 
amser.  Bu  Edward  yn  ceisio  cael  gorsedd  Ysgotland  i'w  law  eil- 
waith  trwy  ei  ddylanwad  ar  feddwl  Bruce;  ond  syrthiai  eu  holl 
gynlluniau  yn  ofer.  Bu  Bruce  farw  yn  1371,  a  daeth  ei  nai,  Steward 
o  Ysgotland,  dan  yr  enw  Robert  II.,  i'r  orsedd  ar  ei  ol  yn  ddiwrth- 
wynebiad ;  ac  nid  aflonyddwyd  arnynt  mwy  gan  Edward  o  Loegr. 

Wedi  i  Charles  V.,  mab  John,  ddyfod  i  orsedd  Ffrainc,  ni  fu  arfau 
Lloegr  mor  llwyddianus  yno.  Yr  oedd  y  Tywysog  Du  wedi  priodi 
â'i  gyfnithder,  Jane,  merch  Iarll  Kent,  a'i  dad  wedi  ei  anrhegu  â'r 
tiriogaethau  Seisnig  ar  y  Cyfandir,  yn  cynwys  Aquitaine  a  Gascony. 
Oddiyno  gwnaeth  rai  rhuthr-gyrchiadau  i  Spain,  a  chynaliodd  ei 


EDWAHD  IIÎ.  127 

ddewrder  milwrol  yn  ddifrychau  hyd  y  diwedd.  Yr  oedd  ei  ieehyd 
bellach  yn  gwaelu,  a  deng  mlynedd  ar  ugain  o  frwydro  caled  wedi 
gwanychu  ei  gyfansoddiad.  Dychwelodd  i  Loegr  er  mantais  i'w 
iechyd;  ond  bu  farw  yma,  Mehefin  8,  1376,  pan  yn  46ain  oed,  gan 
adael  un  mab  cyfreithlon  ar  ei  ol  (Richard),  i'r  hwn  y  sicrhaodd  y 
brenin  goron  Lloegr.  Claddwyd  ef  yn  eglwys  Canterbury,  ac  y 
mae  ei  fedd-faen  i'w  weled  yno  hyd  y  dydd  hwn. 

Yr  oedd  y  "Blach  Prince"  yn  cael  ei  haner  addoli  gan  y  bobl,  a 
mawr  fu  y  galar  am  ei  farwolaeth.  Ac  wrth  ystyried  ei  oes,  a'r 
amgylchiadau  yr  oedd  ynddynt,  rhaid  dyweyd  fod  llawer  o  ragorion 
dymunol — teilwng  o  glod  ac  efelychiad,  yn  perthyn  i'w  gymeriad„ 
Yr  oedd  yn  ufudd  a  pharchus  iawn  o'i  rieni — rhinwedd  anfynych 
iawn  yn  nhywysogion  yr  oesoedd  hyny.  Meddai  ar  galon  hael- 
frydig,  ac  ysbryd  hynaws  a  charedig.  Gadawodd  enwogrwydd 
mawr  ar  ei  ol  fel  llywydd  medrus,  fel  gwleidiadwr  doeth,  ac  fel 
rhyfelwr  dewr  a  llwyddianus.  Caniatawn  hefyd,  gydag  un  hanes- 
ydd,  nad  oedd  ei  wroldeb  a'i  dalentau  milwrol  ond  y  rhagorion  lleiaf 
ynddo,  a  bod  ei  haelfrydedd,  ei  ddynoliaeth,  ei  dynerwch,  a'i  gy- 
medroldeb,  yn  swyno  serchiadau  pawb.  Ond  nis  gallwn  gytuno  ag 
ef  i  ddyweyd  fod  ei  nodweddiad  "yn  enwog  am  bob  rhinwedd  clod- 
fawr,"  a'i  fod  ÍCyn  llewyrchu,  nid  yn  unig  ar  yr  oes  anwaraidd  yr 
oedd  yn  by w  ynddi,  yr  hwn  a  gadwodd  heb  gael  ei  anafu  gan  ddim 
o'i  llygredigaethau,  ond  fod  ei  nodweddiad  yn  llewyrchu  ar  unrhyw 
gyfnod  mwyaf  dysglaer  o  hanesiaeth  hen  neu  ddiweddar."  Mae  hyn 
yn  cael  ei  wrth-ddyweyd  gan  y  ffaith  ddarfod  iddo,  wrth  gymeryd 
dinas  Limoges,  er  ei  fod  yn  glaf  o'r  clefyd  y  bu  farw  o  hono,  ac  yn 
cael  ei  ddwyn  yn  y  rhyfelgyrch  ar  glud-wely,  wrthod  trugaredd  i 
neb  o'r  dinaswyr, — gwŷr,  gwragedd,  a  phlant,  er  eu  bod  yn  ym- 
grymu  wrth  ei  draed  gydag  erfyniadau  a  dagrau. 

Ergyd  trwm  i  Edward  fu  marwolaeth  Edward  ei  fab,  ac  ni  fu 
byw  ond  blwyddyn  ar  ei  ol.  Bu  yntau  farw  yn  Shene,  Mehefln 
21,  1377,  yn  64ain  oed,  ac  wedi  teyrnasu  dros  haner  can  mlynedd. 

Yr  oedd  Edward  III.  yn  ddyn  o  alluoedd  a  thalentau  anarferol, 
ac  yn  frenin  enwocaf  ei  oes.  Yr  oedd  ei  ddewrder  milwrol  yn 
deilwng  o'i  gystadlu,  yn  ddiau,  ag  eiddo  unrhyw  fìlwr  ar  lechres 
hanesiaeth,  a  hyn  oedd  un  o  brif  elfenau  enwogrwydd  yr  oesoedd 
hyny.  Gwir  fod  ei  wanc  a'i  uchelgais  yn  annghymedrol,  ac  nad  oedd 
ei  ymdrechion  ofer  ac  annghyfiawn  i  feddianu  coronau  Ysgotland  a 
Ffrainc  yn  un  clod  iddo ;  eto,  deilliodd  da  i  Loegr  oddiwrth  ei  ym- 
yriadau,  ei  fuddugoliaethau  amserol,  a'r  enwogrwydd  a  enillai  y  tu 
allan  i'w  diriogaethaii  ei  hun.  Ychwanegodd  hyn  at  ei  ddylanwad 
ar  ei  bendefìgion,  a  chynorthwyodd  ef  i  gario  allan  fesurau  da  i'r 
bobl.  Ystyrir  teyrnasiad  a  gorchestion  Edward  y  mwyaf  clodforus 
yn  hanes  penaduriaid  Lloegr ;  ond  y  mae  mwy  o  glod  yn  deilwng 


128  EICHÀRD   II. 

iV  enw  fel  llywodraethwr  a  gwleidiadwr  da,  nag  fel  rhyfelwr 
medrus,  er  cymaint  fu  llwyddiant  ei  arfau.  Mwynhaodd  y  wlad 
hon  fwy  o  lonyddwch,  a  mwy  o  degweh  ac  uniondeb,  dan  ei  deyrn- 
asiad  nag  a  gafodd  dan  un  o'i  ragflaenoriaid.  "Fel  pe  buasai 
tynged  dda  Lloegr,"  meddai  Walsingham — cydoeswr  â'r  brenin — 
"  yn  nglỳn  wrth  ei  berson,  llwyddodd  yn  ei  iechyd,  gwanychodd 
yn  ei  glefyd,  a  bu  farw  yn  ei  farwolaeth  ;  oblegyd  gydag  ef  bu  farw 
holl  obeithion  y  Saeson;  ac  yn  ei  amser  ef  nid  ofnent  oresgyniad 
gelyn,  na  gorchfygiad  mewn  brwydr."  Eto  cymylwyd  ei  ogoniant 
i  raddau  yn  ei  ddyddiau  diweddaf.  Bu  Phillipa  ei  wraig  farw  tuag 
wyth  mlynedd  o'iflaen;  syrthiodd  yntau  mewn  cariad  â  gwraig 
ieuanc  o'r  enw  Alice  Perrers,  yr  hon  a  ddaeth  i  feddu  cymaint  o 
ddylanwad  arno,  a  hwnw  mor  annymunol,  fel  y  cyfryngodd  y  senedd 
i  beri  iddi  ymadael  â'r  llys.  Er  hyny,  llwyddodd  Alice  i  aros  gyda'r 
brenin  hyd  y  boreu  diweddaf  y  bu  byw,  pryd  y  tynodd  y  fodrwy 
werthfawr  oedd  ar  ei  fys,  ac  yr  aeth  ymaith.  Yr  oedd  ei  weision 
yn  brysur  yn  ysbeilio  ei  dŷ  pan  oedd  y  brenin  yn  ymdagu  ag  angau ; 
ond  arosodd  mynach  wrth  erchwyn  ei  wely  i  geisio  gweini  cysuron 
iddo,  hyd  nes  iddo  anadlu  yr  olaf.  Claddwyd  ef  mewn  rhwysg 
mawr  yn  eglwys  gadeiriol  Canterbury,  gerllaw  bedd  Thomas  à 
Bectet. 

Cafodd  Edward  saith  o  feibion  a  phump  o  ferched  o  Phillipa  o 
Hainault.  Bu  dau  o'r  rhai  hyn  farw  yn  eu  babandod ;  bu  dau  eraill 
— Edward,  Tywysog  Cymru,  a  Lionel,  Duc  Clarence — farw  o  flaen 
eu  tad.  Y  meibion  a  adawodd  y  brenin  ar  ei  ol  oeddent  John  o 
Gaunt,  Duc  Lancaster;  Edmund,  Iarll  Cambridge;  a  Thomas,  larll 
Buckingham. 

y. — eichard  ii.,  1377 — 1399. 
Daeth  Richard  II.  (o  Bordeaux — lle  ei  enedigaeth)  mab  Edward  y 
Tywysog  Du,  i'r  orsedd  ar  farwolaeth  ei  dadcu,  Edward  III.,  yn 
ddiwrthwynebiad.  Coronwyd  ef  gyda  rhwysg  mawr  yn  West- 
minster,  Gorphenaf  16,  1377,  pan  nad  oedd  ond  un  ar  ddeg  oed. 
Galwyd  senedd  newydd  yn  nghyd,  penodwyd  llefarydd  (speaker) 
yn  Nhŷ  y  Cyífredin  am  y  waith  gyntaf — sef  Syr  Peter  de  la  Mare;  a 
nodwyd  nifer  o  bersonau  i  lywyddu  achosion  y  deyrnas  tra  fyddai 
Bichard  dan  oed.  Yr  oedd  gan  y  brenin  ieuanc  dri  ewythr,  fel  y 
nodwyd,  brodyr  ei  dad,  y  rhai  a  edrychent  arno  ef  yn  ddiau  gyda 
llygad  eiddigus.  Ond  yr  oedd  y  parch  dwfn  a  deimlai  y  genedl  at 
y  Tywysog  Du,  yn  nghyda  glendid  a  sirioldeb  y  llanc,  yn  gadernid 
diysgog  dano  ef,  ac  yn  gwneyd  unrhyw  gystadleuaeth  ag  ef  am  yr 
orsedd  yn  beth  hollol  ofer.  Yr  oedd  nodweddiad  yr  ewythrod  hyn 
hefyd  yn  gyfryw,  fel  pe  buasai  un  yn  codi  i  hawlio  yr  awdurdod,  y 
buasai  y  lleill  yn  sicr  o'i  wrthwynebu.     John  o  Gaunt,  Duc  Lan- 


BICHÀBD  II.  129 

caster,  a  brenin  Castile,  oedd  y  penaf  o  honynt ;  ond  nid  oedd  yn 
anturiaethus  na  phoblogaidd.  Cododd  Bichard  Edmund  i  dduc- 
iaeth  York,  a  Thomas  i  dduciaeth  Gloucester.  Diog,  llwfr,  ac 
anfedrus  oedd  Edmund;  ond  yr  oedd  Thomas  yn  wrol,  terfysglyd, 
a  phoblogaidd. 

Yr  oedd  llawer  o  bethau  yn  annymunol  yn  nghyflwr  y  deyrnas 
yn  amser  marwolaeth  Edward.  Yr  oedd  ei  thrysorgell  yn  wag :  yr 
oedd  tymhor  y  cytundeb  heddwch  wnaed  â  Ffrainc  wedi  rhedeg  i 
fyny,  a  chymerodd  Charles  y  fantais  ar  ieuangrwydd  Bichard  i 
wneyd  ymosodiad  ar  lanau  deheuol  Lloegr.  Yr  oedd  Bobert 
Steward,  brenin  Ysgotland,  hefyd  ar  delerau  cyfeillgar  â  Charles  o 
Ffrainc,  a'r  cysylltiad  hwnw  yn  ymddangos  yn  fygythiol  i  Loegr. 
Yr  oedd  y  pethau  hyn  yn  galw  am  ddarpariadau  milwrol  pwysig ;  a 
thuag  at  hyny  rhaid  oedd  cael  arian.  Ac  i  gyfarfod  y  diffyg  hwn 
cawn  dreth  yn  cael  ei  gosod  ar  ffurf  newydd.  Bhoddwyd  ar  bob 
un  o  bymtheg  oed  ac  uchod,  gwryw  a  benyw,  i  dalu  swllt  o  dreth; 
ond  mewn  dinasoedd  a  threfì  yr  oedd  y  swm  i  gael  ei  ranu,  fel  y 
gallai  y  cyfoethogion  gynorthwyo  y  tlodion. 

Parodd  y  dreth  ffol  hon  derfysg  mawr  trwy  y  wlad.  Yr  oedd 
cyflwr  Lloegr  yn  addfedu  yn  awr  i  gyfnewidiadau  diwygiadol 
pwysig ;  goleuni  gwareiddiad  a  rhyddid  eisoes  wedi  taflu  ei  lewyrch, 
ond  fod  y  beichiau  eto  heb  eu  symud.  Yn  Flanders,  yn  gystal  ag 
yn  Ffrainc,  yr  oedd  y  bobl  gyffredin  wedi  codi  yn  un  llaw  i  hawlio 
eu  hiawnderau,  ac  yr  oedd  yr  un  teimlad  yn  casglu  nerth  yn  brysur 
yn  Lloegr.  Cymerodd  un  John  Ball,  offeiriad  digymeriad,  yr  hwn 
oedd  dan  ddysgyblaeth  eglwysig,  y  gorchwyl  mewn  llaw  o  bregethu 
yn  erbyn  gormes  y  pendefìgion,  ac  o  blaid  cydraddoldeb  cyffredinol; 
a  rhoddid  derbyniad  gwresog  i'w  athrawiaeth  gan  y  miloedd.  Yr 
oedd  gosodiad  y  fath  dreth  ag  a  nodwyd  ar  adeg  mor  gyffrous,  yn 
ynfydrwydd  o'r  mwyaf,  ac  yn  rhwym  o  danio  y  nwy  gasgledig  i 
ffrwydriad.  Ac  yr  oedd  dyhirwch  a  chreulondeb  casglyddion  y 
dreth  yn  ei  gwneyd  yn  fwy  annyoddefol  fyth.  Yr  oedd  dadleuon 
yn  nghylch  yr  oedran  yn  beth  digon  naturiol,  ac  yn  esgor  ar  flin- 
derau  parhaus.  Ac  yn  fynych,  pan  ddadleuai  y  fam  nad  oedd  y 
ferch  ond  pedair  ar  ddeg  oed,  haerai  casglwr  y  dreth  ei  bod  yn 
bymtheg,  a  dywedai  y  torai  ef  y  ddadl  trwy  gynyg  y  sarhad  mwyaf 
anweddus  ar  y  ferch  ieuanc.  Aeth  un  o'r  casglyddion  hyn  i  dŷ  un 
Wat  Tyler,  gof  yn  Dartford,  a  gofynodd  am  y  dreth  dros  eneth 
ieuanc.  Dywedodd  ei  mham  nad  oedd  eto  wedi  cyrhaedd  yr  oed- 
ran  hwnw,  ac  nad  oedd  yn  rhwymedig.  Dywedodd  y  casglydd  y 
buasai  ef  yn  ei  phrofi,  a  chynygiodd  ymddwyn  yn  anweddus  ati. 
Gwaeddodd  y  ferch  a'r  fam  allan,  a  daeth  gwr  y  tŷ  i  mewn  â 
morthwyl  yn  ei  law,  a  tharawodd  y  dyn  nes  oedd  ei  ymenydd  dros 
y  lle.  Canmolodd  ei  gymydogion  ei  ymddygiad,  a  dywedasant  y 
3  i 


130  BICHAHD  II. 

buasent  yn  sefyll  un  ac  oll  o'i  blaid.  Cododd  holl  swydd  Kent  o 
gongl  i  gongl,  a  gwnaethant  Wat  Tyler  yn  flaenor  iddynt.  Ymunodd 
gwrthryfelwyr  Essex  â  hwy,  dan  arweiniad  un  Jack  Straw.  Rhed- 
odd  yr  ysbryd  fel  tân  gwyllt  dros  yr  holl  siroedd  cylchynol,  fel  yr 
aeth  y  gallu  yn  ormod  i'w  lywodraethu  na'i  wrthsefyll  cyn  i'r  llyw- 
odraeth  gael  amser  i  wneyd  unrhyw  ddarpariadau.  Erbyn  i'r  gwrth- 
ryfelwyr  gyrhaedd  Llundain,  yr  oeddent  yn  rhifo  can  mil  o  wŷr. 
Ysbeilient  dai  a  meddianau  y  cyfoethogion  ar  eu  fíbrdd,  a  lladdent 
bob  barnwr,  cyfreithiwr,  a  phendefig  a  syrthiai  i'w  dwylaw.  Ar 
y  ffordd  o  Canterbury  i  Lundain  dygwyddodd  i  weddw  y  Blach 
Prince,  mam  Richard,  ddyfod  i'w  dwylaw ;  ond  ni  wnaethant  niwed 
iddi,  eithr  gollyngwyd  hi  i'w  ffordd,  wedi  iddi  orfod  cusanu  amryw 
o  wynebau  bawlyd  y  terfysgwyr.  Gwnaethant  ddifrod  mawr  ar 
fywydau  a  meddianau  yn  Llundain.  Torasant  i  mewn  i  Newgate, 
a  gollyngasant  yr  holl  garcharorion  yn  rhydd ;  rhoddasant  balas 
ardderchog  Savoy,  tŷ  Duc  Lancaster,  ar  dân ;  gwnaethant  ÿr  un  peth 
â'r  Temple,  yn  nghydag  amryw  leoedd  eraill.  Y  cwestiwn  a  ofynent 
i  bob  un  a  gyfaríýddent  oedd, — "Gydaphwy  yr  wyt  ti  yn  dal?'* 
ac  os  na  atebai,  "Gyda'r  brenin  Richard  a'r  cyffredin,"  torent  ei 
ben  yn  ddiseremoni.  Yr  oedd  y  brenin  a'i  fam,  ac  amryw  eraill, 
wedi  ffoi  i'r  Tŵr  am  ddyogelwch.  Boreu  y  14eg  o  Fehefin,  1381, 
anfonodd  y  brenin  genad  atynt  i  ddyweyd  y  buasai  ef  yn  eu  cyfarfod 
wrth  Mile  end,  i  roddi  iddynt  yr  hyn  a  ofynent.  Prysurodd  y  rhan 
fwyaf  o'r  terfysgwyr  tuag  yno,  ac  yn  y  man  yr  oedcl  y  brenin  ieuanc 
(pymtheg  oed)  ag  ychydig  gwmni  yn  nghanol  triugain  mil  o 
honynt.  Y  pedwar  peth  a  geisient  oedd— llwyr  ddyddimiad  caeth- 
wasiaeth  iddynt  hwy  a'u  plant  am  byth;  gostyngiad  ardreth  tir  da 
i  bedair  ceiniog  yr  erw ;  cyflawn  ryddid  i  brynu  a  gwerthu,  yn  y 
ffeiriau  a'r  marchnadoedd,  heb  doll  na  threth ;  a  maddeuant  cyff- 
redinol  o'u  holl  droseddau.  Atebodd  y  brenin  iddynt  yn  serchog  y 
cawsent  eu  holl  ddymuniad;  gosododd  ddeg  ar  ugain  o  ysgrifwyr 
ar  waith  yn  ddioed  i  ysgrifenu  copiau  o  freinlen  i'r  perwyl  hwnw, 
a  dychwelodd  llawer  o'r  bobl  tua'u  cartrefleoedd. 

Tra  yr  oedd  Richard  yn  gwneyd  amodau  â'r  terfysgwyr  yn  Mile 
end,  torodd  Wat  Tyler,  gyda  phedwar  cant  o'i  ganlynwyr,  i  mewn 
i'r  Twr,  a  lladdodd  archesgob  Canterbury,  canghellydd  y  deyrnas,  a 
Syr  Robert  Hales,  y  trysorydd,  yn  nghydag  amryw  bendefigion 
eraill;  ond  gadawsant  y  frenines  i  ddianc  a'i  bywyd  ganddi  eilwaith, 
er  iddi  gael  ei  chymeryd  ymaith  mewn  llewyg  gan  ddychryn. 

Dranoeth  marchogai  Bichard  i'r  ddinas,  yn  cael  ei  ganlyn  gan 
oddeutu  triugain  ar  feirch ;  ac  wrth  groesi  Smithfield,  cyfarfyddodd 
â  Wat  Tyier,  yn  arwain  ugain  mil  o  derfysgwyr.  Gwnaeth  Tyler 
arwydd  ar  ei  wŷr  i  sefyll,  a,  marchogodd  yntau  yn  mlaen  at  y  brenin. 
Wedi  ychydig  o  ymddyddan,  a  Tyler  yn  arfer  geiriau  balchaiddi 


EICHARD  II.  131 

collodd  Walworth,  maer  Llundain,  ei  amynedd,  a  gwanodd  Tyler  â 
dagr  yn  ei  wddf ;  y  foment  nesaf  yr  oedd  cleddyf  gwr  arall  o'r  enw 
Standish,  yswain  y  brenin,  trwy  ei  galon,  a  syrthiodd  i  lawr  yn  farw. 
Cododd  ei  ganlynwyr  eu  bwäau,  ar  fedr  dial  gwaed  eu  blaenor,  pan 
nesaodd  Richard  yn  mlaen  atynt  gyda  phresenoldeb  meddwl  an- 
arferol,  ac  a'u  cyfarchodd  yn  serchog,  "Beth  y  w  ystyr  y  terfysg  hwn, 
fy  mhobl  dda  i?  a  ydych  yn  cyífroi  oblegyd  i'ch  blaenor  syrthio? 
Myfi  yweich  brenin;  abyddaffi  yn  flaenor  i  chwi. "  Tawelodd 
geiriau  serchog  Bichard  y  terfÿsgwyr,  ac  arweiniodd  hwynt  i  faes 
yn  Islington ;  erbyn  hyny  yr  oedd  byddin  fawr  o  eiddo  y  brenin 
wedi  cyrhaedd,  yr  hon  nad  oedd  gwiw  i'r  gwrthryfelwyr  eu  gwrth- 
sefyll.  Ymgrymodd  llawer  o  flaen  Richard  am  drugaredd;  ac  er 
fod  amryw  o'r  pendefìgion  am  ruthro  arnynt  a'u  lladd  o'r  trwch, 
gwrthododd  y  brenin  ganiatau ;  ond  yn  fuan  cynghorwyd  y  brenin  i 
alw  y  freinlen  a  ganiatawyd  i'r  terfysgwyr  yn  ol,  a  çhrogwyd 
pymtheg  cant  o'r  rhai  mwyaf  blaenllaw  o  honynt. 
*  Y  flwyddyn  ganlynol  (1382),  priododd  Richard  ag  Anne,  merch 
brenin  Bohemia,  boneddiges  gall  a  rhinweddol,  teilwng  o  well  gwr 
na  Richard,  a'r  hon  a  elwid  gan  y  bobl  "y  frenines  dda  Anne." 
Wedi  dangos  cymaint  o  wroldeb  a  medr  i  dawelu  y  terfysgwyr,  ac 
yntau  mor  ieuanc,  ac  wedi  cael  cydmar  mor  rhagorol,  yr  oedd  dys- 
gwyliad  y  wlad  yn  fawr  wrtho ;  a  thybient  y  caent  ynddo  frenin 
teilwng  o'i  dad  a'i  dadcu.  Ond  po  hynaf  yr  âi  Richard,  mwyaf  oll 
y  siomid  dysgwyliadau  ei  bobl  ynddo. 

Yn  fuan  aeth  ei  fryd  yn  fwy  ar  wychder,  moethau,  a  phleserau, 
nag  ar  lywodraethu  ei  bobl  yn  dda.  Ac  fel  Edward  II.,  dewisodd 
gyfeillion,  yn  enwedig  Robert  de  Vere,  Iarll  Oxford,  i'w  arwain  ar 
gyfeiliorn,  ac  i'w  lygru  yn  fwy.  Dywedir  iddo  dalu  £80,000  am 
hugan;  fod  ganddo  ddau  gant  o  gogyddion;  a'i  fod  wrth  gadw  ei 
wyliau  Nadolig  yn  Westminster  yn  difa  bob  dydd  28  o  ychain,  300 
o  ddefaid,  ac  ednogiaid  ffowlsj  yn  ddirifedi.  Cododd  De  la  Pole, 
mab  i  fasnachydd  galluog,  gwr  o  fedr  a  thalentau,  yn  ganghellydd  y 
deyrnas,  a  gwnaeth  ef  yn  Iarll  Suffolk.  Buan  y  gwnaeth  ei  oferedd 
a'i  wastraff  ef  yn  llai  poblogaidd  gyda'r  werin,  a'i  ffafr  a'i  anrhegion 
diddiwedd  i'w  gymdeithion  afradlon  yn  wrthcldrych  dygasedd  y 
pendefigion.  Ac  yr  oedd  ei  holl  nodweddiad  yn  tueddu  i  gyffroi 
anniddigrwydd  a  therfysg  yn  ei  lywodraeth. 

Ymadawodd  Duc  Lancaster  â'r  deyrnas  gyda  byddin  i  geisio 
gwneyd  yn  dda  ei  hawl  i  freniniaeth  Castile,  yn  Spain,  ond  ni 
lwyddodd  yn  ei  amcan,  a  dinystriwyd  y  rhan  fwyaf  o'i  wýr  gan 
haint  ac  afìechyd.  Yn  ei  absenoldeb  ef  cododd  terfysgoedd  gartref. 
Yr  oedd  Gloucester,  ewythr  arall  i'r  brenia,  yn  cyffroi  amryw  o'r 
pendefigion  i  sefyll  yn  erbyn  annhrefh  y  Uywodraeth.  O'r  diwedd 
yn  1386,  cododd  ei  senedd  yn  erbyn  Richard,  diswyddwyd  De  1% 


132  HICHARD  II. 

Pole,  a  nodwyd  cynghor  o  bedwar  ar  ddeg,  y  rhai  oeddent  agos  oll 
yn  bleidiol  i  Gloucester,  i  lywyddu  acbosion  y  deyrnas.  Er  mor 
groes  i  feddwl  y  brenin  oedd  y  pethau  hyn,  ac  er  ei  fod  yn  awr 
yn  21ain  oed,  cydsyniodd  â'r  trefniadau,  y  rhai  oeddent  mewn 
gwirionedd  yn  ei  ddiorseddu.  Gwelodd  y  brenin  ei  fod  wedi 
diraddio  ei  hun,  a  cheisiodd  adenill  ei  awdurdod.  Gwnaeth  ei  oreu 
gyda  siryddion  y  gwahanol  siroedd  er  cael  ganddynt  i  roi  eu  dylan- 
wad  o'i  blaid  yn  yr  etholiad  nesaf.  Galwodd  hefyd  bwyllgor  o'r 
prif  farnwyr  yn  Nottingham,  y  rhai  a  roddasant  eu  barn  o  blaid  y 
brenin,  ac  a  ddywedent  ddarfod  i'r  pendefigion  wneyd  yn  afreolaidd, 
a'u  bod  yn  fradychwyr.  Rhoddasant  eu  sel  wrth  eu  tystiolaeth, 
ac  addawsant  gadw  y  cwbl  yn  gyfrinachol.  Prysurodd  y  brenin  i 
godi  byddin  i  fỳnu  yr  awdurdod  eilwaith  i'w  law  ei  hun,  ac  i  gospi 
ei  wrthwynebwyr.  Daeth  holl  symudiadau  y  brenin  i  glustiau 
Gloucester,  ac  yn  mhen  ychydig  ddyddiau  yr  oedd  ef,  a  Henry  o 
Bolingbroke,  Iarll  Derby,  Ieirll  Arundel,  Nottingham,  a  Warwick, 
yn  arwain  byddin  o  ddeugain  mil  yn  erbyn  y  brenin.  Anfonwyd 
cenad  at  Hichard  i  geisio  ganddo  roddi  y  barnwyr  a'i  twyllasant  ef, 
ac  a  brofasant  eu  hunain  yn  deyrnfradwyr  trwy  hyny,  i  fyny  iddynt 
hwy.  Galwyd  y  senedd  yn  nghyd  Chwefror,  1388,  a  chondemn- 
iwyd  pump  o  honynt  i  farw.  Hhoddwyd  Brembre,  maer  Llundain, 
a  Tresilian,  i  farwolaeth,  a  fíbdd  archesgob  York,  De  la  Pole,  a  De 
Vere  i'r  Cyfandir.  Dienyddiwyd  ac  alltudiwyd  amryw  eraill 
oeddent  wedi  dangos  pleidgarwch  i'r  brenin.  Gwnaed  ymdrech 
mawr  i  gadw  bywyd  Syr  Simon  Buiiey,  yr  hwn  oedd  wedi  bod  yn 
gyfaill  mawr  i  Edward  III.,  ac  i'w  fab  yTywysogDu.  Bu  Bichard 
ei  hun  yn  eiriol  drosto  ger  bron  Gloucester ;  bu  Derby  eilwaith ;  ae 
yn  olaf,  bu  y  frenines  ar  ei  gliniau  o'i  flaen  am  oriau;  ond  mynodd 
Gloucester  ddigalon  gyílawni  ei  ewyllys  ar  Burley  er  eu  gwaethaf 
oll.  Erbyn  hyn  yr  oedd  cystadleuaeth  am  y  goron  rhwng  Glouces- 
ter  a  Richard  wedi  dyfod  yn  un  o  brif  elfenau  y  cyffro  a'r  terfysg. 

Cadwodd  Gloucester  a'i  gymdeithion  yr  awdurdod  yn  eu  dwylaw 
am  flwyddyn  arall ;  ond  mewn  cynghor  a  gadwyd  yn  Mai,  1389, 
gofynodd  Richard  yn  sydyn  i'w  ewythr  Gloucester,  "Beth  ydych 
yn  feddwl  yw  fy  oedran?"  "Mae  eich  uchelder  yn  22ain,,,  ebe 
Gloucester.  "Yna,"  ebe  Bichard,  uyr  wyf  yn  ddigonhen  i  lywodr- 
aethu  fy  achosion  fy  hun.  Yr  wyf  wedi  fy  nghadw  yn  hŵy  dan 
warcheidwaid  na  neb  yn  fy  nheyrnas.  Yr  wyf  yn  ddiolchgar  i  chwi, 
fy  arglwyddi,  am  eich  gwasanaeth  yn  yr  amser  a  basiodd,  ond  nid 
oes  arnaf  angen  am  dano  mwy."  Penododd  ganghellydd  a  thrysor- 
ydd  yn  lle  y  rhai  o'r  blaen,  a  chymerodd  y  llywodraeth  i'w  law  yn 
ddiwrthwynebiad.  Yr  oedd  Duc  Lancaster,  yr  hwn  oedd  o  duedd 
gymedrol  a  heddychlon,  yn  awr  wedi  dychwelyd  i'r  wlad,  ac  yr 
oedd  ei  ddylanwad  yn  gryn  atalfa  ar  rwysg  ei  frawd,  Gloucester. 


EICHARD  II.  133 

Felly  aeth  petliau  yn  mlaen  yn  weddol  o  dawel  am  tuag  wyth 
mlynedd. 

Yn  1394,  wedi  claddu  y  frenines  rinweddol  Anne,  aetli  Richard 
drosodd  i  Iwerddon,  tawelodd  rai  amrafaelion  yno,  ac  wedi  dych- 
welyd  i  Lundain,  cytunodd  ar  heddwch  am  bum  mlynedd  ar  ugain 
â  Charles  VI.,  brenin  Ffrainc.  Yn  1396,  priododd  ag  Isabella, 
merch  seithmlwydd  oed  i'r  penadur  hwnw,  a  choronwyd  y  frenines 
blentynaidd  y  flwyddyn  ganlynol  yn  Westminster. 

Ar  ol  hyn,  dangosodd  Richard  ysbryd  inwy  gormesol  nag  arfer,  a 
rhoddodd  fwy  o  ffordd  i'w  elyniaeth  at  ei  wrthwynebwyr.  Dangos- 
odd  ei  deimlad  drwg  at  y  Lollardiaid,  fel  y  gelwid  canlynwyr 
Wicliffe,  y  rhai  a  gollasant  nodded  pwysig  yn  marwolaeth  y 
frenines  Anne.  Yr  oedd  y  brenin  ar  delerau  da  a'i  ddau  ewythr, 
Lancaster  a  York;  ond  nicl  oedd  wedi  teimlo  yn  dda  at  eu  brawd, 
Gloucester,  oddiar  y  gwrthryfel  yn  1386.  Yr  oedd  ei  elyniaeth  ato 
wedi  dal  i  losgi  trwy  yr  holl  flynyddoedd,  a  phenderfynodd  o'r 
diwedd  gyflawni  ei  ewyllys  arno.  Cymerwyd  ef  i  fyny  yn  fradwrus, 
a  gyrwyd  ef  yn  garcharor  i  gastell  Calais.  Tafìwyd  Ieirll  Arundel 
a  Ŵarwick  i  garchar.  Galwyd  y  senedd  yn  nghyd,  condemniwyd 
Arundel  i  farw,  a  thorwyd  ei  ben  ar  y  diwrnod  hwnw.  Gwahardd- 
wyd  y  deyrnas  i  AYarwich,  ac  archesgob  Canterbury,  ac  erailL 
Anfonwyd  i  Calais  am  Gloucester,  iddo  gael  sefyll  ei  brawf ;  ond 
dygwyd  y  newydd  yn  ol  ei  fod  wedi  marw  yn  sydyn  yn  y  castell. 
Y  farn  gyffredin  y  w  i  Richard  orchymyn  ei  lofruddio  yn  ddirgelaidd, 
ac  y  mae  hyn  yn  ysmotyn  du  ar  gymeriad  y  brenin. 

Ẁecli  i'r  brenin  fel  hyn  dywallt  ei  lid  ar  ei  elynion,  ceisiodd 
gadarnhau  ei  orsedd  trwy  ddangos  ffafrau  i'w  gyfeilìion ;  rhoddodd 
ditlau  uwch  i'r  rhan  fwyaf  o'i  bendefigion;  rhoddwyd  toll  ar  wlan, 
yr  hon  oedd  i  fyned  i  logellau  y  brenin;  a  nodwyd  deuddeg  o'r 
pendeflgion,  a  chwech  o'r  cyffredin,  i  weinyddu  penderfyniadau  y 
ddeddfwriaeth.  Yna  ymoll^Tigodd  Richard  i'w  rwysg,  ei  wleddoedd, 
a'i  loddest  fel  arfer.  Ond  yr  oedd  gruddfanau  yn  codi  "o  ddyfn- 
deroedd  cymdeithas',  yn  erbyn  ymddygiadau  y  senedd  a'r  llys;  ac 
yr  oedd  amryw  o'r  pendefigion  yn  mhell  o  gael  eu  bocldio  yn  sefyllfa 
pethau.  Y  prif  ddynion  yn  awr  yn  fyw,  a  fuont  yn  blaenori  }m  y 
gwrthryfel  yn  erbyn  y  brenin,  oecld  Henry,  mab  Duc  Lancaster,  yr 
hwn  oedd  newydd  gael  ei  wneyd  yn  Dduc  Hereford;  a  Mowbray, 
yr  hwn  a  wnaed  yn  Dduc  Xorfolk.  Mewn  cydymddyddan  rhwng  y 
ddau  bendeflg  hyn  ar  y  ffordd  rhwng  Brentford  a  Llundain,  siarad- 
odcl  pob  un  o  honynt  }-n  anmharchus  am  y  brenin.  Cyhuddwyd 
Norfolk  o  hyny  gan  Hereford  yn  ngwydd  y  senedd;  gwadocld  yntau, 
a  heriodd  Hereíbrd  i  ymladd  ornest  fduelj.  Dangosodd  Richard 
foddlom-wydd  i  hyny  ar  y  cyntaf;  ond  ar  foreu  yr  ymladdfa, 
cymerodd  y  mater  i'w  law  ei  hun  i'w  benderfynu,  a  chyhoeddodd 


134  HICHAUD  II; 

fod  yn  rhaid  i  Hereford  adael  y  deyrnas  am  ddeng  mlynedd,  a  Nor- 
folk  dros  ei  fywyd.  Caniataodd  y  brenin  i  Hereford  gael  cadw  ei 
holl  etifeddiaeth  yr  nn  fath.  Torodd  Norfolk  ei  galon  yn  fuan,  a 
bu  farw  yn  Venice;  ac  arosodd  Hereford  yn  Ffrainc.  Yn  y 
cýfamser  bu  farw  Duc  Lancaster,  ac  yr  oedd  y  titl  a'r  etifeddiaeth 
yn  dyfod  yn  eiddo  ei  fab  alltudiedig  Hereford.  Ond  yn  groes  i'r 
amodau  blaenorol,  atafaelodd  Bichard  yn  yr  etifeddiaeth,  a  gwrth- 
wynebodd  hawliau  Hereford.  Cyffrodd  ymddygiad  gormesol  y 
brenin  deimlad  y  lliaws  yn  ei  erbyn  ef,  ac  o  blaid  Hereford.  Pen- 
derfynodd  Hereford  fỳnu  ei  iawnderau;  ac  yr  oedd  yn  meddu  ar 
gallineb  a  phwyll  i  gario  allan  ei  gynlluniau. 

Yn  mis  Mai,  1399,  aeth  Richard  drosodd  i  Iwerddon,  i  ddial  ar  y 
Gwyddelod  am  lofruddio  Iarll  March,  a  gadawodd  ofal  y  deyrnas 
yn  llaw  ei  ewythr,  Duc  York.  Cymerodd  Hereford  y  fantais  ar  ei 
absenoldeb,  a  daeth  drosodd,  yn  cael  ei  ganlyn  gan  yr  archesgob 
alltudiedig,  yn  nghydag  amryw  eraill;  ac  erbyn  cyrhaedd  Llundain 
ÿr  oedd  byddin  o  ddeugain  neu  driugain  mil  yn  ei  ganlyn.  Aeth 
Hereford  a'i  wŷr  yn  eu  blaen  i  Bristol  a  Chester.  Hwyliodd  y 
brenin  drosodd  o  Iwerddon  gyda  byddin  fawr.  Ond  wedi  cyrhaedd 
Milford,  gadawodd  y  rhan  fwyaf  o'i  wŷr  ef.  Aeth  yn  ei  flaen  i  Sir 
Fon,  ond  nid  oedd  yn  bosibl  iddo  gael  byddin  i'w  ganlyn,  a  bu  ar 
fedr  ffoi  i'r  Cyfandir;  ond  rhwystrwyd  ef  gan  ei  gyfeillion.  Bu  yn 
gwibio  yn  ol  a  blaen  am  beth  amser  rhwng  cestyll  Conwy,  Beau- 
maris,  a  Chaernarfon.  O'r  diwedd  cymerwyd  ef  gan  Iarll  North- 
nmberland  i  gyfarfod  ei  gefhder  Hereford  i  gastell  Flint.  Pan 
ddaeth  y  brenin  i  mewn  i*r  ystafell  lle  yr  oedd  Hereford,  dynoethodd 
yr  olaf  ei  ben,  a  phlygodd  ei  lin.  "Mae  i  chwi  roesaw,  anwyl  gefh- 
der  o  Lancaster,"  ebai  y  brenin.  "Fy  arglwydd,"  ebe  Henry, 
"daethum  cyn  fy  amser.  Ond  y  rheswm  amhyny  yw,  fod  eich  pobl 
yn  cwyno  eu  bod  wedi  eu  llywodraethu  yn  rhy  galed  am  ugain 
mlynedd.  Os  gwel  Duw  yn  dda,  cynorthwyaf  chwi  i'w  llywodr- 
aethu  yn  well." 

Arweiniwyd  y  brenin  tua  Llundain.  Pan  yn  aros  noson  ar  ei 
daith  yn  Lichfield,  amcanodd  ddianc;  ymollyngodd  i  lawr  trwy 
ífenestr  ei  ystafell,  ond  daliwyd  ef  yn  yr  ardd,  a  chadwyd  gwyliad- 
wriaeth  fanylach  arno  ragllaw.  Wedi  cyrhaedd  Llundain,  taílwyd 
ef  i'r  Tŵr.  Anfonwyd  cenadau  ato  yno,  a  dirdynwyd  oddiwrtho 
gydnabyddiaeth  o'i  anallu  i  lywodraethu,  ac  o'i  ewyllys  i  dros- 
glwyddo  y  goron  i  Henry  o  Lancaster.  Galwyd  y  senedd  yn  nghyd, 
darllenwyd  cyífes  y  brenin,  cyhuddwyd  ef  o  lawer  o  bethau,  a  chy- 
hoeddwyd  ei  ddiorseddiad.  Ÿna  nesaodd  Henry  yn  mlaen  at  yr 
örsedd,  gwnaeth  lun  y  groes  ar  ei  dalcen  ac  ar  ei  fynwes,  a  dywed- 
ödd,  "  Yn  enw  y  Tad,  a'r  Mab,  a'r  Ysbryd  Glân,  yr  wyf  û,  Henry  o 
Lancaster,  yn  hawlio  teyrnas  Lloegr,  gan  fy  mod  yn  disgyn  trwy 


HANES    CHEEYDD.  135 

waedoliaeth  reolaidd  o  Henry  III. ;  ac  yn  rhinwedd  ŷr  hawl  hono 
mae  Duw  o'i  ras  wedi  íy  anfon,  gyda  chymhorth  fy  ngheraint  a'm 
cyfeillion,  iV  meddianu;  yr  hon  deyrnas  oedd  ar  fìn  cael  ei  dys- 
trywio  trwy  ddiífyg  llywodraeth,  a  cham-arferiad  y  cyfreithiau 
daionus."  Cydnabyddwyd  ei  awdurdod,  arweiniwyd  ef  i'r  orsedd 
gan  yr  archesgob,  diolchodd  iddynt  oll,  ac  addawodd  beidio  aílon^ 
yddu  ar  iawnderau  na  meddianau  un  dyn.  Symudwyd  Richard  i 
gastell  Pomfret,  lle  y  cafodd  ei  lofruddio  gan  ei  wylwyr  trwy  ei 
newynu,  mae  yn  debyg ;  a  dy wedir  iddo  fy w  py  thefhos  wedi  i'r 
tamaid  diweddaf  gael  ei  weini  iddo.  Bu  farw  yn  34ain  mlwydd 
oed,  wedi  teyrnasu  dwy  flynedd  ar  ugain,  ac  heb  adael  un  pìentyn, 
cyfreithlon  nac  annghyfreithlon,  ar  ei  ol. 

Yr  oedd  Richard  yn  ddyn  o  ymddangosiad  prydweddol  a  ben- 
ywaidd,  o  feddwl  gwanaidd  ac  anwadal,  ac  o  ysbryd  moethus,  ofer, 
a  dialgar.  Yn  yr  olwg  allanol  ar  bethau,  yr  oedd  terfysg  a  chwyl- 
droadau  y  lly wodraeth  yn  cael  eu  hachosi  yn  gymaint  gan  ysbryd 
aflonydd  ei  wrthwynebwyr  ag  x>eddent  gan  ymddygiadau  y  brenin ; 
ond  rhaid  cofio  fod  gwendid  ac  annghymhwysder  yr  olaf  yn  achosi  y 
cyntaf.  Pe  buasai  Richard  yn  meddu  ar  gỳmhwysderau  llywodr- 
aethwr,  buasai  ei  ddylanwad  yn  atalfa  ar  uchelgais  ei  bendefigion, 
ac  yn  rhagflaenu  llawer  o'r  blinderau  ddaethant  i' w  gyfarfod.  Rhaid 
cyfaddef  hefyd  i'r  brenin  gael  ei  yru  yn  ynfyd  lawer  tro  gan  ynfyd- 
rwydd  eraill,  ac  nad  oedd  ei  holl  ddiffygion  yn  galw  am  oruch- 
wyliaeth  mor  chwerw  oddiar  eu  dwylaw.  Yn  hanes  teyrnasiad  y 
brenin  hwn  mae  y  gair  yn  cael  ei  wirio  yn  hynod,— "nad  yw  holl 
hanes  hynafol  Lloegr  ond  un  gyfres  o  ddymchweliadau.  Mae  un 
blaid  yn  gyson  yn  dadwneyd  yr  hyn  a  gadarnhawyd  gan  y  llall ;  a'r 
llwon  lliosog  y  mae  pob  plaid  yn  fynu  er  sicrhau  y  gweithrediadau 
ar  y  pryd,  yn  bradychu  ymwybyddiaeth  parhaus  o'u  hansefydlog- 
rwydd."  Y  mae  yn  beth  tarawiadol  hefyd  i  feddwl  am  ddyn  fel 
Richard-^wedi  treulio  ei  fywyd  yn  nghanol  cymaint  o  foethau, 
afradlonedd,  a  gloddest,  yn  marw  yn  nghanol  ei  ddyddiau  o  eisiau 
bwyd ! 

YI. HAKES  CBEEYDD. 

Mae  y  cyfhod  hwn  o  hanes  y  grefydd  Gristionogol  yn  bwysig,  gan 
mai  yn  hwn  y  cyrhaeddodd  y  gallu  Pabaidd  uchaf-nod  ei  nerth,  ac 
yr  ymddangosodd  seren  foreu  y  diwygiad  yn  mherson  yr  enwog 
John  Wicliífe.  Mae  yn  ddiamheuol  mai  y  pab  Boniface  VIII.,  dyn 
hollol  amddifad  o  unrhyw  werth  moesol^  ddygodd  yr  annibyniaeth 
Pabaidd  i'r  gris  uchaf  ag  y  cyrhaeddodd  erioed.  Cyhoeddodd  hwn 
yn  ddigon  difloesgni  nad  oedd  gan  benadur  gwladol,  na  chymanfa, 
na  swyddog  eglwysig,  unrhy w  allu  ond  a  roddid  iddo  gan  "  Ficer 
Crist."     Ond  bu  ei  eofndra  trahausfalch  ef  yn  un  o'r  elfenau  i  gyn- 


136  HÀNES  CBEFYDD. 

yrchu  y  gwrtli-weithrediad  a'r  dadfeiliad  sydd  wedi  parhau  i  gyn- 
yddu  am  agos  pum  can  mlynedd;  yn  araf,  mae  yn  wir,  "fel  enciliad 
dyfroedd,  neu  ddyfodiad  lladradaidd  henaint,"  ond,  fel  hwythau 
hefyd,  yn  gyson  ac  anwrthwynebol.  Bu  tynged  Boniface  ei  hun 
yn  rhy w  awgrym  o  dynged  y  gyfundrefn  a  gefnogai.  Cyfarfyddodd 
â  darostyngiad  mor  llwyr,  a  chafodd  ei  uchelgais  a'i  falchder  y  fath 
ergyd,  ddygodd  glefyd  meddyliol  arno,  yr  hwn  a  ddybenodd  mewn 
gwallgofrwydd,  ac  yn  y  cyflwr  hwnw  bu  farw. 

Ni  chafodd  un  wlad  oddef  mwy  oddiwrth  orthrymder  a  thrais  y 
Babaeth  yn  y  drydedd  ganrif  ar  ddeg  na'r  wlad  hon;  ac  y  mae 
hyny  yn  rhoddi  cyfrif  mewn  rhan  am  y  fíaith  mai  yn  y  wlad  hon  y 
dechreuodd  y  dylanwad  gwrthwynebol  godi  ei  ben,  yr  hwn  a  ym- 
ledodd  yn  fuan  ür  Cyfandir,  a  daniodd  ysbryd  John  Huss  yn 
Bohemia,  a  lanwodd  holl  awyrgylch  grefyddol  Germany,  a'r  hwn 
o'r  diwedd  y  rhoddodd  Luther  y  match  ynddo,  ac  a  dorodd  allan  yn 
fílam  yn  y  diwygiad  Protestanaidd.  Cymerai  y  pab  yr  awdurdod 
i'w  law  i  basio  cyfreithiau  i  wahanol  deyrnasoedd  Ewrop,  dyddimai 
gyfreithiau  gwrthwynebol  iddo,  a  rhyddhäai  ddynion  oddiwrth 
rwymedigaeth  i  gadw  eu  llwon,  os  byddai  hyny  yn  fanteisiol 
i'w  achos  ef.  Nis  gallesid  codi  archesgob,  nac  esgob,  nac  abad 
i'w  swydd  heb  ei  gydsyniad  ef,  pa  mor  unfrydol  bynag  fyddai 
dewisiad  y  cyfryw.  Bhoddid  y  prif  swyddau  yn  yr  eglwys  i 
estroniaid  o  Itali.  Dywedir  i  dri  chant  o  Italiaid  gael  eu  hanfon 
drosodd,  yn  y  tair  blynedd  olaf  i'r  pab  Gregory  IX.,  i  dderbyn 
bywioliaethau  eglwysig  yn  y  wlad  hon :  a  dy wedai  llys-genadwyr 
Seisnig  yn  nghynghorfa  Lyons  (1245),  fod  offeiriaid  Italaidd  yn 
derbyn  o  driugain  i  ddeg  a  thriugain  o  fìloedd  o  farciau  yn  flynydd- 
ol  oddiyma — llawer  mwy  na  holl  gyllid  y  goron.  Nid  oedd  yr  arian 
yma  ychwaith  yn  cael  eu  treulio  yn  Lloegr,  gan  fod  y  rhan  fwyaf  o 
honynt  yn  byw  yn  Rhufain,  neu  leoedd  eraill  ar  y  Cyfandir,  lle 
byddent  yn  fynych  yn  dal  swyddi  eraill,  a'r  eglwysi  Seisnig  fyddent 
dan  eu  gofal  yn  aml  heb  un  math  o  wasanaeth  ynddynt.  Byddai 
yr  Italiaid  hefyd  yn  derbyn  eu  swyddau  yn  ddidâl,  tra  fyddai  yn 
rhaid  i'r  brodorion  fyned  i  Hufain  a  phwrcasu  y  titl  gyda  swm  mawr 
o  arian.  Dygid  pob  achos  o  bwys  i  Bufain  i'w  benderfynu;  ac  yr 
oedd  swm  y  trethi  Rhufeinig  yn  aruthrol.  Dywedir  i  Gregory  IX., 
mewn  ysbaid  ychydig  o  flynyddoedd,  godi  yn  mhob  dull  yn  y  wlad 
hon  swm  yn  cyfateb,  yn  ol  Mr.  Hallam,  i  bymtheg  miliwn  o  bunau 
o'r  arian  presenol.  A  chawn  fod  y  senedd  yn  y  bedwaredd  ganrif 
ar  ddeg  yn  cwyno  wrth  y  brenin  fod  y  Babaeth  yn  cael  mwy  bum 
waith  o  drethi  na'r  goron.  Dywedai  Wicliffe  yn  un  o'i  bapyrau, 
"Pe  buasai  mynydd  mawr  o  aur  yn  ein  teyrnas,  heb  neb  yn  cymer- 
yd  dim  o  hono,  ond  casglydd  yr  ofíeiriad  bydol  hwn  (y  pab),  cyn 
hir  iawn  treulid  yr  holl  fynydd ;  oblegyd  y  mae  yn  dwyn  arian  yn 


HANES  CREFYDD.  137 

gyson  allan  o'n  gwlad,  ac  heb  anfon  dim  yn  ol  ond  melldith  Duw  am 
ei  simoniaeth,  ac  ambell  offeiriad  melldigedig  i  annghrist,  i  gyf- 
lawni  ysbeiliadau  ychwanegol."  Dylasid  dweyd  hefyd,  fod  agos 
haner  tiroedd  y  wlad  y  pryd  hwnw  yn  meddiant  yr  eglwys.  Pan 
ystyriom  hyn  oll,  nid  rhyfedd  fod  yr  iau  drom  yn  gwasgu,  ac  ambell 
un  yn  codi  ei  lais  yn  fygythiol  yn  erbyn  y  gorthrymder. 

Yn  y  drydedd  ganrif  ar  ddeg,  cawn  amryw  urddau  mynachol 
ffriars)  yn  codi ;  y  prif  rai  oeddent  y  mynachod  du,  o  urdd  St. 
Dominic,  y  rhai  a  elwid  hefyd  Dominiciaid;  a'r  mynachod  llwyd,  o 
urdd  St.  Francis,  y  rhai  a  elwid  Franciseiaid.  Gelwid  hwy  ar  y  lliwiau 
hyn  oblegyd  lliw  eu  gwisgoedd.  Daeth  y  rhai  hyn  i  feddu  sefyllfa 
a  dylanwad  pwysig  yn  yr  eglwys  o  hyn  i  amser  Luther.  Daethant 
hefyd,  yn  enwedig  y  mynachod  crwydrol  (mendicant),  er  eu  bod  yn 
gwneyd  llawer  o  ddaioni,  i  wasgu  yn  drymach  ar  gyllidau  y  wlad. 

Yr  ydym  eisoes  wedi  rhoddi  braslinell  o  hanes  y  croes-ryfeloedd 
yn  y  Dwyrain.  Yn  ganlynol  i'r  rhai  hyny,  cododd  cyffroadau  cy- 
ífelyb  yn  erbyn  y  paganiaid,  yr  Iuddewon,  yr  Albigensiaid,  ac 
hereticiaid  eraill;  ac  yn  ffrwyth  y  cyffroadau  hyn  sefydlwyd  y 
chwil-tys :  ac  nid  oedd  yr  holl  bethau  hyn  ond  cynifer  o  ategion  i 
gynal  i  fyny  awdurdod  ac  annibyniaeth  y  gyfundrefn  Babaidd. 

Ond,  fel  yr  awgrymwyd,  mae  gallu  gwrthwynebol  pwysig  ar  ym- 
ddangos.  Ar  y  cyntaf  yr  oedd  prif  swyddogion  y  goron  yn  swydd- 
ogion  eglwysig,  a  bu  hyny  yn  foddion  effeithiol  i  ddarostwng  y 
llywodraeth  wladol  dan  awdurdod  yr  eglwys.  Ond  pan  ddaeth 
lleygwyr  i  lenwi  y  lleoedd  hyny,  a'r  wladwriaeth  i  gael  mwy  o  lais 
yn  nghynghorfa  y  genedl,  meddianwyd  y  senedd  ag  ysbryd  mwy 
rhydd  ac  annibynol.  Safodd  y  senedd,  dan  deyrnasiad  Edward  III., 
gyda  sel  a  phenderfyniad  diysgog  dros  hawlfreintiau  y  llywodraeth, 
ac  yn  erbyn  gormes  y  pab.  Cafodd  yr  ysbryd  hwn  gynorthwy 
galluog  yn  Robert  Grosshead,  esgob  Lincoln,  yn  ysgrifeniadau  yr 
hwn  y  taenwyd  llawer  o  wirioneddau  o  duedd  ddiwygiadol,  y  rhai 
a  fuont  wedi  hyny  o  wasanaeth  i  Wicliffe  a  Huss.^  Canlynwyd 
hwn  gan  yr  athronydd  galluog  Roger  Bacon,  ysgrifeniadau  yr  hwn 
oeddent  eto  o  gyffelyb  duedd  ryddfrydig.  Cynyddwyd  yr  ysbryd 
hwn  yn  fwy  fyth  gan  yr  archesgob  Bichard  o  Armagh,  yr  hwn  a 
ddadleuodd  yn  erbyn  awdurdod  ormesol  y  pab,  yn  y  wlad  hon  yn 
gystal  ag  yn  lìys  Innocent  VI.  ei  hun,  ac  a  adawodd  amryw  ysgrif- 
eniadau  ar  ei  ol.  Yn  yr  amser  hwn  yr  ymddangosodd  Wicliffe,  ac 
yr  oedd  holl  elfenau  rhyddid  ei  oes  yn  cydgyfarfod 
JohnYAcliffe.  ynddo>     «Anamlî»  meddai  Neander,  "y  mae  dyn  ag  y 

byddo  symudiad  mawr  yn  cychwyn  oddiwrtho  yn  sefyll  ar  ei  ben  ei 
hun;  ond  mai  rhyw  elfen  gyffredin  yn  yr  awyrgylch  ysbrydol 
sydd  yn  dwyn  y  cyfryw  ddynion  i'r  esgynlawr  cyhoeddus.^ 

*Neander's  Churcli  History,  Clark?  vol.  ix.,  182. 


Î38  HANES  CREFYDD. 

Ganwyd  John  Wicliffe  mewn  pentref  o'r  enw  WiclifFe  (oddiwrth 
yr  hwn  y  cymerodd  yr  enw,  yn  ol  arfer  yr  amseroedd  hyny),  ger- 
llaw  Richmond,  yn  swydd  York,  yn  y  flwyddyn  1324.  Anfonwyd 
ef  yn  ieuanc  i  Rydychain  i  dderbyn  addysg,  lle  daeth  ei  feddwl 
galluog  a'i  dalentau  dysglaer  yn  fuan  i  sylw.  Daeth  yn  efrydydd 
caled,  yn  ysgolor  da,  yn  ysgrifenydd  gwawdlym,  ac  yn  ddadleuwr 
medrus.  Athroniaeth,  arddansoddiaeth,  a  duwinyddiaeth,  oeddent 
ei  hoff  bynciau.  Enillodd  enwogrwydd  mawr  trwy  ei  ysgrifeniadau 
a'i  ddadleuon  o  blaid  y  Brif-ysgol,  yn  erbyn  y  mynachod  crwydrol, 
y  rhai  a  geisient  hudo  yr  efrydwyr,  a'u  dwyn  ymaith  i'w  monach- 
logydd.  Yn  1361,  gwnaed  ef  yn  feistr  Coleg  Baliol,  ac  yn  mhen 
pedair  blynedd  wedi  hyny,  gwnaed  ef  yn  warcheidwad  Coleg  Can- 
íerhury  Hall.  Ond  dygwyd  yr  olaf  oddiarno  oblegyd  ei  wrth- 
wynebiad  i'r  pab  a'r  mynachod.  Trwy  ffafr  Duc  Lancaster,  cafodd 
berigloriaeth  Lutterworth,  yn  esgobaeth  Lincoln,  yr  hon  a  ddaliodd 
liyd  ei  farwolaeth,  ac  yn  yr  hon  y  cyflawnodd  ei  swydd  gyda  dyfal- 
wch  a  difrifoldeb  mawr.  Yn  1372,  cafodd  y  llythyrenau  D.D. 
wrth  ei  enw,  a  daeth  yn  boblogaidd  iawn  fel  darlithydd  duwin- 
yddol  yn  Hhydychain.  Yn  y  rhai  hyny  rhoddai  y  fflangell  yn 
drwm  ar  y  pab,  y  clerigwyr  diog  ac  ariangar,  a'r  mynachod;  a 
gwrthwynebai  yn  hyf  gyfeiliornadau  yr  amseroedd  gyda  golwg  ar 
yr  athrawiaeth,  a  chyfansoddiad  yr  eglwys  Gristionogol.  Yn  1374, 
dewiswyd  ef  gan  Edward  III.  yn  un  o'i  genadwyr  at  y  pab,  i  ddad- 
leu  yn  erbyn  ei  dra-awdnrdod  ar  yr  eglwysi  Prydeinig,  ac  o  hyn 
allan  dyrchafodd  ei  lais  yn  nwch  nag  erioed  yn  erbyn  y  pab.  Galwai 
ef  yn  "  Annghrist,  offeiriad  balch  a  bydol  Bhufain,  y  cneifìwr  a'r 
torwr-pyrsau  mwyaf  melldigedig."  Yn  1376,  detholodd  y  myn- 
achod  bedwar  ar  bymtheg  o  gyfeiliornadau  allan  o'i  areithiau  a'i 
bregethau,  ac  anfonasant  hwy  i'r  pab.  Y  prif  ddaliadau  y  cyhudd- 
ent  ef  o'u  plegyd  oeddent — Nad  oedd  ond  un  eglwys  gyffredinol,  yn 
cynwys  holl  gorph  y  rhai  a  ragluniwyd  gan  Dduw — nad  oedd  y 
bara  a'r  gwin  yn  y  Swper  yn  wir  gorph  a  gwaed  Crist,  ond  arwydd 
o  hono  yn  unig — nad  oedd  Eglwys  Rhufain  ddim  mwy  o  ben  ar  yr 
eglwys  gyffredinolnarhy  w  eglwys  arall~nad  oedd  gan  Pedr  ddim  mwy 
o  awdurdod  na'r  apostolion  eraill — nad  oedd  gan  y  pab  ddim  mwy 
o  awdurdod  ar  yr  agoriadau  na  rhyw  offeiriad  arall — os  byddai  yr 
eglwys  yn  cam-ymddwyn,  ei  bod  nid  yn  unig  yn  gyfreithlon,  ond 
yn  beth  canmoladwy  i'w  hamddifadu  o'i  meddianu  tymhorol — fod 
yr  efengyl  yn  ddigonol  i'r  Cristion  fel  rheol  bywyd-— na  ddylai  y 
pab,  nac  unrhyw  esgob  arall,  gadw  carcharau  i  gospi  y  rhai  a  dros- 
eddent  yn  erbyn  dysgyblaeth  yr  eglwys,  &c.  Nid  rhyfedd  fod  y 
dyn  a  feiddiai  gyhoeddi  mor  ddigel  y  fath  syniadau,  pan  oedd 
Eglwys  ílhufam  yn  y  fath  awdurdod,  yn  gwneyd  i'r  pab  a'r  myn- 
achod  wingo.     Yn  1377,  anfonodd  y  pab  lythyrau  {bulls)  i  arch- 


HANES  CHEFYDD.  139 

esgob  Canterbury,  i  esgob  Llundain,  i  brif-ysgol  Rfiydychain,  ac  i'r 
brenÌD,  i  geisio  ganddynt  draddodi  y  carcharor  i  gael  ei  gospi. 
Ond  yr  oedd  y  brenin  wedi  marw  cyn  i'r  llythyr  gyrhaedd;  dir- 
mygodd  Ehydychain  y  cais;  ond  ymgymerodd  yr  esgobion  â  chyf- 
lawni  y  ddyledswydd,  a  gwysiwyd  Wicliffe  i  ymddangos  ger  eu 
bron  o  fewn  deng  niwrnod  ar  ngain.  Yn  y  cyfamser  ymgyfarfu  y 
seoedd,  a  daeth  y  pwnc  a  oecìd  yn  gyfreithlon  gwrthod  anfon  trysor 
allan  o'r  deyrnas  i'r  pab,  dan  ystyriaeth.  Wedi  llawer  o  siarad 
rhoddwyd  y  mater  i  Dr,  WTicliffe  i'w  benderfynu.  Atebodd  yntau  ei 
bod  yn  gyfreithlon,  ac  y  gallai  ei  broíi  yn  ol  egwyddorion  cyfraith 
Crist.  Yna  aeth,  yn  nghwmni  Duc  Lancaster,  a'r  pen-swyddog, 
Iarll  Percy,  i  ymddaDgos  ger  broD  ei  farawyr  esgobol.  Cododd 
dadl  rhwDg  y  ddau  beudefig  hyn  a'r  esgobion,  yr  hyn  a  barodd 
gryn  gythrwfl,  ac  aeth  Wicliffe  ymaith  heb  un  prawf  ar  ei  achos. 

Ymddangosodd  Wicliffe  eilwaith  o  fiaeD  yr  esgobioD  yn  Lambeth, 
ond  wedi  iddynt  dderbyn  eglurhad  ar  ei  olygiadau,  gwelsant  yn 
well  ei  ollwng  yn  rhydd.  Y  flwyddyn  ganlynol  bu  farw  y  pab ;  a 
chan  fod  Wicliffe  yn  parhau  i  gyhoeddi  ei  syniadau  trwy  ei  areith- 
iau,  ei  bregethau,  a'i  ysgrifeniadau,  a  bod  Courtney,  esgob  Llundain, 
yn  awr  wedi  ei  wneyd  yn  archesgob  Canterbury,  gwysiwyd  y 
diwygiwr  eto  i  ymddangos  ger  ei  fron;  ond  gwrthododd  ufuddhau; 
a'r  canlyniad  fu,  cyhoeddi  ei  olygiadau  yn  hereticaidd.  Yn  y 
flwyddyn  1380,  cyhoeddodd  gyfieithiad  o'r  Bibl  yn  Seisnig,  ond 
nid  argraffwyd  ef  hyd  yn  ddiweddar.^  Yr  oedd  hwn  yn  gam  eofh 
o'i  eiddo,  ac  yn  brawf  diymwad  o  lafur  a  difrifoldeb  ei  ysbryd.  Yn 
fuan  wedi  iddo  adael  Rhydychain,  yn  1382,  cafodd  ffit  ysgafh  o'r 
palsi,  ac  yn  mhen  dwy  flynedd,  cafodd  un  arall  yn  y  pwlpud  yn 
Lutterworth,  a  bu  farw  y  dydd  olaf  o'r  flwyddyn  1384.  Yn  mhen 
deng  mlynedd  ar  ugain,  yn  ol  penderfyniad  cynghorfa  CoDstaDce, 
codwyd  ei  weddillioD  o'r  bedd,  llosgwyd  hwy  yn  ulw,  a  thaflwyd  eu 
llwch  i'r  afoD. 

Gellir  cael  awgrym  am  dduwiolfrydedd  Wicliffe  yn  y  dyfyniad 
canlynol  o'i  anerchiad  i  weinidogion  crefydd.  "Os  wyt  yn  offeiriad 
ac  wrth  dy  enw  yn  gurad,  arwain  fywyd  santaidd.  Dos  heibio  i 
ddynion  eraill  mewn  gweddi  santaidd,  dymuniad  santaidd,  ac  ym- 
adroddioD  saDtaidd ;  gaD  gyDghori,  a  dysgu  y  gwiriouedd.  Cadw 
bob  amser  orchymyDÌoD  Duw,  a  bydded  ei  efeugyl  a'i  glod  bob 
amser  yn  dy  enau.  Bydded  dy  fywyd  agored  fel  hyn  yn  wir  lyfr, 
yn  yr  hwn  y  gallo  y  milwr  a'r  lleygwr  ddysgu  pa  fodd  i  wasanaethu 
Duw  a  chadw  ei  orchymynion.  Oblegyd  y  mae  esiampl  bywyd 
santaidd,  os  bydd  yn  agored  a  pharhaus,  yn  taro  dynion  anwaraidd 

*Wele  adnod  fel  enghraifft  o  gyfìeithiad  Wicliff e : — "A  man  had  twey  sons, 
and  the  yonger  of  hem  seide  to  the  fader,  geve  me  the  porgioun  of  cattel  that 
fallith  to  me,"  Luc  xv.  11, 12. 


140  HANES  CEEFYDD. 

gyda  mwy  o  ddwysder  na  phregethiad  y  gair  yn  unig."  Gadawodd 
Wicliffe  dri  chant  o  bregethau  ar  ei  ol  mewn  llaw-ysgrifen,  y  rhai 
ydynt  ar  gael  yn  awr.  Ac  er  fod  yn  anhawdd  deall  ei  olygiadau  ar 
rai  pynciau,  a  bod  yn  anhawdd  llunio  credo  cyson  oddiwrth  ei 
ysgrifeniadau  lliosog,  eto  deffrodd  ysbryd  ymchwiliad,  trwy  ei 
bregethau  a'i  ysgrifeniadau,  barhaodd  i  fy w  ac  i  gynyddu  wedi  iddo 
ef  farw.  Pwnc  mawr  Wicliffe  oedd,  mai  Gair  Duw  oedd  unig 
awdurdod  a  rheol  yr  eglwys ;  ac  nid  i'r  esgob  yn  unig,  ond  i  bob 
dyn  yn  bersonol.  Ac  yn  gyson  a'i  syniad  ac  a'i  sel,  profodd  ei  ddi- 
frifoldeb,  ac  anfarwolodd  ei  enw,  trwy  roddi  y  Bibl  yn  eu  haith  eu 
hunain  yn  nwylaw  ei  gydwladwyr;  ie,  "daeth  yn  fwy  cyrhaedd- 
adwy  i  leygwyr,  ac  hyd  y  nod  i  fenywod  allai  ddarllen,  nag  oedd  o'r 
Iblaen  i'r  clerigwyr  mwyaf  dysgedig."  Yn  mhen  ychydig  ílynydd- 
oedd  gwelwyd  ffrwyth  amlwg  i'w  lafur,  oblegyd  cawn  nifer 
Iliosog  o  ganlynwyr  iddo,  dan  yr  enw  Lollards  (gair  o'r  Ellmynaeg 
yn  arwyddo  "canu  yn  fynych,"  am  eu  bod  yn  canu  llawer  yn  eu 
haddoliadau),  yn  dal  ei  olygiadau,  ac  yn  codi  eu  llef  am  ddiwygiad.* 

"Am  gyflwr  eglwysig  Cymru  yn  yr  amser  hyn,  mae  yn  rhaid 
cyfaddef  nad  oedd  ond  gwael.  Yr  oedd  arbenicter  eglwys  Cymru 
gwedi  ei  drosglwyddo  i  ddwylaw  estronol;  a  diau  fod  diystyrwch  o 
hyn  yn  foddion  effeithiol  i  gyílawni  darostyngiad  y  wlad.  Pe  buasai 
y  Cymry  yn  sefyll  mor  wrol  yn  erbyn  traws-feddiant  estronawl 
mewn  pethau  eglwysig  ag  y  gwnaethant  mewn  rhai  gwladawl, 
ni  fuasai  ddim  na'r  pab  nac  archesgob  Caergaint  ( Canterbury)  yn 
gallu  eu  blino  â'u  gormesiadau,  nac  yn  eu  llyfetheirio  yn  eu  hym- 
drechiadau  gwladgar  trwy  ddychrynau  esgymundod."f 

Eto,  mae  yn  ddigon  amlwg  fod  gwybodaeth  grefyddol  ar  dir  mor 
uchel  yn  Nghymru,  a  theimlad  crefyddol  llawn  mor  wresog,  ag  yn 
Lloegr.  Gwelir  hyn  oddiwrth  y  dyfyniadau  a  rydd  yr  hanesydd 
uchod  o  weithiau  beirdd  yr  amseroedd  hyny,  y  rhai  a  gynwysant 
yr  athrawiaeth  Gristionogol  yn  gyfiawn  ac  yn  union-gred,  yn 
nghyda  theimlad  crefyddol  diledryw.  Nodwn  benill  neu  ddau  o 
awdl  Madawc  ap  Gwallter  i  Grist,  yn  y  ílwyddyn  1258,  er  mwyn 
dangos  pa  mor  debyg  oedd  y  Gymraeg  yn  cael  ei  hysgrifenu  chwe' 
chan  mlynedd  yn  ol  i'r  hyn  ydyw  heddyw : — 

Mab  gogoned,  Heb  gnawdol  Dad, 

Mab  i'n  gwared,  Hwn  yw'r  mab  rhad, 

Y  mab  goreu.  E/hoddiad  rhadau. 

Mab  fam  forwyn,  Doeth  ystyriwn 

Grefydd  aeddfwyn,  A  rhyfeddwn 

Aeddfed  eiriau.  Éhyfeddodau. 

^lSTeander's  Church  History,  vol.  ix.— Mosheim's  Eccles.  History,— KnightTs 
History  of  England.     f  EEanes  (jymru  gan  Carnhuanawc,  757,  758. 


141 


VII. — CYFANSODDIAD  A  CHYFREITHIATT. 

Y  pedwab  petli  hanfodol  i  lywodraeth  seneddol  dda  ac  effeithiol, 
yn  ol  Arglwydd  Brougham,  ydynt — hawl  yr  aelodau  i  eistedd  ynddi 
yn  annibynol  ar  ewyllys  y  brenin — sicrwydd  am  ei  chyfarfyddiad 
cyson  a  rheolaidd — ei  chydsyniad  â  phob  mesur  o  bwys — a  bod  gan 
y  wlad  yn  gyffredinol  gynnrychiolaeth  a  llais  yn  ei  phenderfyniadau. 
Dyma  sylfaen  y  cyfansoddiad  Prydeinig.  Yr  oedd  yr  egwyddorion 
hyn  oll,  i  raddau  mwy  neu  lai,  yn  eglur  yn  y  Freinlen  Fawr  a 
gafwyd  dan  deyrnasiad  John;  a  chyn  diwedd  teyrnasiad  Edward 
III.  yr  oeddent  wedi  dyfod,  mewn  gwirionedd,  yn  gyfran  o  gyfan- 
soddiad  a  chyfreithiau  y  wlad.  Dywedai  Syr  Matthew  Hale  i 
gyfraith  Lloegr  gael  ei  gwellhau  mor  fuan  ac  mor  fawr  yn  y  cyfhod 
hwn,  fel  nad  oedd  wedi  cyrhaedd  nemawr  fwy  o  berffeithrwydd  hyd 
ei  amser  ef.  Mae  Edward  I.  yn  enwog  yn  mysg  breninoedd  Lloegr 
am  y  gwelliadau  a  ddygodd  oddiamgylch  yn  nhrefhiadau  a  Uywodr- 
aeth  y  wlad.  Dano  ef  y  penodwyd  terfynau  awdurdod  y  gwahanol 
lysoedd  cyfreithiol.  y  trefnwyd  i'r  barnwyr  teithiol  gadw  eu  llys- 
oedd  dair  gwaith  y  flwyddyn  yn  mhob  sir — fod  pyrth  y  treíi  i  gael 
eu  cloi  o  fachludiad  hyd  godiad  haul — fod  pob  pen-teulu  yn 
atebol  am  ymddygiadau  pawb  a  drigent  dan  ei  gronglwyd,  pan 
gymerai  lladrad  le — fod  i  bawb  godi  gwaedd  ac  ymlid  ar  ol  y  lleidr, 
ac  os  na  ddelid  ef  fod  y  gantref  yn  atebol  am  y  golled.  Gwnaed 
amryw  gyfreithiau  da  hefyd  gyda  golwg  ar  ddyogelwch  personau  a 
meddianau.  Enwyd  swyddogion  i  roddi  y  cyfreithiau  hyn  mewn 
grym,  y  rhai  a  alwyd  wedi  hyny  yn  Ustusiaid  Heddwch.  Pasiwyd 
cyfraith  o'r  tu  arall  hefyd  nad  oedd  y  brenin  i  godi  treth  oddiar  y 
bobl  heb  gydsyniad  y  senedd,  yr  hon  oedd  yn  cwtogi  awdurdod  y 
cyntaf,  ac  yn  yclrwanegu  pwysigrwydd  yr  olaf. 

Dan  deyrnasiad  Edward  III.  y  rhanwyd  y  senedd  yn  ddau  dŷ; 
sef  Arglwyddi  a  Chyffredin.  Yn  y  tŷ  uchaf  yr  eisteddai  y  pendefig- 
ion,  yn  cynwys  ieirll,  esgobion,  abadau,  a  baroniaid.  Nis  gellir 
deall  yn  iawn  pa  fodd  y  tynid  llinell  y  gwahaniaeth  rhwng  y  prif 
faroniaid  oeddent  â  hawl  i'r  tŷ  uchaf,  a  dosbarth  îs  o  faroniaid  oedd 
hebddi ;  na  pha  faint  oedd  awdurdod  y  brenin  ar  yr  hawlfreintiau 
hyn.  Gwysid  y  Barnwyr  a'r  Cyfrin-gynghorwyr  hefyd  i'r  senedd; 
ffurfient  ran  o  Dŷ  yr  Arglwyddi  unwaith,  a  phleidleisient ;  ondwedi 
hyny,  nid  ymddangosai  y  Barnwyr  yno  ond  fel  cynorthwywyr  yn 
unig — fel  yn  bresenol. 

Yr  ydym  wedi  gweled  eisoes  fod  seiliau  Tŷ  y  Cyffredin  wedi  eu 
gosod  i  lawr  gan  De  Montfort,  yn  nheyrnasiad  Henry  III., 
ac  erbyn  diwedd  teyrnasiad  Edward  III.  yr  oedd  yn  dwyn  gwedd 
gyffelyb  i'r  hyn  ydyw  yn  bresenol.  Ymddangosai  pedwar  aelod  yn 
y  senedd  dros  bob  sir,  y  rhai  a  etholid  gan  y  rhydd-ddalwyr  yn  y 


142  CYFANSODDIAD  A  CHYFEEITHIATT. 

îlys  sirol ;  ond  ni  wyddis  pa  lwybr  a  gymerai  y  bwrdeiswyr  i  ethol 
eu  cynnrychiolwyr  hwy.  Nid  oedd  nifer  y  bwrdeisdrefi  ar  y  cyntaf 
dros  ugain ;  ond  yn  amser  Edward  III.  yr  oeddent  wedi  cynyddu  i 
chwech  ugain,  a  pharasant  yr  un  nifer  liyd  amser  y  frenines 
Elizabeth.  Nid  oes  sicrwydd  am  yr  amser  y  dechreuodd  y  ddau  dŷ 
eistedd  ar  wahan;  ond  tybir  i  hyny  gymeryd  lle  dan  Edward  III., 
yn  fuan  wedi  i'r  bwrdeisdrefi  anfon  cynnrychiolwyr  i'r  senedd. 
Ymddiriedid  pob  cwestiwn  yn  nghylch  olyniad  y  goron,  gofal  am  y 
penadur  ieuanc,  y  priodasau  breninol,  cytundebau  yn  nghylch 
meddianau  tramor  y  goron,  a  phob  cwestiwn  na  fyddai  yn  dal 
cysylltiad  a  threthi,  neu  reolaeth  masnach,  i  ofal  tŷ  yr  Arglwyddi. 
Ond  byddai  y  Cyfíredin  yn  ymyryd  weithiau  mewn  achosion  dyrys 
o'r  natur  flaenaf,  er  nad  ystyrid  fod  gan  y  Cyffredin  hawl  i  siarad 
ar  y  blaenaf,  na'r  Arglwyddi  ar  yr  olaf. 

Esgorodd  y  trefhiant  hwn  ar  ddeddfwriaeth  y  genedl  ar  ganlyn- 
iadau  pwysig  a  dymunol.  Enillodd  y  bwrdeiswyr  nerth  oddiwrth 
eu  cynnrychioliad.  Daeth  y  pendefigion  a'r  bobl  gyffredin  yn  nes 
at  eu  gilydd.  Daeth  meibion  ieirll  a  baroniaid  yn  ymgeiswyr  am 
eisteddle  seneddol,  ac  i  gyd-eistedd  â  dosbarth  îs  o  foneddigion; 
ymgylymodd  y  naill  a'r  llall,  a  chafodd  hyny  argraff  dda  ar  gym- 
deithas.  Ac  y  mae  y  prif  amrafaelion  o  hyn  allan  yn  codi,  nid 
rhwng  gwahanol  raddau  gymaint  a  gwahanol  bleidiau  o  bob 
graddau;  ac  wrth  fod  y  naill  blaid  yn  atalfa  ar  eithafoedd  y 
blaid  arall,  mae  y  cydfantoliad  yn  esgor  ar  gyfansoddiad  mwy 
cadarn  a  pharhaol. 

Yn  y  bumed  flwyddyn  ar  ugain  i  Edward  III.  y  pasiwyd  Cyfraith 
Bradwriaeth — un  o'r  cyfreithiau  pwysicaf  yn  y  cyfhod  hwn.  Yn 
hono  darostyngwyd  bradwriaeth  i  dri  pheth: — 1,  Cynllunio  marw- 
olaeth  y  brenin;  2,  Cynllunio  rhyfel  yn  erbyn  y  brenin;  ac  yn  3, 
Ymgysylltu  â  gelynion  y  brenin.  Rhoddwyd  gwaharddiad  i'r 
barnwyr  na  weinyddent  gosp  bradwriaeth,  os  dygwyddai  achosion 
eraill,  heb  apeilo  yn  gyntaf  at  y  senedd.  Mae  y  gyfraith  hon  wedi 
para  yn  ddigyfhewid  hyd  yr  amser  presenol. 

Ordeiniodd  Edward  III.  hefyd  ar  fod  i  bob  achos  cyfreithiol  gael 
ei  ddadleu  o  hyny  allan  yn  yr  iaith  Seisnig,  oblegyd  nad  oedd  y 
cyhuddedig  yn  íynych  yn  deall  dim  o'r  cyhuddiadau  a  ddygid  yn  ei 
erbyn.  Ond  er  i  hyn  gymeryd  lle,  parhaodd  yr  iaith  Ffrengig  i  fod 
yn  iaith  y  llys  am  rai  canrifoedd  wedi  hyny. 

Un  o'r  cyfreithiau  pwysicaf  a  basiwyd  yn  nheyrnasiad  Richard 
oedd  yr  hon  a  elwid  "  Deddf  Premunire."  Yr  oedd  hon  yn  gosod 
pob  un  a  ddygai  lythyrau  Pabaidd  i'r  deyrnas  i  gael  eu  cyfieithu 
gan  esgobion,  neu  i  ryw  bwrpas  arall,  yn  ddarostyngedig 
i  golli  ei  holl  feddianau;   ac  i  gael  ei  garcharu  dros  ei  fywyd. 


ÀDOLYGTAD  CYFFBEDIÎTOL.  143 

Bu  hon  yn  wrthglawdd  cadarn  yn  erbyn  cynlluniau  a  gormes  y 
Babaeth.* 

YIII. ADOLYGIAD    CYFrREDINOL. 

Llenoríon  a  Wedi  i  gyffroad  nerthol  y  Croes-ryfeloedd  beidio, 
Llenyddiaeth.  cynhyrfwyd  y  wlad  hon,  yn  gystal  a'r  Cyfandir,  gan 
ysbryd  efrydiaeth.  Yr  oedd  hwn  wedi  ymdaenu  cymaint,  fel  yr 
oedd,  yn  nechreuad  y  bedwaredd  ganrif  ar  ddeg,  ddeng  mil  ar  ugain 
o  efrydwyr  yn  Bhydychain,  a  bernir  fod  llawer  mwy  na  hyny  yn 
Mhrif-ysgol  Paris.  Yn  y  cyfhod  hwn  yr  adeiladwyd  gwahanol 
golegau  Bhydychain  a  Chaergrawnt  ( Cambridge)  gan  wahanol  ber- 
sonau,  y  rhai  a  ddygant  enwau  eu  sylfaenwyr  hyd  y  dydd  hwn; 
adeiladwyd  saith  yn  Bhydychain,  a  naw  yn  Nghaergrawnt.  Yr 
oedd  efrydiaeth  y  lliaws  yn  gyfyngedig  agos  oll  i  Besymeg  Aris- 
totle,  ac  arddansoddiaeth.  Brodorion  y  wlad  hon  oeddent  brif 
enwogion  dysgeidiaeth  yr  oesoedd  hyny.  Ni  oddef  ein  terfynau 
ond  erybwylliad  byr  am  rai  o'r  prif  gymeriadau.  Alexander  de 
Hales  ydoedd  fynach  Franciscaidd  enwog  am  ei  ddysg  a'i  alluoedd 
dadleuol,  yr  hwn  a  fu  farw  yn  Paris  yn  1245.  John  Duns  Scotusy 
y  Doctor  Craffus,  oedd  broffeswr  duwinyddiaeth  yn  Bhydychain,  yr 
hwn  sydd  wedi  gadael  swm  mawr  o  ysgrifeniadau  gwerthfawr  ar  e£ 
ol.  Wedi  bod  yn  dysgu  ac  enill  enwogrwycld  digyffelyb  yn  Bhyd- 
ychain  a  Paris,  bu  farw  yn  Cologne  yn  1308,  yrn  43ain  oed.  St. 
Thomas  Aquinas,  mynach  Italaidd,  a  ysgrifenodd  ddwy  ar  bymtheg 
o  gyfrolau  unplyg  ar  dduwinyddiaeth.  William  Occam  hefyd,  yr  An- 
■:  orchfygol,  oedd  ddysgybl  enwog  i  Scotus,  ac  ysgrifenydd  galluog 
yn  erbyn  cyfeiliornadau  Pabaidd.  Ac  yn  eu  mysg  y  cawn  Boger 
Bacon,  prif  ddyn  y  drydedd  ganrif  ar  ddeg,  a  phrif  athronydd 
Ewrop  am  rai  canrifoedd  ar  ol  hyny.  Ganwyd  ef  yn  Ilchester, 
tua'r  flwyddyn  1214;  a  bu  farw  yn  1292.  Gwelir  oddiwrth  ei 
weithiau  fod  cylch  ei  efrydiaeth  yn  cynwys  duwinyddiaeth,  gram- 
adeg,  yr  ieithoedd  tramor,  mesureg,  seryddiaeth,  amseryddiaeth, 
daearyddiaeth,  cerddoriaeth,  tremyddiaeth  (pptics\  gallofyddiaeth, 
fíerylliaeth,  a  changenau  eraill  athroniaeth  brofiadol.  Mynach  Fran- 
ciscaidd  oedd  yntau,  a  threuliodd  ei  fywyd  yn  ei  gell  yn  Bhydyeh- 
ain,  lle  yr  enillodd  yn  gyfiawn  y  titl  o  6tDad  Athroniaeth."  Cafodd 
allan  ac  eglurodd  egwyddor  y  ítspecto^,  a'r  ysbienddrych;  ac  os 
nad  efe  oedd  dyfeisycld  pylor,  yr  oedd  yn  gyfarwydd  a'i  gyfansodd- 
iad,  ac  a'i  effeithiau,  er  na  wnaed  unrhyw  ddefnydd  o  bwys  o  hono 
am  dymhor  wedi  hyn. 

Parai   darganfyddiadau  hynod  Bacon   i'r   oes   ofergoelus   hono 
ei  gyhuddo  o  swyn  a  dewiniaeth.     Ac  yn  atebiad  i'r  syniad  hwn  y 

*Brougham's  British  Constitution,  Knight's  History  of  England,  Hume's  His. 
t^ry  of  England,  JFerguson,  K.eightly,  &c, 


144  ÀDOLYGIAD  CYFFEEDINOL. 

dywed,  "Nodaf  i  chwi  yn  awr  rai  o  weithredoedd  rhyfeddol  celf- 
yddyd  a  natur  yn  y  rhai  nad  oes  dim  swyn,  ac  nad  allai  swyn  na  dew- 
iniaeth  byth  eu  cyflawni.  Gellid  gwneyd  offerynau  i  yru  y  llongau 
mwyaf,  heb  ddim  ond  un  dyn  yn  eu  rheoli,  yn  llawer  cyflymach 
na  phe  byddent  yn  llawn  o  forwyr.  Gellid  adeiladu  cerbydau  i 
deithio  gyda  chyflymder  annghredadwy,  heb  gymhorth  un  anifail; 
gellid  dyfeisio  offerynau  ehedeg,  gyda  pha  rai  y  gallai  dyn,  gan 
eistedd  yn  dawel  a  myfyrio  ar  unrhyw  destun,  nofio  yr  awyr  gydag 
adenydd  celfyddydol,  fel  aderyn ;  gellid  gwneyd  offeryn  bychan  i 
godi  neu  suddo  y  pwysau  mwyaf ;  gellid  dyfeisio  offeryn  trwy  ba  un 
y  gallai  un  dyn  dynu  mil  o  ddynion  ato  ei  hun  yn  erbyn  eu  hew- 
yllys ;  a  gellid  gwneyd  peirianau  gyda  pha  rai  y  gallai  dynion 
gerdded  gwaelod  y  môr  a'rafonyddyn  ddiberygl."  Erbyn  heddyw 
mae  y  rhan  fwyaf  o'r  pethau  hynod  hyn  wedi  eu  cyflawni,  er  efallai 
nad  yn  y  llwybr  y  dychymygai  athronydd  y  bedwaredd  ganrif  ar 
ddeg. 

Yr  ydym  eisoes  wedi  nodi  enw  Grosshead,  esgob  Lincoln,  awdwr 
enwog  yn  perthyn  i'r  amser  hwn;  a  Syr  Michael  Scott  o  Balwirie, 
(Ysgotland),  yr  hwn  a  ysgrifenodd  lyfrau  ar  wynebddysg,  ac  ar 
hanes  anifeiliaid;  ac  yr  oedd  yn  enwog  fel  athronydd  a  duwinydd. 
Yr  hanesydd  enwocaf  yn  y  drydedd  ganrif  ar  ddeg  oedd  Matthew 
Paris,  mynach  Benedictaidd  o  fonachlog  St.  Alban  (Swydd  Herts), 
yr  hwn  a  ysgrifenodd  hanes  y  wlad  hon  hyd  ei  amser  ef.  Bu  yn 
cyflawni  gorchwylion  dan  y  llywodraeth  yn  amser  Henry  III.,  a  bu 
farw  yn  1259.  Mae  amryw  haneswyr  eraill  yn  perthyn  i'r  un  cyf- 
nod,  y  rhai  ydynt  yn  meddu  graddau  mwy  neu  lai  o  enwogrwydd ; 
megys  Wykes,  canon  Osney,  ger  Bhydychain ;  Hemingford,  myn- 
ach  o  Gisborough,  yn  Swydd  York;  Ayesbury,  cofrestrydd  yn  Üys 
archesgob  Canterbury,  (un  enwog  am  ei  gywirdeb,  ac  yn  dyfod  yn 
mlaen  hyd  1356);  Trivet,  penaeth  monachlog  Dominicaidd  yn 
Llundain;  Higden,  mynach  o  Chester;  Matthew  o  Westminster, 
mynach,  a  ysgrifenodd  hanes  y  wlad  hyd  amser  Edward  III.; 
Rnighton,  canon  Leicester;  a  Merimuth,  canon  St.  Paul,  Llundain. 
Ysgrifenwyd  hanes  fanwl  a  gwerthfawr  o  arferion  a  defodau  y  wlad 
hon  yn  y  bedwaredd  ganrif  ar  ddeg  gan  Froissart,  y  Ffrancwr. 
Mae  cofrestriadau  monachlogydd  hefyd  yn  cynwys  llawer  o  ddefn- 
yddiau  hanesiol  pwysig,  yn  enwedig  eiddo  Mailros,  Margan,  Burton, 
Waverley,  &c. 

Yr  ysgrifenydd  Seisnig  cyntaf  ar  Feddyginiaeth  ag  yr  argraff- 
wyd  ei  weithiau  oedd  Gilbert  English,  o'r  drydedd  ganrif  ar  ddeg, 
a  chanlynwyd  ef  gan  John  Gaddesden.  Bu  yr  arferiad  meddygol 
yn  hir  yn  nwylaw  y  clerigwyr,  ac  nid  oedd  y  pryd  hwnw  ond  cym- 
ysgedd  o  gwacyddiaeth  ac  ofergoeledd.  Ond  tua'r  amser  hwn 
cafwyd  o  hyd  i  rai  egwyddorion  a  meddyginiaethau  gwerthfawr  o 


ADOLYGIAD  CYFFREDINOL.  145 

lyfrau  meddygon  Arabaidd,  y  rhai  a  gyfìeithwyd  i'r  Lladin.  Y 
Lladin  oedd  iaith  yr  ysgrifenwyr  hyn,  yn  gystal  a  iaith  gyfreithiol 
gyffredin  y  wlad.  Yn  Lladin  y  mae  yr  holl  freinleni  rhyddid,  a'r 
un  modd  y  cyfreithiau  hyd  y  flwyddyn  1275.  Y  gyntaf  sydd  yn  y 
Ffrancaeg  yw  cyfraith  gyntaf  Westminster,  yr  hon  a  basiwyd  yn  y 
drydedd  flwyddyn  i  Edward  I.  Ond  er  mai  Lladin  oedd  iaith  y 
dysgedig,  ac  mai  Ffrancaeg  oedd  iaith  y  pendefig,  yr  oedd  corph  y 
bobl  yn  siarad  iaith  Seisnig  eu  hynafìaid.  Ac  yr  oedd  y  gwahan- 
iaeth  hwn  yn  wrthglawdd  anffortunus  rhwng  gwahanol  ddosbarth- 
iadau,  a  rhwng  y  bobl  gyffredin  a  manteision  gwybodaeth.  A'r 
cyfhod  hwn,  pan  ddyrchafwyd  iaith  y  wlad  i  fwy  o  fri  trwy  orch- 
ymyn  breninol,  yn  gystal  a  thrwy  weithiau  awdurol  enwog  ynddi, 
y  llusgwyd  cymaint  o  eiriau  Ffrengig  i  gyfansoddiad  yr  iaith  Seisnig. 
Yn  mysg  y  Beirdd  boreuaf  a  ysgrifenodd  yn  yr  iaith  Seisnig,  y 
mae  Robert  o  Glos'ter,  yr  hwn  a  ysgrifenodd  hanes  Lloegr  yn  fyd- 
ryddol,  yn  y  drydedd  ganrif  ar  ddeg.  Dylynwyd  ef  â  gorchwyl 
cyffelyb  gan  Robert  Mannyng,  neu  Robert  de  Brune.  Yr  oedd 
Minot  a  Langland  yn  rhagori  ar  y  rhai  hyn  yn  fawr  mewn  coethder 
iaith,  yn  gystal  ag  niewn  galluoedd  barddonol.  Ond  bardd  enwocaf 
ei  oes,  a'r  oesoedd  dylynol  yn  Lloegr,  oedd  Geoffrey  Chaucer, 
brodor  o  Lundain,  yn  y  bedwaredd  ganrif  ar  ddeg,  yr  hwn  a  gafodd 
yr  enw,  "Tad  Barddoniaeth  Seisnig."  Ystyrir  y  llenor  athrylith- 
gar  hwn,  oblegyd  y  gwasanaeth  a  wnaeth  i'r  iaith,  a'i  gyfansodd- 
iadau  ynddi,  yn  dad  llenyddiaeth  Seisnig.  Yn  moreuddydd  ei  iaith, 
cynyrchodd  gyfansoddiadau  nad  oedd  y  mwyaf  talentog  o'i  gyd- 
wladwyr  ond  prin  abl  i'w  gwerthfawrogi,  llawer  llai  i  ymgystadlu  â 
hwy,  hyd  ar  ol  dechreuad  cyfnod  newydd  hollol  o  wareiddiad.  Ac 
nid  oes  yr  un  bardd  wedi  codi  yn  ein  mysg  hyd  heddyw,  gyda'r 
eithriad  o  Shakspere  yn  unig,  yn  meddu  ar  fwy  o  gydgyfarfyddiad 
amrywiol  alluoedd,  na  bardd  enwog  y  bedwaredd  ganrif  ar  ddeg. 
"Mae  Spencer  yn  fwy  awyrol,  a  Milton  yn  fwy  aruchel,  ond  nid  yw 
barddoniaeth  y  naill  na'r  llall  yn  amlygu  dim  o'r  uniad  goludog  o 
ragoriaethau  gwrthgyferbyniol  ag  sydd  yn  rhoddi  cymaint  o  fywyd 
ac  ysblander  i  weithiau  Chaucer — y  dychymyg  nwyfus  sydd  yn 
lliwio  ac  yn  goreuro  pobpeth,  yn  nghyda'r  ysbryd  sylwgar,  manyl- 
graff,  a  syml,  sydd  yn  tremio  trwy  bob  peth  yr  edrycha  arno — y 
crebwyll  dyrchafedig  a  chreadigol,  gyda'r  callineb  cartrefol  a'r 
archwaeth  iachus  i  wirionedd  pethau — y  tynerwch  a'r  teimlad  an- 
nghydmarol,  gyda'r  sirioldeb  mwyaf  ystrywgar,  a'r  digrifwch  mwyaf 
gorlawn — y  doethineb  a'r  arabedd — y  cwbl  sydd  oreu  mewn  bardd- 
oniaeth  yn  gystal  a  rhyddiaith,  oll  gyda'u  gilydd.  Mae  eangder  ac 
amrywiaeth  athryìith  Chaucer  yn  cael  ei  brofi  gan  yr  amrywiaeth 
ffynonellau  y  bu  yn  drachtio  ei  ysbrydoliaeth  o  honynt.  Chwiliodd 
weithiau  beirdd  taleithiol  deheudir  Ffrainc   (troubadours),  ffug- 


146  ADOLYGTAD  CYFPREDIKOL. 

haneswyr  Normanaidd,  a  gosgordd  ser  dysglaer  barddoniaeth  ieuane 
Itali,  a  gwnaeth  iddynt  oll  gyfranu  goleuni  i'w  lusern  ef.  *  * 
Ni  chymerodd  un  ysgrifenydd  gylch  eangach  gyda  golwg  ar 
destunau  a  dull,  ac  ni  ddangosodd  neb  feistrolaeth  mwy  llwydd- 
ianus  ar  holl  gwmpasoedd  y  delyn.  Mae  ei  'Canterbury  TalesJ 
yn  wir,  yn  eynwys  agos  pob  amrywiaeth  o  farddoniaeth  ddigrif  a 
difrifol.  Yn  y  gwaith  penigamp  hwn,  mae  ei  athrylith  addfed  yn 
gloddesta  yn  arddigonedd  ei  nerth,  ac  yn  ymlawenychu  yn  y 
profíon  lliosog  o'i  awdurdod  ar  holl  adnoddau  ei  gelfyddyd."*' 

Bardd  arall  oedd  yn  cydoesi  â  Chaucer  ydoedd  John  Gower ;  neu, 
fel  y  galwai  Chaucer  ef,  "Gower  Foesol,"  ac  yr  oedd  yn  hynotach 
fel  moesolydd  nag  fel  bardd.  Y  mae  un  bardd  Cymreig  hefyd,  a 
ílodeuodd  yn  y  bedwaredd  ganrif  ar  ddeg,  yn  deilwng  o  gofíadwr- 
iaeth  anfarwol,  sef  Dafydd  ap  Gwilym.  Ganwyd  ef  yn  Bro  Ginin, 
ger  Aberystwyth,  yn  1340.  Symudodd  oddiyno  i  Bassaleg,  Sir 
Fynwy,  lle  bu  yn  mwynhau  caredigrwydd  a  chyfeillgarwch  Ifor 
Hael,  perthynas  i'w  dad.  Mae  cyfrol  o'i  weithiau  wedi  ei  chy- 
hoeddi  dan  olygiad  Dr.  Pughe  ac  Owain  Myfyr.  Tri  bardd  enwog 
addurnodd  y  cyfnod  hwn  oeddynt — y  bardd  Italaidd,  Dante;  y 
bardd  Seisnig,  Chaucer;  a'r  bardd  Cymreig,  Dafydd  ap  Gwilym. 
"Ac  y  mae  ysgrifenydd  Seisnig  diweddar,  ar  ol  darllen  gwaith  yr 
olaf  yn  yr  iaith  Gymraeg,  yn  ei  restru  gyda  phrif  feirdd  y  byd."f 
Masnach  Nid  oedd  masnach  a  llafur  yn  y  cyfhod  hwn  ond  yn  eu 
allafur.  babandod,  ac  fel  mewn  ymdrech  yn  erbyn  myrdd  o 
rwystrau,  i  gymeryd  arnynt  ryw  agwedd  fanteisiol  a  pharhaus. 
Bhoddid  tollau  trymion  ar  nwyddau  masnachol,  er  llenwi  coífrau  y 
brenin,  y  rhai  a  lyfíetheirient  ysbryd  ac  anturiaethau  masnachol. 
Y  nwyddau  Prydeinig  cyntaf  a  drethwyd  gan  y  llywodraeth  oedd 
gwlan,  gwlan-grwyn,  a  lledr.  Buwyd  am  lawer  o  flynyddoedd  yn 
penodi  trefi  neillduol  fel  marchnadleoedd  y  nwyddau  hyn,  fel  na 
chollid  y  doll  arnynt.  Yn  awr  rhy w  dref  ar  y  Cyfandir ;  bryd  arall 
amryw  borthladdoedd  yn  Lloegr  a  Chymru ;  Calais  yn  unig  dra- 
chefh.  Yn  fuan,  daeth  alcan  (tin)  yn  nwydd  arall  o  bwys  yn 
masnach  y  wlad.  Yr  un  amcan  o  godi  toll  freninol  ar  fasnach 
barodd  gynlluniad  ífeiriau.  Yn  1245,  gorchymynodd  Henry  III, 
gyhoeddi  ffair  yn  Westminster,  i  barhau  dros  bymtheg  niwrnod,  a 
bod  i'r  holl  siopau  gau  dros  yr  amser,  unig  amcan  yr  hyn  ydoedd 
tynu  pobl  yn  nghyd,  a  gwneyd  arian  trwy  y  tollau  marchnadol. 
Yn  1261,  gwnaed  cyfraith  yn  gwahardd  dwyn  gwlan  allan  o'r 
deyrnas,  na  gwisgo  un  math  o  frethynau  ond  o  wneuthuriad  Prydr 
einig.  Ac  er  i  hyn  ddyrysu  masnach  yn  fawr,  a  cholledu  masnach^ 
wyr,  ar  yr  un  pryd  rhoddodd  ddechreuad  i  gyífroad  llaw-weithyddol 
yn  y  wlad.      Pethau  eraill  fuont  o  fawr  niwed  i  fasnach  oedd, 

*Knight's  Hiẅory  of  England,  yoI,  i,  851,    |TraoẄQẄdd  am  1855,  321 


ADOLYGIAD  CYFFREDINOL.  147 

gwahardd  llongau  tramor  i  ddyfod  i  mewn  heb  drwydded  oddiwrth 
y  brenin,  a  gwahardd  marchnadyddion  i  ddwyn  arian  bathol  allan 
o'r  wlad,  hyd  nes  y  mynwyd  galw  y  gwaharddiadau  hyn  yn  ol. 
.  Llawer  o  drafferth  diangenrhaid  a  ffol  a  gymerid  i  reoli  prisoedd 
nwyddau,  llafur,  a  chyflogau.  Dan  deyrnasiad  Edward  III.  cawn 
gyfraith  yn  cael  ei  gwneyd  i  awdurdodi  y  trefhiadau  canlynol : — Ám 
weithio  ar  y  gwair  a  chwynu,  ceiniog  y  dydd,  (heb  fwyd) ;  am  fedi 
ýd,  3c. ;  seiri  maen  a  choed,  a  thowyr,  os  meistri,  4c. ;  os  heb  fod 
yn  feistri,  3c.  Gweision  y  cyfryw,  l^c.  Pris  y  gwenith  oedd 
3s.  4c.  y  chwarter;  ych  tew,  16s.;  dafad,  îs.  2g. ;  baedd,  3s.  4c; 
gwydd,  2jc. ;  cwrw  (y  galwyn),  ceiniog;  pâr  o  esgidiau,  4c. ; 
brethyn  (y  llath),  ls.  4c.  Byddai  prisoedd  bara  a  chwrw  yn  cael 
eu  rheoli  yn  ol  pris  yr  ŷd.  Ceisiwyd  trefhu  mesurau  a  phwysau  y 
wlad  hefyd,  ond  nid  oedd  ganddynt  eto  yr  un  safon  sefydlog. 
Dywedir  mai  safon  y  llathen  dan  Henry  í.  oedd  hyd  braich  y 
brenin.  Mewn  Act  a  basiwyd  dan  Henry  III.,  neu  Edward  I., 
dywedir,  "yn  ol  cydsyniad  yr  holl  deyrnas  penododd  y  brenin  ar 
fod  i'r  geiniog  Seisnig  gyfreithlon,  yn  gron  ac  heb  ei  thocio,  bwyso 
deuddeg  ar  ugain  o  ronynau  sychion  o  wenith  o  ganol  y  dywysen." 
Wedi  hyny  gostyngwyd  hi  i  bwysau  pedwar  ar  ugain ;  a  hyn  y  w 
tarddiad  y  frawddeg  gyfarwydd,  "24  grains  make  1  pennyweight" 
Codid  tollau  ar  wahanol  amserau  hefyd  ar  win,  pysgod,  llechi? 
brethynau,  coed,  glo,  &c. 

Gwlan  oedd  prif  nwydd  masnachol  y  wlad  hon  yn  y  cyfnod 
dan  sylw.  Yr  oedd  y  gwlan  a  gynyrchid  yn  1279  yn  cyrhaedd 
agos  haner  gwerth  y  tir  yn  y  deyrnas.  Dywed  Ayesbury,  fod  all- 
foriad  blynyddol  y  gwlan  o'r  deyrnas  yn  ei  amser  ef  yn  cyrhaedd 
dros  gan  mil  o  sachau ;  a  buasai  y  doll  yma  yn  ol  50s.  y  sach, 
dros  ddau  cant  a  haner  o  filoedd  o  bunau  (£250,000).  Ond 
amheua  rhai  nas  gallasai  fod  Gymaint  hyd  amser  diweddarach  na 
dyddiau  Avesbury.  Ychydig  a  garw  oedd  y  brethynau  a  wnaed 
yma,  hyd  nes  i  Edward  III.  wahodd  gwehyddion  a  lliwiedyddion 
drosodd  o  Flanders  yn  1331. 

Mae  dechreuad  defhyddiad  glo  fel  tanwydd  cartrefol,  yn  gystal  ag 
fel  nwydd  masnachol  hefyd,  yn  perthyn  i'r  cyfhod  hwn,  er  y  myn  rhai 
ei  osod  yn  foreuach.  Y  cyfrif  awdurdodol  boreuaf  am  dano  sydd 
yn  1245,  dan  Henry  III.;  ond  y  mae  y  crybwylliad  a  wneir  yn 
rhyw  awgrymu  fod  glo  yn  dyfod  o  Newcastle-on-Tyne  i  Lundain 
beth  amser  cyn  hyny.  Yr  oedd  heol  yn  Llundain  yn  cael  ei  galv/ 
yn  "Heol  Glo  Môr"  mewn  breinlen  yn  1253.  Ac  o  hyn  allan, 
mae  y  cyfeiriadau  ato  yn  lliosogi.  Eto  araf  y  daethpwyd  i'w  arfer 
yn  gyffredinol,  oblegyd  y  mwg  oedd  yn  nglyn  ag  ef.  Pan  dde- 
chreuwyd  ei  arfer  gan  ddarllawyr  a  phobwyr  yn  nghymydogaeth 
X<lundain;  gwnaed  achwyniad  wrth  y  brenin  yn  ei  erbyn,  fel  peth 


148  ADOLYGIAD  CYFFREDINOL. 

peryglus  i  iechyd  y  trigolion,  a  rhoddwyd  gwaharddiad  i'w  arfer. 
Yn  1325,  cawn  hanes  glo  yn  cael  ei  gludo  o  Newcastle  i  Ffrainc. 
Prynwyd  gwerth  deg  swllt  o  lo  yr  un  lle  erbyn  coroniad  Edward  III. 
yn  1327;  ac  erbyn  diwedd  y  ganrif  yr  oedd  masnach  glo  yn  New- 
castle  wedi  dyfod  i  gryn  bwysigrwydd. 

Yn  y  cyfnod  hwn  hefyd  y  ceir  hanes  yr  arferiad  cyntaf  o  gwmpas 
y  morwr.  Dywedir  mai  Dutchman  o'r  enw  Murphy,  a'i  dyfeisiodd 
gyntaf,  ac  iddo  gael  ei  berffeithio  gan  Flavio  de  Gioia,  dinesydd  o 
Naples,  yn  amser  Edward  I.  Yr  amser  hwn  y  dyfeisiwyd  awrleisiau 
hefyd,  gan  un  Richard  Wallingford,  abad  St.  Alban ;  ond  ni  ddyfeis- 
iwyd  y  pendulum  am  dri  chan'  mlynedd  wedi  hyny.  Nid  oedd  ond 
dau  awrlais  yn  y  wlad  yn  amser  Edward  I. ;  un  uwchben  porth 
Westminster,  a'r  llall  yn  eglwys  gadeiriol  Canterbury. 

Cyíiwr  ac  ^r  oedd  cyflwr  lliaws  trigolion  y  wlad  yn  ym- 

arferíon  y  bobl.  ddibynu  i  raddau  ar  nodweddiad  y  brenin  a  phrif 
swyddogion  y  llywodraeth  ar  y  pryd;  eto,  ar  y  cyfan,  yr  oedd  yn 
para  i  wellhau  yn  raddol.  Yr  oedd  caethwasiaeth  yn  parhau, 
mae  yn  wir,  a  dynion  yn  cael  eu  prynu  a'u  gwerthu  fel  anifeiliaid; 
ond  yr  oedd  ysbryd  gwareiddiad  a  rhyddid  yn  lefeinio  yr  holl  wlad, 
ac  nid  oedd  y  dosbarth  iselaf  heb  brofi  graddau  o'r  fendith.  Yr 
oedd  lliaws  o  honynt  yn  dyfod  i  feddianu  rhyddid,  rhai  trwy  gan- 
iatad  eu  meistriaid,  rhai  trwy  ffoi  i  barthau  eraill  o'r  wlad,  ac 
eraill  trwy  aros  un  dydd  a  blwyddyn  mewn  tref,  yr  hyn  fyddai  yn 
pwrcasu  eu  rhyddid.  Cawn  fod  y  rhan  fwyaf  o'r  galwedigaethau 
a'r  crefftau  ydynt  mewn  bri  yn  bresenol,  yn  cael  eu  harfer  y  pryd 
hwnw  ar  gylch  cyfyngach ;  ond  yr  oedd  mwyafrif  mawr  y  bobl  yn 
llafurio  y  ddaear.  Cymerodd  gwelliadau  pwysig  le  yn  yr  adeil- 
adau  yn  y  cyfhod  hwn,  a  daeth  llechi  i  arferiad  yn  lle  tô  gwellt. 
Byddai  gwastraff  mawr  yn  cael  ei  arfer  gyda  bwydydd  a  gwisgoedd ; 
yn  enwedig  dan  deyrnasiad  Richard  II.,  gloddest  ac  afradlonedd 
ynfyd  yr  hwn,  yn  y  naill  beth  a'r  llall,  a  wnaeth  argraff  ddofh  ar  ei 
ddeiliaid.  Yr  oedd  gwisgoedd  y  pendefìgion  ac  eraill  yn  gostus,  yn 
orwag,  a  chwerthingar  i'r  eithaf;  ac  heblaw  eu  prisoedd  uchel, 
byddent  yn  gwisgo  botas  ar  y  naill  droed,  ac  esgid  ar  y  llall ;  hosan 
o  un  lliw  ar  y  naill  goes,  ac  o  liw  arall  ar  y  llall ;  a'r  naill  lawes  o  un 
lliw,  a'r  llall  o  liw  arall.  Yr  afradlonedd  hyn  barodd  basio  y  cyf- 
reithiau  hyny  yn  gwahardd  neb  a  enillai  lai  na  chant  punt  y 
flwy ddyn  i  wisgo  aur,  arian,  na  sidan  yn  eu  dillad ;  ac  yn  gwahardd 
mwy  na  thair  o  ddysgleidiau  gwahanol  yr  un  pryd  o  fwyd,  na  bwyta 
dros  ddau  bryd  y  dydd.  Ond  er  cymaint  y  diffygion  a'r  annhrefn, 
er  mor  anolygus  yw  agwedd  cymdeithas,  mae  elfenau  diwygiadol  ar 
waith  na  byddant  feirw ;  mae  Wicliffe  wedi  agor  seliau  Llyfr  Duw, 
ac  wedi  ei  adael  yn  nghanol  y  werin  yn  eu  hiaith  eu  hunain,  a  chyn 
hir  caiff  yr  ynys  o  fôr  i  fôr  weled  a  theimlo  nerth  ei  egwyddorion. 


PENOD  IV. 

O   ESGYNIAD   HENRY    IV.    HYD   DDIWEDD    TEYENASIAD 

Richahd  III.,  1399—1485. 


I. HENKY    IY.,    A    GYEENWID    BOLINGBROICE,    1399—1413. 

(teuetj  LANCASTEB.) 

Mae  gallu  a  medr  anarferol  yn  angenrheidiol  i  ddal  meddiant  mewn 
gorsedd  wedi  ei  thraws-feddianu.  Deallai  pawb  mai  Edmund 
Mortimer,  larll  March,  orwyr  Lionel,  Duc  Clarence,  ail  fab 
Edward  III.,  oedd  gwir  etifedd  yr  orsedd,  oblegyd  mab  John  o 
Gaunt,  mab  ieuangach  i  Edward  III.,  oedd  Henry.  Ond  gan  nad 
oedd  Mortimer  yn  awr  ond  plentyn  seithmlwydd,  a'i  fod  ef  a  brawd 
ieuangach  iddo  dan  gadwraeth  anrhydeddus  y  brenin  yn  Nghastell 
Windsor,  gwelai  y  rhai  a  deimlent  o'i  blaid  na  fuasai  dwyn  ei  hawl 
yn  mlaen  ond  cynhyrfu  Henry  i'w  ddyfetha.  Pan  gyfarfyddodd  y 
senedd,  er  sicrhau  y  freniniaeth  yn  y  teulu,  parodd  Henry  gyhoeddi 
ei  fab  hynaf  yn  Dywysog  Cymru,  ac  yn  Dduc  Cornwall,  &c. 
Galwyd  amryw  o  gyfreithiau  Bichard  yn  ol,  collodd  llawer  o  ben- 
defigion  ditlau  oeddent  wedi  dderbyn  dan  y  teyrnasiad  diweddaf,  ac 
esgorodd  hyn  ar  ddrwg  buan.  Aeth  y  pendefigion  benben  â'u 
gilydd,  a  mynent  derfynu  eu  hymrysonau  trwy  ymladd;  ond 
rhwystrai  Henry  hwy  hyd  ag  y  gallai.  O'r  diwedd  cynlluniodd 
Ieirll  Rutland,  Kent,  Huntingdon,  a  Salisbury,  ac  Arglwyddi 
Spenser  a  Lumley,  i  ladd  y  brenin  trwy  frad.  Gwahoddwyd  ef  i 
ffug-frwydr  (toumament)  i  Eydychain,  a  darparwyd  haid  o  filwyr 
cuddiedig  i  ruthro  arno.  Ond  bradychwyd  ei  gyfeillion  gan  Iarll 
Rutland  (mab  Duc  York),  ac  anfonodd  at  y  brenin  i'w  rybuddio. 
Penderfynodd  y  bradwyr  pendefigaidd  hyn  i  fyned  yn  eu  blaen  tua 
Windsor,  a  chymeryd  y  brenin  i  fyny  yn  ei  gastell.  Ond,  er  eu 
mawr  siomedigaeth,  yr  oedd  wedi  ffoi  i  Lundain,  ac  yn  casglu 
byddin  yn  eu  herbyn.  Wedi  methu  yn  eu  hamcan  ymwasgarasant, 
gan  geisio  cyffroi  y  bobl  yn  mhob  man  yn  erbyn  y  brenin.  Ond 
cododd  y  bobl  yn  eu  herbyn.  Torwyd  penau  Kent  a  Salisbury  yn 
Circencester ;  gwmaed  yr  un  peth  â  Spencer  a  Lumley  gan  drigolion 
Bristol;  a  lladdwyd  Huntingdon  ac  eraill  yn  Pleshy,  gan  hen  ddeil- 
iaid  Duc  Gloucester.  Dygodd  iarll  diegwyddor  Rutland  ben  Argì-  * 
wydd  Spencer,  ei  frawd  yn  nghyfraith,  ar  ben  polyn  at  y  brenin,  fel 
prawf  o'i  ífyddlondeb.  Cofier  mai  hwn,  yr  hwn  a  ddaeth  yn  fuan 
yn  Dduc  York  ar  ol  ei  dad,  fu  yn  offerynol  yn  llofruddiad  ei  ewythr, 
Duc  Gloucester;  bradychodd  wedi  hyny  ymddiried  Richard;  cyn- 
lluniodd  fradwriaeth  eilwaith  yn  erbyn  Henry,  i'r  hwn  yr  oedd 


150  HENRY  IT. 

wedi  tyngu  ffyddlondeb ;  bradychodd  ei  gyfeillion,  y  rhai  yr  oedd 
wedi  eu  hudo  i'r  anturiaeth;  ac  wèle  ef  yn  awr,  yn  ddigon 
digywilydd,  yn  dwyn  pen  ei  berthynas  agos  ar  ben  polyn  er  gwneyd 
arddángosiad  o'i  íFyddlondeb.  Y  máe  ei  enw  yn  warthnöd  ar 
ddynoliaeth. 

Yr  oedd  drygau  yn  prysur  fagu  yn  erbyn  Henry  o  lawer  cyfeir- 
iad;  ac  er  mwyn  cadarnhau  ei  hunan  ar  ei  orsedd^  ymwasgodd  â'r 
eglwyswyr,  a  cheisiodd  enill  eu  plaid  trwy  roddi  awdurdod  iddynt  i 
gospi  eu  holl  wrth wynebwyr ;  a  dyma  yr  amser  y  dechreuodd  llosgi 
hereticiaid  yn  y  wìad  hon.  Ond  nid  oedd  boddio  y  clerigwyr  yn 
ddigon  i  ddyogelu  heddwch  y  brenin.  Aeth  y  newydd  am  ddior- 
seddiad  a  llofruddiad  Bichard  i  Ffrainc,  a  chyffrowyd  y  penadur 
hwnw  gan  y  fath  ymddygiad  tuag  at  ei  ferch  ä'i  fab  yn  nghyfraith; 
a  chymerodd  pethau  o'r  tu  arall  i'r  môr  agwedd  go  fygythiol  am 
beth  amser.  Arweiniodd  Henry  ei  wŷr  tua  chyfrrniau  Ysgotland  i 
geisio  gan  y  brenin,  Pobert  III.,  i  dalu  gẅriogaeth  iddo;  ond 
gwrthodẁyd  ei  gais.  Ac  er  iddo  gymeryd  meddiaht  o  Edinburgh, 
eto,  pan  welodd  nad  ỳmladdai  yr  Ysgotiaid,  ac  nad  yinostyngent 
ychwaith,  enciliodd,  ac  ymwasgarodd  ei  fyddin.  Yn  fuan  ar  ol  hyn 
daeth  dros  ddeuddeng  mil  o  Ysgotiaid,  dan  arweiniad  Iarll  Dougias, 
i  barthau  gogleddol  Lloegr,  a  gwnaethant  ddifrod  mawr.  Arwein- 
iwyd  byddin  i'w  cyfarfod  gan  Iarll  Northumberland,  a'i  fab,  Henry 
Percy ;  a  chanlynodd  brwydr  nodedig  Homildon,  lle  y  chwilfriwiwyd 
y  fyddin  Ysgotaidd,  ac  y  cymerwyd  Douglas  ac  amryw  bendeflgion 
ëráill  yn  garcharorion. 

Oddeutu  yr  amser  hwn  hefyd  y  cododd  gwrthryfel  peryglus  yn 
Nghymru  dan  yr  enwog  Owain  Glyndwr,  neu  Glyndyfrdẃy,  mab 
Gruffydd  Fychan,  yr  hwn  oedd  yn  disgyn  oddiwrth  dywysogion 
Powys,  ac  oedd  yn  arglwydd  y  parth  a  elwid  Glyndyfrdẃy.  Der- 
byniodd  Owain  addysg  gyfreithiol  yn  Lloegr,  a  bu  yn  ngwasaiíaeth 
larll  Arundel,  a  Richard  y  brenin  diweddar.  Cododd  ymryson 
rhyngddo  a'i  gymỳdog  Normanaidd,  Grey  de  Ruthyn,  am  ddarn  o 
dir  cyffiniol,  ac  wedi  i  Grey  fethu  a'i  gael  trwy  gyfraith,  cymerodd 
ef  trwy  drais.  Anfonodd  Owain  at  y  llywodraeth  am  amddiffyniad 
i'w  iawnderau,  ond  ni  wnaed  sylw  o'i  gais.  O'r  diwedd  cymèrodd 
y  gyfraith  i'w  law  ei  hun,  a  phenderfynodd  fýnu  cyfiawhder. 
Casglodd  amryw  o'i  gydwladwyr  yn  nghyd,  ac  ymosododd  ar 
Grey  de  Puthyn.  Anfonodd  Henry  gynorthwy  i'r  olaf;  ond 
gorchfygodd  Owain  ef,  a  chymerodd  ef  yn  garcharor.  Anfonwyd 
Syr  Edmund  Mortimer,  ewythr  Iarll  March,  gyda  byddin  eilwaith 
yn  ei  erbyn;  ond  gorchfygodd  Glyndwr  eto,  a  chymerodd  hwnw 
eilwaith  yn  garcharor.  Cyhoeddwyd  Owain  yn  Dywysog  Cymru 
mewn  senedd  a  gadwyd  yn  Machynlleth,  a  hcidiodd  y  Cymry  at  ei 
faner  wrth  y  miloedd  o  bob  parth  o  Loegr,  gan  adael  eu  swyddau 


HENRY  IY.  151 

aV  galwedigaeth  i'r  neb  a'u  cyflawnent.  Unwaith  eto,  wele  ysbryd 
cenedlaethol  ac  annibynol  y  Cymro  wedi  codi  i  bwynt  anorchfygol. 
Gwnaeth  Henry  dri  chynyg  olynol,  ond  aflwyddianus,  i'w  gorch- 
fygu.  O'r  diwedd  trefhwyd  ar  fod  i  dri  ymosodiad  gael  eu  gwneyd 
ar  unwaith  arnynt  mewn  tri  phwynt  gwahanol,  y  rhai  oeddent  i 
gael  eu  harwain  gan  y  breniü,  a'i  fab,  ac  Iarll  Arundel.  Ond 
ymddangosai  elfenau  natur  fel  yn  ymladd  o  blaid  rhyddid  ac  anni- 
byniaeth  y  Cymry  dewrion ;  oblegyd  ar  adeg  yr  ymosodiad,  dywedid 
na  welwyd  y  fath  wlaw  a  chenllysg  yn  disgyn  erioed;  a  gorfu  i'r 
ymosodwyr  encilio  o  ílaen  nerth  y  dymhestl  gyda'r  esgus  fod  Owain, 
trwy  ysbryd  dewiniaeth,  yn  meddu  gallu  i  reoli  y  cymylau  a'r 
gwlaw.  Arweiniodd  Owain  ei  wŷr  trwy  siroedd  y  Deheudirj  a 
darostyngodd  y  cestyll  Seisnig  yn  mhob  man.  Cafodd  ei  gynorth- 
wyo  ar  brydiau  gan  rai  o  bendefìgion  Lloegr.  Ac  yn  1405,  daeth 
byddin  o  Ffrancod  drosodd  i'w  gynorthwyo.  Glaniasant  yn  Milford 
Haven;  llosgasant  Hwlffordd,  a  chymerasant  dref  Caerfyrddim 
Yno  ymunodd  Glyndwr  gyda  deng  mil  o  wŷr  â  hwynt,  ac  ymladd- 
asant  eu  ífordd  yn  mlaen  mor  bell  a  Worcester.  Ond  parodd 
prinder  a  gwaeledd  yr  ymborth  i'r  Ffrancod  ddychwelyd  i'w  gwlad 
yn  fuan,  a  gadael  Glyndwr  a'i  bobl  i  ymdaro  oreu  y  gallent. 
Daliodd  Owain  am  flynyddoedd  wedi  hyn  i  wrthsefyll  galluoedd 
Lloegr,  ac  ni  adawodd  iddynt  gael  llathen  o  ddeheudir  Cymru  yn  ol 
ond  trwy  nerth  y  cleddyf.  Er  fod  ei  wŷr  yn  lleihau  yn  eu  nifer, 
a'i  adnoddau  yn  treulio,  eto  "mae  y  sicrwydd  mwyaf  na  ddarostyngr- 
wyd  ei  ysbryd  anorchfygol  gan  elynion  na  chan  anffodiau.  Bu 
farw  yn  ddyn  rhydd  yn  nghanol  mynyddoedd  ei  wlad,  amryw 
flynyddoedd  wedi  esgyniad  Henry  V.  Profìr  y  ffeithiau  hyn  gan 
ysgrifau  swyddogol  a  gadwyd  gan  Bymer  yn  nghof-lyfrau  y  senedd 
Seisnig.  *  *  *  Y  mae  yn  destun  gorfoledd  yn  wir  i  bob  un  sydd 
yn  caru  ei  wlad,  i  weled  gwon  ei  bobl  fel  hyn  yn  cadw  ei  anrhyd- 
edd  hyd  y  cipolwg  diweddaf  a  rydd  hanesiaeth  i  ni  ar  ei  gymeriad 
gogoneddus.  Mae  cydwladwyr  Owain  Glyndwr  wedi  bod  yn  an- 
niolchgar  tuag  at  glod  eu  gwron  penaf ;  neu  fe  allai  i'w  hysgrifau 
gael  eu  dinystrio  mewn  chwyldroadau  a  gymerasant  le  ar  ol  hyn. 
*  *  *  [Nid  oes  sicrwydd  am  yr  amser  na'r  lle  y  bu  farw,  na  pha 
le  y  claddwyd  ef."^ 

Parodd  gwrthryfel  y  Cymry  dan  Owain  Glyndwr  i  Henry 
wneuthur  y  cyfreithiau  mwyaf  gorthrymus  a  dialgar.  Yn  y 
flwyddyn  1401,  ac  wedi  hyny  yu  1403,  gwnaed  cyfreithiau  yn 
gwaharddi  Gymro  unrhyw  swyddurddasol,  meddianu  castell,  nadwyn 
arfau;  yn  gwahardd  i  Sais  briodi  Cymraes,  na  Saisnes  briodi 
Cymro;  ac  yn  gwahardd  defodau  a  breintiau  beirdd  a  datgeiniaicL 

*  Knight's  History  of  England,  vol.  ii.  18. 


152 


HENEY  IT. 


Ond  mae  hanesîaeth  yn  dangos  mai  ychydig  o  sylw  a  dalwyd  i'r 
cyfreithiau  hyn. 

Yr  oedd  teulu  Northumberland  (Percy)  wedi  bod  a'r  llaw  blaenaf 
yn  nyrchaíiad  Henry  i'r  orsedd,  a  dysgwylient  fwy  o  ffafrau  oddiar 
law  y  brenin  nag  a  welai  ef  yn  briodol  roddi  iddynt.  Cododd 
teimlad  drwg  o'r  fan  hon,  ac  yn  1403,  cawn  ddyfais  yn  cael  ei 
llunio  gan  Iarll  Northúmberland,  Glyndwr,  ac  eraill,  i  uno  galluoedd 
Cymru  ag.Ysgotland  er  adferu  coron  Lloegr  i'w  gwir  etifedd,  Iarlì 
March.  Rhyddhawyd  Douglas,  ac  ymunodd  yn  yr  anturiaeth. 
Cymerwyd  Northumberland  yn  glaf  ar  adeg  yr  ymgymeriad,  a  chy- 
merodd  ei  fab,  Henry  Percy,  yr  hwn,  oddiwrth  ei  dymher  danllyd, 
a  elwid  Hotspur,  ei  le  yn  llywyddiaeth  y  fyddin ;  ac  arweiniodd 
ei  wrŷr  yn  mlaen  i  Amwythig.  Daeth  y  brenin  â'i  fyddin  yno  i'w 
gyfarfod.  Nid  oedd  Glyndwr  eto  wedi  dyfod;  ac  ymddangosai  y 
ddwy  fyddin  yn  o  gyfartal.  Yr  oedd  y  ddwy  blaid  yn  llosgi  gan 
ddigofaint,  ac  ymladdwyd  yno  un  o'r  brwydrau  mwryaf  gwaedlyd  yn 
hanesiaeth  ein  gwlad.  Daliodd  Henry  a'i  fab,  Tywysog  Cymru,  i 
ymladd  gyda'r  gwroldeb  mwyaf,  yn  nghanol  poethder  y  frwydr,  hyd 
y  diwedd.  Ac  nid  oedd  Percy  a  Douglas  yr  un  mymryn  yn  ol 
iddynt.  Cwympodd  Percy,  a  throdd  ei  gwymp  dynged  y  frwydr  o 
du.y  brenin.  Cwympodd  dwy  íil  a  thri  chant  o  bendefigion  yn  y 
frwydr  hon,  ac  oddeutu  clrwe'  mil  o  wŷr  cyffredin,  dwy  ran  o  dair 
o  ba  rai  a  berthynent  i  Percy.  Cymerwyd  leirll  Worcester  a 
Douglas  yn  garcharorion;  torwyd  pen  y  cyntaf  yn  Amwythig,  ac 
ÿmddygwyd  at  yr  olaf  yn  cleilwng  o'i  radd  a'i  enwogrwydd. 
Erbyn  hyn  yr  oedd  Northumberland  wedi  gwellhau  o'i  glefycl,  ac 
yn  arwain  bycldin  i  gyfherthu  y  gwrthryfelwyr ;  ond  pan  glybu  yr 
hanes,  gollyngodd  ei  wŷr,  a  fíbdd.  Ymdclangosodd  ger  bron  y 
brenin  yn  fuan  wTedi  hyn  i  broífesu  ei  edifeirwch,  ac  i  geisio  ei 
bardwn,  yr  hwn  a  ganiatawyd  iddo. 

Er  fod  Henry  yn  rhyfelwr  dewr,  a'i  arfau  ar  y  cyfan  yn  llwydd- 
ianus,  yr  oedd  blinderau  cyson  yn  ei  gylchynu,  a  dyogelwch  ei 
orsedd  yn  ymddangos  w^eithiau  yn  bur  amheus.  Yr  oedd  Glyndwr 
•yn  para  dan  arfau;  gosodai  rhai  y  gair  allan  fod  Bichard,  y  brenin 
diweddaf,  yn  fyw;  a  dadieuai  eraill  hawl  Iarll  March  i'r  goron. 
,  Torodd  gwrthryfel  allan  yn  Swydd  York,  yn  cael  ei  arwain  gan  yr 
archesgob,  a  Ieirll  Northumberland  a  Mowbray.  Rhoddwyd 
papyrau  ar  ddrysau  yr  eglwysi  yn  cyhuddo  y  brenin  o  anudoniaeth, 
terfysg,  a  llofruddiad  Biehard.  Daeth  John,  trydydd  mab  Henry, 
gyda  Iarll  Westmoreland,  yn  eu  herbyn.  Cymerwyd  yr  archesgob 
a  Mowbray  yn  garcharorion,  a  thorwyd  eu  penau ;  a  fíbdd  North- 
umberland  i  Ysgotland.  Hon  yw  yr  engraiíft  gyntaf  yn  y  wlad 
hon  o'r  fath  gospedigaeth  yn  cael  ei  gweinyddu  ar  esgob. 

Cymerodd  dygwyddiad  le  yn   1405  roddodd  gryn  ddylanwad  i 


HENBT  IV.  153 

Henry  ar  lywodraeth  Ysgotland.  Dyn  gwanaîdd  a  diniwed  oedd 
RobertHI.;  ond  yr  oedd  ganddo  frawd,  Duc  Albany,  o  duedd 
derfysglyd  ac  uchelgeisiol,  yr  hwn  yr  oedd  llywodraeth  y  wlad  mewn 
gwirionedd  yn  ei  law;  ac  yr  oedd  yn  gwneyd  ei  oreu  i  ddyfetha 
hiliogaeth  Robert,  er  mwyn  sicrhau .  y  freniniaeth  yn  ei  deulu  ei 
hun.  Taflodd  Dafydd,  mab  hynaf  Robert,  i  garchar,  lle  bu  farw  o 
newyn.  James,  brawd  ieuangaf  Dafydd,  yn  unig  oedd  yn  awr  ar  y 
ffordd.  Gwelodd  Robert  nad  oedd  ei  blentyn  yn  ddyogel,  ac  anfon- 
odd  ef,  pan  yn  naw  mlwydd  oed,  i  Ffrainc  i  dderbyn  addysg.  Ond 
cymerwyd  y  llong  oedd  yn  ei  gludo  gan  y  Saeson,  a  dygwyd  y 
plentyn  yn  garcharor  i  Lundain,  lle  y  cadwyd  ef  am  bedair  blynedd 
ar  bymtheg.  Gwrthododd  Henry  ei  ryddid  iddo  ar  unrhyw'delerau ; 
ond  gorchymynodd  rhoddi  pob  cyfleusderau  addysg  iddo,  ac  yr  oedd 
holl  lawnder  y  llys  at  ei  wasanaeth.  Torodd  y  newydd  am  gar- 
chariad  James  galon  ei  dad,  bu  farw  cyn  pen  blwyddyn ;  a  chafodd 
Duc  Albany  y  cwbl  i'w  law  ei  hun.  Ond  yr  oedd  bygwTth  gollwng 
gwir  etifedd  yr  orsedd  yn  rhydd  yn  ddigon  i  gadw  Albany  dan  law 
Henry.  '  % 

Yr  oedd  Tywysog  Cymru  yn  ddewr  a  medrus  mewn  brwydr,  ond 
yn  wyllt  ac  ofer  ar  amser  heddwch;  a  byddai  yn  achosi  blinder  i'w 
dad  yn  fynych  trwy  ei  loddest  a'i  derfysgoedd.  Dywedir  iddo  un- 
wTaith,  pan  ddygwyd  un  o'i  gymdeithion  terfysglyd  o  flaen  y  prif- 
ynad  enwog  Gascoigne,  fyned  a  hawlio  ei  ryddhad,  a  phan  wrthod- 
wyd,  iddo  dynu  ei  gleddyf  ar  y  barnwr.  Traddododd  Gascoigne  ef 
i  garchar  yn  y  fan,  ac  ymostyngodd  yntau  yn  ufudd  i'r  ddedryd. 
Pan  ddygwyd  yr  hanes  i'r  brenin,  dywedodd,  "Dedwydd  yw  y 
brenin  sydd  â  barnwr  mor  benderfynol  yn  nghyflawniad  ei  ddyled- 
swydd,  a  mab  mor  ufudd  i  ymostwng  i'r  gyfraith."  Dywedir  i 
amheuaeth  godi  yn  meddwl  y  brenin  hefyd,  fod  y  mab  yn  ceisio 
traws-feddianu  y  goron.  Pan  ddeallodd  y  tywysog  hyn,  aeth  at  ei 
dad,  syrthiodd  ar  ei  liniau  o'i  flaen,  rhoddodd  ddagr  yn  ei  law,  a 
dywedodd,  "Os  ydych  yn  cymeryd  eich  ffafr  oddiwrthyf,  cymerwch 
fy  mywyd  hefyd."  Mae  ambell  belydryn  fel  hyn  yn  profl  fod  calon 
i'w  chael  yma,  er  ei  bod  wedi  ei  gorchuddio  â  llawer  o  rwbel. 

Mae  llawer  o  fân  frwydrau  a  thrafodaethau  dibwys  erailì  yn  hanés 
Henry,  rhyngddo  a'i  bobl  ei  hun,  Ysgotland,  Iwerddon,  a  thywys- 
ogion  Ffrainc,  na  pherthynant  i  ni  eu  cofhodi  yn  y  llyfr  hwn. 
Cafodd  bedwar  o  feibion  o'i  wraig  gyntaf  Mary  Bohun;  sef,  Henry 
ei  olynydd;  Thomas,  Duc  Clarence;  John,  Duc  Bedford;  a  Hum- 
phrey,  Duc  Gloucester;  a  dwy  o  ferched,  y  rhai  a  briodasant  Duc 
Bayaria,  a  brenin  Denmark.  Ni  chafodd  blant  o'i  ail  wTraig,  Jane 
o  Navarre. 

Treuliodd  Henry  ei  fywyd  i  amddiffyn  ei  hun,  ar  orsedd  oedd 
wTedi  ei  thraws-feddianu;  ac  ni  chafodd  hamdden  i  wneyd  unrhyw 


154  HENEY  y. 

welliadau  yn  ei  lywodraeth.  Fel  pendefìg  penaf  y  wlad,  yr  oedd 
yn  meddu  parch  a  dylanwad  eyfFredinol ;  ond  parodd  ei  esgyniad 
annghyfiawn,  diorseddiad  a  llofruddiad  Bichard — ei  frenin  a'i  gefh- 
der,  yn  nghyda  llawer  o  greulonderau  eraill,  i  ysbryd  ei  bobl  godi 
yn  ei  erbyn.  Yr  oedd  ymwybyddiaeth  o'i  ymddygiadau  annghyf- 
iawn  hefyd  yn  ei  ysu.  Collodd  ei  iechyd  yn  nghanol  ei  ddyddiau. 
Blinid  ef  gan  lewygon  mynych,  a  bu  farw  yn  un  o  honynt,  pan  yn 
gweddio  o  ílaen  creirgell  St.  Edward,  yn  monachlog  Westminster, 
ar  y  20fed  o  Fawrth,  1413,  yn  y  47ain  flwyddyn  o'i  oedran,  a'r 
bedwaredd  ar  ddeg  o'i  deyrnasiad.  Claddwyd  ef  yn  eglwys 
gadeiriol  Canterbury. 

ii. — henet  y.  (o  fykwy),  1413 — 1422. 

Ganwyd  Henry  V.  yn  1388,  ac  esgynodd  i'r  orsedd  ar  farwolaeth 
ei  dadyn  1413,  pan  oedd  yn  25ain  oed.  Hyd  yma  yr  oedd  wedi 
bod  yn  hoff  o  gwmni  ofer,  ac  yn  treulio  ei  amser  mewn  gloddest  a 
therfysgoedd.  Ond  ar  ei  esgyniad  i'r  orsedd  gadawodd  ei  gyfeillion 
a'i  oferedd,  a  daeth  yn  ddyn  arall.  Dangosodd  ofid  mawr  am 
dynged  Eichard,  a  pharodd  symud  ei  weddillion  o  Langley  i  West- 
minster;  rhyddhaodd  Iarll  March,  yr  hwn  oedd  â'r  hawl  flaenaf  i'r 
goron,  a  gwnaeth  gyfaiìl  mynwesol  o  hono ;  adferodd  deulu  Percy 
i'w  meddianau  a'u  bri  cyntefìg;  sicrhaodd  wasanaeth  y  dynion 
mwyaf  cymhwys  i  fod  yn  weinidogion  y  lly wodraeth ;  ac  yr  oedd  ei 
holl  ymddygiadau  yn  gyfryw  ag  i  enill  serch  ae  ymddiried  ei  bobl 
ynddo;  ac  "  yniddangosai  ei  gymeriad  yn  ddysgleiriach  na  phe 
buasai  heb  ei  dywyllu  gan  ddrygau  blaenorol." 

Yr  anhawsdra  cyntaf  a  gyfarfyddodd,  a'r  hyn  nas  gellir  ei  rydd- 
hau  yn  hollol  oddiwrth  y  cyfrifoldeb,  oedd  achos  y  Lollardiaid, 
«anlynwyr  Wicliffe,  y  rhai  a  gyhuddid  o  ddal  golygiadau  cyfeil- 
iornus,  ac  o  fygwth  peryglu  yr  eglwys  a'r  wladwriaeth.  Blaenorid 
y  bobl  hyn  yn  awr  gan  un  Syr  John  Oldcastle ;  neu,  fel  y  gelwid  ef 
yn  gyffredin,  Arglwydd  Cobham.  Codent  eu  llef  am  ddiwygiad,  ac 
yr  oedd  eu  hathrawiaeth  yn  taro  yn  erbyn  tra-arglwyddiaeth  yr 
eglwys  Babaidd ;  felly  yr  oedd  yn  naturiol  i'r  clerigwyr  eu  casâu. 
Aeth  yr  archesgob  Arundel  at  y  brenin  i  ofyn  ei  ganiatad  i  ddal  a 
chondemnio  Cobham,  a'i  losgi  er  esiampl  i  eraill.  Gwrthododd 
Henry  y  cais  hyd  nes  y  cai  ef  ymresymu  â  Cobham  ei  hun,  gan  ei 
fod  yn  hen  gyfarwydd  ag  ef.  Ond  er  dadleu  yn  faith  ac  yn  fanwl, 
denu  a  bygwth,  yr  oedd  Cobham  yn  ddiysgog.  Cyffrodd  tymherau 
Henry  o'r  diwedd,  a  rhoddodd  yr  archesgob  at  ei  ryddid  i  wneyd 
fel  y  mynai.  Condemniwyd  ef  o  heresi,  a  thaflwyd  ef  i'r  Twr  i  aros 
ei  dynged;  ond  llwyddodd  i  ddianc  oddiyno,  a  Ôbdd  am  nodded  i 
Gymru.  Daliwyd  ef  yn  mhen  pedair  blynedd;  dygwyd  ef  i 
Lundain,  a  chrogwyd  ef,  gan  ei  losgi  yn  fy w  tra  yr  oedd  yn  hongian. 


henhy  y.  155 

Dygid  Uawer  o  gyhuddiadau  yn  erbyn  y  Lollardiaid,  y  rhai  y  geilid 
ar  sail  dda  amheu  eu  cy wirdeb ;  ac  y  mae  gan  y  dyoddefwyr  boreuol 
hyny  yr  anfantais  o  fod  eu  hanes  wedi  ei  drosglwyddo  i  ni  yn  unig 
gan  eu  gelynion.  Dyoddefodd  llawer  o  honynt  ferthyrdod  trwy  eu 
llosgi  yn  fyW  yr  amser  hwn. 

Mae  agos  holl  amser  teyrnasiad  y  brenin  hwn  wedi  ei  dreulio 
mewn  ymgais  gwrol  a  llwyddianus  i  feddianu  gorsedd  Ffrainc. 
Nodir  amryw  bethau  fuont  yn  foddion  i'w  gyffroi  i  hyn.  Dywedir 
i'w  dad  ei  gynghori  wrth  farw,  os  oedd  am  heddwch  cartrefol,  am 
iddo  ofalu  rhoddi  digon  o  waith  i'w  bobl.  Yr  oedd  y  senedd  hefyd 
yn  awr  yn  ceisio  perswadio  y  brenin  i  atafaelu  meddianau  helaeth 
yr  eglwys,  a'u  defnyddio  at  achosion  y  llywodraeth,  a  dywedir  i'r 
awdurdodau  eglwysig  ei  gymhell  i  ymgymeryd  â'r  anturiaeth,  er 
mwyn  tynu  ei  fryd  oddiwrth  eu  cyfoeth  hwy.  Beth  bynag,  mae 
yn  ddigon  amlwg  fod  cyílwr  terfysglyd  Ffrainc  ar  y  pryd  yn  gy- 
mhelliad  cryf  i  uchelgais  milwrol  Henry.  Yr  oedd  llywodraeth 
Ffrainc  wedi  bod  yn  hir  yn  ngofal  rhaglawiaid  tra  yr  oedd  y 
brenin  Charles  VI.  dan  oed,  a  hyny  wedi  achosi  ymbleidiau  a 
therfysg.  Ac  wedi  i'r  brenin  dyfu  i  fyny,  byddai  yn  cael  nitiau  o 
ddyryswch  meddwl  a'i  gwnai  yn  hollol  annghyfaddas  i  gymeryd 
awenau  y  deyrnas  i'w  law.  Felly  yr  oedd  llyw  y  wladwriaeth 
yn  nwylaw  ei  frawd,  Duc  Orleans,  a'i  ewythr,  Duc  Burgundy;  a 
phob  un  o'r  ddau  am  gael  yr  holl  awTdurdod  i'w  law  ei  hun,  ac  yn 
elynion  peryglus  y  naill  i'r  llall.  O'r  diwedd  llofruddiwyd  Orleans 
trwy  ddyfais  o  eiddo  Burgundy,  ac  aeth  sefyllfa  pethau  i  fwy  o  an- 
nhrefn  byth.  Yr  oedd  Henry  yn  gwylio  y  symudiadau  hyn  gyda 
dyddordeb,  a  gwelodd  ei  bod  yn  adeg  iddo  ymyryd.  Heb  sail  na 
rheswm  anfonodd  i  hawlio  teyrnas  Ffrainc.  Gwrthodwyd  ei  gais 
yn  ddiseremoni.  Yna  anfonodd  i  hawlio  y  parthau  hyny  o'r  wlad 
a  fuont  mewn  amser  blaenorol  yn  meddiant  Lloegr — gweddill  y  swm 
addawedig  o  arian  oeddent  heb  eu  talu  am  ryddhad  y  brenin  John  o 
Ffrainc, — yn  nghyda'r  dywysoges  Catharine,  merch  brenin  Ffrainc, 
yn  wraig,  gyda  gẃaddol  o  ddwy  filiwn  o  goronau  aur.  Yr  oedd  y 
telerau  hyn  eto  yn  rhy  galed;  ond  cynygiwyd  holl  Aquitaine  iddo, 
yn  nghyda'r  dywysoges,  gyda  gwaddol  o  wyth  can  mil  o  goronau. 
Ond  nid  oedd  Henry  yn  foddlon  ar  hyn;  galwodd  ei  genadwr  adref, 
a  dechreuodd  wneyd  darpariadau  i  ryfel. 

Pan  oedd  wedi  casglu  byddin  nerthol  o  oreugwyr  ei  wlad  i  South- 
ampton,  ac  yn  barod  i  hwylio,  daeth  y  newydd  i'w  glustiau  am 
ddrwg  yn  codi  yn  ei  wlad  ei  hun.  Cafodd  allan  fod  Iarll  Cambridge 
(yr  hwn  oedd  wedi  priodi  chwaer  Iarll  March),  ac  Arglwydd  Scrope, 
a  Syr  Thomas  Grey  o  Heton,  wedi  cyd-fwriadu  i  gymeryd  i  fyny 
achos  March,  a'i  gyhoeddi  yn  frenin  yn  absenoldeb  Henry.  Cymer- 
wyd  y  tri  gwr  i  fyny  ar  unwaith,  cyfaddefasant  eu  heuogrwydd,  a 


156  HENRY  T. 

dienyddiwyd  hwynt  fel  teyrnfradwyr.  Yr  oedd  Iarll  March  ei  hun 
yn  un  o'r  barnwyr  fu  yn  eistedd  ar  eu  hachos. 

Hwyliodd  Henry  bellach  gyda  phymtheg  cant  o  longau,  a  deng 
mil  ar  ugain  o  wŷr,  a  glaniodd  gerllaw  Harfleur,  Awst  14eg,  1415. 
Daliodd  Haríîeur  warchae  maith,  yr  hwn  a  gostiodd  yn  ddrud  i 
Henry.  Cynyrchodd  y  tir  corsog  oedd  o'i  hamgylch,  yn  nghyda 
gwres  mawr  yr  haul,  afiechyd  yn  y  fyddin,  a  chollwyd  agos  dau  o 
bob  tri  o  honynt.  Wedi  cymeryd  y  dref,  a  gosod  gwarchodlu  i'w 
chadw,  yr  oedd  byddin  Henry  yn  rhy  fechan  i  fyned  yn  mlaen  i 
wynebu  y  Ffrancod.  Er  hyn  penderfynodd  y  brenin  ieuanc  dewr 
na  ddychwelai  i  Loegr  heb  gyflawni  gorchestion  gyda'i  ddyrnaid 
gwŷr;  ac,  yn  groes  i  gynghor  amryw  o'i  bendefigion,  cychwynodd 
gyda  rhyw  ddeng  mil  o  fÿddin,  yn  mlaen  dros  y  tir  tua  Calais. 
Pan  ddeallodd  y  Ffrancod  ei  symudiadau,  daethant  â  byddin  faw7r 
i'w  gyfarfod.  Pan  ddaeth  Henry  yn  agos  i  Agincourt,  gwelai  y 
fyddin  Ffrengig  wedi  llinellu  ei  ffordd,  fel  nad  oedd  bosibl  iddo 
fyned  rhagddo.  Yr  oeddent  yn  rhifo  haner  can  mil  o  wŷr  ceffylau, 
ac  yn  gymaint  bum  waith  o  rifedi  a'r  Saesoii.  Ymsefydlodd  y 
ddwy  fyddin  ar  gyfer  eu  gilydd.  Yr  oedd  pob  anfantais  o  du 
Henry;  ei  wŷr  yn  lluddedig,  wedi  eu  gwanychu  gan  afiechyd,  yn 
brin  o  ymborth,  ac  yn  ddigalon.  Eto  nid  oedd  modd  ysgoi  brwydr. 
Treuliasant  y  prydnawn  i  edrych  ar  eu  gilydd,  a  phob  un  yn  dys- 
gwyl  y  llall  i  wneyd  ymosodiad. 

Yr  oedd  y  noswaith  yn  dywell  a  gwlawog.  Treuliwyd  hi  gan  y 
Ffrancod  mewn  gloddest  a  llawenydd,  gan  gynllunio  beth  i  wneyd 
ag  y sbail  y  Saeson ;  ond  treuliodd  y  Saeson  y  nos  mewn  gweddiau 
a  defosiynau.  Ymwelodd  y  brenin  â'i  holl  wŷr,  gorchymynodd  i'r 
cerddorion  chwareu  trwy  y  nos,  a  chynullodd  hwynt  cyn  codiad 
haul  i  wrando  yr  offeren,  ac  aeth  o'r  gwasanaeth  hwnw  i'r  ymosod- 
iad.  Yr  oedd  gan  y  Saeson  hyder  diderfyn  yn  ngwroldeb  a  medr 
eu  blaenor.  "Dewch  yn  mlaen!"  ebe  Henry  gyda  gwen  siriol, 
"  a'r  Drindod  bendigedig  fyddo  ein  hamddiffyn !  Yn  mlaen,  faneri ! " 
Atebwyd  ef  gan  lon-gyfarchiad  taranol  yr  holl  fyddin.  Gollyngodd 
y  saethyddion  gawod  o  saethau,  y  rhai  ddygasant  farwoíaeth  a 
dyryswch  anhygoel  gyda  hwy.  Yr  oedd  Henry  wedi  dinystrio  a 
gwasgaru  adran  gyntaf  ac  ail  y  gelyn,  ac  yn  trefhu  ei  wŷr  i  ymosod 
ar  y  drydedd,  pan  ddaeth  y  si  fod  y  gelyn  wedi  eu  cylchynu,  ac  yn 
ymosod  o'r  tu  cefn.  Tarawodd  y  brenin  ar  y  foment  y  buasai  yn 
well  rhoddi  y  carcharorion  i  farwolaeth,  a  rhoddodd  orchymyn  i'r 
perwyl.  Ond  pan  ddeallwyd  mai  pobl  o'r  wlad  oedd  yn  ymosod 
ar  ymborth  y  fyddin,  rhoddwyd  atalfa  ar  y  galanasdra.  Yr  oedd  y 
fuddugoliaeth  yn  awr  yn  sicr,  a'r  Ffrancod  yn  cael  eu  medi  o'r 
trwch.  Ni  welodd  Ffrainc  yn  ei  holl  hanes  frwydr  mwy  colledus. 
Syrthiodd  Duciaid  Brabant,  Bar,  ac  Alcncon,  llyngesydd  a  phen- 


HENRY  Y.  157 

eeidwad  Ffrainc,  saith  iarll,  dros  gant  o  fanerwyr,  wyth  mil  o  farch- 
ogion  a  boneddigion ;  a  bernir  fod  y  carcharorion  a  laddwyd  tua 
phedair  mil  ar  ddeg!  a  rhifa  rhai  holl  golled  y  Ffrancod  yn  y 
frwydr  hon  yn  ddeng  mil  ar  ngain!  "0  ddaear!  mor  wlyb  ydwyt 
gan  waed  y  lladdedig!  O  ddynoliaeth!  fel  yr  wyt  wedi  dy  gig- 
yddio  ar  faes  y  rhyfel!  O  Arglwydd  Dduw  dynoliaeth !  fel  y  mae  dy 
ddelw  a'th  ogoniant  wedi  eu  taílu  i  lawr  a'u  mathru  dan  draed!" 
Heblaw  lladdedigion,  cymerwyd  Duciaid  Orleans  a  Bourbon,  ac 
Ieirll  Eu,  Yendome,  a  Richemont,  yn  garcharorion.  Nid  oedd 
colled  y  Saeson  ond  un  cant  ar  bymtheg  o  wýr,  yn  cynwys  Duc 
York,  Iarll  Suffolk,  a  dau  neu  dri  o  farchogion.  Aeth  Henry  a'i 
fyddin  ddewr  yn  mlaen  i  Calais;  ac  wedi  aros  yno  ychydig,  daeth 
drosodd  i  Loegr,  gan  ddwyn  ei  garcharorion  pendefigaidd  ganddo,  a 
derbyniwyd  ef  yn  Llundain  gyda  brwdfrydedd  annesgrifiadwy. 

Dychwelodd  Henry  i  Ffrainc  yn  1417  gyda  byddin  newydd,  abu 
yno  am  rai  blynyddoedd  yn  enill  ac  yn  gorchfygu  pa  ffordd  bynag 
yr  elai.  Yn  Mai,  1420,  yn  Troyes,  gwnaed  cytundeb  ar  yr  amodau 
hyn; — fod  Henry  i  gael  y  dywysoges  Catharine  yn  wraig;  fod 
Charles  ei  thad  i  gael  cadw  y  titl  o  frenin  dros  ystocí  ei  fywyd ;  fod 
Henry,  fel  olynydd  i'r  orsedd,  i  gael  gweinyddiad  y  llywodraeth 
bresenol  i'w  law;  fod  y  goron  i  gael  ei  sicrhau  i'w  etifeddion;  a 
bod  y  ddwy  wlad  i  gael  eu  huno  am  byth  dan  yr  un  penaeth,  ond 
i  gael  eu  llywodraethu  gan  eu  cyfreithiau  penodol  eu  hunain.  Y 
cyfryw  oeddent  amodau  y  cytundeb :  ond  prin  y  gallesid  dysgwyì 
idclynt  gael  eu  cadw,  ac  ni  fuasai  hyny  yn  fantais  ychwaith  i'r  naill 
wlad  na'r  llall. 

Y$  fuan  wedi'r  cytuncleb  hwn,  priododd  Henry  â  Catharine  yn 
nghanol  y  gwychder  a'r  llawenydd  mwyaf.  Sefydlodd  ei  lys,  un 
o'r  rhai  mwyaf  gorwych  yn  Ewrop,  yn  Paris.  Dygodd  ei  briod 
drosodd  i  Loegr,  a  choronwyd  hi  yn  Westminster  gyda  rhwysg  na 
welwyd  ei  gyffelyb  o'r  blaen  yn  y  wlad  hon.  Gadawodd  Henry  ei 
wraig  yn  Windsor,  a  dychweìodd  eto  i  Ffrainc  gyda  bycldin  fawr  o 
wyth  mil  ar  ugain,  i  ddarostwng  y  gwrthryfeloedd  oecld  yn  codi  yn 
erbyn  ei  awdurdod.  Pan  oedd  yn  brysur  yn  dwyn  yn  mlaen  war- 
chae  tref  Meaux,  o  fewn  deng  milldir  ar  ugain  i  Paris,  cafodd  y 
newydd  gwerthfawr  am  enedigaeth  mab  idclo,  yr  hwn  a  aiwyd  Henry, 
yn  ol  enw  ei  dad.  Yn  Mai  aeth  y  frenines  a'i  mhab  drosodd,  a 
chadwyd  Sulgwyn  dedwydd  yn  Paris  gan  y  teulu  breninol  a'r  ddau 
lys.  Ond  pan  oedd  Henry  yn  nghanolddydd  ei  nerth  a'i  ogoniant, 
machludodcl  ei  haul  yn  ddisyrnwth.  Tarawyd  ef  gan  glefycl  faedd- 
odd  holl  fedr  y  meddygon.  Deallai  fod  angau  yn  agosau,  a  wynebai 
ef  gyda  thawelwch  a  hyder  diysgog.  Awgrymodd  ei  ewyllys 
i'w  frawd,  Duc  Bedford,  fod  yn  rhaglaw  Ffrainc,  a  brawd  arall,  Duc 
Gloucester,  yn  rhaglaw  Lloegr.    Cyflwynodd  ei  wraig  a'i  blentyn  i 


158  HENRY  YI. 

ofal  caredig  ei  frodyr  a'i  bendefigion,  a  bu  farw  yn  nghanol  wylo- 
fain  ei  geraint  ar  y  dydd  olaf  o  Awst,  1422,  yn  y  34ain  ílwyddyn  o'i 
oedran,  a'r  ddegfed  o'i  deyrnasiad.  Claddwyd  ef  gyda  rhwysg  a 
galar  mawr  yn  monachlog  Westminster. 

Yr.oedd  Henry  V.  yn  feddianol  ar  lawer  o  ragoriaethau,  ac  yn 
deilwng  o'i  osod  yn  yr  un  dosbarth  ag  Edward  III.,  a'i  fab  y 
Tywsog  Du.  Yr  oedd  yn  gadfridog  galluog,  yn  ynad  cyfiawn,  ac 
yn  dy wysog  hael  a  charedig :  ac  nid  oedd  yn  llai  ei  gymhwysderau 
fel  gwleidiadwr  nag  ydoedd  fel  milwr.  Bu  yn  hynod  o  lwyddianus 
yn  ei  anturiaethau  milwrol,  a  meddai  ar  le  cynes  yn  serchiadau  ei 
bobl.  Ar  yr  un  pryd  yr  oedd  ei  uchelgais  yn  ddiderfyn,  ac  ar  rai 
amgylchiadau  ymddygodd  yn  greulon ;  a  threuliodd  nerth  a  chy- 
foeth  y  deyrnas  i  ddim  pwrpas.  Bu  ei  dad  yn  nghyfraith,  Charles 
VI.  o  Ffrainc,  farw  yn  mhen  dau  fis  ar  ei  ol.  Priododd  Catharine 
ei  weddw  â  Syr  Owain  Tudor,  Cymro  o  waed  tywysogaidd;  ac  o'r 
briodas  hon  y  daeth  Edmund,  Iarll  Bichmond,  a  Jasper,  Iarll 
Penfro,— teulu  sydd  i  ddyfod  eto  i  eistedd  ar  orsedd  Lloegr. 

iii, — henhy  yi.  (o  windsoe),  1422—1461. 

Nid  oedd  Henry  VI.  ond  naw  mis  oed  pan  fu  farw  ei  dad,  a  phan 
gyhoeddwyd  ef  yn  frenin.  Gwrthododd  y  senedd  awgrym  y  brenin 
am  osod  Duc  Gloucester  yn  rhaglaw  y  deyrnas,  ond  dewisodd 
gynghor,  yn  cael  ei  flaenori  gan  Duc  Bedford  dan  yr  enw  amddi- 
fíynwr,  i  lywyddu  achosion  y  llywodraeth  dros  ystod  mebyd  y 
brenin.  Eto,  gan  fod  Bedford  yn  treulio  cymaint  o'i  amser  allan 
o'r  wlad,  disgynai  y  cyfrifoldeb  mwyaf  ar  ysgwydd  ei  frawd 
Gloucester. 

Gan  fod  Ysgotland  yn  awr  mewn  cyngrair  â'r  Ffrancod,  ac  wedi 
anfon  byddinoedd  drosodd  i  gynorthwyo  Ffrainc  yn  erbyn  Lloegr, 
a  bod  rhai  yn  ofhi  ymosodiad  ar  y  parthau  gogleddol,  penderfynwyd 
gollwng  James,  etifedd  yr  orsedd,  yn  rhydd  o'i  garchariad  maith. 
Cytunwyd  ei  fod  i  dalu  deugain  mil  o  bunau  am  ei  gadwraeth  yma 
am  y  pedair  blynedd  ar  bymtheg.  Priododd  James  â  boneddiges 
Seisnig,  dychwelodd  i'w  wlad,  a  phrofodd  y  penadur  galluocaf  a 
eisteddodd  erioed  ar  orsedd  Ysgotland. 

Mor  gynted  ag  y  bu  Charles  VI.  o  Ffrainc  farw,  cyhoeddwyd  ei 
fab,  Charles  VII.,  yn  frenin,  gan  ddiystyru  hawl  Lloegr,  a  holl 
drefniadau  Henry  V.  Yr  oedd  Duc  Bedford,  rhaglaw  Ffrainc  dros 
Loegr,  wedi  priodi  â  chwaer  Duc  Burgundy,  ac  yr  oedd  y  ddau 
bendefìg  galluog  mewn  undeb  yn  gwrthryfela  yn  erbyn  Charles. 
Cariwyd  y  rhyfeloedd  yn  mlaen  am  flynyddoedd,  ac  yr  oedd  yr 
arfau  Seisnig  yn  dra  llwyddianus ;  yn  gymaint  fel  nad  oedd  gan 
Charles  ond  yn  brin  y  bedwaredd  ran  o'r  wlad  yn  ei  feddiant.  Pan 
oedd  y  Saeson  wedi  gwarchae  yn  hir  ar  dref  bwysig  Orleans,  y 


HEsnaY  vi.  159 

gwarchodwyr  ar  ei  rhoddi  i  fyny,  gobaith  cefnogwyr  Charles  ar 
ddiffodd,  ac  yntau  ei  hun  ar  fedr  ffoi  i  Spain  neu  Ysgotland,  daeth 
person  hynod  yn  mlaen  i  godi  tynged  syrthiedig  Ffrainc,  ac  adferu 
ei  hannibyniaeth. 

Mewn  pentref  bychan  gwledig  yn  Domremy  yr  oedd 
Joan  o  c  ^euni  tlawd  yn  byw,  a  geneth  ieuanc  o'r  enw  Joan 
ganddynt.  Yr  oedd  yn  hynod  am  ei  duwioldeb  er  yn  blentyn. 
Delai  y  newyddion  am  alanasdra  y  rhyfel  i'r  pentref,  yn  awr  ac  eil- 
waith,  ac  nid  ymddangosai  neb  yn  teimlo  mwy  o  ddyddordeb  yn  yr 
hanes,  na  mwy  o  ofìd  oblegyd  darostyngiad  ei  gwlad,  na  Joan, 
Cyn  hir,  dechreuodd  adrodd  wrth  ei  rhieni  ac  eraill  ei  bod  yn 
gweled  gweledigaethau  o  angylion  a  seintiau,  a  bod  lleisiau  nefol 
yn  dyweyd  pethau  rhyfedd  wrthi.  Aeth  y  son  am  dani  yn  mhell 
ac  yn  agos  ;  ond  nid  oedd  ei  rhieni  yn  credu  ynddi ;  a  dirmygid  ei 
thystiolaethau  gan  bawb  o'r  dynion  mwyaf  deallus.  Beth  bynag, 
llwyddodd  o'r  diwedd,  trwy  gymhorth  ewythr  iddi,  i  weithio  eí 
ífordd  trwy  lawer  o  beryglon  i  Chinon,  lle  yr  oedd  y  brenin  Charles 
a'i  lys  yn  aros  ar  y  pryd.  Yr  oedd  wedi  gwisgo  niewn  dillad  gwr- 
ywaidd,  ac  adnabu  y  brenin  yn  nghanol  ei  bendefigion,  er  na  welodd 
ef  erioed  o'r  blaen.  Ar  y  cyntaf  chwarddodd  y  brenin  am  ei  phen ; 
ond  gwnaeth  argraff  ar  ei  feddwl  yn  fuan,  a  gorchymynodd  yntau  i 
bwyllgor  o  gyfreithwyr  i'w  holi,  a  chyhoeddodd  y  rhai  hyny  ei  bod 
dan  ysbrydoliaeth.  Holwyd  hi  eilwaith  gan  gymanfa  o'r  duwin- 
yddion  penaf,  a  methwyd  a  chael  dim  ynddi  yn  arwyddo  ei  bod  dan 
ddylanwad  ysbryd  dewiniaeth,  Nid  oedd  pob  gwawd  a  dirmyg  a 
deflid  arni  yn  llwfrhau  dim  ar  ei  hysbryd.  A  phan  ofynid  iddi  am 
^arwydd  i  brofi  ei  hanfoniad  dwyfol,  ei  hateb  oedd,  "  Yr  arwydd  yw, 
•symud  gwarchae  Orleans  gydag  unrhyw  nifer  o  fìlwyr  a  roddwch 
at  fy  ngwasanaeth."  Wedi  hir  oedia  phryderu,  penderfynwyd  iddi 
gael  ei  ffordd.  Esgynodd  ar  farch  gwyn,  a  gwisg  ryfel  wrywaidd 
am  dani,  a  phicell  yn  ei  llaw ;  yr  oedd  dyn  yn  dwyn  baner  wen  o'i 
blaen,  gweision  yn  ei  chanlyn,  a  byddin  o  farchogion  dan  ei  llywydd- 
iaeth.  Aeth  y  son  am  dani  fel  trydan  o'i  blaen,  a  thaenodd  fraw 
trwy  y  gwersyll  Seisnig.  Arweiniodd  ei  gwŷr  i  mewn  i  Orleans  yn 
ddiwrthwynebiad,  gan  gludo  ystor  o  gynaliaeth  i'r  gwarchodwyr 
newynog.  Yr  oedd  purdeb  difrycheulyd  ei  bywyd  yn  cael  argraff 
ddwys  ar  feddyliau  pawb  ddelai  i  gyffyrddiad  â  hi.  Yn  mhen 
ychydig  o  ddiwrnodau  arweiniodd  lu  o  wirfoddolion  allan  o'r  ddinas, 
ac  enillodd  ddau  o  dyrau  amddiffynol  y  Saeson.  Gwnaeth  ymosod- 
iad  drachefh,  pryd  yr  ymladdwyd  yn  ffyrnig  am  ddiwrnod  cyfan, 
ac  y  cafodd  hithau  ei  harcholli  yn  ei  gwddf ;  ond  enillodd  y  fantais 
ar  y  Saeson..  Yr  oedd  dyogelwch  y  dref  bellach  wedi  ei  sicrhau 
gan  y  Ffrancod,  a  rhoddodd  y  Saeson  weddill  eu  hamddiffynfeydd 
ar  dân;  ac  aethant  ymaith  ar  ei  ffordd  tua  Paris  (1429). 


160  HENRY  YI. 

O  fewn  ychydig  fìlldiroedd  i  Orleans,  ymsefydlodd  y  Saeson 
mewn  amddiífynfa  arall;  ond  cawsant  ymosodiad  gan  Joan  yn  gynt 
nag  y  dysgwyliasant.  Wrth  ei  bod  yn  dringo  dros  furian  yr  am- 
ddiffynfa,  syrthiodd  careg  ar  ei  phen,  a  chwympodd  i'r  ffos.  "Yn 
mlaen,  yn  mlaen,  fy  nghydwladwyr !"  gwaeddai  o'r  ffos;  "nac 
ofhwch;  mae  yr  Arglwydd  wedi  eu  rhoddi  yn  ein  dwylaw!" 
Enillodd  y  lle  hwn  eilwaith,  a  gwasgarodd  y  Saeson.  Aeth  Mor- 
wyn  wrol  Orleans  yn  ei  blaen,  gan  gyflawni  gorchestion  anhygoel. 
Bellach  rhoddodd  ar  y  brenin  i  fyned  i  Rheims  i  gael  ei  goroni; 
oblegyd  yr  oedd  rhan  flaenaf  ei  chenadiaeth  wedi  ei  chyflawni,  ac 
yr  oedd  yr  amser  wedi  dyfod  i  gyflawni  y  gweddill.  Penderfynodd 
y  brenin  a'i  weinidogion  i  wneyd  ei  harch,  er  fod  yr  ymgymeriad 
yn  dra  pheryglus.  Ond  ciliodd  gwarchodlu  y  gelynion  o'r  ddinas 
ar  eu  dynesiad.  Coronwyd  ac  eneiniwyd  y  brenin  yno,  yn  ol 
gair  Joan.  Ar  ddiwedd  y  ddefod  syrthiodd  y  Forwynig  ar  ei 
gliniau,  dywedodd  fod  ei  gwaith  ar  ben,  a  dymunodd  gyda  dagrau 
am  gael  ei  gollwng.  Ond  ni  fynai  y  brenin  ymadael  â  hi.  Dyrch- 
afodd  hi  a'i  theulu  i  sefyllfa  anrhydeddus,  a  gosododd  arni  fyned 
yn  mlaen  i  gwblhau  adferiad  annibyniaeth  y  wlad. 

Wedi  iddi  arwain  amryw  fân  frwydrau  eraill,  a  chael  ei  chlwyfo 
fwy  nag  unwaith,  cymerwyd  hi  yn  garcharor.  Dygwyd  hi  yn  ei 
dillad  gwrywaidd,  dan  gadwyni  trymion,  i'w  phrofi  o  flaen  llys 
Rouen.  Cyhuddid  hi  o  ddewiniaeth.  Parhaodd  ei  phrawf  am  un 
diwrnod  ar  bymtheg.  O'r  diwedd  condemniwyd  hi,  fel  heretic,  i 
gael  ei  llosgi.  Dychrynai  yn  fawr  rhag  y  tân,  cyfaddefodd  mai 
oddiwrth  y  diafol  yr  oedd  ei  gweledigaethau,  ac  addawodd  na  wisgai 
ddillad  gwrywaidd  mwy.  Yna  newidiwyd  ei  dedryd  i  garchariad 
dros  ei  bywyd.  Wedí  myned  i'w  chell,  dychwelodd  ei  gweledig- 
aethau ;  llanwyd  hi  eilwaith  ag  ysbryd  rhyfela,  a  phan  ddaeth  un 
diwrnod  am  draws  gwisg  milwr,  rhoddodd  hi  am  dani.  Yr  oedd 
gwisgo  y  cyfryw  ddillad  yn  awr  yn  drosedd  marwol  iddi.  Con- 
demniwyd  hi  i  farw,  arweiniwyd  hi  allan  o'r  carchardy  i'r  farch- 
nadle,  a  llosgwyd  hi  yn  fyw,  pan  nad  oedd  ond  ugain  mlwydd  oed 
(Mai  3t,  1431).  Crochfloeddiai  pan  welodd  y  tân  yn  cael  ei  gyneu; 
ac  fel  yr  oedd  y  fílamiau  yn  ei  hamdoi,  gwelid  hi  yn  gwasgu  croes 
at  ei  mynwes,  gan  waeddi  ar  Grist  am  drugaredd. 

Ond  er  llosgi  Morwynig  hynod  Orleans,  ac  er  dwyn  Henry  y 
brenin  i  Paris  i'w  goroni,  yr  oedd  llanw  buddugoliaethau  Lloegr  yn 
Ffraiuc  yn  dechreu  cilio,  a'r  rhagolygon  yn  tywyllu  yn  brysur. 
Gwnaed  heddwch  rhwng  Duc  Burgundy  a  Charles;  bu  Duc  galluog 
Bedford  farw,  a  chymerwyd  ei  le  gan  Duc  York;  a  pharhaodd  y 
rhyfel  yno  hyd  nes  y  cytunwyd,  yn  1444,  ar  heddwch  am  ddwy 
flynedd. 

Yr  oedd  cyflwr  Lloegr  ar  y  pryd  yn  bob  peth  ond  dymunol.    Pan 


HENRY  VI.  161 

dyfodd  y  brenin  i  fyny,  gwelwyd  ei  fod  yn  rhy  ddiniwed  i  ofalu  am 
dano  ei  hun,  heb  son  am  lywodraethu  teyrnas  fawr  yn  llawn  o 
elfenau  gwrthbleidiol.  Pan  tua  23ain  oed,  priododd  â  Margaret  o 
Anjou,  yn  Ffrainc,  dynes  wrol  ac  uchelfrydig,  yr  hon  a  enillodd 
lywodraeth  buan  a  hollol  ar  feddwl  ei  gwr.  Y  ddau  ddyn  mwyaf 
eu  dylanwad  y  pryd  hwn  oedd  Duc  Gloucester  (ewythr  ybrenin),  a'i 
ewythr,  esgob  Winchester,  yr  hwn  oedd  yn  awr  wedi  ei  wneyd  yn 
Gardinal  Beaufort.  Yr  oedd  y  ddau  yma  yn  elynion  i'w  gilydd,  ac 
wedi  rhanu  y  senedd  yn  ddwy  blaid.  Cymerodd  y  frenines  blaid  y 
Cardinal,  a  dechreuwyd  cynllunio  drwg  yn  erbyn  Gloucester. 
Cyhuddwyd  Duces  Gloucester,  a  dau  neu  dri  eraill,  o  swynyddiaeth 
a  theyrnfradwriaeth,  oblegyd  gwneyd  delw  gŵyr  o'r  brenin,  a'i 
gadael  i  doddi  o  flaen  tân;  dedfrydwyd  ei  chwmni  i  farwolaeth,  a 
hithau  i  garchar  dros  ei  hoes.  Cynyddodd  hyn  yr  ysbryd  drwg 
rhwng  Gloucester  a'r  Cardinal.  Yn  fuan  cyhuddwyd  Gloucester  ei 
hun  o  deyrnfradwriaeth ;  taflwyd  ef  i  garchar;  ac  yn  mhen  ychydig 
ddiwrnodau  cafwyd  ef  yn  farw  yn  ei  wely.  Bernir  fod  cyfrifoldeb 
ei  lofruddiad  yn  gorphwys  yn  benaf  ar  ysgwyddau  y  Cardinal  a 
Iarll  Suffolk.  Dylynwyd  Gloucester  i'w  fedd  yn  mhen  chwech 
wythnos  gan  y  Cardinal,  yr  hwn,  er  ei  fod  dros  bedwar  ugain  oed, 
oedd  yn  llawn  awyddfryd  a  gobaith  am  gadair  St.  Pedr. 

Erbyn  hyn  yr  oedd  dynion  galluocaf  Lloegr  wedi  cwympo,  a'r 
pleidiau  gelynol  yn  Ffrainc  yn  cymodi  â'u  gilydd.  Cymerodd 
Charles  y  fantais  ar  sefyllfa  pethau  yn  y  wlad  hon  i  ail-ymosod  ar 
diriogaethau  Seisnig  ar  y  Cyfandir,  ac  erbyn  y  flwyddyn  1451  yr 
oedd  y  cyfan  yn  Ffrainc  wedi  ei  adenill  oddiar  Loegr,  oddigerth 
Calais  yn  unig.  Dygwyd  cyhuddiad  yn  erbyn  iarll,  neu  yn  awr 
Duc  Suffolk,  o  bleidio  y  Ffrancod,  ac  o  fwriadu  treisio  coron  Lloegr 
i'w  gosod  ar  ben  ei  fab,  yn  nghydag  amryw  bethau  eraill  llai  pwysig. 
Amddiffynodd  y  duc  ei  hun  yn  fedrus  o  flaen  y  senedd;  ond  heb  ei 
gondemnio  na'i  ryddhau,  cyhoeddodd  y  brenin  o  hono  ei  hun  fod 
yn  rhaid  iddo  ymadael  â'r  deyrnas  am  bum  mlynedd.  Ond  cymer- 
wyd  ef  i  fyny  gan  un  o  longau  y  llywodraeth  pan  yn  croesi  drosodd 
i  Ffrainc,  cadwyd  ffug-brawf  arno  ar  fwrdd  y  llestr,  a  thorwyd  ei 
ben  gyda  chwech  o  ergydion  o  hen  gleddyf  rhydlyd.  Canlynwyd 
Suffolk  yn  y  weinyddiaeth  gan  Duc  Somerset,  yr  hwn  oedd  yn  fwy 
anmhoblogaidd  fyth,  a  chanlynodd  terfysgoedd  blinion. 

Yn  1451  yr  arweiniodd  un  John  Cade,  yr  hwn  a  gymerai  arno  yr 
enw  Mortimer,  ugain  mil  o  wŷr  Kent  tua  Llundain,  gan  alw  ar 
y  senedd  i  wneyd  cyfìawnder  â  llofruddion  Cardinal  Beaufort,  Due 
Suffolk,  ac  eraill,  a  galw  Duc  York  ac  Exeter  i  gynghor  y  brenin. 
Gadawyd  Cade  gan  ei  ganlynwyr,  lladdwyd  yntau,  a  chrogwyd 
amryw  o'i  brif  gefhogwyr.  Myn  rhai  fod  Cade  wedi  ei  osod  ar 
waith  gan  Duc  York,  er  mwyn  deall  teimlad  y  bobl  tuag  ato.     Yr 


162  HENRY  VI. 

oedd  yr  hawl  etifeddol  flaenaf  i'r  orsedd  gan  York,  oblegyd  ei  fod 
yn  disgyn  o  Lionel  ail  fab  Edward  III.,  a  Henry  yn  disgyn  o  John 
o  Gaunt,  Duc  Lancaster,  trydydd  mab  Edward.  Dyma  oedd  prif 
ddadl  York  o  blaid  ei  bawl.  Dywedai  Henry  yntau,  fod  sefydliad 
y  freniniaeth  yn  nheulu  Lancaster  am  agos  triugain  mlynedd  yn 
ddigon  o  ddadl  o'i  blaid. 

Yr  oedd  anngbymhwysder  naturiol  yn  Henry  i  fod  yn  llywodr- 
aethwr;  ac  heblaw  hyny,  yr  oedd  clefyd  ar  brydiau  yn  effeithio  ar 
ei  gorph  a'i  feddwl,  ac  yn  gwneyd  ei  annghymhwysder  yn  fwy  fyth. 
Yr  oedd  y  pendefigion  galluocaf  yn  bleidiol  i  Duc  York,  ac  yr 
oeddent  yn  rhy  gryf  i  blaid  y  brenin  eu  gwrthwynebu.  Anfonodd 
y  bobl  ddeiseb  at  y  brenin  yn  gofyn  amry w  ddi wygiadau ;  ond  ni 
ddangosid  parodrwydd  i  wrando  ar  eu  llais.  Penderfynodd  York 
gael  gan  y  brenin  ddiwygio  ei  weinyddiaeth,  a  symud  Somerset  o'i 
swydd.  Cododd  fyddin,  ac  aeth  yn  ei  flaen  tua'r  brif-ddinas  ;  ond 
wedi  brwydr  ddibwys,  a  chydymddyddan  personol  rhwng  y  brenin 
a  York,  ymwasgarodd  y  byddinoedd. 

Yn  1453,  yn  mhen  saith  mlynedd  wedi  priodi,  ganwyd  etifedd  i 
Henry;  tywyllodd  hyn  ragoiwg  Richard  o  York  am  yr  orsedd,  a 
dechreuodd  y  terfysg  gyda  mwy  o  ysbryd  nag  o'r  blaen.  Yma  y 
dechreuodd  cyfres  o'r  rhyfeloedd  mwyaf  gwaedlyd  rhwng  teulu 
York  a  theulu  Lancaster,  y  rhai  a  eiwid  wrth  yr  enw  "  Rhyfeloedd 
y  Rhosynau"  oblegyd  fod  pleidwyr  York  yn  gwisgo  rhosyn  gwyn 
fel  arwyddlun,  a  phleidwyr  Henry  rosyn  coch.  Parhaodd  y  rhyfel- 
oedd  hyn  am  ddeng  mlynedd  ar  ugain,  a  mwydwyd  gwyneb  y  wlad 
â  gwaed  ei  thrigolion.  Tybiwyd  unwaith  y  gallesid  ysgoi  tywallt 
gwaed;  teimlai  plaid  y  brenin  eu  gwendid,  ymostyngasant  i  daflu 
Somerset  i'r  Tŵr,  a  gwnaed  Duc  York  yn  rhaglaw,  neu  amddiffynwr 
y  deyrnas.  Ond  cyn  hir  daeth  Henry  ychydig  yn  well,  a  chyffro- 
wyd  ef  i  adfeddianu  ei  awdurdod.  Gollyngodd  Somerset  yn  rhydd, 
a  chanlynwyd  hyny  gan  un  o'r  penodau  tywyllaf  yn  ein  hanes. 
Mewn  brwydr  yn  St.  Albans  (1454),  lladdwyd  pum  mil  o  bobl 
Henry,  cymerwyd  y  brenin  yn  garcharor,  dienyddiwyd  Somerset 
ac  amryw  bendefigion  eraill,  daeth  yr  awdurdod  eto  ar  ysgwydd 
York,  a  gwnaed  ef  eilwaith  yn  amddiffynydd.  Er  hyn  parhaodd  y 
rhyfeloedd,  ac  ymladdwyd  deuddeg  o  frwydrau  penodedig,  yn  y 
rhai  y  lladdwyd  pedwar  ugain  o  dywysogion  o  waed,  ac  y  dilewyd 
agos  holl  bendefìgion  hynafol  y  wlad.  Yn  1460,  hawliodd  York  y 
goron,  ond  penderfynodd  y  Tŷ  uchaf  fod  Henry  i  gael  cadw  y  titl 
dros  ystod  ei  fywyd,  ac  yna  focl  York  i  dderbyn  yr  anrhydedd  ar  ei 
ol.  Yr  un  flwyddyn  lladdwyd  York  mewn  brwydr  yn  Wakefield, 
a  llofruddiwyd  ei  ail  fab,  Iarll  Hutlancl,  mewn  gwaed  oer,  pan  yn 
17eg  oed.  Syrthiodd  tair  mil  o  bobl  York,  yn  cynwys  Iarll  Salis- 
bury  ac  enwogion  eraill,  yn  y  frwydr  hon.     Cymerodd  Edward, 


EDWATtD    IV.  163 

Iarll  March,  mab  hynaf  Duc  York,  bellach  ditl  ac  achos  ei  dad  i 
fyny.  Yn  mlaenaf  o'i  blaid,  yr  oedd  y  galluog  Iarll  Warwick. 
Wedi  ymladd  rhai  brwydrau,  coronwyd  ef  yn  Westminster  yn  1461 ; 
gwnaed  ei  frodyr  George  a  Richard  yn  dduciaid  Clarence  a  Glouces- 
ter,  cyhoeddwyd  teulu  Lancaster  yn  drais-feddianwyr,  ac  atafaelwyd 
eu  hetifeddiaethau.  Yn  mhen  deng  mlynedd  wedi  hyn  terfynodd 
Henry  ei  hoedl  yn  y  Tŵr,  lle  y  treuliodd  gymaint  o'i  fywyd  fel 
carcharor  rhyfel.  Dywedir  iddo  yntau  hefyd  farw  trwy  ddwylaw 
llofruddiog. 

Ni  fu  yr  un  tywysog  yn  holl  hanes  y  wlad  hon  a  gwell  rhagolwg 
o'i  flaen  na  Henry  VI.  pan  gyhoeddwyd  ef  yn  frenin  Lloegr  a 
Ffrainc,  pan  nad  oedd  ond  baban  yn  ei  gawell.  Ond  can  gynted 
ag  y  daeth  yr  awdurdod  i'w  law,  dechreuodd  cyfres  dost  o  flinderau 
ddisgyn  ar  ei  ben  ef  a'i  wlad.  Yr  achos  o'r  blinderau  hyn  oeddent, 
annghymhwysder  hollol  y  brenin  i  lywodraethu,  a'r  amheuaeth  am 
ei  ditl  i'r  orsedd.  Ac  er  fod  mwy  o  ddewrder  a  chymhwysderau 
llywodraethol  yn  y  frenines  nag  oedd  ynddo  ef,  eto  ni  wellhaodd  ei 
hymyriadau  hi  a'i  chynghorwyr  nemawr  ar  açhos  y  brenin,  nac  ar 
sefyílfa  y  wlad. 

iy. — edwaed   it.,    1461 — 1483. 
(TEUIiU  york.) 

Cyhoeddwyd  Edward  IV.,  mab  Eichard,  Duc  York  (o  deulu 
Lionel,  ail  fab  Edward  III.),  yn  frenin  Mawrth  4,  1461;  ond  yr 
oedd  yn  amser  rhy  brysur,  ar  hyny  o  bryd,  i  fynecl  trwy  ddefod  y 
coroniad.  Yn  mhen  ychydig  ddiwrnodau  yr  oedd  Margaret,  gwraig 
Henry  VI.,  a'r  blaid  Lancasteraidd,  wedi  casglu  byddin  o  driugain 
mil  yn  mharthau  gogleddol  Lloegr.  Arweiniodd  Edward  gyda'i 
gyfaill  galluog,  Warwick,  naw  mil  a  deugain  i'w  cyfarfod. 
Cymerodd  brwydr  ofhadwy  le  rhyngddynt  yn  Towton,  gerllaw 
York.  Dygwyddodd  hyn  ar  y  Sabbath,  yn  nghanol  ystorm  o  eira, 
a  lhwyd  wyneb  gwyn  y  ddaear  ag  ysgarlad.  Syrthiodd  o  bob  tu 
ddeunaw  mil  ar  ugain  o  wýr — mwy  nag  a  syrthiodd  o  Saeson  yn  yr 
holl  ryfeloedd  diweddar  yn  Ffrainc.  Aeth  Edward  i  mewn  dran- 
oeth  i  ddinas  York,  tynodd  benau  ei  dad  a'i  frawd  i  lawr  oddiar  y 
tyrau,  a  thorodd  benau  Ieirll  DeTon  a  Wiltshire,  i'w  gosod  yn  eu 
lle.  Ffodd  Henry  a'i  frenines  am  nodded  i  Ysgotland.  Coronwyd 
Edward  yn  Westminster  yn  Mehefin,  a  phasiwyd  biliau  o  warth- 
ruddiad  yn  erbyn  y  brenin  a'i  deulu,  a  thros  gant  a  haner  o  ben- 
defigion,  marchogion,  a  chlerigw^,  o'r  blaid  Lancasteraidd. 

Aeth  Margaret  drosodd  i  Ffrainc  i  geisio  cynorthwy  gan  Dduc 
Llydaw  a  Louis  XI. ;  glaniodd  gyda  byddin,  ac  ymunodd  à'i  chefh- 
ogwyr  yn  Northumberland.  Ond  daeth  Warwick  i'w  chyfarfod,  a, 
gwasgarodd  ei  galluoedd  eilwaith.     Cymerodd  Henry  noddfa  yn  un 


164  EDWAUD    IV. 

o  gestyll  cedyrn  Cymru,  ac  aeth  Margaret  drosodd  i  Flanders  i 
geisio  am  gynorthwy  ychwanegol;  ond  ni  bu  ei  chenadiaeth  y  tro 
hwn  yn  llwyddianus.  Yn  1464,  cyrchwyd  y  brenin  o  Gyrnru,  ac 
wele  ef  eto  yn  arwain  byddin  o  Ysgotiaid  ac  alltudiedigion  i  faes 
y  frwydr;  ond  gorchfygwyd  ef  mewn  brwydr  yn  Hexam,  gan  Argl- 
wydd  Montague,  brawd  Warwick.  Wedi  bod  yn  crwydro  am  beth 
amser,  cymerwyd  Henry  yn  garcharor,  a  thaflwyd  ef  i'r  Tŵr,  lle  y 
bu  hyd  ddydd  ei  farwolaeth. 

Ond  yr  oedd  dygwyddiadau  eisoes  wedi  cymeryd  lle  oeddent  i 
esgor  yn  fuan  ar  chwyldroadau  pwysig.  Yr  oedd  Warwick  yn 
Efrainc  yn  ceisio  trefhu  cysylltiadau  priodasol  perthynol  i  Edward 
a'i  deulu.  Yn  y  cyfamser  aeth  y  brenin  i  hela  i  Northampton,  ac  ar 
ei  hynt  galwodd  i  ymweled  â  Jacquette,  duces  waddolog  Bedford,  yr 
hon  oedd  wedi  priodi  yr  ail  waith  â  Syr  Richard  Woodville  o 
Grafton.  Tra  yr  oedd  yno  daeth  Elisabeth,  merch  y  dduces,  o 
Woodville,  a  gweddw  Syr  John  Grey,  yr  hwn  a  gollodd  ei  fywyd 
a'i  eiddo  wrth  ymladd  yn  erbyn  Edward — ymgrymodd  y  weddw 
ieuanc  yma  wrth  draed  Edward,  ac  ymbiliodd  gyda  dagrau  am  iddo 
ddychwelyd  etifeddiaeth  ei  gwr  i'w  phlant  amddifaid.  Tarawyd 
y  brenin  gan  foesgarwch  a  dawn  digyffelyb  y  foneddiges,  ac  nid  yn 
unig  cafodd  ei  chais,  ond  enillodd  ei  galon  hefyd.  Pan  wrthododd 
Elisabeth  warthruddo  ei  chymeriad  i  foddio  nwydau  Edward, 
priododd  hi  yn  ddirgel.  Cyn  hir,  Gyhoeddwyd  y  briodas,  a'r 
fìwyddyn  ganlynol  coronwyd  hi  gyda  bri  mawr.  Dyrchafwyd  ei 
pherthynasau  i  sefyllfaoedd  uchel.  Gwnaed  ei  thad  (AVoodville)  yn 
Iarll  Rivers,  yn  brif  drysorydd,  ac  wedi  hyny  yn  ben  ceidwad  y 
deyrnas,  a  phriodwyd  ei  brodyr  a'i  chwiorydd  â  rhai  o'r  teuluoedd 
uchaf. 

Nid  oedd  Warwick  yn  foddlon  i'r  cysylltiad  hwn,  na  dyrchafiad 
disymwth  teuluWoodville.  Anfoddlonodd  yn  fwyeilwaith  oblegyd 
priodas  chwaer  Edward  â  mab  Duc  Burgundy,  gelyn  i  Warwick. 
Y  canlyniad  fu  i  George,  Duc  Clarence,  brawd  y  brenin,  ymuno  â 
Warwick  i  wrthwynebu  Edward ;  ac  i  gadarnhau  yr  undeb,  rhodd- 
odd  Warwick  Isabella,  ei  ferch  hynaf,  yn  wraig  i'r  Duc.  Yr  oedd 
Edward  yn  groes  iawn  i'r  briodas  hon;  ond  aeth  Warwick  a 
Clarence  drosodd  i  Calais,  a  gweinyddwyd  y  briodas  yno  gan  arch- 
esgob  York,  brawd  Warwick.  Yr  oedd  yn  y  cysylltiad  hwn 
gwmwl  du  yn  ymgasglu  uwchben  Edward.  Gwelai  yntau  y  drwg, 
ac  i  geisio  parotoi  ar  ei  gyfer,  priododd  ei  chwaer  arall  â  Charles, 
Duc  ieuanc  Burgundy,  a  chadarnhaodd  ei  heddwch  â  phenaethiaid 
tramor.  Yn  yr  un  flwyddyn  (1469),  cododd  terfysg  yn  Swydd 
York,  yn  mysg  cefhogwyr  Warwick,  oblegyd  trethi  trymion,  a 
dyrchafìad  teulu  Woodville ;  a  chanlynodd  brwydr  waedlyd  Ban- 
bury,  lle  y  lladdwyd  Arglwydd  Herbert  a  phum  mil  o'i  wŷr  gan 


EDWABD    IV.  165 

y  terfysgwyr.  Ymlidiwyd  ar  ol  teulu  Woodville,  daliwyd  tad  a 
brawd  y  frenines  yn  eu  tŷ  yn  Grafton,  a  thorwyd  eu  penau. 
Gwnaed  hyny,  meddid,  wrth  orchymyn  Warwick  a  Clarence. 
Wedi  clywed  am  y  terfysgoedd  hyn,  a  chael  llythyrau  o  dan  law  y 
brenin  yn  dymuno  eu  help,  dychwelodd  Warwick  a  Clarence, 
gyda'r  archesgob,  o  Calais,  a  chawsant  Edward  mewn  penbleth  yn 
OÌney — ei  gefnogwyr  wedi  ei  adael,  a'r  terfysgwyr  ar  ei  warthaf. 
Ar  gais  Warwick,  dychwelodd  yr  holl  derfysgwyr  adref,  a  chauwyd 
ar  Edward  yn  nghastell  Middleham.  Yr  oedd  gan  Loegr  yn  awr 
ddau  frenin  coronog,  a'r  ddau  yn  garcharorion.  Ond  cododd  mur- 
mur  peryglus  yn  fuan  o  achos  carchariad  Edward,  a  barnodd  War- 
wick  yn  oreu  ei  ollwng  yn  rhydd.  Canlynwyd  hyny  gan  bardwn 
cyffredinol,  a  sefydlwyd  heddwch  rhwng  y  pleidiau  eiddigus. 

Yn  mhen  tri  mis  gwelwyd  fod  y  drwg  eto  yn  aros,  ac  nad  oedd  y 
pardwn  a'r  heddwch  ond  ffugiol.  Gwahoddwyd  y  brenin,  gyda 
Duc  Clarence  a  Warwick,  i  wledd  gan  archesgob  York;  a  phan 
oedd  y  brenin  yn  golchi  ei  ddwylaw  cyn  swper,  sibrydwyd  yn  ei 
glust  gan  un  o'i  weision  fod  byddin  yn  dynesu.  Heb  gymeryd 
amser  i  feddwl  na  holi  ychwaneg,  ffodd  y  brenin  heb  ei  swper,  a 
theithiodd  trwy  y  nos  nes  cyrhaedd  Windsor.  Gwnaed  rhith  o 
heddwch  â'r  brenin  wedi  hyn;  ond  cyn  hir  gorfu  i  Warwick  a 
Clarence  adael  y  deyrnas,  a  myned  drosodd  i  Normandy.  Yn  Am- 
boise,  cyfarfu  Warwick  â  Margaret,  brenines  syrthiedig  Lloegr,  ari 
mhab,  Tywysog  Cymru.  Nid  oedd  gelynion  mwy  na  Margaret  a 
Warwick.  Trwy  ei  gorchymyn  hi  y  torwyd  pen  tad  a  chyfeillion 
Warwick.  Ac  o  herwydd  Warwick,  yn  fwy  na  neb  arall,  yr  oedd 
ei  gwr  breninol  hithau  yn  awr  yn  garcharor,  a  hi  a'i  mhab  yn 
grwydriaid  alltudiedig.  Ond,  fel  y  mae  yn  syn  yr  hanes,  cytunasant 
â'u  gilydd  i  felldithio  Edward,  a  thrwy  hyny  daethant  yn  gyfeillion. 
Penderfynwyd  yno  fod  y  tywysog  (mab  Margaret  o  Henry  VI.)  i 
briodi  Anne  Neville,  ail  ferch  Warwick,  a'u  bod  i  uno  â'u  gilydd  i 
adferu  y  goron  i  deulu  Lancaster.  Nid  oedd  gan  Edward  yn  awr 
yr  un  etifedd,  ac  yr  oedd  ei  frawd,  Duc  Clarence,  mewn  dysgwyliad 
am  ei  ganlyn  ar  yr  orsedd.  A  diau  fod  hyn  yn  ngolwg  Warwick 
pan  roddodd  ei  ferch  hynaf  yn  wraig  i  Clarence.  Ond  yr  oedd  y 
cytundeb  newydd  hwn  rhwng  Warwick  a  Margaret,  a  phriodas  eu 
plant,  yn  tywyllu  rhagolygon  Clarence.  Beth  bynag,  yr  oedd 
Warwick,  wrth  gysylltu  ei  ferched  â  thywysogion  y  ddwy  blaid, 
yn  benderfynol  i  wneyd  un  o  honynt  yn  frenines  Lloegr. 

Wedi  cael  cynorthwy  llongau  a  gwŷr  gan  Louis  o  Ffrainc,  glan- 
iodd  Warwick  yn  Dartmouth,  a  chyhoeddodd  Henry  yn  frenin. 
Casglodd  triugain  mil  o  wŷr  at  ei  faner.  Daeth  Edward  â  byddin 
i'w  gyfarfod  gerllaw  Nottingham.  Ond  cyn  ymladd,  collodd  Ed- 
ward  ei  ysbryd,  a  ffodd  dros  y  môr  i  Holland  (1470).     Aeth  War- 


166  EDWAIfcD   XY. 

wick  i  Lundain,  ac  wele  ef  unwaith  eto  yn  feistr  yr  holl  deyrnas. 
Gollyngodd  Henry  allan  o'r  Tŵr,  galwodd  y  senedd  yn  nghyd, 
cadarnhawyd  y  cytundeb  wnaed  rhwng  Warwick  a  Margaret  yn 
Amboise,  galwyd  yn  ol  y  cyfreithiau  a  wnaed  gan  Edward,  cyhoedd- 
wyd  ef  yn  draws-feddianydd,  a  rhoddwyd  rhaglywiaeth  y  deyrnas  i 
Warwick  hyd  nes  y  cyrhaeddai  Tywysog  Cymru  ei  oedran. 

Yn  1471,  wedi  bod  yn  alltud  am  naw  mis,  ac  wedi  cael  cymhorth 
byddin  gan  Duc  Burgundy,  glaniodd  Edward  yn  Lloegr.  Tyngodd 
Iw  difrifol  nad  oedd  wedi  dyfod  i  geisio  y  goron,  ond  yn  unig  dyfod 
i  fwynhau  etifeddiaeth  teulu  York;  a  bloeddiai  ei  ganlynwyr, 
"Byw  fyddo  y  brenin  Henry;"  felly  gadawyd  ei  ryddid  iddo. 
Ond  wedi  iddo  gyrhaedd  Nottingham,  ac  i  lawer  o  bobl  ymgasglu 
ato,  taflodd  y  ffug  ymaith,  a  hawliodd  orsedd  Lloegr.  Yr  oedd 
Clarence  yn  awr  wedi  digio  wrth  drefniadau  Warwick,  ei  dad  yn 
nghyfraith,  a  throdd  o  blaid  Edward  ei  frawd.  Aeth  Edward  yn 
ei  ílaen  i  Lundain,  a  chasglodd  miloedd  yno  at  ei  faner.  Daeth 
galluoedd  Edward  a  Warwick  i  gyífyrddiad  â'u  gilydd  yn  Barnet, 
a  chymerodd  brwydr  waedlyd  le  (1471).  Warwick,  i  ddangos  ei 
wroldeb,  a  ymladdai  y  tro  hwn  ar  ei  draed;  ac  wedi  brwydr  galed 
ac  amheus,  lladdwyd  Warwick  yn  nghanol  grym  y  rhyfel.  Efe 
oedd  dyn  galluocaf  ei  oes,  yr  hwn  a  gafodd  yr  enw  "brenin  wneuth- 
urwr,"  oblegyd  y  llwyddiant  rhyfeddol  a  ganlynai  ei  arfau,  pa  blaid 
bynag  a  gefhogai.  "  Yr  oedd  yn  enwog  am  yr  holl  deithi  da  a  drwg 
sydd  yn  dysgleirio  danbeidiaf  mewn  oes  farbaraidd." 

Yr  oedd  yr  oruchaíìaeth  hon  o  eiddo  Edward  yn  bwysig  iddo 
ef,  ac  i'r  wlad.  Taflodd  Henry  eilwaith  i'r  Tŵr,  a  chymerodd  yr 
awdurdod  i'w  law.  Ond  nid  oedd  y  gwaith  eto  wedi  ei  orphen. 
Ar  ddydd  y  frwydr  yn  Barnet,  glaniodd  Margaret  a'i  mhab, 
Tywysog  Cymru,  yn  Weymouth,  gyda  chorph  bychan  o  filwyr,  ar 
fedr  adgyfnerthu  "Warwict.  Ond  pan  ddeallodd  dynged  yr  iarll, 
collodd  ei  hysbryd.  Beth  bynag,  calonogwyd  hi  gan  ei  gwŷr,  adgyf- 
nerthwyd  ei  byddin,  ac  aeth  yn  ei  blaen  trwy  Swyddi  Devon, 
Somerset,  a  Chaerloyw.  Daeth  Edward  a'i  wŷr  i'w  chyfarfod,  ac 
ymladdwyd  brwydr  yn  Tewkesbury  (Mai  14,  1471),  yr  olaf  o'r 
gyfres  waedlyd  hon.  Gorchfygwyd  y  Lancasteriaid  yn  hollol, 
torwyd  pen  Duc  Somerset,  a  chymerwyd  Margaret  a'i  mhab.  o'r 
diwedd  yn  garcharorion.  Taflwyd  y  fam  i'r  Twr,  a  dygwyd  y  mab 
o  fìaen  Edward  i'w  gaban.  Pan  ofynodd  y  brenin  iddo  beth  ddaeth 
ag  ef  i  Loegr,  atebodd  y  gwr  ieuanc  yn  hyf,  "Dyfod  i  adferu 
teyrnas  ac  etifeddiaeth  fy  nhad,  yr  hon  a  gafodd  oddiwrth  ei  dad 
a'i  dadcu,  a'r  hon  sydd  yn  disgyn  yn  rheolaidd  i  mi."  Tarawodd 
Edward  ef  ar  ei  wyneb  â'i  ddurfaneg  (gauntlet),  rhuthrwyd  arno 
gan  ei  wŷr,  a  lladdwyd  ef  yn  y  fan. 

Bellach  mae  gorsedd  Edward  wedi  ei  sefydlu;  Warwick  wedi 


EDWAB.D    IY,  167 

marw;  y  frenines  yn  y  Twr;  ei  mhab  wedi  ei  ladd;  ac  yn  fuan 
gwnaed  pen  ar  fywyd  Henry,  ei  dad;  ac  wele  o'r  diwedd  obaith  y 
Lancasteriaid  wedi  diífodd  yn  llwyr.  Wedi  cael  gwared  o'i  elynion 
cartrefol,  penderfynodd  Edward  ddwyn  byddin  i  Ffrainc,  er  enill 
tiriogaethau  a  chlod  yno.  Nid  oedd  y  cynorthwy  a  dderbyniodd 
gan  ei  senedd  yn  ddigon,  am  hyny  gorchymynodd  i'r  holl  ddinas- 
wyr  cyfoethog  ddyfod  ato ;  cymerodd  yntau  arno  fod  yn  dlawd,  a 
cheisiodd  ganddynt  estyn  cynorthwy  iddo.  Ni  feiddient  wrthod 
ei  gais,  ac  yn  y  llwybr  dyeithr  hwn  llanwodd  lawer  ar  ei  goffrau. 
Arweiniodd  ei  fyddin  drosodd  i  Ffrainc;  ond  gan  na  welai  bethau 
yn  argoeli  yn  dda,  gwnaeth  gytundeb  heddwch,  ar  amodau  penodol, 
â  brenin  Ffrainc  am  saith  mlynedd. 

Yr  oedd  hen  deimlad  drwg  wedi  magu  rhwng  Edward  a'i  frawd, 
Duc  Clarence,  oddiar  pan  gymerodd  blaid  Warwick  yn  ei  erbyn,  ac 
o'r  diwedd  gweithiodd  allan  i  ddiwedd  gofìdus.  Pan  oedd  ar  ei  dro 
yn  hela  yn  mharc  gwr  o'r  enw  Burdet,  yn  Swydd  Warwick,  daeth  i 
glustiau  y  perchenog  fod  ei  garw  gwyn  hoff  wedi  ei  ladd.  Atebodd 
yntau  yn  nheimlad  y  foment  y  dymunasai  fod  cyrn  y  carw  yn 
mherfedd  y  lladdwr ;  ond  nid  oes  sicrwydd  y  gwyddai  ar  y  pryd 
mai  y  brenin  oedd  y  person.  Beth  bynag,  cymerwyd  Burdet  i  fyny 
oblegyd  y  frawddeg  fyrbwyll,  condemniwyd  ef  o  fradwriaeth,  a 
dienyddiwyd  ef.  Arferodd  Clarence  eiriau  go  gryfìon  yn  erbyn  ei 
frawd  am  y  weithred  hon,  ac  eraill  cyffelyb  iddi.  Cymerwyd  yntau 
i  fyny  o'r  herwydd,  cafwyd  ef  yn  euog,  a  rhoddwyd  y  rhagorfraint 
iddo  o  gael  dewis  llwybr  ei  farwolaeth ;  a  dy wedir  iddo  gael  ei  foddi 
mewn  cerwyn  o  win.  Nid  oes  unrhyw  amgylchiadau  eraill  o  bwys 
yn  ngweddill  hanes  Edward.  Twyllwyd  ef  gan  Louis  o  Ffrainc, 
trwy  i  hwnw  beidio  priodi  ei  fab  â  merch  Edward,  yn  ol  cytundeb 
blaenorol;  a  phan  oedd  mewn  ffyrnigrwydd  yn  casglu  byddin  i 
fyned  yn  ei  erbyn,  cymerwyd  ef  yn  glaf,  a  bu  farw  Ebrill  6,  1483, 
yn  y  42ain  flwyddyn  o'i  oedran,  a'r  23ain  o'i  deyrnasiad.  Claddwyd 
ef  yn  nghapel  newydd  Windsor.  Cyn  marw,  gorchymynodd  dalu 
yn  ol  o'i  goffrau  ei  hun  i  bwy  bynag  yr  oedd  wedi  gwneyd  cam  â 
hwynt,  neu  dreisio  arian  oddiarnynt.  Ond  yr  oedd  dau  rwystr 
mawr  ar  ffordd  g wneyd  ei  arch ;  nid  oedd  yn  debygol  fod  llawer  o 
arian  yn  nghoffrau  gwr  mor  dreulfawr;  a  phe  buasent,  nìd  oedd  yn 
debygol  yr  aethant  allan  o'r  dwylaw  cyntaf  gawsai  afael  ynddynt. 
Gadawodd  Edward  ar  ei  ol  ddau  fab,  Edward,  yn  ei  drydedd 
flwyddyn  ar  ddeg,  a  Richard  yn  ei  nawfed,  yn  nghyda  phump  o 
ferched. 

Yr  oedd  Edward  yn  nodedig  am  degwch  ei  berson,  er  fod  ei 
loddest  a'i  oferedd  wedi  ei  anffurfìo  cyn  diwedd  ei  oes.  Yr  oedd 
yn  wrol  ac  anturiaethus,  mae  yn  wir,  ond  yn  hynod  o  falch  a 
chreulon.     Yr  oedd  yn  ofalus  am  ei  blant,  ac  yn  hael  yn  ei  roddion 


168  EDWARD    V. 

iV  wraig,  ond  yn  eithaf  anftyddlon  iV  wely  priodasol.  Cadwodd 
wyneb  y  wlad  yn  goch  o  waed  ei  thrigolion  dros  ystod  ei  deyrnas- 
iad.  "  Y  desgrifiad  byraf  a  llawnaf  o'i  gymeriad  yw,  iddo  ildio  ei 
hun  gyda  thueddiadau  pob  nwyd." 

Y. — edwaed  y.,  1483. 

Yr  holl  amser  y  bu  Edward  V.,  mab  hynaf  Edward  IV.,  ar  yr  enw 
brenin  ydoedd  ryw  ddeng  wythnos,  sef  o'r  9fed  o  Ebrill  hyd  y 
26ain  o  Fehefin.  Gwelai  y  brenin  diweddar  beryglon  ei  deulu  a'r 
deyrnas;  hyny  barodd  iddo  yn  ei  fynydau  olaf  alw  y  pleidiau 
gwrthwynebol  ger  ei  fron,  a  dymuno  arnynt  fyw  yn  heddychol  a'u 
gilydd,  ac  amddiíFyn  y  frenines  a'i  phlant.  Y  pleidiau  gwrth- 
wynebol  oeddent,  y  frenines  a'i  pherthynasau  ar  y  naill  law,  a'r 
pendeíigion  hynafol,  y  rhai  oeddent  eiddigus  wrth  ddyrchafìad 
teulu  Woodville,  ar  y  llaw  aralì.  Yn  mlaenaf  o  du  y  frenines  yr 
oedd  ei  brawd,  larll  Rivers,  y  pendefìg  mwyaf  talentog  a  dysg- 
edig  yn  y  deyrnas;  ei  dau  fab  (o'r  gwr  cyntaf),  Grey  a  Dorset; 
gyda  Syr  Thomas  Vaughan  a  Syr  William  Stanley.  Ac  yn  mlaenaf 
yn  y  blaid  wrthwynebol  yr  oedd  yr  Arglwyddi  Hastings,  Howard, 
a  Stanley.  Pan  fu  Edward  IV.  farw,  yr  oedd  Richard  ei  frawd, 
Duc  Gloucester,  ar  gyfíìniau  Ysgotland.  Yr  oedd  Tywysog  Cymru 
ýn  llencyn  tair  ar  ddeg  oed  yn  nghastell  Ludlow,  dan  ofal  ac  addysg 
ei  ewythr,  larll  Bivers;  ac  yr  oedd  Duc  York,  mab  ieuangaf  Ed- 
ward,  gyda'i  fam  a'r  teulu  yn  Llundain. 

Penderfynwyd  arwain  y  brenin  ieuanc,  dan  amddifìyniad  Bivers, 
i  Lundain.  Daeth  Duc  Gloucester  i  Northampton  i'w  gyfarfod,  i 
uno  a'r  orymdaith  i'r  brif-ddinas,  a  chynorthwyo  yn  nghoroniad  ei 
nai.  Ond  yr  oedd  Rivers  wedi  dewis  fíbrdd  arall  trwy  Stony  Strat- 
ford.  Eto,  pan  glywodd  fod  Eichard  yn  Northampton,  pellder  o 
ddeng  milldir,  dychwelodd  ef  a  Grey  i  Northampton  i'w  gyfarch  yn 
enw  y  brenin.  Derbyniwyd  hwy  yn  serchog,  a  gwrahoddwyd  hwy  i 
ginio.  Yn  yr  hwyr  cyrhaeddodd  Duc  Buckingham,  gyda  thri  cant 
o  farchogioD,  yr  hwn  hefyd  oedd  yn  dyfod  i  ymuno  â  gorymdaith  y 
brenin.  Aethant  gyda'u  gilydd  boreu  dranoeth  o  Northampton; 
ond  erbyn  cyrhaedd  Stratford  cyhuddodd  Eichard  Iarll  Rivers  o 
greu  rhagfarn  yn  meddwl  y  brenin  ieuanc  tuag  ato.  Ac  er  i  Ed- 
ward  ei  hun  wadu  y  cyhuddiad,  cymerwyd  Rivers,  Grey,  a  dau 
eraill  yn  garcharorion,  a  gwasgarwyd  eu  canlynwyr. 

Pan  gyrhaeddodd  y  newydd  am  hyn  i  Lundain,  dychrynodd  y 
frenines,  a  rhedodd  hi  a'i  theulu  i  ymnoddi  i  eglwys  Westminster. 
Dygwyd  Edward  i'r  Twr,  yn  ol  yr  arferiad,  i  aros  dydd  ei  goroniad, 
yr  hyn  a  benodwyd  i  gymeryd  lle  Mehefìn  22ain.  Hyd  yn  hyn  yr 
oedd  Richard,  Duc  Gloucester,  yn  proífesu  bod  yn  selog  o  blaid 
Edward,  ac  yr  oedd  wedi  ei  benodi  yn  amddiífynydd  y  deyrnas 


EDWARD   Y.  169 

dros  ystod  ínebyd  y  brenin ;  ond  yr  oedd  ei  symudiadau  yn  cy- 
nyrehu  amheuaeth;  ac  o  hyn  allan  mae  ei  ragrith  a'i  uchelgais  yn 
dyfod  yn  amlwg.  Yr  oedd  ei  gynllun  yn  awr  yn  barod,  ac  y  mae 
yr  adeg  wedi  dyfod  bellach  i'w  gario  allan.  Ar  y  13eg  o  Fehefin, 
aeth  Bichard  i'r  Twr,  a  chymerodd  ei  eisteddle  yn  y  gynghorfa. 
Yr  oedd  ei  wynebpryd  wedi  syrthio,  a  phawb  yn  edrych  arno  mewn 
mudanrwydd.  Yn  y  man  gofynodd  yn  gyffrous,  "  Beth  haeddai  y 
rhai  sydd  wedi  cynllunio  i  fy  lladd  i,  amddiffynydd  y  brenin  wrth 
naturiaeth  yn  gystal  ag  wrth  y  gyfraith?"  "Cael  eu  cospi  fel 
bradychwyr,"  ebe  Arglwydd  Hastings.  "Mae  y  ddewines  yna," 
ebai,  "gwraig  fy  mrawd  (y  frenines),  yn  nghyda'i  chymdeithion, 
wedi  gwneyd  hyny."  Yna  cododd  ei  lawes  i  fyny,  dangosodd  ei 
fraich  fain,  a  dywedodd,  "Edrychwch  fel  mae  y  ddewines  yna,  a 
Jane  Shore  (yr  hon  oedd  y  pryd  hwnw  yn  ordderch  i  Hastings),  ac 
eraill  o'u  cymdeithion,  wedi  dystrywio  fy  nghorph."  ''Yn  wir,  fy 
arglwydd,"  ebe  Hastings,  "os  ydynt  wedi  gwneyd  peth  o'r  fath, 
dylent  gael  eu  cospi  yn  llym."  "Beth  a  feddyliwch  wrth  eich  os? 
a  ydych  yn  meddwl  fy  mod  yn  dwyn  cam-dystiolaeth  yn  eu  herbyn  ?" 
Yna  gwaeddodd  allan  yn  llidus,  gan  daro  y  bwrdd  â'i  ddwrn,  "  Yr 
wyf  yn  dweyd  wrthych  eu  bod  wedi  ei  wneyd,  a'ch  bod  chwithau  â 
llaw  yn  y  gorchwyl."  Llefodd  rhyw  un  oddiallan,  "Bradwriaeth!" 
a  chyda'r  gair  daeth  tŵr  o  ddynion  arfog  i  mewn.  Cymerwyd 
Hastings,  Stanley,  ac  esgobion  York  ac  Ely,  yn  garcharorion. 
"Gwnewch  frys  i  gyffesu,"  ebe  Richard  wrth  Hastings,  "oblegyd, 
myn  St.  Paul,  ni  fwytâf  fy  nghinio  nes  gweled  eich  pen  ymaith." 
Cymerwyd  ef  yn  y  fan,  a  thorwyd  ei  ben  ymaith  ar  hen  foncyff 
oedd  y  tu  allan  i'r  Twr.  Yr  un  diwrnod,  gorchymynodd  Richard 
dori  penau  Iarll  Rivers,  Grey,  Vaughan,  a  Hawse,  y  rhai  oeddent 
yn  garcharorion  yn  nghastell  Pontefract,  neu  Pomfret.  Pan  apeliai 
yr  oedranus  Vaughan  oddiar  yr  arteithglwyd  at  orsedd  Duw  yn 
erbyn  y  fath  greulondeb,  dywedodd  Ratcliffe,  cenad  greulon 
Richard,  "Gwnaethost  ymddiheurad  da;  rho  dy  ben  i  ]awr."  "  Yr 
wyf  fi  yn  marw  heb  fai,"  ebe  Vaughan;  "gwylia  na  fyddi  di  farw 
ar  fai." 

Wedi  cael  gwared  o'r  rhai  hyn,  y  cam  nesaf  i  Bichard  oedd  cael 
o  hyd  i'r  tywysog  ieuanc,  Duc  York,  mab  ieuangaf  Edward.  Gyr- 
odd  genadau  at  y  frenines  i  Westminster  i'w  geisio.  Yr  oedd  yn 
anhawdd  iawn  gan  ei  fam  i  ymadael  ag  ef;  eto  ofnai  y  buasai 
gwrthod  cais  Bichard  yn  arwain  i  ganlyniadau  gwaeth.  Wedi 
cofleidio  y  plentyn,  ei  gusanu,  a  gwlychu  ei  wyneb  â'i  dagrau,  cyf- 
lwynodd  ef  i'r  cenadau,  ac  ni  welodd  ei  wyneb  ef  mwy.  Dygasant 
ef  at  ei  frawd,  y  brenin  ieuanc,  i'r  Twr;  ac  yr  oeddent  hwy  yn 
llawen  i  gyfarfod  â'u  gilydd,  heb  feddwl  fawr,  druain,  am  y  dynged 
dost  oedd  yn  eu  haros. 


170  EICHAED    III. 

Atafaelodd  Bichard  holl  feddianau  Jane  Shore.  Bu  hon  yn 
wraig  i  ddinesydd  ieuanc  cyfoethog.  Hudwyd  hi  oddiar  lwybr 
rhinwedd  gan  Edward  IV.,  a  bu  yn  ordderch  wedi  hyny  i  Hastings. 
Yr  oedd  rhyw  beth  rhagorol  yn  ei  holl  gymeriad,  oddigerth  iddi 
gael  ei  hanafu  yn  y  peth  hwn.  Cyhuddwyd  hi  o  odineb,  a  chon- 
demniwyd  hi  i  gerdded  yn  droednoeth,  a'i  chorph  agos  yn  noeth, 
trwy  ystrydoedd  Llundain  ar  ddydd  Sabbath,  a  gwneyd  penyd  yn 
eglwys  St.  Paul.  Bu  fyw  am  ddeugain  mlynedd  wedi  hyn,  mewn 
unigedd  a  thlodi.  Y  gorchwyl  nesaf  o  eiddo  Bichard  oedd  ceisio 
proíi  nad  oedd  plant  Edward  ei  frawd,  y  rhai  oeddent  yn  awr  yn  y 
Tŵr,  yn  gyfreithlon.  Ar  ol  i  Jane  Shore  ddwyn  ei  phenyd,  yr  un 
Sabbath  rhoddwyd  Dr.  Shaw,  mynach  Awstinaidd,  brawd  maer  y 
ddinas,  i  bregethuwrth  groes  St.  Paul(croesaddurnedigoílaeneglwys 
St.  Paul,  lle  y  pregethid  ar  achlysuronneillduol,)  yn  erbyn  bastard- 
iaeth.  Cymerodd  ei  destun  o'r  apocrypha  (Doeth.  Sol.  iv.  3.),  a 
rhoddodd  olwg  erchyll  ar  fywyd  anllad  Edward.  Ceisiodd  brofì  ei 
fod  wedi  priodi  ag  un  arall  o  ílaen  Elisabeth  Woodville,  ac  am  hyny 
nad  oedd  y  ddau  dywysog  ieuanc  ond  bastardiaid.  Yna  trodd  i 
ganmol  a  dyrchafu  Bichard,  Duc  Gloucester;  a  dysgwylid  i'r  bobl 
waeddi,  "Duw  gadwo  y  brenin  Bichard,"  ac  i  Bichard  ei  hun 
wneyd  ei  ymddangosiad  ar  y  pryd;  ond  trwy  anfedrusrwydd  y 
pregethwr,  neu  ddiofalwch  eraill,  aeth  y  ddyfais  yn  fethiant. 

Dydd  Mawrth  canlynol  (Mehefin  24),  cymerodd  Duc  Bucking- 
ham  yr  achos  i  fyny  yn  y  Guildhail ;  adolygodd  sylwedd  pregeth 
Shaw  ar  y  Sabbath  blaenorol,  a  hawl  Bichard  i  goron  Lloegr,  a> 
gwaeddodd  rhai  gweision  cyflogedig  i'r  perwyl,  "Byw  fyddo'r 
brenin  Bichard."  Y  diwrnod  canlynol  aeth  cenadau  at  Bichard  i 
gastell  Baynard,  lle  yr  arosai,  i  ofyn  ganddo  gymeryd  y  deyrn- 
wialen.  Cymerodd  yntau  arno  wrthod  am  ychydig,  a  daclleu  hawl 
Edward  Y.,  ei  nai.  Ond  pan  ddywedodd  Buckingham  na  fynai 
pobl  ryddion  Lloegr  fastardd  i'w  llywodraethu ;  ac  os  na  fuasai  ef^ 
yr  etifedd  cyfreithlon,  yn  derbyn  y  goron,  fod  arall  i'w  gael  yn 
barod  i'w  derbyn,  derbyniodd  Bichard  yr  anrhydedd.  Dranoeth,  y 
26ain,  eisteddodd  yn  y  gadair  freninol  yn  mhalas  Westminster;  a 
phan  ddaeth  yr  un  diwrnod  i  eglwys  St.  Paul,  i  ddiolch  i'r  Argl- 
wydd  am  ei  ddyrchafiad,  derbyniwyd  ef  yn  llawen  gan  y  lliaws. 

VI. — EICHAED  iii,   1483 — 1485. 

Gwnaed  Bichard,  brawd  Edward  IV.,  a  mab  ieuangaf  Duc  York, 
yn  Dduc  Gloucester  ar  esgyniad  ei  frawd  i'r  orsedd.  Trawsfedd- 
ianodd  y  goron  trwy  gyíres  o'r  gweithredoedd  mwyaf  ysgeler. 
Coronwyd  ef  a'i  wraig,  Anne  Neville,  yn  Westminster,  ar  y  6fed  o 
Orphenaf;  ac  i  gadarnhau  ei  hun  ar  ei  orsedd  gwobrwyodd  yn 
helaeth  ei  gefnogwyr,  a  rhoddodd  faddeuant  i'w  wrthwynebwyr. 


RICHARD     III.  171 

Gwnaeth  Arglwydd  Howard  yn  gadlywydd,  a  chafodd  y  titl  o  Dduc 
Norfolk,  a  gwnaed  ei  fab  yn  Iarll  Surrey.  Bhyddhawyd  Stanley 
ac  archesgob  York,  a  rhoddwyd  Morton,  esgob  Ely,  i  ofal  Due 
Buckinghani  yn  ei  gastell  yn  Aberhonddu.  Gwobrwyodd  y  brenin 
Buckingham  ag  etifeddiaethau  eang,  a  gwnaeth  ef  yn  ben  ceiclwad 
y  deyrnas.  Yna  aeth  Bichard  ar  daith  trwy  wahanol  barthau  j 
wlad  i  gyfarch  ei  ddeiliaid,  i  dderbyn  eu  gwarogaeth,  i  wrando  eu 
cwynion,  ac  i  weinyddu  cyflawnder  iddynt.  Cymerodd  ei  goroni  yr 
ail  waith  yn  York,  er  mwyn  boddio  ei  gyfeillion  yn  y  parth  hwnw. 

Tra  yr  oedd  ef  yn  York  cododd  murmur  yn  Llunclain  yn  mysg 
pleidwyr  y  frenines,  am  ryddhau  y  tywysogion  ieuainc  oeddent  yn 
y  Tŵr.  Ond  yr  oedd  hyny  yn  afreicliol,  oblegyd  yr  oeddent  eisoes 
wedi  eu  llofruddio.  Mae  Syr  Thomas  More,  yn  amser  Henry  VIII., 
yn  adrodd  hanes  eu  llofruddiad  fel  y  canlyn: — Pan  oedd  Bichard 
ar  ei  daith  freninol,  anfonodd  o  gymydogaeth  Caerloyw  un  John 
Green,  â  llythyr  yn  ei  law  at  Syr  Bobert  Brackenbury,  ceidwad  y 
Tŵr,  yn  gorchyinyn  iddo  roddi  y  ddau  dywysog  i  farwolaeth  yn 
rhyw  ffordd.  Dychrynodd  Syr  Bobert  rhag  y  fath  weithred,  a 
gwrthododd  ufucldhau.  Dychwelodd  y  genad  â'r  atebiad.  Gyrodcl 
Bichard  yn  nesaf  Syr  James  Tyrrel,  meistr  ei  feirch,  gydag  awdur- 
dod  i  fvnu  gofal  y  Tẁr  am  un  noswaith  o  law  Brackenbury.  Cy- 
merodd  Tyrrel  ddau  ddyhiryn  creulon  gyclag  ef,  o'r  enw  Forest  a 
Dighton.  Aethant  i  mewn  i'r  Tẁr  yn  nyfnder  y  nos,  esgynasant  y 
grisiau  at  yr  ystafell  lle  yr  oedd  y  ddau  cíywysog  diniwed  yn  cysgu, 
a  thra  yr  oedd  Tyrrel  yn  gwylio  y  drws,  aeth  y  ddau  eraill  i  mewn, 
a  mygasant  y  dclau  frawd  i  farwolaeth  trwy  wasgu  y  clustogau  ar 
eu  genau.  Claddwyd  hwy  gandclynt  yn  ddioed  wrth  droed  y 
grisiau,  a  gwobrwywycl  hwy  yn  helaeth  gan  Bichard  am  eu  hys- 
gelerder.  Dywedir  i  esgyrn  y  ddau  dywysog  gael  eu  cloddio  i  fyny 
yn  amser  Charles  II. ,  ac  i'r  penadur  hwnw  orchymyn  eu  claddu 
eilwaith,  a  chodi  cofadail  farmor  arnynt. 

Yr  oecld  Bichard  wedi  bwriadu  caclw  tynged  y  ddau  frawd  yn 
dclirgelwch ;  ond  pan  welodd  fod  cydymdeimlad  â  hwy  yn  debyg  o 
godi  terfysg,  bamocld  yn  well  gyhoeddi  eu  marwolaeth.  Ond  ni 
wnaeth  hyny  dawelu  y  terfysgwyr.  Mae  yn  bosibl  y  tybient  eu 
bod  eisoes  wedi  gwneyd  gormod  i  gael  pardwn  gan  Bichard,  a 
phenderfynasant  droi  eu  golwg  i  fan  arall  am  berson  i  cldyfod  i 
hawlio  y  deyrnwialen.  Y  gwr  hwnw  ydoedd  Henry,  Iarll  Bich- 
mond,  ŵ}T  Owain  Tudor,  o  Catharine,  gweddw  Henry  Y.  Yr 
oedd  hwn  o  waedoliaeth  Cymreig,  ac  o  ochr  ei  fam  (Margaret  Beau- 
fort,  merch  Duc  Somerset),  yn  disgyn  o'r  teulu  Lancasteraidd.  Yr 
oedd  wedi  ei  ddwyn  drosodd  i  Lyclaw  dan  ofal  ei  ewythr  galluog, 
Jasper  Tudor,  Iarll  Penfro,  oddiar  fTordd  peryglon,  wecli  brwydr 
Tewhesbury.    Penderfynwyd  ar  fod  i  Henry  Tudor  briocli  y  dywys- 


172  EICHABD    III. 

oges  Elisabetli,  merch  hynaf  Edward  IV.,  yr  hon  oedd  wedi  dyfod 
yn  awr,  trwy  farwolaeth  ei  dau  frawd,  yn  gynnrychiolydd  nesaf 
teulu  York.  Felly,  trwy  'y  briodas  hon,  buasid  yn  uno  etifeddion 
y  ddau  deulu  gwrthwynebol — York  a  Lancaster — a'u  gilydd.  Yr 
oedd  iarlles  waddolog  Richmond,  mam  Henry,  yn  briod  ag  Argl- 
wydd  Stanley,  ac  yn  barod  i  roddi  nerth  ei  dylanwad  o  blaid  ei 
mab.  Ac,  fel  mae  hynotaf  yr  hanes,  wele  Bucldngham,  yr  hwn 
oedd  wedi  derbyn  ffafrau  ac  awdurdod  diderfyn  braidd  oddiar  law 
Richard,  yn  awr  yn  troi  yn  ei  erbyn,  ac  yn  cymeryd  plaid  Henry. 
"  Yr  esboniad  goreu  ar  ymddygiad  Buckingham,"  meddai  Knight, 
"yr  hwn  a  wnaeth  fwy  na  neb  arall  i  godi  Richard  i'r  orsedd,  yw, 
ei  fod  yn  ffwl  ac  yn  ddyhiryn."  Anfonwyd  cenad  i  geisio  Henry 
drosodd  i  Loegr  yn  ddioed;  ac  ar  y  dydd  penodedig,  Hydref  18, 
cyhoeddwyd  Henry  yn  frenin  gan  Iarll  Dorset  yn  Exeter,  gan 
esgob  Salisbury  yn  Swydd  Wilt,  gan  Buckingham  yn  Aberhonddu, 
a  chan  amryw  eraill  yn  ngwahanol  barthau  y  deyrnas.  Rhoddodd 
hyn  y  wlad  yn  un  berw  drwyddi.  Galwodd  Richard  y  terfysg- 
wyr  ar  bob  enw  drwg,  a  gwlawiodd  gawodydd  o  felldithion  arnynt. 
Arweiniodd  fyddin  yn  erbyn  Buckingham,  a  thrwy  orlifiad  y 
Severn,  a  drylliad  y  pontydd,  dyryswyd  Buckingham,  ac  ymwasg- 
arodd  ei  fyddin.  Ffodd  Dorset  ac  esgob  Ely  i  Flanders;  daliwyd 
Buckingham  yn  nhŷ  gwas  iddo  geiilaw  Amwythig,  dygwyd  ef  at 
Richard  i  Salisbury,  a  thorwyd  ei  ben  yn  ddiseremoni.  Gyrwyd 
Henry  a'i  longau  yn  ol  ar  lanau  Ffrainc  gan  dymhestl;  ac  ym- 
ddangosai  y  cwbl  hyd  yn  hyn  fel  yn  gweithio  o  blaid  Ilichard. 

Bellach  beiddiodd  y  brenin  alw  senedd  ynnghyd  (Tachwedd  11), 
yn  yr  hon  y  penderfynwyd  yr  olyniaeth  i'w  fab  Edward,  Tywysog 
Cymru,  a  phasiwyd  atafaeliad  a  gwarthruddiad  ar  holl  ílaenoriaid 
y  gwrthryfel.  I  ragfîaenu  hefyd  briodas  y  dywysoges  Elisabeth  ei 
nith  â  Henry  Tudor,  ysgrifenodd  at  ei  mham  i  geisio  ganddi  ddyfod 
i  aros  yn  y  llys,  gan  addaw  pob  anrhydedd  iddi  hí  a'i  theulu.  "Wedi 
hyn  daeth  y  brenin  a'i  briod  yn  hoff  iawn  o'r  dywysoges  Elisabeth, 
ac  addawodd  Richard  ei  phriodi  â'i  fab,  Tywysog  Cymru.  A  phan 
fu  ei  fab  farw  yn  ddisymwth,  cynygiodd  y  brenin  ei  phriodi  ei  hun, 
gan  sicrhau  y  byddai  ei  wraig  bresenol  farw  yn  mis  Chwefror  can- 
lynol.  Er  gwarth  i'r  frenines  waddolog,  arwyddodd  ei  boddlon- 
rwydd  i'w  mherch  briodi  llofrudd  ei  brawd  a'i  thri  mab.  Ond  er  i 
wraig  Richard  farw  yn  agos  i'r  amser  y  prophwydodd,  a  bod  y 
dywysoges  yn  awyddus  iawn  am  briodi,  perswadiwyd  y  brenin  i 
ochelyd  hyny,  a  hysbysodd  yn  gyhoeddus  o  fiaen  y  maer  ac  eraill, 
na  feddyliodd  erioed  am  y  fath  briodas. 

Er  holl  ddyfeisiau  y  brenin  i  atal  y  gwrthryfel,  yr  oedd  yn  parhau 
i  fyned  yn  mlaen  ar  gynllun  eang  a  pheryglus.  Awst  7,  1485, 
glaniodd  Henry  gyda  byddin  fechan  yn  Miíford  Hayen.     Derbyn- 


EICHAHD     IIT.  173 

iwyd  ef  yno  gan  y  Cymro  galluog,  Syr  Rliys  ap  Thomas.  a  clygodd 
hwnw  lawer  o  wýr  grymus  i  gyfhertnu  ei  fydclin.  Àeth  Henry  a'i 
wýT  i  fyny  trwy  Geredigion,  a  Sŷr  Ehys  trwy  Frycheiniog,  a 
ehyfarfuasant  â'u  gilydd  yn  Amwythig.  Aethant  yn  mlaen  yn 
nghyd,  gan  gyfeirio  tua  Nottingham,  11  e  yr  oedd  Bìchard  yn  awr 
yn  aros.  Daeth  Richard  a'i  wŷi  i?w  cyfarfod,  ac  ymladdwyd 
brwydr  gofìadwy  Maes  Bosworth,  yn  Swyctd  Leicester,  ar  y  22ain 
o  Awst,  1485.  Mae  y  cyfrif  am  nifer  y  byddinoedd  yn  amrywiol 
iawn,  ond  cyfriflr  yn  gyfrredm  focl  cymaint  arall  o  ẃyT  yn  myddin 
y  brenin.  Trodd  amryw  o  wŷi  Richard  yn  anffyddlon.  a  chymer- 
asant  blaid  HeniT.  Yr  oedd  Arfflwydd  Stanlev,  llys-dad  Henry, 
gyda  byddin  o  dair  mil,  yn  sefyil  ar  wahao,  yn  cymeryd  arno  bleidio 
Eichard,  ond  yn  gwrthod  ymladd  gyda'r  naill  na"r  llall.  hyd  nes  y 
gwelai  pa  ochr  fyddai  yn  debyg  o  enill.  Gweìai  Richard  fod  llawer 
o'i  wŷr  yn  ei  adael,  ac  eraill  yn  petruso.  a  phenderfynodd  wneyd  y 
goreu  o'r  gwaethaf,  a  cheisio  troi  tynged  y  firwydr  trwy  ladd  Henry, 
neu  gwympo  ei  hun.  Tua'r  pryd  hwn  daeth  Stanley  a'i  wŷr  yn 
mlaen  o  du  Henry.  Gwelodd  llygad  craff  Richard  Hemy  dan 
gysgod  arwydd  y  Ddraig  Goch  'eicldo  y  Cymry' .  a'r  Cymry  yn  ei 
gylchynu;  tyngodd  yn  enw  St.  George,  y  buasai  fyw  neu  farw  yn 
frenin  y  diwrnod  hwnw.  Rhoddodd  yspardyniad  i'w  farch  gwyn 
hovw.  rhuthrodd  ynmlaen  ffyda  ffvrnÌ2rwvdd  ^wall^of  trwv  dewcler 
ei  elynion.  gan  waeddi.  "Bradwnaeih!"  a  gwneyd  llwybr  syth  at 
y  fan  y  safai  Henry.  Lladdodd  Brandon  y  banerwr,  a  tharawodd 
y  nesaf  ato  oddiar  ei  farch ;  ac  yr  oedd  wedi  dyfod  o  hyd  ergyd  i 
Henry.  a'r  ergyd  hwnw  wedi  ei  anelu,  pan  dclisgynodd  bwyall 
nerthol — eidclo  Rhys  ap  Thomas.  medd  rhai — ar  ei  ben,  ac  mewn 
moment  yr  oedd  cawod  o  archollion  marwol  yn  disgyn  arno,  a'r 
goron,  yr  hon  a  wisgai  ar  ei  ben  yn  y  fi'wydr,  wecli  treiglo  ymaith. 
Codwyd  hi.  wedi  ei  throchi  mewn  gwaed,  gan  Arglwyclcí  Stanley,  a 
rhoddodd  hi  ar  ben  Henry.  Terfynodd  hyn  y  frwycìr.  a  ffodd  holl 
gefnogwyr  y  brenin  syrthiedig;  ac  ymostyngodd  Henry  a'i  wŷr  ar 
y  maes  i  dalu  cliolch  i'r  Arglwydd  am  y  fuddugoliaeth.  Hona  y 
Cymry  brif  anrhydedd  y  faddagoliaeth  hon,  ac  ymffrostiant  yn  yr 
amgyîchiad  fel  un  yn  yr  hwn  y  dyrchafwyd  y  gwaed  Cymreig  eil- 
waith  i  orsedd  Prycíain. 

i:  Yn  ilosworth  planwyd  mesen 
^L:i'n  brif  freninol  bren  ! 
A  mesen  oedcl  o'n  maes  ni, 
O  iawn  ddâr  ein  hen  dderi ; 
Felly,  o  Gymiy,  mae'r  gwaed; 
Ehin  eu  hanwyl  freninwaed, 
A  gerdd  i  sirioli'n  gain 
Wyneb  wrid  Banon  Prydain. 
O  Gymro  teg,  mae'r  gwaed  da 
Yn  naturiaeth  Yictoeia  ! "— Ebe^  Paedd, 


Í74 


HANES    CREEYDD 


Taflwyd  corph  gwaedlyd  Bichard  ar  draws  cefn  ceffyl,  a  dygwyd 
ef  i  Leicester  i'w  gladdu.  Bu  farw  "yn  rhy  anrhydeddus  yn 
ngolwg  ei  elynion,  ond  yn  gydweddol  a'i  wroldeb  milwrol,"  yn  y 
33ain  flwyddyn  o'i  oedran,  wedi  bod  yn  teyrnasu  am  ddwy  flynedd 
ac  agos  dau  fis.  Dyn  bychan  o  gorpholaeth  ydoedd,  ag  un 
ysgwydd  yn  uwch  na'r  llall.  Yr  oedd  yn  wrol  iawn  fel  rhyfelwr, 
ond  mor  greulon,  fel  nad  oedd  unrhyw  weithred  yn  rhy  ddrwg 
ganddo  i'w  chyflawni  er  mwyn  cyrhaedd  nod  ei  uchelgais.  Ac 
nid  oedd  ei  galedrwydd  creulon  ond  testun  difyrwch  iddo.  Dywedir 
iddo  unwaith  pan  ddaeth  ar  draws  un  o  wylwyr  ei  fyddin  yn  cysgu, 
ei  frathu  i  farwolaeth  â'i  bicell,  a  dyweyd  yn  ddifater  wrth  íÿned 
heibio,  "Yn  cysgu  y  cefais  ef,  ac  yn  cysgu  y  gadewais  ef." 

Gyda  Richard  mae  teulu  Plantagenet  yn  terfynu,  wedi  bod  yn 
llywodraethu  Lloegr  am  agos  tair  canrif  a  haner;  a  rhoddodd 
brwydr  Bosworth  derfyn  ar  ryfeloedd  y  Rhosynau,  rhwng  teuluoedd 
York  a  Lancaster,  wedi  parhau  am  ddeng  mlynedd  ar  ugain.  Ar 
ddydd  priodas  Henry,  yr  hwn  oedd  o  deulu  y  rhosyn  coch 
(Lancaster),  ag  Elisabeth,  merch  Edward  IV.,  yr  hon  oedd  o  deulu 
y  rhosyn  gwyn  (York),  gwisgent  ill  dau  rhosynau  gwyn  a  choch, 
wedi  eu  eymhlethu  yn  tjn  "rhosyn  gwyngoch,"  i  arwyddo  undeb 
y  ddau  deulu,  ac  adferiad  unbenaeth  Prydain. 

YII. HAKES  CREEYDD. 

Mae  agwedd  grefyddol  Prydain  yn  y  cyfnod  hwn  lawn  mor  dy wyll, 
os  nid  tywyllach,  na'i  sefyllfa  wladwriaethol,  ac  yn  cyfateb  yn  dda 
i'r  enw  sydd  ar  y  cyfnod,  "Oesoedd  tywyll"  Fel  y  mae  swyddogion 
uchaf  yr  eglwys  a  swyddogion  y  lly wodraeth  yn  myned  fwyfwy  ar 
wahan,  mae  y  nerth  Pabaidd  yn  wir  yn  colli  un  o'i  ategion  penaf, 
a'r  elfen  ddiwygiadol  yn  enill  grym.  Yn  nechreuad  y  bymthegfed 
ganrif,  yr  oedd  gan  yr  eglwys  ddau  ben,  Boniface  IX.  yn  Bhufain, 
a  Benedict  XIII.  yn  Avignon  (Ffrainc),  yn  ymryson  am  y 
flaenoriaeth.  Ac  ar  ol  llawer  o  ymdrechion  ofer  i'w  cymodi,  cawn 
gynghor  eglwysig  yn  Pisa  (1409)yn  esgymuno  y  ddau  bab,  ac  yn 
dewis  trydydd — Groegwr  dan  yr  enw  Alexander  V. — yn  eu  lle. 
Parhaodd  yr  ymryson  am  gadair  St.  Pedr  dros  yr  haner  cyntaf  o'r 
ganrif,  hyd  farwolaeth  Eugenius,  pryd  yr  etholwyd  Nicholas  V., 
ac  y  rhoddodd  Felix  ei  hawl  i  fyny,  er  mwyn  rhoddi  pen  ar  y 
gwaradwydd.  Nis  gallesid  dysgwyl  i  eglwys  oedd  â  chymaint  o 
ddyryswch  yn  ei  phen,  fod  â'i  chorph  mewn  sefyllfa  iachus  a 
dymunol.  Beth  bynag,  gwnaed  heddwch  cyífredinol  ar  ol  penodiad 
Alexander,  a  diflanodd  yr  yni  gwrthwynebol  i  oruwch-awdurdod  y 
pab  mewn  difaterwch  anobeithiol,  fel  mae  y  penadur  eglwysig  wedi 
cael  ei  lwybr  yn  rhydd  o  hyny  hyd  yn  awr  (o  fewn  yr  eglwys)  i 
arfer  ei  awdurdod  ormesol. 


HANES   CHEFYDB.  175 

Yn  y  wlad  hon  daliai  yr  eglwys  a'r  wladwriaeth  o  hyd  law  yn 
llaw,  a  gwelid  y  naill  frenin  ar  ol  y  llall  ar  adeg  ei  esgyniad  yn 
ymroddi  i  enill  ffafr  a  dylanwad  yr  eglwys  o'i  blaid.  Ac  anfynych, 
os  o  gwbl,  y  cafwyd  corph  yr  eglwyswyr  yn  troi  yn  erbyn  y  brenin. 
Ond  er  hyn  yr  oedcì  dylanwad  cyson  ar  waith  oeddyn  perii'r  eglwys 
golli  ei  gafaelion  yn  raddol  yn  serchiadau  y  bobl,  a  hwnw  oedd  yr 
ateg  cadarnaf  a  feddai.  Dywedwyd  yn  barod  fod  Wicliffe  a'i  gan- 
lynwyr,  y  Lollardiaid,  yn  peri  blinder  mawr  i'r  eglwyswyr  gyda'u 
syniadau  gwrthbabyddol  a  diwygiadol.  Sect  o  darddiad  tramor 
oedd  y  Lollardiaid,  ond  iddynt  gael  yr  enw  Wicliffiaid  oblegyd  eu 
bod  o  gyffelyb  olygiadau;  a  daeth  pawb  a  ddalient  olygiadau 
diwygiadol  i  gael  yr  un  enw.  Yr  oedd  hyn,  efallai,  yn  ddigon 
priodol,  gan  mai  ysbryd  ac  ysgrifeniadau  Wicliffe  yn  benaf  oedd  yn 
gweithio  fel  lefain  yn  y  blawd.  Yn  fuanar  ol  esgyniad  Henry  IV., 
llwyddodd  yr  awdurdodau  eglwysig  i  gael  gan  y  brenin  basio  cyf- 
raith  i  awdurdodi  llosgi  hereticiaid.  Yr  .oedd  y  gyfraith  hono  yn 
orthrymus  i'r  pen;  nid  oedd  neb  i  gael  pregethu  na  dysgu,  yn 
gyhoeddus  na  neillduedig,  heb  ganiatad  esgob  yr  esgobaeth  lle 
byddai  yn  byw  ;  na  neb  i  gael  siarad  nac  ysgrifenu  dim  fyddai  yn 
wrthwyneb  i  athrawiaeth  yr  eglwys.  Ac  yr  oedd  pob  un  oedd  yn 
feddianol  ar  lyfrau  yn  cynwys  syniadau  o'r  fath,  i'w  rhoddi  i  fyny 
i'r  awdurdodau  o  fewn  deugain  niwrnod  ar  ol  cyhoeddiad  y  gyfraith. 
Meddai  yr  esgob  awdurdod  i  ddal  a  charcharu  y  neb  a  droseddai ; 
ac  os  profid  un  yn  euog  o  heresi,  ac  yntau  yn  gwrthod  tynu  yn  ol 
trwy  lw,  condemnid  ef  i'w  losgi  yn  gyhoeddus,  er  mwyn  dy- 
.chrynu  meddyliau  eraill,  a  pheri  iddynt  ochelyd  yr  un  llwybrau. 
Y  cyntaf  a  syrthiodd  dan  gondemniad  y  gyfraith  hon  oedd  un 
William  Sawtre,  offeiriad  St.  Ossith,  Llundain,  yr  hwn  a  losgwyd 
yn  Smithfield  yn  mis  Mawrth,  1401.  Dyma  y  pryd  y  cyneuwyd 
tân  merthyrdod  yn  y  lle  bythgofìadwy  hwnw,< — tân  i  geisio  atal 
cynydd  gwirionedd,  a  lladd  egwyddorion  rhyddid  ar  doriad  glas- 
wawr  y  diwygiad.  Ond  yn  lle  eu  hatal  gwnaeth  ei  ran  i'w  lledaenu, 
ac  anfarwolodd  enwau  y  merthyron  a  ddyoddefasant  ynddo. 

Rhoddodd  y  gospedigaeth  newydd  a  dychrynllyd  hon  atalfa  ym- 
jddangosiadol  ar  rwysg  y  Lollardiaid  am  rai  blynyddau;  ond  yr 
oedd  yr  egwyddorion  a  ollyngwyd  yn  rhydd  i  ganol  y  werin  gan 
Wicliffe,  trwy  gyfìeithiad  y  Bibl,  a'i  ysgrifeniadau  ei  hun,  yn 
gwreiddio,  ac  nid  oeddent  ond  aros  am  hin  wanwynaidd  yn  yr 
awyrgylch  wladol  i  dori  allan  i'r  golwg.  Ac  felly  y  bu;  cafodd 
yr  awdurdodau  eglwysig  fwy  o  waith  llosgi  hereticiaid  yn  fuan. 
Parhaodd  y  ffaglau  yn  Smithfield  yn  ystod  teyrnasiad  Henry  V. 
a  Henry  VI.,  a  chynyddent  fwyfwy,  nes  y  gorfu  i'r  awdurdodau  o'r 
diwedd  ddyfeisio  cospedigaethau  eraill  llai  llymdost,  yn  ol  graddau 
y  trosedd.     Yn  1457,  y  dygwyd  yr  enwog  Peacock,  esgob  Chiches- 


176  HANES   CBEF-YDD. 

ter,  gerbron  yr  awdurdodau,  ar  y  cyhuddiad  o  bleidio  y  Lollardiaid, 
er  nad  oedd  wedi  gwneyd  nemawr  oddigerth  ceisio  enill  y  Lollard- 
iaid,  trwy  ymresymu  â  hwynt  yn  lle  eu  cyhuddo  a'u  cospi.  Casgl- 
wyd  ei  lyfrau  rnagorol,  a  gwnaed  coelcerth  o  honynt,  a  thaílwyd 
yntau  i  garchar  truenus,  lle  y  porthid  ef  "â  bara  cystudd  a  dwfr 
blinder,"  hyd  ddydd  ei  farwolaeth,  yn  mhen  tair  blynedd.  Ond  er 
gwaethaf  cynddaredd  ei  elynion,  cyrhaeddodd  rhai  o'i  ysgrifeniadau 
i  lawr  i'n  dyddiau  ni,  ac  y  maent,  medd  Hallam,  yn  cynwys  darnau 
teilwng  o  Hooker,  o  ran  pwysigrwydd  y  meddyliau,  ac  ardderch- 
awgrwydd  yr  arddull. 

Bu  rhyfeloedd  cartrefol  y  Rhosynau  yn  gysgod  i'r  Lollardiaid,  a 
diffoddwyd  tanau  Smithfield  am  dro  gan  nerth  y  dymhestl  ddy- 
chrynllyd  hon.  Ar  ol  i'r  cynhyrfiadau  hyn  dawelu,  cawn  fod  y 
bobl  yn  ymranu  yn  dri  dosbarth  yn  eu'  cysylltiad  â  chrefydd — gelyn- 
ion  penderfynol  yr  Eglwys  Babaidd — aelodau  yn  yr  eglwys  yn  galw 
am  ddiwygiad — ac  ymlynwyr  selog  wrthi  fel  yr  oedd.  Y  pethau 
mwyaf  tramgwyddedig  yn  ei  hathrawiaeth,  a'r  hyn  fyddai  yn 
achlysur  dyoddefiadau  y  rhan  fwyaf  o'r  merthyron  boreuol  oblegyd 
eu  gwadu,  oeddent, — trawsylweddiad,  neu  yr  haeriad  fod  £*dyn  yn 
gallu  creu  ei  Greawdwr;"  athrawiaeth  y  purdan,  ac  mai  swm  da  o 
arian  oedd  yr  unig  foddion  effeithiol  i  symud  yn  fuan  oddiyno; 
addoliad  delwau  y  seintiau,  a'r  cyffelyb.  Er  fod  rhai  ser  dysglaer 
mewn  duwioldeb  yn  yr  eglwys  trwy  bob  cyfnod,  eto  yr  oedd 
bucheddau  lliaws  o'r  clerigwyr  eu  hunain  yn  anfoesol  i'r  eithaf. 
Tystia  yr  archesgob  Bourchier,  fod  lliaws  o  glerigwyr  oddifewn  ac 
oddiallan  i'r  monachlogydd,  yn  gwbl  amddifad  o  gymhwysderau 
clerigol  na  llenyddol,  yn  treulio  eu  hamser  i  grwydro  gyda  benywod 
digymeriad,  ac  yn  gwario  eu  holl  dderbyniadau  mewn  yfed  a  glodd- 
esta.  Yn  y  flwyddyn  1449,  anfonodd  y  clerigwyr  ddeiseb  i'r  senedd, 
yn  cwyno  fod  yr  offeiriaid  yn  cael  eu  blino  yn  dost  gan  gyhudd- 
iadau  mynych  o  ladrad,  ac  yn  dymuno  am  i  bob  offeiriad  gael  ei 
bardynu  am  bob  lladrad  a  thrais  (rape)  a  gyflawnent  hyd  y  laf  o 
Fehefin  nesaf  ar  ol  hyny,  trwy  fod  noble=6s,  8c.  am  bob  offeiriad 
trwy  y  deyrnas  i  gael  ei  dalu  i'r  brenin.  Mae  y  ffaith  yma,  yr  hon 
a  geir  yn  nghof-ysgrifau  y  senedd,  yn  dyweyd  cyffrolau  am  foesol- 
deb  cymeriad  yr  offeiriaid  Pabaidd  yn  y  cyfnod  hwn. 

Ceir  awgrym  am  ddull  pregethu  yr  amser  hwn  oddiwrth  bender- 
fyniadau  cymanfa  a  gynaliwyd  yn  nhalaeth  York  yn  1466. 
Cynwysant  y  dull  yr  oedd  y  clerigwyr  i  bregethu,  yn  gystal  a'r 
athrawiaeth  a  bregethid  ganddynt.  Yn  ol  y  penderfyniadau  hyny, 
yr  oedd  pob  offeiriad  plwyfol  i  bregethu  i'w  braidd,  yn  ei  berson 
ei  hun  neu  arall  drosto,  bedair  gwaith  yn  y  flwyddyn.  Yr  oeddent 
ar  yr  achlysuron  hyny  i  egluro  yn  Seisnig,  mewn  ymadroddion 
syml  a  diaddurn,  bedwar  pwnc  ar  ddeg  y  ffydd,  y  deg  gorchymyn, 


LLYTTODÜALTH    A    CHYFEEITHIAtT.  177 

dau  orchymyn  yr  efengyl,  y  saith  p  orchwylion  trugarecld,  ysaith 
pechod  niarwol.  a'r  saith  sacrament. 

Yr  oedd  Ysgotlaud  hefyd.  fel  Lloegr.  dan  ddylanwad  y  pab.  Yr 
oedd  yno  hefyd  WicliflSaid  yn  codi  eu  llef  yu  erbyn  gormes  a  chyf- 
eiliornadau  yr  athrawiaeth  Pufeinig.  Ac  yr  oedd  y  llywodraeth 
wladol  yno,  fel  yn  Lloegr.  yn  eu  cymeryd  i  fyny,  yn  eu  condemnio 
fel  hereticiaid.  ac  yn  eu  llosgi. 

Xi  raid  diolch  i  babau  Ehufain  a'u  dylanwaci  am  ein  dyrchaflad, 
Bu  y  gallu  Pabaidd  yn  gadwynau  am  ddynoiiaeth  dros  ganrifoedd, 
yn  ei  dal  yn  saeth  a  thruenus  mewn  tywyìlwch.  ac  yn  ymroddi  am 
ei  fywyd  i  ddiifodd  pob  pelydryn  o  oleuni  ac  ysbryd  diwygiadol. 
Gelyn  penaf  Pabyddiaeth  oedd  gwybodaeth;  ac  un  o'i  hymdrechion 
penaf  hithau  oedd  atal  ei  lledaeniad.  Xid  gwybodaeth  ysgrythyrol 
a  duwinyddol  yn  unig.  ond  pob  gwybodaeth  fuddiol  yr  un  fath. 
Carcharwyd  Galileo  ac  eraili,  er  engraifft,  am  gyhoeddi  eu  dargan- 
fyddiadau  seryddol.  Qnd  yr  ydym  yn  dynesu  yn  awr  at  ddydd 
drylliad  y  cadwynau.  ac  ymlidiad  y  tywyllwch — dydd  bendigedig  y 
Diwygiad  Protestanaicld — dydd  rhycldid  meddwl.  tafod.  ac  ysgrifell, 
ac  y  caifî  cenedloedd  oesoedd  dyfodol  hyd  ddiwedcl  y  bycl  brofi  o'i 
fenciithion. 

VIII. LLYWODEAETH    A    CEYiEIIIHIlU. 

Yb  ydym  beilach  wedi  dwyn  yr  hanes  yn  miaenhyd  ddiwedd  teulu 
Plantagenet;  "hiiiogaeth  o  dywysogion  na  ragorwyd  arnynt  mewn 
yni  meddyiiol  gan  unrhyw  linach  o  benaduriaici."  Gyda  hwy 
collodd  y  trefhiant  gwriogaethol  a  Phabaidd  eu  gryrn  yn  y  wlacl 
hon.  ac  y  mae  y  cyfnod  sydd  yn  caniyn  yn  gyfnod  o  ciraws-symud- 
iad  i  gyflwr  newydd.  Phyw  fath  o  unbenaeth.  a'i  hawdurclod  yn 
caei  ei  chyfyngu  gan  lais  y  bobl.  yw  llywodraeth  LIoe.oT  o  r  dechreu. 
Y  mae  llawer  o'r  cyfhod  dan  syiw  wecli  ei  dreuiio  mewn  yindrech-* 
ion.  o  du  y  brenin  i  eangu  ei  awdurdod;  ac  o  du  y  bobì  i'w  gyfyngu. 
Eto  mae  y  cyfansoddiad  yn  cadw  ei  brif  nodwedclion  yn  eglur. 
CÍMae  cyfansoddiad  presenol  y  wlad,"  meddai  Macauley.  ;,i'r  hyn 
oedd  ei  chyfansoddiad  buni  can'  mlynedd  yn  ol,  yr  hyn  yw  y  pren 
i'r  planhigyn.  yr  hyn  yw  y  dyn  i'r  plentyn.  Mae  y  cyfnewidiad  yn 
fawr.  Eto  ni  fu  moment  nad  oedd  y  prif  bethau  oecìd  yn  y  cyfan- 
soddiad  a  fodolai  yn  hen.  *  *  f  Mae  cymdeithasau  eraill  yn 
meddu  cyfansoddiadau  ysgrifenedig  mwy  trefnus.  Ond  nid  oes  un 
gymdeithas  arall  eto  wedi  llwyddo  i  iino  chwyldroad  gyda  hyfTordd» 
iad,  cynydd  gyda  sefÿdlogrwydd.  yni  ieuenctyd  gycia  mawrhydi 
hynafiaeth  cyn  cof." 

"\Yrth  edrych  yn  ol  o  amser  esgyniad  Henry  IY.  dros  ystod 
teyrnasiad  Pichard  II..  gwelir  fod  awdurdod  gyfansodcliadol  Tỳ  y 
Cyiíredin  wedi  cynycidu  yn  fawr  mewn  dwy  fiynedd  ar  ugain.     Yr 


178  LLYWODRAETH    A    CHYFREITHIAIT. 

oedd  hawlfreintiau  y  brenin  yn  helaeth,  mae  yn  wir.  Yr  oedd  ei 
ddyrchafiad  i'r  orsedd  trwy  eneiniad  ag  olew  cysegredig  gan  y  prif 
esgob  yn  rhoi  mawredd  arno.  Ganddo  ef  yn  nnig  yr  oedd  awdur- 
dod  i  alw  y  senedd  yn  nghyd :  gallasai  ei  thori  i  fyny  wrth  ei 
ewyllys;  ac  yr  oedd  ei  gydsyniad  yn  angenrheidiol  i  basio  pob 
cyfraith.  Efe  oedd  pen  y  weinyddiaeth  weithredol ;  efe  oedd  yn 
dwyn  yn  mlaen  bob  cymundeb  â  galluoedd  tramor,  yn  ben  cadben 
y  galluoedd  milwrol,  ac  yn  ífynonell  cyfiawnder,  trugaredd,  a  bri. 
Yr  oedd  ei  gyfoeth  a'i  feddianau  yn  fawr;  a'i  ddylanwad  yn  eang 
ar  fasnach  y  wlad  yn  gystal  ag  ar  y  trigolion.  Ond  yr  oedd  y  gallu 
yma  yn  cael  ei  gyfyngu  gan  y  tair  egwyddor  gyfansoddiadol,  y  rhai 
ydynt  mor  hen,  fel  nas  gall  neb  ddy weyd  pa  bryd  y  dechreuasant ; 
ac  mor  nerthol,  fel  y  gwnaeth  eu  dadblygiad  naturiol,  wedi  parhau 
am  gynifer  o  genedlaethau,  gynyrchu  y  trefniant  ag  yr  ydym  ni  yn 
awr  yn  byw  dano.*  Yr  egwyddorion  hyn  oeddent, — nas  gallasai  y 
brenin  basio  cyfraith  heb  gydsyniad  y  senedd — nas  galìasai  godi 
treth  heb  gydsyniad  ei  senedd — a  bod  gan  y  senedd  awdurdod  i'w 
alw  i  gyfrif  pan  wrthodai  weinyddu  y  cyfreithiau.  Cyn  diwedd  y 
cyfhod  hwn  yr  oedd  y  gyntaf  a'r  ail  wedi  eu  caniatau,  a'r  drydedd 
wedi  ei  chadarnhau  gan  arferiad.  "  Yr  oedd  Tŷ  y  Cyffredin," 
meddai  Hallam,  "wedi  mynu  dau  beiriant  newydd  ychwanegol  o 
eífeithiolrwydd  aruthrol — yr  hawl  i  lywodraethu  cymhwysiad  arian 
cynorthwyol  i'r  brenin,  a  galw  am  y  cyfrifon  ger  eu  bron — a  hawl 
i  alw  gweinidogion  y  brenin  i  gyfrif  am  gam-ymddygiadau.  Tyfodd 
y  planhigyn  rhyddid  gwrol  hwn  fwyfwy  dan  deyrnasiad  y  tri  brenin 
Lancasteraidd  (Henry  IV.,  V.,  VI.),  a  sugnodd  gymaint  o  rym  a 
chynaliaeth  o  galon  haelfrydig  Lloegr,  fel,  mewn  amser  dyfodol,  er 
i'w  dyfiant  gael  ei  arafu  gan  rwystrau,  y  methodd  gwyntoedd 
gallu  traws-arglwyddol  ei  dori,  na  malldod  barn  wasaidd  beri  iddo 
wywo." 

Ni  oddef  ein  terfynau  i  ni  nodi  y  cyfreithiau  daionus  a  basiwyd 
yn  y  cyfhod  hwn ;  cawn  amryw  o  honynt  dan  benaduriaid  Lan- 
caster,  ac  yn  enwedig  ar  ddechreuad  teyrnasiad  Richard  III. ,  y 
rhai  ydynt  oll  yn  brofìon  o  gynydd  graddol  y  gyfundrefh  ly wodr- 
aethol  a  gwareiddiad.  Yr  oedd  sefyllfa  pendefigion  Lloegr  hefyd, 
ar  un  olwg,  yn  fanteisiol  i'r  bobl  gyffredin,  ac  i  egwyddorion 
rhyddid.  Yr  oedcl  eu  tiriogaethau  a'u  meddianau  yn  wasgaredig 
dros  y  wlad,  fel  nad  oedd  modd  iddynt  wrthsefyll  y  brenin  heb  uno 
â'u  gilydd.  Yr  oedd  nerth  pob  pendefìg  eilwaith  yn  dybynu  ar 
nifer  ei  ddwylaw,  y  rhai  oeddent  bobl  gyífredin.  Felly  yr  oedd 
mantais  y  pendefìg  a'r  dyn  cyífredin  yn  gymhlethedig. 

Peth  fu  yn  foddion  i  gynyrchu  cyfnewidiad  pwysig  yn  sefyllfa 
cymdeithas  oedd  gwanychiad  neu  ddystrywiad  holl  deuluoedd  cryf- 

*  Macauley. 


ADOLYGIAD  CYEFBEDINOL.  179 

ion  y  gyfundrefh  wriogaethol;  fel  rhagllaw  na  cheir  neb,  fel  de 
Montfort  neu  Hotspur,  yn  beiddio  holl  nerth  y  goron  mewn  rhyfel 
agored.  Ond  daw  canlyniadau  pwysig  y  cyfnewidiadau  hyn  dan 
sylw  yn  mhellach  yn  mlaen. 

Gwelwn  hefyd  fod  caethwasiaeth,  a'r  holl  ddrygau  cysylltiedig  ag 
ef,  yn  prysur  ddifìanu,  ac  yn  marw  o  hono  ei  hun,  heb  na  chyfraith 
na  gorchymyn  yn  ei  wahardd.  "Mae  yn  hynod,"  meddai  Macauley, 
"fod  y  ddau  chwyldroad  cymdeithasol  mwyaf  dymunol  a  gymer- 
asant  le  yn  Lloegr — y  chwyldroad  hwnw  yn  y  drydedd  ganrif  ar 
ddeg,  a  roddodd  derfyn  ar  ormes  un  genedl  ar  y  Uall,  a'r  chwyl- 
droad  hwnw,  ychydig  genedlaethau  yn  ddiweddarach,  a  roddodd 
derfyn  ar  eiddo  un  dyn  yn  y  llall,  wedi  eu  dwyn  oddiamgylch  yn 
ddystaw  ac  annghanfyddadwy.  Ni  tharawsant  gydoeswyr  â  syndod, 
ac  ni  chawsant  fawr  o  le  yn  ysgrifau  haneswyr.  Ni  ddygwyd  hwy 
oddiamgylch  gan  drefniadau  cyfreithiol,  na  chan  nerth  anianyddoí. 
Dilewyd  y  gwahaniaeth  rhwng  Normaniad  a  Sais  yn  gyntaf,  ac 
yna  rhwng  meistr  a  chaethwas,  gan  achosion  moesol  digynhwrf. 
Nis  gall  neb  nodi  yr  amser  penodol  y  darfu  y  naill  na'r  llalí.  Mae 
yn  bosibl  y  gellid  cael  olion  gweiniaid  o'r  hen  deimlad  Normanaidd 
yn  mhell  yn  y  bedwaredd  ganrif  ar  ddeg.  Cafwyd  rhai  olion 
aneglur  o  sefydliad  caethwasiaeth  {yillenagé)  gan  y  craffus  mor 
ddiweddar  a  dyddiau  y  Stuartiaid ;  nid  y w  y  sefydliad  hwnw  hyd 
yr  awr  hon  wedi  ei  ddyddimu  trwy  gyfraith." 

IX. ADOLYGIAD    CYEFREDTNOL. 

Cyn  croesi  y  linell  sydd  rhwng  cyfnod  tywyll  a  therfysglyd  y 
canol  oesau  a'r  cyfhod  newydd  o  wareiddiad  sydd  yn  ei  ganlyn,  yr 
hwn  sydd  yn  dechreu  dan  deyrnasiad  Henry  VII.,  nodwn  rai 
pethau  mwy  neu  lai  pwysig  ydynt  yn  perthyn  i'r  blaenaf.  Un  o 
brif  ddygwyddiadau  y  cyfnod  dan  sylw  y w  dyfais  ardderchog  yr 
argraífwasg.  Mae  Haerlem  yn  Hoüand,  a  Mayence  a  Strasburg 
yn  Germany,  yn  ymryson  am  yr  anrhydedd  o  roddi  bodolaeth  i'r 
gelfyddyd.  Hòna  Holland  mai  un  Coster  o  Haerlem  yw  tad  y 
gelfyddyd.  Ond  cytuna  y  Germaniaid  mai  un  Gutenburg  y w  tad  y 
ddyfais  o  argraffu  gyda  llythyrenau  gwahanol  a  symudol,  ac  iddo 
gael  ei  gynorthwyo  i'w  chario  allan  gan  John  Faustus;  ac  mai 
Schoeífer  yw  awdwr  y  ddyfais  o  fwrw  (cast)  llythyrenau  metel.  Y 
llyfr  cyntaf  a  argraffwyd  gan  Faustus  oedd  y  Bibl.  Pan  welodd  y 
Ffrancod  y  Bibl  argraífedig  a'i  holl  lythyrenau  mor  unrfurf,  Uinellau 
cochion  o  amgylch  y  tudalenau,  ac  yn  cael  ei  werthu  am  haner  y 
pris  arferol,  cyhuddasant  Faustus  o  fod  mewn  cyngrair  a'r  ysbryd 
drwg,  a  thaflasant  ef  i  garchar.  Bu  y  gelfyddyd  mewn  arferiad  yn 
Germany  am  tua  deng  mlynedd  ar  ugain  cyn  dyfod  i  Ffrainc  na 


180  ADOLYGIAD  CYPFEEDINOL. 

Lloegr.  Y  gwr  anfarwolodd  ei  enw  trwy  ddwyn  y  gelfyddyd 
drosodd  i'r  wlad  hon  oedd  William  Caxton,  brodor  o  Kent.  Mas- 
nachwr  cyfoethog  ydoedd,  a  threuliodd  flynyddoedd  ar  y  Cyfandir, 
yn  dysgu  y  gelfyddyd.  Argraffodd  lyfrau  yn  Lladin,  Ffrancaeg,  a 
Saesneg  cyn  dyfod  i'r  wlad  hon.  O'r  diwedd  symudodd  i  Loegr, 
gosododd  argraffwasg  i  fyny  yn  Westminster,  a'r  llyfr  cyntaf  a 
argraffwyd  yn  Lloegr  oedd  "The  Game  and  Playe  of  the  Chesse"  yr 
hwn  a  orphenwyd  ar  yr  olaf  o  Fawrth,  1474.  Yn  mhen  tair  blyn- 
edd  cyhoeddodd  Caxton  argraffiad  o  "Ddoethineb  y  Philosophydd- 
ion,  &c,"  wedi  ei  gyfìeithu  o'r  Ffrancaeg  gan  y  dysgedig  a'r  enwog 
Anthony  Woodyille,  larll  Riyers,  brawd  yn  nghyfraith  Edward  IV., 
dan  addysg  yr  hwn  yr  oedc^y  ty wysog  ieuanc  Edward  V.  ar  y  pryd. 
Dywedwyd  eisoes  am  y  modd  creulon  y  torwyd  pen  Woocbrille  gan 
Duc  Gloucester,  wedi  hyny  Richard  III.*  Bu  Caxton  farw  cyn 
diwedd  y  bymthegfed  ganrif;  ond  yr  oedd  amryw  eraill  wedi 
dechreu  argraffu  yn  Llundain  a  Rhydychain  cyn  ei  farwolaeth. 
Cyhoeddodd  Caxton  tua  60  o  lyfrau  gwahanol,  a'r  rhan  fwyaf  o 
honynt  wTedi  eu  hysgrifenu  neu  eu  cyfieithu  ganddo  ef  ei  hun.  Yr 
oedd  y  llyfrau  hyn  yn  cynwys  pob  amrywiaeth  llenyddol  i'r  dar- 
llenydd  cyffredin ;  megys  pregethau,  ffug-hanesion,  hanesyddiaeth, 
a  barddoniaeth.  Cyhoeddodd  ddau  argraffiad  o  "  Canterbury  Tales" 
Chaucer. 

Nid  oes  un  llyfr  gwyddonol  gwTerth  ei  goffa  wedi  ei  gynyrchu  yn 
y  cyfnod  hwn,  ac  nid  yw  yr  awdwyr,  er  eu  bod  yn  lliosog  iawn,  yn 
deílwng  o'u  rhesu  gydag  awdwyr  goreu  amseroedd  blaenorol.  Mae 
enw  Humphrey,  Duc  Gloucester,  yn  enwTog  fel  cefnogwr  brwd  i 
lenyddiaeth,  ac  fel  sefydlydd  llyfrgell  prifysgol  Rhydychain.  Tip- 
toft  hefyd,  larll  Worcester,  ydoedcí  bendefig  arall  cyffelyb,  yr  hwn 
y  torodd  Warwick  ei  ben  am  ymuno  â  theulu  York  yn  Rhyfeloedd 
y  Rhosynau.  Dywedodd  Fuller  "i'r  fwyall  y  pryd  hwnw  dori 
ymaith  ag  un  ergyd  fwy  o  ddysgeidiaeth  nag  a  adawyd  yn  mhenau 
yr  holl  bendefigion  oeddent  ar  ol."  Mae  Thomas  Walsingham, 
mynach  o  St.  Alban,  yn  un  o'r  prif  haneswyr  Lladinaidd,  yr  hwn 
a  ddygodd  yn  mlaen  hanes  Lloegr  o'r  fan  y  gadawyd  ef  gan 
Matthew  Paris  hyd  ddechreu  teyrnasiad  Henry  VI.,  ac  a  ysgrifen- 
odd  hefyd  hanes  Normandy.  Robert  Fabyan  oedd  hanesydd 
Seisnig  hefyd  o  gryn  fri.  Y  prif  feirdd  oeddent  Thomas  Occleye, 
John  Lydgate,  a  James  L,  o  Ysgotland.  Ystyrir  "King*s  Quair" 
yr  olaf  y  cyfansodcliad  barddonol  goreu  yn  y  bymthegfed  ganrif. 
Llenyddiaeth  Nis  gallwn  gau  y  cyfnod  hwn  i  fyny  heb  gyfeirio 
Gymreig  y  Cyfnod.  y  darllenydd  eto  at  lenyddiaeth  Gymreig,  fel  rhan 
bwysig  yn  hanesiaeth  yr  ynys.  Dywed  Mr.  Stephens  am  weithiau 
"barddonol  y  Cymry  o  flaen  y  bymthegfed  ganrif,  6ífod  eu  gwerth 
*Gweltudalenl68.  169. 


ADOLYGIAD  CYrEHEDHSTOL.  181 

hanesyddol  yn  deilwng  o  sylw  arbenig.  Taflant  oleuni  nid  yn  unig 
ar  lenyddiaeth  Gymreig,  ond  hefyd  ar  hanesyddiaeth  Seisnig:  ac 
nis  gall  lai  na  bod  yn  ddyddorol  i  Saeson  diragfarn  i  wybod  y  farn 
a  goleddid  am  eu  cydwladwyr  y  pryd  hwn  gan  eu  gwrthwynebwyr 
mwy  gwareiddiedig.  Mae  rhyfeloedd  y  breninoedd  Seisnig  yn 
erbyn  y  Cymry  yn  ffurfìo  rhan  bwysig  o  hanesiaeth  Seisnig,  er  yr 
addefir  ei  bod  yn  anmherffaith ;  a  rhaid  iddi  barhau  felly  hyd  nes 
y  delo  dysgawdwyr  Seisnig  yn  gyfarwydd  â'n  llenyddiaeth,  neu  i 
ryw  Gymro  gyflenwi  y  diffyg  o  ystorfeydd  cyfoethog  barddoniáeth 
Gymreig  ;  oblegyd  y  mae  yr  ysgrifeniadau  barddonol  yn  taflu  diluw 
o  oleuni  o'r  mwyaf  ffyddlon,  a  theilwng  o  ymddiried,  ar  hanesiaeth 
gyfoesol.  Mae  Mr.  Turner  yn  addef  yn  rhydd  werth  barddoniaeth 
foreuol  Taliesyn,  Aneurin,  a  Llywarch  i  egluro  a  chyflawni  hanes 
yr  Anglo-Saxons.  Mae  y  beirdd  yma  yn  arwain  y  darllenydd  i 
wlad  newydd,  at  feddyliau  newydd,  arferion  newydd,  ac  at  bobl 
newydd.  Cofhodant  frwydrau  nad  oes  unrhyw  hanes  arall  am 
danynt,  a  desgrifiant  gyda  ffyddlondeb  tarawiadol  ymosodiadau  na 
chly  wodd  darllenydd  Seisnig  erioed  son  am  danynt :  a  pha  fodd  y 
gall  darllen  gweithiau  yr  unig  bobl  lenyddol  a  fodolent  y  pryd 
hwnw  lai  na  bod  yn  ddyddorol  ac  addysgiadol  ?**__*  :  *  Mor 
fychan  yw  y  lle  a  roddir  i  Owain  Glyndwr  gan  y  Saeson;  ac  mor 
ddibwys,  o'i  gymharu  a'r  pwysigrwydd  y  gwyddis  ei  fod  yn  haeddu! 
Ac  mor  llawn  y w  y  manylion  yn  Iolo  Goch  a  Gruffydd  Llwyd.  Yn 
ystod  Rhyfeloedd  y  Rhosynau,  yr  oedd  Cymru  yn  gyson  yn  faes 
ymgyrchiadau,  dichellion,  ac  ystrywiau;  a  thra  mae  y  Saeson  mor 
ddiffygiol  yn  ei  hanes,  mae  gan  y  Cymry  drysorfa  o  hanesiaeth 
fywiog,  wirioneddol,  a  chydoesol  yn  ngweithiau  Lewis  Glyn  Cothi, 
Tudur  Aled,  Gutyn  Owain,  a'r  cylch  dysglaer  o  feirdd  a  flodeuasant 
yn  ystod  y  cyfhod.  Ac,  i  ddyfod  ŷn  nes  i  lawr  fyth,  pwy,  ar  ol 
darllen  darluniau  cyffrous  Huw  Morus  o  symudiadau,  tueddiadâu, 
a  phersonau  y  dydd,  a  ystyriai  yr  hanes  presenol  o'r  rhyfeloedd 
cartrefol  yn  ddim  cyffeìyb  i  hanesiaeth  gyflawn?"*' 

Mae  amrywiol  ddyfeisiau  a  sefydliadau  eraill  a'u  dechreuad  yn 
codi  o'r  cyfnod  hwn;  megys  y  "Post"  neu  sefydliad  trefniant  i 
gludo  llythyrau  a  newyddion  o'r  naill  fan  i'r  llall.  Dygwyd  hyn  i 
arferiad  gyntaf  yn  Ffrainc  gan  Louis  XI.,  oddeutu  y  flwyddyn  1476, 
ac  yn  Lloegr  yn  fuan  wedi  hyny  gan  Duc  Gloucester  (wedi  hyny 
Richard  III.)  wrth  ddwyn  y  rhyfeloedd  Ysgotaidd  yn  mlaen. 
Cludid  llythyrau  y  pryd  hwnw,  trwy  newid  y  ceffylau  bob  ugain 
milldir,  gyda'r  cyflymdra  o  gan  milldir  y  dydd.  Ond  dylid  cofio 
nad  oedd  y  "post"  y  pryd  hwnw,  yn  Ffrainc  na  Lloegr,  ond  at 
wasanaeth  y  llywodraeth  yn  unig.  Hefyd,  defhyddiad  pylor  mewn 
rhyfeloedd.  Ond  nid  oedd  wedi  dyfod  i  gymaint  o  arferiad  eto  ag 
*  ^Stepliens's  Literature  of  the  Kymry,"  p.  510,  511. 


182  ADOLYGIAD  CYFFREDINOL. 

i  droi  y  bwa,  y  bicell,  a'r  fwyall — hen  offerynau  mwy  hynafol,  o'r 
neilldu.  Dyma  y  pryd  hefyd,  dan  Henry  VI.,  y  dechreuodd  y 
ddyled  wladol  ymfíuríio,  yr  hon  sydd  erbyn  hyn  wedi  myned  yn 
fynydd  mawr;  er  na  bu  ei  chynydd  ond  bychan  hyd  amser 
Wilìiam  III.  Henry  IV.,  ar  amser  ei  goroniad,  sefydlodd  yr  urdd 
íìlwrol  a  adwaenir  wrth  yr  enw  "Rnights  of  the  Bath"  (Marchogion 
y  Baddon) ;  a  chawsant  yr  enw  oddiwrth  eu  bod  yn  baddo  cyn  der- 
byn  yr  anrhydedd,  er  arwyddo  fod  eu  meddyliau  a'u  bwriadau  yn 
bur  a  ffyddlon  tuag  at  eu  brenin.  Dyma  yr  amser  hefyd  y  codwyd 
prif-ysgolion  St.  Andrews  a  Glasgow,  yn  Ysgotland,  ac  yr  adeil- 
adodd  Syr  Hichard  Whittington,  ar  ei  draul  ei  hun,  garchar  New- 
gate,  Ysbyttai  Bartholomew  a  Christ,  yn  nghydag  amryw  elusendai. 
Gellir  nodi  hefyd,  fod  poblogaeth  yr  ynys  yn  cynyddu  yn  fawr, 
masnach  yn  y  wlad  ac  â  gwledydd  eraill  yn  ymledu,  amaethydd- 
iaeth  yn  enill  tir  yn  raddol,  a  chyflogau  llafurwyr  a  chreíftwyr 
wedi  codi  yn  ddirfawr. 


PENOD  V. 

O    ESGYXIAD    He^RY    VII.    HYD    DDIWEDD    TEYENASIAD 

HexkyVIIL,  1485—1547. 

i. he^ry  yit.,   1485 — 1509. 

(teülu  tudor). 

Cyhoeddwyd  Iarll  Richmond  yn  frenin,  dan  yr  enw  Henry  VII., 
ar  faes  Bosworth,  Awst  22ain,  1485,  pan  oedd  yn  29ain  oed. 
Oedwyd  ei  goroniad  hyd  Hydref  30ain,  oblegyd  clefyd  peryglus 
oedd  yn  y  brif-ddinas.  Yn  y  cyfamser  cauodd  Henry  ar  Edward 
Plantagenet,  Iarll  Warwick,  mab  Duc  Clarence,  yn  y  Tŵr,  a  gwnaeth 
ei  ewythr  Jasper  Tudor,  Iarll  Penfro,  yn  Dduc  Bedford ;  Arglwydd 
Stanley  yn  Iarll  Derby;  a  Syr  Edward  Courtney  yn  Iarll  Deyon. 
Nid  oedd  titl  Henry  i'r  orsedd  ond  gwanaidd  a  niwlog.  Y  tri 
pheth  y  dadleuai  drostynt  oedd,  ei  ddisgyniad  o  deulu  Lancaster, 
ei  gytundeb  i  briodi  Elisabeth,  etifeddes  teulu  York,  a  hawl  gorch- 
fygiad.  Ond  yr  oedd  gwendid  yn  perthyn  i  bob  un  o'r  dadleuon, 
ac  yr  oedd  Henry  ei  hun  mor  ymwybodol  o  hyny  a  neb.  Beth 
bynag,  wedi  galw  senedd  yn  nghyd,  penderfynwyd  sefydlu  hawl  y 
goron  yn  mherson  a  theulu  Henry ;  ac  ar  gais  y  brenin,  cadarnha- 
wyd  ef  ar  ei  frenin-fainc  gan  lythyr  oddiwrth  y  pab,  Innocent  VIII. 
Galwyd  yn  ol  yr  holl  anrhegion  a  roddwyd  gan  y  goron  er  y  34ain 
fìwyddyn  i  Henry  VI.,  a  chyhoeddwycl  deddf  ebargofiad  yn  enw  y 
brenin  ei  hun,  ar  ran  pawb  oedd  wedi  pleidio  achos  Richard  yn  y 
rhyfel  diwedclar. 

Hwyrfrydig  iawn  oedd  Henry  i  briodi  y  dywysoges  Elisabeth; 
ond  wedi  i'r  ddau  Dŷ  osod  arno  yn  galed,  ufuddhaodd,  a  chymerodd 
y  briodas  le  yn  Ionawr,  1486.  Eelly  cafodd  Elisabeth  o'r  diwedcl 
yr  anrhydedd  yr  hir  ddysgwyliodd  am  dano,  o  gael  ei  chydnabod  yn 
frenines  Lloegr;  er  i'w  dyrchafiad  barhau  yn  hir  yn  fwy  mewn  enw 
nag  mewn  gwirionedd;  oblegyd  parodd  y  brenin  oedi  ei  choroniad 
am  agos  dwy  flynedd  ar  ol  priodi.  Yr  oedcl  Henry  yn  rhy  hoíî  o 
awdurclod  ei  hun  i  gyfranu  ond  mor  lleied  ag  y  gallai  i  na  senedd 
na  phriod. 

Wedi  i  Henry  drefnu  materion  y  llywodraeth,  a  gwobrwyo 
llawer  o'i  gefhogwyr,  aeth  ar  daith  ymweliadol  trwy  barthau 
gogleddol  Lloegr.  Pan  ar  y  daith  hon  daeth  y  newydd  ato  fod 
Arglwydd  Lovell  a  Syr  Humphrey  a  Thomas  Stafford  wecli  codi 
byddin  o  wrthryfelwyr  yn  ei  erbyn.  Anfonodcl  Henry  ei  ewythr, 
Duc  Bedford,  â  byddin  fechani'w  gwasgaru.  Ffodd  Loyell  i  Flan- 
ders  cyn  ymladd  un  frwydr,  dienyddiwyd  Syr  Humphrey  Stafford, 


184  HENRY  TII. 

a  rhoddwyd  maddeuant  i'r  lleill.  Yn  fuan  wedi  hyn,  cafodd  Henry 
y  newydd  fod  etifedd  wedi  ei  eni  iddo,  yr  hwn  a  alwyd  yn  Arthur, 
er  cof  am  y  gwron  Cymreig  o'r  enw  hwnw,  yr  hwn  y  dywedai 
Henry  ei  fod  yn  disgyn  oddiwrtho. 

Er  mai  cysylltiad  y  brenin  ag  etifeddes  teulu  York  oedd  yr  ateg 
gryfaf  i'w  ddyrchaflad,  yr  oedd  yn  casâu  yr  holl  deulu  hwnw,  ac 
yn  gwylio  pob  cyfleusdra  i'w  darostwng,  a  chodi  y  biaid  Lancaster- 
aidd.  Yr  oedd  Iarll  ieuanc  Warwick  yn  y  Tŵr ;  edrychai  y  brenin 
yn  eiddigus  ar  ei  fam  yn  nghyfraith ;  a  chyn  hir  cauodd  arni  yn 
monachlog  Bermondsey ;  a  dywedid  nad  oedd  ei  wraig  yn  cael  y 
parch  dyledus  ganddo,  er  efailai  ei  bod  yn  cael  cymaint  o  barch 
a  allasai  ei  natur  sychlyd  ef  hebgor,  oblegyd  nid  oedd  gan  Henry 
galon  i  garu  neb.  Enynodd  ymddygiad  y  brenin  anfoddlonrwydd 
yn  meddyliau  ]lawer,  ac  esgorodd  hwnw  yn  fuan  ar  ymgais  arall 
i'w  ddisodli.  Yr  oedd  oífeiriad  cyfrwys  ac  anturiaethus  yn  Bhyd- 
ychain  o'r  enw  Simon,  a  chanddo  lanc  ieuanc  tua  15eg  oed  dan  ei 
ofal,  o'r  enw  Lambert  Simnell;  mab  i  bobwr  o'r  dref  oedd  Lambert, 
ac  yr  oedd  yn  nodedig  am  ei  brydferthwch  a'i  foesgarwch. 
Rhoddwyd  y  gair  allan  y  pryd  hwnw  fod  Bichard,  Duc  York,  ail 
fab  Edward  IV.,  wedi  dianc  yn  ddirgelaidd  o'r  Tŵr  er  ysgoi  creu- 
londeb  ei  ewythr,  a'i  fod  yn  ymguddio  yn  rhyw  le  yn  Lloegr. 
Cymerodd  Simon  y  fantais  ar  y  sì  hon,  a  gosododd  ar  y  llanc  Lam- 
bert  i  gymeryd  arno  enw  y  tywysog  hwnw.  Ar  y  pryd  aeth  y  gair 
ar  led  fod  larll  Warwick  wedi  dianc  o'r  Tŵr,  a  pharodd  hyn  i 
Simon  newid  ei  gynllun,  a  dodi  ei  lanc  i  gymeryd  enw  y  pendefig 
hwnw.  Oblegyd  fod  enw  Warwick  yn  uchel  yn  Iwerddon,  am  fod 
ei  dad,  Duc  Clarence,  wedi  bod  mewn  bri  mawr  yno  fel  rhaglaw, 
penderfynwyd  fyned  drosodd  i  roddi  y  cynllun  mewn  gweithrediad. 
Glaniodd  Simon  a'r  llanc,  dan  enw  larll  Warwick,  yn  Dublin. 
Cymerodd  larll  Rildare,  yr  arglwydd  rhaglaw,  ei  achos  i  fyny  yn 
selog;  a  dylynwyd  ei  esiampl  gan  bendefigion  eraill,  a  chan  y  bobl. 
Cymerodd  Iarll  Lincoln  hefyd,  yr  hwn  a  enwodd  Bichard  yn  etifedd 
y  goron,  blaid  y  gwrthryfel;  ac  anfonodd  Margaret,  duces  wadd- 
olog  Burgundy,  ddwy  fil  o  Germaniaid,  dan  arweiniad  Arglwydd 
Lovell  a  phenaethiaid  eraill,  i  gynorthwyo  yn  nadymchweliad 
Henry.  Glaniwyd  yn  Dublin;  coronwyd  y  twyllwr  ieuanc  wrth 
orchymyn  Lincoln  (Mai,  1487),  dan  yr  enw  Edward  VI.,  a  dygwyd 
ef  ar  ysgwyddau  gwr  nerthol  o  Sais  o'r  eglwys  gadeiriol  i'r  castell. 
Galwyd  senedd  yn  nghyd,  a  phenderfynwyd  gwneyd  ymosodiad 
dioed  ar  Loegr.  Daethant  drosodd,  a  glaniasant  yn  Swydd  Lancas- 
ter.  Casglodd  Henry  fyddin  yn  Kenilworth  i'w  gwrthsefyll.  Ar- 
weinid  y  gwrthryfelwyr  gan  Lincoln.  Ymladdwyd  brwydr  yn 
Stoke,  ger  Newark,  yn  yr  hon  y  dinystriwyd  y  gwrthryfelwyr,  ac  y 
gadawyd  eu  haner  yn  íeirw  ar  y  maes.     Yr  oedd  Lincoln,  Rildare, 


HENEY  YIT.  185 

a'r  prif  arweinyddion  eraill  yn  mysg  y  lladdedigion.  Ffodd  Lovell, 
ac  ni  chly wyd  am  dano  mwy ;  ond  bernid  mai  ei  ysgerbwd  ef  a 
gafwyd,  yn  mhen  tua  dau  can  mlynedd,  yn  naeargell  ei  dŷ  ei  hun. 
Cymerwyd  Simon  a  Lambert  yn  garcharorion.  Wedi  i  Simon 
gyfaddef  yr  holl  dwyll,  taflwyd  ef  i  garchar,  lle  y  bu  farw.  Gwnaed 
Lambert  yn  was  bach  yn  nghegin  y  brenin,  a  dyrchafwyd  ef  wedi 
hyny  yn  hebogydd.  Aeth  y  brenin  eilwaith  ar  daith  trwy  y  parthau 
gogleddol,  gan  gospi  cefnogwyr  y  gwrthryfel.  Pan  ddychwelodd  i 
Lundain  parodd  i'r  frenines  gael  ei  choroni,  yr  hyn  a  roddodd 
foddlonrwydd  cyffredinol. 

Bellach  cafodd  Henry  hamdden  i  feddwl  am  ei  gysylltiadau 
tramor.  Wedi  cytuno  ar  heddwch  â'i  gymydog  o  Ysgotland,  trodd 
ei  lygad  i'r  Cyfandir.  Yr  oedd  Ffrainc  erbyn  hyn  wedi  uno  yr 
holl  daleithiau  yn  y  wlad  hono  â'i  choron,  ar  amodau  penodol,  oddi- 
gerth  Llydaw,  yr  hon  oedd  yn  parhau  yn  annibynol ;  ond  yr  oedd 
yn  gwylio  y  cyfìeirsdra  i  gymeryd  meddiant  o  hono  hefyd.  Torodd 
ymrafael  allan  rhwng  Duc  Llydaw  a  brenin  Ffrainc,  ac  apeliodd  y 
ddau  at  Henry.  Ond  cyn  terfynu  yr  ymryson  bu  y  duc  farw, 
gan  adael  y  dduciaeth  i  Anne,  ei  unig  ferch.  Wedi  gorchfygu 
llawer  o  anhawsderau,  llwyddodd  brenin  Ffrainc  (Charles  VIII.)  i 
briodi  y  dduces,  ac  felly  daeth  Llydaw  eilwaith  i'w  feddiant. 
Cymerodd  Henry  arno  ddigio  yn  fawr  wrth  frenin  Ffrainc  am  y 
llwybr  a  gymerocld  i  briodi  y  dduces ;  galwodd  ei  senedd  yn  nghyd, 
dangosai  ei  hun  yn  llawn  ysbryd  myned  i  ryfel  yn  erbyn  Charles,  a 
pharodd  iddynt  ganiatau  swm  o  arian  iddo  er  dwyn  y  rhyfel  yn 
mlaen.  Ond  nid  oedd  y  cwbl  ond  ffug  er  mwyn  cael  arian,  a 
gwyddai  y  ddau  esgob,  Morton  a  Fox,  ac  ychydig  eraill,  nad  oedd 
un  bwriad  gan  Henry  i  fyned  i  ryfel  o  gwbl.  Ar  ol  gadael  tymhor 
yr  haf  i  fyned  heibio,  arweiniodd  fyddin  fawr  drosodd  yn  nechreu  y 
gauaf ;  ond  yr  oedd  cytundeb  heddwch  wedi  ei  wneyd  yn  ddirgel 
dri  mis  cyn  hyny;  ac  wedi  ffug  warchae  ar  Boulogne  am  fis, 
dychwelodd  Henry  a'i  wŷr,  gan  gyhoeddi  fod  heddwch  wedi  ei 
sefydlu,  a  bod  brenin  Ffrainc  i  dalu  swm  mawr  o  arian.  Cynghor- 
wyr  Henry,  wedi  cael  eu  gwobrwyo  gan  Charles,  a  ganmolasant 
ymddygiad  eu  brenin;  ond  yr  oedd  llawer  o'r  pendeflgion  oeddent 
wedi  cael  eu  trethu  yn  drwm  i  ddwyn  y  rhyfel  yn  mlaen,  yn 
anfoddlon,  ac  yn  dyweyd  yn  agored  nad  oedd  y  brenin  yn  prisio 
dim  am  ddiblufio  ei  bendëfígion  a'i  bobl  er  mwyn  plufìo  ei  hun. 

Yn  yr  un  flwyddyn  (1492)  glaniodd  llong  o  Portugal  yn  Cork, 
Iwerddon,  yn  dwyn  ar  ei  bwrdd  wr  ieuanc  moesgar,  oddeutu  ngain 
oed.  Dywedai  mai  efe  oedd  Bichard,  Duc  York,  ail  fab  Ed- 
ward  IV.,  ac  iddo  ddianc  o'r  Tŵr  i  ysgoi  ei  lofruddiad  gan  ei 
ewythr.  Yn  gwbl  ddiystyr  o  dynged  Simnell,  mab  y  pobwr,  heid- 
iodd  y  Gwyddelod  ato,  ac  ymledodd  y  son  am  dano  dros  y  wlad. 


186  HENEY  VII. 

Gan  fod  y  cytundeb  heddwch  rhwng  Lloegr  a  Ffrainc  eto  lieb  ei 
wneyd,  a  Henry  yn  bygwth  ymosodiad,  gwelodd  Charles  y  gallasai 
wneyd  defnydd  da  o'r  gwr  hwn,  pwy  bynag  ydoedd ;  gyrodd  am 
dano,  a  derbyniodd  ef  fel  gwir  etifedd  coron  Lloegr.  Daeth  llawer 
o  alltudedigion  Seisnig  ato  i  Paris  i  gynyg  eu  gwasanaeth  iddo. 
Ond  pan  wnaed  heddwch  â  Lloegr,  gyrodd  Charles  ef  allan  o'i  dir- 
iogaethau.  Derbyniwyd  ef  yn  serchog  gan  Margaret  o  Burgundy, 
yr  hon  a'i  galwai  yn  Rhosyn  Gwyn  Lloegr,  a  rhoddodd  warchodlu  i 
amddiffyn  ei  berson.  Anfonodd  Yorkiaid  Lloegr  genadwr — Syr 
Robert  Clifford — drosodd  i  gael  sicrwydd  yn  ei  gylch,  a  chawsant 
atebiad  cadarnhaol.  Dywed  Bacon  i'r  newydd  ddyfod  drosodd  i 
Loegr  yn  fflamiau  a  tharanau,  fod  Duc  York  yn  sicr  yn  fyw.  An- 
fonodd  y  brenin  yntau  genadon  i  ymholi,  a  chawsant  mai  un  Perkin 
Warbeck  ydoedd,  mab  Iuddew  dychweledig  o  Tournay.  Bu  y 
teulu  yn  byw  yn  y  wlad  hon,  ac  yr  oeddent  yn  adnabyddus  ag 
Edward  IV.;  a  myn  rhai  briodoli  y  tebygolrwydd  oedd  rhwng 
Warbeck  a'r  tywysog  y  cymerai  ei  enw  arno,  i  gymundeb  godinebus 
rhwng  Edward  a  mam  Warbeck.  Mynai  Henryi'r  archdduc  Philip 
o  Burgundy  roddi  Warbech  i  fyny,  neu  ei  alltudio;  ond  atebodd 
hwnw  nad  oedd  yn  iawn  iddo  ef  ymyryd  â'r  dduces  yn  ei  hetifedd- 
iaeth  waddolog.  I  ddial  arno  am  hyn,  symudodd  Henry  farchnad 
Seisnig  brethynau  o  Antwerp,  a  gwaharddodd  bob  cymundeb  rhwng 
y  ddwy  wlad. 

Wedi  i'r  brenin  gael  amser  i  feddwl,  dyfeisiodd  ffordd  i  roddi  y 
gwrthryfel  hwn  i  lawr  heb  fyned  i  ryfel.  Llwgr  -wobrwyodd 
Clifford  a'i  gyfaill  Baily  am  ddatguddio  enwau  y  personau  yn  y 
wlad  hon  a  deimlent  o  blaid  Warbeck.  Cymerwyd  nifer  mawr  o 
enwogion  llen  a  lleyg  i  fyny,  condemniwyd  hwynt;  dienyddiwyd 
rhai,  a  gollyngwyd  eraill  yn  rhydd.  Yn  mysg  eraill  cyhuddodd 
Clifford  yr  arglwydd  ganghellydd,  Syr  William  Stanley,  o  fod  yn 
gefnogydd  i  Warbeck.  Cyffesodd  Stanley  y  cyhuddiad  mor  bell 
ag  iddo  ddyweyd,  "Pe  bawn  yn  sicr  mai  mab  Edward  yw  y  gwr 
ieuanc,  ni  ddygwn  arf  byth  yn  ei  erbyn."  Cafwyd  fod  hyn  yn 
ddigon  o  sail  i'w  gondemnio.  Eto,  gan  fod  Henry  mor  ddyledus  i 
deulu  Stanley,  dysgwylid  y  buasai  yn  cael  maddeuant.  Syr  William 
ddaeth  yn  mlaen,  ac  a  achubodd  fywyd  y  brenin  ar  faes  Bosworth, 
a'i  frawd  Arglwydd  Stanley  osododd  y  goron  waedlyd  ar  ei  ben. 
Ond  yr  oedd  un  peth  yn  rhwystr  anorfod  i  Henry  ddangos 
trugaredd  yn  yr  amgylchiad  hwn;  yr  oedd  Stanley  "yn  berchen  da 
lawer,"  y  rhai  a  ddylifent  i  goffrau  y  brenin;    felly  torwyd  ei  ben. 

Wedi  i  Warbeck  fod  yn  Burgundy  am  rai  blynyddoedd,  a  pheri 
i'r  wlad  hono  ddyoddef  colledion  o'i  herwydd,  aeth  y  bobl  i  rwg- 
nach,  a  daeth  yntau  drosodd  gyda  byddin  fechan  i  Loegr.  Amcan- 
odd  lanio  yn  Deal,  ond  gyrwyd  ef  yn  ol,  a  chymerwyd  tua  chant  a 


HENHY  VII.  187 

haner  o'i  wŷr  yn  garcharorion,  a  chrogwyd  hwynt  oll.  Dychwel- 
odd  i  Flanders;  ond  yr  oedd  cytundeb  masnachol  wedi  ei  wneyd 
rhwng  Lloegr  a'r  wlad  hono  erbyn  hyn,  ac  ni  chai  dderbyniad.  Yr 
oedd  Henry  wedi  sicrhau  ffyddlondeb  y  Gwyddelod  hefyd,  fel  na 
chai  roesaw  yn  Iwerddon.  Ond  cafodd  dderbyniad  croesawgar  yn 
Ysgotland,  a  rhoddodd  y  brenin  James  IV.  yr  arglwyddes  Catharine 
Gordon,  merch  Iarll  Huntley,  a  pherthynas  agos  iddo  ei  hun,  yn 
wraig  iddo.  Wedi  hyny  ymunodd  James  ac  yntau  i  ymosod  ar 
barthau  gogleddol  Lloegr.  Cymerodd  Henry  y  fantais  ar  yr  am- 
gylchiad  hwn  i  alw  y  senedd  yn  nghyd,  ac  i  osod  treth  ar  y  bobl 
i'w  gynorthwyo  i  fyned  yn  erbyn  Warbeck  a  James.  Cododd  pobl 
Cornwall  yn  erbyn  y  dreth,  dan  arweiniad  dynion  cyffredin  o'r  enw 
Flammoc  a  Joseph,  a  daeth  un  fil  ar  bymtheg  o  honynt  tua  Llun- 
dain  i  geisio  gan  y  brenin  ddiswyddo  yr  archesgob,  Morton,  a  Syr 
Beginald  Grey,  y  rhai  a  ystyrient  hwy  yn  gynllunwyr  y  dreth.  Ar 
y  ffordd  cyfarfuasant  ag  Arglwydd  Audley,  a  chymerodd  hwnw  eu 
llywyddiaeth.  Daeth  y  brenin  â  byddin  i'w  cyfarfod,  ac  ymladd- 
wydbrwydr  waedlyd  yn  Blackheath,  Mehefìn  22ain,  1497.  Lladd- 
wyd  tua  dwy  fil  o'r  terfysgwyr,  a  chymerwyd  pymtheg  cant  yn 
garcharorion.  Torwyd  pen  Audley,  crogwyd  Flammoc  a  Joseph,  a 
rhoddwyd  maddeuant  i'r  lleill. 

Ymadawodd  Warbeck  a'i  wraig  ac  ychydig  o  ganlynwyr  fTyddlon 
ag  Ysgotland,  a  glaniasant  yn  Cornwall.  Yno  cymerodd  Warbeck 
y  titl  Bichard  IV.,  Brenin  Lloegr  a  Ffrainc,  ac  Arglwydd  Iwerddon, 
a  gyrodd  ei  wraig  am  ddyogelwch  i  Mount  St.  Michael.  Casglodd 
miloedd  o'r  Cernywaid  at  ei  faner,  ac  arweiniodd  hwynt  yn  mlaen 
trwy  Swydd  Devon  i  Exeter.  Methasant  a  chymeryd  y  dref,  ac 
aethant  yn  eu  blaen  i  Taunton,  yn  Swydd  Somerset.  Yno  cyfarfu 
byddin  nerthol  y  brenin  â  hwynt.  Gwnaed  darpariadau  i  ymladd. 
Yr  oedd  pobl  Cornwall  yn  barocl  i  ymosod,  ac  ymladd  hyd  y  dyn 
diweddaf.  Ond  nid  oedd  Perkin  Warbeck  yn  meddu  ar  y  cyffelyb 
wroldeb.  Ganol  nos  ffodd  ef  ac  amryw  o'i  gyfeillion  ymaith  yn 
ddystaw,  ac  ymnoddasant  yn  eglwys  Bewdley,  yn  y  Fforest  Newydd. 
Boreu  dranoeth  nid  oecld  gan  fyddin  Warbeck  yr  un  blaenor,  ac 
ymdaflasant  ar  clrugaredd  y  brenin  heb  daro  ergyd,  yr  hwn  a 
grogodd  y  rhai  blaenaf,  ac  a  ollyngodd  y  lleill  ymaith  yn  "noeth  a 
newynllyd."  Gwarchaewyd  ar  Warbeck  yn  yr  eglwys  yr  ym- 
noddai.  Gyrwyd  cenadau  i  geisio  ei  wraig,  y  rhagorol  Catharine 
Gordon,  a  dygwyd  hi  ger  bron  Henry.  Dynes  enwog  am  ei  phryd- 
ferthwch  a'i  rhinweddau  ydoedd.  Cyffrodd  ei  dagrau  hyny  oedd  o 
galon  yn  Henry,  ac  ymddygodd  ati  yn  garedig.  Anfonodd  hi  at  y 
frenines  i'r  llys,  a  chafodd  yno  lety  cysurus.  Priododd  wedi  hyny 
â  marchog  Cymreig  o'r  enw  Matthew  Caradoc;  ac  y  mae  eu  gwedd- 


188  HENRY  VII. 

illion  ill  dau  yn  gorwedd  yn  hen  eglwys  Ábertawy,  lle  y  mae  eu 
beddfaen  a'u  bedd-argraff  yn  ganfyddadwy  hyd  y  dydd  hwn.** 

Arweiniwyd  Warbeck  i  Lundain,  ac  wedi  iddo  gyífesu  ei  hanes 
gollyngwyd  ef  yn  rhydd,  ar  yr  amod  nad  oedd  i  adael  y  ddinas. 
Blinodd  ar  ei  gaethiwed,  ac  yn  mhen  chwech  mis  ífodd,  gan  feddwl 
croesi  i'r  Cyfandir.  Ond  daliwyd  ef  yn  Shene ;  rhoddwyd  ef  mewn 
cyffion  am  ddeuddydd  yn  Westminster  a  Cheapside,  a  gwnaed  iddo 
ddarllen  ei  gyífes  yn  gyhoeddus.  Yna  taflwyd  ef  i'r  Tŵr.  Yno 
llwyddodd  i  agor  cymundeb  â  Iarll  Warwick,  yr  hwn  oedd  yn  gar- 
charor  yn  y  Tŵr  er  yn  blentyn.  Dywedir  iddo  ef  a  Warwick 
gytuno  â'r  gweision  i  ladd  y  ceidwad,  a  dianc.  Beth  bynag, 
dygwyd  cyhuddiad  o'r  fath  yn  eu  herbyn,  a  chrogwyd  Warbeck  yn 
Tyburn,  a  thorwyd  pen  Warwick  ar  Tower  Hill.  Dywed  rhai  mai 
dyfais  o  eiddo  y  brenin  oedd  hon,  er  mwyn  cael  gwared  o  War- 
wick,  am  fod  Ferdinand,  brenin  Aragon,  yn  gwrthod  ei  ferch  i  fab 
Henry  tra  fyddai  larll  Warwich  yn  fyw. 

Yr  oedd  gorsedd  Henry  bellach  wedi  ei  sefydlu.  Bhoddwyd 
terfyn  ar  y  gelyniaeth  rhwng  Lloegr  ac  Ysgotland  trwy  briodas 
Margaret,  merch  hynaf  Henry,  â  James.  Pan  ddywedodd  un  o 
gynghorwyr  Henry,  ar  ol  y  briodas  hon,  ei  fod  yn  ofni,  os  pallai  y 
linach  wrywaidd,  y  gallai  Lloegr  syrthio  i  frenin  Ysgotland, 
atebodd  Henry,  "Os  bydd  hyny,  ni  fydd  Ysgotland  ond  ychwaneg- 
iad  at  Loegr,  oblegyd  fe  dýn  y  mwyaf  y  üeiaf  ato  ei  hun."  Yn 
hyn  cyflawnwyd  ei  brophwydoliaeth. 

Yr  oedd  y  tywysog  Arthur  wedi  priodi  â  Catharine  o  Aragon, 
merch  brenin  Spain  (1501),  pan  nad  oedd  ond  pymtheg  oed. 
Gwnaed  gwleddoedd  rhagorol  ar  yr  achlysur,  a  phenodwyd  Ludlow 
ar  gyíîiniau  Cymru  yn  lle  preswylfod  y  pâr  ieuanc.  Ond  ni  fu  eu 
cysylltiad  priodasol  ond  byr.  Bu  Arthur  farw  ddechreu  y  flwyddyn 
gardynol,  er  galar  ei  rieni  a'i  wlad.  Wedi  gweled  nad  oedd  ffrwyth 
i'r  briodas  hon,  mynodd  Henry,  o  anfodd  y  llanc,  wneyd  cytundeb 
priodas  rhwng  Henry,  ei  ail  fab  (Henry  VIII.  wedi  hyny,  yr  hwn 
nad  oedd  yn  awr  ond  deuddeg  oed),  a  Catharine,  gweddw  ei  frawd. 
Er  fod  hyn  yn  groes  i'r  gyfraith,  ac  yn  groes  i  deimladau  ei 
gynghorwyr,  cafodd  gan  y  pab  i  gyfreithloni  y  briodas.  Y  rheswm 
fod  Henry  mor  dŷn  dros  y  cysylltiad  oedd,  fod  triugain  mil  o  bunau 
o  waddol  gan  Catharine.  Yn  mhen  blwyddyn  claddodd  Henry  ei 
briod,  yr  hon  a  fu  farw  ar  enedigaeth  plentyn,  ac  ni  fu  y  baban  fyw 
ond  ychydig  ar  ei  hol. 

Yr  oedd  holl  diriogaethau  Henry  yn  awr  yn  heddychlon,  ac  ym- 

ollyngodd  yntau  gyda  ífrwd  ei  nwyd  ly wodraethol,  i  bentyru  cyfoeth. 

Fel  yr  oedd  yn  cynyddu  mewn  dyddiau,  yr  oedd  ei  wanc  am  arian 

yn  cynyddu  hefyd;  ac  ychydig  a  brisîai  pa  lwybr  a  gymerai  i'w 

*Knight,  Keightly. 


HENEY  TII.  189 

casglu.  Yr  oedd  ganddo  ddau  offeryn  cymhwys  at  ei  wasanaeth, 
Empson  a  Dudley,  cyfreithwyr,  y  rhai  a  daflent  bobl  i  garchar,  ac 
a'u  dirwyent  o  symiau  mawrion,  heb  un  rhith  o  sail.  Ac  amddi- 
ffynai  y  brenin  bob  ysgelerderau  o'r  eiddynt  i'r  pwrpas  hwn.  Gor- 
fyddai  ei  senedd  i  dalu  symiau  o  arian  iddo,  heb  fod  ganddo  ryfel 
nac  anturiaeth  o  fath  yn  y  byd  ar  droed  yn  esgus  dros  hyny.  Dy- 
wedir  fod  ganddo  y  swm  anferthol  o  agos  tair  miliwn  o  bunau  o'n 
harian  ni  (gesyd  rhai  y  swm  yn  Uawer  mwy)  wrth  law  yn  arian 
sychion.  Yr  oedd  mewn  ymchwil  am  wraig,  ond  methai  daro  ar 
un  ddigon  cyfoethog. 

Yn  1505,  gwnaed  y  tywysog  Henry  yn  farchog,  a  rhoddwyd 
deng  mil  ar  ugain  o  bunau  iddo  gan  y  senedd.  Dechreu  y  flwyddyn 
ganlynol,  pan  oedd  yr  archdduc  Philip  a  Joana  ei  wraig  ar  fordaith 
i  Spain,  gyrwyd  hwy  gan  dymhestl  ar  draeth  Lloegr.  Talasant 
ymweliad  â  Henry  yn  Windsor,lle  yr  arosasant  am  dri  mis,  a  chadarn- 
hasant  gytundeb  heddwch  a  masnach  rhwng  eu  tiriogaethau.  Ond 
cymerodd  Henry  fantais  ar  yr  amgylchiad  i  gyrhaedd  amcan  arall. 
Yr  oedd  Edmund  de  la  Pole,  Iarll  Suffolk,  yr  hwn  a  alltudiwyd  o 
Loegr,  yn  cael  ei  noddi  gan  Philip.  Disgynydd  o  deulu  York  oedd 
Suffolk,  ac  yr  oedd  y  brenin  wedi  cael  allan  ei  fod  yn  cydfwriadu 
drwg  eto,  a'i  fod  mewn  cymundeb  ag  amryw  yn  Lloegr.  Oblegyd 
cefhogi  yr  Iarll  y  condemniwyd  Tyrrel,  llofrudd  y  ddau  dywysog, 
plant  Edward  IY.,  a  chyfaddefodd  yr  holl  hanes  cyn  cael  tori  ei 
ben  ymaith.  Cafodd  Henry  fantais  bellach  i  gael  de  la  Pole  i'w 
law,  a  theimlai  y  buasai  ei  anadl  yn  cerdded  yn  llawer  esmwythach 
wedi  hyny.  "Syr,"  ebai  Henry  wrth  Philip,  "yr  ydych  chwi  wedi 
eich  arbed  ar  fy  nhraeth  i,  gobeithio  na  oddefwch  i  mi  gael  fy 
ninystrio  ar  eich  traeth  chwi."  Wedi  iddo  egluro  ei  feddwl,  dy- 
wedodd  yn  mhellach  ei  fod  am  iddo  draddodi  Iarll  Suffolk  i'w  law. 
"Ni  fyddai  hyny  yn  gydweddol  â'm  hanrhydedd  i,"  ebai  Philip,  "a 
llai  a'ch  anrhydedd  chwi;  oblegyd  meddylid  wrth  hyny  eich  bod 
yn  fy  nhrin  fel  carcharor."  "Os  felly,"  ebe  Henry,  "  dyna  y  pwnc 
ar  ben ;  cymeraf  fl  y  dianrhydedd,  a  chewch  chwi  gadw  eich  an- 
rhydedd."  Wedi  i'r  brenin  roddi  ei  air  y  buasai  yn  arbed  ei 
fywyd,  gyrodd  Philip  am  yr  iarll,  yr  hwn  a  ddaeth  drosodd,  a 
rhoddodd  Henry  lety  dyogel  iddo  yn  y  Tŵr.  Ac  er  i'r  brenin  gadw 
ei  air  i  beidio  ei  ladd,  un  o'r  gorchymynion  diweddaf  wrth  farw  a 
roddodd  i'w  fab  oedd  Uofruddio  yr  iarll  anffodus,  a  chyflawnwyd  ei 
ddymuniad. 

Tua  dwy  flynedd  ar  ol  hyn,  pan  oedd  y  brenin  yn  brysur  yn  ceisio 
gwneyd  cytundeb  priodas  ag  un  o  ferched  Ferdinand  o  Spain,  ac 
wedi  dirdynu  mwy  o  arian  gwaddol  gyda  Catharine  ar  gyfer  priodi 
â'i  fab  Henry,  cymerwyd  ef  yn  glaf.  Yr  oedd  yn  cael  ei  flino  gan 
y  darfodedigaeth  a'r  gymalwst,  a  bu  farw  yn  Bichmond,  Ebrill  21ain, 


190  HENEY  YII. 

1509,  yn  y  24ain  flwyddyn  o'i  deyrnasiad,  ac  yn  y  53ain  o'i  oedran; 
a  chladdwyd  ef  yn  y  capel  prydferth  adeiladodd,  ac  a  elwir  ar  ei 
enw,  yn  monachlog  Westminster.  Yr  oedd  y  rhagolwg  ar  farw  yn 
ddychrynllyd  iddo ;  a  cheisiodd  wneyd  iawn  am  ei  annghyfiawnder. 
Gorchymynodd  ryddhau  yr  holl  garcharorion  am  ddyled,  adferu 
meddianau  treisiedig,  adeiladu  tai  i  ddybenion  crefyddol,  a  rhoddi 
e]usen  i'r  tlodion. 

Ar  y  cyfan,  effeithiodd  teyrnasiad  Henry  yn  dda  ar  y  wlad. 
Meddai  ar  lawer  o  gymhwysderau  llywodraethwr.  Yr  oedd  ynddo 
lawer  o  wroldeb,  ond  yr  oedd  yn  caru  heddwch  yn  fwy  na  rhyfel. 
Yr  oedd  yn  llawn  cyfrwysdra,  ac  yn  gallu  cadw  ei  gyfrinach  ei  hun. 
Medrai  adgyweirio  ei  gamsyniadau  yn  well  na'u  rhagílaenu.  Talai 
y  sylw  manylaf  i  amgylchiadau  ei  ly wodraeth,  ac  yr  oedd  ei  lafur 
a'i  ymroddiad  yn  ddinino.  Dywed  ei  fywgraffwyr  nad  oedd  yn 
greulon  naturiol.  Os  felly,  rhaid  dyweyd  ei  fod  yn  gwbl  amddifad 
o  bob  peth  tebyg  i  dynerwch  a  thosturi.  Cyfíawnai  y  gweithred- 
oedd  mwyaf  ysgeler  er  mwyn  cyrhaedd  ei  amcanion.  Ond  arian- 
garwch  oedd  ei  nwyd  lywodraethol.  Yr  oedd  ei  wanc  am  gyfoeth 
yn  ddiderfyn;  ac  y  mae  "yn  un  esiampl  hynod  o  ddyn  mewn 
sefyllfa  uchel,  a  thalentau  at  achosion  pwysig,  a'i  gybydd-dod  yn 
gorbwyso  ei  uchelgais."  Ni  ddangosodd  yr  un  brenin  oddiar  gy- 
hoeddiad  y  Freinlen  Fawr  y  fath  ormes  unbenaethol  a  Henry  VII. 
Ychydig  a  brisiai  am  gydweithrediad  ei  senedd,  oddigerth  i  osod 
trethi  i  lanw  ei  goffrau  ef.  Yr  oedd  llawer  o  bethau  yn  rhoddi 
cyfrif  am  oddefgarwch  y  bobl :  daeth  i'r  orsedd  ar  ol  y  fath  gyfres 
o  ryfeloedd  gwaedlyd;  yr  oedd  pendefigion  galluocaf  y  wlad  wedi 
syrthio  yn  y  rhyfeloedd  hyny ;  ac  yr  oedd  yn  well  gan  y  lliaws 
oddef  llawer  o  gamwri  na  dechreu  terfysgoedd  cartrefol  drachefh. 
Y  pethau  hyn  mewn  rhan  barodd  iddo  gael  ei  oddef  i  wmeyd  llawer 
o  bethau  na  oddefasid  mewn  breninoedd  blaenorol,  ac  a  wnaeth  ei 
deyrnasiad  yn  gyfnod  yn  hanesiaeth  y  wlad. 

Yn  amser  teyrnasiad  Henry  VII.  (Awst  2,  1492),  yr  hwyliodd 
Columbus  allan  o  Spain  yn  ei  ymchwil  am  America.  Yr  oedd 
Henry  ar  fedr  cynorthwyo  Columbus  yn  ei  anturiaeth,  a  phan  na 
chafodd  y  cyfleusdra,  anfonodd  allan  un  Sebastian  Cabot,  brodor  o 
Venice,  yr  hwn  oedd  yn  byw  yn  Bristol,  i  chwilio  am  wledydd 
newyddion.  Darganfyddodd  Cabot  Ogledd  America  o  Labrador  i 
gulfor  Florida.  Cafodd  yr  enw  oddiwrth  un  Americanus  Vespatius, 
brodor  o  Florence  yn  Itali,  yr  hwn  a  fu  yn  morio  gyda  glanau  y 
wlad  yn  fuan  ar  ol  ei  darganfod.  Ychydig  flynyddoedd  wedi  hyn 
y  darganfyddwyd  Cape  of  Good  Hope  (Penrhyn  Gobaith  Da)  gan 
Vasquez  de  Gama,  o  Portugal,  ac  yr  agorwyd  y  ffordd  i'r  India. 


191 

II. HENRY  YIII.,    1509 — 1547. 

Ystyrib  teyrnasiad  Henry  VIII.  y  cyfnod  pwysicaf  ar  lawer  cyfríf 
yn  hanes  y  wlad  hon.  Derbyniwyd  y  newydd  am  farwolaeth  y 
brenin  trachwantus,  Henry  VII.,  gyda  llawenydd,  a  thranoeth  cy- 
hoeddwyd  ei  fab,  Henry  VIII.,  yn  frenin,  yr  hwn  oedd  yn  awr  yn 
ddeunaw  oed.  Dyrchafwyd  y  brenin  ieuanc  i'r  orsedd  gydag  un- 
frydedd  mawr,  ac  ymddengys  mai  dyma  yr  unig  benadur  a  esgynodd 
i  orsedd  ei  wlad  gyda  thitl  diamheuol  er  amser  Bichard  II.  Meith- 
rinid  syniadau  ffafriol  iawn  am  dano  yn  ei  berson,  ei  alluoedd,  a'í 
gymeriad,  gan  agos  bawb,  yn  nyddiau  ei  ieuenctyd.  Meddai  ar 
berson  golygus,  talentau,  a  dysg;  yr  oedd  ynddo  lawer  o  hoffder  at 
lenyddiaeth,  ac  yr  oedd  yn  hynod  o  boblogaidd. 

Yn  nechreu  Mehefin,  yn  mhen  tua  phump  wythnos  wedi  ei  esgyn- 
îad,  priododd  â  Catharine  o  Aragon,  merch  Ferdinand,  brenin  Spain, 
a  gweddw  ei  frawd  Arthur,  yr  hon  oedd  wyth  mlwydd  yn  hynach 
nag  ef.  Bu  cryn  wrthwynebiad  iddo  briodi  ei  chwaer  yn  nghyf- 
raith;  ond  cafodd  gan  y  pab,  Julius  II.,  i  droi  pob  rhwystrau 
oddiar  y  ffordd,  a  rhoddi  sel  ei  awdurdod  wrth  y  briodas.  Yn  fuan 
wedi  priodi  coronwyd  Henry  a  Catharine  yn  Westminster.  Un  o'r 
gorchwylion  cyntaf  o  eiddo  Henry  VIII.  oedd  cyflawni  ewyllys  ei 
dad,  trwy  adferu  y  meddianau  a  dreisiwyd  oddiar  y  bobl  trwy 
annghyfiawnder.  Adnewyddodd  hyn  deimlad  digofus  y  bobl  at 
Empson  a  Dudley,  y  ddau  ddyn  fuont  yn  offerynau  yn  llaw  y 
brenin  i  gyflawni  yr  ysbeiliadau.  Taflwyd  hwy  i  garchar;  ond  er 
methu  cael  un  sail  i'r  cyhuddiad  yn  eu  herbyn  hwy  yn  bersonol, 
dienyddiwyd  y  ddau  y  flwyddyn  ganlynol,  oddiar  yr  esgus  o'u  bod 
wedi  cynllunio  yn  erbyn  bywyd  y  brenin  diweddar.  Gyda  chyf- 
arwyddyd  ei  famgu,  y  synwyrgall  Iarlles  Richmond,  etholodd 
Henry  y  dynion  mwyaf  medrus  a  phrofedig  i  fod  yn  weinidogion 
y  llywodraeth.  Yn  eu  mysg  yr  oedd  Warham,  archesgob  Canter- 
bury,  yn  ganghellydd;  Fox,  esgob  Winchester,  yn  ysgrifenydd; 
Iarll  Surrey  yn  drysorydd;  Iarll  Shrewsbury,  Arglwydd  Herbert, 
Lovell  a  Poynings,  yn  llenwi  swyddi  eraill. 

Yr  oedd  Lloegr  yn  awr  mewn  sefyllfa  heddychol;  ond  yr  oedd 
Itali  yn  destun  ymryson  rhwng  penaethiaid  Ewrop,  ac  nid  hir  y  bu 
Henry  cyn  rhoddi  ei  fys  yn  yr  achos.  Cyffrodd  sefyllfa  annibynol 
a  llwyddianus  gweriniaeth  nerthol  Venice  eiddigedd  Julius  II., 
yr  hwn  oedd  yn  llawn  cymaint  o  fìlwr  ag  ydoedd  o  esgob.  Llwydd- 
odd  i  gael  ymerawdwr  Germany,  a  breninoedd  Ffrainc  a  Spain,  o'i 
blaid  i  lethu  y  Venetiaid.  Gwnaed  cyngrair  i'r  perwyl  hwnw 
rhwng  y  penaethiaid  hyn  yn  Cambray  (1508),  a  chyrhaeddwyd  yr 
amcan.  Y  cam  nesaf  o  eiddo  Julius  oedd  gyru  estroniaid  allan  o 
Itali,     Brenin  Ffrainc  oedd  yr  unig  benadur  o  bwys  oedd  yn  meddu 


192  HEISTHY  YIII. 

tiriogaethau  yn  y  wlad  hono ;  a  dechreuodd  y  pab  aílonydd  bigo 
ffrae  â  Louis  XII.,  a  ffurfio  cyngrair  à'r  penaethiaid  eraill  i'w  wrth- 
wynebu.  Enillodd  frenin  Spain  i'w  bleidio,  yn  nghyda'i  fab  yn 
nghyfraith,  Henry  o  Loegr.  Dechreuodd  Louis  barotoi  i  wrth- 
wynebu  cynlluniau  Julius;  ond  gyrodd  Henry  genad  ato  i'w 
rybuddio  i  beidio  myned  i  ryfel  yn  erbyn  y  tad  o  Rufain.  Anfonodd 
Henry  yr  ail  genad  i  hawlio  holl  diriogaethau  cynteíig  Lloegr  yn 
Ffrainc,  yr  hyn  oedd  yr  un  peth  a  chyhoeddiad  rhyfel.  Galwodd 
Henry  ei  senedd  yn  nghyd,  a  phleidleisiwyd  arian  iddo  i  ddwyn  yn 
mlaen  ryfel  â  Ffrainc.  Gyrwyd  byddin  o  ddeng  mil  o  wŷr  allan  dan 
arweiniad  Ardalydd  Dorset,  ac  amryw  bendefìgion  eraill,  er  ymuno 
â  byddin  gyffelyb  o  eiddo  Ferdinand.  Hudwwd  Dorset  gan  Ferdi- 
nand  i  dirio  yn  Spain,  trwy  ddangos  y  fantais  o  daro  ar  Ffrainc  o'r 
cyfeiriad  hwnw.  Ond  yr  oedd  gan  y  penadur  twyllodrus  hwnw 
amcan  dirgelaidd  arall  mewn  golwg,  sef  darostwng  teyrnas  fechan 
Navarre,  yr  hon  oedd  yn  gorwedd  rhwng  Spain  a  Ffrainc.  Ac  oni 
bai  am  bresenoldeb  y  fyddin  Seisnig  er  rhwystro  cynorthwy  o 
Ffrainc,  nis  gallasai  lwyddo  yn  ei  amcan.  O'r  diwedd  enynwyd 
digofaint  y  Saeson  gan  ymddygiadau  twyllodrus  Ferdinand,  a 
dychwelasant  i'w  gwlad,  wedi  dyoddef  yn  fawr  oddiwrth  brinder  a 
chlefyd.  Cymerodd  amryw  frwydrau  morwrol  le  yr  amser  hwn 
rhwng  llyngesoedd  Lloegr  a  Ffrainc.  Dyma  y  pryd  y  syrthiodd 
Syr  Edward  Howard  mewn  ymosodiad  ffyrnig  yn  mhorthladdBrest; 
a  bu  y  fantais  yn  troi  am  beth  amser  o  du  Ffrainc. 

Yn  1513,  gorchymynodd  Henry  dori  pen  Iarll  Suffolk,  yr  hwn 
oedd  yn  garcharor  yn  y  Tŵr,  ac  arweiniodd  fyddin  nerthol  yn  ei 
berson  ei  hun  drosodd  i  Ffrainc.  Wedi  bod  yn  ymwledda  am  rai 
wythnosau  yn  Calais,  aeth  at  ei  fyddin,  yr  hon  oedd  yn  gwarchae 
dinas  Terouenne.  Yno  ymunodd  Maximilian,  ymerawdwr  Germany, 
ag  ef,  yr  hwn  oedd  wedi  derbyn  swm  mawr  o  arian  o  drysorgell 
Lloegr  er  ei  gynorthwyo  i  godi  byddin  i  ddyfod  i  Ffrainc.  Wedi 
i'r  gwarchae  barhau  am  wythnosau,  daeth  byddin  Ffrengig  i'r 
golwg,  ar  fedr  dwyn  cynorthwy  i'r  ddinas  warchaëedig.  Ymladd- 
wyd  brwydr  rhwng  y  cyngreiriaid  a'r  Ffrancod,  yr  hon  a  alwyd  yn 
frwydr  Spurs  (Yspardynau),  oblegyd  i'r  Ffrancod  wneyd  mwy  o 
ddefnydd  o'u  hyspardynau  i  ffoi,  nag  o'u  cleddyfau  i  ymladd. 
Ffoisant  mewn  terfysg,  a  rhoddwyd  y  ddinas  i  fyny  i'r  gorchfygwyr. 
Gwarchaewyd  eilwaith  ar  ddinas  Tournay,  a  chymerwyd  hi;  yna 
dychwelodd  Henry  i  Loegr  dros  y  gauaf. 

Yn  y  cyfamser  yr  oedd  pethau  wedi  myned  yn  ddrwg  rhwmg 
Lloegr  ac  Ysgotland.  Er  mai  chwaer  Henry  oedd  gwraig  James, 
nid  oedd  teimlad  da  yn  bodoli  rhwng  y  ddau  benaeth  Prydeinig. 
Cymerodd  James  yn  awr  ei  demtio  gan  anogaethau  ac  anrhegion 
o  Ffrainc  i  ymosod  ar  diriogaethau  Lloegr.     Daeth  â  byddin  gref 


HENEY  VIII.  193 

dros  y  cyffiniau  i  Northumberland.  Gwrthwynebwyd  ef  yn  llwydd- 
ianus  gan  y  Saeson  dan  arweiniad  larll  Surrey  a'i  fab.  Ymladdwyd 
brwydr  ofhadwy  yn  Flodden  Hill,  pryd  y  lladdwyd  brenin  Ysgotland, 
a  thua  deng  mil  o'i  wŷr,  yn  cynwys  amryw  o  enwogion  y  wlad. 
Gwnaed  Iarll  Surrey  yn  Dduc  Norfolk,  a'i  fab  yn  Iarll  Surrey,  fel 
gwobr  am  eu  gorchestion. 

Wedi  marwolaeth  James,  rhoddwyd  rhaglywiaeth  Ysgotland  i 
Mary  ei  weddw,  chwaer  Henry,  hyd  nes  y  deuai  ei  mhab,  Henry 
V.,  i'w  oed.  Yn  fuan  rhoddodd  y  frenines  enedigaeth  i  ail  fab,  a 
phriododd  â  Iarll  Angus,  pryd  y  collodd  y  rhaglywiaeth,  ac  y 
rhoddwyd  hi,  yn  groes  i  ewyllys  Henry,  i  Duc  Albany. 

Yr  oedd  Henry  yn  hrysur  yn  gwneyd  darpariadau  i  adnewyddu  y 

rhyfel  yn  Ffrainc;    ond  yr  oedd  ychydig   fisoedd  o  amser   wedi 

newid  agwedd  gyffredinol  pethau  dros  y  Cyfandir.     Yr  oedd  Louis 

lawn  mor  brysur  yn  ceisio  sefydlu  heddwch  â  Lloegr ;  a  llwyddodd 

trwy  addaw  talu  swm  mawr  o  arian  i  Henry.     Yr  oedd  y  pab, 

Julius  II.,  wedi  marw,  a  Leo  X. — un  o'r  pabau  enwocaf — wedi 

cymeryd  y  gadair  yn  ei  le.     Y  ílwyddyn  ganlynol  (1514)  collodd 

Louis  o  Ffrainc  ei  briod,  ac  anfonodd  at  Henry  o  Loegr  i  ofyn  am 

law  Mary  ei  chwaer.     Cytunodd  Henry  â'i  gais,  er  fod  Louis  yn 

53ain,  ac  nad  oedd  y  dywysoges  Mary  ond  16eg  oed.     Gweinydd- 

wyd  y  briodas  trwy  ddirprwy  yn  Greenwich  a  Paris.     Dygwyd  y 

dywysoges  drosodd  i  Ffrainc  gan  Duc  Norfolk  ac  eraill.     Cyfarfu 

Louis  â  hwynt  yn  Abbeville,  ac  yno  yn  yr   eglwys  gadeiriol  y 

cymerodd  y  briodas  le.     Ar  ol  priodi  gyrodd  Louis  yr  holl  wein- 

yddion  Seisnig  adref,  oddigerth  Anne  Boleyn,  geneth  ieuanc,  ac  un 

neu  ddau  eraill.    Yr  oedd  Mary  yn  anfoddlon  iawn  i  hyn,  ac  anfon- 

odd  lythyr  achwyngar  at  Wolsey,  esgob  Lincoln.     Coronwyd  y 

dywysoges  yn  St.   Denis,  ac  ymlawenychai  y  brenin  yn  fawr  yn  ei 

frenines  ieuanc  landeg.     Ond  cyn  pen  tri  mis,  bu  Louis  farw,  a 

gadawyd  Mary  yn  weddw.     Daeth  coron  Ffrainc  i  Francis  L,  yr 

hwn  oedd  wedi  priodi  merch  hynaf  Louis.     Gyrodd  Henry  Charles 

.    Brandon,  Duc  Suffolk,  i  gyrchu  ei  chwaer  weddw  i  Loegr.     Yr 

j    oedd  Suffolk  wedi  bod  ar  fedr  priodi  Mary  o'r  blaen ;  a  phan  gyfar- 

j    fuasant  â'u  gilydd  yn  awr,  gofynodd  Mary  iddo  a  oedd  yn  meddu  y 

dewrder  i'w  phriodi  hi  ar  unwaith.     Dywedodd  yntau  ei  fod,  a 

;  phriodwyd   hwy   yn   ddioed    yn   Paris.       Gwyddent   eu   bod   yn 

I  troseddu  yn  erbyn  Henry,  trwy  briodi  heb  ei  ganiatad  ef ;  ond 

I  dywedai  Mary  y  cymerasai  hi  yr  holl  fai,  ac  ysgrifenodd  Suffolk 

*   lythyr  at  Wolsey  yn  yr  achos.     Cymerodd  Henry  arno  ar  y  cyntaf 

! :  fod  yn  anfoddlon  iawn  i'r  fath  ymddygiad,  ond  maddeuodd  yn  fuan, 

.    a  buont  fyw  rhagllaw  yn  ffafr  y  brenin. 

Y  prif  ddyn   yn  ngweinyddiaeth  Henry   oedd 
!    Cardinal  Wolsey.  Th0mas  Wolsey,  mab  i  gigydd  o  Ipswich.    Cododd 


194  HENBY  VIII. 

hwn  gyda  Henry  VIII.  yn  gyffelyb  i  Thomas  à  Becket  gyda 
Henry  II. ,  ond  i'r  blaenaf  ymwerthu  i  wneuthur  ewyllys  ei  benadur 
yn  fwy  na'r  olaf.  Anfonwyd  Wolsey  i  Rydychain  i  dderbyn  addysg, 
ac  yno  daeth  ei  dalentau  anarferol  i'r  golwg.  Dyrchafodd  i  fri  fel 
ysgolor,  a  chymerodd  Ardalydd  Dorset  ef  yn  athraw  i'w  deulu  i 
addysgu  ei  blant.  Daeth  yr  ardalydd  yn  hoff  iawn  o  hono,  a  ehy- 
meradwyodd  ef  fel  caplan  i  Henry  VII.  Enillodd  ei  ddull  hynaws 
a  moesgar,  a'i  fedrusrwydd  bywiog,  ffafr  y  brenin,  a  bu  yn  genadwr 
drosto  gyda'r  ymerawdwr  Maximilian,  pan  fu  Henry  ar  fedr  priodi 
Margaret  ei  ferch.  Pan  ddaeth  Henry  VIII.  i'r  orsedd,  yr  oedd  yr 
esgob  Fox  a  Iarll  Surrey  (Duc  Norfolt  wedi  hyny)  yn  ymgystadlu 
am  y  ílaenoriaeth,  a'r  naill  yn  llawn  eiddigedd  at  y  llall.  Ond 
daeth  Wolsey  yn  mlaen,  a  thaílwyd  hwy  ill  dau  i'r  cysgod. 
Cysegrodd  ei  holl  fryd  a'i  dalentau  i  foddio  a  gwasanaethu  y  brenin. 
Er  ei  fod  yn  glerigwr,  ni  cheisiodd  ffrwyno  dim  ar  dueddiadau 
ofer  ei  feistr ;  ond  yn  hytrach  cytunaiag  ef  yn  mhellachnag  ygoddefai 
anrhydedd  ei  swydd.  Wrth  hyn  enillodd  serchiadau  Henry,  a 
chymerodd  ei  holl  ofalon  i'w  ddwylaw  ei  hun.  Daeth  yn  gyfaill 
cyfrinachol  i'r  brenin  a'r  frenines,  ac  ymddiriedent  bob  pwnc  an- 
hawdd  iddo  ef  i'w  derfynu.  Meddai  ar  y  fath  doraeth  o  swyn, 
hynawsedd,  a  dawn,  fel  y  cafodd  lywodraeth  ar  galon  y  brenin  ei 
hun,  a  chafodd  y  wlad  hon  ei  lly wodraethu  yn  fwy  gan  Wolsey  na 
chan  Henry  am  bymtheg  neu  ugain  mlynedd. 

Cododd  Wolsey  yn  gyílym  nes  cyrhaedd  y  safle  uchaf.  Yn  1513, 
gwnaed  ef  yn  esgob  Tournay;  y  flwyddyn  ganlynol  yn  esgob  Lin- 
coln;  ac  yn  fuan  wedi  hyny  yn  archesgob  York.  Daeth  penaeth- 
iaid  tramor  i  ddeall  ei  bwysigrwydd,  ac  i  chwenychu  ei  ffafr.  Er 
mwyn  sicrhau  ei  ddylanwad  o'i  blaid,  gwnaeth  y  pab  ef  yn  gardinal 
yn  1515.  Yr  un  flwyddyn  rhoddodd  Warham,  archesgob  Canter- 
bury,  y  sel  fawr  i  fyny,  a  gwnaed  Wolsey  yn  ganghellydd  y  deyrnas. 
Gwnaed  ef  wedi  hyny  yn  genadwr  y  pab,  a  chymerodd  holl  awdur- 
dod  y  pab  yn  ei  law ;  a  bu  mewn  dysgwyliad  pryderus  am  gadair 
St.  Pedr  ei  hun.  Erbyn  hyn  yr  oedd  ei  gyfoeth,  ei  awdurdod,  a'i 
rwysg  bron  yn  ddiderfyn.  Yr  oedd  yn  hoff  o  ymddangosiad  gor- 
wych,  a  gallai  fforddio  gwneyd  hyny.  Cynwysai  ei  osgordd  wyth 
cant  o  weision,  yn  mysg  pa  rai  yr  oedd  amryw  bendefigion  o  fri. 
Efe  oedd  y  clerigwr  cyntaf  yn  Lloegr  i  wisgo  sidanau  ac  aur;  ac 
addurnai  ef  ei  gyfrwy  a  thaclau  ei  feirch  gyda  sidan  goreuredig. 
Cadwai  berson  o  radd  uchel  i  gludo  ei  het  gardinalaidd,  ac  ni 
oddefai  iddi  gael  ei  gosod  i  lawr  yn  yr  eglwys  yn  unlle  ond  ar  yr 
allor.  Dygai  yr  offeiriad  talaf  biler  arian,  gyda  chroes  ar  ei  ben, 
o'i  flaen,  a  thelid  gwarogaeth  breninol  iddo.  Sefydlodd  lys  newydd 
fel  cenadwr  y  pab,  a  chymerodd  iddo  ei  hun  yn  hwnw  awdurdod 
gwladol  aç.  eglwysig  diderfyn,  Cymerodd  holl  ly woclraeth  y  llysoedd 


HENET  YIII.  Î95 

esgobol  yn  ei  law,  ac  ymwisgodd  â'r  awdurdod  i  gyfranu  swyddau 
a  bywioliaetliau  yn  gwbl  ddisylw  o  etholiad  yr  eglwys  na  nawdd  y 
pendefigion. 

Cyffrodd  y  sefyllfa  uchel  hon  eiddigedd  cryf  yn  ei  erbyn,  a 
gwnelid  cyfeiriadau  mynych  at  ei  ddechreuad  isel,  trwy  ei  alw  yn 
"fab  y  cigydd."  Ond  rhoddodd  ei  uchafiaeth  fantais  iddo  yntau  i 
ddwyn  allan  ei  alluoedd,  a  phrofi  ei  hun  fel  gwleidiadwr.  Bhaid  cyf- 
addef  fod  llawer  o  ragoriaethau  yn  perthyn  i  Wolsey,  ac  i'w  wein- 
yddiaeth,  a  buasai  mwy  pe  buasai  ganddo  well  brenin,  a  gwell 
senedd.  Yr  oedd  yn  barod  bob  amser  i  noddi  addysg  a  llenydd- 
iaeth,  neu  unrhyw  welliant  cyffredinol  i'r  bobl :  a  chymerodd 
"  gweinyddiaeth  fanwl  a  chyfiawn  le  yn  amser  ei  uchafiaeth.  Ni 
ddangosodd  un  canghellydd  erioed  fwy  o  anmhleidgarwch  yn  ei 
benderfyniadau,  mwy  o  dreiddgarwch  barn,  na  mwy  o  wybodaeth 
o'r  gyfraith."* 

Ond  i  fyned  yn  mlaen  â'r  hanes ;  llwyddodd  brenin  Ffrainc  i 
enill  dylanwad  Wolsey  o'i  blaid  i  adferu  heddwch  â  Henry. 
Cytunodd  Francis  i  dalu  swm  mawr  o  arian  i  Henry  am  gael  Tournay 
yn  ei  hol,  a  swm  blynyddol  i  Wolsey  am  ddal  esgobaeth  y  lle. 
Cymerodd  dygwyddiad  le  y  pryd  hwn  (1519)  dynodd  sylw  holl 
Ewrop.  Bu  farw  Maximilian,  ymerawdwr  Germany,  a  daeth 
Charles,  brenin  Spain,  a  Francis,  brenin  Ffrainc,  yn  ymgeiswyr 
brwd  am  yr  orsedd  ymerodrol.  Yn  mhen  rhai  misoedd,  chwenych- 
odd  Henry  yr  anrhydedd  hefyd,  ac  enwodd  ei  hun  fel  ymgeisydd; 
ond  yr  oedd  wedi  ei  gadael  yn  rhy  hir  cyn  dyfod  i'r  maes,  a  daeth  y 
gadair  ymerodrol  i  ran  Charles,  brenin  Spain.  Yr  oedd  y  brwd- 
frydedd  gyda  pha  un  yr  ymroddai  y  ddau  ymgeisydd  i  geisio  enill 
dylanwad  Henry  yn  ddigon  i  beri  i  undyn  dybied  ry wbeth  o  hono  ei 
hun,  ac  i  gyffroi  balchder  y  genedl.  Dymunodd  Francis  am  gael 
cydgyfarfod  â  brenin  Lloegr  gerllaw  Calais,  a  chydunodd  yr  olaf 
â'r  cais.  Ond  pan  oedd  Henry  yn  barod  i  gychwyn,  wele  Charles,. 
yr  ymerawdwr,  yn  glanio  yn  Dover,  yn  dyfod  i  ymostwng  i  Henry, 
ac  i  ddal  y  gobaith  o  flaen  Wolsey  o  gael  ei  godi  i'r  gadair  Babaidd. 
Yr  oedd  hyn  yn  ddigon  i'r  cardinal,  ac  ymgysegrodd  yn  ddirgel 
i  gefnogi  Charles  yn  erbyn  ymosodiadau  Francis.  Ar  y  dydd  yr 
ymadawodd  Charles,  hwyliodd  Henry  a'i  osgordd  drosodd  i  Calais, 
a  chyfarfu  â  brenin  Ffrainc  yn  Guisness  (1520).  Yr  oedd  yno 
ddarpariadau  o'r  mwyaf  gwych  a  chostus;  a  galwyd  y  maes  lle 
codwyd  y  cabanau  breninol,  ac  y  cyfarfu  y  penaduriaid  â'u  gilydd, 
yn  Faes  y  brethyn  aur.  Wedi  llon-gyfarchiadau,  gwleddoedd,  a 
gloddest,  a  rhith-ymgyrchiadau,  ac  i'r  naill  frenin  ddangos  yr  ym- 
ddiried  Uwyraf  yn   y  llall,  terfynodd  y  gynadledd.     Yr   oedd  y 

*Hume,  vol.  ii.  135. 


196  HEKBY  VIII. 

gwastraff  a'r  draul  ar  yr  amgylchiad  liwn  yn  gyfryw,  fel  y  dinystr- 
iodd  amryw  o  bendefigion  Ffrainc  a  Lloegr  eu  holl  fywioliaethau. 

Ond  er  holl  gyfeillgarwch  ymddangosiadol  Henry  a  Francis,  yr 
oedd  Wolsey  wedi  gwystlo  ei  ddylanwad  o  blaid  Charles,  a  chyn 
pen  mis  yr  oedd  wedi  troi  ei  feistr  i'r  un  ochr.  Wedi  talu  ymwel- 
iad  â'r  ymerawdwr,  dychwelodd  y  brenin  a'i  wỳr  i  Loegr.  Yr 
oedd  cyllidau  Wolsey  erbyn  hyn  agos  cymaint  ag  eiddo  y  brenin,* 
a'i  awdurdod  yn  anwrthwynebol.  Dangosodd  llawer  eu  hanfodd- 
lonrwydd  at  y  gwastraff  direswm  a  wnaed  ar  " Faes  y  brethyn  aur;" 
daeth  i  glustiau  Wolsey  fod  Duc  Buckingham,  pen  ceidwad  y 
deyrnas,  ac  un  o'r  pendefigion  blaenaf  o  ran  teulu  a  chyfoeth,  yn 
achwyn,  ac  yn  taflu  y  bai  arno  ef.  Penderfynodd  y  cardinal  ddial 
arno.  Yr  oedd  brawd  mynachaidd  hefyd,  yr  hwn  a  gymerai  arno 
feddu  ysbryd  prophwydoliaeth,  wedi  gosod  yn  Buckingham  obaith 
am  esgyn  i'r  orsedd,  ar  sail  ei  ddisgyniad  o  Duc  Gloucester,  mab 
ieuangaf  Edward  III.  Felly  cymerwyd  y  duc  i  fyny,  cyhuddwyd 
a  chondemniwyd  ef  o  fradwriaeth,  a  thorwyd  ei  ben.  "Fel  hyn  y 
terfynodd  un  arall  o'r  teulu  hwnw,  na  chafodd  yr  un  o'i  benaeth- 
iaid  farw  o  farwolaeth  naturiol  am  fwy  na  chan  mlynedd."  Bernid 
y  buasai  y  brenin  yn  arbed  ei  fywyd  oni  bai  dylanwad  Wolsey. 
A  phan  wnaed  arddangosiad  o  ben  y  duc  ar  ol  ei  dori,  rhwygid  yr 
awyr  gan  floeddiadau  digofus  ybobl  yn  gwaeddi,  "Mab  y  cigydd!" 

Erbyn  hyn  yr  oedd  y  rhyfel  rhwng  Charles  a  Francis  wedi  ad- 
newyddu.  Ond  boddlonodd  y  ddau  gymeryd  Henry  yn  ganolwr  i 
farnu  rhyngddynt.  Anfonodd  yntau  Wolsey  drosodd  i  Calais,  i 
geisio,  mewn  undeb  â  chenadwr  y  pab  a  dirprwywyr  eraill,  cytuno 
ar  delerau  heddwch.  Gorphenodd  y  gynadledd  mewn  cytundeb 
rhwng  y  pab,  yr  ymerawdwr,  a  brenin  Lloegr,  i  fyned  yn  erbyn 
Ffrainc.  Canlynodd  brwydrau  gwaedlyd  am  fìynyddoedd  â  Ffrainc, 
ac  ag  Ysgotland. 

Yn  awr  yr  oedd  cynhwrf  y  Diwygiad  Protestanaidd  yn  dechreu 
ysgwyd  Ewrop,  ac  enw  Martin  Luther  yn  taro  ar  glustiau  miloedd 
am  y  waith  gyntaf.  Yn  Mai,  1521,  rhoddodd  Wolsey  orchymyn  allan  i 
holl  esgobion  Lloegr  i  atafaelu  pob  llyfrau  hereticaidd,  neu  lyfrau 
yn  cynwys  cyfeiliornadau  Luther,  a  chyhoeddi  esgymundod  ar 
bawb  na  roddent  hwy  i  fyny  o  fewn  pymtheg  niwrnod;  ac  hefyd 
ysgrifenu  ar  ddrysau  eu  heglwysi  cadeiriol  gyfres  o  brif  heresiau 
Luther,  fel  y  caffai  y  bobl  gyfleusdra  i'w  gweled  a'u  gochelyd. 
Ysgrifenodd  Henry  hefyd  â'i  law  ei  hun  lythyr  tanllyd  at  Louis  o 
Bavaria,  i  geisio  ganddo  losgi  Luther  a'i  lyfrau,  gan  addaw  pob 
cynorthwy  iddo  at  hyny.  A  phan  ddeallodd  fod  Luther  yn  dyweyd 
yn  erbyn  ysgrifeniadau  ei  hoff  awdwr — St.  Thomas  Aquinas — 
cymerodd  ei  ysgrifell,  ac  ysgrifenodd  ei  amddiffyniad  ir  saith 
*  Humej  Ferguson. 


HEtfRY  YITI.  197 

sacrament,  yn  yr  hwn  y  gwrthwynebai  syniadau  Luther.  Pan 
gyflwynwyd  y  llyfr  hwn  i'r  pab,  Leo  X.,  gan  Clark,  cenadwr 
Lloegr  yn  Bhufain,  diolchodd  i  Dduw  am  ysbrydoli  Henry  i  ysgrif- 
enu  y  fath  amddiffyniad  i'r  ffydd,  a  rhoddodd  y  titl  ychwanegol 
iddo  o  uAmddiffynwr  y  ffydd." 

Ond  ychydig  o  ymddiried  oedd  i'w  roddi  i  Henry;  ac  y  mae 
dygwyddiadau  ar  gymeryd  lle  a'i  gwnant  ef  mor  benboeth  yn  erbyn 
y  pab  ag  ydyw  yn  awr  o'i  blaid.  Rhaid  i  ni  adáel  lliaws  o  ddy- 
gwyddiadau  pwysig  ar  y  Cyfandir,  y  rhai  a  ddygent  gysylltiad  mwy 
neu  lai  pwysig  a'r  wlad  hon,  megys  siomedigaeth  Wolsey  am  gadair 
St.  Pedr,  gorchfygiad  a  charchariad  brenin  Ffrainc  yn  Itali,  y  cy- 
tundeb  priodas  rhwng  Mary  merch  Henry  a'r  ymerawdwr  Charles, 
a  ffoedigaeth  y  pab,  ac  anrheithiad  dinas  Rhufain  gan  Bourbon.  A 
thra  mae  y  eyfhewidiadau  hyn  yn  myned  yn  mlaen  ar  y  Cyfandir, 
mae  cyflwr  Lloegr  yn  prysur  addfedu  i  gyfnewidiadau  mwy  pwysig. 

Yn  1527  pigodd  Henry  bwnc  i  fyny  yn  ei  deulu  ei  hun  brofodd 
yn  destun  cyffro  trwy  holl  Ewrop.  Yn  mhen  ugain  mlynedd  wedi  ei 
briodas  â  Catharine  o  Aragon,  gweddw  Arthur  ei  frawd,  cododd 
aflonyddwch  arno  am  gyfreithlondeb  y  briodas.  Gwnaed  y  cytundeb 
priodas,  fel  y  dangoswyd  eisoes,  gan  ei  dad,  Henry  VII.,  er  mwyn 
sicrhau  gwaddol  Catharine ;  ond  gwelodd  y  brenin  hwnw  y  drwg, 
ac  un  o'r  pethau  diweddaf  a  wnaeth  cyn  marw  oedd  rhybuddio  ei 
fab  i  ochel  y  cyfryw  briodas.  Ond  pan  enillodd  Catharine  ei  serch- 
iadau,  mynodd  Henry  ei  phriodi  yn  groes  i  ewyllys  ei  dad  a  phob 
cynghorwyr  eraill;  a  chafodd  gan  y  pab  i  gadarnhau  y  briodas. 
Yr  oedd  Catharine  yn  foneddiges  rinweddol,  ac  o  gymeriad  diargy- 
hoedd;  dygodd  amryw  blant  i  Henry,  ond  claddwyd  hwy  oll  yn  eu 
babandod,  oddigerth  y  dywysoges  Mary.  Yr  oedd  afìechyd  wedi 
anafu  llawer  ar  brydferthwch  asirioldeb  Catharine,  a  phethau  eraill 
oddiallan  yn  cydweithio.  Gwrthwynebodd  taleithiau  Castile  i'r 
ymerawdwr  Charles  ei  dyweddio,  ac  un  o'u  rhesymau  oedd  gened- 
igaeth  annghyfreithlon  y  dywysoges.  Dygwyd  yr  un  ddadl  eilwaith 
o  Ffrainc  yn  erbyn  ei  dyweddio  â  Duc  Orleans.  Ymgynghorodd  y 
brenin  â'r  esgobion,  ao  yr  oeddent  gan  mwyaf  yn  barnu  ei  briodas 
yn  annghyfreithlon.  Yr  un  hefyd  oedd  ffrwyth  ei  ymchwiliad  ei 
hun  yn  ngwaith  ei  hoff  awdwr,  Thomas  Aquinas,  yr  hwn  a  ddan- 
gosai  yn  eglur  ei  bod  yn  ol  cyfraith  Moses  yn  groes  i  air  Duw. 
Dangosodd  Henry  yn  awr  fwriad  i  dori  y  briodas,  a  chytunodd  ei 
was  Wolsey  â'i  olygiadau,  ac  aeth  drosodd  i  Ffrainc  i  geisio  llaw 
chwaer  y  brenin  i'w  feistr.  Ond  yr  oedd  dynes  arall  nes  ato  wedi 
hudo  calon  Henry,  a  dywedai  llawer  mai  hyny  oedd  gwreiddyn  ei 
aflonyddwch  am  ysgaru  â  Catharine. 

Y  ddynes  hono  ydoedd  Anne  Boleyn,  merch  Syr  Thomas  Boleyn, 
ac  un  o  law-forwynion  y  frenines.    Yr  oedd  yn  ferch  ieuanc  o  bryd- 


198  henhy  viii; 

ferthwch  swynol,  a'i  mhoesgarwch  a'i  thalentau  yn  destun  clod. 
Yr  oedd  Arglwydd  Henry  Percy  mewn  cyfeillach  ag  Anne  ar  y 
pryd,  ond  gosododd  Henry  y  cardinal  ar  waith  i  rwystro  y  briodas. 
Pan  hysbysodd  y  brenin  iddi  ei  deimlad  tuag  ati,  syrthiodd  Anne 
ar  ei  gliniau  o'i  fiaen,  a  dywedodd,  "  Ardderchog  frenin,  nid  ydych 
ond  cellwair  er  mwyn  fy  mhroíi.  Gollwn  fy  mywyd  cyn  y  collwn 
fy  rhinwedd,  yr  hyn  yw  y  gwaddol  mwyaf  a  goreu  a  feddaf  i'w 
roddi  i'm  gwr.  Nis  gallaf  fod  yn  wraig  i  chwi,  oblegyd  fy  annheil- 
yngdod  fy  hun,  ac  heíÿd  y  mae  genych  frenines  eisoes ;  ac  ni  fyddaf 
byth  yn  butain  i  chwi."  Beth  bynag,  addawodd  ei  briodi  os  gallai 
ysgaru  â  Catharine.  Ond,  meddai  un  hanesydd,  faint  bynag  a 
ganiateir  i  ferch  ugain  oed  dan  demtasiwn  mor  fawr  oddiwrth  ben 
coronog,  cytuna  y  dynion  mwyaf  meddylgar,  fod  ei  gwaith  yn 
dwyn  yn  mlaen  y  fath  gyfeillachau  i  gefhogi  gwr  i  ysgaru  â  gwraig 
mor  rinweddol,  ac  un  oedd  wedi  bod  mor  dda  wrthi  hi,  yn  llawn 
cymaint  pechod,  a  mwy,  na  phe  buasai  yn  darostwng  ei  hun  i  fod 
yn  ordderch  iddo, 

Yr  oedd  Wolsey  ar  y  cyntaf  yn  groes  iawn  i  Henry  briodi  Anne, 
ond  gwelodd  nad  oedd  gwiw  gwrthsefyll,  ac,  fel  arfer,  trodd  i'w 
gefnogi.  Anfonodd  Henry  genad  at  y  pab  i  ofyn  ei  awdurdod  ef  o 
blaid  yr  ysgariad.  Yr  oedd  y  pab,  Clement  VII.,  yn  ddyledus  i'r 
brenin  am  ei  ryddhad  o  afael  milwyr  yr  ymerawdwr,  ac  yn  awyddus 
i  dalu  y  caredigrwydd  yn  ol  iddo;  oud  yr  oedd  arno  ofn  yr  ymer- 
awdwr  Charles,  yr  hwn  oedd  yn  nai  i  Catharine,  ac  yn  gymydog 
nes  ato.  Anfonodd  y  brenin  Fox,  ei  almonydd,  a  Gardiner,  ysgrif- 
enydd  Wolsey,  eilwaith  at  y  pab,  a  rhoddwyd  y  mater  i  Wolsey,  a 
Campeggio,  cenadwr  y  pab,  i'w  benderfynu.  Tybiodd  y  brenin  yn 
awr  fod  y  pwnc  wedi  ei  gael ;  ond  nid  oedd  brys  ar  neb  ond  ei 
hunan  i'w  benderfynu.  O'r  diwedd,  yn  1529,  daeth  yr  achos  yn 
mlaen  yn  neuadd  monachdy  y  Blach  Friars,  Llundain,  a  gwysiwyd 
Henry  a  Catharine  ger  bron.  Ymdaflodd  y  frenines  ar  ei  gliniau  o 
flaen  ei  gwr,  a  dywedodd  gyda  dagrau,  nad  oedd  ond  dynes  dlawd 
ac  estronol  yn  ei  lywodraeth  ;  iddi  fod  yn  wraig  iddo  am  fwy  nag 
ugain  mlynedd,  dwyn  amryw  blant  iddo,  a  phob  amser  wneyd  ei 
goreu  i'w  foddio ;  iddo  ei  chael  yn  wir  wasanaethyddes,  a  bod  ei 
gydwybod  ef  ei  hun  yn  dyst;  ac  os  gwnaeth  rywbeth  allan  o  le,  ei 
bod  yn  foddlon  cael  ei  bwrw  ymaith  gyda  chywilydd.  Rhoddodd  y 
brenin  dystiolaeth  gyhoeddus  i'w  chymeriad  difai,  a  dywedodd  mai 
annghyfreithlondeb  y  briodas  oedd  yn  peri  iddo  geisio  ysgariad. 
Gadawodd  Catharine  y  llys,  a  methodd  pob  ymdrechion  a  llwyddo  i 
gael  ganddi  ymddangos  o  flaen  unrhyw  gynghor  drachefn.  Cy- 
hoeddwyd  y  frenines  yn  wrthnysig ;  a  dysgwyliai  Henry  yn  ddiffael 
gael  terfyn  buan  ar  yr  achos  o'i  blaid.  Ond  mae  rhwystrau  eto  ar  y 
íordd.     Yr  oedd  Campeggio  yn  hen  wr  cydwybodol,  ac  yn  dal 


HENRV  VIII.  199 

eynmndeb  dirgelaidd  â  Rhufain.  Gohiriodd  Campeggio  yr  achos 
am  dri  mis.  Goddefodd  Henry  y  gohiriad  yn  amyneddgar,  ond 
cyífrodd  Duciaid  Norfolk  a  Suífolk,  a  dywedodd  yr  olaf,  gan  daro  y 
bwrdd  â'i  ddwrn,  fod  yr  hen  ddywediad  yn  ddigon  gwir,  na  ddaeth 
daioni  i  Loegr  erioed  oddiwrth  gardinal  na  chenadwr  i'r  pab;  am 
yr  hyn  y  derbyniodd  gerydd  llym  gan  Wolsey.  Cyn  i'r  amser  gohir- 
iedig  ddyfod  i  ben,  cafodd  Henry  wybod  fod  yr  awdurdod  i  broíì  yr 
achos  wedi  ei  alw  i  Rufain,  a  bod  rhaid  iddo  ef  a'r  frenines  ym- 
ddangos  yno.  Yr  oedd  y  pab  erbyn  hyn  wedi  ei  enill  yn  llwyr  dan 
ddylanwad  yr  ymerawdwr. 

Yr  oedd  y  cardinal  yn  rhwym  o  weled  fod  drwg  yn  casglu  yn  ei 
erbyn.  Edrychai  y  frenines  arno  ef  fel  ffynonell  yr  holl  ddrwg. 
Gwyddai  Anne  yn  ddiau,  yn  gystal  a  Henry,  ei  fod  ef  ar  y  cyntaf 
yn  groes  iddynt  briodi,  ac  yr  oedd  yn  ddigon  i  godi  amheuaeth  am 
ei  fíyddlondeb  yn  yr  achos.  Ac  yr  oedd  uchafiaeth  Wolsey  wedi 
croni  eiddigedd  ato  yn  meddyliau  y  rhai  mwyaf  blaenllaw.  Felly 
parodd  aflwyddiant  yr  achos  iddo  ef  syrthio  amryw  raddau  yn  marn 
ei  feistr  a'i  holl  lys.  Yr  oedd  achos  yr  ysgariad  yn  awr  mor  dywyll 
ag  erioed.  Cynghorwyd  y  brenin  i  fỳnu  cynghor  cyffredinol  i 
ystyried  yr  achos,  ond  nis  gallesid  cael  hwnw  heb  ganiatad  yr 
ymerawdwr,  yr  hwn  oedd  yn  selog  o  blaid  y  frenines. 

Yn  y  cyfwng  hwn,  yn  ddamweiniol  tarawodd  Fox  a  Gardiner, 
gweision  y  brenin,  wrth  un  Dr.  Thomas  Cranmer,  darlithydd  ar 
dduwinyddiaeth  yn  Cambridge,  a  hen  gyd-ysgolor  iddynt :  ac  wrth 
ymddyddan  ar  bwnc  y  dydd,  cynghorodd  Cranmer  y  brenin  i  dafìu 
yr  achos  i'r  prif-ysgolion.  Hoffodd  Henry  y  cynllun  yn  fawr,  a 
dywedodd  pe  buasai  wedi  cael  y  cynghor  hwnw  ddwy  flynedd  yn 
gynt,  y  buasai  wedi  arbed  iddo  lawer  o  arian  a  thrafferth.  Anfon- 
odd  y  brenin  am  Cranmer,  a  chafodd  foddlonrwydd  mawr  yn  ei 
ddysg  a'i  ymddygiad.  Anfonodd  ef  i  dŷ  Boleyn,  Arglwydd  Éoch- 
ford,  tad  Anne,  i  ysgrifenu  ar  y  pwnc,  a  gorchymynodd  iddo  gael 
pob  llyfrau  angenrheidiol  at  ei  wasanaeth. 

Yn  Hydref,  1529,  cymerwyd  sel.  fawr  y  ganghelliaeth  oddiar 
Wolsey,  a  rhoddwyd  hi  i  Syr  Thomas  More,  dyn  o  alluoedd  ac 
enwogrwydd  mawr  fel  ysgolor  a  llenor.  Gorchymynwyd  iddo  adael 
ei  dŷ  yn  York  Place  (Whitehall  wedi  hyny),  a  chymerwyd  ei  ddod- 
refh  a'i  lestri  gwerthfawr,  y  rhai  oeddent  yn  ddigon  o  demtasiwn 
hyd  y  nod  i  frenin  i'w  chwenychu.  Symudodd  y  cardinal  i  Asher, 
gerllaw  Hampton  Court,  y  palas  ardderchog  a  roddodd  yn  anrheg 
i  Henry.  Dangosodd  y  brenin  beth  tynerwch  at  ei  hen  was  wedi  hyn, 
ac  anfonodd  amryw  anrhegion  iddo;  ond  yn  raddol  caledodd  ei 
galon.  Galwodd  senedd  yn  nghyd  am  y  waith  gyntaf  ys  saith 
mlynedd  (1530).  Pasiwyd  cyhuddiad  yn  cynwys  pedair  a  deugain 
o  erthyglau  yn  y  Tý  uchaf  yn  erbyn  y  cardinal.     Ond  pan  anfon« 


200  HENRY  VIII. 

wyd  y  bil  i  Dŷ  y  Cyffredin,  amddiffynwyd  Wolsey  gan  ei  hen  was 
Thomas  Cromwell,  gyda'r  fath  ysbryd  a  gwroldeb  ag  a  gododd  yr 
olaf  i  sylw  a  ffafr  y  brenin.  Ond  er  hyn  ni  fynai  gelynion  Wolsey 
na  gorphwysdra  na  llonyddwch  nes  cael  ei  ben  i  lawr.  Cyhuddwyd 
ef  o  dderbyn  awdurdod  gan  y  pab,  fel  ei  genadwr,  croes  i  ddeddf  o 
eiddo  Richard  II.  Cyffesodd  Wolsey  y  cyhuddiad,  a'i  anwybodaeth 
o?r  cyfryw  ddeddf ;  dywedodd  hefyd  iddo  wneyd  hyny  trwy  ganiatad 
a  chyfarwyddyd  ei  benadur,  a'i  fod  yn  ymdaflu  ar  ei  drugaredd.  Er 
hyn  condemniwyd  ef  i  golli  ei  eiddo,  a  cholli  nawdd  y  brenin. 

Yr  oedd  Wolsey  yn  awr  yn  aros  yn  Cawood,  yn  Swydd  York,  y 
brenin  wedi  maddeu  iddo,  ac  wedi  adferu  cyfran  o'i  feddianau  iddo. 
Ond  ni  bu  yno  yn  hir  cyn  ei  gymeryd  i  fyny  gan  ei  hen  was,  Henry 
Percy,  yn  awr  larll  Northumberland,  ar  y  cyhuddiad  o  deyrn- 
fradwriaeth,  a  dygwyd  ef  tua  Llundain.  Ond  dygodd  pryder 
meddwl  a  lludded  teithio  y  gwaedlif  arno,  a  gorfu  iddo  aros  yn 
Leicester.  Trodd  i  fonachdy  y  dref  hono,  a  dywedodd  wrth  yr 
abad,  "  Dad  abad,  yr  wyf  wedi  dyfod  i  adael  fy  esgyrn  yn  eich 
mysg."  Arweiniwyd  ef  i  ystafell,  ac  yno  y  bu  farw.  Ychydig  cyn 
tynu  ei  anadliad  diweddaf  dywedodd  wrth  Syr  William  Kingston, 
eeidwad  y  Tŵr,  yr  hwn  oedd  yn  gofalu  am  dano,  am  ei  gofio  yn 
garedig  at  y  brenin,  ac  am  iddo  alw  i  gof  yr  oll  a  fu  rhyngddynt 
o'r  dechreuad,  yn  enwedig  yr  hyn  a  fu  yn  achos  y  frenines,  yna  y 
dywedai  ei  gydwybod  wrtho  a  oedd  efe  yn  droseddwr  ai  peidio. 

"Mae  Henry,"  meddai,  "yn  dywysóg  o'r  ymddygiad  mwyaf 
breninol,  a  chalon  dywysogaidd  ganddo;  ond  cyn  y  goddefa  groesi 
unrhyw  gyfran  o'i  ewyllys,  fe  berygla  haner  ei  deyrnas.  Yr  wyf  yn 
sicrhau  i  chwi  i  mi  fod  yn  fynych  ar  fy  ngliniau  o'i  flaen,  weithiau 
am  dair  awr  o'r  bron,  yn  ceisio  ei  berswadio  oddiwrth  ei  ewyllys  a'i 
chwant;  ond  yn  gwbl  ofer.  Pe  buaswn  wedi  gwasanaethu  Duw 
mor  ffyddlon  ag  y  gwasanaethais  y  brenin,  ni  fuasai  yn  fy  mwrw 
ymaith  yn  fy  mhenllwydni.  Ond  dyma  y  wobr  gyfiawn  raid  i  mi 
dderbyn  am  fy  mhoen  a'm  pryderwch  i  wasanaethu  fy  nhywysog,  ac 
esgeuluso  gwasanaeth  Duw.  Felly  cymerwch  gynghor,  os  byddwch 
yn  un  o  gyfrin-gynghor  y  brenin,  i  fod  yn  ofalus  beth  a  roddoch 
yn  ei  ben;  oblegyd  nis  gellwch  byth  ei  dynu  allan  drachefn.,, 
Felly  y  bu  farw  yr  enwog  Wolsey  (Tach.  29,  1530),  a  chladdwyd 
ef  ganol  nos,  yn  ddiseremoni,  yn  egîwys  y  fonachlog. 

Ar  ol  marwolaeth  Wolsey  daeth  Duc  Norfolk,  ewythr  Anne 
Boleyn,  yn  brif  ddyn  yn  nghynghor  y  brenin.  Gwnaed  Gardiner 
yn  ysgrifenydd,  a  Syr  Thomas  More,  fel  y  dywedwyd,  yn  ganghell- 
ydd.  Wedi  anobeithio  cael  help  oddiwrth  y  pab  i  ysgaru  â 
Catharine,  penderfynodd  Henry  roddi  cynllun  Cranmer  mewn 
gweithrediad.  Wedi  hir  ddadleu  a  llusgo,  cafwyd  gan  brif-ysgolion 
öxford   a   Cambridge   i  roddi   barn   o   blaid    annghyfreithlondeb 


HENBY  VIII.  201 

priodas  y  brenin  â  Catharine,  ond  ni  ddywedent  air  yn  nghylch 
awdurdod  y  pab  i  ymyryd  yn  y  pwnc.  Trwy  ddylanwad  anrhegion 
o  Loegr,  penderfynodd  prif-ysgolion  Ffrainc,  gan  mwyaf,  o  blaid 
Henry,  yn  nghyda  Bologna,  Padua,  a  Ferrara,  yn  Itali.  Ond  yn 
Germany  yr  oedd  dylanwad  yr  ymerawdwr  yn  rhy  gryf,  a  rhoddodd 
prif  dduwinyddion  y  wlad  hono  eu  llais  yn  erbyn  yr  ysgariad. 
Barnai  Luther  a  Melancthon  y  buasai  yn  llai  o  bechod  i  Henry 
gymeryd  dwy  wraig  ar  yr  un  pryd  nag  ysgaru  â  Catharine.  Ànfon- 
odd  y  pab  lythyr  i  fygwth  esgymundod  os  priodai  y  brenin  Anne 
Boleyn.  Anfonwyd  tad  Anne  (yn  awr  Iarll  Wiltshire),  Cranmer, 
ac  eraill,  i  geisio  perswadio  y  pab ;  ond  yr  oedd  dylanwad  yr  yiner- 
awdwr  yn  ormod  i  Clement  i'w  wrthsefyll.  Wedi  methu  gwneyd 
dim  yn  Rhufaiu,  aeth  Cranmer  i  Germany,  lle  yr  yfodd  yn  helaeth 
o  egwyddorion  ac  ysbryd  y  Diwygiad,  a  gwnaeth  gytundeb  priodas 
â  nith  ei  gyfaill  Osiander,  bugail  Protestanaidd  Nuremburg. 

Y  pryd  hwn  y  cododd  Thomas  Cromwell  yn  ddyn  o  bwys  yn 
ngweinyddiaeth  Henry.  Mab  i  ôf  o  Putney  ydoedd,  ond  trwy  lafur 
ac  ymroddiad  dyrchafodd  ei  hun  i  enwogrwydd  mawr.  Treuliodd 
flyuyddoedd  ar  y  Cyfandir,  lle  y  dysgodd  amryw  ieithoedd.  Pan 
ddychwelodd  i  Loegr  trodd  i  astudio  y  gyfráith,  a  gosododd  Wolsey 
ef  yn  arolygydd  cyllidau  y  monachlogydd.  Yr  oedd  yn  ddyn  o 
uchelgais  mawr,  a'i  brif  bwnc  ef  yn  wastacl  oedd  boddio  ei  frenin. 
Cynghorodd  hwn  Henry,  yn  wyneb  ystyfnigrwydd  y  pab,  i  gymeryd 
i'w  law  ei  hun  yr  awdurdod  i  fod  yn  ben  i'r  eglwys  a'r  clerigwyr 
yn  Lloegr.  Yr  oedd  hwn  yn  damaid  melus  i'r  teyrn  uchelfrydig,  a 
daliodd  afael  yn  y  syniad.  Yr  oedd  hen  gyfraith  oedranus  i'w 
chael  yn  gwahardd  i  glerigwyr  ymostwng  i  awdurdod  y  pab  heb 
gydsyniad  y  brenin.  Gwelwyd  y  gallesid  troi  hono  i  ryw  fantais 
yn  awr,  a  defhyddiwyd  hi  i  ddwyn  cyhuddiad  yn  erbyn  yr  holl 
frawdoliaeth.  Gwyddai  y  clerigwyr  nad  oedd  gwiw  ymresymu  â 
Henry,  ac  felly  penderfynasant  drethu  eu  hunain  o  gan  mil  o  bunau, 
a  rhoddi  y  swm  hwnw  i'r  brenin,  dan  rith  anrheg,  er  pwrcasu 
maddeuant.  Cymerwyd  mantais  ar  yr  amgylchiad  hefyd  i  ddirdynu 
cyífesiad  oddiwrthynt  yn  cydnabod  Henry  yn  ben  yr  eglwys  a'r 
clerigwyr  yn  Lloegr;  ond  mynodd  rhai  gael  ychwanegu,  "morbell 
ag  y  caniata  cyfraith  Crist."  Wedi  hyny  rhyddhawyd  y  clerigwyr. 
Yflwyddyn  ganlyuol,  (1532),  drylliodd  y  senedd  gysylltiadau  eraill 
oedd  yn  cydio  y  wlad  hon  a  Bhufain,  yr  hyn  barodd  i  More,  yr 
hwn  oedd  yn  Babydd  selog,  roddi  ei  swydd  i  fyny,  a  chanlynwyd 
ef  gan  Syr  Thomas  Audeley. 

Yr  oedd  y  brenin  hyd  yma  wedi  dangos  pob  moesgarwch  tuag  at 
Catharine;  ond  yn  awr,  pan  wrthodai  alw  yn  ol  ei  hapeliad  i 
Bufain,  gorchymynwyd  ei  symud  o  Windsor,  lle  yr  eisteddai  y  llys, 
i  un  o  dri  lle  penodedig.     Atebodd  hithau,  6tpa  le  bynag  y  symudid 


202  HENRY  VIII." 

hi,  nad  oedd  yn  bosibl  ei  symud  o  fod  yn  wraig  gyfreithlon  i'r  brenin." 
Aeth  o  fan  i  fan,  ac  o'r  diwedd  ymsefydlodd  yn  Ampthîll,  yn  Swydd 
Bedford.  Mewn  atebiad  i  apeliad  Catharine  at  y  pab,  gwysiwyd 
Henry  i  ymddangos  yn  Rhufain ;  ond  anfonodd  y  brenin  genadau, 
• — Karne  a  Bonner —  at  y  pab  i'w  hysbysu  fod  eglwys  Lloegr  yn 
annibynol,  ac  nas  gallesid  mwy  apelio  allan  o'r  deyrnas. 

Talodd  Henry  ymweliad  â  brenin  Ffrainc,  a  chadarnhawyd  eu 
eyfeillgarwch.  Codwyd  Cranmer,  er  ei  ysbryd  diwygiadol,  i 
archesgobaeth  Canterbury;  buasai  yn  dda  ganddo  gael  ei  esgusodi, 
ond  gwyddai  nad  oedd  gwiw  gwrthsefyll  ewyllys  ei  feistr.  Yr 
oedd  Anne  Boleyn  wedi  ei  chodi  yn  awr  yn  Ardalyddes  Penfro ; 
a  chyn  ei  bod  yn  oleu  boreu  y  25ain  o  Ionawr,  1533,  priodwyd 
Henry  ac  Anne,  gan  Dr.  Bowland  Lee,  un  o  gaplaniaid  y  brenin. 
A  phan  gafwyd,  yn  fuan  wedi  hyny,  íbd  Anne  yn  feichiog,  cyhoedd- 
wyd  y  briodas,  a  choronwyd  y  frenines  ar  y  Sulgwyn  gan  yr  arch- 
esgob.  Ar  y  7fed  o  Fedi,  cyn  pen  yr  wyth  mis,  ganed  merch  iddi, 
yr  hon  a  alwyd  Elisabeth  (y  nodedigfrenines  Elisabeth),  a  sefydlwyd 
yr  olyniaeth  yn  hiliogaeth  Henry  ac  Anne. 

Er  fod  Henry  yn  awr  wedi  taflu  iau  Rhufain  oddiar  ei  war, 
ac  wedi  cymeryd  yr  awdurdod  i'w  law  ei  hun,  yr  oedd  mor  Uawn 
o  ysbryd  Rhufain  ag  y  bu  un  pab  erioed.  Cospai  gyda'r  llymder 
mwyaf  y  rhai  a  ymlynent  wrth  awdurdod  y  pab  ar  y  naill  law,  a 
ehospai  yr  un  fath  y  rhai  a  wrthwynebent  gyfeiliornadau  Pabaidd 
ar  y  llaw  arall.  Yr  oedd  tân  Smithfìeld  eisoes  wedi  ei  fwydo  â  gwaed 
amryw  ferthyron;  ac  wele  ddau  eto  wedi  eu  traddodi  iddo.  Un 
o  honynt,  Joím  Frith,  ysgrifenydd  galluog,  a  chyfaill  i  William 
Tyndal,  yr  hwn  oedd  yn  awr  wedi  ffoi  i  Antwerp,  ac  yn  dwyn  yn 
mlaen  ei  gyfìeithiad  o'r  Bibl.  Trosedd  Frith  oedd  gwadu  traws- 
sylweddiad  a'r  purdan. 

Wedi  gwahardd  apeliadau  i  Rufain,  dyddimu  pob  cyfraniadau 
arianol  i'r  pab,  a  throsglwyddo  holl  lywodraeth  yr  eglwys  i  goron 
Lloegr,  gosodwyd  ar  y  ddau  Dŷ  i  gadarnhau  â  llw  ddirymiad  y 
briodas  â  Catharine,  ac  olyniaeth  y  goron  i  linach  Henry  ac  Anne. 
Cymerodd  pawb  y  llw  oddigerth  Fisher,  esgob  Bochester,  a  Syr 
Thomas  More ;  ac  yr  oeddent  hwythau  yn  foddlon  tyngu  o  blaid 
olyniad  llinach  Anne,  ond  nid  dros  ddirymiad  y  briodas.  Cymer- 
wyd  y  ddau  i  fyny,  a  thaílwyd  hwynt  i'r  Tŵr. 

Yn  y  flwyddyn  hon  (1534)  hefyd  y  dygodd  Elisabeth  Burton,  o 
Aldington  yn  Kent,  yr  hon  a  elwid  Monoynig  Santaidd  Kent,  ei 
hun  ac  amryw  o'r  Pabyddion  i  brofedigaeth.  Byddai  Elisabeth  yn 
cael  ei  blino  ar  brydiau  gan  fìitiau  llewygol,  ac  yn  adrodd  pethau 
go  ddyeithr  pan  yn  y  ffitiau  hyny.  Wedi  iddi  dynu  cryn  sylw 
trwy   y   pethau    hyn,   penderfynodd    Masters,   oífeiriad  y  plwyf, 


HENRY  Tiiir  203 

wneyd  defnydd  o'r  llanees  i  chwareu  castiau  o  blaid  y  pab. 
Parodcl  iddi  íìugio  y  ffitiau  hyn,  a  dyweyd  yr  hyn  a  osodai  efe  yn 
ei  genau.  Llefarodd  yn  erbyn  y  diwygwyr,  ac  yn  erbyn  Henry,  a 
dywedai  ei  bod  yn  derbyn  ei  chenadwriaeth.au  oddiwrth  ysbrydion. 
Hudwyd  llawer  o  offeiriaid  a  mynachod  i'r  gyfrinach,  ac  ysgrifen- 
odd  un  o  honynt  (Deering)  lyfr  o  ddatguddiecligaethau  a  phro- 
phwydoliaethau  Elisabeth.  Dywedai  wrth  y  frenines  Catharine, 
yn  enw  yr  angel  am  ddal  yn  ddiysgog  yn  ei  gwrthwynebiad,  ac 
wrth  Henry  am  roddi  iawnderau  y  pab  i  fyny,  dinystrio  y  diwygwyr, 
a  chadw  ei  wraig  gyfreithlon;  ac  os  priodai  ag  Anne,  y  collasai  ei 
goron  cyn  pen  mis.  Cafwyd  fod  Fisher,  yr  esgob,  wedi  dangos 
cefnogaeth  i'r  forwynig,  a  bod  More  wecli  galw  gyda  hi.  Yr  oedd 
llawer  o'r  mynachod  wedi  cael  eu  cynhyrfu,  gan  ei  thystiolaeth  a'i 
gwyrthiau,  i  bregethu  pethau  celyd  yn  erbyn  Henry.  Dywedodd 
un  Peto,  wrth  bregethu  o  flaen  y  brenin  yn  Greenwich,  y  buasai 
cwn  yn  llyfu  ei  waed,  fel  y  gwnaethant  waed  Ahab.  Ac  y  mae  yn 
syn  i  Henry  ddyoddef  y  fath  driniaeth  heb  wneyd  dim  ond  ceisio 
gan  un  Curwen  i  bregethu  y  Sabbath  canlynol  er  ei  amddiffyn. 
Rhwystrwyd  Curwen  i  fyned  yn  mlaen  gan  daranau  mynach  arall 
o'r  enw  Elstow,  yr  hwn  oedd  yn  selog  dros  y  pab,  a  goríu  i  Henry 
ei  hun  waeddu  arno  i  dewi.  Dywedocld  Cromwell  y  dylasai  y  cldau 
fynach  gael  eu  cau  mewn  sach,  a'u  taflu  i'r  Thames.  "Diolch  i 
Dduw,"  ebe  Elstow,  "mae  y  fíbrdcl  i'r  nefoedd  mor  agos  dros  cldwr 
a  thros  dir,  ac  nid  ydym  ni  yn  prisio  dim  pa  un  ai  dros  y  naill  neu 
y  llall  yr  awn  yno." 

O'r  diwedd  gorchymynwyd  cymeryd  Elisabeth  a'i  chefnogwyr  i 
fyny,  a  dienyddiwyd  hwynt  yn  Tyburn.  Cyfaddefodd  y  ferch  ei 
heuogrwydd,  a  dywedodd  yn  dcligon  gwir  fod  ei  chyfarwydclwyr 
uchel  a  dysgedig  yn  fwy  eu  bai  am  hyfforddi  llances  ieuanc  an- 
llythyrenog  yn  y  cyfryw  lwybr.  Y  flwyddyn  ganlynol  (1535) 
dyoddefodd  llawer  farwolaeth  o'r  mwyaf  gwaradwyddus  am  beidio 
cyhoeddi  yn  eu  heglwysi  a'u  capelau  mai  annghrist  oecld  y  pab. 
Crogid  abadau,  doctoriaid  mewn  duwinyddiaeth,  a  chlerigwyr  o  bob 
gradd,  rhwygid  eu  hymysgaroedd  allan  tra  yr  oeddent  eto  yn  fyw, 
torid  eu  cyrph  yn  ddarnau,  a  llosgwyd  hwynt  yn  ulw.  Prif  offeryn 
y  brenin  i  gyflawni  yr  ysgelerderau  hyn  oedcl  Cromwell ;  a  phan 
betrusai  y  rheithwyr  ddwyn  barn  gondemniol,  bygythiai  Cromwell 
weithiau  eu  crogi  hwynt  yn  lle  y  carcharor.  Traddodwyd  pedwar 
ar  ddeg  o  Ail-Fedyddwyr  o  Holland  i  gael  eu  llosgi  am  wadu  fod  y 
bara  a'r  gwin  yn  y  sacrament  yn  wir  gorph  a  gwaed  Crist.  Llosg- 
wyd  dau  o  honynt  yn  Smithfìeld,  a  gyrwyd  y  lleill  i  wahanol  drefl 
y  deyrnas,  er  mwyn  dangos  i  bawb  mor  selog  oedd  y  brenin  dros  yr 
athrawiaeth. 

Oncl  mae  pendefigion  uwch  i  syrthio  yn  aberth  i  ormes  Henry. 


204  HENRY  VIII. 

Yr  oedd  John  Fisher,  esgob  Rochester,  dyn  enwog  am  ei  ddysg  a'i 
dduwioldeb,  wedi  ei  garcharu  er  ys  blwyddyn  am  wrtbod  cydnabod 
Henry  yn  ben  yr  eglwys.  Anfonodd  y  pab  hat  cardinal  iddo  am  ei 
ffyddlondeb  a'i  sel ;  ond  dywedodd  Fisber  fod  yr  anrhydedd  hwnw 
mor  ddibwys  yn  ei  olwg,  fel  na  fuasai  yn  ymostwng  i  godi  yr  hat 
goch  pe  buasai  yn  gorwedd  wrth  ei  draed.  "Ha!"  ebe  Henry,  pan 
glywodd,  fifigall  Paul  (Paul  III.  y  pab)  anfon  yr  hat  iddo,  ond 
cymeraf  íi  ofal  na  chaiff  ef  yr  un  pen  i'w  gwisgo."  Ar  y  22ain  o 
Fehefin  yn  y  flwyddyn  waedlyd  hon,  llusgwyd  yr  hen  esgob  parch- 
edig  allan  o'r  Tŵr,  a  thorwyd  ei  ben.  Rhoddwyd  ei  ben  llwyd  ar 
bont  Llundain,  a'i  wyneb  tua  bryniau  Kent,  lle  y  treuliodd  gynifer 
o  flynyddoedd  dedwydd. 

Wedi  dienyddio  Fisher  prysurwyd  at  achos  Syr  Thomas  More. 
Tybiwyd  y  buasai  cospedigaeth  Fisher  yn  ei  ddychrynu,  a  gwnaed 
ymdrech  i'w  enill  drosodd  i  gydnabod  uchafiaeth  eglwysig  y  brenin ; 
ond  yr  oedd  More  wedi  gwneyd  ei  feddwl  i  fyny  i  farw  yn  hytrach 
nag  actio  yn  erbyn  ei  gydwybod.  Anfonwyd  cynghor  o  glerigwyr 
ac  eraill  ato  i'r  Tŵr  i'w  holi,  ac  i  geisio  ei  rwydo  yn  ei  ymadrodd- 
ion.  Atebodd  y  cwestiynau  yn  ffraeth  ac  agored ;  ond  pan  ofynwyd 
am  ei  gydsyniad  ag  ysgariad  y  brenin  â  Catharine,  a'i  ddyrchafiad  i 
fod  yn  ben  yr  eglwys,  dywedodd  More  nad  oedd  wedi  dyweyd  dim 
ar  y  pynciau  hyny,  ond  yr  hyn  a  ddywedodd  wrth  y  brenin  ei  hun, 
a'i  fod  yn  dymuno  cael  bod  yn  ddystaw.  Yr  oedd  wedi  dyweyd 
mewn  llythyr  cyn  hyn,  fifi  Yr  wyf  yn  ddeiliad  ffyddlon  ac  yn  baderwr 
dyddiol  i'r  brenin.  Yr  wyf  yn  gweddio  dros  ei  fawrhydi,  a'i  eiddo, 
a  thros  yr  holl  deyrnas.  Nid  wyf  yn  gwneuthur,  yn  siarad,  nac  yn 
meddwl  dim  drwg,  ond  yn  dymuno  da  i  bawb ;  ac  os  nad  y w  hyn 
yn  ddigon  i  gadw  dyn  yn  íyw,  mae  yn  well  genyf  û  beidio  cael 
byw.  Yr  wyf  yn  marw  eisoes;  a  thybiais,  lawer  gwaith  er  pan 
wyf  yma,  y  buaswn  wedi  marw  cyn  pen  awr.  A  diolch  i'r  Argl- 
wydd,  nid  oedd  yn  ddrwg  genyf  weled  hyny  yn  dyfod,  ond  yr  oedd 
yn  ddrwg  genyf  weled  y  clefyd  yn  ymadael :  felly  mae  fy  nghorph 
yn  barod  at  ewyllys  y  brenin.  A  dymunwn  gan  Dduw  i  fy  marw- 
olaeth  i  wneyd  rhyw  ddaioni  iddo."  Ond  ni  feddalhawyd  calon 
Henry  gan  ysbryd  rhagorol  More,  a  gorchymynwyd  cymeryd  ei 
lyfrau,  ei  bapyr,  a'r  inc  oddiwrtho ;  a  chyda  phren  llosgedig,  ar 
dameidiau  o  bapyr  ddygwyddai  gael  gafael  arnynt  yn  ddamweiniol, 
yr  ysgrifenai  ambell  linell  at  ei  anwyl  ferch.  "Wedi  blwyddyn  o 
garchariad  caethiwus,  dygwyd  ef  ar  ei  draed  trwy  ystrydoedd  gor- 
lawn  i  Neuadd  Westminster,  a  rhoddwyd  cyhuddiad  o  deyrn- 
fradwriaeth  yn  ei  erbyn.  Bu  unwaith  ei  hun  yn  brif  farnwr  yn  y 
llys  hwnw;  ond  y  mae  yn  awr  yn  garcharor,  mewn  hen  ŵn 
gwlanen  garw,  ei  wedd  yn  llwyd  a  thoredig,  ei  wallt  yn  wyn, 
olion  gorthrymder  ei  garchariad  yn  drwm  arno;  ac  er  nad  oedd 


HENEY  VIII.  205 

ond  53ain  oed,  yn  gorfod  ymgynal  wrtli  ei  fíbn.  Penderfynodd  y 
llys  fod  ei  ddystawrwydd  yn  deyrn-fradwriaeth,  a  chondemniwyd 
ef  i  farw.  Wedi  cyhoeddi  y  ddedryd,  dywedodd  More  ei  feddwl 
yn  eglur,  fod  traws-feddiant  Henry  o'r  awdurdod  eglwysig  yn  hollol 
annghyfreithlon.  Ond  dywedodd  hyn  gyda'r  un  addfwynder  ysbryd 
ag  arferol,  a  ffarweliodd  â'r  llys  yn  y  modd  mwyaf  serchog,  gan 
ddymuno  cael  cyfarfod  eilwaith  yn  y  nefoedd.  Ar  y  ffordd  tua'r 
Tŵr  rhuthrodd  ei  ferch,  Margaret  Roper,  trwy  ganol  y  swyddogion 
a'i  cylchynent,  a  thaflodd  ei  breiehiau  am  ei  wddf  gydag  wylofain. 
Wylodd  yntau,  ac  wylodd  pawb,  a  chafwyd  anhawsdra  i  ysgaru  y 
ferch  a'i  thad.  Ond  wedi  fíarwelio  â'i  ferch,  dychwelodd  ei  dawel- 
wch  a'i  sirioldeb  arferol.  Dywedodd  wrth  y  swyddog,  wrth  weled 
esgynlawr  y  dienyddle  mor  sigledig,  "  Cynorthwywch  fì  i  fyned  í 
fyny  yn  ddyogel,  ond  gadewch  i  mi  ymdaro  drosof  fy  hun  am 
ddyfod  i  lawr."  Pan  ofynodd  y  dienyddwr  ei  faddeuant,  fel  arferol, 
dywedodd,  "  Gyfaill,  gwnai  y  gwasanaeth  mwyaf  i  mi  heddyw  ag 
sydd  ar  law  dyn  i'w  wneuthur.  Ond  mae  fy  ngwddf  yn  fyr ;  gofala 
beidio  taro  ergyd  gŵyrgam,  er  mwyn  anrhydedd  dy  alwedigaeth.'* 
Pan  wedi  gosod  ei  ben  ar  y  plocyn,  ceisiodd  gan  wr  y  fwyall  ddal 
ei  law  am  foment  tra  y  symudai  ei  farf  oddiar  fíbrdd  yr  ergyd,  a 
dywedodd  gyda  gwên,  "  Chyflawnodd  fy  marf  yr  un  trosedd.'? 
Tarawyd  ei  ben  ymaith  ag  un  ergyd,  a  gosodwyd  ef  ar  bont  Llun- 
dain.  "Nid  oedd  dim  yn  ddifíÿgiol,"  meddai  un  hanesydd,  "yn- 
ngogoniant  diwedd  y  dyn  hwn  ond  gwell  achos,  mwy  rhydd  oddi- 
wrth  wendid  ac  ofergoeledd." 

Pan  gyrhaeddodd  y  newydd  am  gospedigaeth  Fisher  a  More  i 
Rufain,  cyfírowyd  y  pab  a'i  gardinaliaid,  ac  ysgrifenodd  y  pab 
lythyr  taranllyd  i  wysio  Henry  a'i  bleidwyr  ger  ei  fron  o  fewn  90 
niwrnod,  i  roddi  cyfrif  am  eu  troseddau.  Ac  os  nad  ymddangosent 
o  fewn  yr  amser  hwnw,  yr  oedd  yn  ei  esgymuno,  yn  amddifadu  y 
brenin  o'i  goron,  yn  gosod  yr  holl  deyrnas  dan  waharddiad,  yn 
cyhoeddi  hiliogaeth  Anne  Boleyn  yn  annghyfreithlon,  ac  yn  rhoddi 
rhyddid  i'r  neb  a  fynai  i  orsesgyn  y  wlad.  Gwyliodd  y  pab  am 
adeg  gyfleus  i  gyhoeddi  y  ddedryd ;  ae  yn  y  cyfamser  gwnaeth, 
Henry  bob  darpariadau  i  wrthweithio  ei  ddylanwad.  Cadarnhaodd 
ei  gyfeillgarwch  â  brenin  Ffrainc;  a  chymhellodd  amryw  o  dduw- 
inyddion  diwygiadol  Germany  drosodd.  Apwyntiodd  Cromwell, 
yr  hwn  nad  oedd  ond  lleygwr,  yn  rhaglaw  eglwysig  dano  i  lywyddu 
holl  achos  yr  eglwys.  Ac  wrth  weled  cyndynrwydd  y  mynachod, 
a'r  fath  ateg  oeddent  i  ddylanwad  y  pab,  penderfynwyd  dinystrio  y 
mynachdai  lleiaf.  Yn  wir  nid  oedd  llawer  o  honynt  ond  nythle  pob 
twyll  a  drygioni,  er  nad  oeddent,  yn  ddiau,  cynddrwg  a'r  adroddiad 
a  wnaed  o'u  cyflwr  gan  weision  Cromwell.  Ac  yn  Chwefror,  1536, 
caniataodd  y  senedd  i  ddinystrio  dros  dri  chant  o'r  mynachdai  lleiaf 


206  HENRY  VIII. 

yr  liyn  a  ddygodd  swm  o  dros  gan  mil  o  bunau  i  goffrau  y  brenin, 
yn  nghyda  ehyllid  blynyddol  o  ddeuddeg  mil  ar  ugain. 

Ar  y  8fed  o  Ionawr,  yn  y  flwyddyn  a  nodwyd,  y  bu  farw  y 
frenines  Catharine,  yn  Kimbolton.  Gwrthododd  Henry  iddi  gael 
golwg  ar  ei  phlentyn,  Mary,  cyn  marw ;  er  hyny  ysgrifenodd  lythyr 
ato  o'r  mwyaf  anwyl  a  serchog,  yn  yr  hwn  y  galwai  ef  ei  "han- 
wylaf  arglwydd,  frenin,  a  gwr."  Dywedir  i'r  llythyr  dynu  dagrau 
o  lygaid  Henry !  Gorchymynodd  ei  chladdu  yn  deilwng  o'i  hurddas, 
ac  i'r  llys  wisgo  galar-wisgoedd.  Ond  os  daeth  y  newydd  am  farw- 
olaeth  y  frenines  ag  ychydig  o  brudd-der  i  feddwl  Henry,  dygodd 
lawenydd  i  Anne,  a  thorodd  orchymyn  ei  gwr  trwy  wisgo  yn  fwy 
llonwych  nag  arfer.  Teimlai  mae  yn  bosibl  fod  ei  sefyllfa  yn 
ddyogel  bellach :  a  dy wedir  iddi  ddy weyd,  "  Yr  wyf  yn  awr  yn 
frenines.,,  Ond,  druan,  yr  oedd  hi  ei  hun  yn  ymyl  y  dibyn,  a'i 
diwedd  anffodus  yn  agosâu. 

Tair  wythnos  wedi  marwolaeth  Catharine  y  ganed  mab  i  Anne ; 
ond  er  mawr  siomedigaeth  i  Henry,  yr  hwn  oedd  mor  awyddus  am 
etifedd,  yn  farw  y  ganed  ef.  Dywedir  iddo  waradwyddo  y  fam  yn 
greulon  o'r  herwydd.  Yr  oedd  serchiadau  Henry  eisoes  wedi 
encilio  oddiwrth  Anne,  ac  wedi  cael  gwrthddrych  newydd  yn 
mysg  un  o'i  llaw-forwynion  hithiau — Jane,  merch  Syr  J.  Seymour; 
a  dechreuodd  ddyfeisio  ffordd  i  gael  ysgariad  eto.  Pan  ddeallwyd 
teimlad  y  brenin,  cynorthwyodd  gelynion  Anne  i  chwythu  y 
wreichionen  yn  fflam.  Er  yr  ymddengys  fod  Anne  yn  hollol  rydd 
oddiwrth  y  cyhuddiad  a  ddygid  yn  ei  herbyn,  yr  oedd  wedi  ei 
chodi  yn  llys  Ffrainc,  ac  felly  yn  arfer  mwy  o  ryddid  yn  ei  hym- 
ddygiad  a'i  hymadroddion  nag  oedd  yn  gyffredin  yn  llys  Lloegr. 
Bu  hyn  yn  sail  eiddigedd  i  lygad  drwg  Henry.  Gwenwynwyd 
meddwl  y  brenin  yn  ei  herbyn  hefyd  gan  Arglwyddes  Rochford, 
chwaer  yn  nghyfraith  Anne — dynes  o  gymeriad  amheus,  a'r  hon 
oedd  ar  delerau  drwg  â'r  frenines.  Cyhuddodd  ei  gwr,  Arglwydd 
Rochford,  o  fod  mewn  cysylltiad  anmhriodol  â'i  chwaer  ei  hun. 

Ar  yr  ail  o  Fai,  yn  ddisymwth  taflwyd  Anne  i'r  Tŵr,  a  chyhudd- 
wyd  hi  o  odineb  â  ítochford  (ei  brawd),  Norris,  Weston,  Brereton, 
a  Smeaton — oll  yn  weinyddion  i'r  brenin.  Gwadai  y  frenines  y 
cyhuddiad  yn  yr  ymadroddion  cryfaf,  ac  felly  y  gwnai  y  lleill  oll. 
Cynygiwyd  ei  fywyd  i  Norris  os  cyfaddefai  euogrwydd  Anne;  ond 
dy wedodd  fod  yn  well  ganddo  ef  farw  na  rhoddi  cam-dystiolaeth  yn 
erbyn  y  dieuog.  Ysgrifenodd  yr  archesgob,  Cranmer,  lythyr  at 
Henry  o'i  phlaid:  ac  ar  yr  un  diwrnod  ysgrifenodd  Anne  ei  hun 
lythyr  yn  ddigon  i  beri  cyffroad  yn  mhob  peth,  oddigerth  calon 
Henry;  daliodd  hono  yn  ddiysgog.  Ar  y  lófed  profwyd  achos  y 
frenines  a'i  brawd;  a'u  hewythr,  Duc  Norfolk,  oedd  llywydd  y 
cynghor  o  bendefigion  a  eisteddent  ar  yr  achos.     Condemniwyd 


HENRY  YIII.  207 

Anne  i  gael  tori  ei  phen,  neu  ei  llosgi,  yn  ol  ewyllys  y  brenin. 
Pan  glywodd  y  ddedryd,  gwaeddodd,  "O  Dad  a  Chreawdwr!  O 
tydi,  yr  hwn  wyt  y  ffordd,  y  gwirionedd,  a'r  bywyd!  ti  a  wyddost 
nad  wyf  yn  haeddu  y  farwolaeth  hon."  Ymddangosodd  ei  wraig  ei 
hun  yn  dyst  yn  erbyn  Arglwydd  Hochford,  a  chondemniwyd  yntau 
i  farw.  Tystiodd  y  carcharorion  eraill  ei  dieuogrwydd  hyd  y 
diwedd,  oddigerth  Smeaton,  yr  hwn  a  ddywedodd,  "ei  fod  yn 
haeddu  marw."  Ond  bernid  iddo  ddyweyd  hyn,  naill  ai  er  mwyn 
cael  arbediad,  neu  gyda  chyfeiriad  at  ddrygau  eraill  a  gyfiawnodd* 
Dyoddefodd  Anne  ei  thynged  gyda  gwroldeb  a  thawelwch  digyffro. 
Y  dydd  cyn  dyoddef  dywedodd  wrth  Kingston,  ceidwad  y  Tŵr, 
"  Clywais  na  chaf  farw  hyd  y  prydnawn,  ac  y  mae  yn  oíidus  iawn 
genyf ;  yr  oeddwn  yn  meddwl  bod  wedi  marw,  a  myned  o  fy  mhoen 
cyn  hyny."  "Nid  oes  fawr  poen,  am  fod  yr  arf  mor  llym,"  ebe 
Kingston.  Atebodd  hithau,  "Clywais  fod  y  dienyddwr  yn  un  da 
iawn ;  ac  y  mae  fy  ngwddf  inau  yn  fain,"  ebai,  gan  roddi  ei  llaw  am 
ei  gwddf.  Ar  y  19eg  o  Fai,  1536,  yn  ngwydd  prif  swyddogion  y 
deyrnas,  arweiniwyd  hi  i'r  arteithglwyd.  Rhoddodd  anerchiad 
synwyrol  yn  yr  ysbryd  goreu  i'r  gwyddfodolion,  heb  feio  neb; 
rhoddodd  ei  henaid  i  Dduw  mewn  gweddi,  ac  wedi  dyweyd,  "Argl- 
wydd  Iesu,  derbyn  fy  ysbryd,"  treiglodd  ei  phen  i'r  llawr  oddiwrth 
fwyall  waedlyd  y  dienyddwr.  Felly  y  bu  farw  Anne  Boleyn,  yn 
mhen  pedwar  mis  ar  ol  Catharine,  ac  yn  mhen  ychydig  gyda  thair 
blynedd  ar  ol  priodi  â  Henry.  Dywedir  i  Henry  fyned  i  hela  ar 
ddydd  ei  dienyddiad  i  Epping  Forest.  Sylwyd  ei  fod  yn  anesmwyth 
ar  frecwast;  ond  yn  y  man,  clywid  trwst  magnel  yn  rhwygo  yr 
awyrgylch — arwydd  ydoedd  i  Henry  fod  y  dienyddiad  drosodd. 
"  Ah!  dyna  hi  ar  ben !"  ebai,  a  chododd  ar  ei  draed;  "gollyngwch 
y  cwn  yn  rhydd,  a  gadewch  i  ni  fyned  ati."  Boreu  dranoeth 
priododd  â  Jane  Seymour,  llaw-forwyn  Anne. 

Galwodd  Henry  senedd  yn  nghyd  eto,  yr  hon  a  gymeradwyodd 
ei  holl  symudiadau,  a  phenderfynwyd  fod  y  neb  a  gydnabyddai 
awdurdod  y  pab  o  Bufain  o  hyn  allan  i  fforfedu  ei  holl  feddianau, 
ac  i  golli  nawdd  y  gyfraith.  Yr  oedd  Henry  fel  hyn,  trwy  ei  hunan- 
oldeb  a'i  ormes,  yn  anymwybodol  yn  arwain  ei  bobl  i  ben  llwybr 
rhyddid  ac  annibyniaeth.  "  Yr  oedd  pob  cam  newydd  a  gymerai  i 
dori  y  cysylltiad  â  Rhufain,  yn  dyfod  yn  saíle  newydd  i'w  ddeiliaid, 
oddiar  ba  un  y  cychwynent  hwythau  eilwaith  mewn  ymchwil  am 
ryddid  mwy  perffaith."  Hyd  yma,  yr  oedd  y  Pabyddion  a'r 
Diwygwyr  yn  ddau  allu  pwysig  yn  y  wlad.  Yn  blaenori  y  Diwyg- 
wyr  yr  oedd  Cranmer,  archesgob  Canterbury;  Latimer,  esgob 
Worcester;  a'r  esgobion  Salisbury,  Bochester,  Hereford,  a  Thy- 
ddewi;  ac  yn  blaenori  y  Pabyddion  yr  oedd  Lee,  archesgob  York, 
yn  nghydag  esgobion  Llundain,  Durham,  Winchester,  a  Lincoln. 


208  HENRY  TITI. 

Galwyd  cymanfa  eglwysig  dan  lywyddiaeth  y  rhaglaw,  Cromwell. 
Yr  oedd  y  brenin  wedi  tynu  cyfres  o  erthyglau  fìydd,  yn  cymeryd 
llwybr  canol  rhwng  y  ddwy  blaid,  y  rhai  nad  oeddent  yn  boddio  y 
naiìl  na'r  llall  yn  dda;  eto  yr  oedd  yn  rhaid  eu  derbyn. 

Yr  oedd  mwyafrif  y  bobl  yn  teimlo  yn  gryf  o  blaid  y  pab,  ac  yn 
erbyn  cyfhewidiadau  a  gormes  y  brenin.  Torodd  terfysgoedd 
pwysig  allan  yn  Sir  Lincoln  yn  gyntaf,  dan  arweiniad  Dr.  Mackrel, 
abad  diweddar  Barlings;  ac  wedi  hyny  yn  y  parthau  gogleddol 
dan  arweiniad  Eske,  Darcy,  Musgrave,  a  Tilby.  Wedi  tywallt 
llawer  o  waed,  ac  wedi  i'r  crogbren,  y  fwyall,  a'r  tân  fod  wrthi  yn 
brysur,  tawelwyd  y  terfysgoedd,  a  maddeuwyd  i'r  gwrthryfelwyr. 

Ar  y  12fed  o  Hydref,  1537,  er  mawr  lawenydd  i  Henry,  rhoddodd 
Jane  Seymour  enedigaeth  i  fab,  yr  hwn  a  alwyd  wedi  hyny  yn  Ed- 
ward.  Bu  y  frenines  farw  yn  mhen  ychydig  ddiwrnodau  ar  ol  ei 
eni.  Ac  er  fod  Henry  yn  ymddangos  yn  hiraethlawn  ar  ol  ei 
wraig,  boddwyd  tristwch  y  gwr  yn  fuan  gan  lawenydd  y  tad. 
Gwnaed  y  baban  ar  unwaith  yn  Dywysog  Cymru  a  Duc  Cornwall, 
a  gwnaed  ei  ewythr,  Edward  Seymour,  yn  Arglwydd  Beauchamp  a 
Iarll  Hereford. 

Cymerodd  Henry  arno  yn  awr  arolygu  a  diwygio  credo  yr  eglwys, 
a  threfhu  llyfrau  duwinyddol  yn  cynwys  ei  olygiadau  ei  hun,  a  chy- 
maint  o  elfenau  y  diwygiad  ag  a  allai  Cranmer  a'i  gyfeillion  wTthio  i 
mewn  iddynt.  Gorchymynodd  hefyd  roddi  copi  o'r  Bibl,  cyfieith- 
iedig  gan  Tyndal  a  Coverdale,  wrth  gadwyn  yn  yr  eglwysi  plwyfol, 
fel  y  gallai  y  plwyfolion  fyned  yno  i'w  ddarllen.  Ac  wrth  weled  y 
gweddill  o'r  mynachdai  yn  parhau  i  ategu  y  pab  a'i  ddylanwad,  a 
chael  eu  bod  wedi  cynorthwyo  yn  y  gwrthryfel  diweddar,  pender- 
fynodd  Henry  eu  dinystrio  oll.  Yn  mhen  dwy  flynedd  yr  oedd  y 
gorchwyl  wedi  ei  gyílawni,  a  chwe  chant  a  phump  a  deugain  o 
honynt,  o'r  dechreu,  wedi  eu  dymchwelyd,  heblaw  y  clafdai,  y 
colegau,  a'r  capelau  perthynol  iddynt.  Ychwanegwyd  eto  y  swm  o 
gant  a  deg  ar  ugain  o  filoedd  o  bunau  y  flwyddyn  i  goffrau  y  brenin. 
Dienyddiwyd  abadau  Glastonbury,  Reading,  a  Colchester,  am 
gefnogi  y  gwrthryfel.  Dynoethwyd  anfoesoldeb  eraill,  ac  atafael- 
wyd  gyda  dirmyg  y  gweddillion  santyddol  twyllodrus  a  gedwid  yn 
y  lleoedd  cysegredig.  Yr  oedd  amryw  o'r  adeiladau  hyn  yn  meddu 
llaeth  Mair;  clust  Malchus,  yr  hwn  a  dorwyd  ymaith  gan  Pedr; 
ewinedd  by sedd  traed  St.  Edmund ;  gwaed  Iesu  Grist,  a  chanoedd 
o'r  cyfíelyb  bethau.  Wrth  gofio  y  dirmyg  a  daflodd  Thomas  à 
Becket  ar  awdurdod  y  brenin,  er  ei  fod  wedi  marw  ys  pedwar  can 
mlynedd,  gwysiwyd  ef  i  ymddangos  o  fewn  deng  niwrnod  ar  ugain 
o  flaen  cynghor  i  ateb  y  cyhuddiadau  a  roddid  yn  ei  erbyn.  Ni 
raid  dyweyd  wrth  y  darllenydd  nad  ufuddhaodd  i  alwad  Henry  VIII. ; 
ac  felly  condemniwyd  ef  o  deyrn-fradwriaeth.     Tynwyd  ei  enw  o'r 


HENEY  VIII.  209 

calendar,  torwyd  i'w  greirgell,  cymerwyd  yr  anrhegion  a'r  addurn- 
iadau  gwerthfawr  oll  oddiyno,  cloddiwyd  ei  esgyrn  i  fyny,  llosgwyd 
hwy  yn  ülw,  a  bwriwyd  eu  llwch  gyda'r  gwynt.  Dinystriwyd 
hefyd  lyfrgelloedd  llawnion  o  lyfrau  gyda'r  sefydliadau  hyn,  trwy 
yr  hyn  y  colledwyd  hanesiaeth  a  llenyddiaeth  y  wlad  yn  fawr. 

Pan  gyrhaeddodd  y  newydd  am  y  gwaradwydd  a'r  difrod  hwn  ar 
sefydlìadau  a  meddianau  eglwysig  glustiau  y  pab,  llanwyd  ef  a'i 
gardinaliaid  o  gynddaredd  at  Henry.  Gwelwyd  ei  bod  yn  ano- 
beithiol  i  enill  ei  fíafr  mwyach,  a  phenderfynwyd  cyhoeddi  yr 
esgymundod  oedd  eisoes  wedi  ei  ddarparu  er  ys  tair  blynedd. 
Yn  1038,  traddododd  y  pab  enaid  Henry  i'r  diafol,  a'i  deyrnas  i'r 
cyntaf  a'i  goresgynai.  Gosodai  ef  yn  mysg  erlidwyr  ereulonaf  yr 
eglwys,  ac  yn  euog  o  bob  drwg. 

Yr  oedd  Peginald  Pole,  un  o  deulu  breninol  Lloegr  (cefhder  i 
fam  Henry),  yn  awr  yn  gardinal  yn  Itali,  ac  yn  selog  o  blaid  ypab. 
Yr  oedd  wedi  derbyn  ffafrau  o  law  y  brenin,  yr  hwn  oedd  ar  fedr 
ei  godi  i  safle  uchel.  Ond  wedi  i  Henry  yru  ato  i  ofyn  ei  farn  am 
ei  ysgariad  â  Catharine,  a'i  ymgymeriad  â  llywyddiaeth  yr  eglwys, 
ysgrifenodd  Pole  lyfr  yn  gwrthwynebu  y  hrenin  mewn  iaith  gref 
a  chyffrous.  Tybia  rhai  fod  yn  mryd  y  cardinal  briodi  y  dywysoges 
Mary,  ac  esgyn  i  orsedd  Lloegr,  a'i  fod  yn  dwyn  yn  mlaen  oheb- 
iaeth  ddirgel  â  phersonau  yn  y  wlad  hon.  Beth  bynag,  cynddeir- 
iogodd  Henry  yn  ei  erbyn,  cynygiodd  swm  mawr  o  arian  am  ei  ben, 
a  thywalltodd  ei  lid  ar  ei  deulu.  Taflwyd  ei  fam,  Iarlles  Salisbury, 
a'i  frodyr,  Arglwydd  Montague  a  Geoffrey  Pole,  Courtenay,  Neyille, 
ac  eraill,  i'r  Tŵr.  Condemniwyd  Montague,  Courtenay,  a  Neyille, 
am  gefhogi  Cardinal  Pole,  gelyn  y  brenin,  a  cheisio  amddifadu  y 
brenin  o'i  awdurdod,  a  thorwyd  eu  penau.  Yn  mhen  agos  dwy 
flynedd  llusgwyd  Iarlles  Salisbury  allan  o'i  chell  yn  y  Tŵr  i'r  arteith- 
gìwyd.  Yr  oedd  y  berthynas  agosaf  i'r  brenin,  ac  yn  awr  yn  dri 
ugain  mlwydd  a  deg  oed.  Pan  geisiwyd  ganddi  osod  ei  phen  ar  y 
plocyn,  dywedodd,  "Na,  ni  fu  dim  bradwriaeth  erioed  yn  fy  mhen 
i,  ac  os  oes  raid  i  chwi  ei  gael,  rhaid  i  chwi  ei  fýnu  fel  y  gai!och.'> 
Ac  yr  oedd  ei  gwallt  gwyn  wedi  ei  liwio  â  gwaed  gan  ergydion  ei 
dienyddwyr,  cyn  iddynt  lwyddo  i  gael  ei  phen  i'r  plocyn.  Daliwyd 
hi  i  lawr  gydag  anhawsder,  hyd  nes  i'r  fwyall  wneyd  ei  gorchwyl. 

Yr  oedd  Henry,  er  ei  fod  wedi  dryllio  jt  iau  Rufeinig,  ac  yn 
benderfynol  i  ysgubo  holl  offerynau  y  pab  allan  o'i  lywodraeth,  eto 
am  ddangos  ei  hun  yn  llawn  sel  dros  yr  athrawiaeth,  ac  mor  llym  a 
neb  yn  erbyn  y  rhai  a  ystyriai  ef  yn  hereticiaid.  IJn  o'r  pynciau 
mawrion  a  amddiffynai  y  brenin  oedd  presenoldeb  corphorol  Crist 
yn  y  swper  santaidd.  Yr  oedd  un  John  Lambert,  ysgolfeistr  dysg- 
edig  yn  Llundain,  yn  dal  nad  oedd  y  swper  ond  coffadwriaethol,  a 
hudwyd  ef  gan  un  í)r.  Taylor  i  osod  ei  syniadau  ar  bapyr.     "Wedí 


210  HENHY  VIII. 

i  Taylor,  Barnes,  a  Cranmer,  gydymgynghori,  dygwyd  achos  Lam- 
bert  i  brawf.  Darparwyd  Neuadd  Westminster  at  y  pwrpas,  a 
daeth  y  brenin,  ei  bendefìgion,  a'r  esgobion  yn  nghyd,  nes  gorlenwi 
yr  ystafell.  Dygwyd  Lambert  ger  bron,  ac  aniddiffynodd  ei  hnn 
yn  wrol  am  bum  awr  yn  erbyn  dadleuon  yr  esgobion.  O'r  diwedd, 
gofynodd  y  brenin  iddo,  "  A  gefaist  ti  ddigon  bellach,  was?  Pa 
un  ai  byw  ai  marw  a  ddewisi?"  Atebodd  Lambert  ei  fod  yn  taflu 
ei  hun  ar  drugaredd  y  brenin.  Dywedodd  y  brenin  uad  oedd  ganddo 
ef  yr  un  drugaredd  i  hereticiaid;  a  darllenodd  Cromwell  ddedryd 
marwolaeth  uwch  ei  ben.  Dangoswyd  mwy  o  greulondeb  nag 
arfer  yn  ei  ddienyddiad,  trwy  ei  losgi  wrth  dân  araf  yn  Smithíield. 
Pan  oedd  ei  goesau  a'i  forddwydydd  wedi  eu  llosgi  ymaith  hyd  at 
ei  gorph,  a  phan  roddwyd  gwth  i'r  gweddill  o  hono  i  ganol  y 
fflamiau,  gwaeddodd  allan  amryw  weithiau,  "Neb  ond  Crist!  Neb 
ond  Crist!"  Ac  â'r  geiriau  hyn  yn  ei  enau  y  bu  farw.  Llosgwyd 
amryw  eraill  yn  y  dull  mwyaf  creulon  wrth  groes  St.  Paul,  ac  yn 
Smithfield,  tua'r  un  amser.  Dygwyd  hefyd  hen  groes  enwog  o 
Ddeheudir  Cymru,  yr  hon  a  elwid  gan  y  bobl  Dafydd  Darfel 
Gatherin,  a  llosgwyd  hi,  a  mynach  wedi  ei  grogi  arni,  yn  Smithfield.^ 

Mewn  senedd  a  gynaliwyd  yn  fuan  ar  ol  hyn  (1539),  pasiwyd  y 
Chwe  Pwnc,  neu  y  Ddeddf  Waedlyd,  yr  hon  a  luniwyd,  mae  yn 
debyg,  gan  yr  esgob  Gardiner  a'r  brenin.  Chwech  pwnc  y  ddeddf 
hono  oeddynt, — 1.  Fod  corph  naturiol  Crist  yn  y  swper  dan  ffurf, 
ond  heb  sylwedd,  bara  a  gwin.  2.  Nad  oedd  cymundeb  yn  y  ddau 
fath  yn  angenrheidiol.  3.  Nad  oedd  offeiriaid  i  briodi.  4.  Fod 
addunedau  gwyryfdod  i'w  cadw.  5.  Fod  oíferen-wasanaeth  annghy- 
hoedd  i'w  chynal.  6.  Fod  cyffesiadau  dirgelaidd  yn  briodol  ac 
angenrheidiol.  Y  gospedigaeth  am  droseddu  y  cyntaf  oedd  marw- 
olaeth  heb  drugaredd;  ac  yr  oedd  y  neb  a  droseddai  yn  erbyn  y 
pum  pen  olaf  i  gael  ei  gymeryd  i  fyny  fel  drwg-weithredwr.  Yr 
oedd  yr  holl  offeiriaid  priodasol  hefyd  i  roddi  eu  gwragedd  heibio 
ar  unwaith,  neu  gael  eu  cymeryd  i  fyny  fel  godinefywyr. 

Arwyddwyd  cydsyniad  â'r  gyfraith  orthrymus  hon  gan  y  ddau 
Dŷ;  ond  rhoddodd  Shaxton  a  Latimer,  esgobion  Salisbury  a  Wor- 
cester,  eu  hesgobaethau  i  fyny,  a  thaflwyd  hwy  i'r  Tŵr.  Bu  Cran- 
mer  yn  ddigon  gwrol  i  ddyweyd  yn  erbyn  y  gyfraith,  a  goddefwyd 
ei  wrthwynebiad  gan  y  brenin  yn  ddisylw.  Beth  bynag,  gyrodd 
yr  archesgob  ei  wraig  a'i  blant  drosodd  i  Germany,  ac  ymadaw- 
elodd  dan  y  ddeddf  waedlyd,  gan  hyderu  y  delai  y  Bibl,  yr  hwn 
oedd  yn  awr  yn  cael  ei  brysur  ledaenu  yn  mysg  y  bobl,  yn  fuan  i 
droi  y  dylanwad  gormesol  yn  ol.  Yr  oedd  y  gyfraith  hon  yn  boddio  i 
y  Pabyddion  yn  fawr,  a  gwnaethant  ddefnydd  da  o  honi.  Yn  mhen  | 
ychydig  amser  yr  oecíd  pum  cant  wedi  eu  taflu  i  garcharau.  Yn  yr 
*Knight,  Hume. 


HENHY  YIII.  211 

un  senedd  hefyd  ag  y  pasiwyd  y  "Ddeddf  Waedlyd,"  y  penderfyn- 
wyd  fod  cyhoeddiad  y  brenin  yn  gyfartal  mewn  awdurdod  a  deddf 
seneddol.  Felly  gwnaeth  y  senedd  ryfedd  hon,  er  iddi  ddangos 
peth  gwrthwynebiad  i'r  olaf,  aberth  hollol  o  ryddid  crefÿddol  yn 
y  naill,  ac  o  ryddid  gwladol  yn  y  llall. 

Yr  oedd  Henry  yn  awr  wedi  bod  yn  wr  gweddw  am  tua  dwy 
flynedd;  ac  er  gwneyd  amryw  gynygion,  yn  methu  boddio  ei  hun 
mewn  gwraig.  O'r  diwedd,  trwy  offerynoliaeth  Cromwell  yn  benaf, 
gwnaeth  gytundeb  priodas  ag  Anne,  merch  Duc  Cleves,  o  Germany, 
yr  hon  oedd  dywysoges  Brotestanaidd.  Nid  oedd  Henry  erioed 
wedi  ei  gweled;  ond  ymddibynai  am  ei  thegwch  ar  ddarlun  o  honi 
wedi  ei  dynu  gan  Hans  Holbein.  Yr  oedd  Henry  gymaint  ei 
awyddfryd  am  weled  Anne,  fel  yr  aeth  i  Rochester  i'w  chyfarfod; 
ond  pan  welodd  hi,  cafodd  gymaint  o  siomedigaeth  yn  ei  gwedd  a'  i 
hymddygiad,  fel  mai  prin  y  gallodd  ymddwyn  yn  weddus  tuag  ati. 
Digiodd  y  brenin  wrth  Cromwell  am  ei  arwain  i'r  fath  brofedigaeth, 
a  cheisiodd  ganddo  ddyfeisio  rhyw  ffordd  i  dori  y  cytundeb.  Ond 
yr  oedd  hyn  yn  anhawdd  a  pheryglus,  ac  ofnai  y  brenin  y  canlyniad 
o  daflu  y  íath  sarhad  ar  y  dy wysoges,  a  thynu  ty wysogion  Germany 
am  ei  ben.  "  Wel,  nid  oes  dim  i  wìieyd,"  ebe  y  brenin  mewn  tôn 
oíidus,  "rhaid  i  mi  roddi  fy  mhen  yn  yr  iau."  Cyflawnwyd  defod 
eu  priodas  gan  Cranmer,  yn  nechreu  lonawr,  1540;  ond  methodd 
Anne  enill  serchiadau  ei  phriod.  Yn  nheimlad  dolurus  ei  siomed- 
igaeth  penderfynodd  y  brenin  fýnu  rhyw  lwybr  i  ysgaru  ag  Anne5 
a  dial  ar  Cromwell. 

Galwyd  y  senedd  yn  nghyd,  ac  ymddangosai  Cromwell  mewn 
cymaint  bri  ag  erioed.  Dyrchafwyd  ef  yn  uwch  eto  er  mwyn 
gwneyd  ei  gwymp  yn  fwy.  Rhoddwyd  larllaeth  Essex  iddo,  a 
gwnaed  ef  yn  Farchog  y  Gardas ;  ond  ar  yr  un  pryd  yr  oedd  drwg 
yn  magu  o  amgylch  ogylch  iddo.  Yr  oedd  eiddigedd  y  pendefigion 
yn  llosgi  tuag  ato  wrth  weled  un  wedi  ei  godi  o'r  dosbarth  isel  i  fod 
yn  ben  arnynt.  Yr  oedd  lliaws  y  bobl  yn  ddig  wrtho  am  ddym- 
chwelyd  y  mynachdai;  y  Pabyddion,  am  ei  fod  yn  elyn  i'w 
crefydd;  a'r  Protestaniaid  am  iddo  basio  deddf  y  Chwe  Pwnc. 
A'r  brenin  hefyd,  er  mwyn  dial  arno  am  gefnogi  ei  briodas  an- 
ffodus,  ac  er  mwyn  boddio  y  bobl,  a  benderfynodd  ei  ddyfetha. 

I  wneyd  pethau  yn  waeth  fyth,  hudwyd  serchiadau  y  brenin  gan 
un  Catharine  Howard,  nith  Duc  Norfolk,  yr  hon  oedd  yn  Babyddes 
selog,  a'i  hewythr  Norfolk  yn  elyn  i  Cromwell.  Ar  y  lOfed  o 
Fehefin,  y  diwrnod  cyntaf  y  cymerodd  Cromwell  ei  eisteddle  yn 
Nhŷ  yr  Arglwyddi  fel  larll  Essex,  cymerwyd  ef  i  fyny  fel  bradwr, 
a  thaflwyd  ef  i'r  Tŵr.  Penderfynwyd  ei  dynged  trwy  warthrudd- 
iad  heb  brawf  rheolaidd — dyfais  a  luniwyd  gan  Cromwell  ei  hun. 
Ysgrifenodd  Cranmer  lythyr  at  y  brenin  i  ddadleu  o'i  blaid,  ond  ni 


212  HENRY  YIII. 

thyciodd.  Prysurodd  Henry  orchwyl  yr  ysgariad.  Cymerwyd  yr 
esgus  i  fyny  fod  Anne  wedi  gwneyd  cytundeb  priodasol  â  Duc 
Lorraine  cyn  priodi  â  Henry.  Perswadiwyd  lii  i  roddi  y  titl  o 
frenines  i  fyny,  a  derbyn  y  titl  o  chwaer  i'r  brenin  yn  ei  le. 
Bhoddwyd  yr  achos  i  bwyllgor,  yn  cynwys  y  ddau  archesgob,  yn 
nghydag  amryw  esgobion  a  chlerigwyr  detholedig.  Penderfynodd  y 
pwyllgor  hwnw  fod  y  briodas  yn  ddirym  ac  ofer.  Cadarnhawyd  y 
penderfyniad  gan  y  senedd,  a  chyhoeddwyd  ef  yn  deyrn-fradwriaeth 
i  amheu  y  pwnc  hwnw  drachefn.  Bhoddwyd  palas  Bichniond  i 
Anne,  a  gwaddol  o  dair  mil  o  bunau  y  ílwyddyn;  a  chafwyd  ganddi 
ysgrifenu  llythyr  at  ei  brawd,  Duc  Cleves,  i  ganmol  caredigrwydd 
Henry  a'i  bobl  tuag  ati.  Ysgrifenodd  Cromwell  lythyrau  o'r 
mwyaf  taer  ac  erfyngar  i  ofyn  maddeuant  ei  frenin ;  ond,  er  y  dy- 
wedîr  iddynt  dynu  dagrau  o'i  lygaid,  yr  oedd  ei  galon  ystyfhig  wedi 
caledu,  ac  nis  gallai  drugarhau.  Torwyd  pen  Cromwell  ar  Fryn  y 
Tŵr,  Gorphenaf  28ain,  1540. 

Yr  oedd  llywyddiaeth  cynghor  y  brenin  yn  awr  yn  nwylaw  Duc 
Norfolk  a'r  esgob  Gardiner,  a  dechreuodd  erledigaeth  greulon  ar 
Brotestaniaid  a  Phabyddion.  Dau  ddíwrnod  ar  ol  dienyddiad 
Cromwell  y  llosgwyd  Barnes,  Jerome,  a  Gerrard  yn  Smithfield,  fel 
hereticiaid,  am  bregethu  cyfìawnhad  trwy  ífydd;  ac  ar  yr  un  dydd 
y  crogwyd  ac  y  darniwyd  tri  Phabydd  am  wrthod  cydnabod  uchaf- 
iaeth  eglwysig  Henry.  Y  tro  hwn,  fel  ar  brydiau  eraill,  yr  oedd 
Protestant  a  Phabydd,  wedi  eu  cyplu  yn  nghyd,  yn  cael  eu  gyru  i 
Smithfield.  Dywedir  i  Ffrancwr  waeddi  allan  wrth  eu  gweled, 
4Í  Arglwydd  mawr!  sut  mae  dynion  yn  gallu  byw  yma,  lle  mae 
Pabyddion  yn  cael  eu  crogi,  a  gwrth-Babyddion  yn  cael  eullosgi!" 

Yr  oedd  Henry  erbyn  hyn  wedi  priodi  yn  ddirgel  â  Catharine 
Howard,  ei  bumed  wraig ;  ar  yr  8fed  o  Awst,  gwnaed  arddangosiad 
cyhoeddus  o  honi  fel  brenines.  Yr  oedd  hyn  yn  destun  llawenydd 
i'r  Pabyddion,  gan  fod  Catharine  yn  Babyddes  frwd,  ac  eisoes  wedi 
enill  llywodraeth  ar  galon  y  brenin. 

YnEbrill,  1541,  cododd  gwrthryfel  yn  erbyn  y  llywodraeth  yn 
mharthau  gogleddol  y  deyrnas;  ond  darostyngwyd  ef  yn  fuan;  ac 
yn  nghwrs  yr  haf  cymerodd  y  brenin  daith  i'r  gogledd,  er  mwyn 
tawelu  meddyliau  y  bobl,  a  chyda  bwriad  i  gyfarfod  â'i  nai,  James 
o  Ysgotland,  er  ei  gynghori  yntau  i  atafaelu  y  meddianau  eglwysig. 
Ond  yr  oedd  dylanwad  ei  wraig  a'r  clerigwyr  yn  drech  na  James, 
ac  anfonodd  esgusawd  dros  beidio  cyfarfod  â'i  ewythr  o  Loegr  yn 
York.  Digiodd  Henry  yn  fawr,  a  dychwelodd  i  Lundain  gyda 
bygythion  croch  yn  erbyn  James;  ond  yr  oedd  trallod  mwy  yn  ei 
aros  dan  ei  gronglwyd  ei  hun. 

Dygwyd  cyhuddiadau  at  yr  archesgob  Cranmer  yn  erbyn  y 
frenines,  o  ymddygiadau  anniwair  a  godinebus  cyn  ac  wedi  priodi, 


HENBY  YITÍ.  213 

gan  un  o'r  enw  Lascelles.  Dywedid,  ar  seilian  cedyrn,  fod  gwein- 
yddion  iddi,  o'r  enw  Derham  a  Mannoeh,  wedi  bod  mewn  cymun- 
deb  anmbriodol  â  bi.  Taflwyd  Cranmer  i  gyfyng-gynghor,  ac  rii 
wyddai  pa  fodd  i  ymlwybro.  Yr  oedd  y  fatb  newydcl  pwysig  yn 
rby  beryglus  i'w  gelu,  ac  yn  ymddangos  mor  beryglus  i'wgyhoeddi. 
Rhocldocld  Cranmer  yr  achos  o  flaen  y  canghellydd  Audley,  a  Iarll 
Hertford,  a'r  penderfyniad  y  daetbant  iddo  oedd,  fod  i  Cranmer 
bysbysu  y  petb  i'r  brenin.  Rhoddocld  yr  arcbesgob  ef  ar  ddu  a 
gwyn,  a  gosododd  ef  yn  llaw  Henry.  Tarawyd  y  brenin  â  syndod, 
a  mynai  mai  anwiredd  oedd  y  cwbl.  Betb  bynag,  parodd  i  ym- 
ebwiliad  manwl  gael  ei  wneyd.  Daliwyd  Derham  a  Mannock,  a 
cbyfaddefasant  eu  heuogrwydd.  Yr  oedd  y  cyntaf  wedi  bod  yn  cyd- 
orwedd  â  bi  cyn  iddi  briodi,  a  tbystion  eraill  i'w  cael  i  brofi  byny. 
Pan  adroddwyd  y  tystiolaetbau  byn  wrtb  y  brenin,  aetb  yn  fucl;  ac 
ar  ol  cryn  ddystawrwydd,  torodd  i  wylo  yn  bidl.  Anfonwyd  i  boli 
y  frenines.  Gwadodd  bi  y  cwbl  ar  y  cyntaf,  ond  o'r  diwedd  cyf- 
addeíbdd  y  cwbl  wrtb  Cranmer,  a  gosododd  ei  benw  wrtb  ei  cbyf- 
addefìad;  ond  parbaodd  byd  y  diwedd  i  dystio  nad  oedd  wedi  bod 
yn  anfíyddlon  i'w  gwely  priodasol  er  pan  briododd  â  Henry. 
Cafwyd  fod  Arglwyddes  Rochford  (yr  bon  a  gybuddodd  ei  brawd 
a'i  cbwaer  yn  nghyfraith,  Anne  Boleyn)  yn  ngbyfrinacb  Catharine, 
ac  yn  ei  cbynorthwyo  yn  ei  drygioni.  Crogwyd  Derham,  a  tbor- 
wyd  pen  un  arall  o'r  enw  Culpeper;  a  thaflwyd  amryw  eraill  i 
garchar  am  beidio  datguddio  yr  byn  a  wyddent  am  ymddygiad  anni- 
wair  y  frenines.  Pan  gyfarfu  y  senedd  yn  Ionawr,  1542,  pasiwyd 
biliau  o  warthruddiad  yn  erbyn  Catbarine  a'r  Iarlles  Rochford,  ac  ar 
y  13eg  o  Chwefror,  torwyd  eu  penauyn  y  Tŵr.  Yn  ysgrif  gwarth- 
ruddiad  Catharine  yr  oecld  y  penran  hynod,  fod  i  bob  dynes  a 
fyddai  ar  fedr  priodi  a'r  brenin,  neu  un  o'i  olynwyr,  hysbysu  yn 
mlaen  llaw  os  na  fyddai  ei  mborwyndod  ganddi,  neu  gael  ei  chyf- 
rif  yn  euog  o  fradwriaeth ;  a  bod  pob  un  fydclai  yn  wybyddus  o  hyny 
ac  a  beidiai  hysbysu,  yn  euog  o  fradwriaeth ;  ae  òs  huclid  unrhy w 
ddyn  i  odineb  gan  y  frenines,  ei  bod  i  ddyoddef  fel  bradwr. 
Chwarddai  rbai  am  ben  y  gosodiadau  hyn,  a  dywedent  na  clcly- 
lasai   y  brenin  gan  hyny  geisio  gwraig  oncl  o  fysg  gwecldwon. 

Yn  1541,  cymerodd  Henry  arno  ei  hun  y  titl  o  frenin  Iwerddon; 
arglwyddi  Iwerddon  y  gelwid  y  breninoedd  o'r  blaen,  ond  yn  awr 
gwnaed  hi  yn  deyrnas ;  ac  i  gadw  y  bobl  yn  dawel,  cododcl  y  brenin 
amryw  o'r  Gwyddelod  penaf  i'r  bendeflgaeth.  Gyrodd  Henry 
befyd  fyddin  o  ugain  mil  o  wŷr,  dan  lywyddiad  Duc  Xorfolk,  i 
flâangellu  Ysgotland  am  y  sarhad  diweddar  a  gafodd  gan  James. 
Ffodcl  yr  Ysgotiaid  mewn  dyryswch  o  flaen  y  Saeson;  dygodcl  y 
siomedigaeth  glefyd  ar  James,  a  bu  farw  yn  fuan  ar  olhyn,  gan 
adael  baban  newydd  eni,  o'r  enw  Mary,  ar  ei  ol.    C^mygiodd  Henry 


214  HENRY  VIII. 

yn  ddioed  wneyd  cytundeb  priodas  rhwng  y  baban  hwn  a'i  fab, 
Edward;  ond  rhwystrwydsef  trwy  ddylanwad  Cardinal  Beaton,  yr 
hwn  a  ifugiodd  ewyllys  i  James,  yn  yr  hon  yr  enwid  ef  yn  rhaglaw 
y  deyrnas.  Beaton  oedd  blaenor  y  blaid  Babaidd  yn  Ysgotland,  a 
chafodd  gynorthwy  y  frenines  i  gario  allan  ei  gynlluniau.  Ond 
larll  Arran  oedd  perthynas  agosaf  y  frenines,  a  chafodd  hwn  gefn- 
ogaeth  calonog  y  diwygwyr. 

Gan  fod  brenin  Ffrainc  wedi  cynorthwyo  Ysgotland  yn  erbyn 
Lloegr,  yr  oedd  Henry  wedi  digio  wrth  Francis,  a  gwnaeth  gytun- 
deb  â'r  ymerawdwr  Charles  i'w  wrthwynebu.  Yn  Gorphenaf,  1543, 
priododd  Henry  unwaith  eto,  â'i  chweched  wraig,  Catharine  Parr, 
gweddw  Neville,  Arglwydd  Latimer,  yr  hon  oedd  o  olygiadau 
ìffafriol  i'r  diwygiad.  Parhaodd  Henry  i  ddwyn  yn  mlaen  ryfel- 
oedd  diamcan  â  Ffrainc  ac  Ysgotland,  am  rai  blynyddoedd;  ac  er 
ei  fod  fynychaf  yn  gorchfygu,  ni  wnaeth  ond  gwario  ei  olud,  heb 
enill  unrhyw  fantais  iddo  ei  hun  na'i  deyrnas.  Yn  1546,  rhoddwyd 
terfyn  ar  y  rhyfeloedd  hyn  trwy  gytundeb  heddwch. 

Wedi  marw  Duc  Suffolk  a'r  canghellydd  Audley  yn  1545,  dau  o 
brif  gefnogwyr  y  diwygiad,  gwnaed  ymgais  penderfynol  i  ddyfetha 
Cranmer.  Cyhuddwyd  ef  wrth  y  brenin  o  lenwi  y  deyrnas  â  here- 
ticiaid  ffiaidd,  a  thrwy  hyny  osod  yr  orsedd  mewn  perygl ;  a  chyng- 
horwyd  y  brenin  i'w  daílu  ar  unwaith  i'r  Tŵr.  Ond  yr  oedd  gan 
y  brenin  ormod  o  olwg  ar  yr  archesgob  i'w  adael  i  fyned  yn  ysglyf- 
aeth  i  gynddaredd  ei  elynion.  Beth  bynag,  caniataodd  iddo  gael  ei 
alw  dranoeth  o  flaen  y  cynghor.  Ond  gyrodd  y  brenin  am  Cranmer 
y  noswaith  hono,  ac  hysbysodd  ef  o'r  cwbl,  a  chyfarwyddodd  ef  sut 
i  wneyd.  Dywedodd  wrtho  am  hawlio  ei  ragorfraint  fel  un  o'r 
cyfrin-gynghor,  a  mynu  ei  gyhuddwyr  ger  ei  fron,  ac  os  gwrthodid 
hyny,  am  iddo  apelio  at  y  brenin,  a  dangos  y  fodrwy  a  roddwyd 
iddo  yn  awr  gan  Henry.  Dychwelodd  Cranmer  adref,  a  boreu 
dranoeth  gwysiwyd  ef  i  ymddangos  o  flaen  y  cynghor.  Tybiai 
pawb  yn  awr  fod  ei  ddinystr  yn  sicr.  Cafodd  aros  oriau  yn  mysg 
y  bobl  gyífredin  wrth  y  drws  cyn  ei  ollwng  i  mewn  i'r  cynghor. 
Wedi  myned  i  mewn,  hysbyswyd  ef  o'r  cyhuddiadau  a  ddygid  yn 
ei  erbyn,  a'r  bwriad  i'w  daílu  i'r  Tŵr.  Gwrthodwyd  adael  i'w 
gyhuddwyr  ddyfod  ger  ei  fron.  "Mae  yn  ddrwg  genyf,  fy  argl- 
wyddi,"  ebai,  "eich  bod  yn  fy  ngyru  i  gymeryd  y  fath  lwybr,  ond 
wrth  ganfod  eich  bod  yn  bwriadu  gwneyd  chwareu  brwnt  â  mi, 
rhaid  i  mi  apelio  at  y  brenin."  Yna  dangosodd  y  fodrwy  iddynt, 
ac  edrychasant  arni  am  dro  yn  fud  a  synedig.  "  Oni  ddy wedais  i 
ehwi,"  ebe  Arglwydd  Russell  gyda  llw,  "fel  y  buasai?  Gwýddwn 
yn  ddigon  da  na  fuasai  y  brenin  yn  caniatau  carcharu  fy  arglwydd 
o  Canterbury,  ocldigerth  am  deyrn-fradwriaeth."  Dygwyd  yr 
achos  o  flaen  y  brenin,  a  cheryddodd  Henry  hwynt  yn  llym  am  eu 


HENRY  VIII.  215 

hymddygiadau  maleisus  tuag  at  yr  archesgob.  Dywedodd  Norfolk 
mai  yr  amcan  oedd  ganddynt  ydoedd  rhoddi  cyíleusdra  i  Cranmer 
droi  y  cyhuddiadau  yn  ol .  Wrth  orchymyn  y  brenin,  ysgydwasant 
oll  ddwylaw  eu  gilydd,  ac  ymadawsant  mewn  heddwch. 

Cyfarfu  senedd  ddiweddaf  Henry  yn  Tachwedd,  1545,  yr  hon  a 
ganiataodd  symiau  helaeth  o  arian  iddo,  Trosglwyddwyd  iddo 
hefyd  gyllidau  y  prif-ysgolion,  y  clafdai,  a  sefydliadau  rhyddion 
eraill.  Yr  oedd  Henry  yn  falch  o  hyn,  ond  dangosodd  well 
egwyddor  na'i  senedd,  trwy  hysbysu  na  wnai  ysbeilio  dysgeidiaeth 
o'i  gwaddol,  ac  na  fuasai  yn  cyffwrdd  â  chyllidau  y  prif-ysgolion. 
Wrth  dori  y  senedd  i  fyny  yn  mis  Rhagfyr,  gwnaeth  Henry  araeth 
synwyrol,  yn  yr  hon  y  beiai  yn  erwin  yr  ymraniadau  a'r  dadleuon 
crefyddol  oedd  yn  eu  mysg;  a  chynghorai  hwynt  i  fyw  yn  hedd- 
ychlon,  a  pheidio  galw  enwau  cas  ar  eu  gilydd.  Yr  oedd  cynghor 
y  brenin  yn  dda,  ond  efe  ei  hun  oedd  y  diweddaf  i'w  wneuthur. 
Oblegyd  yn  fuan  ar  ol  hyn  cawn  ef  yn  peri  llosgi  Anne  Askew, 
merch  rinweddol  i  farchog  o  Swydd  Lincoln,  yn  nghyda  thri  o 
wrywod,  am  wadu  athrawiaeth  traws-sylweddiad  yn  y  Swper. 
Rhoddwyd  Anne,  cyn  ei  llosgi,  ar  yr  arteithglwyd  i'w  dirdynu, 
gan  obeithio  y  buasai  yn  cyffesu  am  eraill  oeddent  o  gyffelyb  olyg- 
iadau.  Ond  ni  lwyddasant  yn  hyn ;  a  dyoddefodd  y  driniaeth 
greulon  "yn  addfwyn  a  llonydd."  Yr  oedd  yr  arteithglwyd  wedi 
ei  dadgymalu  fel  nas  gallai  sefyll,  a  gorfu  iddynt  ei  chludo  i 
ffagodau  Smithfield  mewn  cadair. 

Bu  by wyd  y  frenines  hefyd  yn  y  chwareu  y  pryd  hwn  oblegyd  ei 
golygiadau  diwygiadol.  Yr  oedd  Catharine  Parr  yn  ddynes  gall, 
fedrus,  a  gochelgar,  eto  byddai  yn  dwyn  ei  dadleuon  â'r  brenin  ar 
bynciau  duwinyddol  weithiau  mor  bell,  fel  ag  i  gynyrchu  amheu- 
aeth  am  dani  yn  meddwl  ei  gwr.  Yr  oedd  y  brenin  yn  awr  wedi 
myned  yn  gorphol  a  thew  iawn,  yn  gymaint  fel  nad  ellid  ei  symud 
ond  mewn  cadair,  a  chlwyf  rhedegog  anwelladwy  ar  ei  goes.  Yr 
oedd  hyn  yn  ei  wneyd  yn  fwy  anfoddog  a  gwenwynllyd  nag  arfer; 
a  byddai  croes-ddadleuon  y  frenines  yn  awr  yn  ei  gyffroi.  Un 
diwrnod,  wedi  i'r  frenines  droi  ei  chefn,  gwnaeth  Henry  sylw 
achwyngar  arni  wrth  Gardiner.  Yr  oedd  yn  dda  gan  yr  esgob 
gael  y  cyfleusdra;  ceisiodd  chwythu  y  wreichionen  yn  fflam,  a 
llwyddodd  i  gael  caniatad  y  brenin  i  ddwyn  cyhuddiad  yn  ei 
herbyn.  Ond  tra  y  bu  Gardiner  yn  cynllunio  llwybr  ei  dinystr, 
aeth  Catharine  at  Henry,  a  thrwy  ei  phwyll  a'i  hynawsedd,  cyff- 
yrddodd  â'r  man  tyner  oedd  yn  ei  galon.  Gofynodd  y  brenin  ei 
golygiadau  ar  rai  pynciau  crefyddol;  atebodd  hithau  mai  y  gwr 
oedd  pen  naturiol  y  wraig,  ac  y  dylasai  ei  barn  hi  gael  ei  rheoleiddio 
gan  ei  eiddo  ef,  ;4Na,  na,  myn  St.  Mary,"  ebe  y  brenin,  "yr  ydych 
chwi  wedi  myned  yn  ddoctor,  Kate,  i'n  dysgu  ni,  ac  nid  i  gael  eich 


216  HENRY  VIII. 

dysgu  genyrh."  Sicrhaodd  hithau  mai  ei  'hamcán  wrth  ddadleu  ag 
ef  oedd  difyru  ei  feddwl,  a  chael  hyfforddiad  iddi  ei  hun.  "  Ai 
felly  y  mae,  caxmd}"  gofynai  y  brenin  yn  siriol.  "Os  felly,  yr 
ydym  ni  yn  berffaith  ffryndiau  eto,  ac  y  mae  y  geiriau  hyn  yn  fwy 
o  werth  yn  fy  ngoiwg  na  phe  cawswn  gan  mil  o  bunau."  Àc  er  i'r 
brenin  fod  ar  fin  ei  gyru  i'r  Tŵr,  cofleidiodd  hi  yn  serchog,  a  chan- 
molodd  hi  wrth  y  rhai  oedd  yn  bresenol.  Dranoeth,  pan  oedd 
Henry  a  Catharine  allan  yn  yr  ardd,  daeth  y  canghellydd  gyda 
deugain  o  wỳr  i  ddal  y  frenines,  heb  feddwl  fawr  am  y  cyfnewidiad 
oedd  wedi  cymeryd  lle.  Cuchiodd  y  brenin,  a  nesaodd  y  frenines 
ymaith.  Clywodd  Catharine  y  geiriau  "  dyhiryn,  ffwl,  anifail,"  yn 
cael  eu  taranu  gan  Henry,  a  dychwelodd  i  gyfryngu.  Dywedodd  y 
brenin  wrthi  mai  ychydig  oedd  y  canghellydd  yn  haeddu  o'r  cared- 
igrwydd  hwn  oddiar  ei  llaw,  pe  gwybuasai  hi  y  cwbl.  Anfonwyd 
ef  ymaith  mewn  gwarth,  gyda  rhybydd  nad  ymddangosai  Gardiner 
ger  bron  y  brenin  mwy,  a  thynodd  Henry  enw  yr  olaf  allan  o  fod 
yn  un  o  weinyddion  ei  ewyllys. 

Yr  oedd  diwedd  Henry  bellach  yn  agosâu,  ond  yr  oedd  un  bywyd 
gwerthfawr  arall  i  syrthio  yn  aberth  i'w  greulondeb.  Duc  Norfolk 
ydoedd  un  o  brif  bendefìgion  y  wlad,  ac  yr  oedd  wedi  gwneyd 
llawer  o  wasanaeth  pwysig  dan  lywodraeth  Henry.  Efe  oedd  un  o 
ílaenoriaid  y  biaid  Babaidd;  a  bu  yn  foddion  i  ddwyn  llawer  o 
fywydau  trueiniaid  oddiarnynt.  Ei  fab,  larll  Surrey,  ydoedd  un 
o'r  boneddigion  mwyaf  ei  alluoedd  a'i  gymhwysderau  yn  y  deyrnas. 
Ofnai  y  brenin  fod  medr  a  phoblogrwydd  y  gwr  ieuanc  hwn  yn 
beryglus  i  dynged  Edward  ei  fab.  Yr  oedd  y  sî  allan  ei  fod  ar  fedr 
priodi  y  dywysoges  Mary,  yr  hyn  oedd  yn  gwneyd  y  perygl  yn  fwy 
tebygol  fyth.  Penderfynodd  y  brenin  esmwythau  ei  feddwl  trwy 
symud  Norfolk  a'i  fab  oddiar  y  ffordd,  a  thanwyd  hwy  i'r  Tŵr,  yr 
un  diwrnod,  ar  y  cyhuddiad  o  deyrn-fradwriaeth.  Cyhuddwyd 
Surrey  o  ddwyn  arf-arwyddion  Edward  y  Cyffeswr,  ac  o  gadw 
Italiaid  yn  ei  wasanaeth,  un  o  ba  rai  a  dybid  ei  fod  yn  ysbiwr. 
Gan  mai  un  o'r  Cyffredin  ydoedd,  profwyd  ei  achos  ef  trwy  reith- 
wyr  yn  y  Guildhall.  Ac  er  gwaethaf  nerth  a  hyawdledd  ei  am- 
ddiffyniad,  condemniwyd  ef  i  farw.  Ac  felly,  ar  y  19eg  o  Ionawr, 
ar  Fryn  y  Tŵr,  y  torwyd  pen  "blodau  y  bendefigaeth  Seisnig,,,  pan 
oedd  Henry  ei  hun  yn  ymdagu  ag  angau.  Dygwyd  bil  gwarth- 
ruddiad  yn  erbyn  ei  dad,  Norfolk,  yn  mhen  wythnos,  a  daeth 
gwarant  yn  gorchymyn  tori  ei  ben  boreu  dranoeth.  Ond,  yn  ffodus 
i  Norfolk,  bu  y  brenin  farw  y  noswaith  hono,  a  galwyd  y  ddedryd 
yn  ol;  felly  cafodd  Norfolk  ei  fywyd  o  safn  marwolaeth. 

Yr  oedd  cyfansoddiad  Henry  er  ys  tro  yn  prysur  ddadfeilio,  a 
phawb  yn  gweled  fod  angau  ynagosâu;  eto  ni  feiddientei  hysbysu, 
•rhag  iddo,  fel  y  gwnaeth  cyn  hyny,  ddial  ei  lid  ar  y  rhai  a  gyhoedd- 


HENR-S  YIII.  217 

ent  ei  farwolaeth.  O'r  diwedd,  beiddiodd  Syr  Anthony  Denny 
ddyweyd  y  gwirionedd  wrtho,  a  dymuno  arno  barotoi  erbyn  yr 
arngylchiad.  Diolchodd  Henry  iddo  am  ei  garedigrwydd,  a  dy- 
munodd  am  weled  Cranmer.  Ond  cyn  fod  Cranmer  wedi  cyrhaedd, 
yr  oedd  y  brenin  wedi  colli  ei  siarad.  Gofynodd  Cranmer  am 
arwydd  os  oedd  yn  marw  mewn  ffydd  yn  Nghrist.  Gwasgodd  y 
brenin  law  yr  archesgob,  ac  yn  mhen  mynyd  bu  farw,  Ionawr  28ain, 
1547,  wedi  byw  pymtheg  mlynedd  a  deugain  a  saith  mis,  ac  wedi 
teyrnasu  dros  ddwy  flynedd  ar  bymtheg  ar  ugain.  Blwyddyn  o'i 
flaen  y  bu  farw  Luther.  Bu  Francis  I.  o  Ffrainc  farw  yn  mhen 
dau  fis  ar  ei  ol;  a  bu  y  pab,  Paul  III.,  farw  cyn  pen  dwy  flynedd. 
Felly  y  symudwyd  yn  agos  i'w  gilydd  amryw  o  brif  ddynion  yr 
amseroedd  cyffrons  a  phwysig  hyn. 

Mae  yn  anhawdd,  ar  ychydig  eiriau,  roddi  desgrifiad  o  gymeriad 
Henry.  Ei  hanes  yw  y  desgrifìad  goreu.  Mae  haneswyr  Pab- 
aidd,  oblegyd  gwaith  Henry  yn  gwrthwynebu  y  pab,  ac  yn  cefhogi 
y  diwygiad,  wedi  caueu  llygaid  ar  bob  peth  ond  ei  ddrwg,  ac  wedi 
gwneyd  eu  goreu  i  fwyhau  hwnw.  Bhaid  dyweyd  ei  fod  yn 
ddyn  caìl,  yn  ysgolhaig  da,  ac  yn  llenor  o  gymhwysderau  anarferol. 
Meddai  ar  dymher  siriol,  ffraeth,  a  chyfeillgar,  yn  enwedig  yn 
mlynyddoedd  cyntaf  ei  deyrnasiad,  yr  hyn  a  enillodd  boblogrwydd 
iddo  gycla'r  lliaws,  na  chollodd  hycl  ddiwedd  ei  oes;  ac  yr  oedd 
ganddo  lygad  mor  graff  fel  na  choclai  neb  ond  y  rhai  mwyaf  galluog 
i  unrhyw  swydd  o  bwys  yn  y  llywodraeth.  Ond  y  mae  ei  gymer- 
iad  wedi  ei  lychwino  gan  ymcldygiadau  o'r  mwyaf  gormesol  a 
chreulon.  Mae  yn  ddigon  gwir  y  byddai  yn  rhaid  i  bob  rhagor- 
iaeth  oedd  yncldo  roddi  ffordcl  pan  ddelai  i  gyffyrddiad  â  theimladau 
llywodraethol  ei  gymeriad — ei  huanolcleb,  ei  drachwant,  a'i  ewyllys 
anhyblyg  ei  hun.  Yr  oedd  ei  ewyllys  yn  anwrthwynebol,  pa 
gyfeiriad  bynag  a  gymerai.  Ni  oddefai  ymresymiad  na  dadl. 
Dyweclir  na  aberthodd  yr  un  tueddiad  erioed  er  mantais  neu  hapus- 
rwydd  arall.  "  Ni  arbedodd  yr  un  dyn  yn  ei  gyncldaredcl,  na'r  un 
ddynes  yn  ei  drachwant."  Dywedai  Syr  Thomas  More,  pan  oedd 
uchaf  yn  ffafr  y  brenin,  a  phan  oedd  y  brenin  newydd  fod  yn  rhodio 
gydag  ef  yn  yr  ardd  am  awr  o  amser,  a'i  fraich  am  ei  wddf,  dy- 
wedai  wrth  Roper,  ei  fab  yn  nghyfraith,  nad  oedd  fawr  o  destun 
ymffrost  yn  y  fath  ffafr,  "oblegyd,"  meddai,  "pe  enillai  fy  mhen 
gastell  i  Henry  yn  Ffrainc,  cai  fyned  yn  union."  Mae  Bwyall  y 
Tŵr,  yr  hon  a  gadwyd  yn  wlyb  gan  waed  ei  wragedd  a'i  bendefigion 
am  gynifer  o  flynyddoedd ;  ac  y  mae  llewyrch  dibaid  fHamiau 
Smithfield  yn  dystion  didaw  ac  anwrthwynebol  yn  erbyn  Henry. 
Ar  yr  un  pryd  nid  yw  ei  holl  ddrygioni  yn  lleihau  dim  ar  werth  y 
diwygiad  y  bu  ef  yn  gymaint  o  offeryn  i'w  ddwyn  oddiamgylch,  ac 
nid  y w  y  diwygiad  mewn  un  modd  yn  gyfrifol  am  ei  gymeriad.    Ac 


218  HANES  CREFYDD. 

fel  y  dywed  Burnet,  "tra  y  gwelwn  ynfydrwydd  a  gwendid  dyn  yn 
holl  ddiffygion  personol  Henry,  y  rhai  oeddent  yn  lliosog  ac  yn 
anferth,  gwelwn  ar  yr  un  pryd  gyfìawnder,  doethineb,  a  daioni  Duw 
yn  ei  waith  yn  gwneuthur  yr  hwn  a  fu  unwaith  yn  falchder  a  gogon- 
iant  Pabyddiaeth,  wedi  hyny  yn  fEangellac  yn  ddinystr  iddi." 

Cymerodd  un  symudiad  gwladol  o  bwys  le  yn  Nghymru  yn  ystod 
teyrnasiad  Henry  VIII.  Yr  oedd  Cymru  wedi  ei  huno  â  Lloegr, 
mae  yn  wir,  dan  Edward  I.,  ond  er  hyny  nid  oedd  wedi  ei  daros- 
twng  dan  yr  un  cyfreithiau.  Yr  oedd  y  dywysogaeth  wedi  ei 
ranu  yn  ddau  barth,  ac  un  o  honynt  yn  cael  ei  lywodraethu  gan  y 
cyfreithiau  Seisnig,  a'r  parth  arall  yn  fath  o  arglwyddiaethau  anni- 
bynol,  heb  gydnabod  unrhyw  gyfreithiau  na  defodau  ond  yr  eidd^nit 
eu  hunain.  Oblegyd  hyn  byddai  troseddwyr  y  cyfreithiau  Seisnig 
yn  íFoi  drosodd  at  yr  arglwyddi  Cymreig  yn  fynych,  ac  yn  cael  eu 
noddi  ganddynt,  a  hyny  yn  achosi  blinderau  a  therfysgoedd. 
Byddai  terfysgoedd  mynych  yn  codi  hefyd  rhwng  yr  arglwydd- 
iaethau  hyn  a'u  gilydd.  "  Ac  felly  y  Cymry  a  anfonasant  erfyniad 
at  Henry  VIII.,  i  ofyn  am  ryddhad  oddiwrth  eu  gorthrymderau,  a 
mwynhad  o'r  un  breintiau  a'u  cymydogion  Saesoneg.  Yr  erfyniad 
hwn,  fel  y  dywedir,  a  eiriwyd  gan  Syr  John  Price,  o'r  Priordy,  yn 
Aberhonddu,  a'r  canlyniad  oedd  estyniad  y  cyfryw  freintiau  iddynt 
(1536).  Ar  y  pryd  hwn  rhanwyd  y  cyfan  o  Gymru  yn  Swyddi  neu 
Siroedd ;  yr  oedd  rhan  o'r  gogledd-dir  wedi  ei  dosbarthu  felly  gan 
Edward  I.,  ac  yn  awr  rhanwyd  y  cyfan  o  Gymru  felly;  a  thrwy 
ryw  annhrefn  neu  gilydd,  gosodwyd  Swydd  Fynwy  yn  mhlith 
Swyddi  Lloegr,  er  fod  y  trigolion  yn  gyffredinol  yn  Gymry,  ac  hyd 
y  dydd  heddyw  ran  fawr  o'r  wlad  yn  arferyd  yr  iaith  Gymraeg."^ 
Bellach  nid  oedd  awdurdod  gan  neb  o'r  arglwyddi  i  noddi  na  phar- 
dynu  troseddwyr;  a  phenodwyd  hefyd  i'r  Siroedd  Cymreig,  gydag 
un  fwrdeisdref  yn  mhob  sir,  anfon  aelod  i'r  senedd  Seisnig. 

III. HANES    CEEFYDD. 

Mae  adeg  teyrnasiad  teulu  Tudor,  ac  yn  arbenig  Henry  VIII.,  yn 
gyfnod  pwysig  yn  hanes  Cristionogaeth.  Yr  ydys  eisoes  wedi 
cyffwrdd  ag  amry w  bethau  cysylltiedig  â  hanes  yr  eglwys  Brydeinig 
yn  nglŷn  â  hanes  Henry,  ac  nis  gellir  yn  awr  ond  troi  y  wyneb  yn 
ol  i  gael  cipolwg  ar  rai  o'r  prif  gyfnewidiadau  yr  aeth  danynt  yn 
y  cyfnod  pwysig  hwn.  Fel  yr  awgrymwyd  eisoes,  yr  oedd  cyfìwr 
yr  eglwys  Babaidd  wedi  myned  yn  isel  a  drwg,  ac  yn  faich  anhawdd 
i'w  ddwyn.  I'r  sylwedydd  arwynebol,  gallasai  fod  ei  chyflwr  yn 
ymddangos  yn  well  nag  y  bu,  a'r  ymosodiadau  yn  erbyn  ei 
hawdurdod  wedi  eu  darostwng.  Yr  oedd  y  Wicliffiaid  wedi  eu 
hymlid  a'u  llosgi,  a  diwygwyr  Bohemia,  John  Huss,  a  Jerome  o 
*  Hanes  Cymru  gan  Carnhuanawc,  tu  dalen  784. 


HANES  CREFYDD.  219 

Prague,  wedi  eu  merthyru,  a'u  canlynwyr  wedi  eu  gwasgar. 
Ond  os  oedd  y  gwrthwynebiad  oddiallan  yn  ymddangos  yn  cilio,  yr 
oedd  y  gwrthwynebiad  mewnol  yn  cynyddu — y  cynghorau  eglwysig 
yn  annghytuno  ac  yn  ymranu,  a  íFydd  yn  anffaeledigrwydd  yr 
esgob  Bhufeinig  yn  gwanhau.  "Ac  os  nad  oedd  un  llais  yn  codi 
i  ymosod  arni,  yr  achos  o  hyny  oedd  fod  pob  un  yn  bryderus  i  gadw 
yr  ychydig  ffydd  oedd  yn  ei  feddiant.  Ofhent  UDrhyw  ergyd,  rhag 
iddo  daflu  yr  holl  adeilad  i  lawr.  Daliai  y  byd  Cristionogol  ei 
anadl;  ond  er  mwyn  gochelyd  galanasdra  yn  yr  hwn  yr  oíhai  ei 
ddinystr  ei  hun.  O'r  foment  y  dychryna  dyn  rhag  gadael  credo  y 
bu  yn  ei  hir  addoli,  y  mae  yn  colli  y  meddiant  arno."^  Ond  os 
ymddangosai  y  gyfundrefn  Babaidd  yn  dawel  yn  ei  gormes  a'i 
ffieidd-dra,  yr  oedcl  elfenau  ei  dymchweliad  yn  ymweithio  yn  brysur. 
Yr  oedd  y  wasg  ar  ei  heithaf  yn  argraffu  yr  ysgrythyrau  a  llyfrau 
eraill,  a'r  Bibl  yn  cael  ei  ddarllen  gan  filoedd  na  welsant  ef  o'r 
bîaen ;  ac  yr  oedd  Rhagluniaeth  yn  addfedu  gwahanol  deyrnasoedd 
ar  gyfer  y  diwygiad.  Llosgwyd  esgyrn  Wicliffe,  a  thaílwyd  eu 
lludw  i'r  Afon;  "cludodd  yr  Afon  ef  i'r  Hafren,  a'r  Hafren  i'r 
cyfyng-foroedd,  a'r  cyfyng-foroedd  i'r  cefnfor  llydan.  Felly  yr 
oedd  lludw  Wicliffe  yn  arddangosiad  o'i  athrawiaeth."  Yr  oedd 
wedi  ymdaenu  yn  mhell  ac  yn  agos,  wedi  lefeinio  a  rhagbarotoi. 
Y  peth  oedd  yn  eisiau  yn  awr  oedd  dyn  cymhwys  i  gasglu  y  gallu- 
oedd  diwygiadol  yn  nghyd,  abeiddio  yr  ymosodiad;  dyn  ag  y  gallai 
ei  ysbryd  dderbyn  syniadau  y  miloedd,  a'i  dafod  eu  cyhoeddi  yn 
eofh  a  diíloesg.  Cafwyd  yr  offeryn  cymhwys  yn 
Martm  Lnther.  mkerson  Martin  Luther,  mynach  tíawd  o  Germany, 
a  anwyd  yn  1483.  Yr  oedd,  er  yn  dlawd,  wedi  cyrhaedd  dysgeid- 
iaeth  uchel,  yn  feddianol  ar  feddwl  galluog,  ac  argyhoeddiadau 
crefyddol  dwfh,  ac  yr  oecld  wedi  ei  ddyrchafu  i  fod  yn  broffeswr 
athroniaeth  yn  mhrif-ysgol  Wittemberg.  Felly  yr  oedd  ef  ar  y 
ffordd  i  binacl  anrhydedd  cyn  tori  allan  fel  diwygiwr;  ond  dan 
gadwynau  ofergoeliaeth  athywyìlwch  Pabyddiaeth  yr  oedd  yn  aros. 
Ond  ar  ddiwrnod  bythgoíiadwy  arweiniodd  rhagluniaeth  ef  ar  draws 
hen  Fibl  wedi  ei  orchuddio  â  llwch ;  agorodd  a  darllenodd  ef  yn 
fyfyriol;  ac  "wrth  fyfyrio,  enynodd  tân,  a  llefarodd  â'i  dafod." 
Tynwyd  y  gorchudd  oddiar  ei  lygaid,  a  bedyddiwyd  ef  ag  ysbrydol- 
iaeth  a'i  cymhwysodd  at  y  gwaith  mawr  oedd  yn  ei  aros. 

Achlysur  y  toriad  állan  oedd  hyn;  yr  oedd  ar  y  pab  Leo  X. 
eisiau  swm  mawr  o  arian  i  adeiladu  eglwys  St.  Pedr  yn  Rhufain,  a 
chymerodd  Iwybr  hynod  tuag  at  eu  casglu.  Penderfynodd  werthu 
anwesau,  neu  lythyrau  maddeuant,  i'r  bobl  trwy  y  gwledydd,  y  rhai 
a  gynwysent  faddeuant  am  bechodau  bwriadol ,  yn  gystal  a  phech- 
oclau  wedi  eu  cyflawni;  a  byddai  y  swm  i  dalu  yn  ymddibynu  ar 
*  D' Aubigne's  History  of  the  Kef  ormation. 


220  HANES  CREFYDD. 

faint  y  trosedd,  a  sefyllfa  y  troseddwr.  Yr  oedd  geiriau  y  maddeueb 
yn  rhedeg  fel  liyn : — "  Cymered  yr  Arglwydd  Iesu  Grist  drugaredd 
arnat,  a  maddeued  i  ti  yn  rhinwedd  ei  santeiddiaf  ddyoddefiadau ; 
ac  yr  wyf  fì,  trwy  ei  awdurdod  ef,  a'i  santaidd  apostolion,  Pedr  a 
Paul,  a'r  santeiddiaf  bab,  yr  hon  a  roddwyd  i  mi  yn  y  parthau  hyn, 
yn  caniatau  maddeuant  i  ti;  yn  gyntaf  oddiwrth  bob  cerydd 
eglwysig,  pa  fodd  bynag  y  dygwyd  ef ;  ac  yna  oddiwrth  dy  holl 
bechodau,  troseddiadau,  ac  amryfusedd,  pa  mor  fawr  býnag,  ac 
hyd  y  nod  am  y  rhai  sydd  wedi  eu  cadw  i  farn  yr  esgobaeth  sant- 
aidd.  Ac,  mor  bell  ag  y  mae  agoriadau  yr  eglwys  yn  cyrhaedd,  yr 
wyf  yn  dy  ryddhau  oddiwrth  bob  cospedigaeth.au  a  haeddi  yn  y 
purdan,  ar  gyfrif  y  cyfryw  bechodau.  Yr  ydwyf  hefyd  yn  dy 
adferu  i  sacramentau  santaidd  yr  eglwys,  i  undeb  y  nyddloniaid,  ac 
i'r  diniweidrwydd  a'r  purdeb  a  feddienit  yn  dy  fedydd,  fel,  pan 
fyddi  farw,  y  bydd  pyrth  cospedigaeth  yn  gauedig,  a  phyrth  parad- 
wys  yn  agored  o'th  flaen.  Ac  os  na  fyddi  farw  yn  bresenol,  parha 
y  gras  hwn  yn  ei  lawn  nerth  hyd  yr  amser  y  byddi  far w ;  yn  enw  y 
Tad,  a'r  Mab,  a'r  Ysbryd  Glân." 

Daeth  mynach  o'r  enw  Tetzel,  yr  hwn  oedd  wedi  ei  gÿflogi  fel 
mân  werthydd  dan  y  pen  fasnachydd,  archesgob  Madgeburg,  â'r 
maddeuebau  hyn  i'w  cyhoeddi  yn  Wittemberg,  y  dref  y  preswyliai 
Luther.  Cododd  Luther  ei  lef  yn  groeh  yn  erbyn  y  fath  fasnach 
gy wilyddus  ;  ac  wele  yr  ymgyrch  mawr  yn  deehreu.  Gwysiwyd  ef 
o  flaen  cynghorau,  ysgrifenodd  y  pab  lythyrau  yn  ei  erbyn,  a  sych- 
edai  y  Pabyddion  am  ei  waed.  Y  diwedd  fu  i  Luther  daflu  iau  y 
pab  yn  gwbl  oddiar  ei  wàr,  tori  ei  gysylltiad  ag  eglwys  Pthufain,  a 
chanlynwyd  ef  gan  y  gyfran  oreu  o  Gristionogion  Ewrop.  Yr  oedd 
athrawiaeth  ac  esiampl  Luther  wedi  cyrhaedd  mor  bell,  fel,  yn 
nghymanfa  Spires,  yn  1530,  y  protestiodd  chwech  o  dywysogion,  a 
phedair  ar  ddeg  o  ddinasoedd  Germany,  yn  erbyn  y  ddeddf  a  gy- 
hoeddai  ei  bod  yn  annghyfreithlon  i  ddwyn  i  mewn  unrhyw  athr- 
awiaeth  neu  ddysgyblaeth  newydd  heb  gydsyniad  cynghor  cyffred- 
inol  yr  eglwys ;  ac  oddiwrth  hyn  y  cododd  yr  enw  Protestaniaìd. 

Parhaodd  Luther  i  gyhoeddi  yn  erbyn  llygredigaethau  yr  eglwys 
Babaidd,  ac  ibregethu  ei  hoíf  bwnc  o  "gyfiawnhad  trwy  ífydd" — 
gwirionedd  mawr  Cristionogaeth — nes  deffro  y  gydwybod  gysglyd, 
ac  adfywio  gobaith  mewn  mil  o  fynwesau.  Cyfieithodd  y  Bibl,  ac 
ysgrifenodd  amryw  lyfrau  eraill,  ac  yr  oedd  y  wasg  yn  awr  yn 
barod  i'w  gwasgar  i  bob  cyfeiriad.  Cafodd  amddiífynwyr  galluog 
• — yn  enwedig  Frederick,  Etholwr  Saxony;  a  chydweithwyr  selog 
i'w  gynorthwyo — yn  enwedig  ei  gyfaill  a'i  gydweithiwr  Melancthon. 
"  Amlygodd  Cristionogaeth  yr  un  gallu  adgenedliadol  yn  yr  unfed 
ganrif  ar  bymtheg  ag  a  ddangosodd  ar  ei  chychwyniad  cyntaf.  Yn 
mhen  pymtheg  canrif  cynyrchodd  yr  un  gwirionedd  yr  un  effeithiau. 


HA]S"ES  CHEFYDD.  221 

Dadymchwelodd  yr  efengyl  yn  nydd  y  diwygiad,  fel  yn  nyddiau 
Pedr  a  Paul,  yr  anhawsderau  mwyaf  gyda  nerth  anorchfygol. 
Cynyrchodd  ei  gallu  godidog  y  cyffelyb  effeithiau  o'r  gogledd  i'r 
deheu,  ar  genedloedd  tra  gwahanol  o  ran  arferion,  cymeriad,  a 
galluoedd  meddyliol.  Cyneuodd  y  pryd  hwnw,  fel  yn  amser 
Stephan  a  Iago,  dân  brwdfrydedd  ac  ymgysegriad  yn  y  cenedloedd 
difywyd,  a  chododd  hwynt  i  wres  merthyrdod."^  Ymledodd  y 
gallu  i  Switzerland,  a  chafodd  yno  gefhogwyr  enwog  yn  Zuinglius 
a  Chalfin.  Cerddodd  dros  Sweden,  Denmark,  a  Ffrainc;  a  daeth 
Prydain  yn  brif  chwareufan  y  cyffroad. 

Yr  oedd  Henry  VIII.,  yn  mlynyddoedd  cyntaf  ei  deyrnasiady 
yn  un  o  blant  fíyddlonaf  yr  eglwys  Babaidd ;  ac  oblegyd  ei  seì  yn 
ysgrifenu  llyfr  i  wrthwynebu  Luther  y  rhoddodd  y  pab  y  titl 
newydd  o  "  Amddifiynwr  y  Ffydd"  iddo,  yr  hwn  ditl  sydd  wedi  ei 
gadw  gan  benaduriaid  Lloegr  hyd  yn  awr.  Atebwwd  ei  lyfr  gan 
Luther,  yn  bur  ddiseremoni,  heb  dalu  un  gwarogaeth  i  sefyllfa 
uchel  ei  wrthwynebydd,  nac  hyd  y  nod  roddi  y  credyd  iddo  o  fod 
yn  awdwr  y  llyfr  yr  ymffrostiai  gymaint  ynddo.  Yr  oedd  hwn  yn 
drosedd  na  wnaeth  Henry  byth  ei  annghofio  na'i  faddeu.  Ond,  yn 
mhen  ychydig  flynyddoedd,  fel  y  dangoswyd  eisoes,  torodd  ffrae 
annghymodlon  allan  rhwng  Henry  a'r  pab;  nid  am  fod  y  brenin 
yn  casâu  ei  gyfundraeth,  ond  am  ei  fod  yn  chwenych  cael  yr 
awdurdod  iddo  ei  hun.  Eto  yr  oedd  yr  ymraniad  hwn  ar  y  fath 
adeg  yn  dra  phwysig,  a  rhoddodd  fantais  arbenig  i'r  diwygwyr. 
Dymchwelodd  Henry  holl  sefydliadau  Pabaidd  y  wlad,  y  rhai 
oeddent  ategion  cadarnaf  Pabyddiaeth ;  a  gwnaeth  ef  yn  drosedd 
marwol  i  ddal  uchafiaeth  eglwysig  y  pab  nrwyach.  Yr  oedd  rhai  o 
WTagedd  y  brenin  (Anne  Boleyn  a  Catharine  Parr),  a  Cranmer  a 
Cromwell,  ei  brif  swyddogion,  yn  bleidwyr  y  diwygiad.  Ac  er  na 
feiddient  wrthwynebu  ei  ewyllys,  na  dangos  eu  syniadau  ond  gyda'r 
cynildeb  mwyaf,  eto  bu  eu  dylanwad  o  bwys  mawr.  Ar  gais 
Cranmer  y  gorchymynodd  Henry  barotoi  cyfìeithiad  o'r  Bibl,  yr 
hyn  a  wnaed  yn  benaf  gan  Coverdale  a  Tyndal,  a  rhocldi  copi  o 
hono  wrth  gadwyn  yn  mhob  eglwys,  fel  y  gallai  y  plwyfolion  fyned 
yno  i'w  ddarllen.  Gwnaed  hyn  tua'r  flwyddyn  1539.  Nisgallesid 
dyfeisio  dim  yn  fwy  manteisiol  i  ysbryd  y  diwygiad,  nac  yn  fwy 
dinystriol  i  ddylanwad  y  pab.  Heidiai  tyrfaoedd  yno  i  ddarllen  y 
Bibl  am  y  waith  gyntaf,  ac  elent  ymaith  wedi  drachtio  o'i  ysbryd 
pur  ac  adfywiol.  Arafodd  y  brenin  ei  gamrau  yn  fuan  yn  y  cyf- 
eiriad  hwn,  oínodd  ei  fod  yn  myned  yn  rhy  bell,  a  galwodd  rai  o'i 
fesurau  yn  ol. 

Ychydig  o  ysbryd  diwygiadol  oedd  yn  Henry  VIII.,  ond  yr  oedd 
yn  gymaint  pab  a  Leo  X.      Er  mai  efe  yw  tad  Protestaniaeth 

*D'Aubigne. 


222  HANES  CREFYDD. 

Lloegr,  ni  fu  erioed  yn  Brotestant  ei  hun.  Cospai  â  marwolaeth 
y  neb  a  wrthodai  gydnabod  ei  uchafìaeth  ef,  fel  y  rhai  a  gydnab- 
yddent  uchafiaeth  y  pab.  Yr  oedd  mor  selog  dros  athrawiaeth  a 
defodau  yr  eglwys  Hufeinig  ar  ol  ymwrthod  â  hi  ag  ydoedd  o'r 
blaen — fel  y  profa  deddf  waedlyd  y  Chwe  Pwnc,  a  mesurau  gor- 
thrymus  eraill.  Dangosodd  lawn  cymaint  o  greulondeb  me'wn 
llosgi  diwygwyr  ag  mewn  crogi  a  llosgi  Pabyddion;  a  gadawodd 
chwe  chant  o  bunau  y  flwyddyn  yn  ei  ewyllys  tuag  at  ddyweyd 
yr  offeren  er  gwaredu  ei  enaid  o'r  purdan. 

Holl  amcan  diwygiad  Henry  oedd  cael  awdurdod  yr  eglwys  i'w 
law  ei  hun.  "  Y  brenin  oedd  i  fod  yn  bab  ei  deyrnas,  yn  fìcer  Duw, 
yn  esboniwr  gwirionedd  cyffredinol,  ac  yn  llwybr  grasusau  sacra- 
mentaidd.  Cymerai  yr  hawl  iddo  ei  hun  i  benderfynu  beth  oedd 
yn  athrawiaeth  uniongred,  a  pha  beth  oedd  yn  heresi ;  i  dynu  i 
fyny  gyffesiadau  ffydd,  a  gweinyddu  addysg  grefyddol  i'w  bobl. 
Cyhoeddai  fod  pob  awdurdod  ysbrydol  a  thymhorol  i  ddyfod  odcli- 
wrtho  ef  yn  unig,  a  bod  yn  ei  allu  ef  i  drosglwyddo  awdurdod 
esgobol,  ac  i'w  alw  yn  ol.  Gorchymynodd  roddi  ei  sel  wrth  ordein- 
iad  esgobion,  y  rhai  oeddent  i  weinyddu  eu  swyddogaethau  drosto 
ef,  ac  wrth  ei  ewyllys.  Y  brenin  oedd  penadur  ysbrydol  yn 
gystal  a  thymhorol  y  genedl.  Nid  oedd  angen  arddodiad  dwylaw 
mwy.  Gallai  y  brenin  (yn  ol  Cranmer  ei  hun),  trwy  rinwedd  yr 
awdurdod  a  dderbyniai  gan  Dduw,  wneuthur  offeiriaid;  ac  nid 
oedd  angen  i'r  cyfryw  offeiriaid  wrth  unrhyw  fath  o  ordeiniad."* 
Yr  oedd  yr  eglwys  Brydeinig  ar  adeg  marwolaeth  Henry,  yr  un  o 
ran  ei  hathrawiaeth  a'i  chredo  ag  eglwys  Rhufain.  Delid  athraw- 
iaeth  y  saith  sacrament,  presenoldeb  corphorol  yn  y  swper,  cyffes- 
iadau,  gweddwdod  yr  offeiriaid,  gwasanaeth  yr  offeren,  yn  nghydag 
agos  yr  holl  ddefodau  a'r  defosiynau  ymarferol. 

Yn  Ysgotland,  er  ei  bod  wedi  ei  darostwng  yn  llawn  mor  isel  gan 
y  gallu  Pabaidd,  cafodd  egwyddorion  y  diwygiad  gymaint,  os  nad 
mwy,  o  afael  nag  mewn  unrhy w  barth  o  Ewrop ;  ac  mae  yr  effeith- 
iau  i'w  canfod  heddyw  yn  mlaenoriaeth  nodweddiad  y  wlad.  Un 
Patrick  Hamilton,  dysgybl  ieuanc  i  Calfìn,  fu  yr  offeryn  i  ddwyn  y 
diwygiad  yno ;  ond  yr  anfarwol  John  Knox  oedd  y  prif  ddyn  i'w 
ddwyn  yn  mlaen.  Dywedir  na  chafodd  y  dywygiad  hwn  fawr 
argraff  ar  Iwerddon,  ac  mai  y  Gwyddelod  oedd  yr  unig  bobl  yn 
ngogledd  Ewrop  a  lynasant  wrth  yr  hen  grefydd :  a  phriodolir  ei 
sefyllfa  isel  bresenol  mewn  rhan  i'r  ffaith  hon. 

*Macauley,s  History  of  England,  vol.  i.,  p.  56,  57. 


223 


IY. LLYWODEAETH  A  CHYEREITHIAI7. 

Mae  llywodraeth  gwlad  yn  ymddibynu  cymaint  ar  gymeriad  j 
llywodraethwr  ag  ydyw  ar  nodwedd  ei  ffurf-lywodraeth.  Profir 
hyn  trwy  gydmaru  teyrnasiad  y  Piantageniaid  a'r  Tudoriaid.  Yr 
oedd  egwyddorion  sylfaenol  y  cyfansoddiad  yr  un  dan  y  cldau  deulu 
— o  amser  Edward  III.  yn  mlaen,  beth  bynag — can  belied  ag  oedd 
hawlfreintiau  y  brenin  yn  cyrhaedd;  ac  yr  oedd  tuedd  y  cyíhewid- 
iadau  yn  myned  i  gadarnhau  iawnderau  y  senedd,  ae  i  eangu  dy~ 
lanwad  y  cyffredin  ar  weinyddiad  achosion  cyhoeddus.  Er  hyn  oll 
llywodraethai  y  Tudoriaid  gyda  gallu  mwy  hollol  nag  a  feddianwyd 
erioed  gan  eu  rhag-flaenoriaid.  Yr  oedd  hyn  i'w  briodoli  mewn 
rhan  i'w  nodweddiad  personol,  ac  mewn  rhan  i  ragoriaeth  eu  titlau? 
a  rhagoriaeth  sefyllfa  eu  coffrau  arianol.^ 

Ni  chynaliodd  Henry  VII.  ond  saith  senedd  yn  ystod  pum 
mlynedd  ar  ugain  ei  deyrnasiad.  Ac  er  nad  oes  genym  ddygwydd- 
iadau  mawrion  i'w  coffa  yn  ei  hanes,  mae  ei  deyrnasiad  yn  gyfnocl 
newydd  yn  ein  hanesiaeth.  Mae  ei  gyfreithiau  yntau,  fel  cyfreith- 
iau  yn  gyffredin — er  y  tybiai  Arglwydd  Bacon  yn  wahanol — heb 
unrhyw  amcan  pellach  na  symud  drwg  uniongyrchol,  neu  gyrhaedd 
amcan  penodol.  Yn  mysg  ei  brif  fesurau,  yr  oedd  cliwygiad  y  Star 
Chamber,  a  deddf  y  Fines,  yr  hon  oedd  yn  rheoleiddio  trosiad  tir- 
oedd  etifeddol;  er  nad  oedd  yr  olaf  ond  traws-ysgrifiad  o  un  o 
gyfreithiau  Richard  III.  Gweilhaocld  masnach  y  wlacl  yn  fawr  dan 
y  penadur  hwn,  a  phasiodd  amryw  fesurau  mwy  neu  lai  pwysig  er  ei 
hyrwyddo.  Dywed  haneswyr  fod  ei  duedd  gybyddlyd  yn  gym- 
hellycld  iddo  i  gefhogi  masnach,  am  mai  po  fwyaf  fyddai  y  fasnach? 
mwyaf  fyddai  y  doll  ddylifai  i'w  goffrau.f 

Yr  yclym  eisoes  wedi  coffa  y  prif  gyfreithiau  a  wnaed  clan 
Henry  VIII.,  a'r  darllenydd  wedi  cael  mantais  i  ganfod  ysbryd 
gormesol  y  brenin  yn  eu  dyfeisio,  ac  ysbryd  annewr  a  chaethwas- 
aidd  ei  senecld  yn  eu  goddef.  Nid  oecld  unrhyw  safon  barhaus  yn 
bod  i  fywyd  teyrngarol ;  ac  yr  oedd  yn  rhaid  gwybod  syniad  mym- 
pwyol  y  brenin  ar  y  prycl,  a  gweithredu  yn  ol  hyny,  os  mynai  dyn 
fod  yn  ddyogel.  Un  diwrnod,  bycldai  actio  fel  hyn  yn  deyrn- 
fradwriaeth;  dro  arall  byddai  y  gwrthw^meb  i  hyny  yn  deyrn- 
fradwriaeth  drachefh.  Cymerid  pob  gair  a  ellid  ei  esbonio  i  daflu 
dianrhydedd  ar  ei  awdurdod  ef  yn  fradwriaeth.  Cymerai  y  brenin 
lwybr  yn  fynych  i  euogi  personau,  a'u  djŵtha,  a  gyfiawnha  y  rhai 
a'i  gosodant  yn  nosbarth  Caligula  a  Nero.  Ac  ni  fethai  un  amser 
gael  gan  ei  senedci  i  gadarnhau  ei  benderfyniadau.  Mewn  un 
senecld  rbÿddhawyd  y  brenin  o'r  holl  ddyledion  yr  oedd  wedi  eu 

*  Broughain's  British  Constitution, 
tHallam's  CoÄstitutional  Histoiy, 


224  LLYWODEAETH    A    CHYFREITHIATJ. 

tynu  chwe  blynedd  yn  ol;  mewn  un  arall  caniatawyd  iddo,  wedi 
cyrhaedd  24ain  oed,  i  alw  yn  ol  holl  Actau  y  senedd,  a  wnaed  cyn 
iddo  ef  gyrhaedd  yr  oedran  hwnw,  fel  nad  oedd  grym  mewn  un- 
rhyw  gyfraith  a  wnaed  yn  ystod  blynyddoedd  cyntaf  ei  deyrnasiad, 
oddigerth  fod  y  brenin  yn  ewyllysio :  ac  mewn  un  arall  pasiwyd 
fod  cyhoeddiad  y  brenin  yn  ei  gynghor  yn  meddu  yr  un  awdurdod 
a  deddf  seneddol.  Mae  yn  anhawdd  deall,  wrth  ddarllen  yr  hanes, 
sut  y  gallasai  cymdeithas  yn  meddu  ychydig  o  sylw  a  gwroldeb, 
oddef  y  cyfryw  fesurau  heb  dori  allan  mewn  gwrthryfel  dioed. 
Ond  dylid  cofio  fod  agwedd  pethau  wedi  newid  yn  fawr  erbyn  y 
pryd  hwn :  yr  oedd  nerth  y  pendefigion  uchaf  wedi  ei  ddinystrio ; 
ac  nid  oedd  gallu  ac  ysbryd  y  dosbarth  islaw  iddynt  eto  wedi 
ymgorphori  fel  ag  i  wrthsefyll  gormes  y  brenin  yn  ei  gylchoedd 
cyfyngaf. 

Yr  oedd  yn  anmhosibl,  meddai  Macauley,  i'r  Tudoriaid  i  ddwyn 
eu  gorthrymder  dros  derfynau  penodol,  oblegyd  nad  oedd  ganddynt 
alluoedd  arfog,  a'u  bod  yn  gylchynedig  gan  bobl  arfog.  Yr  oedd 
nerth  un  sir,  neu  un  toard  yn  Llundain,  yn  ddigon  i  orchfygu 
cymaint  o  warchodlu  ag  oedd  gan  y  brenin  yn  amddifiyn  ei  balas. 
Felly,  er  y  dangosai  y  brenin  y  gormes  a'r  creulondeb  mwyaf  tuag 
at  bersonau,  yr  oedd  dan  orfod  i  fod  yn  fwy  gochelgar  yn  ei  fesurau 
at  y  bobl  yn  gyífredin.  Gallai  Henry  VIII.  actio  y  gormeswr  yn  y 
Uys,  ond  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  gadw  llygad  gwyliadwrus  rhag 
cyífroi  ysbryd  y  wlad.  Ni  chafodd  un  gwrthwynebiad  i  yru  Buck- 
ingham,  a  Surrey,  ac  Anne  Boleyn,  i'r  dienyddle;  ond  pan  y  gosod- 
odd  dreth  yn  gofyn  y  chweched  rhan  o  eiddo  ei  ddeiliaid,  gorfu 
iddo  yn  fuan  alw  y  mesur  yn  ol,  a  gwneyd  esgusawd  i'r  bobl  dros 
ei  ymddygiad.  Callineb  y  penaduriaid  o  deulu  Tudor  i  beidio 
gwrthwynebu  llais  y  lliaws  yw  y  rheswm  na  ddymchwelwyd  eu 
Ilywodraeth  dros  ystod  y  chwech  ugain  mlynedd  y  buont  mewn 
awdurdod.  Yn  neddf  31,  pen.  10,  o  eiddo  Henry  VIII.  mae  blaen- 
oriaeth  swyddogaethau  y  llys  breninol  yn  cael  ei  benderfynu  yn  y 
drefh  ganlynol,  yr  hon  drefn  a  gedwir  hyd  y  dydd  hwn: — 1.  Yr 
Arglwydd  Ganghellydd.  2.  Arglwydd  Drysorydd.  3.  Arglwydd 
Llywyddol  y  Cynghor.  4.  Arglwydd  y  Gyfrin-sel.  5.  Y  Prif 
Ystafellydd.  6.  Argeidwad.  7.  Cadlywydd.  8.  Arglwydd  Lyng- 
esydd.  9.  Arglwydd  Ddystain  (Lord  Steioard).  10.  Ystafellydd 
y  brenin.     11.  Prif  Ysgrifenydd  y  brenin.* 

^Hallam,  Broiigham,  Kniglit,  Macanley. 


225 


-ADOLYGIAD  CYFFHEDINOL. 


Llenoríon  a  Gelwir  y  cyfnod  Tudoraidd  yn  gyfnod  dysgedig;  ae 
Llenyddiaeth.  y  mae  amryw  lenorion  o  ddysg  ac  enwogrwydd  wedi 
blodeuo  yn  adeg  teyrnasiad  y  ddau  Henry.  Heblaw  yr  Eglwys- 
wyr,  Cranmer,  Ridley,  Tunstall,  Gardiner,  a  Pole,  y  mae  enwau 
a  gweithiau  amryw  o  ddynion  eraill  ar  gof  a  chadw;  megys 
Leland,  tad  hynafiaethau  Seisnig;  Linacer,  y  meddyg  Seisnig 
cyntaf ;  yr  enwog  Syr  Thomas  More,  prif  ysgolor  ac  athrylith  ei 
oes;  Dr.  John  Colet,  sylfaenydd  ysgol  St.  Paul;  a  John  Lilly,  y 
gramadegwr,  ei  hathraw  cyntaf.  Y  mae  enwogion  tramor  o  fri 
anfarwol  yn  perthyn  i'r  tymhor  hwn  hefyd;  Luther,  prif  offeryn  y 
diwygiad;  John  Calfìn,  y  Ffrancwr,  o  Geneva,  yr  hwn  oedd  hefyd 
yn  ddiwygiwr  o'r  mwyaf  selog,  ac  yn  un  o  brif  awduron  y  byd 
Cristionogol;  Socinus,  yr  Italiad,  sylfaenydd  y  Sociniaid;  ac 
Erasmus,  o  Germany,  yr  hwn  a  fu  yn  preswylio  yn  Lloegr,  ac  yn 
broffeswr  yn  Mhrif-ysgol  Cambridge,  a'rhwny  dywedai  y  mynachod 
am  dano,  "mai  efe  ddodwodd  wy  y  diwygiad,  ac  mai  Luther  a'i 
deorodd."  Yn  y  cyfnod  hwn  hefyd  y  blodeuodd  Copernicus,  y  ser- 
yddwr  enwog  o  Prussia,  yr  hwn  a  sefydlodd  y  gyfundrefn  seryddol 
bresenol ;  Leonardo  da  Vinci  a  Raphael,  dau  Italiad  ag  mae  eu  henw- 
au  yn  mysg  prif  arlunwyr  hanesiaeth ;  a  Columbus  a  Cabot,  y  ddau 
forwr  enwog.  Iawn  yw  nodi  enw  ein  cydwladwr  hefyd,  Syr  John 
Price,  Priordy,  ger  Aberhonddu,  yr  hwn  oedd  hynafiaethydd  enwog, 
ac  a  hynododd  ei  hun  trwy  ei  "  Amddiífyniad  o  Hanesiaeth 
Frytanaidd,"  yn  erbyn  Polydore  Virgil.  Rhoddodd  hefyd  gyn- 
orthwy  i  Leland  yn  ei  "Assertio  Arturii."  Tybir  mai  efe  gyhoedd- 
odd  y  llyfr  cyntaf  yn  yr  iaith  Gymraeg,  yn  y  fiwyddyn  1546,  yr 
hwn  a  elwid  kí  Bibl"  er  mwyn  tynu  sylw,  mae  yn  debyg,  ac  am  fod" 
darnau  o'r  Bibl  ynddo,  yr  hyn  oedd  yn  ddyeithr  iawn  yn  Nghymru 
yn  y  dyddiau  hyny.  Gall  hefyd  fod  llaw  gan  Dr.  John  Dafydd  Rhys 
yn  nghyhoeddiad  y  llyfr  hwn,  am  ei  fod  yn  byw  yn  Aberhonddu, 
ac  felly  yn  adnabyddus  a  Syr  J.  Price.* 

ç^ç^,    BoW  Un  o  nod weddion  mwyaf  dymunol  y  cyfnod  hwn 

yw  y  trosglwyddiad  gallu  a  wnaed  o  un  dosbarth  i'r 
llall,  a  dylanwad  hyny  ar  welliant  cyfTredinol.  Pan  ddinystriwyd 
y  bendefigaeth  wladol  ac  eglwysig,  traws-symudwyd  y  gallu  i'r 
bobl  yn  gyífredin  i  raddau  helaeth,  a  dangosodd  hyny  ei  hun  yn 
fuan  yn  modolaeth  cyntaf  yr  hyn  a  elwir  y  dosbarth  canol  yn  y 
wlad  hon.  Bu  hyn  yn  fanteisiol  i  lafur  a  masnach  yn  gyffredinol; 
a  gwnaeth  y  ddau  Henry  lawer,  yn  uniongyrchol  ac  anuniongyrchol, 
i  godi  masnach  i  gyflwr  uwch  nag  y  gwelwyd  hi  yn  y  wlad  hon  o'r 
*Traethodydd,  cyf.  viii.,  tudalr8. 


226  ADOLYGIAD  CYPFREDINOL. 

blaen.  Yr  oedd  hyny,  o  angenrheidrwydd,  yn  effeithio  i  wellhau 
cyílwr  cyffredinol  y  trigolion.  Dy wedir  fod  nifer  y  carcharorion  yn 
y  wlad  y  pryd  hwn,  am  droseddau  ac  am  ddyled,  yn  driugain  mil. 
Dywed  Harrison  i  driugain  a  deuddeg  o  íiloedd  gael  eu  dienyddio 
am  ysbeiliad  a  lladrad  yn  ystod  teyrnasiad  Henry  VIII.,  yr  hyn 
a  wnai  agos  ddwy  fìl  y  flwyddyn.  Ond  yn  amser  Elisabeth  nid 
oedd  y  dienyddiadau  yn  cyrhaedd  pedwar  cant  y  flwyddyn;  a 
phriodolid  y  gwelliant  i  gynydd  masnach  a  llafur,  yn  gystal  ag 
addysg  foesol  a  chrefyddol  yn  mysg  y  bobl  gyffredin.  Cododd 
prisoedd  nwyddau,  a  chyflogau  gweithwyr.  Daeth  mwy  o  alw  am 
wlan  i'r  brethynwyr,  ac  anifeiliaid  i'r  cigyddion;  a  daeth  Ynys 
Prydain  yn  faethle  i  amryw  fath  o  fwyd-lysiau  newyddion.  Tua 
dechreu  teyrnasiad  Henry  y  dechreuwyd  codi  hopys  yma;  ac  yn 
agos  i  ddiwedd  teyrnasiad  yr  un  gwr  y  dechreuwyd  codi  moron, 
erfin,  a  lliaws  o  fwyd-lysiau  eraill.  Yn  fiaenorol  i  hyn,  dygid  yr 
ychydig  a  ddefnyddid  yma  drosodd  o  Holland  a  Flanders.  Pan 
fyddai  y  frenines  Catharine  am  y  cyfryw  ymborth,  byddai  yn  gorfod 
anfon  cenad  dros  y  môr  yn  ei  unswydd  am  danynt.*  Gwnaed 
diwygiadau  o  bwys  hefyd  mewn  arian  bathol,  adeiladaeth  llongau, 
yn  nghyda  lliaws  o  gyfleusderau  eraill  bywyd. 

*Hume,  Knight. 


PENOD  VI. 

o  esgyniad  edward  vi.  hyd  ddiwedd  teyenasiad 
Elisabeth,  1647—1603. 


I. EDWAED  YI.,  1547 — 1553. 

Er  na  fu  adeg  teyrnasiad  Edward  VI.  ond  byr,  bu  yn  dra  phwysig. 
Mab  ydoedd  i  Henry  VIII.,  o'i  drydedd  wraig,  Jane  Seyrnour;  ac 
nid  oedd  ond  ychydig  dros  naw  mlwydd  oed  pan  fu  farw  ei  dad. 
Un  o  ragoriaethau  Henry  oedd  ei  ofal  am  ei  blant.  Yr  oedd  wedi 
gosod  Edward,  pan  nad  oedd  ond  pum  mlwydd  oed,  dan  ofal  dau 
athraw  enwog  o'r  enw  Dr.  Cox  a  Syr  John  Cheke.  Yr  oedd  y 
llanc  wedi  gwneyd  cynydd  anarferol  yn  ei  adclysg,  ac  wedi  dyfod  i 
brofi  cariad  diamheuol  at  grefydd  a'r  ysgrythyrau,  cyn  colli  ei  dad. 
Mytýriai  y  Bibl  gydag  astudrwydd  mawr;  a  pharodd  addfedrwydd 
ei  syniadau  a'i  brofiad,  pan  nad  oedd  ond  plentyn,  i'w  gydoeswyr 
ei  alw  yn  "  Josiah  Prydeinig."  Yr  oedd  ei  dad  wedi  nodi  un  ar 
bymtheg  o  weinyddion  i'w  ewyllys,  y  rhai  oeddent  i  lywyddu 
achosion  y  deyrnas  hyd  nes  y  byddai  Edward  yn  ddeunaw  mlwydd 
oed ;  a  deuddeg  eraill  i  ymgynghori  â  hwynt  mewn  achosion  dyrys. 
Penodwyd  Edward  Seymour,  Iarll  Hertford  ewythr  y  brenin  ieuanc, 
yn  llywydd  y  cynghor,  ac  Amddiffynwr  y  deyrnas  dros  dymhor 
maboed  Edward.  Yr  oedd  y  canghellydd,  Wriothesly,  yn  chwen- 
ychu  y  flaenoriaeth,  ac  yn  tybied  fod  ei  swydd  yn  hawlio  hyny; 
felly  gwrthwynebodd  Hertford.  Ond  wrth  weled  ei  fod  wrtho  ei 
hun,  ildiodd  yn  fuan,  a  rhoddwyd  yr  awdurdod  yn  unfrydol  i 
Hertford.  Gan  fod  Wriothesly  yn  Babydd  mor  selog,  a  Hertford 
yn  bleidiol  i'r  Protestaniaid,  yr  oedd  y  symudiad  hwn  yn  bwysig. 
Dyrchafwyd  Hertford  yn  Dduc  Somerset,  a'i  frawd  yn  Arglwydd 
Seymour  o  Sudley;  gwnaed  Wriothesly  yn  Iarll  Southampton,  a 
rhoddwyd  dyrchafìad  cyffelyb  mewn  titlau  a  meddianau  i  amryw 
eraill. 

Claddwyd  Henry  gyda  rhwysg  mawr  yn  Windsor,  a  dylynwyd 
hyny  yn  fuan  gan  goroniad  Edward.  Pan  welodd  y  brenin  ieuanc 
dri  theyrn-gleddyí'  yn  cael  eu  parotoi  i'w  cludo  o'i  flaen  yn  yr 
orymdaith,  gorchymynodd  ddwyn  y  Bibl  o'i  fiaen;  yr  hwn  a  alwai 
yn  "  gleddyf  yr  Ysbryd,"  a  dywedai  nad  oedd  yr  hwn  a  lywodr- 
aethai  hebddo  i'w  alw  yn  weinidog  Duw,  nac  yn  frenin.  Yn  ei 
bregeth  ar  yr  achlysur  anogodd  Cranmer  ef  yn  daer  i  fyned  yn  mlaen 
gyda  gwaith  y  diwygiad.  Dangosodd  Somerset,  yr  Amddifíynwr, 
hefyd  yr  un  ysbryd.  Mae  y  weddi  a  gofhodir  iddo^  yn  glod  i'w 
galon,  yn  yr  hon  y  dywed — "Yr  ydwyf,  Arglwydd,  trwy  benodiad, 
yn  was  i  ti,  dros  dy  frenin,  yn  fugail  dros  äy  bobl,  ac  yn  dwyn 


228  EDWARD  VI. 

cleddyf  dros  dy  gyfiawnder ;  llwydda  dy  frenin,  achnb  dy  bobl,  a 
chyfarwydda  dy  gyfìawnder.  Yr  wyf  yn  barod,  Arglwydd,  i 
wneyd  yr  hyn  a  orchymyni,  pa  beth  bynag  a  fyddo." 

Yr  oedd  hen  deimlad  gwrthwynebol  rhwng  dau  brif  ddyn  y 
cynghor  hwn,  Somerset  a  Southampton,  a  phrin  y  gallesid  dysgwyl 
iddo  leihau  wedi  i'r  blaenaf  gael  codiad  mor  uchel.  Cyn  hir  caíẁyd 
achlysur  i  ddiswyddo  Southampton:  er  mwyn  cysegru  ei  hunan 
yn  fwy  at  achosion  y  llywodraeth,  trosglwyddodd  gyfran  o'i  orch- 
wylion  ei  hun  i  bedwar  o  gyfreithwyr,  heb  ymgynghori  â'i  gyd- 
swyddogion.  Cafwyd  fod  hyn  yn  annghyfreithlon,  a  chymerwyd  ei 
swydd  oddiarno.  Trwy  hyn  collodd  y  Pabyddion  eu  prif  gefhog- 
ydd,  a  Somerset  ei  brif  wrthwynebydd,  a  chymerodd  yr  olaf  y 
fantais  ar  hyny  i  eangu  ei  awdurdod  yn  fwy  fyth.  Mynodd  freint- 
lythyr,  ac  arwydd  y  sel  fawr  arno,  ac  wedi  ei  arwyddo  gan  ei 
gyfeillion,  yn  ei  wneyd  yn  Amddiffynwr,  gyda  holl  awdurdod  pen- 
adur,  ac  yr  oedd  ei  ddibyniad  ar  y  cynghor  yn  fwy  mewn  enw  nag 
mewn  gwirionedd. 

Yr  oedd  achos  y  Protestaniaid  yn  awr  yn  ymddangos  yn  obeithiol, 
gan  fod  cymaint  o'r  elfen  ddiwygiadol  wedi  ymgymysgu  â'r  gallu 
liywyddol.  Yr  oedd  mwyafrif  y  cynghor  yn  selog  dros  y  diwygiad ; 
ond  yr  oedd  Tunstall,  esgob  Durham,  yn  wrthwynebol;  ac  oddi- 
allan  yr  oedd  Gardiner,  esgob  Winchester,  a  Bonner,  esgob  Llun- 
dain,  yn  nghyda'r  dywysoges  Mary,  yr  hon  oedd  Babyddes  selog. 
Mantais  o  bwys  i  achos  y  diwygiad  oedd  fod  Cranmer  yn  ddyn  mor 
bwyllog  a  chymedrol,  a'r  Amddiffynwr  yn  ddigon  call  i  ymgynghori 
ag  ef  yn  ei  symudiadau.  Rhanwyd  y  deyrnas  yn  chwech  dosbarth, 
a  phenodwyd  cenadau,  yn  gymysgedig  o  glerigwyr  a  lleygwyr,  i 
fyned  i  ymweled  â'r  eglwysi;  awdurdodwyd  hwy  i  wahardd  amryw 
arferion  ofergoelus,  megys  taenellu  dyfroedd  santaidd  ar  welyau, 
goleuo  canwyllau  cysegredig  i  yru  y  diafol  ymaith,  a'r  cyffelyb. 
Darparwyd  llyfr  homiliau,  a  chopi  o  Aralleiriad  Erasmus  o'r  Test- 
ament  Newydd,  ar  gyfer  pob  eglwys.  Dygwyd  y  cyfhewidiadau 
hyn  yn  mlaen  yn  hynod  o  ochelgar;  eto  cafwyd  gwrthwynebiad 
penderfynol  gan  Gardiner  a  Bonner.  Diswyddwyd  y  ddau  esgob 
o'r  herwydd,  a  gyrwyd  hwy  yn  garcharorion  at  y  llynges. 

Yn  yr  hydref  arweiniodd  Somerset,  gyda  Dudìey,  Iarll  Warwick, 
yr  ail  mewn  awdurdod,  fyddin  o  ugain  mil  i  Ysgotland,  a  llynges 
o  driugain  o  longau  dan  Arglwydd  Clinton,  i  geryddu  yr  Ysgotiaid 
am  droseddau  oeddynt  wedi  gyflawni  ar  y  cyffiniau.  Yr  unig  am- 
odau  heddwch  a  gynygiai  yr  Amddiffynwr  oedd  priodas  Mary,  bren- 
ines  ieuanc  Ysgotland,  ag  Edward  pan  gyrhaeddent  oedran  priodol. 
Ond  yr  oedd  y  teimlad  Pabaidd  mor  gryf  yno,  fel  ag  i  rwystro  y 
fath  gytundeb.  Blwyddyn  cyn  hyn  yr  oedd  Cardinal  Beaton 
wedi  cymeryd  i  fyny  bregethwr  selog  dros  y  diwygiad  o'r  enw 


EDWARD    VI.  229 

Wishart,  a  thrwy  ei  awdurdod  ei  hun,  lieb  ymgynghori  ag  Arran 
y  rhaglaw,  wedi  ei  draddodi  i  gael  ei  losgi.  Dialodd  cyfeillion 
Wishart  ar  y  rhaglaw,  a  llofruddiasant  ef  yn  ei  ystafell  wely  yn 
nghastell  St.  Andrews.  Cafodd  y  rhai  hyn,  wedi  apelio  at  Henry, 
gynorthwy  o  Loegr  i  wrthsefyll  ymlidiad  Arran.  Yn  awr  daeth  y 
rhaglaw  â  byddin  fawr  i  gyfarfod  y  Saeson.  Ar  olymgyrch  dibwys 
cynygiodd  Duc  Somerset  ddychwelyd  i'w  wlad,  os  cytunai  yr  Ysgot- 
iaid  i  beidio  priodi  eu  brenines  ag  unrhyw  dywysog  tramor,  a'i 
chadw  gartref  hyd  nes  y  delai  i  oedran  i  ddewis  drosti  ei  hun. 
Gwrthodwyd  hyn  eto,  ac  ymladdwyd  brwydr  waedlyd  yn  Pinkey, 
gerllaw  Edinburgh,  pryd  yr  enillodd  y  Saeson  fuddugoliaeth  lwyr, 
y  lladdwyd  deng  mil  o  Ysgotiaid,  ac  y  cymerwyd  pymtheg  cant  o 
honynt  yn  garcharorion. 

Pe  buasai  Somerset  yn  dylyn  yn  mlaen,  ac  yn  gwneyd  y  goreu 
o'r  fantais  hon,  gallasai  ddwyn  yr  Ysgotiaid  i  unrhy w  delerau ;  ond 
yr  oedd  blinderau  cartrefol  yn  galw  am  ei  ddychweliad  dioed. 
Felly  nid  atebodd  ei  lwyddiant  nemawr  ddyben,  oblegyd  y  flwyddyn 
ganlynol  aeth  y  dywysoges  drosodd  i  Ffrainc,  a  dyweddiwyd  hi  a'r 
Dauphin — etifedd  gorsedd  Ffrainc.  Yr  oedd  elfenau  teríÿsg  yn 
dechreu  dangos  eu  hunain  yn  y  Cynghor  Seisnig,  ac  ymroddodd 
yr  amddiffynwr  a'r  archesgob  i  geisio  eu  darostwng.  Galwodd 
Somerset  y  senedd  yn  nghyd  (Tach,  1547),  a  dyddimwyd  amryw 
o'r  cyfreithiau  gorthrymus  a  wnaed  dan  Henry  VIII.  Galwyd 
yn  ol  ddeddf  y  Chwe  Pwnc,  a'r  ddeddf  oedd  yn  rhoddi  yr  un  grym 
yn  nghyhoeddiad  y  brenin  ag  Act  y  senedd,  ac  amryw  eraill  o  ys- 
bryd  cyffelyb.  Cyhoeddwyd  rhyddid  i'r  carcharorion  gwladol,  gyda 
rhai  eithriadau,  a  thalwyd  sylw  arbenig  i  ddiwygiad  y  gwasanaeth 
eglwysig.  Rhoddwyd  gorchymyn  eto  i  symud  pob  math  o  ddel- 
wau  o'r  addoldai;  ac  yn  ystod  y  flwyddyn  parotodd  Cranmer,  gyda 
chynorthwy  prif  dduwinyddion  y  diwygiad,  lithiau  pwrpasol,  y  rhai 
oeddent  sail  y  rhai  a  arferir  yn  bresenol;  ac  wedi  eu  cymeradwyo 
gan  y  senedd  gorchymynwyd  eu  darllen  yn  yr  eglwysi.  Galwyd 
deddf  gweddwdod  yr  offeiriaid  hefyd  yn  ol,  a  chaniatawyd  rhyddid 
iddynt  i  briodi  fel  eraill. 

Ond  un  o  brif  flinderau  Somerset  oedd  y  terfysg  a  achoswyd  gan 
ei  frawd,  Arglwydd  Seymour.  Nid  oedd  un  o'r  ddau  frawd  yn 
meddu  ar  y  nodweddion  mwyaf  dymunol  yn  eu  cymeriad,  ac  nid 
oeddent  ar  delerau  da  â'u  gilydd  yn  amser  Henry.  Beth  bynag 
gwnaeth  Somerset  lawer,  ar  ei  ddyrchaíiad  i'w  swydd  uchel,  tuag 
at  dawelu  meddwl  balch  ac  anonydd  ei  frawd.  Gwnaeth  ef  yn 
Arlyngesydd,  a  rhoddodd  arglwyddiaeth  Sudley  iddo.  Ond  nid 
oedd  Seymour  yn  foddlon  mewn  un  modd  i  uchafìaeth  y  duc.  I 
geisio  cyrhaedd  ei  amcanion  uchelfrydig,  gwnaeth  gais  am  law  y 
ddwy  dywysoges,  Mary  ac  Elisabeth,  ac  arglwyddes  Jane  Grey, 


230  EDWABD    YT. 

wedi  hyny.  Ond  gorfu  iddo  foddloni  ar  law  Catharine  Parr, 
gweddw  Henry,  yr  hon  y  bu  mewn  cyfeiilach  â  hi  cyn  iddi  briodi  y 
brenin.  Tybiai  trwy  y  briodas  hon  enill  mautais  iddo  ei  hun,  trwy 
offerynoliaeth  golud  a  dylanwad  y  frenines  waddolog;  ond  cafodd 
ei  siomi.  Cymerwyd  amryw  dlysau  gwerthfawr  oddiar  Catharine 
pan  briododd.  Dywedir  i  geníìgen  a  malais  fagu  rhwng  Catharine 
a  Duces  Sornerset,  ac  i'r  gwragedd  yru  y  rhwyg  yn  waeth  rhwng  y 
gwŷr.  Bu  Catharine  farw  ar  enedigaeth  ei  chyntaf-anedig.  Ceis- 
iodd  Seymour  am  law  y  dywysoges  Elisabeth  eilwaith,  a  llygru 
meddwl  Edward  gydag  anrhegion,  a'i  gyffroi  i  fŷnu  yr  holl  awdurdod 
i'w  law  ei  hun.  Dyfeisiodd  gynlluniau  bradwrus  yn  erbyn  awdur- 
dod  ei  frawd,  a  hudodd  amryw  i'w  gyfrinach.  Dygwyd  achwyniad 
arno  o  flaen  y  Cynghor,  a  thaflwyd  ef  i'r  Tŵr  (lon.  1549).  Yn 
mhen  pum  wythnos  pasiwyd  bil  o  warthruddiad  yn  ei  erbyn  trwy  y 
Tŷ  uchaf.  Dangoswyd  cryn  wrthwynebiad  iddo  yn  Nhý  y  Cyff- 
redin,  a  dywedid  y  dylasai  y  llyngesydd  gael  ateb  drosto  ei  hun. 
Ond  pasiwyd  ef  yno  hefyd,  heb  fwy  na  deg  neu  ddeuddeg,  o  bedwar 
cant  o  aelodau,  yn  erbyn ;  ac  wedi  i'r  brenin,  Somerset,  a  Cranmer 
roddi  eu  sel  wrth  y  warant,  torwyd  pen  Seymour  ar  yr  20fed  o 
Fawrth.  Bu  farw  gan  dystio  na  fwriadodd  ddrwg  yn  erbyn  y 
brenin  na'r  deyrnas.  Un  o'r  pethau  diweddaf  a  wnaeth  oedd 
ysgrifenu  llythyrau  at  y  tywysogesau,  Mary  ac  Elisabeth,  i  geisio 
ganddynt  ddial  ei  farwolaeth  ar  ei  frawd,  Duc  Somerset. 

Materion  eglwysig  oedd  pwnc  y  dydd  y  pryd  hwn  trwy  yr  holl 
wlad.  Yr  oedd  daliadau  a  defodau  mwyaf  gwrthwynebus  yr  Eglwys 
Babaidd  bellach  wedi  eu  troi  o'r  neilìdu,  a  chredo  a  ffurf-addoliad 
Protestanaidd  wedi  cymeryd  eu  lle.  Yr  oedd  Bonner  a  Gardiner, 
y  rhai  oeddent  yn  awr  wedi  eu  rhyddhau  trwy  rinwedd  y  maddeu- 
ant  cyffredinol,  yn  parhau  i  wrthwynebu  y  symudiadau  diwygiadol, 
a  thaílwyd  yr  olaf  i'r  Tŵr,  lle  y  cadwyd  ef  hyd  farwolaeth  Edward. 
Tybiai  cefhogwyr  mwyaf  brwd  y  diwygiad,  nad  oedd  un  ffordd  i 
amddiffyn  eu  hathrawiaeth  heb  erlid  a  chospi  y  rhai  a  ddalient 
syniadau  gwahanol  iddynt  hwTy.  Yn  Ebrill,  1549,  rhoddwyd  awd- 
urdod  i  Cranmer,  yn  nghyda  chlerigwyr  a  lleygwyr  eraill,  i  gymeryd 
i  fyny  Ail  Fedyddwyr  a  hereticîaid,  ceisio  eu  perswadio  i  adael  eu 
cyfeiliornadau ;  ac  os  na  ellid  llwyddo,  eu  bwrw  i  garchar.  Ac  y 
mae  yn  flin  coffa  iddynt  mewn  rhai  amgylchiadau  fyned  mor  beîl 
a  llosgi. 

Yr  achos  hynotaf  oedd  eiddo  Joan  Bocher  o  Kent,  dynes  o  ddysg, 
ac  o  deulu  uchel.  Daliai  na  chyfranogodd  Crist  yn  ei  ymgnawdol- 
iad  o  gnawd  y  Forwyn,  am  íbd  y  cnawd  hwnw  yn  llygredig. 
Peidiodd  ildio  ei  syniad,  a  thraddodwyd  hi  i  gael  ei  llosgi  yn  Smith- 
íìeld.  "Mae  yn  dda  cofio  eich  anwybodaeth,"  meddai  wrth  ei 
barnwyr.     "Ychydig  amser  yn  ol  y  llosgasoch  Anne  Askew  am 


EDWABD  VI.  231 

damaid  o  fara,  ac  yn  awr  yr  ydych  yn  credu,  ac  yn  proffesu  eich 
hunain  yr  un  athrawiaeth  ag  y  llosgasoch  hi  am  ei  chredu !  Chwi 
a'm  llosgwch  inau  yn  awr  am  damaid  o  gnawd,  ac  yn  y  diwedd,  wedi 
i  chwi  ddarllen  yr  ysgrythyrau  a'u  deall,  dewch  i  gredu  hyn  hefyd." 
Cyfeiriai  yma,  mae  yn  debyg,  at  Cranmer  a  Bidley,  y  rhai  a  fuont 
unwaith  yn  dal  athrawiaeth  y  presenoldeb  corphorol  yn  y  swper, 
ond  oeddent  yn  awr  yn  proffesu  yn  wahanol.  Cadwyd  Joan  am 
nwyddyn  gyfan  yn  y  carchar.  Gwrthododd  Edward  yn  hir  roddi 
ei  sel  wrth  warant  ei  dienyddiad;  ac  wedi  i  Cranmer  ei  berswadio, 
dywedai  wrtho  gyda  dagrau  yn  ei  lygaid,  "Os  ydwyf  yn  gwneyd 
yr  hyn  nad  yw  yn  iawn,  bydd  yn  rhaid  i  chwi  ateb  i  Dduw  am 
dano."  Bu  Cranmer  yn  daer  a  dyfal  yn  ceisio  cael  ganddi  newid 
ei  syniad,  ond  o'r  diwedd,  er  annghlod  yr  archesgob,  llosgwyd  hi 
yn  Smithfield.  Yn  mhen  tua  blwyddyn  ar  ol  hyn,  llosgwyd  Dutch* 
man  o'r  enw  Van  Paris,  neu  Parr,  am  ei  ddaliadau  Ariaidd. 

Yn  ystod  haf  1549,  torodd  terfysgoedd  allan  mewn  amrywiol 
barthau  o'r  w'lad.  Yr  oedd  amryw  bethau  wedi  cydgyfarfod  i 
waethygu,  am  dymhor  o  leiaf,  amgylchiadau  y  bobl  gyffredin.  "Y 
mae  pob  cyfnewidiad  sydyn  mewn  gwlad  yn  cynyrchu  cryn  lawer  o 
ddyoddef;  ac  y  mae  hyn  yn  esgor  yn  naturiol  ar  achwyniadau;  a'r 
achwyniadau  hyny  yn  cael  eu  chwythu  yn  fflam  gan  ddynion 
dichellgar  ac  anwybodus — y  naill  er  cyrhaedd  eu  dybenion  hunanol, 
a'r  llall  heb  wybod  i  beth."*4  Yr  oedd  llawer  o  diroedd  y  wlad  yn 
awr  wedi  myned  o  ddwylaw  y  mynachod  i  ddwylaw  meistri  caletach; 
dylifìad  aur  ac  arian  o'r  India  Orllewinol  wedi  codi  prisoedd  pethau ; 
yr  oedd  cynydd  y  llaw-weithfeydd  wedi  codi  y  galw  am  wlan,  fel  yr 
oedd  meistri  tiroedd  yn  esgeuluso  llafurio  eu  ffermydd,  ac  yn  eu  troi 
yn  borfa  defaid,  yn  cau  i  mewn  lawer  o  diroedd  cyffredin  i'r  un 
perwyl,  ac  yn  amddifadu  y  llafurwr  tlawd  o'i  ychydig  borfa  rad. 
Yr  oedd  y  pethau  hyn  yn  dyfod  i  wasgu  ar  y  dosbarth  iselaf ;  ac  yr 
oedd  eu  murmur  yn  uchel  a  chyffredinol.  Cymerodd  Duc  Somerset 
eu  plaid,  a  phenododd  ddirprwywyr  i  fyned  i  chwilio  yr  achos,  a 
pheri  i'r  tir-feddianwyr  dynu  y  cloddiau  i  lawr  öddiam  y  tiroedd 
cyffredin.  Gwrthododd  y  tir-feistri  ufuddhau;  ac  wrth  weled  fod 
y  llywodraeth  yn  eu  cefnogi,  cododd  y  bobl  wrth  y  miloedd  dros  yr 
holl  wlad  i  fŷnu  eu  hiawnderau.  Darostyngwyd  y  gwrthryfelwyr 
yn  fuan,  oddigerth  yn  Devon  a  Norfolk ;  yr  oedd  y  gwrthryfel  wedi 
cymeryd  gwedd  mwy  bygythiol  yno,  a'r  clerigwyr  wedi  cymysgu 
achwyniadau  crefyddol  â'r  rhai  uchod.  Yn  Devon,  yr  oedd  yn 
rhaid  iddynt  gael  yr  hen  ddeddfau  a'r  defodau  Pabaidd  yn  eu  hol, 
a  dyddimu  holl  fesurau  y  diwygiad.  Gwarchaeasant  ar  Exeter; 
ond  daeth  Arglwydd  E-ussell  â  byddin  i'w  gwasgaru.  Dygwyd 
Arundel,  eu  blaenor,  i  Lundain,  a  dienyddiwyd  ef.  Crogwyd 
*History  of  England,  Rel.  Tract.  Soc. 


232  EDWAHD  YI. 

Ficer  St.  Thomas  ar  gloclidy  ei  eglwys  ei  hun ;  a  gwnaed  esiampl 
gyffelyb  o  amryw  eraill.  Yr  oedd  y  terfysgwyr  yn  Norfolk,  yn 
cael  eu  blaenori  gan  un  Ket,  lledrwr  cyfoethog  o  Wymondham. 
Sefydlodd  hwn  ei  hun  ar  fryn  Mousehold,  uwchben  Norwich,  dan 
hen  dderwen  a  elwid  Derwen  y  Diwygiad,  gydag  ugain  mil  o  wrth- 
ryfelwyr  yn  ei  gylchynu.  Yno  yr  eisteddai  fel  penadur,  a  gwysiai 
y  perchenogion  tiroedd  ger  ei  fron,  i  beri  iddynt  dynu  y  cloddiau 
oddiam  y  tiroedd  cyífredin,  a'u  taflu  yn  agored  fel  arfer.  Daeth 
larll  Warwick  â  byddin  o  chwech  mil  yn  eu  herbyn,  a  gwasgarodd 
hwynt.  Gadawyd  dwy  fil  o  honynt  yn  gelaneddau  ar  y  gwastadedd 
islaw  y  bryn,  crogwyd  Ket  yn  Norwich,  a  naw  o'i  ganlynwyr  ar 
gangenau  Derwen  y  Diwygiad. 

Collodd  Somerset  ei  boblogrwydd  yn  y  terfysgoedd  hyn,  ac  o 
hyn  allan  cawn  ef  yn  treiglo  i'w  gwymp.  I'r  graddau  y  cymerodd 
blaid  y  bobl  gyffredin,  collodd  heddwch  a  dylanwad  y  pendefìgion 
a'r  perchenogion  tiroedd,  a  rhoddasant  eu  bryd  ar  ei  ddinystr. 
Yr  oedd  teimlad  cryf  yn  ei  erbyn  hefyd  yn  mysg  y  bobl  oedd  dros 
yr  hen  grefydd,  oblegyd  ei  olygiadau  diwygiadol.  Deallid  ei  fod 
wedi  cyfoethogi  ei  hun  yn  fawr  â  meddianau  yr  eglwys  a'r  goron; 
ac  yr  oedd  wedi  tynu  eglwysi  i  lawr  yn  Llundain,  i  gael  defhyddiau 
i  godi  tý  gorwych  iddo  ei  hun  yn  y  Strand.  Yr  oedd  y  pethau  hyn 
oll  yn  magu  drwg  yn  ei  erbyn.  Ei  brif  elyn  oedd  Iarll  Warwick. 
Galwodd  hwnw  y  Cynghor  yn  nghyd,  a  chymerasant  yr  awdurdod 
i'w  dwylaw  eu  hunain.  Taflwyd  Cecil,  ysgrifenydd  y  duc,  ac  eraill, 
i'r  Tŵr,  a  gwnaed  achwyniadau  yn  erbyn  yr  amddiffynwr.  Y  prif 
drosedd  oedd  traws-feddianu  yr  awdurdod,  a  dangos  cydymdeimlad 
â'r  bobl  gyffredin;  ac  ar  y  cyhuddiadau  hyn  tafìwyd  ef  i'r  Tŵr. 
Ceisiodd  y  duc  gael  ei  ryddid  trwy  amryw  ffyrdd  nad  oeddent  yn 
glod  i'w  wroldeb.  Rhoddwyd  y  prif  awdurdod  yn  y  Cynghor  i 
Warwick,  a  gwnaed  Arglwydd  Russell  yn  Dduc  Bedford.  Pan 
ddygwyd  Somerset  o  flaen  y  Cynghor,  cyfaddefodd  ar  ei  liniau 
uniondeb  y  cyhuddiadau  a  ddygwyd  yn  ei  erbyn.  Arbedwyd  ei 
fywyd,  ond  cymerwyd  ei  swydd  a'i  holl  feddianau  oddiarno.  Yn 
mhen  ychydig  wythnosau  (Chwef.  1550),  gollyngwyd  ef  yn  rhydd, 
a  gweinyddwyd  maddeuant  iddo.  "Ar  ol  hyn,"  meddai  Burnet, 
"ymddygodd  mor  ostyngedig,  a  dangosodd  y  brenin  y  fath 
garedigrwydd  iddo,  fel  y  daeth  i  ffafr  drachefn,  ac  y  derbyniwyd 
ef  i'r  Cynghor.  Ac  felly  aeth  yr  ystorm  drosto  yn  llawer  mwy 
esmwyth  nag  y  dysgwyliwyd;  ond  dangosodd  mor  lleied  o'r  gwron 
yn  yr  amgylchiadau  fel  na  feddyliwyd  llawer  am  dano  ar  ol  hyn." 

Yn  1550,  gwnaed  cytundeb  heddwch  â  Ffrainc  ac  Ysgotland. 
Bhoddodd  Lloegr  Boulogne  i  fyny  i'r  Ffrancod  am  y  swm  o  bedwar 
can  mil  o  goronau.    Cytunwyd  hefyd  fod  Edward  i  briodi  Elisabeth, 


EDWAHD  YI.  233 

mercli  Henry,  brenin  Ffrainc,  ac  enillodd  liyn  deimlad  mwy  cyf- 
eillgar  rhwng  y  ddwy  wlad,  er  na  chymerodd  y  briodas  byth  le. 

Beth  bynag  oedd  syniadau  personol  Warwick,  yr  unig  lwybr 
iddo  gyrhaedd  ei  amcanion  uchelfrydig  yn  awr  oedd  trwy  gefnogi 
y  diwygiad;  a  hyny  wnaeth  gyda  dyfalwch.  Yr  oedd  Gardiner 
er  ys  llawer  o  amser  yn  garcharor  yn  y  Tŵr,  taflwyd  Bonner,  esgob 
Llundain,  ac  amryw  o  glerigwyr  eraill  i  garchar,  oblegyd  eu 
gwrthwynebiad  i'r  mesurau  diwygiadol.  Symudwyd  Ridley  o 
esgobaeth  Rochester  i  esgobaeth  Llundain,  a  gwnaed  y  pregethwr 
enwog  John  Hooper  yn  esgob  Gloucester. 

Yn  mysg  prif  wrthwynebwyr  y  diwygiad  yr  oedd  y  dywysoges 
Mary,  chwaer  hynaf  Edward,  yr  hon  a  ddaeth  i'w  hadnabod  wedi 
hyn  wrth  yr  enw  "Mary  Waedlyd."  Yr  oedd  yn  Babyddes  o'r 
mwyaf  selog,  ac  mor  ddiysgog  ac  ystyfnig  yn  ei  ffordd  a'i  thad. 
Methodd  dylanwad  y  Cynghor,  dadleuon  Cranmer  a'r  esgobion,  a 
chymhellion  a  dagrau  ei  brawd,  ei  syflyd  o'i  hymlyniad  wrth 
ddefodau  yr  Eglwys  Babaidd.  Er  fod  y  gyfraith  yn  awr  yn  gwahardd, 
cadwai  gaplaniaid  i  weinyddu  yr  ofíeren  yn  ei  thŷ  ei  hun. 
Dywedai  ei  bod  yn  foddlon  marw  dros  ei  chrefydd,  ond  ofnai  nad 
oedd  yn  deilwng  i  ddyoddef  merthyrdod  mewn  achos  mor  dda, 
Pan  geisiwyd  ganddi  ddarllen  llyfrau  Protestanaidd,  fel  y  gallai 
fíurfio  barn  drosti  ei  hun,  dywedodd  ei  bod  yn  diolch  i  Dduw  na 
ddarllenodd  y  cyfryw  lyfrau  erioed,  ac  nad  oedd  yn  meddwl  darllen 
un  o  honynt  byth.  Mynai  Edward  ei  gorfodi  hi  fel  eraill  i 
gydymfíurfio  â'r  mesurau  diwygiadol.  Anfonodd  ei  hewythr,  yr 
ymerawdwr,  i  fygwth  rhyfel  dioed  ar  Loegr,  os  na  chai  y  dywys- 
oges  ryddid  cydwj^bod  gyda'i  chrefydd,  er  fod  amryw  dduwinyddion 
enwog  ar  y  pryd  hwnw  wedi  gorfod  fíbi  o  Germany,  am  na  chaent 
ryddid  cydwy bod  dan  ei  lywodraeth  ef.  Cafodd  Cranmer,  Bidley, 
ac  eraill,  waith  mawr  i  berswadio  Edward  i  adael  llonydd  i'w 
chwaer  i  gael  ei  fíbrdd  ar  hyny  o  bryd.  Dywedir  iddo  dori  allan  i 
wylo  oblegyd  ei  hystyfhigrwydd,  ac  am  fod  yn  rhaid  iddo  ei  goddef 
i  arfer  defodau  oeddent  yn  eilun-addoliaeth  yn  ei  olwg. 

Yr  oedd  Warwick  yn  cadw  ei  lygad  yn  agored  i  bob  mantais  i 
ddyrchafu  ei  hun.  Yn  Mehefìn,  1551,  priododd  ei  fab  hynaf, 
Arglwydd  Lisle,  ag  Anne,  merch  Duc  Somerset.  Yn  Medi  mynodd 
Wardeniaeth  Cyfíìniau  Ysgotland  i'w  law,  ac  yn  nechreu  Hydref, 
llwyddodd  i  gael  ei  wneyd  yn  Dduc  Northumberland,  a  chael 
etifeddiaethau  mawrion  ychwanegol  i'w  feddiant.  Dyrchafwyd 
amryw  o'i  gyfeillion  hefyd  i  anrhydedd.  Gwnaed  Ardalydd 
Dorset  yn  Dduc  Sufíblk,  Iarll  Wiltshire  yn  Ardalydd  Winchester, 
a  Syr  Ẅilliam  Herbert  yn  Iarll  Penfro. 

Er  fod  Duc  Somerset  wedi  ei  ddarostwng,  ac  wedi  colli  ei 
ddylanwad  a'i  fri,  eto  yr  oedd  yn  boblogaidd  gyda  dosbarth  lliosog 


234  EDWAED  VI. 

o  bobl.  Efe  oedd  yr  unig  bendefig  yn  amser  Edward  a  ddangosodd 
ofal  dros  iawnderau  y  dosbarth  iselaf,  ac  ni  fynai  y  dosbartb  hwnw 
annghofio  ei  enw  yn  fuan.  Nid  oedd  priodas  eu  plant  wedi  gwella 
dim  ar  y  teimlad  drwg  oedd  rhwng  Somerset  a  Northumberland. 
Credai  Northumberland  fod  Somerset  yn  rhwystr  ar  ffordd  ei 
ddyrchafiad,  a  phenderfynodd  ei  symud.  Gosodwyd  ysbiwyr  i 
wylio  symudiadau  y  duc,  a  chyn  hir  cymerwyd  ef  a'i  wrraig,  Argl- 
wydd  Grey,  ei  gyfaill,  ac  amryw  gyfeillion  a  gweision  eraill,  i  fyny 
yn  garcharorion.  Cyhuddwyd  ef  o  fwriadu  codi  gwrthryfel  yn  y 
gogledd  ac  yn  Llundain,  diorseddu  Edward,  ei  nai,  cymeryd 
meddiant  o'r  Tŵr,  a  llofruddio  Northumberland,  Northampton,  a 
Penfro.  Gwadodd  y  duc  yr  oll  o'r  pethau  cyntaf,  ond  cyfaddefodd 
iddo  siarad  am  lofruddio  y  pendefìgion  a  nodwyd;  ond  na  wnaeth 
un  cynllun,  ac  iddo  ymwrthod  â'r  syniad  yn  fuan.  Rhyddhawyd 
ef  o'r  cyhuddiad  o  deyrn-fradwriaeth,  a  chymerodd  y  bobl  iddo 
gael  ei  ryddhau  o  bob  cyhuddiad,  a  rhoddasant  floedd  o  orfoledd. 
Mae  yn  debygol  i'r  arwydd  hwn  o  boblogrwydd  y  duc  gynddeiriogi 
Northumberiand,  a  phenderfynodd  beidio  ei  arbed.  Condemniwyd 
ef  i  farw  am  y  trosedd  gyfaddefwyd  ganddo  ef  ei  hun ;  a  chymerodd 
ei  ddienyddiad  le,  lon.  22,  1552.  Rhybuddiwyd  y  bobl  i  aros  yn 
eu  tai  hyd  ddeg  o'r  gloch  y  boreu  hwnw;  ond,  er  gwaethaf  pob 
rhybuddion,  yr  oedd  tyrfa  fawr  wedi  ymgasglu  i  Fryn  y  Tŵr  cyn 
saith  o'r  gloch,  i  weled  pen  Duc  Somerset  yn  cael  ei  dori.  Yr  oedd 
y  syniad  wedi  myned  ar  led,  a  gobaith  yn  cael  ei  goleddu  hyd  y 
fornent  ddiweddaf,  y  buasai  y  duc  yn  cael  ei  arbed;  ond  aeth  y 
dysgwyliad  yn  ofer ;  a  dyoddefodd  Somerset  ei  dynged  gyda  gwr- 
oldeb  mawr.  Dywedodd  oddiar  y  dienyddlawr,  nad  oedd  erioed 
wedi  bwriadu  drwg  yn  erbyn  y  brenin  na'r  deyrnas,  a'i  fodyn  gallu 
edrych  yn  ol  ar  ei  holl  ymdrechion  o  blaid  creíÿdd  gyda  llawenydd. 
Wedi  syrthio  ar  ei  liniau  i  weddio  fwy  nag  unwaith,  ysgydwodd 
ddwylaw  yn  siriol  â'r  siryddion  a'r  ceidwaid,  a  phawb  oedd  ar  yr 
esgynlawr;  rhoddodd  arian  yn  llaw  y  dienyddwr;  taflodd  ei  gochl 
oddiar  ei  ysgwyddau,  ymostyngodd  ar  ei  liniau,  a  datododd  linynau 
ei  grys;  trodd  y  dienyddwr  goler  ei  grys  i  lawr;  gosododd  ei  ben 
yn  dawel  ar  y  plocyn,  a  phan  oedd  yn  dyweyd  enw  yr  Iestt  y 
drydedd  waith,  cwympodd  ei  ben  ar  un  ergyd  i'r  gwellt  oedd  ar  yr 
esgynlawr.  Aeth  amryw  yn  mlaen,  a  throchasant  eu  napcynau  yn 
ei  waed — fel  pe  buasai  ferthyr — er  coífadwriaeth  am  dano.  Rhodd- 
wyd  amryw  o'i  gyfeillion  hefyd  i  farwolaeth,  a  drswyddwyd  Argl- 
wydd  Rich,  y  caüghellydd,  oddiar  brofìon  o  gyfeillgarwch  â 
Bomerset. 

Galwyd  senedd  eto  yn  nghyd;  gwellhawyd  amryw  gyfreithiau 
perthynol  i  brawf  troseddwyr,  a  phasiwyd  mesurau  newyddion  er 
hyrwyddo  y  diwygiad.     Dygodd  Northumberland  achos  Tunstall, 


EDWABD  VI.  235 

esgob  Durham,  yn  mlaen  eto,  oblegyd  ei  wrtbwynebiad  i'r  diwygiad ; 
difreiniwyd  ef,  a  dywedir  fod  y  duc  yn  bwriadu  troi  boll  gyllid  yr 
esgobaeth  i'w  logell  ei  hun.  Yr  oedd  ei  drachwant  a'i  uchelgais 
yn  awr  wedi  dyfod  mor  amlwg,  fel  y  gwrthododd  y  senedd  amryw 
o'i  fesurau.  Er  hyny  trethodd  y  duc  ei  holl  ddoethineb  er 
ychwanegu  ei  aìlu  a'i  ddylanwad;  a  chawn  ef  yn  awr  yn  gosod 
cynllun  beiddgar  a  dinystriol  iddo  ei  hun  ar  droed. 

Yr  oedd  iechyd  Edward  yn  prysur  waelu.  Nid  oedd  ei  gyfan- 
soddiad  ond  gwanaidd  o'r  dechreu,  a  niweidiwyd  ef  trwy  ddwyn 
pryder  llywodraeth  yn  rhy  foreu  ar  ei  feddwl  ieuanc.  Yn  ngwan- 
wyn  1552,  cafodd  y  frech  goch;  canlynwyd  hono  gan  y  frech  wen, 
y  rhai  a  adawsant  nychdod  marwol  yn  ei  gyfansoddiad.  Yr  oedd 
pob  argoelion  i'w  canfod  na  fuasai  fyw  yn  hir;  ac  yr  oedd  marw- 
olaethEdward,  a  dyrchaíiad  Mary  ei  chwaer,  yngwneyd  rhagolygon 
Northumberland  yn  dra  annymunol.  Gwnaeth  y  duc  bob  peth  o 
fewn  ei  allu  i  enill  serch  ac  ymddmed  y  breniu,  bu  yn  gweini  yn 
ddyfal  arno  yn  ei  glefyd,  a  chafodd  bob  mantais  arno  i  ŵyro  ei 
feddwl  at  ei  amcanion  ei  hun, 

Yr  oedd  hawlfraint  y  goron  yn  disgyn  oddiwrth  Henry  VIII.,  yn 
mlaenaf  i'w  blant  o'i  gorph ;  yna  i  deuluoedd  ei  chwiorydd, 
Margaret  Tudor,  brenines  Ysgotland,  yr  hynaf;  a  Mary  Tudor, 
brenines  Ffrainc,  yn  nesaf.  Yr  oedd  Mary  ac  Elisabeth,  merched 
Henry,  wedi  eu  cyhoeddi  gan  eu  tad  yn  annghyfreithlon,  ac  felly 
collent  yr  hawl  i'r  goron.  Yr  oedd  Henry  yn  ei  ewyllys  hefyd 
wedi  troi  ei  chwaer  hynaf  o'r  neilìdu,  a  chysylltu  yr  hawl  wrth 
Mary  Tudor,  gweddw  Louis  XII.  o  Ffrainc.  Yr  oedd  Mary  wedi 
priodi  yr  ail  waith  â  Charles  Brandon,  Duc  Suffolk,  ac  wedi  cael 
dwy  ferch  o  hono — y  tywysogesau  Jane  a  Catharine  Grey.  Yn 
awr,  dyfais  Northumberland  oedd  dwyn  y  boneddigesau  hyn  i 
gysylltiad  teuluaidd,  a  thynu  coron  Lloegr  i'w  deulu  ei  hun.  Felly 
yn  nechreu  Mai  (1553)  cawn  ei  dŷ,  Durham  Hotise,  yn  y  Strand, 
yn  llawn  rhwysg  a  gwleddoedd  priodasol.  Yr  oedd  yno  dair 
priodas  wedi  cymeryd  lle : — Arglwydd  Guildford  Dudley,  pedwerydd 
mab  Duc  Northumberlaud,  wedi  priodi  â'r  dywysoges  Jane  Grey, 
merch  hynaf  Duc  Suffolk;  Arglwydd  Hastings  wedi  priodi  â 
Catharine  Dudley,  merch  Northumberland ;  ac  Arglwydd  Herbert, 
mab  larll  Penfro,  wedi  priodi  â  Catharine  Grey,  ail  ferch  Duc 
Suffolk.  Wedi  perswadio  Duces  Suffolk  i  roddi  ei  hawl  i  fyny  i'w 
merch  hynaf,  Jane,  gwelai  Northumberland  ei  ffordd  yn  glir  i  gael 
y  goron  ar  ben  ei  ferch  yn  nghyfraith. 

Yn  awr  aeth  Duc  Northumberland  at  y  brenin,  a  dangosodd  iddo 
y  canlyniadau  peryglus  o  olyniad  ei  chwiorydd  ar  orsedd  Lloegr. 
Dangosodd  fod  eu  tad  wedi  eu  cyhoeddi  yn  annghyfreithlon,  ac  na 
fuasai  y  bobl  byth  yn  goddef  y  goron  i   ddisgyn  ar  ben  bastardd. 


236  màry. 

Heblaw  liyny,  yr  oedd  Mary  yn  Babyddes  orthrymus,  a  buasai  yn 
dadwneyd  y  cwbl  a  wnaed  yn  ystod  teyrnasiad  ei  brawd  er  sefydlu 
y  wir  grefydd.  A  dangosai  mai  yr  unig  lwybr  dyogel  oedd  iddo  ef 
arfer  ei  awdurdod  fel  ei  dad,  a  throsglwyddo  y  goron  trwy  fr-eint- 
lythyrau  iV  gyfhithder,  yr  Arglwyddes  Jane  Grey,  yr  hon  oedd 
yn  Brotestant  trwyadl.  Edward  o'r  diwedd,  yn  ofni  y  canlyniadau 
i'r  Protestaniaid  o  esgyniad  Mary  i'r  orsedd,  a  ildiodd  i  olygiadau 
Northumberland ;  gyrodd  am  y  swyddogion  cyfreithiol  ger  ei  fron 
i  dynu  gweithred  i'r  perwyl  hwnw.  Gwrthododd  y  cyfreithwyr 
wneyd,  heb  i'r  brenin  hefyd  ganiatau  ysgrif,  yn  cynwys  maddeuant 
iddynt  hwy  am  wneyd  y  fath  weithred.  Wedi  i'r  brenin  ganiatau 
eu  cais,  gwnaed  y  weithred,  a  gofalodd  Northumberland  ei  gweled 
yn  cael  ei  llaw-arwyddo  gan  y  brenin,  a  chan  holl  aelodau  y 
Cynghor.  Bu  Cranmer  yn  hwyrfrydig  iawn  i  osod  ei  law  wrthi, 
ond  ildiodd  i  ymresymiadau  Edward.  Ychydig  ddiwrnodau  ar  ol  hyn 
rhoddodd  ei  sel  wrth  ddeddfau  darpariadol  ar  gyfer  y  tlodion,  y  rhai 
ydynt  yn  parhau  hyd  heddyw.  Yr  oedd  y  meddygon  bellach  wedi 
rhoddî  ei  achos  i  fyny.  Bu  farw  yn  ei  balas  yn  Greenwich, 
Gorphenaf  6fed,  1553,  yn  yr  16eg  ílwyddyn  o'i  oedran,  a'r  seithfed 
o'i  deyrnasiad.  Rhai  o'i  eiriau  diweddaf  oeddent,  "O  Arglwydd, 
achub  bobl  Lloegr;  amddiffyn  y  deyrnas  hon  rhag  Pabyddiaeth,  a 
chadw  dy  wir  grefydd  ynddi,  fel  y  gallwyf  û  a'm  pobl  fendithio  dy 
enw  santaidd,  er  mwyn  dy  Fab  lesu  Grist." 

Mae  yr  haneswyr  yn  cytuno  i  wlawio  clodforedd  ar  gymeriad 
Edward  VI.,  ac  yr  oedd  yn  deilwng  o  hono.  Mae  yn  wir  mai  prin 
amser  gafodd  ei  gymeriad  i  ddadblygu  ei  hun ;  ond  cafodd  ddigon  o 
amser  i'w  wneyd  yn  wrthrych  edmygiad  a  serch  y  Prydeiniaid  hyd 
y  dydd  hwn.  Meddai  ar  galon  dyner,  uniondeb  amcanion,  gallu  i 
ddysgu  a  barnu,  ac  yr  oedd  yn  amlwg  "  yn  ofni  Duw,  ac  yn  cilia 
oddiwrth  ddrygioni."  Os  arweiniwyd  ef  i  wneyd  rhai  pethau 
annghymeradwy,  bu  hyny  trwy  ddylanwad  anmhriodol  erailì  ar  ei 
feddwl  ieuangaidd.  Yrr  oedd  gobeithion  fyrdd  yn  crogi  arno,  a  bu 
ei  farwolaeth  yn  destun  galar  i  bawb  ond  y  Pabyddion  mwyaf  selog. 
Dan  ei  deyrnasiad  ef  y  magodd  Protestaniaeth  y  wlad  hon  y  nerth  a'i 
cynaliodd  dan  deyrnasiad  erledigaethus  a  gwaedlyd  Mary  ei  chwaer. 

ii — maey,  1553 — 1558. 
Yr  oedd  uchelgais  Northumberland  yn  llawer  mwy  na'i  alluoedd. 
Er  fod  marwolaeth  Edward  yn  beth  i'w  ddysgwyl  er  ys  misoedd, 
eto,  pan  ddygwyddodd,  daliodd  y  duc  mewn  cyflwr  digon  anmharod : 
ac,  i  gael  pethau  i  well  trefn,  ceisiodd  gadw  marwolaeth  y  brenin 
yn  ddirgel  am  beth  amser.  Yr  oedd  wedi  ysgrifenu  at  Mary  ac 
Elisabeth  i  geisio  ganddynt  ddyfod  i  weled  eu  brawd,  gan  feddwl 
eu  cael  i'w  law  trwy  hyny ;  ond  pan  oedd  Mary  bron  cyrhaedd,  ar 
y  dydd  y  bu  Edward  farw,  anfonodd  Arundel   genadwri  ati   yn 


MARY.  237 

ddirgel  i'w  hysbysu  o'r  amgylcbiad,  ac  o  gynlluniau  Northumber- 
land.  Gwnaetb  y  dywysoges  y  goreu  o'i  bamser  i  fíbi  i  gastell 
Framlingbam  yn  Suffolí,  fel  y  byddai  yn  gyfleus  i  gymeryd  y  môr 
os  nad  allai  amddifíyn  ei  bun. 

Jaue  Grey.  Gwelai  Northumberland  nad  oedd  dyben  cadw  marwol- 
aetb  y  brenin  yn  guddiedig  yn  bŵy,  ac  ar  y  pedwerydd 
dydd,  aetb  ef  gyda  Duc  Sufíblk,  Iarll  Penfro,  ac  eraill,  i  Dŷ  Sion, 
lle  yr  arosai  Jane  Grey.  Yr  oedd  yn  awr  yn  wraig  ieuanc,  beb 
fod  ond  16eg  mlwydd  oed;  yn  ddynes  o  ymddangosiad  dymunol,  o 
valluoedd  meddyliol  cryfion,  ac  o  ysbryd  tra  rbagorol.  Yr  oedd  ei 
boll  fryd  ar  lyfrau  a  llenyddiaetb ;  ac,  er  mor  ieuanc,  yr  oedd  wedi 
cyrbaedd  meistrolaetb  bollol  ar  y  Groeg  a'r  Lladín.  Nid  oedd 
pleserau  na  rhwysg  pendefìgion  yn  un  demtasiwn  iddi.  Galwodd 
y  dysgedig  Roger  Ascbam,  atbraw  yr  Arglwydcles  Elisabeth,  un  tro 
yn  Bradgate,  preswylfa  y  teulu,  a  cbafodd  y  foneddiges  Jane  yno 
wrtbi  ei  hun  yn  darllen  Plato  yn  y  Groeg,  tra  yr  oedd  y  lleill  o'r 
teulu  yn  difyru  eu  hunain  gyda  helfa  yn  y  parc.  Ac  wrth  i  Ascham 
ddatgan  ei  syndod  at  ei  hymddygiad,  atebodd,  "  Nid  yw  eu  boll 
ddifyrwch  ond  cysgod  yn  ymyl  y  pleser  wyf  û  yn  gael  yn  Plato. 
Druain  a  hwy !  nid  ydynt  erioed  wedi  deall  beth  yw  gwir  bleser." 
Ar  y  pethau  hyn  yr  oedd  ei  bryd  bi,  ar  neillduedd  ei  tbŷ  ei  hun,  ac 
ar  ei  phriod  hoff,  yr  hwn  oedd  yn  deilwng  o'i  serchiadau,  ac  nid 
agorodd  byrtb  ei  chalon  erioed  i  hudoliaethau  uchelgais.  Ni 
cbwenychodd  goron  Lloegr ;  credai  yn  ddiysgog  yn  mlaenoriaetb 
hawl  Mary  ac  Elisabetb  ;  ac  ni  fuasai  yn  caniatau  ei  cbyhoeddi  yn 
frenines  oni  bai  ei  gorfodi  gan  ei  pherthynasau  agosaf. 

Wrth  hysbysu  Jane  o  farwolaeth  Edward,  ac  o  drosiad  hawl- 
fraint  y  goron  iddi  er  mwyn  achub  y  deyrnas  o  law  y  gallu  Pabaidd, 
syrthiodd  yr  arglwyddi  ar  eu  gliniau  ger  ei  bron,  a  dywedasant  eu 
bod  yn  barod  i  golli  eu  gwaed  drosti.  Torodd  Jane  allan  i  wylo 
wrth  y  fath  newyddion  annysgwyliadwy,  a  syrthiodd  yn  ddideim- 
lad  ar  y  llawr.  Pan  ddaetb  ati  ei  bun  galarodd  am  farwolaetb  ei 
chefnder,  a  dywedodd  am  ei  hannghymhwysder  i  gymeryd  ei  le. 
"Ond,"  meddai,  gan  godi  ei  golygon  i  fyny,  "Os  yw  yr  hawl  mewn 
gwirionedd  yn  eicìdof  fi,  O  Arglwydd  grasol,  rbo  nerth,  yr  wyf  yn 
atolwg,  i  lywodraethu  er  dy  ogoniant  di,  a  Uesâd  fy  ngwlad.  "  Boreu 
dranoetb  dygwyd  bi  mewn  cwch  dros  yr  afon  i'r  Tŵr,  yn  ol  yr 
arferiad  cyn  gweinyddu  defod  y  coroniad.  Rhoddwyd  gorchymyn 
i'w'chyhoeddi  yn  mhob  man;  ond  ni  wnaed  byny  oddigerth  yn  y 
brifddinas  a'i  bamgylchoedd.  Yno  hefyd  derbyniwyd  y  cyhoeddiad 
gyda  dystawrwydd  oerllyd,  yr  hyn  oedd  argoel  eglur  fod  teimlad  y 
lliaws  yn  erbyn  y  symudiad  newydd  hwn.  Cafwyd  prawf  pellach  o 
byn  yn  aneffeitbiolrwydd  pregeth  Bidley  o  blaid  Jane  wrtb  Groes 
St.  Paul.     Yr  oedd  dau  reswm  dros  bwyrfrydigrwydd  y  bobl  i 


238  MARY. 

bleidio  Jane  ;  sef  teimlad  dwfn  o  uniondeb  hawl  Mary,  a  theimlad 
dyfnach  na  hyny  o  gasineb  at  Northumberland. 

Yr  oedd  Mary  eisoes  wedi  ysgrifenu  llythyrau  at  brif  bendefigion 
y  siroedd,  i  geisio  eu  cynorthwy  i  amddifíyn  ei  choron  a'i  pherson. 
Anfonodd  genadwri  at  y  Cynghor  hefyd  i  hysbysu  ei  gwybodaeth  o 
farwolaeth  ei  brawd,  i  gynyg  maddeuant  am  bob  troseddau  oeddent 
wedi  gyíiawni,  ac  i  orchymyn  iddynt  ei  chyhoeddi  hi  yn  Llundain 
yn  ddioed.  Sicrhaodd  i  bobl  SuíFolk  nad  oedd  yn  bwriadu  newid 
dim  ar  gyfreithiau  Edward,  ac  heidiasant  hwythau  at  ei  baner. 
Dylifai  pendefìgion  ac  eraill  ati  o  bob  parth  o'r  wlad,  fel  yr  oedd 
ganddi  yn  fuan  allu  o  ddeng  mil  ar  ugain;  a  chyhoeddwyd  hi  yn 
frenines  yn  Norwich. 

Pan  gyrhaeddodd  y  newyddion  hyn  i  Lundain,  penodwyd  Duc 
Suffolk  i  arwain  byddin  i  wrthsefyll  Mary;  ond  nid  oedd  gan  neb 
ffydd  yn  ei  fedr,  ac  ni  fynai  Jane  ymadael  â'i  thad;  a  rhwng  bodd 
ac  anfodd  ymgymerodd  Northumberland  â'r  gorchwyl.  Edrychai 
y  bobl  arno  yn  myned  allan  gyda  phetrusder  mud.  Erbyn  iddo 
gyrhaedd  Cambridge,  yr  oedd  ei  wŷr  yn  rhifo  deng  mil.  Pan 
gyrhaeddodd  Bury  St.  Edmund,  yr  oedd  ei  fyddin  wedi  lleihau  yn 
fawr,  yn  encilio  i  ochr  Mary,  a  gorfu  i'r  duc  ddychwelyd  i  Cam- 
bridge.  Oddiyno  ysgrifenodd  i  Lundain  am  ychwaneg  o  nerth; 
ond  yr  oedd  pethau  wedi  cymeryd  agwedd  newydd  erbyn  hyn  yn  y 
brif-ddinas.  Yr  oedd  y  Cynghor  wTedi  ymgyfarfod  yn  nghastell 
Baynard,  tŷ  larll  Penfro,  ac  wedi  troi  o  blaid  Mary.  Dechreuodd 
larll  Arundel  trwy  ddangos  annghyfiawnder,  creulondeb,  ac  uchel- 
gais  Northumberland,  ac  mai  yr  holl  amcan  oedd  ganddo  yn  y 
symudiad  gofìdus  hwn  oedd  dyrchafu  ei  hun.  "A  phaham,"  meddai, 
"y  dywedir  fod  Mary  yn  bwriadu  gwneyd  cyfnewidiadau  gyda 
golwg  ar  grefydd?  Onid  yw  wedi  rhoddi  atebiad  boddhaol  i  bobl 
Suffolk?"  Tynodd  larll  Penfro  ei  gleddyf,  a  dywedodd,  "Os  nad 
yw  dadleuon  fy  arglwydd  o  Arundel  yn  ddigon  i'ch  perswadio,  caiff 
y  cleddyf  hwn  wneyd  Mary  yn  frenines,  neu  byddaf  farw  yn  ei 
chweryl."  Yr  oedd  y  gwr  hwn  hefyd  yn  un  o'r  rhai  oeddent  â'u 
henwau  wrth  drosglwyddiad  yr  hawl  i  Jane,  ac  yn  un  o'r  ychydig, 
y  dydd  o'r  blaen,  a  gynygient  golli  eu  gwaed  drosti.  Beth  bynag, 
rhoddasant  oll  eu  cydsyniad,  a  chyhoeddwyd  Mary  yn  ddioed  wrth 
Groes  St.  Paul,  yn  nghanol  bonllefau  y  bobl.  Anfonwyd  y  newydd 
gyda  phob  brys  at  Mary,  a  chymerodd  Penfro  ofal  y  Tŵr.  Felly 
collodd  Jane  Grey  ei  choron,  wedi  ei  gwisgo  am  yr  ysbaid  byr  o 
ddeng  niwrnod!  Ac  nid  oedd  hyn  yn  annymunol  ganddi,  oblegyd 
pan  gynghorodd  ei  thad  hi  i  oddef  ei  chwymp  yn  amyneddgar, 
dywedodd,  "  Mae  y  newydd  yn  llawer  mwy  croesawgar  i  mi  na'r 
un  a'm  gorfododd,  yn  groes  i'm  hewyllys,  i  gymeryd  awdurdod  nad 
oedd  genyf  hawl  na  cbymhwysder  iddo,     0  ufudd-dod  i  chwi,  fy  j 


MAKY.  239 

arglwydd,  ac  i  fy  mam,  gwnaethum  beth  croes  i'm  meddwl  fy  hun. 
Ond  y  weithred  hon,  fy  eiddo  i  ydy w,  ac  yr  wyf  yn  rhoddi  y  goron 
i  fyny  yn  ewyllysgar." 

Yr  oedd  Duc  Northumberland  eisoes,  ar  ol  gweled  pob  gobaith 
am  lwyddiant  wedi  difíbdd,  wedi  troi  ei  hun  o  blaid  Mary,  ac  wedi 
peri  ei  chyhoeddi  yn  Cambridge.  Prysurodd  Mary  i  Lundain.  Yn 
Wanstead,  Essex,  cyfarfu  ag  Elisabeth  ei  chwaer,  yn  arwain  byddin 
nerthol  i'w  chynorthwyo.  "Pedwar  diwrnod  ar  ol  hyny,  march- 
ogodd  y  ddwy  chwaer,  yn  cael  eu  canlyn  gan  osgordd  fawreddog, 
trwy  y  ddinas  i'r  Tŵr.  Yr  oedd  Mary  yn  fechan,  teneu,  a  gwan- 
aidd ;  Elisabeth  yn  dal,  glandeg,  a  lluniaidd,  ac  yn  ofalus  i  ddangos 
ei  dwylaw  prydferth.  Wedi  cyrhaedd  y  Tŵr,  cyfarfyddodd  Mary 
â  phedwar  o  garcharorion  pendefìgaidd;  Duc  Norfolk,  Duces  So- 
merset,  Courtenay,  mab  Ardalydd  Exeter,  a  Gardiner,  esgob  Win- 
chester.  Cododd  hwynt  oddiar  y  llawr,  lle  yr  ymgryment,  cusanodd 
hwynt,  a  gollyngodd  hwynt  yn  rhydd.  Y  dydd  canlynol  rhyddhaodd 
Tunstall  a  Bonner.  Wrth  ffurfîo  ei  Chynghor,  rhoddodd  Gardiner 
yn  ganghellydd,  yr  hwn  a  ddangosodd  yn  fuan  nad  oedd  ei  gaeth- 
iwed  wedi  darostwng  dim  ar  falchder  a  gormes  ei  ysbryd.  Paget 
oedd  y  nesaf  mewn  dylanwad  a  phwysigrwydd  yn  y  Cynghor."* 
Coronwyd  Mary  gyda  rhwysg  anarferol,  Medi  30ain,  yn  ol  yr  hen 
ddefodau  cyntefìg.  Eneiniwyd  ei  phen  a'i  chorph;  gweinyddai 
Gardiner  yr  ofíeren ;  a  dygai  Elisabeth  y  goron. 

Un  o  weithredoedd  cyntaf  Mary  wedi  iddi  esgyn  i'w  hawdurdod, 
oedd  cospi  Northumberland.  Yn  nghanol  mis  Awst,  dygwyd  ef 
a'i  fab  Warwick,  yn  nghydag  amryw  bendefìgion  eraill,  i  sefyll  eu 
prawf.  Gofynodd  y  duc  ddau  gwestiwn  i'r  Cynghor,  yr  hwn,  dan 
lywyddiad  Duc  Norfolk,  oedd  yn  eistedd  mewn  barn  ar  ei  achos : — 
A  allai  dyn  fod  yn  euog  o  fradwriaeth  wrth  ufuddhau  i  orchymyn- 
ion  wedi  eu  rhoddi  iddo  gan  y  Cynghor  dan  arwydd  y  sel  fawr? 
Ac  a  allai  y  rhai  oedd  yn  gorwedd  dan  yr  un  cyhuddiad  ag  ef 
eistedd  yn  farnwyr  arno  ?  Atebwyd  ef  nad  oedd  y  sel  fawr  y  soniai 
am  dani  ond  eiddo  traws-feddianydd,  ac  nad  oedd  un  annghym- 
hwysder  mewn  rhai  nad  oedd  wedi  derbyn  dedryd  o  warthruddiad 
i  eistedd  fel  barnwyr  ar  ei  achos.  Yna  cyfaddefasant  oll  eu  hunain 
yn  euog;  dewiswyd  Northumberland,  Gates,  a  Palmer  i  gael  eu 
dienyddio,  ac  arbedwyd  y  lleill.  Dymunodd  Northumberland  am 
gael  gweled  Gardiner,  ac  ymbiliodd  ag  ef  fel  llwfrddyn  am  ei 
fywyd.  "Oh!"  llefai,  "gadewch  i  mi  fyw  ychydig  yn  hŵy, 
pe  na  byddai  ond  mewn  twll  llygoden."  Dadlenodd  annewrder  a 
drygedd  ei  gymeriad  yn  fwy  nag  erioed,  trwy  ddyweyd  ei  fod  trwy 
y  cwbl  yn  Babydd  selog,  ac  nad  oedd  wrth  bleidio  y  diwygiad  ond 
rhagrithio  er  cyrhaedd  'ei  amcanion  uchelfrydig.  Gwnaeth  gyf- 
*Keightly,  vol,  i.  p,  423,  424, 


240  MARY. 

addefìad  cyffetyb  hefyd  ar  y  dienyddle.  Os  mai  ei  amcan  wrth 
wneyd  hyn  oedd  ceisio  arbed  ei  fywyd,  a  rhagflaenu  dialedd  Mary 
a'i  Chynghor  ar  ei  deulu,  ni  lwyddodd  yn  y  naill  na'r  llall.  Torwyd 
ei  ben  ef,  a'r  ddau  gyfaill  a  nodwyd  uchod,  dranoeth  i  ddydd  eu 
prawf.  A  chan  fod  Mary  am  enill  poblogrwydd  iddi  ei  hun,  ni 
thywalltodd  ychwaneg  o  waed  ar  hyn  o  bryd. 

Ond  er  hyn,  nid  aeth  nemawr  wythnosau  heibio  cyn  i  Mary 
ddangos  ei  hysbryd  gorthrymus  ac  erlidgar.  Ymddangosai  rhag- 
olygon  y  Protestaniaid  yn  dywyll  a  digalon.  Taflwyd  Bidley  i'r 
Tŵr,  am  bregethu  o  blaid  Jane  Grey,  a  chafodd  Bonner  ei  adferu 
i'w  le  i  esgobaeth  Llundain.  Rhoddwyd  Bourne,  un  o'r  caplaniaid 
breninol,  i  bregethu  yn  erbyn  y  diwygwyr  wrth  Groes  St.  Paul; 
ond  cyíFrodd  y  bobl  yn  ei  erbyn.  Gwaeddai  rhai,  "Tynwch  ef  i 
lawr!"  Taflent  geryg  ato,  a  thaflodd  un  ddagr  ato,  yr  hwn  a  daraw- 
odd  golofn  y  pwlpud;  ac  nid  oedd  sicrwydd  na  fuasai  ei  fywyd 
wedi  ei  golli  oni  bai  ymyriad  prydlawn  Bradford  a  Rogers,  dau 
bregethwr  Protestanaidd,  y  rhai  a  lonyddasant  gynddaredd  y  dyrfa, 
ac  a  arweiniasant  y  Pabydd  poeth  i  ysgoldy  St.  Paul.  Cymerodd 
y  frenines  y  fantais  ar  hyn  i  wahardd  pregethu  cyhoeddus  heb 
drwydded,  yr  hyn  fu  o  anfantais  fawr  i'r  diwygiad.  Yn  fuan  yr 
oedd  y  Pabyddion  wedi  eu  hadferu  i  bob  swydd  o  awdurdod,  a'r 
diwygwyr  y  naill  ar  ol  y  llall  yn  cael  eu  taflu  i  garchar.  Heblaw 
Bidley,  yr  oedd  yr  esgobion  Holgate,  Co^erdale,  Hooper,  Latimer, 
a  Cranmer  yn  fuan  yn  mysg  y  carcharorion.  Ac  er  y  mynai  Mary 
gael  rhyddid  cydwybod  gyda'i  chrefydd  yn  amser  teyrnasiad  ei 
brawd,  gorfu  ar  y  dywysoges  Elisabeth,  er  mwyn  ei  dyogelwch,  yn 
groes  i'w  chydwybod,  wrando  yr  offeren,  a  phrynu  croes,  a  chyd- 
ymffurfio  ag  amryw  ddefodau  ag  yr  oedd  yn  eu  casâu.  Yn  ofer  y 
dadleuid  addewidion  Mary  ar  ei  hesgyniad,  a  chafodd  rhai  eu 
cospi  hyd  y  nod  am  eu  hadgoffa. 

Yn  nechreu  Hydref,  galwyd  senedd  yn  nghyd.  Gwnaed  pob 
ymgais  i  gael  hono  yn  ffafriol  i  olygiadau  y  frenines  a'i  chynghor- 
wyr.  Yr  oedd  y  Tỳ  uchaf  yn  barod  i  gyduno  â  mesurau  Pabaidd 
Mary;  ac  nid  oedd  llawer  o  wrthwynebiad  i'w  ddysgwyl  o  Dý  y 
Cyffredin ;  oblegyd,  heblaw  y  gofal  a  gymerwyd  gan  y  lly wodraeth 
i  ddychwelyd  yr  offerynau  pwrpasol,  yr  oedd  y  rhai  oeddent  o 
olygiadau  Protestanaidd  yn  dewis  cadw  draw  er  mwyn  eu  dyogel- 
wch  eu  hunain.  Agorwyd  y  senedd,  yn  groes  i'r  gyfraith  oedd  y 
pryd  hwnw  mewn  grym,  trwy  ddarllen  offeren  yr  Ysbryd  Glàn  yn 
yr  iaith  Ladinaidd.  Taylor,  esgob  Lincoln,  oedd  yr  unig  un  wrth- 
ododd  ymgrymu  yn  ystod  gweinyddiad  y  ddefod  Babaidd  hon,  ac 
am  hyny  hyrddiwyd  ef  allan  o'r  Tŷ  yn  y  modd  mwyaf  creulon.  Yn 
y  senedd  hon  dyddimwyd  pob  achos  o  fradwriaeth  nad  oedd  yn 
neddf  Edward  III.,  a  phob  achos  o  gyflafan  nad  oedd  yn  bodoli 


MARY.  241 

cyn  teyrnasiad  Henry  VIII. ;  cadarnhawyd  priodas  Henry  â  Catha- 
rine  o  Aragon.  (mam  Mary),  dyddimwyd  yr  ysgariad  a  gyhoeddodd 
Cranmer,  a  beiwyd  yr  archesgob  yn  llym  am  y  fath  weithred;  a 
thrwy  hyn  cadarnhawyd  cyfreithlondeb  y  frenines.  "Trwy  yr  act 
hon  taflwyd  y  fíhrdd  i  Rufain  yn  agored,  ac  nid  oedd  eisiau  craffder 
mawr  yn  neb  i  ganfodfod  cymod  â'r  hen  eglwys  yn  prysur  ddynesu." 
Dyddimwyd  hefyd  mewn  un  bleidlais  yr  holl  gyfreithiau  cysyllt- 
iedig  â  chrefydd  a  wnaed  dan  Edward  VI.,  a  dychwelwyd  at 
ddefodau  yr  Eglwys  Rufeinig,  y  traws-sylweddiad,  gweddwdod  yr 
ofíeiriaid,  a  lluaws  o  bethau  eraill  cwbl  groes  i  olygiadau  a  theiml- 
adau  y  Protestaniaid.  Cadwodd  y  frenines,  er  hyny,  y  titl  o  ben  yr 
egl wys,  a  dangosai  lawn  feddiant  o'r  awdurdod;  ni  alwodd  ychwaith 
am  adferiad  y  tiroedd  eglwysig,  am  yr  ofnai  yn  awr  gyfíroi  gwrth- 
wynebiad  y  pendeflgon  a'u  meddianent.  Galwyd  yn  ol  warthruddiad 
Duc  Norfolk,  a  phasiwyd  bil  o  warthruddiad  yn  erbyn  y  rhai 
oeddent  eisoes  wedi  eu  condemnio  am  fradwriaeth,  ac  yn  erbyn 
Jane  Grey,  ei  gwr  Ambrose  Dudley,  a  Cranmer.  Anfonodd 
Cranmer  Iythyr  at  y  frenines  i  esbonio  ei  hoil  ymddygiad  yn  achos 
cyfnewidiad  yr  olyniaeth,  ac  i  geisio  arbediad ;  a  gallasai  ychwanegu 
ei  bod  hi  yn  ddyledus  i'w  eiriolaeth  ef  am  ei  dyogelwch  yn  amser 
ei  thad;  ond  ni  chyfeiriodd  at  hyny,  ac  ni  wnaed  sylw  o'i  gais;  er, 
mae  yn  debygol,  nad  oedd  Mary  ar  hyn  o  bryd  yn  bwriadu  cymeryd 
ei  fywyd  oddiarno. 

Yn  awr  daeth  pwnc  priodas  y  frenines  yn  fater  pwysig  gan  y 
Cynghor,  y  senedd,  a'r  genedl  yn  gyfíredinol.  Mynai  y  senedd 
ymyryd  mewn  achos  o  gymaint  pwys:  ond  tybiai  Mary  mai  gorchwyl 
iddi  ei  hun  oedd  dewis  cydrnar.  Yr  oedd  wedi  cael  ei  dyweddio 
yn  nyddiau  ei  hieuenctyd  yn  olynol  i'r  ymerawdwr  Charles,  i 
frenin  Ffrainc,  ac  i'r  Dauphin;  a  dywedir  iddi  gael  ei  siomi  mewn 
cynygiad  neu  ddau  yn  ystod  y  teyrnasiad  diweddaf.  Dechreuwyd 
yn  awr  siarad  am  ei  phriodas  â  Cardinal  Pole,  yr  hwn  oedd  wedi 
derb}7n  y  swydd  o  genadwr  y  pab  yn  achos  adferiad  Lloegr  dan  yr 
iau  Babaidd;  ond  yr  oedd  y  cardinal  yn  awr  yn  54ain  mlwydd  oed, 
ac  yn  wanaidd  ei  iechyd,  a'i  holl  fryd  ar  ei  lyfrau ;  ac  nid  ym- 
ddangosai  yn  gydmar  boddhaol  i'r  uchelfrydig  Mary.  Aeth  y 
dyb  allan  yn  gyfíredin  y  buasai  yn  priodi  Edward  Courtney,  yr 
hwn  a  wnaeth  yn  larll  Devon,  a  mam  yr  hwn  yr  oedd  wedi  ei  dewis 
yn  gywely,  yn  ol  arferiad  yr  amseroedd.  Dangosodd  Mary  duedd- 
iadau  serchiadol  at  Courtuey,  ond  yr  oedd  y  gwr  ieuanc  hwnw 
yn  fwy  hoff  o  berson,  golygiadau,  a  chymdeithas  y  dywysoges 
Elisabeth,  a  chyfírodd  hyn  elyniaeth  dwfn  yn  Mary  tuag  at  ei 
haner  chwaer.  Ond  yr  oedd  yr  ymerawdwr  Charles,  yr  hwn  a  fu 
ar  fedr  priodi  ei  hun  â  Mary  ddeng  mlynedd  ar  ugain  yn  ol,  yn  awr 
yn  brysur  yn  ceisio  sicrhau  ei  llaw  i'w  fab,  y  balch  a'r  gormesol 


242  MARY. 

Philip  o  Yspaen,  yr  hwn  oedd  y  pryd  hwnw  yn  wr  gweddw.  Yr 
oedd  teimlad  y  lluaws,  yn  Babyddion  a  Phrotestaniaid,  yn  gryf  yn 
erbyn  y  briodas  hon.  Felly  hefyd  yr  oedd  Gardiner  ar  y  dechreu, 
yr  hwn  oedd  yn  awr  yn  brif-weinidog  a  changhellydd ;  ond  pan 
welodd  bod  gwrthwynebiad  yn  ofer,  dangosodd  ei  hun  o  blaid  yr 
undeb ;  ac  i  geisio  tawelu  meddyliau  y  bobl,  penderfynwyd  fod  holl 
weinyddiad  y  llywodraeth  i  fod  yn  mherson  y  frenines  yn  unig,  nad 
oedd  un  Yspaenwr  i  ddal  swydd  yn  y  llywodraeth,  ac  nad  oedd 
unrhyw  gyfhewidiad  i  gymeryd  lle  ar  ddeddfau,  arferion,  a  breintiau 
y  bobl. 

Ond  er  hyn  oll,  murmur  yn  erbyn  y  briodas  oedd  y  bobl.  Collodd 
y  frenines  ei  hamynedd,  a  thorodd  y  senedd  i  fyny.  Edrychai  y 
bobl  ar  gysylltiad  Lloegr  ac  Yspaen  yn  ddinystr  ar  ei  hannibyniaeth 
a'i  chrefydd.  Dechreuodd  bradwriaeth  a  therfysg  ymddangos 
mewn  amry w  barthau.  Penderfynwyd  i  Syr  Peter  Carew  flaenori 
y  gwrthryfelwyr  yn  Devon,  Duc  Sufíblk  yn  y  swyddi  canoldirol,  a 
Syr  Thomas  Wyat  yn  Kent.  Darostyngwyd  Carew  gan  Iarll 
Bedford,  a  fíbdd  drosodd  i  Ffrainc.  Cymerwyd  Sufíblk  i  fyny  gan 
Iarll  Huntingdon,  a  dygwyd  ef  yn  garcharor  i  Lundain.  Ond  bu 
Wyat  ar  y  cyntaf  yn  fwy  llwyddianus.  Arweiniodd  bymtheg  cant 
o  wŷr  i  Rochester.  Anfonwyd  Duc  Norfolk  â  byddin  i' w  gyfarfod ; 
ond  pan  oeddent  ar  wneyd  ymosodiad,  trodd  rhan  o'i  wŷr  o  blaid 
Wyat,  a  gorfu  i'r  duc  fíbi  yn  ol  i'r  brif-ddinas.  Erbyn  i  Wyat 
gyrhaedd  Deptford  yr  oedd  ei  fyddin  yn  rhifo  pymtheg  mil.  Anfon- 
wyd  amodau  i'r  frenines,  yn  mysg  y  rhai  yr  oedd  ei  phriodas 
uniongyrchol  â  Sais,  a  rhoddiad  y  Tẁr  i  fyny  i  Wyat.  Dychrynodd 
y  Cynghor;  galwyd  cyfarfod  yn  nghyd  i'r  Guildhall,  daeth  y 
frenines  yno  â  theyrnwialen  yn  ei  llaw,  ac  areithiodd  nes  oedd  y 
Tý  yn  adseinio  gan  fanllefau.  Penderfynodd  y  dinaswyr  amddifíyn 
y  ddinas  yn  erbyn  y  gwrthryfelwyr.  Aeth  y  newydd  hwn  i  fyddin 
Wyat,  ac  enciliodd  y  rhan  fwyaf  o  honynt.  Pan  gyrhaeddodd 
Southwark  nid  oecld  ganddo  dros  ddwy  fìl.  Dywedai  y  cenadwr 
Ffrengig  yn  ei  lythyr  adref,  pe  buasai  Wyat  yn  myned  i  mewn  i 
Lundain  yn  ddiaros,  y  buasai  y  frenines  w^edi  syrthio  yn  garcharor 
i'w  law.  Yr  oedd  gobaith  Wyat  yn  awr  wedi  diffbdd,  eto  gwnaeth 
anturiaeth  feiddgar.  Wedi  cael  pont  Llundain  yn  gauedig,  aeth  i 
fyny  i  Ringston  yn  y  nos,  croesodcl  y  Thames,  gan  fwriadu  cymeryd 
y  frenines  i  fyny  yn  ei  phalas  gyda  thoriad  y  dydd.  Ond  yr  oedd 
gallu  cryf  dan  Arglwydcli  Penfro  a  Clinton  yn  ei  gyfarfod.  Ym- 
laddodd  ei  fíbrdd,  er  hyny,  gyda  dyrnaid  o  bobl,  yn  mlaen  i  Ludgate, 
ac  yn  ol  eilwaith  hyd  Temple  Bar,  pryd  y  rhoddodd  ei  hun  i  fyny 
i  Syr  Maurice  Berkeley.  Taflwyd  ef  i  garchar,  condemniwyd,  a 
dienyddiwyd  ef.  Dywedir  i  amryw  ganoedd  ddyoddef  marwolaeth 
oblegyd  y  gwrthryfel  hwn;  ac  i  ganoedd  eraill  fyned  ger  bron  j 


MAHY.  243 

frenines  gyda  rhaffau  am  eu  gyddfau,  ac  wedi  derbyn  maddeuant, 
fyned  ymaith  gan  waeddi,  "Duw  gadwo  y  frenines  Mary." 

Ymgynddeiriogodd  Mary  wrth  y  terfysgoedd  hyn,  a  gollyngodd 
ei  dialedd  yn  ddinystriol.  Dranoeth  wedi  cymeryd  Wyat  yn 
garcharor,  rhoddodd  ei  sel  wrth  warant  marwolaeth  Jane  Grey,  'ac 
Arglwydd  Guildford  ei  gwr;  a  dranoeth  i  hyny  torwyd  penau  y 
ddau.  Ceisiwyd  cael  gan  Jane  i  gyfíesu  o  blaid  y  grefydd  Babaidd 
cyn  dyoddef ;  ond  yr  oedd  yn  ddiysgog  yn  wyneb  pob  dadleuon. 
Bwriadwyd  unwaith  ddienyddio  y  ddau  gyda'u  gilydd  ar  yr  un 
esgynlawr,  ond  ofnwyd  y  buasai  eu  hieuenctyd  (17  oed),  eu  pryd- 
ferthwch,  a'u  diniweidrwydd,  yn  cyfiroi  cydymdeimlad  y  bobl,  a 
phenderfynwyd  i  Jane  gael  ei  dienyddio  o  fewn  y  Tẁr.  Gwrthod- 
odd  ymweliad  â'i  gwr  ar  foreu  dydd  eu  marwolaeth,  rhag  i'w 
teimladau  fod  yn  wanychdod  ar  eu  gwroldeb,  ac  am  y  cawsent 
gwrdd  yn  mhen  ychydig  oriau  mewn  gwell  gwlad.  Gwelai  trwy  ei 
ífenestr  ei  hanwyl  briod  yn  cael  ei  ddwyn  tua'r  dienyddle,  a  gwelai 
ei  gorph  gwaedlyd  yn  cael  ei  ddwyn  yn  ol  mewn  cart.  Gyda  hyn 
wele  y  swyddogion  yn  dyfod  i'w  cliyrchu  hithau  allan.  Cerddodd 
i  fyny  i'r  esgynlawr  gyda  chamrau  diysgog.  Dywedodd  ei  bod  yn 
marw  oblegyd  iddi,  o  ufudd-dodi'w  rhieni,  ac  nid  oddiar  ei  hewyllys 
ei  hun,  gynawni  y  weithred  annghyfreithlon  o  gynieryd  yr  hyn  a 
berthynai  i'r  frenines.  Dywedodd  hefyd  ei  bod  yn  marw  yn  wir 
Gristion,  a'i  bod  yn  gobeithio  am  iachawdwriaeth  trwy  waed  Crist 
yn  unig.  Yna  syrthiodd  ar  ei  gliniau,  ac  adroddodd  yr  51ain 
Salm.  Ehoddodd  napcyn  am  ei  llygaid,  gosododd  ei  phen  ar  y 
plocyn,  a  cheisiodd  gan  y  dienyddwr  i  wneyd  brys.  A  chyda'i  bod 
yn  adrodd  y  geiriau — "î'th  ddwylaw  di  y  gorchymynaf  fy  ysbryd," 
yr  oedd  ei  phen  yn  syrthio  ymaith  oddiwrth  y  fwyall.  Y  cyfryw 
oedd  diwedd  y  ddynes  ieuanc  a  rhinweddol,  Jane  Grey,  yr  hon 
oedd  o  waedoliaeth  uchel,  ond  o  ysbryd  a  chymeriad  llawer  uwch. 
Llusgwyd  hi  i'r  orsedd  gan  uchelgais  ei  pherthynasau ;  arweiniwyd 
hi  oddiar  yr  orsedd  i'r  dienyddle;  dyoddefodd  yn  dawel  am  bechodau 
í  eraill,  ac  aeth  trwy  ei  thynged  flin  yn  wrol  trwy  nerth  gwirionedd 
!  a  diniweidrwydd.  "  Nid  oes  yn  holl  hanes  gormesiaeth,"  meddai 
Mackintosh,  "  esiampl  o  ddynes  ddwy  ar  bymtheg  oed  yn  cael  ei 
rhoddi  i  farwolaeth  gan  ddynes  arall,  am  ufuddhau  i  orchymyn  tad, 
yn  cael  ei  noddi  gan  gydgordiad  yr  oll  allai  y  deyrnas  ymfTrostio 
ynddo  o'r  hyn  oedd  ardderchog  mewn  pendeflgaetli,  pwysig  mewn 
cyfraith,  neu  barchedig  mewn  crefydd.  Mae  yr  esiampl  yn  fwy 
tarawiadol,  gan  fod  y  person  yn  arddangos  yr  uniad  mwyaf 
digymhar  o  ieuenctyd,  prydferthwch,  ac  athrylith,  gyda  dysgeidiaeth, 
rhinwedd  a  duwioldeb;  yr  hon  oedd  a'i  serchiadau  mor  gynes,  tra  yr 
oedd  ei  nwydau  wedi  eu  darostwng  mor  berfiaith.  Yr  oedd  yn  far\.roì- 
laeth  ag  oedd  yn  ddigonol  i  anrhydeddu  a  dianrhydeddu  cenedlaeth." 


244  MÀEY. 

Yn  fuan  ar  ol  marwolaeth  Jane  Grey  canlynodd  dienyddíad  ei 
thad,  Duc  Suffolh,  a'i  frawd,  Thomas  Grey,  yn  nghydag  amryw 
eraill.  Taílwyd  y  rheithwyr  i  garchar  am  ryddhau  Throgmorton, 
un  o  gyfeillion  Wyat,  a  dirwywyd  hwynt,  rhai  o  honynt  mor  uchel 
a  dwy  fll  o  bunau.  Yr  oecld  Wyat  unwaith,  wredi  ei  hudo  gan 
addewid  am  arbediad,  wedi  cyhuddo  y  dywysoges  Elisabeth  a  Court- 
ney  o  gymeryd  rhan  yn  y  gwrthryfel ;  ond  galwodd  hyny  yn  ol  yn 
benderfynol  pan  oedd  ar  y  dienycídle. 

Yr  oedd  Elisabeth  yn  frycheuyn  yn  llygad  Mary  a'i  chynghor- 
wyr ;  gwyddent  ei  bod  o  olygiaclau  Protestanaidd,  a  drwgdybient 
hi  o  fod  mewn  cyfrinach  â'u  gwrthwynebwyr  ;  cymhellai  yr  ymer- 
awdwr  hefyd  ei  dienyddiad.  Mor  gynted  ag  y  daeth  y  newydd  i'r 
llys  am  wrthryfel  Wyat,  rhoddodd  y  frenines  orchymyn  i  gymeryd 
Elisabeth  a'r  glandeg  Courtney  i  fyny,  ar  y  dybiaeth  eu  bod  à  lìaw 
yn  y  gwrthryfel.  Gyrwyd  tri  barwn  gyda  gwarchodlu  i'w  chyrehu 
o  Ashridge,  yn  swydd  Bucldngham,  lle  yr  oedd  yn  aros  ar  y  pryd. 
Yr  oedd  y  dywysoges  yn  wael  ei  hiechyd,  a  gwrthododd  eu  gweled 
hyd  boreu  dranoeth ;  ond  rhuthrasant  i  mewn  i'w  hystafell  wely,  a 
dywedasant  fod  eu  hawdurdod  yn  gaeth  i'w  dwyn  yn  ddioed,  "  byw 
neu  farw."  Achwynai  Elisabeth  yn  fawr  ar  erwindeb  yr  ymddyg- 
iad.  Dygwyd  hi  ar  elor-glud  (litter),  a  bu  ar  ei  thaith  o'r  12fed 
hyd  y  23ain  (Chwef.  1554).  Wrth  basio  trwy  ystrydoedd  Llundain, 
gorchymynodd  gadw  dwy  ochr  yr  elor-glud  yn  agored,  a  dangosai  y 
bobl  y  cydymdeiralad  mwyaf  à  hi  trwy  wylofain  a  gweddiau  drosti. 
Eu  dan  arholiad  manwl  o  fîaen  y  llys;  ond  amddiífynodd  ei  hun  mor 
effeithiol  fel  na  chafwyd  un  afael  arni.  Gollyngwyd  hi  yn  rhydd  ; 
ond  taílwyd  Courtney  i'r  Tŵr,  er  tystio  ei  ddiniweidrwydd.  Ond 
yn  brin  yr  oedd  Elisabeth  wedi  ei  rhyddhau  pan  y  cymerwyd  hi  i 
íyny  eilwaith,  ar  dystiolaeth  anwireddus  Wyat,  fel  yr  awgrymwyd 
eisoes.  Ac  er  iddi  brotestio  yn  y  modd  mwyaf  difrifol  yn  erbyn  y 
cyhuddiad,  dymuno  am  gael  gweled  ei  chwaer,  anfon  un  o'r 
llythyrau  mwyaf  grymus  ac  effeithiol  ati,  ni  wnaed  un  sylw  o'i 
thystìolaeth,  ei  chais,  na'i  llythyr,  ond  taílwyd  hi  yn  garcharor  i'r 
Tŵr. 

Pan  safodd  y  cwch  oedd  yn  ei  dwyn  gyferbyn  a  Phorth  y  Bradwr 
(Traitor 's  Gate),  gwrthodai  y  dywysoges  fyned  i  mewn  trwy  hwnw. 
Ond  gorfuwyd  hi  i  ddyfod  allan,  a  chan  ei  bod  yn  gwlawio,  cynyg- 
iodd  uno'r  arglwyddi  oedd  yn  ei  dwyn  ei  gochl  iddi;  ond  gwrthod- 
odd  ef,  gan  roddi  hergwd  iddo  ymaith.  A  phan  roddodd  un  droed 
ar  y  grisiau  i  ddyfod  allan  o'r  cwch,  dywedodd,  "  Dyma  ddeiliad  yn 
garcharor  mor  ffyddlon  a  neb  laniodd  ar  y  grisiau  yma  erioed.  A 
cher  dy  fron  di,  O  Dduw,  yr  wyf  yn  ei  ddywedyd,  yr  hon  wyf  heb 
un  cyfaill  ond  tydi  yn  unig  !"  Yn  nes  yn  mlaen  ychydig  eisteddodd 
ar  gareg ;  a  phan  dclaeth  ceidwad  y  Tŵr  ati  i  ddeisyf  arni  ddyfod  i 


MATIY.  245 

meẁn  o'r  gwlaw  a'r  oerfel,  dywedodd,  "  Gwell  eistedd  yma  nag 
mewn  gwaeth  lle ;  oblegyd  Daw  sydd  yn  gwybod  i  ba  le  yr  ydych 
yn  myned  â  mi."  Dygwyd  hi  i  mewn,  a  bolltwyd  arni  yn  ei 
hystafell  garcharaidd.  Dau  neu  dri  diwTrnod  cyn  hyny  yr  oedd  Jane 
Grey  wedi  ei  dwyn  allan  i'r  dienyddle,  ac  yr  oedd  hithau  bob  dydd 
yn  dysgwyl  yr  un  peth.  Ond  methwyd  cael  un  sail  i'r  cyhuddiad 
oedd  yn  ei  herbyn,  ac  ofhai  Mary  y  canlyniad  o'i  dienyddio  heb 
achos.  Yn  nghanol  mis  Mai,  daeth  Syr  Henry  Bedingíield  gyda 
chant  o  filwyr  i'w  chludo  o'r  Tŵr  i  Richmond,  ac  oddiyno  i  gastell 
Woodstoch,  lle  y  cadwyd  hi  eilwaith  dan  wyliadwriaeth  fanol,  ac 
anfonwyd  Courtney  i  gastell  Fotheringay. 

Galwyd  seneddynnghyd  eto  yn  nechreu  Ebriil  (1554),  prif  bwnc 
yr  hon  oedd  parotoi  y  íîordd  i  briodas  y  frenines  â  Philip  o  Spain. 
Anfonodd  yr  ymerawdwr  bedwar  can  mii  o  goronau  i'w  rhanu 
rhwng  yr  aelodau,  i  geisio  enill  eu  dylanwad  o  blaid  ei  fab.  Mynai 
Mary  gael  pasio  bili'w  galluogi  i  drosglwyddo  y  goron,  acapwyntic 
olynydd  ;  ond  gwelai  y  senedd  yn  eglur  pwy  fyddai  yr  olynydd,  ac5 
esr  gwaethaf  hyawdledd  Gardiner,  safodd  y  senedd  yn  gyndyn  yn 
erbyn  y  bil.  Cymeradwywyd  y  briodas  â  Philip,  a  chaniateid 
iddo  gael  ei  alw  yn  frenin  Lloegr  dros  ystod  bywyd  Mary,  ond  nid 
oedd  i  gael  unrhyw  hawl  yn  nghoron  y  wlad  hon.  Gwnaed  cynyg- 
iad  i  adferu  yr  hen  gyfraith  yn  erbyn  hereticiaid,  ond  ni  lwyddwyd 
yn  hyn  ychwaith.  Ac  wrth  weled  nad  oedd  y  senedd  yn  cyâawni 
ei  hamcanion,  torodd  Mary  hi  i  fyny,  a  dysgwyliodd  yn  bryderus  am 
ddyfodiad  y  priodfab  drosodd  o  Spain.  Cyrhaeddodd  Phiìip  South- 
ampton  ar  19eg  o  Orphenaf,  ac  yn  mhen  ychydig  ddyddiau  wredi 
hyny  priodwyd  hwy  gan  Gardiner,  yn  ei  eglwys  gadeiriol  yn  Win- 
chester.  Wedi  aros  am  beth  amser  yn  Windsor,  daethant  i'r  brif- 
ddinas ;  ond  nid  oedd  y  derbyniad  a  gawsant  yno  mor  gynes  ag  y 
dymunent.  Daeth  Philip  â  phwrs  llawn  gydag  ef  drosodd,  ond  ni 
lwyddodd  ei  arian  i  enill  cymaint  ag  ewyllys  da  y  llyswyr  llygredig. 
Nid  oedd  neb,  yn  wh\  yn  hofF  o  hono  ond  Mary  ;  ac  nid  oedd  hoífder 
gwraig  aflach  a  goreiddigus  yn  beth  i  yrnhrostio  llawer  ynddo.  Dan- 
gosodd  Philip  yn  fuan  ei  wir  amcan  yn  ei  briodas,  sef  cael  coron 
Lloegr  ar  ei  ben,  a'i  holl  awdurdod  i'w  law  ;  a  phenderfynodd  Mary 
wneyd  ei  goreu  i  roddi  hyny  iddo.  Ceisiodd  enill  poblogrwydd  ar 
y  dechreu,  trwy  ryddhau  arnryw  garcharorion,  a  mynu  gwell  trin- 
iaeth  i'r  dywysoges  Elisabeth.  Ond  yn  hyn  yr  oedd  ei  lygad  ar  ei 
fantais  ei  hun.  Elisabeth  oedd  etifedd  nesaf  y  goron,  os  na  chai 
Mary  blant ;  ac  os  rhoddid  Elisabeth  heibio,  delai  yr  hawl  i  Mary, 
brenines  yr  Ysgotiaid,  yr  hon  oedd  yn  awr  yn  frenines  Ffrainc,  yr 
hyn  fuasai  yn  profì.  jn  ddrwg  aruthrol  i  Spain. 

Galwodd  Mary  senedd  ynnghyd  eto  (Tachwedd,  1554),  a  gofalodd 
anfon  cylchlythyrau  at  y  siryddion,  i  beri  iddynt  ethol  seneddwyr 


246  MÀRY. 

fyddent  yn  ddígon  ystwyth  i  blygu  i'w  hewyllys.  Yn  y  senedd  hon 
ymwrthododd  y  frenines  â'r  titl  o  ben  yr  eglwys ;  ac  wedi  cael 
sicrhad  unwaith  ac  eilwaith  gan  y  pab  a'r  frenines,  na  ddygid  y  tir- 
oedd  eglwysig  oddiar  eu  perchenogion  presenol,  cytunodd  y  ddau 
Dý  i  anfon  cyfarchiad  at  Philip  a  Mary,  yn  cydnabod  pechod  y 
genedl  am  ymadael  â'r  wir  eglwys,  yn  cyhoeddi  eu  parodrwydd  i 
alw  yn  olyr  holl  gyfreithiau  a  wnaed  yn  ei  herbyn,  ac  yn  atolygu  ar 
ei  mhawrhydi  i  eiriol  gyda'r  pab  am  ryddhad  a  maddeuant  i' w  phobl. 
Yr  oedd  Cardinal  Pole,  cenadwr  y  pab,  yn  awr  wedi  cyrhaeddyma, 
a  bil  gwarthruddiad  yn  ei  erbyn  wedi  ei  alw  yn  ol ;  a  chyda  difrif- 
oldeb  rhwysgfawr,  yn  enw  y  pab,  cyhoeddodd  faddeuant  i'r  senedd 
ac  i'r  holl  deyrnas,  a  derbyniodd  hwy  drachefh  i  fynwes  yr  eglwys. 
Cerddodd  y  newydd  gyda  buandra  dros  holl  Ewrop.  Cadwodd  y 
pab  goffadwriaeth  o  ailddychweliad  Lloegr  at  Gristionogaeth  trwy 
orymdaith  fawreddog,  a  chadarnhaodd  holl  fesurau  ei  genadwr. 

Felly  adferodd  y  senedd  yr  hen  gyfreithiau  creulon  yn  erbyn 
hereticiaid,  a  gwnaed  ef  yn  fradwriaeth  i  gynyg  at  fywyd  Philip 
dros  ystod  ei  gysylltiad  priodasol  â  Mary.  Ond  gwrthododd  y  senedd 
hon  eto  ganiatau  i  goroni  Philip,  na  rhoddi  arian  at  ei  gynal,  nac 
arian  i  gynorthwyo  ei  dad  yn  ei  ryfeloedd  â  Ffrainc. 

Yr  oedd  Mary  yn  orawyddus  am  etifedd,  a  thybiodd  yn  awr  fod  ei 
dysgwyliad  yn  cael  ei  gyflawni.  Yn  ei  chyfarchiad  cyntaf  â  Cardinal 
Pole,  dychymygodd  i'r  plentyn,  fel  Ioan  Fedyddiwr  gynt  wrth 
gyfarchiad  Mair,  lamu  yn  ei  chroth.  Ysgrifenwyd  yn  ddioed  at 
Bonner,  esgob  Llundain,  i  beri  iddo  orchymyn  canu  Te  Deum  ("Ti, 
Dduw,  afolwn"),  a  gwneyd  ffurf-weddiau  cymhwys  dros  y  fam  a'r 
plentyn ;  ac  yr  oedd  yn  y  gweddiau  hyny  ddymuniad  am  iddo  fbd 
yn  blentyn  gwryw.  Bu  cynhwrf  mawr  yn  nghylch  dillad  bychain, 
cawell  magu,  lle  preswylfod,  a  moddion  addysg  y  tywysog  ieuanc. 
Pregethodd  Dr.  Chadsey,  un  o  offeiriaid  St.  Paul,  bregeth  yn  yr 
eglwys  hono  ar  yr  achlysur,  a  deg  o  esgobion  yn  bresenol,  oddiar  yr 
adnod — "Nac  ofna,  Mair,  canys  ti  a  gefaist  ffafr  gyda  Duw."  Ond 
nid  oedd  y  cwbl  ond  dychymyg ;  cafwyd  cyn  hir  nad  oedd  y  beich- 
iogrwydd  ond  dechreuad  y  dropsi ! 

Daeth  y  fiwyddyn  1555  i  mewn  gyda  chymylau  tywyll  uwchben 
y  Protestaniaid.  Yr  oedd  y  cyfreithiau  creulon  yn  erbyn  y  grefydd 
ddiwygiedig  wredi  eu  gollwng  yn  rhydd  yn  eu  holl  nerth,  a  buan 
y  llanwyd  y  wlad  â  chreulonderau  sydd  wedi  gwneyd  y  grefydd 
Babaidd  yn  gasbeth  tragwyddol  yn  ngolwg  ei  thrigolîon.  Y  prif 
ddynion  wrth  y  llyw  yn  awr  oeddent  Cardinal  Pole,  cenadwr  y  pab, 
a'r  Esgob  Gardiner,  y  prif  weinidog  a'r  canghellydd.  Yr  oedd  y 
cyntaf  yn  ddyn  o  gymeriad  difrycheulyd,  yn  gydwybodol  selog  dros 
ddefodau  yr  Eglwys  Babaidd  ;  ond,  o  ran  ei  feddwl  ei  hun,  yn  groes 
i  arfer  mesurau  llymion  yn  erbyn  y  Protestaniaid.     Ond  yr  oedd 


MAHY.  247 

Gardiner  o  nodwedd  tra  gwahanol,  a'i  lygad  bob  amser  ar  ei 
ddyrchafìad  ei  hun,  yn  selog  dros  y  mesurau  creulonaf  yn  erbyn  y 
diwygwyr,  ac  yn  offeryn  mor  hyblyg  ag  y  dymunai  calonau  gormesol 
Philip  a  Mary  iddo  fod. 

Wedi  i'r  arddangosiad  o  lawenydd  oblegyd  ad-ddychweliad  y 
deyrnas  at  yr  hen  grefydd  fyned  heibio,  prysurwyd  i  gospi  yr 
hereticiaid.  Yr  oedd  y  carcharau  eisoes  yn  llawn  o  honynt.  Ac 
fel  rhag-ddefod  i'r  hyn  oedd  i  ganlyn,  parwyd  i  amryw  o'r  offeiriaid 
oedd  a  gwragedd  ganddynt  gerdded  o  amgylch  eglwys  St.  Paul 
mewn  cynfasen  wen,  a  chanwyllau  a  fflangellau  yn  eu  dwylaw ;  a 
phan  fyddai  y  ddefod  ddirmygus  hono  drosodd,  fflangellid  hwy  yn 
gyhoeddus.  Gwnaed  pethau  cyffelyb  mewn  amryw  barthau  o'r 
deyrnas,  ac  mewn  rhai  achosion  byddai  eu  gwragedd  yn  cael  trin- 
iaeth  gyffelyb.  Heblaw  hyn,  yn  mis  Ionawr,  penodwyd  Cynghor  i 
eistedd  yn  St.  Mary  Overy,  Southwark,  dan  lywyddiad  Gardiner,  i 
broíì  Protestaniaid. 

Dechreuwyd  gyda  John  Rogers,  periglor  St.  Paul,  gwr  enwog  am 
ei  ddysg  a'i  grefydd,  a'r  hwn  oedd  wedi  ei  gadw  yn  nghanol  drwg- 
weithredwyr  yn  ngharchar  Newgate  am  flwyddyn  gyfan.  Mae  yn 
bosibl  iddynt  ddewis  hwn  i  ddechreu,  oblegyd  fod  ganddo  wraig  a 
deg  o  blant — un  o  honynt  ar  y  fron — a'i  fod  mor  hoff  o  honynt,  ac 
y  buasai  ei  serch  at  ei  deulu  yn  demtasiwn  iddo  wadu  ei  grefydd. 
Wrth  ei  groesholi  a'i  ddirmygu  gan  Gardiner,  gofynodd  i'w  farnwr, 
"  Oni  ddarfu  i  chwi  am  ugain  mlynedd  weddio  yn  erbyn  y  pab  ?" 
"  Cael  fy  ngorfodi  yn  greulawn  oeddwn,"  ebai  Gardiner.  "Ac  a 
wnewch  chwi  ddangos  yr  un  creulondeb  tuag  atom  ni  ?"  gofynai 
Rogers.  Llefarodd  y  carcharor  yn  hyf  a  nerthol  yn  erbyn  eu 
hannghysondeb.  Ond,  wedi  araeth  faith,  gofynodd  Gardiner  y 
cwestiwn  angeuol,  "  A  ydych  chwi  yn  credu  presenoldeb  corphorol 
Crist  yn  y  swper  ?"  Atebodd  Pogers  nad  oedd;  ac  yna  traddodwyd 
ef  i  gael  ei  losgi  fel  heretic.  Dymunodd  am  gael  gweled  ei  wraig 
a'i  blant,  ond  gwrthodwyd  hynyiddo.  Bethbynag,  gweloddhwynt 
ar  ei  ffordd  i  Smithfield — ei  wraig  a'i  ddeg  plentyn.  Dyoddefodd 
Rogers,  y  cyn-ferthyr  Protestanaidd,  fel  y  gelwir  ef,  gyda  thawelwch 
a  ffydd  ddiysgog. 

Y  dull  o  losgi  hereticiaid  oedd  fel  hyn  :  gosodid  ystanc  neu  bolyn 
hir  i  fyny,  wedi  sicrhau  y  naill  ben  iddo  yn  y  ddaear.  Gwneìid 
gris  neu  safle  arno  gryn  uchder  oddiwrth  y  llawr,  ar  yr  hwn  y  safai 
y  dyoddefydd,  wedi  ei  ddyosg  hyd  at  ei  grys.  Rhwymid  y  corph 
gyda  chadwen  haiarn  wrth  yr  ystanc,  ond  gadawid  y  breichiau  yn 
rhyddion.  Yna  rhoddid  sypynau  o  hesg  a  choed  o  amgylch  iddo,  a 
gosodid  tân  ynddynt  nes  llwyr  ddifa  y  dyoddefydd. 

Dranoeth  wedi  merthyrdod  Rogers,  hysbyswyd  Hooper,  esgob 
Protestanaidd  Caerloyw,  ei  fod  yntau  i  ddyoddef  yr  unrhy w  farwol- 


248  MARY. 

aeth,  nid  yn  Smithfield,  ond  o  fewn  clinas  ei  esgobaeth  ei  hun. 
Bwriadwyd  hyn  er  mwyn  dychrynu  ei  braidd,  ond  yr  oedd  yn  llawen 
gan  Hooper  gael  selio  ei  athrawiaeth  â'i  angau  yn  mysg  y  rhai  y  bu 
yn  pregethu  iddynt.  "Wedi  ei  rwymo  wrth  yr  ystanc,  o  flaen 
eglwys  gadeiriol  Gloucester,  yn  ngwycld  7000  o  edrychwyr,rhoddwyd 
pardwn  ar  ystol  gyferbyn  ag  ef,  er  ei  demtio  i  ddadgyffesu.  Ond 
gwaeddodd  yr  esgob  ddwywaith,  "  Os  ydych  yn  caru  fy  enaid,  ewch 
ag  ef  ymaith.,,  Cafodd  farwolaeth  boenus  a  dychrynllyd.  Er  i  rai 
oddiar  garedigrwydd  rwymo  sypyn  o  bylor  wrtho,  taniodd  heb 
wneyd  fawr  niwed.  Yr  oedd  y  tanwydd  yn  iraidd,  a'r  gwynt  yn 
chwythu  y  íflamiau  ymaith,  fel  yr  oedd  rhanau  isaf  ei  gorph  wedi 
llwyr  losgi  tra  yr  oedd  eto  yn  fyw  ac  yn  gweddio.  -  Curai  ei  fynwes 
â'r  naill  law,  tra  yr  oedd  y  llall  wedi  syrthio  ymaith  yn  lludw. 
Parhaodd  i  weddio  a  chynghori  yr  edrychwyr,  nes  oedd  ei  dafod 
wedi  chwyddo  gan  y  gwres  yn  fwy  na  llonaid  ei  safh.  Bu  yn  llosgi 
am  dri  chwarter  awr  cyn  i'r  wreichionen  fywiol  ehedeg  ymaith. 

Ni  oddef  ein  terfynau  i  roddi  hyd  y  nod  enwau  y  personau  enwog 
a  ddyoddefasant  y  pryd  hwn  dros  eu  crefydd  a'u  hegwyddorion.  Yn 
eu  mysg  cawn  Robert  Perrar,  esgob  Tyddewi,  yr  hwn  hefyd  a  yrwyd 
iV  ferthyru  i'w  esgobaeth  ei  hun  ;  Dr.  Rowland  Taylor,  o  Hadleigh, 
un  o  hynafiaid  y  dysgedig  a'r  enwog  Jeremy  Taylor,  gwrthwynebydd 
diweddarach  i  Babyddiaeth,  "  ac  un  o'r  cyntaf  a'r  goreu  o'r  fìntai 
santaidd  a  ddysgodd  nad  yw  poenydio  ei  greaduriaid  yn  wasanaeth 
i  Dduw ;"  Laurence  Sanders  hefycl,yr  ysgolor  a'r  pregethwr  doniol, 
a  losgwyd  yn  Coyentry,  yr  hwn  a  gofleidiai  yr  ystanc,  gan  ddy wedyd, 
"  Groesaw,  groes  Crist !  Groesaw,  fywyd  tragwycldol !"  Canlynwyd 
y  rhai  hyn  gan  ardderchog  lu  o  bob  gradd  a  sefyllfa.  Daeth  y 
gwaith  mor  fawr  nes  yr  aeth  yn  ormod  gorchwyl  i'r  arch-erlidiwr 
Gardiner  ei  ddal.  Cyflwynodd  y  swydd  o  draddodi  i'r  fflamiau  i 
Bonner,  esgob  Llundain — yr  offeryn  cymhwysaf  at  y  gorchwyl 
gwaradwyddus  a  allesid  gael  o  fewn  terfynau  Prydain.  Eisteddai 
hwn  yn  eglwys-lys  St.  Paul,  a  gorfodid  yr  arglwydd  faer  ac  amry w  o 
henuriaid  y  ddinas  i  fod  yn  bresenol.  "  Yn  y  llys  hwn  gallai  Bonner, 
gyda'r  hawsder  a'r  tawelwch  mwyaf,  draddodi  yr  hereticiaid  i'r  tân 
yn  ol  haner  dwsin  y  dydd;  ac  er  hyny  yr  oedcî  yn  rhy  hwyrfrydig 
yn  ngolwg  y  llywodraeth.  Anogai  y  cyfrin-gynghor  ef  i  yru  yn 
mlaen  gyda'i  greulonderau ;  ac  ysgrifenodd  Mary  a'i  gwr  un  llythyr 
ato,  os  nad  ychwaneg,  fel  pe  buasai  angen  ei  gyffroi,  hyd  y  nod 
arno  ef,  i  gospi  yr  hereticiaid."*'  Drwgdybid  Cardinal  Pole  yn 
Bhufain  o  ogwyddiad  at  symudiadau  y  diwygwyr,  oblegyd  dangosai 
wrthwynebiad  i  erledigaethau  creulon  y  llywodraeth. 

Yr  oedd  yr  archesgob  Cranmer,  Ridley,  esgob  Llundain,  a 
Latimer,  esgob  Worcester,  wedi  eu  symud  i  Rydycheiin  ( Oxford) 
*  Knight's  History,  vol.  ii.3  524. 


MARY.  249 

oddiar  ddechreu  y  flwyddyn  o'r  blaen  (1554).  Gyrwyd  hwy  yno  i 
ddadleu  pynciau  duwinyddol.  Yr  oedd  Riclley  yn  fwy  gwrol  na 
Cranmer,  ac  yn  fwy  dysgedig  na  Latimer  ;  a  dalioclcl  i  fyny  anrhydedd 
yr  egwyddorion  diwygiaclol  ger  bron  eu  gwrthwynebwyr.  Ond 
taflwyd  pob  dirmyg  arnynt,  a  chondemniwyd  hwy  fel  hereticiaid. 
Cadwyd  hwy  yn  y  carchar  am  tua  blwyddyn  a  haner  ;  ac  ar  yr  16eg 
o  Hydref,  1555,  dygwycl  Ridley  a  Latimer  at  yr  ystanc,  yr  hon  oedd 
wedi  ei  darparu  gyferbyn  a  Choleg  Baliol.  Pan  gyfarfuasant  â'u 
gilydd  wrth  y  fan  dyoddef,  rhedodd  Riclìey  at  ei  gyfaill,  rhoclclodd 
gusan  ar  ei  foch,  a  dywedodd,  "  Byddwch  galonog,  frawd,  oblegyd 
gwna  Duw  lecldfu  cynddaredd  y  tân,  neu  ein  nerthu  i'w  ddyoddef." 
Pregethodd  un  Dr.  Smyth  y  bregeth  arferol  ar  yr  achlysur,  oddi- 
wrth  y  geiriau — "  A  phe  rhoddwn  fy  nghorph  i'w  iosgi,  ac  heb  fod 
genyf  gariad,  nid  yw  cldimllesâcl  i  mi."  Ridley,  yr  hwn  oedd  gryf 
ac  ysbrydol,  a  ddadwisgodd  ei  hun  wedi  i'r  pregethwr  orphen ;  ond 
yr  oedd  Latimer  yn  hen  a  methedig,  a  gorfu  i  arall  ei  ddadwisgo. 
Ond  pan  yn  ei  grys  ar  yr  ystanc,  dychwelodcl  ei  nerth,  a  safai  mor 
gyth  a  hoy w  a  phe  buasai  yn  ddeg  ar  ugain  oed.  Pan  oedd  yn  cael 
ei  rwymo,  gwaeddodd  ar  ei  gyfaill,  "Byddwch  galonog,  Ridley,  a 
dangoswch  y  dyn ;  oblegyd  trwy  ras  Duw  cyneuwn  ganwyll  yn 
Lloegr  heddy  w,  yr  hon,  yr  wyf  yn  hyderu,  na  ddiffoddir  yn  dragy- 
wydcì  !"  Yn  fuan  rhodclwyd  tân  yn  y  ffagodau ;  gwnaeth  Latimer 
fel  pe  buasai  yn  golchi  ei  dclwylaw  a'i  wyneb  yn  y  fEam,  a  chyda'i 
fod  yn  dyweyd,  "Dadnefol,  derbyn  fy  ysbryd,"  taniodd  cydaid  o 
bylor  oedd  wredi  ei  osod  yn  ei  ymyl  gan  y  dienyddwyr,  a  rhoddodd 
derfyn  i'w  hoedl.  Ond,  oblegyd  nad  oedd  y  tân  ond  araf  a  myglyd, 
parhaodd  poenau  arteithiol  Ridley  yn  hir,  a  gwaeddodd  fwy  nag 
unwaith,  "  Er  mwyn  Crist,  gaclewch  i'r  tân  dclyfod  ataf!"  Pan 
daniodd  y  pylor,  rhoddwyd  terfyn  ar  ei  hoedl  yntau. 

Canlynwyd  y  rhai  hyn  i  fyd  arall  yn  fuan  gan  Carcliner,  yr  hwn 
a  orphenodd  ei  yrfa  annghlodus  mewn  poenau  corph  ac  ing  meddwd 
anarferol.  Dywedai  drosodd  a  throsodcl  "  ei  fod  wedi  pechu  fel 
Pedr,  ond  heb  edifarhau  fel  efe."  Rhodclwycl  y  sel  fawr  i  Heath, 
archesgob  York,  yr  hwn  oedd  mor  llym  dros  cldyfetha  y  Protestan- 
iaid,  ond  heb  feddu  talentau  Gardiner.  Aeth  Philip,  yr  hwn  oedd 
yn  awr  wecli  anobeithio  am  gael  etifedd  o  Mary,  ac  o  enill  serch- 
iadau  y  Saeson,  drosodd  i'r  Cyfandir,  a  rhoddodd  ei  dad,  yr  ymer- 
awdwr  Charles,  ei  holl  feddianau  a'i  cleitlau  i  fyny  iddo,  ac  a  aeth 
ei  hun  i  dreulio  gweddill  ei  oes  mewn  monachdy.  Yno,  gydag 
ychydig  weision,  difyrai  ei  hun  wrth  ddarllen  llyfrau  duwinyddol  a 
gwneuthur  clociau,  a  mân  beirianau  eraill,  yr  hyn  beth  yr  oedd  yn 
hoffo  hono  dros  ystod  eioes.  Galwodd  Mary  ei  senedd  yn  nghyd, 
yr  hon  a  roddodd  flinder  mawr  iddi  trwy  wrthod  y  symiau  o  arian 
a  ofynai.     Wedi  i'r  senedd  wrthod,  cymerodd  Iwybr  annghyfìawn 


250 


MARY. 


i'w  codi  oddiar  foneddigion  a  masnachwyr,  a  gyrai  y  rhan  fwyaf  o 
honynt  drosodd  i'w  gwr.  Ond  yr  oedd  Philip  wedi  cael  siomedig- 
aeth  yn  ei  wraig,  ac  yn  ei  amcan  wrth  ei  phriodi ;  ac  er  fod  Mary 
yn  anfon  y  llythyrau  mwyaf  cariadlawn  ato,  nid  atebai  yr  un  o 
honynt,  oddigerth  fod  eisiau  arian  arno.  Tybiai  y  frenines  fod  ym- 
ddygiad  ei  phobl  tuag  at  Philip  wedi  oeri  ei  serchiadau  tuag  ati,  ae 
ymroddodd  i  dy wallt  ei  chynddaredd  ar  ben  y  Protestaniaid. 

Dienyddiad  Yr  oedd  Cranmer  eto  ynngharchar;  ond  penderfyn- 
Cranmer.  odd  y  frenines  bellach  weinyddu  cospedigaeth  eithaf  y 
gyfraith  arno.  Wedi  cael  awdurdod  oddiwrth  y  pab,  anfonwyd 
Bonner  i  Rydychain  i'w  ddiraddio  yn  flaenorol  i'w  ddienyddiad. 
Ond  nid  oedd  ysbryd  dialgar  y  frenines  a'i  hofferynau  yn  foddlon  ar 
drosglwyddo  ei  gorph  i'r  fflamiau  a'i  enaidi'r  diafol,  heb  warthruddo 
ei  gymeriad  moesol.  Penderfynwyd  gwneyd  ymdrech  egniol,  a 
defhyddio  pob  moddion  er  ei  hudo  i  wadu  ei  egwyddorion,  ac  feliy 
anurddo  ei  anrhydedd  ei  hun  a'r  blaid  ddiwygiadol.  Fel  y  cafwyd 
mantais  i  weled  droion,  ansefydlogrwydd  oedd  prif,  os  nid  unig, 
ddiífyg  Cranmer.  Ac  wedi  colli  cyfnerth  ei  gyfeillion,  Latimer  a 
Eidley,  tybiwyd  yn  sicr  y  llwyddasid  i'w  droi  i  bleidio  y  pab  a'i 
grefydd.  Rhoddwyd  y  temtasiynau  cryfaf  o'i  flaen ;  addewid  am 
arbediad  ei  fywyd,  dyrchafiad  i  ffafr  y  frenines  a'i  Chynghor,  a 
lluaws  o  ragorfreintiau  eraill.  Ac  wedi  ei  orchfygu  gan  gariad  at 
fywyd,  ac  ofn  pangfeydd  dychrynllyd  y  ffagodau,  ar  awr  wan,  ildiodd 
i  roddi  ei  enw  wrth  ysgrif  yn  cydnabod  awdurdod  y  pab,  a  phresen- 
oldeb  corphorol  Crist  yn  y  swper.  Ond  mor  gynted  ag  y  llwyddwyd 
i'w  hudo,  gorchymynodd  y  frenines  dwyllodrus  a  chreulon  brysuro 
ei  ddienyddiad,  a  gwneyd  iddo  ddarllen  ei  ddadgyffesiad  yn 
gyhoeddus  cyn  ei  losgi.  Ar  yr  21ain  o  Fawrth,  1556,  dygwyd 
Cranmer  i  eglwys  St.  Mary  i  wrando  pregeth  ei  ddienyddiad  gan 
Dr.  Cole.  Bhoddodd  y  pregethwr  rai  rhesymau  paham  y  llosgid 
heretic  edifeiriol,  a  dywedai  "  fod  rhesymau  eraill  wedi  cyffroi  y 
frenines  a'i  Chynghor  i  draddodi  yr  archesgob  i'rystanc,  yrhai  nad 
oeddent  yn  weddus  a  chyfleus  i  ddealltwriaeth  y  lluaws."  Terfyn- 
odd  trwy  alw  pawb  oedd  yn  wyddfodol  i  weddio  dros  y  carcharor. 
Aethant  oll  ar  eu  gliniau,  a  dywed  llygad-dyst  ei  fod  yn  tybied  na 
fu  cynifer  erioed  yn  cydweddio  gyda  mwy  o  daerineb. 

Wedi  gorphen,  galwyd  ar  Cranmer,  yr  hwn  oedd  ar  esgynlawr 
gyferbyn,  i  ddarllen  ei  ddadgyffesiad.  Cymerodd  Cranmer  y  fantais 
i  adrodd  cyffes  ei  ffydd  ar  brif  bynciau  ei  gredo.  "Ac  yn  awr," 
meddai,  "yr  wyf  wedi  dyfod  at  y  peth  sydd  yn  aflonyddu  fy  nghyd- 
wybod  yn  fwy  na  dim  a  wnaethum  erioed  yn  fy  my wyd ;  sef  i  mi 
gael  fy  nhemtio,  gan  awydd  am  fywyd  a  dychryn  marwolaeth,  i 
roddi  fy  enw  wrth  ysgrifau,  y  rhai  y  credwn  yn  fy  nghalon  eu  bod 
yn  groes  i'r  gwirionedd.     A  chan  mai  fy  llaw  droseddodd  trwy 


MAHY.  251 

ysgrifenu  petîi  croes  i  fy  nghalon,  caiff  fy  llaw  losgi  yn  gyntaf  pan 
draddodir  fi  i'r  tân.  Am  y  pab,  yr  wyf  yn  ei  wrthod  fel  gelyn 
Crist,  a'r  Annghrist,  gyda'i  holl  au-athrawiaeth."  Rhwystrwyd  ef 
i  fyned  yn  mlaen,  a  gwaeddodd  Cole,  "Cauwch  safn  yr  heretic,  a 
dygwch  ef  ymaith." 

Arweiniwyd  ef  at  yr  ystanc,  ar  yr  un  ysmotyn  ag  y  dyoddefodd 
Latimer  a  Bidley.  Yr  oedd  yn  awr  wedi  casglu  holl  ymadferthoedd 
ei  feddwl  yn  nghyd,  ac  yn  wynebu  ei  dynged  gyda  mwy  o  wroldeb 
nag  a  welwyd  ynddo  erioed  o'r  blaen.  Dyosgodd  ei  ddillad  ei 
hunan  yn  fywiog  hyd  at  ei  grys ;  taflo^d  ei  gap  ymaith,  ac  yr  oedd 
ei  ben  yn  foel,  a'i  farf  yn  wyn,  ac  yn  chwifio  yn  y  gwynt.  Cyffesodd 
eto  ei  edifeirwch  am  ei  ymddygiad  diweddar ;  a  phan  oedd  y  tân 
yn  dechreu  codi,  estynodd  ei  ìaw  ddeheu  i'r  fflam,  gan  waeddi  yn 
uchel,  "  Y  llaw  hon  droseddodd."  Daliodd  hi  yno  nes  oedd  y  tân 
wedi  ei  difa  yn  llwyr.  Yr  oedd  yn  ymddangos  mor  ddiysgog  a'r 
ystanc  yr  oedd  yn  sefyll  arno.  Ymddangosodd  tawelwch  dros  ei 
wedd;  a  phan  amdowyd  ei  gorph  gan  y  fîiamiau,  ymddangosai  fel 
yn  berffaith  ddideimlad,  fel  pe  buasai  gobaith  a  phenderfyniad  wedi 
casglu  holl  nerth  ei  feddwl  iddo  ei  hun — i  wrthsefyll  cynddeiriog- 
rwydd  y  fflamiau.  Ni  fu  ei  boenau  ond  byr;  a  dywedir  iddynt 
gael  ei  galon  yn  gyfan  a  dianaf  yn  nghanol  ei  ludw. 

Fel  hyn  y  terfynodd  Cranmer  ei  fywyd;  bywyd  rhinweddol  a 
chydwybodol.  Hudwyd  ef,  mae  yn  wir,  dros  ychydig,  i  wadu  y  gwir- 
ionedd,  ond  bu  hyny  yn  achlysur  i  gasglu  yn  nghyd  ei  wroldeb,  ac 
i  ychwanegu  gogoniant  ei  ddiwedd.  "Bydded  i'r  rhai  hyny  a 
ofynant  rinwedd  anhyblyg  yn  yr  amseroedd  mwyaf  tymhestlog, 
gondemnio  yr  addfwyn  a'r  gwallus  archesgob;  ystyria  eraill,  nad 
ydynt  mor  sicr  o'u  dianwadalwch  eu  hunain,  ei  dynged  fel  yr 
esiampl  enwocaf  mewn  hanesiaeth  o  enaid,  er  ei  fod  wedi  ei  ddar- 
ostwng,  eto  heb  ei  lygru  gan  weithred  o  wendid;  ac  o  un  yn  cadw 
gwroldeb  gwronaidd  ar  ol  fforffedu  anrhydedd — yr  hwn  yw  ei 
swmbwl  naturiol,  ac  yn  gyffredin  ei  gyfaill  anwahanol."* 

Y  diwrnod  ar  ol  dienyddiad  Cranmer  gwnaed  Cardinal  Pole,  yr 
hwn  oedd  yn  awr  wedi  derbyn  ordeiniad  cierigol,  yn  archesgob 
Canterbury;  a  dywedir  i'r  geiriau  canlynol,  y  rhai  a  ddywedwyd 
wrth  AhatTam  Naboth,  gael  eu  gosod  y  noswaith  hono  ar  byrth 
palas  Lambeth, — "A  leddaist  ti,  ac  a  feddienaist  hefyd?"  Ond  er 
ei  wneuthur  yn  ben-esgob,  ac  er  ei  fod  yn  llys-genadwr  y  pab,  a'i  fod 
yn  teimlo  yn  wrthwynebol  i  erledigaeth  greulon  y  Protestaniaid, 
ni  leddfwyd  dim  ar  ysbryd  gwaedlyd  Mary,  ac  ni  feddai  yntau  ar 
wroldeb  na  thuedd  i  dori  ar  y  cyfeiilgarwch  mawr  oedd  rhyngddynt. 
Gwlawiodd  y  frenines  lawer  o  ffafrau  ar  ei  ben,  a  rhoddodd  yr 
ymddiried  llwyraf  ynddo.     Yr  oedd  y  pab  presenol,  Paul  IV.,  yn 

*  MacMntosh. 


252  MAHY. 

elyn  iddo,  a  chynierodd  y  swydd  o  lys-genadwr  oddiarno;  ond  cyf* 
ryngodd  Mary,  a  gwnaeth  i'r  pab  adferu  ei  awdurdodiddo  drachefn. 

Yn  Mawrth,  1557,  daeth  Philip  drosodd  i  Loegr  i  ofyn  cyn- 
orthwy  i'w  ryfeloedd  â  Fírainc,  a  sicrhaodd  i'r  frenines  na  roddai 
ei  droed  ar  dir  Lloegr  mwy  os  gwrthodid  ei  gais  iddo.  Gwnaeth 
Mary  ei  goreu  i  gyíìawni  ewyllys  ei  phriod;  ac  o'r  diwedd,  yn  groes 
i  deimlad  Pole  a'r  Cynghor,  llwyddodd  yn  ei  hamcan.  Cododd 
fyddin  o  ddeng  mil  o  wỳr,  gorfododd  ei  deiliaid  i  roddi  arian  i'w 
cynal,  a  gyrwyd  hwy  drosodd  i'r  Cyfandir  dan  arweiniad  Iarll 
Penfro.  I  ddyogelu  ei  hunj-hag  terfysgoedd  cartrefol,  taílodd  y 
pendeíigion  mwyaf  eu  dylanwad  yn  ddirgelaidd  i'r  Tŵr.  Unodd 
y  fyddin  Seisnig  â  byddin  Spain  dan  lywyddiad  Duc  Savoy. 
Ymladdwyd  brwydr  yn  ymyl  tref  St.  Quintin,  pryd  yr  enillwyd 
goruchafiaeth  fawr  ar  y  Ffrancod,  ac  y  lladdwyd  o  dair  i  bedair  mil 
o  honynt.  Ond  talodd  y  Ffrancod  y  pwyth  yn  fuan  i  Loegr  am  ei 
hymddygiad.  Penderfynodd  Duc  Guise,  yr  hwn  oedd  newydd  ei 
alw  o  Itali,  osod  gwarchae  dirybudd  ar  Calais.  Daeth  i  olwg  y 
dref  ar  y  dydd  cyntaf  o  lonawr,  1558,  ac  yn  mhen  saith  niwrnod 
yr  oedd  yn  ei  feddiant.  Gwnaed  amryw  gynygion  gan  y  Saeson 
i'w  hadenill;  ond  ni  lwyddasant.  Ac  felly  y  collasant  y  dref  a 
enillwyd  iddynt  gan  Edward  III.,  ac  a  fu  yn  eu  meddiant  am  dros 
ddau  can  mlynedd.  Nid  oedd  y  golled  ond  bychan,  mae  yn  wîr,  os 
nad  oedd  ar  y  cyfan  yn  elw;  ond  nid  edrychai  Mary  na'i  phobl 
arni  yn  y  goleuni  hwnw;  edrychid  ar  yr  amgylchiad  fel  gwarthnod 
ar  y  cymeriad  cenedlaethol,  a  chynyrchodd  gasineb  mwy  nag  erioed 
at  Mary  a  Philip,  y  rhai  a  fuont  yn  achos  o'r  anífawd,  trwy  lusgo 
y  wlad,  yn  groes  i'w  hewyllys,  yn  erbyn  y  Ffrancod.  Teimlodd  y 
frenines  mor  ddwys  oddiwrth  y  golled,  fel  y  dywedodd  pan  ar  ei 
gwely  marw,  "  Pan  fyddaf  farw  a  chael  fy  agor,  cewch  Calais  yn 
gorwedd  yn  fy  nghalon." 

Yr  oedd  pob  peth  yn  awr  yn  cydweithio  i  flino  ysbryd,  a  nychn 
corph  afiach  Mary.  Gwelai  bob  argoelion  o  esgyniad  ei  haner 
chwaer  Elisabeth  i'r  orsedd,  y  peryglon  oedd  yn  bygwth  y  greíÿdd 
Babaidd,  a  dadymchweliad  y  sefydliadau  y  bu  hi  mor  ddiwyd  yn  eu 
codi.  Yr  oedd  sefyllfa  pethau  yn  ei  llywodraeth  ei  hun  yn  bob 
peth  ond  cysurus;  ciywodd  hefyd  fod  y  pab,  yr  hwn  oedd  yn  dra 
dyledus  iddi  am  ddychweliad  Lloegr  dan  ei  awdurdod,  yn  llon- 
gyfarch  brenin  Ffrainc  ar  gymeriad  Calais ;  ond  yr  oedd  y  rhagolwg 
ar  absenoldeb  ei  gwr,  ac  enciliad  ei  serchiadau  oddiwrthi,  uwchlaw 
y  cwbl  yn  llethu  ei  hysbryd  terfysglyd.  Dygodd  gofid  ei  mheddwl 
dwymyn  arni,  o'r  hon  y  bu  farw,  Tachwedd  l7eg,  1558,  yn  mhalas 
St.  James,  yn  y  45ain  mlwydd  o'i  hoedran,  acwedi  bod  yn  teyrnasn 
pum  mlynedd,"  a  phedwar  mis  ac  un  diwrnod  ar  ddeg.  Yr  oedd 
Cardinal  Pole  wedi  bod  yn  hir  yn  glaf,  a  bu  farw  ar  yr  un  diwrnod 


MAEY.  253 

a  Mary.  Ar  y  diwrnod  y  bu  farw  y  frenines  cenid  clychau, 
Uosgid  coelcerthi,  gosodid  byrddau  allan  ar  hyd  yr  ystrydoedd,  a 
dangosid  gob  arwydclion  o  lawenydd. 

Rhaid  cyfaddef  fod  rhai  rhinweddau  yn  perthyn  i  gymeriad  Mary: 
yr  oedd  yn  ymlynol  wrth  ei  phriod,  yn  dyner  tuag  at  ei  theulu,  ac 
yn  garedig  at  y  tlodion  a'r  cystuddiol :  yr  oedd  hefyd  yn  berchen 
ar  feddwl  cryf  a  difrifol.  Dysgodd  bedair  iaith,  heblaw  y  Seisnig, 
a  gallai  siarad  Lladin,  Ffrancaeg,  ac  Yspaenaeg  yn  dda.  Cyfan- 
soddodd  dri  darn  defosiynol,  a  dechreuodd  aralleiriad  o  Efengyl 
Ioan.  Ond  yr  oedd  ei  hystyfnigrwydd,  ei  gormes,  ei  rhagfarn,  ei 
dialgarwch,  a'i  chreulondeb  yn  tafhi  ei  hychydig  rinweddau  i'r 
cysgod,  a  gwnaethant  ei  henw  yn  atgas  i'w  phobl  a'u  holynwyr  hyd 
y  dydd  hwn.  Yn  ystod  byr  ei  theyrnasiad,  neu  yn  fwy  priodol,  yn 
y  tair  neu  y  pedair  blynedd  diweddaf  iddi,  llosgwyd  yn  fyw  agos 
dri  chant^  o  bersonau,  oblegyd  eu  crefydd;  ac  o'r  nifer  hwn  yr 
oedd  pump  esgob,  un  ar  ugain  o  dduwinyddion,  wyth  o  foneddigion, 
a'r  lleill  yn  grefftwyr,  llafurwyr,  gwragedd,  gwyryfon,  a  phìant. 
Ac  heblaw  y  rhai  hyn,  dyocldefodd  canoedd  eraill  eu  carcharu,  eu 
hysbeilio  o'u  meddianau,  eu  cam  drin,  a'u  gorthrymu  yn  greulon. 
Ac  er  cymaint  oedd  y  creulondeb  a  ddangoswyd  yn  y  wlad  hon, 
nid  oedd  oncl  b^ychan  o'i  gydmaru  â'r  hyn  a  wnaecl  mewn  gwledydd 
eraill.  "Mae  awdwr  enwog,"  meddai  Hume,  gan  gyfeirio  aty  Tad 
Paul,  "  yn  cyfrif  fod  yn  y  Netherlands  yn  uníg,  ocldiar  pan  gyhoedd- 
odd  yr  ymerawdwr  Charles  ei  ddeddf  yn  erbyn  y  diwygwyr, 
haner  can  mil  o  ddynion  wedi  eu  crogi,  tori  eu  penau,  eu  clacldu 
yn  fyw,  a'u  llosgi,  oblegyd  eu  crefydd.  Yn  Ffrainc  hefyd  yr  oedd 
y  nifer  yn  fawr.  Ac  eto,  yn  y  naill  wlad  a'r  llall,  yr  oedd  y  golyg- 
iadau  newyddion  yn  cael  eu  gyru  yn  mlaen  gan  yr  erledigaethau 
hyn,  yn  lle  eu  hatal."f 

"Byrhaodcl  yr  Arglwydd  dclyddiau  teyrnasiad  Mary,"  meddai 
Burnet,  ;fi  er  mwyn  ei  etholedigion ;  ac  ymddengys  iddo  oddef  Pab- 
yddiaeth  i  cldangos  ei  hun  yn  ei  lliw  priodol,  ac  iddi  ddatguddio  y 
fatli  ífyrnigrwydd  gwaedlyd  hyd  y  nod  dan  deyrnasiad  beny w,  fel  ag 
i  'roddi  y  fath  brawf  o  greuloncleb  barbaraidd  y  grefydcl  hono,  ag  a 
godai  atgasrwydd  tragywyddol  tuag  ati."  Ac  y  mae  y  sylw  yn 
berífaith  wir;  oblegyd  ni  wnaeth  tymhestl  ofnadwy  erledigaeth 
Mary  ond  rhoddi  nerth  a  chaledrwydcl  yn  y  cyfansoddiad  newydd, 
a'i  gadw  yn  cldyogel  rhag  peryglon  gordyíiant  rhygynar.  Gwnaeth 
ymclclygiad  y  frenines  a'i  chefnogwyr  fwy  o  niwed  i'r  grefydd  a 
brofí'esent,  na  holl  bregethau  ac  ysgrifeniaclau  y  Protestaniaid  dros 
ystod  ei  theyrnasiad.  "Dyweclir  i  lawer  cldyfod  yn  Brotestaniaid 
yn  amser  Mary,  y  rhai  oeclclent,  ar  ei  hesgyniad  i'r  orsedd,  yn 
proifesu  y  greíydcl  wrthwyneboi ;  a  gellir  cael  y  prawf  cadarnaf  o 
*Yn  ol  Speed  274    Burnet,  284;  Oollins,  290.        f  History,  vol.  ü.  305. 


254  ELISABETH. 

hyn  yn  ngoddefgarwch  corph  mawr  y  deyrnas  yn  adsefydliad  Pro- 
testaniaeth  gan  Elisabeth,  wrth  ei  gydmaru  â'r  anfoddlonrwydd  a 
ddangoswyd  i  hyny  dan  Edward  VI."* 

III. ELISABETH,  1558 1603. 

Yb  oedd  sefyllfa  pethau  wedi  myned  mor  ddrwg  dan  Mary,  fel  y 
dangoswyd  llawenydd  cyíFredinol  wrth  weled  trosglwyddiad  y 
deyrnwialen  i  ddwylaw  Elisabeth.  Yr  oedu  y  doeíhineb  mawr  a 
ddangosodd  y  dywysoges  yn  ystod  teyrnasiad  ei  chwaer,  a  chydym- 
deimlad  y  lliaws  â  hi  yn  ei  pheryglon  parhaus,  wedi  enyn  serchiadau 
y  genedl  ati;  a  phan  wnaed  marwolaeth  Mary  yn  hysbys  yn  y 
senedd,  adseiniai  muriau  y  ddau  Dŷ  gan  y  bloeddiadau,  "Duw  a 
gadwo  y  Frenines  Elisabeth;  hir  a  dedwydd  y  teyrnaso."  Yr 
oedd  y  fíaglau  yn  goleuo  yr  awyr,  y  byrddau  llawnion  yn  llinellu 
yr  ystrydoedd,  a  llon-gyfarchiadau  y  trigolion  yn  fyddarol,  pan 
gyhoeddid  hi  trwy  y  ddinas.  Yr  oedd  Elisabeth  yn  Hatíield  pan 
ddygwyd  y  newydd  ati  am  farwolaeth  ei  chwaer,  a  theimlad  fíafriol 
y  bobl  drosti;  syrthiodd  ar  ei  gliniau  yn  y  fan,  a  dywedodd  yn 
Lladin,  "O'r  Arglwydd  y  mae  hyn,  a  rhyfedd  ywyn  ein  golwg  ni." 
Dranoeth  talodd  amryw  o  aelodau  y  Cynghor  ymweliad  â  hi,  a 
rhoddodd  dderbyniad  croesawgar  iddynt.  Apwyntiodd  Syr  William 
Cecil  yn  brif  ysgrifenydd  y  llywodraeth,  a  chymerodd  ei  chyfar- 
wyddo  ganddo  am  y  ilwybr  i  fyned  yn  mlaen.  I  wneyd  i  fyny  ei 
Chynghor,  cadwodd  tua  dwsin  o  gyfeillion  ei  chwaer,  y  rhai  oeddent 
Babyddion,  ac  ychwanegodd  wyth  o  Brotestaniaid  atynt.  Araf  a 
phwylîog  y  bu  hefyd  yn  ei  symudiadau  gyda  chrefydd. 

Yr  oedd  Elisabeth  yn  awr  yn  25ain  oed ;  yn  ddynes  hoy w,  hytrach 
yn  dal,  o  gnawd  goleu,  gwallt  melyn-goch,  llygaid  dysglaer  a  byw- 
iog,  a  thrwyn  ychydig  yn  grwca ;  ac  er  nad  oedd  yn  hynod  am  ei 
glendid,  yr  oedd  yn  lluniaidd  a  golygus,  a'i  hagwedd  yn  fawreddog 
ac  awdurdodol.  Yr  oedd  wedi  derbyn  addysg  dda,  a'i  mheddwl  yn 
dra  diwylliedig.  Medrai  siarad  Lladin,  Ffrancaeg,  ac  Italaeg,  yn 
dda ;  nid  oedd  un  ddynes  yn  ei  hoes  yn  meddu  ar  gyíFelyb  alluoedd 
a  chymhwysderau ;  ac  yr  oedd  ysgol  adfyd  boreuddydd  ei  hoes 
wedi  dysgu  iddi  lawer  o  ddoethineb.  "Y  cyfryw  oedd  y  fenyw  a 
ordeiniwyd  i  ysgwyd  y  deyrnwialen  Brydeinig  gydag  urddas  anad- 
nabyddus  i  benaduriaid  blaenorol  a  dylynol." 

Ar  y  23ain  o  Dachwedd,  symudodd  o  Hatfìeld  i  ddyfod  i'r  brif- 
ddinas,  yn  cael  ei  chanlyn  gan  íil  o  osgordd  anrhydeddus  a  gorwych. 
Wrth  Highgate  cyfarfyddodd  â'r  esgobion ;  croesawodd  hwynt  yn 
serchog,  gan  estyn  ei  llaw  iddynt  i'w  chusanu,  oddigerth  Bonner; 
trodd  ymaith  oddiwrth  y  creulon-ddyn  hwnw  gyda  dirmyg.  Pan 
*Hallam's  Constitutional  History,  vol.  i.,  106. 


ELTSABETH.  255 

ddaeth  i'r  Tẁr,  cyffrowyd  ei  theimladau  gan  adgof  o'i  charchariad 
ynddo,  a  diolchodd  i'r  Nefoedd  arn  ei  harbediad. 

Un  o'i  gorchwylion  cyntaf  oedd  anfon  hysbysrwydd  o  farwolaeth 
Mary  ac  o'i  hesgyniad  ei  hun  i  benaduriaid  tranior.  Penodwyd 
Arglwydd  Cobham  i  ddwyn  y  newydd  i'w  brawd  yn  nghyfraith, 
Philip  o  Spain,  gan  gludo  gyda  llaw  ddiolchgarwch  y  frenines  iddo 
am  ei  garedigrwydd  iddi  yn  ystod  y  teyrnasiad  diweddar.  Anfonodd 
Philip  gynygiad  yn  ol  am  law  Elisa,beth,  gan  addaw  mynu  awdur- 
dod  y  pab  i'r  cyfryw  gysylltiad.  Ond  yr  oedd  llawer  o  anhaws- 
derau  ar  y  ffordd  i  hyny:  yn  un  peth,  yr  oedd  teimlad  y  geDedl 
mor  groes  iddo,  fel  y  buasai  yn  ergyd  marwol  i  boblogrwydd  y 
frenines.  Heblaw  hyny,  yr  oedd  hi  a  Philip  yn  sefyll  mewn  perth- 
ynas  gyffelyb  i  eiddo  ei  thad  â  Catharine  o  Aragon;  ac  wrth  briocli 
â  Philip,  buasai  yn  cydnabod  fod  priodas  ei  thad  â  Catharine  yn 
gyfreithlon,  ac,  o  ganlyniad,  fod  ei  briodas  â'i  mam  (Anne  Boleyn) 
yn  annghyfreithlon.  Gan  hyny,  gyda  phob  parch,  gwrthododd 
Elisabeth  gynygiad  Philip. 

Pan  hysbyswyd  ei  hesgyniad  yn  Rhufain,  cyffrodd  y  pab,  Paul  IV, 
a  dywedodd  nad  oedd  Lloegr  ond  maenor  wriogaethol,  yn  perthyn 
i'r  Esgobaeth  Santaidd,  a  bod  y  dywysoges  wedi  dangos  rhyfyg 
mawr  wrth  gyhoeddi  ei  hun  heb  ei  ganiatad  ef ;  ac  nas  galiasai  hi 
ddwyn  y  titl  o  frenines  am  ei  bod  o  enedigaeth  annghyfreithlon. 
Ar  yr  un  pryd,  os  rhoddai  i  fyny  ei  hawl  i'r  goron,  ac  ymostwng 
i'w  ewyTllys  ef,  y  buasai  yn  dangos  cymaint  o  garedigrwydd  iddi  ag 
oedd  yn  gydweddol  ag  urddas  yr  Esgobaeth  Santaidd.  Ond  aeth 
Elisabeth  yn  ei  blaen  heb  sylwi  dim  ar  anfoddlonrwydd  na  bygyth- 
ion  y  Tad  o  Rufain. 

Wedi  rhoddi  atalfa  ar  erledigaeth  y  Pabyddion,  cynawni  defodau 
claddedigaeth  Mary,  gwahardd  pregethu  heb  drwydded,  a 
gorchymyn  i  ran  o'r  gwasanaeth  crefyddol  gael  ei  ddarllen  yn 
Saesneg,  ac  wedi  i  lu  o  alltudedigion  Prydeiníg  ddychwelyd  i'w 
gwlad,  a  chael  derbyniad  croesawgar,  prysurwyd  i  gyfiawni  defod 
coroniad  Elisabeth.  Dychrynodd  yr  archesgob  Heath  wrth  weled 
y  cwrs  oedd  pethau  yn  gymeryd,  rhoddodd  y  seliau  i  fyny,  a 
phenodwyd  Syr  Nicholas  Bacon  i  gymeryd  ei  le,  gyda'r  titl  o 
arglwydd-geidwad.  Ar  y  14eg  o  Ionawr,  1559,  gadawodd  y  frenines 
y  Tŵr,  yn  cael  ei  chanlyn  trwy  y  ddinas  gan  osgordd  ardderchog. 
Yr  oedd  y  dinasyddion  wedi  trethu  eu  dyfeisgarwch,  a'u  llogellau  i 
addurno  llwybr  ei  gorymdaith.  Yr  oedd  y  cyfarchiadau  llawen  a 
grogid  ar  draws  yr  ystrydoedd,  yr  adnodau  o'r  Bibl,  a'r  coeg- 
arluniau  fpageantsj  arwyddocaol,  yn  rhy  luosog  i  ni  i'w  coffa. 
Mewn  un  man  gwelid  eilun  o  Henry  VIII.  ac  Anne  Boleyn  yn 
rhodio  yn  serchog,  fraich  yn  mraich;  mewn  man  arali  yr  oedd 
Amser  yn  arwain  ei  ferch  Gwirionedd  allan  o'r  ogof,  a  Gwirionedd 


256  ELISÀBETH. 

yn  anrhegu  y  frenines  â  Bibl  Seisnig.  Derbyniodd  Elisabeth  y 
Bibl,  gwasgodd  ef  at  ei  gẃefusau  ac  at  ei  chalon,  a  dywedodd  ei 
bod  yn  fwy  diolchgar  am  y  rhodd  hono  nag  am  yr  holl  roddion 
eraill,  ac  addawodd  gwneyd  defnydd  o  hono.  Wrth  fyned  allan  trwy 
Temple  Bar,  dywedodd,  "Gellwchfod  yn  sicr  y  byddaf  yn  frenines 
dda  i  chwi."  Cymerodd  y  coroniad  le  dranoeth  (lon.  15)  yn 
Westminster;  gweinyddwyd  y  ddefod  gan  Dr.  Oglethorpe,  esgob 
Carlisle,  yn  ol  y  dull  Pabaidd,  wedi  i'r  esgobion  eraill  oll  wrthod  eu 
gwasanaeth.  Nid  oes  sicrwydd  am  yr  achos  o  wrthodiad  yr  esgob- 
ion,  oddigerth  am  fod  Elisabeth  yn  gwahardd  y  gyfran  fwyaf 
eilunaddolgar  o'r  ddefod,  yr  hyn  allasai  fod  yn  ddigon  o  reswm.  Yr 
oedd  yn  arferiad  i  ollwng  carcharorion  yn  rhydd  ar  adeg  coroniad 
y  penadur ;  a  phan  oedd  y  frenines  yn  myned  i'w  chapel,  boreu 
dranoeth  i  üdydd  ei  choroniad,  daeth  un  o  wŷr  y  lîys  i'w  chyfarfod 
gyda  deiseb,  yn  erfyn  arni  ryddhau  pedwar  neu  bump  o  garchar- 
oríon  enwog  eraill.  Y  rhai  hyn  oeddent,  y  pedwar  Efangylwr,  a'r 
apostol  Paul,  y  rhai  oeddent  wedi  eu  hen  garcharu  mewn  iaith 
estronol,  fel  nas  gallasent  gydymddyddan  â'r  bobl.  Atebodd 
hithau  y  buasai  yn  well  iddi  ofyn  yn  gyntaf  iddynt  hwy  eu  hunain 
a  oeddent  am  gael  eu  rhyddhau  neu  beidio. 

Ar  y  25ain  o  lonawr  (1559),  ymgynullodd  senedd  gyntaf 
Elisabeth.  Yr  oedd  yr  etholiad  y  tro  hwn  wedi  troi  o  ddigon  o 
blaid  y  Protestaniaid.  Yr  act  gyntaf  o  eiddo  y  senedd  hon  oedd 
cadamhau  hawl  Elisabeth,  "fel  gwir  etifeddes  y  goron,  wedi 
disgyn  yn  gyfreithlon  o'r  gwaed  breninol."  Dangosodd  y  ddau  Dŷ 
y  parodrwydd  mwyaf  i  gydsynio  ag  ewyllys  y  frenines.  Adferwyd 
y  blaenífrwyth  a'r  ddegfed  i'r  goron,  rhoddwyd  holl  awdurdod 
lywodraethol  yr  eglwys  i  Elisabeth,  adferwyd  yr  holl  gyfreithiau 
cysylltiedig  â  chreíÿdd  fel  yr  oeddent  yn  amser  Edward,  a  phender- 
fynwyd  i'w  Lyfr  Gweddi  CyíFredin  yn  iaith  y  bobl  gael  ei  arfer 
yn  yr  holl  eglwysi.  Er  mai  llywodres  {governess)  ac  nid  pen  yr 
eglwys  y  gelwid  y  frenines,  eto  yr  oedd  yn  cynwys  yr  holl  awdurdod 
a  ddaliwyd  gan  ei  thad  a'i  brawd.  Gallasai,  heb  gydsyniad  senedd 
na  ch^mianfa,  beri  unrhywgyfoewidiadyn  nghanonau,  dysgyblaeth, 
neu  ddefodau  yr  eglwys.  Yr  oedd  peidio  cydnabod  uchaflaeth 
y  frenines  yn  annghymhwysder  i  ddal  swydd;  a  phwy  bynag  a'i 
gvvadai,  neu  a  gynygiai  amddifadu  y  frenines  o  hono,  a  íForífedai  ei 
holl  eiddo,  am  y  trosedd  cyntaf ;  am  yr  ail  drosedd  byddai  yn  euog 
o  garchar;  ac  am  y  trydydd  yn  euog  o  fradwriaeth. 

Bu  dadí  bwysig  yn  ystod  eistecldiad  y  senedd  hon  ar  bwnc  adfer- 
iad  y  llithiau  Seisnig.  Enwyd  wyth  o  Babyddion  ac  wyth  o  Bro- 
testaniaid,  gwroniaid  y  ddwy  blaicl,  dan  lywyddiad  Heath,  arch- 
esgob  York,  a'r  arglwydd-geidwad  Bacon,  i  ddwyn  y  ddadl  yn 
mlaen.     Ond  ceisiodd  y  Pabyddion  ysgoi  y  frwydr  trwy  wrthod 


ELTSABETH.  257 

dwyn  eu  dadleuon  ar  ddu  a  gwyn,  ar  ol  iddynt  unwaith  gytuno  i 
wneyd  liyny.  Torodd  yr  eisteddiad  i  fyny  yr  ail  ddydd,  a  thaflwyd 
yr  esgobion  White  a  Watson  i  garchar  am  eu  gwrthnysigrwydd ;  a 
dirwywyd  esgobion  a  duwinyddion  eraill.  Bellach  pasiwycì  deddf 
uchanaeth  y  frenines,  a  deddf  unífurfiad  crefydd,  a  sefydlwyd 
Protestaniaeth  eto  yn  grefydd  y  wlad. 

Nid  oedd  nifer  yr  esgobion  ar  hyn  o  bryd  ond  pedwar  ar  ddeg. 
Gwrthododd  y  rhaihyn  oll  gydnabod  uchafiaeth  eglwysig  y  frenines, 
oddigerth  Kitchen,  esgob  Llandaf.  Cymerodd  ef  y  llw  yn  ddi- 
betrus,  oblegyd  seiliai  ef  ei  gredo  bob  amser  ar  gyhoeddiad  y  pen 
coronog  diweddaf.  Felly  derbyniodd  ei  esgobaeth  fel  Protestant 
hanerog  dan  Henry,  daeth  yn  Brotestant  selog  dan  Edward,  yn 
Babydd  selog  dan  Mary,  ac  wele  ef  yn  awr  yn  Brotestant  brwd  dan 
Elisabeth ;  ac  feily  y  bu  farw.  Amddifadwyd  y  tri  ar  ddeg  eraill 
o'u  hesgobaethau,  a  llanwyd  eu  lleoedd  gan  Brotestaniaid.  Ëhodd- 
odd  amryw  uchelwyr  eglwysig  a  chlerigwyr  plwyfol  eraill  eu  swyddau 
i  fyny,  yn  hytrach  na  chydnabod  awdurdod  Elisabeth ;  ond  yr  oedd 
yn  syndod  i  gynifer  allu  ystwytho  eu  hegwyddorion  i'w  dal  dan  y 
íath  gyfnewidiad.  "O  naw  mil  a  phedwar  cant  o  glerigwyr 
perthynol  i  Eglwys  Rhufain,"  meddai  un  o'r  haneswyr,  "ni  roddodd 
ond  cant  a  dau  ar  bymtheg  a  thriugain  eu  bywioliaethau  i  fyny 
ar  yr  amgylchiad;  ufuddhaodd  y  lleill  i  Act  y  Cydymffurfìad.', 
Ni  fu  hyn  ond  colled  i'r  diwygiacì,  gan  i  arosiad  y  Pabyddion  hyn 
gadw  Pabyddiaeth  yn  fyw  yn  y  plwyfau  lle  y  gwasanaethent.  Ae 
er  i'r  nifer  a  nodwyd  anufuddhau,  ni  chyneuwyd  tân  i'w  llosgi;  ond 
cawsant  fwynhau  eu  rhyddid  hyd  nes  icldynt,  y  gauaf  canlynol, 
wneyd  ymosodiad  agored  ar  y  diwygiad,  ac  hyd  y  nod  ar  y  frenines 
ei  hun.  Am  hyn  tafiwyd  amryw  o  honynt  i  garchar:  ond  rhydd- 
hawyd  hwy  eilwaith,  oddigerth  Bonner,  y  gwaethaf  o  honynt,  yr 
hwn  a  draddodwyd  i'r  llynges,  ac  a  gadwycl  yno  am  naw  mlynedd, 
pryd  y  rhyddhawyd  ef  gan  angau.  Aníbnwyd  y  lleill,  rhai  at  yr 
esgobion  a'u  canlynasant  yn  eu  hesgobaethau,  ac  eraill  at  eglwyswyr 
cyfoethog,  i  bwyso  arnynt  am  eu  cynaliaeth. 

Terfynodd  y  senedd  trwy  ganiatau  swm  o  arian  cymhorth  i'r 
frenines,  ac  anfon  cyfarchiad  taer  ati  i  ddymuno  arni  wneyd  dewis- 
iad  o  wr,  er  mwyn  cael  etifeddion  o'i  chorph  i  ddyfod  i'r  orseclcl  ar 
ei  hol.  Atebodd  y  frenines  yn  serchog,  ei  bod  hi  wedi  priodi  y 
deyrnas  ar  ddydd  ei  choroniad,  ei  bod  yn  ystyried  ei  holl  ddeiiiaici 
fel  ei  phlant,  ac  nad  oedd  yn  dymuno  gwell  coífadwriaeth  am  dani 
ei  hun  i  ddisgyn  i'r  oesoedd  dyfodol  na  rhocldi  yn  ysgrifenedig  ar 
ei  beddfaen,  "Yma  y  gorwedd  Elisabeth,  yr  hon  a  fu  byw  a  marw 
yn  frenines  forwynol." 

Gadawodd  Mary  y  wlad  hon  mewn  rhyfel  â  Ffrainc  ac  Ysgotland ; 
ond  yn  mhen  tua  chwech  mis  ar  ol  esgyniad  Elisabeth,  cytunwyd 
4  & 


258  ELISABETH. 

ar  hecldwch  rliwng  Ffrainc,  Spain,  a  Lloegr,  yn  Cateau  Cambresís. 
Y  rhwystr  penaf  yn  nghyflawniad  y  cytundeb  hwn  oedd  awyddfryd 
Elisabeth  am  adfeddianu  Calais.  Ond  trwy  gynghor  Cecil  ac 
eraill,  ildiodd  y  frenines  ar  yr  amod  fod  brenin  Ffrainc  i  roddi  y 
dref  hono  i  fyny  i  Loegr  yn  mhen  wyth  mlynedd,  neu  dalu  pum 
mil  o  goronau:  ac  os  torai  Henry  yr  heddwch,  yr  oedd  Calais  i 
ddychwelyd  i  Elisabeth  yn  uniongyrchol ;  neu  os  troseddai  y 
frenines,  yr  oedd  i  golli  ei  hawl  ynddi  o  gwbi.  Nid  oedd  hyn,  mae 
yn  wir,  ond  lliw  er  ceisio  cadw  anrhydedd  Lloegr  yn  yr  amgyichiacL 
Ar  yr  un  pryd  canmoiid  caliineb  Elisabeth  yn  y  llwybr  a  gymerodd, 
am  fod  sefyilfa  y  wlad  yn  gwneyd  heddwch  yn  beth  anhebgorol. 
Yr  oedd  Ysgotland  yn  gynwysedig  yn  y  cytundeb  hwn,  er  fod  rhai 
pethau  cysyiltiedig  â  hi  i  fod  dan  ystyriaeth  peiiach,  ond  i  gaei  eu 
terfynu,  os  oedd  bosibl,  mewn  fibrcid  hedciychlon.  Ni  ddangosai 
Phiiip  o  Spain  unrhyw  anfoddionrwydd  ar  hyn  o  bryd  obiegyd  i 
Elisabeth  wrthod  ei  liaw  iddo,  a  phriododd  yn  fuan  â  merch  brenin 
Ffrainc,  yr  hon  a  ddyweddiwyd  unwaith  i'w  fab,  Don  Carlos. 
Priododd  Duc  Savoy  hefyd  â  Margaret,  chwaer  Henry  o  Ffrainc ; 
á  dychwelwyd  iddo  y  tiriogaethau  oedd  wedi  goili  yn  Sayoy  a 
Piedmont.  Fel  hyn,  yu  oi  pob  ymddangosiad,  yr  oedd  heddwch 
cyífredinol  wedi  ei  sefydlu  yn  Ewrop. 

Ond  yr  oedd  un  pwythyn  diílas  yn  aros  rhwng  Eiisabeth  a 
theuiu  breninol  Ffrainc,  oedd  i  esgor  yn  fuan  ar  gweryl.  Yr 
oedci  Henry,  oddiar  y  üwyddyn  1557,  wedi  priodi  ei  fab  hynaf 
Francis  â  Mary  Stuart,  etifeddes  gorsedd  Ysgotland.  Yn  ol  deddfau 
Eglwys  ílhufam,  ac  yn  oi  barn  Pabyddion  hyd  y  nod  yn  Lloegr, 
yr  oedd  gan  Mary,  brenines  Ysgotiand,  weil  hawl  i  goion  Lioegr 
na'i  pherthynas  Eiisabeth,  am  y  ciacileuent  naci  oedd  Elisabeth  o 
enedigaeth  gyfreithion;  a  phan  fu  farw  Mary  o  Loegr  parodd 
liywodraeth  Ffrainc  i  Mary  Stuart  a'i  gwr  ddefnyddio  arf- 
arwyddion  breninol  Lloegr,  a  chydnábyddid  hwy  gan  y  llys  hwnw  fel 
brenin  a  brenines  Lloegr  ac  Ysgotiand.  Mae  o  bwys  cadw  y  ffaith 
hon  mewn  cof,  gan  ei  bod  yn  rhoddi  cyfrif  am  deimiad  gwrth- 
wynebus  Eiisabeth  tuag  at  Mary  dros  ystod  ei  bywyd,  ac  achos 
ymyriad  y  blaenaf  ag  amgylchiadau  Ysgotiand.  Gwyddai  y 
frenines  am  deimiad  gwrthwynebol  y  pab  icldi,  a  bod  ymgais  wedi 
ei  wneyd  i  gael  ganddo  ei  hesgymuno.  Oíhai  y  buasai  Pabyddion 
Lloegr  yn  troi  i  gefhogi  hawl  Mary,  am  ei  bod  yn  Babyddes,  ac  am 
hyny  barnodd  yn  angenrheidiol  fíurfìo  cysyiltiad  â  Phrotestaniaid 
Ŷsgotiand:  rhoddodd  gynilun  ar  droed  yn  cldirgelaidd,  oedd  a'i 
amcan  nid  yn  unig  i  ddyogelu  ei  choron  ei  hun,  ond  i  amddifadu 
Mary  o  goron  Ysgotland  hefyd;  ac  ymroddodd  am  flynyddoedd  i'w 
gario  allan  gyda  dyfeisgarwch  a  phenderfyniad  dîgyfíelyb. 

Gwasanaethodd  cyflwr  Ysgotland  amcanion  Elisabeth  yn  fwy  na  I 


ËLISABETH.  259 

holl  ddoethineb  ei  chynghorwyr,  er  cymaint  ydoedd.  Yr  oedd  y 
wlad  wedi  ei  rhwygo  gan  ddadleuon  crefyddol,  poethach  a  chyn- 
dynach  nag  erioed.  "  Mae  diysgogrwydd  a  hunan-ddigonedd  yn  y 
cymeriad  Ysgotaidd  na  ŵyr  y  Saeson  ddiin  am  dano ;  ac  nid  amlygir 
ef  yn  fwy  mewn  dim  nag  yn  nygiad  y  diwygiad  yn  mîaen  yn  y  ddwy 
wlad.  Öygid  y  diwygiad  yn  Lloegr  yn  mlaen  gyda  thynerwch  a 
gweddusrwydd,  trwy  yn  unig  dori  ymaith  bethau  diangenrhaid,  a 
dyddimu  defodau  ac  arferion  anysgrythyrol.  Ond  yn  Ysgotiand  yr 
oedd  y  symudiad  yn  wyllt,  penboeth,  a  dinystriol.  Tra  nad  oedd 
y  Saeson  ond  ceisio  goddefiad  gan  eu  brenines  (Mary)  ormesol,  ni 
foddheid  eu  brodyr  Ysgotaidd  â  dim  llai  na  dyddimiad  hollol  yr  hen 
grefydd."* 

Yr  oedd  Ysgotland  yn  awr  dan  ofal  y  frenines-raglaw,  mam  Mary, 
hyd  nes  y  delai  ei  mherch  i  oed.  Pabyddes  selog  oedd  y  rhaglaw, 
o  deulu  Guise  (Ffrainc),  ac  yr  oedd  yn  hollol  wrthwynebol  i  Brotest- 
aniaeth,  er  ei  bod  yn  gorfod  gwenieithio  yn  fynych,  er  mwyn  cadw 
ei  deiliaid  jn  heddychlon.  Yn  niwedd  y  ílwyddyn  1557,  ymgyfarfu 
y  diwygwyr  yn  Edinburgh,  yn  mysg  y  rhai  oedd  amryw  o  bendefig- 
ion  y  wìad;  ymíFurflasant  yiiGynulleidfa  yrArgliüydd,  gan  dynghedu 
eu  hunain  i  ymdrechu  hyd  yr  eithaf  yn  erbyn  yr  Annghrist  Pab- 
yddol.     Meddianwyd  lluaws  y  bobl  ganyrysbryd  diwygiadol. 

Pan  ddygodd  yr  archesgob  Hamilton  ofíeiriad  o'r  enw  Mül  i'w 
bron  am  heresi,  cafodd  anhawsdra  i  gael  barnwr  i  gyhoeddi  y  dded- 
ryd  arno ;  ae  ar  ddydd  ei  ddienyddìad  yr  oedd  yr  hoìl  siopau  wedi 
eu  cau ;  ni  werthai  neb  raif  i'w  gylymu  wrth  yr  ystanc,  a  gorfu  i'r 
archesgob  ífeindio  rhaíf  ei  hun.  Ar  ol  y  dienyddiad  cododd  y  bobl 
garnedd  o  geryg  ar  y  fan  yn  goffadwriaeth  i'r  merthyr.  Yn  fuan  ar 
oì  hyn,  pan  ddygid  delw  St.  Giles,  nawdd-sant  Edmburgh,  mewn 
gorymdaith  trwy  y  ddinas,  rhuthrodd  y  bobl  aryr  offeiriaid,  cymer- 
asant  y  ddelw,  a  thaflasant  hi  yn  ddarnau  i'r  ilaid. 

Wrth  ganfod  fod  teimlad  y  bobl  mor  gryf  o'u  plaid,  a  chlywed 
fod  Elisabeth  wedi  esgyn  i  orsedd  Lloegr,  calonogodd  blaenoriaid 
y  gynuileidfa,  ac  anfonasant  ddeiseb  at  y  rhaglaw  i  geisio  ganddi 
ddiwygio  yr  eglwys,  a  pheri  i'r  esgobion  a'r  clerigwyr  weilhau  "eu 
bywyd  drygionus,  ysgeler,  a  frlaidd."  Yr  oedd  y  rhaglaw  mewn 
cyfyng-gynghor  palwybr  i  gymeryd;  ond  y/edi  gohebu  â'i  chyfeill- 
ion  yn  Ffrainc,  a  derbyn  gorchymyn  i  fÿgu  yr  opiniynau  newyddion, 
gwysiodd  ílaenoriaid  y  diwygiad  i  ymddangos  ger  ei  bron  yn 
Stirling.  Daethant,  a  byddin  anferth  o'r  bobl  yn  eu  canlyn.  Ond 
gan  yr  ofhai  y  rhaglaw  i  derfysg  dori  allan,  rhoddodd  ei  gair  na  chai 
niwed  ddygwydd  i'r  gweinidogion,  ac  ar  hyny  ymwasgarodd  ybobl. 
Ond,  yn  ddiystyr  o'i  haddewid,  condemniwyd  hwy  fel  gwrthryfeì- 

*KeigMey,  vol.  i.,  465. 


260  ÈLISABETH. 

wyr.     Cyhhyrfodd  hyn  y  bobl  yn  fwy  nag  oll,  a  phenderfynasant 
gymeryd  arfau  yn  erbyn  y  rhaglaw  a'r  oíFeiriaid. 

Ar  yr  adeg  bwysig  hon  dychwelodd  y  diwygiwr  enwog,  John 
Knox,  i  Ysgotland.  Yr  oedd  wedi  gorfod  ffoi  o'i  wlad  oblegyd  yr 
erledigaeth  ar  y  diwygwyr,  wedi  bod  yn  crwydro  am  ílynyddoedd 
ar  y  Cyfandir,  ac  wedi  derbyn  adgyfherthion  pwysig  i'w  egwyddor- 
ion  a'i  ysbryd  diwygiadol  yn  nghwmni  yr  anfarwol  John  Calfin,  o 
öeneva.  Dyn  o  gymeriad  anhyblyg  a  haiarnaidd  oedd  Knox,  yn 
cael  ei  gyífroi  gan  nerth  gwirionedd  ar  ei  ysbryd;  ac  y  mae  yn 
ofynol  cymeryd  ei  amgylchiadau  a'i  amserau  i  ystyriaeth  cyn  con- 
demnio  ei  wroldeb  a'i  hyfdra  diofh.  Ar  ddiwrnod  y  cyfarfod  a 
nodwyd  yn  Stirling  (Mai  11, 1559)  yr  oedd  Knox  yn  tywallt  ffrydlif 
o  hyawdledd  tanllyd  o  un  o  bwlpudau  Perth  yn  erbyn  yr  athraw- 
iaeth  a'r  defodau  Pabaidd.  Wedi  iddo  orphen  dechreuodd  offeiriad 
Pabaidd  ffol  ar  weinyddiad  yr  offeren ;  ond  yr  oedd  y  bobl  wedi  eu 
cyffroi  gymaint  gan  bregeth  Knox,  fel  y  rhuthrasant  yn  mlaen; 
dymchwelasant  yr  allor,  a  drylliasant  y  lîestri,  y  darluniau,  a'r 
delwau  yn  chwifriw.  Aethant  odcliyno  i'r  mynachdai,  gyrasant  y 
preswylwyr  allan,  a  thynasant  yr  adeiladau  prydferth  yn  garneddau. 

Prysurodd  y  rhaglaw  â  chymaint  o  nerth  ag  a  allai  gasglu  i  geisio 
darostwng  y  terfysg,  a  bu  dda  ganddi  wneyd  heddwch  ar  unrhyw 
amodau.  Yn  y  cytundeb  heddwch  hwn  yr  oedd  y  diwygwyr,  ar  y 
naill  law,  i  gael  llawn  rhyddid  cydwybod  gyda'u  crefydd,  ac  nid 
oedd  y  rhaglaw  i  ddwyn  milwyr  Ffrengig  o  dref  Perth.  Ar  y  llaw 
arall,  nid  oedd  y  diwygwyr  i  wneyd  unrhyw  gyffro  crefyddol,  nac  i 
ddinystrio  ychwaneg  o  adeiladau.  Ond  ni  chadwodd  y  naill  blaid 
na'r  llall  at  yr  amodau ;  ac  ni  chadw^^d  ychwaith  at  gytundeb  arall 
a  wnaed  fis  yn  ddiweddarach.  Yr  oedd  y  Protestaniaid  Ysgotaidd 
wedi  rhoddi  eu  bryd  ar  ddiwreiddio  Pabyddiaeth,  ac  yn  ystyried  yn 
wastad  mai  gwasanaethu  y  diafol  oeddent  wrth  roddi  amser  i'r 
Pabyddion  i  anadlu.  "G}rdagun  floedd  yn  ei  udgorn  ysbrydol," 
meddai  Knight,  "  casglodd  Knox  fyddin  afreolaidd,  ond  lluosog ;  ac 
yn  awr  syrthiodd  yr  eglwysi  a'r  mynachdai  a  adawyd  o'r  blaen  agos 
mor  ddisymwth  a  muriau  Jericho  wrrth  udgorn  Josua.  Yr  oedd 
bellach  agos  holl  gorph  y  bendefigaeth  wedi  gadael  y  rhaglaw,  ac 
ymuno  dan  faner  Knox,  yr  hwn,  wedi  y  cwbl,  oedd  prif  ddyn  ac 
arweinydd  y  rhyfel  santaidd  hwn."^  Ond  wedi  i'r  frenines-raglaw 
gael  adgyfnerthion  o  Ffrainc,  gorfododd  y  diwygwyr  unwaith  eto  i 
wneyd  amodau  heddwch. 

Yn  y  cyfamser  bu  brenin  Ffrainc  farw,  a  daeth  ei  fab,  gwr  Mary 

o  Ysgotland,  i'r  orsedd,   dan  yr  enw  Francis  II.     Ychydig   cyn  ei 

farw,  gwnaeth  Henry,  y  pab,  a  Philip  o  Spain,  gytundeb  â'u  gilydd 

i  íÿgu  y  diwygiad  yn  Ewrop ;  ac  yn  unol  â  hyny  gorchymynodd  i 

*  Yol.  ii.s  548, 


ELISÁBETH.  261 

gorph  o  wŷr  gael  eu  hanfon  drosodd  i  Ysgotland,  gyda'r  bwriad, 
meddai  y  cenadwr  Seisnig,  o  roddi  y  pendefìgion  blaenaf  i  farwol- 
aeth.  Galwai  Francis  a  Mary  eu  hunain  ar  eu  hesgyniad  yn  frenin 
a  brenines  Lloegr;  ac  yr  oedd  yn  eithaf  amlwg  i  bawb,  erbyn  hyn, 
fod  y  Ffraucod  yn  penderfynu  darostwng  Ysgotland  at  eu  hewyllys 
yn  gyntaf,  ac  yna  ei  gwneyd  yn  gareg  gamu  at  ddarostwng  Lloegr. 
Ar  esgyniad  Francis  daeth  byddin  o  Ffrancod  drosodd,  a  chymer- 
asant  feddiant  o  dref  Leith. 

Gwelai  yr  Ysgotiaid  fod  eu  hachos  yn  tywyllu,  ac  nad  oedd  modd 
iddynt  wrthsefyll  heb  gael  cynorthwy  Lloegr.  Anfonwyd  Maitland 
o  Lethington,  a  Eobert  Melyill,  â  chenadwri  i'r  perwyl  i  Lundain^ 
Teimlai  Êlisabeth  yn  hwyrfrydig  i  wneyd  dim  yn  y  wedd  hon  ar  y 
!  cyntaf ;  ond  dangosodd  Cecil  iddi  berygl  ei  theyrnas  ei  hun  os 
:  goddefai  i'r  Ffrancod  gymeryd  y  fath  gam,  a  bod  yn  ddigon  priodol 
■  iddi  hi  i  gymeryd  yr  un  moddion  i  amddifiyn  ei  hun,  ag  oedd  ei  gelyn 
i  yn  gymeryd  i  ymosod  arni.  "Osbu  hawl  gan  ddeiliaid  erioed  i 
apelio  at  allu  tramor,  neu  hawl  gan  allu  tramor  i  ymyryd  ag  achos 
cenedloedd  eraill  i'w  hamddifiyn,  gellir  cyfiawnhau  y  cytundeb  a 
wnaed  rhwng  Protestaniaid  Ysgotland  a  brenines  Lloegr  yn  y 
cyfwng  presenol."  Ildiodd  Elisabeth  i  ddadleuon  ei  chynghorwr; 
gwnaeth  gytundeb  ag  arglwyddi  y  gynulleidfa,  i'w  cefhogi  yn  egniol 
hyd  nes  y  gadawai  y  Ffrancod  eu  gwlad.  Anfonodd  fyddinoedd 
cryfìon  i  Ysgotland  dros  dir  a  môr,  a  rhoddwyd  atalfa  buan  ar  rwysg 
y  Ffrancod,  y  rhai  oeddent  erbyn  hyn  yn  difrodi  y  wlad.  Cynyg- 
iwyd  amodau  heddwch,  ac  anfonwyd  Cecil  a  Wotton  i  Newcastle,  i 
geisio  dwyn  hyny  oddiamgylch.  Yn  y  cyfamser  bu  y  frenines- 
raglaw  farw.  Symudwyd  y  gynadledd  o  Newcastle  i  Edinburgh  ; 
a  chytunwyd  o'r  diwedd  fod  i'r  milwyr  Ffrengig  ymadael  ag 
Ysgotland ;  fod  llywodraeth  y  wlad  i  fod  yn  llaw  Cynghor  o  ddeu- 
ddeg  o  bersonau — saith  wedi  eu  dewis  gan  Mary,  a  phump  gan  y 
senedd — ac  nad  oedd  rhyfel  na  heddwch  i  gael  eu  gwneyd  heb  gyd- 
syniad  y  senedd;  fod  hawl  Elisabeth  i  goron  Lloegr  i  gael  ei  gyd- 
nabod,  ac  nad  oedd  y  titl  o  frenines  Lloegr  i  gael  ei  ddwyn  mwyach 
gan  Mary.  Felly  ymwasgarodd  milwyr  Lloegr  a  Ffrainc  o  Ysgot- 
land,  ymgyfarfu  y  senedd,  a  sefydlwyd  y  grefydd  ddiwygiadol.  Ond 
gwrthododd  Francis  a  Mary  roddi  eu  llaw  wrth  y  cytundeb,  dan 
yr  esgus  nad  oedd  yr  Ysgotiaid  wedi  cyflawni  yr  amodau,  a  bod 
Elisabeth  yn  para  i'w  cefnogi. 

Ond  cymerodd  cyfnewidiad  arall  le  eto,  yr  hwn  a  ddyrysodd  holl 

gynìluniau   Ffrainc    gyda  golwg  ar  Brydain.     Rhagfyr,    1560,  bu 

I  Francis  II.,  gwr  Mary,  yr  hwn  nad  oedd  ond  llanc   ieuanc  afiach, 

I  farw,  wedi  bod  ar  yr  orsedd  am  ddau  fis  ar  bymtheg.     Syrthiodd  y 

i  goron  i'w  frawd,  Charles  IX.,  llanc  un  ar  ddeg  oed;  gwnaed  ei  fam, 

;  yr  anenwog  Catharine  de  Mediçi,  yn  rhaglaw  y  deyrnas,  a  chollodd 


262  ELISABETH. 

tywysogion  Guise,  ewythrod  Mary,  eu  hawdurdod  i  radclauhelaeth. 
Nid  oedd  y  teimlad  goreu  yn  bodoli  rhwng  Mary  a'i  mham  yn 
nghyfraith,  felly  nid  dymunol  iawn  oedd  lle  y  weddw  ieuanc  yn 
Ffrainc,  er  fod  ei  henaid  yn  nglŷn  wrth  y  wlad.  Anogwyd  hi  gan 
ei  pherthynasau,  a  chymhellwycl  hi  gan  ei  deiliaid,  i  ddychwelyd 
i'w  theyrnas  ei  hun,  Ysgotland.  O'r  diwedd  penderfynodd  ufucíd- 
hau,  ac  anfonodd  at  Elisabeth  i  ofyn  caniatad  i  basio  trwy  Loegr. 
Gwrthododd  y  frenines  y  cais  mewn  geiriau  cryíion,  heb  i  Mary  yn 
gyntaf  arwyddo  cytundeb  Edinburgh.  "  Cadarnhaed  eich  brenines 
y  cytundeb  hwnw,"  meddai  wrth  D'Oisel,  cenadwr  Mary,  "a  chaiff 
oddiwrthyf  fl,  ar  dir  a  môr,  bob  peth  a  ellid  ddysgwyl  oddiwrth 
frenines,  perthynas,  a  chymydog."  Cyíirowyd  Mary  yn  fawr  wrth 
ymddygiad  ac  atebiad  brenines  Lloegr,  a  thraddododd  araeth  frwd 
a  nerthol  wrth  ei  chenadwr,  Throgmorton.  "  Nid  oes  dim  yn  fy 
mlino  yn  fwy,"  meddai,  "nag  i  mi  ofyn  gyda'r  fath  daerineb  am 
ffafr  ddiangenrhaid.  Gyda  chenad  Duw  gallaf  ddychwelyd  i'm 
gwlad  heb  ei  chenad  hi,  fel  y  daethuin  i  Ffrainc,  er  gwaethaf  holl 
wrthwynebiad  ei  brawd  Edward.  Mae  yn  cael  boddineb  mawr  i  fy 
nirmygu  am  fy  mod  yn  ieuanc  a  dibrofiad.  Yr  wyf  yn  addef  fy  mod 
felly;  ond  gwna  oeclran  weìlhau  y  diífyg  hwn  ynof.  Beth  bynag, 
yr  wyf  yn  ddigon  hen  i  ymddwyn  yn  wecìdaidd  ac  anrhydeddus  tuag 
at  fy  nghyfeiìlion  a'm  perthynasau,  ac  i  beiclio  cefnogi  unrhyw 
adroddiadau  am  eich  meistres  nad  ydynt  yn  gweddu  brenines  a 
pherthynas.  Gallaf  ddyweyd,  gyda'i  chenad,  fy  mod  yn  frenines  fel 
hithau,  ac  nad  wyf  yn  hollol  ddigyfeillion ;  ac  efallai  fod  genyf 
gymaint  o  enaid;  ac  felly  tybiwyf  y  dylem  fod  yn  gydwastad  yn 
ein  hymddygiadau  at  ein  gilydcl."  Wedi  i  Mary  addaw  gwneyd 
beth  bynag  a  geisid  gan  ei  chyngorwyr  yn  Ysgotland,  caniataodd 
Elisabeth  iddi  gael  pasio  trwy  Loegr. 

Cymerodd  long  yn  Calais,  Awst  1561,  a  daethamryw  o  bendeíig- 
ion  Ffrainc  drosodd  gyda  hi.  Dangosai  deimlad  anarferol  wrth 
ymadael.  Gwrthodai  íÿned  oddiar  fwrdd  y  llestr,  cactwai  ei  llygaid 
yn  ddiysgog  yn  ol  ar  dir  Ffrainc,  wylai  y  dagrau  yn  hidl,  a  chlywyd 
hi  yn  dywedyd  drosodd  a  throsodd,  "  Ffarwel,  Ffrainc,  fy  anwyl 
Ffrainc;  wela'i  mo  honot  byth  mwy  \"  Ni  thiriodd  yn  Lloegr,  ond 
glaniodd  yn  ei  thiriogaeth  ei  hun  yn  Leith,  a  dygwyd  hi  a'i  chyin- 
deithion  ar  ebolion  gwledig  i  balas  Holyrood. 

Nid  oedd  Mary  yn  awr  oncl  pedair  ar  bymtheg  oed;  yr  oedd  yn 
ddynes  dal,  brydferth,  o  ymddygiad  siriol,  ac  o  dalent  a  chymhwys- 
derau  anarferol.  Ond  yr  oedd  wedi  bod  yn  Ffrainc  er  pan  yn 
chwech  oed;  wedi  ei  chodi  i  fyny  yn  arferion,  moethau,  ac  oferedd 
y  Uys  llygredig  hwnw ;  wedi  ei  gwreiddio  yn  y  grefydd  Babaidd, 
ac  wedi  ei  haddysgu  yn  ei  dichellion  a'i  hystrywiau,  íel  yr  oedd  ei 
symudiad  disymwth  i  ganol  gerwinder  cymde,ithaa  yn  Ysgotland,  a 


ELISABETH.  283 

íheimladau  anniwylliedig  y  wlad  ar  y  pryd  yn  cael  eu  berwi  gan 
ymrafaeìion  crefyddol,  fel  newid  dau  fyd  iddi.  Yr  oedd  yn  mhell 
o  fod  yn  hapus  yn  ei  sefyllfa  na'i  llywodraeth.  Eto,  trwy  gymeryd 
ei  chyfarwyddo  gan  ei  chyfeillion  o  bob  tu  i'r  môr,  rhoddodcl  ffordd 
i  lawer  o  bethaucroes  i'w  mheddwl.  Rhoddoddyr  awdurdodbenaf 
yn  llaw  ei  haner  brawd,  James  Stuart,  penaeth  St.  Andrew,  a 
blaenor  y  blaid  Brotestanaidd.  Yr  oedd  hwn  yn  ddyn  o  brofiad  a 
galluoedd,  a  gwnaed  ef  cyn  hir  yn  Iarll  Murray.  Talai  Knox  ym- 
weliad  mynych  â  Mary,  ac  yr  oedd  ei  ymddygiad  a'i  eiriau  mor 
erwin  wrthi  ag  eiddo  Elias  gynt  at  Jesebel.  Aeth  pethau  yn  mlaen 
fel  hyn  yn  o  dawel  am  rai  blynyddoedd  ;  ond  nis  gallesid  clysgwyl 
iddi  barhau  yn  hir.  Yr  oedd  bryd  y  frenines  yn  gyson  ar  ddyrn- 
chwelyd  y  grefydd  ddiwygiedig.  Dywedai  weithiau  ei  bwriad  o 
adferu  yr  offeren  trwy  yr  holl  wlad.  Yn  1563  darllenai  ei  hewythr, 
Cardinal  Loraine,  ei  llythyrau  yn  nghynghorfa  Trent,  yn  y  rhai  yr 
addawai,  os  esgynai  i  orsedci  Lloegr,  i  dclarostwng  y  ddwy  deyrnas 
dan  yr  Esgobaeth  Santaidd.  Dwy  flynedd  yn  ddiwecldarach  rhodd- 
odd  ei  henw  wrth  Gyngrair  Santaidd  Bayone,  i  ddiwreiddio  y  Pro- 
testaniaid.  Rhaid  fod  ^^sbryd  a  bwriadau  Mary  gyda  golwg  ar 
grefycld  yn  wybyddus  i  Elisabeth  a'i  chraíFus  weinidog,  Cecil ;  ac 
nid  rhyfedd  eu  bod  yn  gwylio  yn  fanol  ar  ei  symudiadau. 

Tra  yr  edrychai  Elisabeth  gyda  hyfryclwch  ar  derfysgoedd 
deiliaid  Mary,  ffrwynai  ei  deiliaid  ei  hun  gyda  llaw  nerthol.  Yr 
oedd  ei  llywodraeth  efallai  yn  llawn  mor  ormesol  ag  eiddo  ei  thad, 
ond  ei  bod  yn  cael  ei  llywio  gyda  doethineb  annhraethol  fwy. 
Prysurodd  i  ddwyn  gwelliadau  pwysig  yn  mlaen ;  cliriodd  ddyled- 
ion  trymion  y  goron  trwy  ei  chynildeb  ;  darparodd  ystôr  o  arfau  a 
nẃyddau  rhyfel;  a  chynyddodd  ei  llynges  i  nerth  rhyfeddol.  "  Ond 
yr  oedd  edafedd  hanes  Elisabeth  bob  amser  o  wlàn  cymysg — y  bach, 
yr  isel,  a'r  gwael,  yn  gymysgedig  â'r  mawr,  yr  ardderchog,  a'r 
cenediaethol ;  a  hithau  ei  hun,  ynngeiriau  Robert  Cecil,  ei  gwein- 
idog,  yn  fwy  na  dyn,  ac  yn  wir,  weithiau,  yn  llai  na  benyw."* 
Penderfynai  Elisabeth  na  chai  neb  arall  gyfran  o'i  hawdurdod.  Ni 
fynai  feistr  arni  ei  hun,  ac  felly  nid  oedd  gobaith  am  iddi  gael 
etifedd  yn  olynydcl.  Ni  chaid  ganddi  enwi,  ac  nid  allai  oddef  y 
meddwl  ychwaith  am  neb  arall  yn  olynydd.  Y  teimlad  hwn  oedd 
gwreiddyn  ei  chasineb  at  Mary  o  Ysgotland,  a'r  un  teimlad  barodd 
iddi  erlid  yr  Arglwyddes  Catharine  Grey  mor  greulon.  Chwaer 
ydoedd  Catharine  i'r  Arglwyddes  Jane,  ac  etifeddes  teulu  Suffolk. 
Priododd  Catharine,  fel  y  dangoswyd  o'r  blaen,  ag  Arglwydd 
Herbert,  mab  Iarll  Penfro,  ar  yr  un  diwrnod  ag  y  priododd  Jane  a 
Guilclford  Dudley.  Ond  ar  gwymp  y  teulu  anffodus,  parodd  Iarll 
Penfro  i'r  briodas  gael  ei  thori.  Yn  mhen  chwech  mlynedd  priododd 

*  Knight. 


264  ELISABETH. 

Catharine  yn  ddirgel  ag  Arglwydd  Hertford,  mab  yr  amddiffynydá 
diweddar,  Duc  Somerset.  Dygwyd  y  briodas  i'r  amlwg  gan  argoe}- 
ion  etifedcl,  a  thaflodd  Elisabeth  y  ddau  i'r  Tŵr.  Ac  oblegyd  iddynt 
fethu  dwyn  tystion  o'u  priodas  o  fewn  amser  penodedig,  cyhoedd- 
wyd  eu  cyfeillach  a'i  íFrwyth  yn  annghyfreithlon.  Barnai  Warnes, 
ceidwad  y  Tŵr,  fod  cadw  gwr  a  gwraig  oddiwrth  eu  gilydd  yn 
bechod,  a  gadawodd  iddynt  gyfeillachu  yn  ddirgel.  Daeth  hyny  ilr 
amlwg  trwy  enedigaeth  plentyn  arall.  Cyffrodd  hyn  gyndclaredd 
Elisabeth  ;  diswyddodd  Warner,  dirwyodd  Hertford  o  bymtheg  míl 
o  bunau,  a  chadwodd  ei  wraig  yn  y  Tŵr  hyd  nes  iddi  farw  o  iselder 
ysbryd  yn  nechreu  y  íiwyddyn  1567.  Cadwodd  ei  gwr  hefyd  yn 
garcharor  am  naw  mlynedd  faith,  oblegyd  cofrestru  ei  blant  fel  rhai 
cyfreithlon.  Dialodd  y  frenines  hefyd  ar  eraill  oblegyd  dadleu  o 
blaid  Hertford. 

Yr  oedd  y  ddwy  deyruas  Brydeinig  y  pryd  hwn  yn  cael  eu 
llywodraethu  gan  ddwy  fenyw  ieuanc  ddibriod;  ond  yr  oedd  digon 
o  ymgeiswyr  am  eu  dwylaw  o  bob  parth  o  Ewrop.  Heblaw  Philip 
o  Spain,  gwnaed  cais  am  law  Elisabeth  gan  ei  gefnder,  Archdduc 
Awstria,  Eric,  brenin  Sweden,  ac  Adolf,  Duc  Holstein,  yn  nghydag 
amryw  eraill.  Ceisiodd  y  senedd  Ysgotaidd,  yn  1560,  ei  chysylltu 
mewn  priodas  â  larll  Arran.  Ceisiodd  Catharine  de  Medici,  wedi 
liyny,  ei  huno  mewn  priodas  à'i  mhab,  Duc  Anjou.  Ac  heblaw 
tywysogion  tramor,  cafodd  gynygion  taer  gan  amryw  o'i  deiliaid 
penclefìgaidd.  Yn  mysg  y  rhai  hyn  yr  oedd  larll  Arundel,  Syr  W. 
Pickering,  ac  yn  arbenig  Arglwydd  Robert  Dudley,  mab  yr  anffodus 
Dduc  Northumberland.  Daeth  hwn  yn  uchel  i  ffafr  Elisabeth,  a 
thybiodd  yn  ddiau  icldo  enill  ei  chalon.  Yr  oedd  llawer  o  ryw 
fursendod  annghydweddol  â'i  sefyllfa  a'i  mhawredd  yn  perthyn  Vr 
frenines  :  yr  oedd  yn  hoff  o  gael  ei  mhawrygu  a'i  haddoli  gan  ym- 
geiswyr  am  ei  llaw,  ac  mor  hoff  a  hyny  o  hudo  eu  serchiaclau  yn 
dwyllodrus.  Yr  oedd  yn  dueddol  hefyd  i  ymollwng  i  ymadroddion 
ac  ymddygiaclau  anweddus,  yr  hyn  a  roddai  achlysur  i'w  gelynion 
ei  chyhuddo  o  bethau  nad  oedd  yn  haeddu.  Gwnai  felly  â  Dudley, 
a  dangosai  yr  hoffder  mwyaf  o'i  gyfeillach  ;  cynorthwyai  ef  i  wisgo 
ei  gochl,  a  chwareuai  ag  ef.  Tybiodd  Dudley  mai  ei  wraig  oedd  yr 
unig  rwystr  i'r  frenines  wneyd  ei  mheddwl  i  fyny  i'w  briodi;  ac  y 
mae  marwolaeth  ddisymwth  gwraig  Dudley  y  pryd  hwnw  wedi  taflu 
amheuaeth  mawr  ar  ei  gwr.  Ond  er  holl  gyfeillgarwch  Elisabeth, 
bernir  na  feddyliodd  erioed  am  briodi  â  Dudley, 

Yr  oedd  agwedd  hecldychlon  ar  bethau  yn  awr  rhwng  Lloegr  ac 
Ysgotland,  ac  arwyddion  o  gyfeillgarwch  wedi  eu  sefycllu  rhwng 
Elisabeth  a  Mary*  Ond  gan  nad  oedd  Elisabeth  ar  delerau  da  â 
Ffrainc,  am  ei  bod  wedi  cynorthwyo  y  Protestaniaid  yno  yn 
ddiweddar,   a'r   milwyr  Seisnig  wedi  cymeryd  meddiant  o   dref 


ELISABETH,  265 

Havre,  ofnai  ddrwg  yn  barhaus  oddiwrth  gysylltiad  cyfeillgar  Mary 
â'i  pherthynasau  Pabyddol,  teulu  Guise.  Yr  oedd  y  teulu  yma  yn 
awyddus  am  i  Mary  briodi  â  Phabydd,  a  cheisiasant  ei  chysylltu  â 
Don  Carlos,  mab  Philip  o  Spain,  brenin  Sweden,  brenin  Navarre, 
Duc  Ferrar,  Cardinal  Bourbon,  a'r  Archddue  Charles.  Ond  yr 
oedd  Elisabeth  yn  groes  i'r  rhai  hyn  oll,  ac  yn  groes  iddi  briodi  â 
neb  fuasai  yn  peryglu  dyogelwch  teyrnas  Lloegr.  Dywedir  iddi 
ail-agor  gohebiaeth  â'r  Archdduc  Charles  ei  hun,  a  rhoi  lle  iddo 
obeithio  am  ei  llaw,  yn  unig  er  mwyn  terfynu  ei  gysylltiad  â  Mary. 
Dywedai  Elisabeth  na  fuasai  dim  yn  ei  boddhau  hi  heb  iddi  briodi 
â  phendefig  Seisnig,  yr  hyn  fuasai  yn  tueddu  i  gadarnhau  undeb  y 
ddwy  deyrnas.  Ond  iddi  wneyd  hyn,  addawai  gydnabod  a  chadarn- 
hau  ei  hawl  fel  ei  holynydd  i  orsedd  Lloegr.  O'r-  diwedd  aeth 
Elisabeth  mor  bell  a  nodi  allan  ddyn  cymhwys  i  fod  yn  gydmar  i 
Mary ;  a  phwy  oedd  hwnw  ond  ei  hoffddyn  ei  hunan — Dudley — yr 
hwn  oedd  wedi  ei  ddyrchafu  yn  awr  yn  larll  Leicester.  Nid  oedd 
Mary  yn  foddlon  ar  y  cyntaf ;  ond  wedi  hyny  cydsyniodd.  Nid 
oedd  Leicester  ychwaith  yn  foddlon,  gan  y  cedwicl  ef  mewn  gobaith 
am  law  Elisabeth.  A  gellir  ychwanegu  nad  oedd  Elisabeth  ei  hun 
yn  foddlon,  nac  yn  mecídwl  i'r  fath  briodas  gymeryd  lle.  Amcan  y 
frenines  oedd  cadw  Mary  heb  wr.  Gan  ei  bod  hi  ei  hun  yn  pen- 
derfynu  byw  yn  sengl,  nis  gallai  odclef  neb  arall  i  fwynhau  yr  undeb 
priodasol;  a  dangosai  yn  barhaus  y  gwrthwynebrwydd  mwyaf  i 
bawb  oedd  â  hawl  i  olyniaeth  ei  choron  i  gael  etifedclion  o'u  cyrph. 
Enwodd  Iarll  Leicester  i  Mary  am  y  gwyddai  na  fuasai  y  fath 
briodas  byth  yn  cymeryd  lle,  ac  am  y  gallai  wrth  hyny  hudo  sylw 
Mary  oddiwrth  gysylltiadau  tramor. 

Ond  cyn  hir  gwnaeth  Mary  gytundeb  priodas  â  Henry  Stuart 
(Arglwydd  Darnley),  mab  hynaf  larll  Lenox,  ac  ẁyr,  o  du  ei  fam, 
i  Margaret  Tudor,  brenines  Ysgotland,  o'i  hail  briodas  â  Iarll 
Angus.  Yr  oedd  Darnley  yn  sefyll  yn  nesaf  at  Mary  mewn  hawl  i 
orsedd  Lloegr.  A  chan  nad  oedd  Elisabeth  na'i  Chynghor  yn 
gweled  perygl  odcliwrth  y  cysylltiad  hwn,  caniatawyd  i  Darnley 
fyned  ar  ymweliad  i  Ysgotland.  Dyn  ieuanc  pedair  ar  bymtheg 
oed  oedd  yr  ymgeisydd  hwn  am  law  y  frenines,  yn  meddu  ar  gorph 
prydweddol  a  gwisgi.     Ond 

"  O  faes  yr  oedd  ei  harddwcîi; 
O  fewn  yr  oedd  yn  llai." 

Syrthiodd  Mary  mewn  cariad  brwd  ag  ef  ar  yr  olwg  gyntaf,  a 
phrysurwyd  i  wneyd  y  darpariadau  priodol  ar  gyfer  y  brioclas. 

Ond  yn  y  cyfamser  cafodd  y  Protestaniaid  le  i  ofni  fod  Darnley 
yn  elyn  i'r  diwygiad — y  buasai  y  cysylltiad  felly  yn  beryglus  i'r 
wTlad,  ac  yn  tori  yr  hecldwch  â  Lloegr.  Trodd  y  pendefìgion  yn 
erbyn  priodas  eu  brenines,  ac  enciliodd  Iarll  Murray,  ei  haner 


266  ELISABETH. 

brawd,  o'r  llys;  ond  penderfynodd  Mary  fyned  yn  mlaen  yn 
ddiystyr  o  bob  gwrthwynebiad.  Anfonodd  i  Bufain  i  ofyn  awdur- 
dod  y  pab,  ac  i  Lundain  i  ofyn  cydsyniacl  Elisabeth.  Ond  erbyn 
hyn  yr  oedd  Lloegr,  fel  Ysgotland,  yn  eclrych  ar  y  briodas  yn  un  rhy 
iawn  o  beryglon  i'w  goddef.  Siaradoclcl  Elisabeth  yn  gryf  yn  ei 
herbyn,  a  gosododd  yr  oíferynau  priodol  ar  waith  i  wneyd  ei  goreu 
i'w  hatal.  Anfonodd  Throgmorton  ei  gweinidog  i  Edinburgh  ar  yr 
achos ;  yr  oedd  i  orchymyn  dychweliad  dioed  Darnley,  a  Lenox  ei 
dad.  A  phan  wrthodasant  ufucldhau,  taflwyd  larlles  Lenox  a'i  hail 
fab  i'r  Tŵr,  ac  atafaelwyd  yn  etifeddiaeth  y  teulu  yn  Lloegr. 
Beiddiodd  Mary  wrthwynebrwydd  ei  phendefigion  ei  hun,  a  brenines 
Lloegr,  a  phriododd  â  Darnley.  Gweinyddwyd  y  ddefod  yn  ol  y 
dull  Pabaidd  yn  nghapel  palas  Holyrood.  Cododd  y  Protestaniaid 
mewn  arfau  yn  erbyn  Mary,  cynorthwywyd  hwrynt  â  swm  mawr  o 
arian  oddiwrth  Elisabeth;  a  chyn  fod  ei  mhêl-fis  {honeymoorì) 
drosodd  }^r  oedd  Mary  yn  arwain  ei  byddinoedd  yn  ei  pherson  ei 
hun,  gan  ddwyn  arfwisg  a  llawddryll.  Llwyddodd  i  wasgaru  ei 
gelynion,  a  fîodd  amryw  o'r  pendefìgion  am  nawcld  Elisabeth  i 
Loegr;  ond  ni  chawsant  ond  derbyniad  oerllyd,  am  y  mynai  y 
írenines  i  eraill  feddwl  nad  oedd  hi  wedi  cefnogi  y  gwrthryfel. 

Pan  oedd  Mary  yn  brysur  yn  dwyn  yn  mlaen  fesurau  i  gospi  y 
pendefìgion  gwrthryfelgar,  torodd  blinder  mwy  allan  yn  nes  ati. 
Deaìlodd  cyn  pen  wythnos  wedi  priodi  iddi  wneyd  dewisiad  byrbwyll 
a  fíbl.  Ynfytyn  balch,  ofer,  a  chreulon  oedd  Darnley,  ac  ni  feddai 
ar  galon  i  garu,  na  synwyr  i  ymddwyn  yn  weddaidd  tuag  at  ei 
wraig  ei  hun ;  a  chyn  pen  dau  fìs  yr  oedd  pob  arwyddion  o  gariad 
wedi  diflanu  rhyngddynt. 

Yr  oedd  yn  ngwasanaeth  Mary  y  pryd  hwn  Italiad  o'r  enw 
David  Bizzio,  yr  hwn  a  ddaeth  drosodd  ar  neges  ati  o  Savoy,  ryw 
ddau  fìs  cyn  iddi  briodi.  Gwr  o  enedigaeth  isel  ydoedd,  ond  yr 
oedd  yn  gerddor  rhagorol,  ac  yn  hyddysg  yn  amryw  ieithoedd  y 
Cyfandir.  A  chan  fod  Mary  mor  hoff  o  gerddoriaeth,  cadwodd 
Bizzio  yn  ei  thý,  ac  yr  oedd  yn  wasanaethgar  iawn  iddi  fel  ysgrif- 
enydd  Ffrengig.  Daeth  hwn  i  íFafr  mor  uchel  gyda  Mary,  nes 
cyrTroi  eiddigedd  yn  ei  erbyn  yn  Darnley,  oblegyd  y  cymerai  ochr 
y  frenines  yn  yr  ymrafaelion  teuluaidd ;  ac  yn  y  Protestaniaid, 
oblegyd  ei  fod  yn  Babydd.  O'r  diwedd  cyhuddodd  Darnley  ei 
wraig,  heb  un  rhith  o  sail,  o  ymddygiadau  anweddus  gyda  Bizzio,  a 
chytunodd  â'r  Arglwydcli  Buthven  a  Morton,  ac  eraill,  i  droi  yr 
Italiad  oddiar  ei  ífordd.  Ar  noswaith  yn  nechreu  Mawrth,  1566, 
arweiniodd  Darnley  y  llofrucldion  i  fyny  dros  risiau  yn  mhalas 
Holyrood,  atlyr  ystafell  lle  yr  oedd  y  frenines.  Yr  oedd  Mary  yn 
awr  o  fewn  tri  mis  i'w  hamser  i  roddi  genedigaeth  i  blentyn,  ac  yr 
oedd  hi  ac  amry w  gymdeithion  newydd  orphen  eu  swper,  a'r  Italiad 


ELISÀBETH.  267 

yn  bwyta  ei  swper  ar  fwrdd  arall  yn  yr  un  ystafeil.  Aetli  Darnley  i 
mewn  yn  miaenaf  wrtho  ei  hun,  a  safodd  yn  ymyl  Mary  heb  ddyweyd 
yr  un  gair.  Yn  y  man,  wele  Euthyen  ac  eraill  yn  dyfod  i  mewn  ag 
arfau,  ac  yn  gorchymyn  i  Kizzio  adael  yr  ystafeil.  Atebodd  y 
frenines  mai  ei  hewyllys  hi  oedd  iddo  beidio,  a  gorchymynodcl,  gyda 
bygythion,  i'r  gwỳr  arfog  i  encilio  o'r  ystafell.  Ehedodd  yr  Italiad 
yn  ddychrynedig  o'r  tu  ol  i'w  feistres  i  ymguddio,  ac  ymaflodd  yn 
ei  godrau.  Bhuthrodd  y  llofruddion  arno,  a  thafìwyd  y  bwrdd  ar 
y  frenines  ac  yntau.  Daiiocld  Darnley  freichiau  Mary,  a  llusgwyd 
Bizzio  allan,  yn  nghanol  ysgrechfeydd  ac  wylofain  Mary  a'i  chym- 
deithion.  Yn  mhen  ychydig  fynydau  yr  oedd  Rizzio,  druan,  wedi 
ei  adael  yn  gelain  farw  yn  ei  waed,  ac  un  ar  bymtheg  a  deugain  o 
archollion  arno.  Parhaodd  Mary  i  wylo  nes  iddi  ddeall  ei  fod  wedi 
marw,  yna  dywedodd,  "  Dim  ychwaneg  o  ddagrau;  rhaid  i  mi 
feddwl  bellach  am  ddial !"  x\c  ni  chlywyd  hi  yn  cwyno  o'i 
herwydd  mwy. 

Dau  ddiwrnod  wedi  yr  amgylchiad  hwn,  dychwelodd  Murray  a'r 
arglwyddi  eraill  at  Mary,  a  pharodd  ei  gofidiau  presenol  iddi  eu 
derbyn  yn  llawen,  a  gwneyd  heddwch  â  hwynt.  Yn  Mehefìn, 
1558,  rhoddodd  y  frenines  enedigaeth  i  fab,  yr  hwn  a  alwyd  yn 
James  (James  VI.  o  Ysgotland,  a'r  I.  o  Loegr),  a  chydsyniodd 
brenin  Ffrainc  a  Duc  Sayoy  i  fod  yn  dadau  bedydd,  ac  Eiisabeth  o 
Loegr  i  fod  yn  fam-fedydd  i'r  tywysog  ieuanc.  Pan  ddygodd 
Melviiie  y  newydd  am  ei  enedigaeth  i  Elisabeth,  yr  oedd  yn  dawnsio 
ar  ol  swper  yn  Greenwich :  eisteddodd  i  iawr,  gosododd  ei  llaw  dan 
ei  phen,  a  dywedodd,  "Mae  brenines  Ysgotiand  yn  fam  i  fachgen 
braf,  pryd  nad  wyf  fl  ond  cyíf  diffrwyth." 

Parhaodd  y  rhwyg  i  fynecl  waeth-waeth  rhwng  Mary  a  Darnley. 
Nid  ymddangosodcî  yn  medydd  ei  fab  yn  Stirling,  a  siaradai  am 
adael  ei  wraig,  a  myned  i'r  Cyfandir  i  fyw.  Cyfodocid  Bothwell 
hefyd  i  gymaint  parch  a  ffafr  yn  y  Üys,  fel  y  dywedid  fod  cyfeiilach 
anweddaidd  rhyngddo  a  Mary.  Tua'r  amser  hwn  cymerwyd 
Parnley  yn  glaf  o'r  frech  wen;  ymwelodd  Mary  ag  ef  yn  Glasgow, 
a  chymerai  arni  ail-sefydiu  heddwch  ag  ef,  er  fod  Bothweil  ar  y 
pryd  yn  darparu  ffordcl  i'w  hysgaru.  Pan  ddaeth  ychydig  yn  welì, 
symudwyd  ef  i  dŷ  unig  tu  allan  i  furiau  Edinburgh,  gyda'r  esgua 
y  buasai  yn  fwy  manteisiol  i'w  adferiad.  Ba  y  frenines  yn  aros 
gydag  ef  yno  am  beth  amser;  ond  ar  nos  Sabbath,  Chwefror  10, 
1567,  gwnaeth  y  frenines  esgus  dros  fyned  i'w  phalas,  i  gadw 
gwledd  priodas  un  o'r  gweinidogion.  Yn  fuan  wedi  haner  nos, 
cly wyd  trwst  fTrwydriad  aruthrol ;  a  chafwyd  fod  y  tŷ  lle  yr  oedd 
Darniey  yn  aros  wedi  ei  chwythu  i  fyny  gan  bylor,  a  chafwyd  ei 
gorph,  a  chorph  yr  un  oedd  yn  gweini  arno,  mewn  cae  cyfagos. 
Ac  er  i  fil  o  bunau  gael  eu  cynyg  aoa  ddarganfyddiad  y  llofruddion, 


268  ELISABETH. 

rnae  y  rhan  fwyaf  o'r  lianeswyr  yn  cytuno  mai  Bothwell,  yn  eael 
ei  gynorthwyo  gan  Morton,  oedd  y  prif  offeryn  yn  y  galanastra 
hwn.  Nid  oes  digon  o  dystiolaeth  i  gondemnio  Mary  o  fod  â  Uaw 
uniongyrchol  yn  y  weithred,  er  nad  oes  fawr  amheuaeth  nad  oedd 
yn  dysgwyl  wrth  Bothwell  i  ddwyn  rhyw  lwybr  oddiamgylch  i 
gael  gwared  o'i  phriod  terfysglyd.  Ysgrifenodd  Elisabeth  lythyr 
at  Mary  yn  yr  achos,  yn  ceisio  ganddi  wneyd  ymchwiliad  priodol 
ì'r  peth.  "  Er  mwyn  cariad  Duw,  madam,"  meddai,  "arferwch  y 
fath  gallineb  a  difrifoldeb  yn  y  mater  hwn,  yr  hwn  sydd  yn  dal  y 
fath  gysylltiad  â  chwi,  fel  y  gallo  yr  holl  fyd  eich  cyhoeddi  yn 
ddieuog  o'r  fath  drosedd  echrydus;  yr  hyn,  os  gwnaethoch,  a  bâr  i 
chwi  yn  gyfiawn  gael  eich  taflu  allan  o  gylch  tywysogesau,  a'ch 
gwneyd  yn  destun  dirmyg  y  bobl;  ac  yn  hytrach  nag  i  hyny  eich 
goddiweddyd,  dewiswn  fedd  anrhydeddus  i  chwi  o  flaen  bywyd 
gwaradwyddus." 

Ond  ni  fynai  Mary  i  Bothwell  gael  ei  gondemnio.  Y  gwirionedd 
oedd,  ei  fod  wedi  enill  ei  chalon ;  ac  er  nad  oedd  ond  chwech  mis 
er  pan  briododd  â  chwaer  Arglwydd  Huntley,  prysurodd  i  gael 
ysgariad;  ac  yn  mhen  wyth  niwrnod  wedi  ei  gael,  cafodd  law  y 
frenines.  Wedi  gwneyd  rhith  o  brawf  ar  lofruddiad  Darnley, 
rhyddhawyd  Bothwell,  ac  iddo  ef  y  rhoddwyd  yr  anrhydedd  o 
ddwyn  cleddyf  y  llywodraeth  o  flaen  y  frenines,  yn  agoriad  y 
senedd  gyntaf  ar  ol  hyny.  Gwnaed  ef  hefyd  yn  Dduc  Orkney :  ac 
ar  y  15eg  o  Fai,  1567,  priodwyd  hwy  yn  ol  y  ddefod  Brotestanaidd, 
yr  hyn  a  ddangosai  y  dylanwad  oedd  gan  Bothwell  ar  feddwl  Mary. 
Cyn  pen  mis  yr  oedd  y  briodas  hon  wecli  gyru  Ysgotland  yn  nn 
íìlam,  ac  nid  oedd  dim  a'i  tawelai  ond  i'r  frenines  dori  ei  chysylltiad 
â  Bothwell.  Dywedai  hithau  j^r  aethai  gydag  ef  pe  collasai  ei 
theyrnas  o'r  herwydd.  Ceisiodd  Bothwell  gael  y  tywysog  ieuanc 
i'w  law;  ond  methodd  yn  yr  amcan  hwnw,  a  rhoddwyd  ef  dan 
gadwraeth  ddyogel  yn  nghastell  Stirling.  Buwyd  agos  cjmieryd 
Mary  a  Bothwell  i  fyny,  yn  Borthwick,  ond  ffodd  y  frenines,  wedi 
ymwisgo  mewn  dillad  gwrywaidd,  ar  gefn  cyfrw)^  cyffredin.  Ond 
gwelodd  nad  oedd  ond  hollol  ofer  iddi  ddal  yn  mlaen ;  canodcl  yn 
iach  i  Bothwell  druan,  a  thaflodd  ei  hun  ar  drugaredd  ac  anrhydedd 
ei  harglwyddi.  Dygwyd  hi  yn  garcharor  i  gastell  Lochleven,  a 
gorfodwyd  hi  i  rodcli  ei  hawl  i'r  goron  i  fyny  yn  ffafr  ei  mhab. 
Gwnaed  ei  haner  brawd,  Iarll  Murray,  yn  rhaglaw  y  deyrnas,  a 
choronwyd  y  tywysog  ieuanc  yn  Stirling  dan  y  titl  o  James  VI. 
Llwyddodd  Mary,  trwy  ei  chyfrwysdra,  i  ddianc  o  gastell  Lochleven ; 
casglodd  fyddin  o  chwech  mil,  ac  arweiniodd  hi  yn  erbyn  ei 
harglwyddi.  Ymladdwyd  brwydr  yn  Langside ;  ond  collodd  y 
frenines  y  dydd,  a  ffodd  i  Loegr,  gan  ddysgwyl  cael  cysgodi  dan 
aden  Elisabeth.     Ond  yn  lle  cael  palas,  taflwyd  hi  i  garchar;  ao 


ELISABETH.  269 

wedi  carchariad  maith  o  bedair  blynedd  ar  bynitheg,  wedi  dyoddef 
llawer,  a  bwriadu  llawer  o  ddrwg.  gorphenodd  ei  gyrfa,  fel  y  ceir 
gweled,  ar  yr  arteithglwyd.  Ffodd  Bothwell  i'r  Cyfandir;  carchar- 
wyd  ef  yn  nghastell  Malmo  yn  Scania,  ac  yn  mhen  wyth  neu  naw 
mlynedd,  bu  farw  mewn  cyflwr  o  wallgofrwydd. 

Bu  y  deng  mlynedd  cyntaf  o'i  theyrnasiad  yn  adeg  o  hawddfyd 
i  Elisabeth;  nid  oedd  ganddi  nemawr  o  achosion  tramori'whofni, 
oddigerth  yn  ei  pherthynas  ag  Ysgotland,  na  dim  blinder  yn  ei 
gwlad  ei  hun.  Ond  o'r  amser  y  daeth  Mary  Stuart  i  ìechu  i  Loegr, 
dechreuodd  terfysgoedd  dori  allan  yn  llywodraeth  Elisabeth. 
Rhoddodd  Elisabeth  amryw  gynygion  i  Mary  i  glirio  ei  hun  oddi- 
wrth  y  cyhuddiad  o  fod  yn  gyfranog  yn  llofruddiad  ei  gwr,  ond  yr 
oedd  ei  holl  ymddygiadau  yn  myned  fwy  fwy  i  brofi  ei  heuogrwydd. 
Er  hyny  cynygiodd  ei  rhyddîd  iddi,  os  gwnai  rhoddi  ei  choron  i 
fyny  i'w  mhab,  neu  wneyd  ei  nihab  yn  gyfranog  â  hi  yn  y  llywodr- 
aeth.  a  gwneyd  Murray  yn  rhaglaw  dros  ystod  mebyd  y  tywysog. 
Gwrthododd  Mary  ar  y  ddadl  y  buasai  hyny  yn  gystal  a  chydnabod 
ei  heuogrwydd.  Gwrthododd  Elisabeth  hithau  i  Mary  gael  dianc 
i  Ffrainc,  oblegyd  er  y  gwyddai  y  buasai  ei  chadwraeth  yn  Lloegr 
yn  sicr  o  enyn  terfysgoedd,  ofnai  y  buasai  ei  phresenoldeb  yn 
Ffrainc  yn  achosi  drwg  mwy. 

Teimlai  amryw  o'r  pendeflgion  Seisnig  yn  bleidiol  i  Mary;  a 
daeth  i'r  golwg  cyn  hir  fod  Duc  Norfolh,  un  o'r  rhai  mwyaf  ei  ailu 
a'i  ddylanwad  o  honynt,  yn  cynyg  am  ei  llaw.  Enülodd  amryw 
bendeflgion  yn  Ysgotland  a  Lloegr  i  bleidio  y  cysylltiad,  ac  yn  eu 
niysg  yr  oedd  Murray.  y  rhaglaw,  a  Leicester,  hoff-ddyn  Elisabeth 
eihun.  Cydsyniodd  Mary  hefyd  à'r  cynygiad;  ond  cadwyd  y  peth 
yn  gyfrinach  oddiwrth  Elisabeth.  Yr  oedd  Norfolk  yn  meddwl 
gofyn  cydsyniad  y  frenines  yn  ddiau,  ond  gan  y  gwyddai  na  fuasai 
hvnv  yn  hawdd,  penderfynai  enill  digon  o  nerth  o"i  du  yn  mlaenaf, 
fel  na  allasai  y  frenines  ei  wrthsefyll.  Ond  nis  gallasai  y  fath  dra- 
fodaeth  bwysig  fyned  yn  mlaen  yn  hir  heb  i  Elizabeth  a'i 
chraffus  weinidog,  Cecil,  ei  lygadu  allan.  O'r  diwedd  hysbysodd 
Leicester  y  peth  iddi,  a  chynghorodd  hithau  Norfolk  i  "wylio  ar 
ba  fath  obenydd  y  rhoddai  ei  ben."  Deallodd  Xorfolk  yr  awgrym, 
ac  addawodd  na  feddyliai  mwyach  am  briodi  à  Mary.  Ond  yn 
fuan  gadawodd  Norfolk  y  llys  heb  ganiatad,  ac  enciliodd  i'w 
diriogaethau  gogleddol.  Edifarhaodd  eilwaith  am  y  cam  byrbwyll, 
a  phan  oedd  yn  dychwelyd  ar  gais  y  frenines,  cymerwyd  ef  i  fyny, 
a  thaflwyd  ef  i'r  Tẁr.  Cymerwyd  Penfro,  Arundel,  Lumley,  a 
Throgmorton  hefyd  yn  garcharorion,  oblegyd  cuddio  y  briodas 
fwriadol  oddiwrth  Elisabeth. 

Yn  fuan  torodd  terfysg  allan  yn  y  siroedd  gogleddol,  gan  y  Pab- 
yddion,  yn  cael  eu  blaenori  gan  Ieirll  Northumberland  a  'West- 


270  ELISÀBETS. 

moreland,  a  chefnogwyr  Mary  o  Ysgotland.  Yr  oeddent  hefyd 
mewn  cyngrair  â  Duc  Alva,  llywodraethwr  y  Low  Countries.  Yr 
amcan  a  broífesent  oedd  mynu  rhyddid  Mary  a  Norfolk,  ac  adsefydlu 
Pabyddiaeth  yn  y  wlad.  Ond  gwasgarwyd  hwynt  heb  ymladd  dim, 
er  iddynt  wneyd  llawer  o  ddifrod  mewn  rhai  parthau.  Torodd 
amryw  derfysgoedd  eraill  allan,  ond  tawelwyd  hwynt  heb  lawer  o 
ymladd,  a  chospwyd  canoedd  o'r  teríÿsgwyr  â  marwolaeth. 
Bhoddodd  ymddygiad  Norfolk  yn  ystod  y  terfysgoedd  hyn  y  fath 
foddlonrwydd  i  Elisabeth,  fel  y  cafodd  ei  symud  o'r  Tŵr  i'w  dŷ  ei 
hun,  dan  ofal  Syr  Henry  Neville,  ac  ymrwymodd  yntau  i  beidio 
dwyn  unrhyw  drafodaeth  yn  mlaen  â  Mary  heb  yn  wybod  i'r  frenines. 
Ond  yr  oecld  yn  dwyn  gohebiaeth  yn  mlaen  â  hi  yn  ystod  ei  garchar- 
iad,  a  gwnaeth  yr  un  peth  ar  ol  ei  ryddhau. 

Wrth  weled  fod  arosiad  Mary  yn  Lloegr  yn  creu  cymaint  o 
aílonyddwch,  anfonodd  Elisabeth  amryw  gynygion  at  Murray  er 
hwylusu  y  ífordd  i'w  symudiacì  yn  ol  i'w  gwlacl.  Ond  tra  yr  oedd 
y  mesurau  hyn  dan  ystyriaeth  y  senedcl  Ysgotaidd,  llofruddiwyd 
Murray  (lon,  1570),  gan  un  Hamilton,  tra  yr  oedd  yn  marchogaeth 
trwy  Linlithgow,  oblegyd  tramgwydd  personol  oedd  wedi  ei  dderbyn 
gan  un  o'i  weision;  ac  felly  dyryswyd  yr  holl  drefniant  am  symud- 
iad  Mary. 

Yr  oecld  cyngrair  pwysig  ar  droed  y  pryd  hwn  rhwng  y  pab  a 
breninoedd  Spain  a  Ffrainc,  i  ddystrywio  Elisabeth,  ac  i  godi  Mary 
Stuart  i  orsedd  Lloegr.  Yr  oedd  Mary  yn  dcligon  hysbys  o'r 
symudiad,  a  phend,eíigion  Pabaidd  Ysgotland  a  Lloegr  yn  barod  i 
godi  o'i  blaid  wrth  yr  awgrym.  Gan  fod  Elisabeth  ei  hun  wedi 
cael  hysbysrwydd  o'r  amcan  bradwrus,  nid  rhyfedd  ei  bod  yn 
ofalus  am  gadwraeth  dyogel  Mary;  nid  oedd  wrth  hyn  ond  am- 
ddiífjm  ei  hun  "rhag  y  blaidd  a  fynai  ei  llarpio."  Fel  o  bwrpas  i 
broíì  y  drwg  hwn,  ac  i  gyíìawnhau  ymddygiad  Elisabeth,  yn  Chwefror 
1570,  cyhoeddodd  y  pab,  Pius  V.,  ei  lythyr  swyddogol  o  esgymuniad 
ar  Elisabeth,  yn  yr  hwn  yr  amddifadai  hi  o'i  hawl  i'r  deyrnas,  ac 
o'i  hoil  ditlau;  a  gorchymynai  i'w  holl  dcleiliaicl,  dan  berygl 
esgymundod,  i  godi  yn  ei  herbyn.  Anfonwyd  copiau  o'r  llythyr 
i'w  dosbarthu  trwy  yr  holl  borthladdoedd.  Ac  ar  foreu  y  15eg  o 
Fai,  cafwyd  un  wedi  ei  osod  ar  borth  palas  esgob  Llundain,  a 
dienyddiwyd  un  John  Felton  o'r  herwycld.  Ond  er  i  Elisabeth 
ofni  ar  y  cyntaf,  ni  chanlynodd  unrhyw  eífeithiau  blin  gyhoeddiad 
y  llythyr  esgymunol. 

Yn  nechreu  y  ílwyddyn  1571  gwobrwyodd  Elisabeth  ei  gweinidog 
galluog  a  ífyddlon,  Cecil,  â  dyrchafiad  i'r  bendeíìgaeth  dan  y  titl  o 
Arglwydd,  neu  Barwn  Burleigh.  Yn  yr  un  íìwyddyn  hefyd  y 
cymerwyd  Duc  Norfolk  i  fyny  eilwaith,  am  barhau  yn  ei  amcanion 
bradwrus.     Cafwyd  ei  fod  yn  parhau  i  ohebu  â  Mary  Stuart,  ac  yn 


ELISABETH.  271 

eî  cîiynortliwyo  ag  arian,  yn  erbyn  gorchyinyn  pendant  y  frenines ; 
a'i  fod  wedi  anfon  at  y  pab,  brenin  Spain,  a  Duc  Alva,  i  geisio 
ganddynt  anfon  byddinoedd  drosodd  i  wrthsefyll  dylanwad  Elisa- 
beth,  ac  adsefydlu  Mary  ar  ei  gorseddfainc.  Yn  lonawr,  1572, 
dygwyd  ei  achos  i  brawf  ger  bron  y  bendeíigaeth,  a  chafwycl  ef  yn 
euog  o  deyrn-fradwriaeth.  Cydnabyddodd  y  duc  uniondeb  y 
ddedryd,  er  y  dadleuai  o  hyd  na  fwriadodd  ddrwg  erioed  yn  erbyn 
ei  frenines  na'i  wlad.  Mae  annhueddrwydd  Eìisabeth  i  roi  ei  sel 
wrth  warant  marwolaeth  Norfolk  yn  brawf  o'i  gwrthwynebrwydd 
i  dywallt  gwaed.  Er  fod  euogrwydd  Norfolk  yn  fawr  ac  arnlwg, 
methai  y  frenines  yn  lân  a  chymodi  ei  mheddwl  â  chymeryd  ei 
fywyd  oddiarno.  Ar  ol  arwyddo  gwarant  ei  farwolaeth  unwaith  ac 
eilwaith,  galwodd  hwynt  yn  ol  drachefn.  Ac  nid  heb  nerth  cryf 
oddiallan  y  cafwyd  ganddi  wneyd  yn  y  diwedd. 

Ar  yr  ail  o  Feheíin,  agos  pum  mis  ar  ol  y  prawf,  dygwyd 
Norfolk  ailan  o'r  Tŵr  i  gael  tori  ei  pen;  ac  yr  oedd  Nowell,  deon 
St,  Paul,  a  Fox,  hanesydd  enwog  y  merthyron,  a  hen  athraw  i 
Norfolk,  yn  gweini  arno  yn  yr  amgylchiad.  Cyfarchodd  y  duc  y  bobl 
oddiar  yr  esgyniawr  ar  Fryn  y  Tẁr: — "Nid  yw  yn  beth  newydd/' 
ebai,  "  i  bobl  ddyoddef  yn  y  lle  hwn ;  er  mai  fl  yw  y  cyntaf  i  ddyoddef 
oddiar  esgyniad  ein  grasusaf  frenii ies,  a  phared  Duw  mai  fl  fydd  y 
diweddaf."  Cydnabyddodd  uniondeb  ei  ddedryd,  a'i  ymlyniad 
wrth  y  fTydd  Brotestanaidd.  Bu  farw  yn  wrol  yn  nghanol  dagrau 
yr  edrychwyr.  Pum  mlynedd  ar  ugain  cyn  hyny  y  dyocldefodd  ei 
dad,  yr  enwog  Iarll  Surrey,  gyffelyb  farwolaeth  ai;  yr  un  ysmotyn. 

Cafwyd  prawf  diymwad  o  gyfranogiad  Mary  yn  amcanion 
drygionus  Norfolk,  ac  yr  oedd  Burleigh,  a  gweiniclogion  eraill,  o'r 
farn  nad  oedd  dim  ond  dienyddiad  yn  abl  rhoi  clyogelwch  i'r  genedl. 
Ond  gwrthododd  Elisabeth  ar  un  cyfrif  roddi  ei  chydsyniad. 
Parh'àai  yn  derfysglyd  iawn  yn  Ysgotland;  ond  yr  oedd  plaid  y 
frenines  yn  coili  yn  mhob  ymgyrch.  Gwnaed  Lenox,  tacl  Darnley, 
yn  rhaglaw  ar  ol  Murray,  yr  hwn  a  barodd  grogi  archesgob  Pabaidd 
St.  Andrew  heb  un  prawf.  Saethwycl  Lenox  gan  un  Hamilton,  a 
gwnaed  larll  Marr  yn  rhaglaw.  Oncl  bu  hwnw  farw  yn  fuan,  a 
gwnaed  Morton,  yr  hwn  oedd  offeryn  hybiyg  i  Eiisabeth,  yn  rhag- 
law. 

Yn  Ffrainc  yr  oecld  y  Pabyddion  a'r  Huguenots,  fel  y  gelwid  y 
Protestaniaid,  mewn  gwrthryfel  parhaus,  ac  yr  oedd  Elisabeth 
droion  wedi  cynorthwyo  yr  Huguenots  gyclag  arian  a  milwyr. 
Cadwyd  llawer  cynghorfa  gan  dywysogion  Pabaicld  y  Cyfandir  i 
ddyfeisio  fFordd  i  ddystrywio  y  diwygwyr,  a  gwnaecl  cyüafan 
arnyntyn  Ffrainc  ar  ddydd  St.  Bartholomew,  Awst24, 1572,afydd 
byth  mewn  coíTaclwriaeth.  Blaenoridyr  Huguenots,  mewn  enw  gan 
Henry,  brenin  Nayarre,  wedi  hyny  Henry  IV.  o  Ffraine;  ond  eu 


272  ELISABETH. 

blaenor  gwirioneddol  oedd  y  llyngesydd  enwog  Coligni,  un  o  brif 
lywyddion  milwrol  yr  16eg  ganrif.  Ychydig  o  amser  cyn  hyn 
yr  oedd  rhyw  fath  o  heddwch  wedi  ei  wneyd  rhwng  y  Pab- 
yddion  a'r  Húguenots,  ac  oddiar  hyny,  daeth  Coligni  i  ffafr  uchel  yn 
y  llys.  Ar  y  18fed  o  Awst,  ar  achlysur  priodas  Henry  o  Navarre 
â  Margaret,  chwaer  Charles  IX.,  brenin  Ffrainc,  gwahoddwyd 
Coiigni  a  lluaws  mawr  o'r  arglwyddi  Protestanaidd,  i'r  briodas. 
Parhaodd  y  wledd  briodas  am  bedwar  neu  bum  niwrnod.  Ond  yn 
fuan  ar  ol  haner  nos,  boreu  y  24ain,  rhoddwyd  arwydd  trwy  holl 
ddinas  Paris  trwy  ganu  cloch,  a  swnio  udgyrn,  ac  mewn  mynyd  yr 
oedd  y  gyílafan  echryslon  yn  dechreu.  Rhuthrai  y  Pabyddion  ar  y 
Protestaniaid  diamddiffyn  yn  mhob  parth  o'r  dref  dan  grochfloeddio, 
"Lleddwch  yr  Huguenots!  lleddwch  hwynt  bob  un!  lleddwch 
lleddwch!"  Ac  felly  tarawyd  hwyntyn  wŷr,  gwragedd,  a  phlant 
yn  ddiarbed.  Cymerodd  golygfa  gyffelyb  le  mewn  rhai  trefi  eraill, 
a  bernir  i  ddeng  mil  ar  ugain  o  Brotestaniaid  gael  eu  dyfetha  yn  y 
gyflafan  hon.  Archodd  brenin  Ffrainc  wneyd  batliodau  coffadwr- 
iaethol  o'r  amgylchiad,  a  chadwyd  gorymdeithiau  a  chyfarfodydd 
diolchgarwch  ar  yr  achlysur  yn  Paris,  Madrid,  a  Rhufain.  Önd 
dangosodd  Elisabeth  ei  hatgasrwydd  at  y  weithred  a'i  dyfeiswyr, 
mewn  geiriau  cryfìon,  wrth  y  cenadwr  Ffrengig. 

Deífrodd  yr  amgylchiad  bradwrus  a  gwaedlyd  hwn  y  Protestaniaid 
yn  mhob  gwlad,  a  gosododd  Elisabeth  ar  ei  gwyliadwriaeth  yn 
erbyn  ystrywiau  y  Pabyddion  yn  fwy  nag  erioed.  Y  pryd  hwn 
creíydd  oedd  pwrçc  mawr  holl  deyrnasoedd  Ewrop,  ac  ni  lywyddid 
materion  llywodraethol  unrhyw  deyrnas  gyda  chymaint  o  allu, 
doethineb,  a  boddlonrwydd,  ag  eiddo  Lloegr.  Heblaw  fod  Elisabeth 
ei  hun  yn  meddu  cymhwysderau  breninol  digyffelyb,  yr  oedd  yn 
cael  ei  chylchynu  gan  weinidogion  o'r  mwyaf  galluog — yn  enwedig 
Burleigh  a  Waisingham. 

Daeth  anturiaethau  morwrol  yn  y  blynyddau  hyn  i  fri  mawr,  yn 
ganlyniad  i'r  gweiliant  a  gymerodd  le  mewn  llongau  a  morwriaeth. 
Ond  cymerwyd  y  fantais  ar  y  gwelliant,  fel  y  gwneir  yn  fynych,  i 
ddwyn  yn  mlaen  ddybenionannheilwng.  Dyma  y  pryd  y  dechreu- 
wyd  gwerthu  y  Negroaid  yn  gaethion.  Ün  dyn  o'r  enw  John 
Hawldns,  brodor  o  Swydd  Devon,  a  hwyliodcl  longau  i  fyned 
allan  i  lenydd  Affrica,  i  ddal  y  preswylwyr  diniweid,  a'u  dwyn  i'w 
gwerthu  i'r  Yspaeniaid  yn  America. 

Ond  y  morwr  gododd  i  fwyaf  o  hynodrwydd  yn  y  cyfnod  hwn 
oedd  Francis  Drake,  brodor  arall  o  Swydd  Devon,  a'r  hwn  a  fu  am 
beth  amser  mewn  undeb  â  Hawldns.  Aeth  i'r  môr  yn  fachgenyn, 
ac  wedi  cyfarfod  llawer  o  fiinderau,  daeth  i  fedddiant  o  amryw 
longau  trwy  fôr-ladrad.  Rhagfyr  13eg,  1577,  hwyliodd  Drake  o 
Plymouth   gyda  phum  llong,  ac  wyth  ugain  a  phedwar  o  wýr 


í 


ELISABETH.  273 

Wedi  myned  allan  i'r  cefnfor  cymerodd  y  llwyth  a'r  dwylaw  o  ddwy 
o  honynt,  a  gadawodd  hwynt,  gan  fyned  yn  ei  flaen  trwy  gulfor 
Magellan  gyda  thair  llong.  Daeth  ystorm  enbyd  i'w  gyfarfod,  a 
gwasgarodd  y  llongau.  Collwyd  un,  chwythwyd  y  llall  yn  ol  trwy 
y  culfor,  ac  aeth  Drake  yn  mlaen  yn  y  drydedd  heibio  glanau  Chili  a 
Peru ;  ysbeiliodd  amry  w  o  longau  yr  Yspaeniaid  yn  y  parthau  hyny . 
Ofnodd  ddychwelyd  y  ífordd  hono,  a  beiddiodd  yn  mlaen  ar  draws  y 
cefnfor  i'r  gorllewin,  nes  cyrhaedd  y  Moluccas,  a  Java,  a  daeth  i 
Benrhyn  Gobaith  Da.  Dychwelodd  i  Plymouth  Tachwedd  3ydd, 
1580,  wedi  bod  allan  am  agos  dair  blynedd,  acwedi  enill  yr  enwog- 
rwydd  o  gylchynu  y  byd  am  y  waith  gyntaf.  P^surodd  â'i  long  i 
fyny  i'r  Thames,  ac  angorodd  hi  gyferbyn  a  Deptford.  Yno  ymos- 
tyngodd  y  frenines  i  ddyfod  i  wledd  ar  ei  bwrdd,  ac  anrhegodd 
Drake  â'r  titl  o  farchog.  Yr  oedd  swm  yr  ysbail  a  ddygodd  Drake 
adref  yn  wyth  can  mil  o  bunau !  a  gorchymynodd  Elisabeth  iddo 
roddi  cyfran  o'r  swm  i'r  cenadwr  Yspaenaidd,  yn  iawn  am  yr 
ysbeiliadau  a  wnaeth  ar  frodorion  y  wlad  hono. 

Yn  y  flwyddyn  1580,  cynygiodd  Duc  Ànjou,  un  o  dywysogion 
Ffrainc,  am  law  Elisabeth,  a  sicrheir  iddi  y  waith  hon  wneyd  ei 
mheddwl  i  fyny  i  briodi.  Yr  oedd  Ffrainc  yn  fawr  dros  y  briodas, 
er  mwyn  cael  help  Lloegr  i  wrthsefyll  gallu  Philip  o  Spain;  oüd  yr 
oedd  y  gwrthwynebrwydd  cryfaf  iddi  y n  y  wlad  hon ;  yn  enwedig 
gan  nad  oedd  y  duc  ond  llanc  ieuanc,  ac  Eiisabeth  yn  awr  yn  49ain 
oed,  ac  felly  yn  anobeithiol  am  etifedd  i  fod  yn  olynydd  iddi. 
Ysgrifenodd  un  Puritan  o  Lincoln's-inn,  o'r  enw  Stubbs,  lyfr  yn 
dwyn  y  titl,  "  Y  cyfwng  i  ba  un  y  llyncir  Lloegr  trwy  y  briodas 
Ffrengig."  Condemniwyd  yr  ysgrifenydd,  yr  argraíFydd,  a'r 
îledaenydd,  i  gael  tori  eu  deheulaw  ymaith.  Mor  gynted  ag  y 
torwyd  llaw  Stubbs,  tynodd  ei  het  a'r  llaw  arall,  trodd  hi  o  gylch 
eá  ben,  gan  waeddi  nerth  ceg,  "Duw  gadwo  y  frenines!"  Yr 
oedd  gwirionedd  pwysig  yn  ddiau  yn  nhitl  llyfr  Stubbs,  oblegyd 
nis  gallai  dim  ond  drwg  ddyfod  o'r  fath  gysylltiad.  Ac  er  fod 
bryd  y  frenines  yn  ddiamheuar  briodi,  gadawodd  i'w  synwyr  ei  hun 
a  theimlad  ei  phobl  i  gael  eu  fFordd,  a  thorodd  y  cysylltiad. 

Yr  oedd  y  Pabyddion  wrthi  yn  ddiílino  y  tu  yma  a  thu  draw  i'r 
môr,  yn  ceisio  dyfeisio  rhyw  Iwybr  i  ddymchwelyd  Elisabeth  a'i 
theyrnas,  a  chodi  Mary  i'r  orsedd  yn  ei  lle.  Anfonwyd  ugeiniau  o 
offeiriaid  Pabaidd  drosodd  i  Loegr  o  bryd  i  bryd  yn  yr  achos  hwn. 
Yn  1580,  daeth  dau  o  frawdoliaeth  y  Jesuitiaid,  o'r  enw  Persons  a 
Campian  drosodd,  i  osod  cynlluniau  ar  droed,  ac  i  gyífroi  y  Pab- 
yddion  trwy  ddysgu  fod  Elisabeth  dan  esgymundod  y  pab,  ac  feHy 
nad  oedd  ganddi  hawl  i'r  orsedd.  Bu  Jesuit  arall  o  Ysgotland  o'r 
enw  Creighton,  yr  hwn  a  ddrwgdybiwyd  wrth  ei  weled  yn  dryllio 
papyrau  ar  fwrdd  llong,  ac  yn  eu  taflu  i'r  môr,  ond  a  chwythwyd 


274  EUSABETH. 

yn  ol  at  y  llong,  a  chafwyd,  wTrth  eu  gosod  wrth  eu  gilydd  drachefn, 
eu  bod  yn  cynwys  cynllun  bradwrus  i  ddwyn  bywyd  Elisabeth — bu 
y  gwr  hwn  yn  ddiwyd  yn  cynorthwyo  dyfeisiau  Persons  a  Campian. 
Ond  cymerwyd  hwy,  ac  amryw  eraill  o'u  cyfrinach  i  fyny,  a 
gweinyddwyd  cospedigaeth  eithaf  y  gyfraith  arnynt.  Yr  oedd 
peryglon  o  bob  cwr  yn  bygwth  y  frenines,  ond  ymroddodd  i  dclyo- 
gelu  ei  hun  a'i  theyrnas  trwy  enill  serchiadau  ac  ymddiried  ei 
phobl.  Galwyd  senedd  yn  nghyd  yn  1584,  a  phasiwyd  bil  yn 
cynwys  amryw  gyfreithiau  llym  yn  erbyn  y  Pabyddion.  Gwrth?- 
wynebwyd  y  bil  yn  y  senedd  gan  gyfreithiwr  o  Gymro,  o'r  enw  Dr. 
Parry,  yr  hwn  a  ddywedai  ei  fod  yn  beryglus  a  gwaedlyd.  Wedi 
ei  gondemnio  o  deyrn-fradwriaeth,  cyffesodd  ei  fod  wedi  ei  gefhogi 
gan  Cardinal  Como  a'r  pab  i  ddyfod  drosodd  o'r  Cyfandir  i  lofruddio 
Élisabeth;  iddo  fod  ger  bron  y  frenines  droion,  ond  ei  fod  yn  methu 
galw  yn  nghyd  ddigon  o  wroldeb  i  gyflawni  y  weithred  ar  ei  pherson 
mawreddog.  Gwadodd  y  gyífes  hon  eilwaith  ar  adeg  ei  dclienydd- 
iad,  ac  y  mae  amryw  o'r  haneswyr  o'r  farn  nad  oedd  ond  ystori 
wneyd  i  bwrpas  penodol.  Beth  bynag,  cafodd  Parry  ddyoddef,  er 
yr  apeliai  yn  ei  fynydau  olaf  at  wybodaeth  Elisabeth  ei  hun  ei  fod 
yn  cael  dyoddef  ar  gam. 

Nid  oedd  braidd  wythnos  yn  myned  heibio  nad  oedd  rhyw  frad 
neu  gilydd  yn  erbyn  Elisabeth  yn  dyfod  i'r  golwg.  Yn  Hydref 
1586  darganfyddwyd  bradwriaeth  bwysig,  yn  cael  ei  dwyn  yn 
mlaen  gan  amryw  ddynion  ieuainc  o  enwogrwydd  mawr,  y  rhai  a 
flaenorid  gan  un  Anthony  Babington,  Pabydd  ienanc  brwdfrydig  o 
Loegr.  Yr  oedd  amryw  oífeiriaid  hefyd  wedi  dyfod  drosodd  o 
Efrainc  i  gynorthwyo  yn  yr  achos,  y  rhai  a  ymddyeíthrient  trwy 
wisgo  dillad  milwrol;  eu  hamcan  oedd  llofruddio  Elisabeth,  a  chodi 
Mary  i'r  orsedd.  Ond  llwyddocld  Walsingham,  trwy  gyfrinach  â 
Pooley,  un  o  gyfeillion  Babington,  i  gael  o  hyd  i'r  holl  ddyfais.  Yn 
wir,  yr  oedd  y  llythyrau  oedd  yn  pasio  rhwng  Mary  a  Babington  yn 
myned  trwy  law  Walsingham,  ac  felly  yr  oedd  yn  cael  holl  fanylion 
y  fradwriaeth;  a  gadawocld  yntau  i'r  cwbl  fyned  yn  mlaen  am  dro, 
er  mwyn  cael  digon  o  achos  yn  erbyn  Mary ;  ac  ni  dclatguddiai 
y  peth  i  neb  ond  i  Elisabeth  yn  unig.  O'r  diwedd  treuliodd 
amynedd  y  frenines  allan,  fel  nad  allai  oddef  i'r  ddyfais  waedlyd 
fyned  yn  mlaen  yn  mhellach,  gan  ddyweyd  fod  hyny  "yn  debycach 
i  demtio  Duw  nag  i  ymddiried  ynddo."  Cymerwyd  Babington,  a 
Ballard,  "  oífeiriad  sidan  mewn  gwisg  milwr,"  ac  amryw  eraill,  i 
fyny  yn  ddisymwth.  Dedfrydwyd  hwy  i  farwolaeth  fel  bradwyr. 
Crogwyd  Babington,  Ballard,  Savage,  aphedwar  eraill,  yn  Lincoln's- 
inn-íìeld,  a  thynwyd  eu  hymysgaroedd  allan  tra  yr  oeddent  eto  yn 
fyw.  Yn  mhen  wythnos  crogwyd  y  lleill,  ond  gorchymynodd 
Èlisabeth  na  thorid  eu  hymysgaroedd  allan  cyn  eu  marw. 


ELISABETH.  275 

Penderfynodd  Elîsabeth  o'r  diwedd  ddwyn  achos  Mary  Stuart  i 
brawf.  Anfonwyd  Syr  Thomas  Gorges  i  Chartley  i  hysbysu  Mary; 
cymerwyd  hi  i  fyny,  chwiliwyd  ei  hystafelloedd,  cymerwyd  ei  holl 
bapyrau,  anfonwyd  ei  hysgrifenyddion  i  Lundain  i  gael  eu  harholi, 
ac  anfonwyd  hithau  i  gastell  Fotheringay,  yn  Swydd  Northampton. 
Petrusai  Elisabeth  eilwaith  yn  yr  achos,  yr  hyn  a  barai  anfoddlon- 
rwydcl  mawr  i  Burleigh,  WalsÎDgham,  Sadler,  ac  eraill  o'i  chynghor. 
Cynygiai  Leicester,  yr  hwn  oedd  yn  awr  yn  Holland,  ar  fod  i  Mary 
gael  ei  throi  ocldiar  y  ffordd  yn  ddystaw  trwy  wenwyn ;  ond 
gwrthododd  Walsingharn,  yn  llaw  yr  hwn  yr  oedd  dygiad  yr  achos 
yn  mlaen,  gan  fod  y  fath  lwybr  yn  groes  i  gyfraith  yr  Arglwydd. 
O'r  diwedd  penderfynwyd  fod  cynghor  o  ddeugain  o  bendefìgion, 
perthynol  i  bob  crefydd,  i  eistedd  mewn  barn  ar  ei  hachos.  Yn  eu 
mysg  yr  oedd  y  canghellydcl  Bromley,  yr  arglwydd  drysorydd 
Burleigh,  Walsingham,  a  Sadler.  Cyfarfuasant  yn  Fotheringay, 
Hydref  lleg,  1586.  Gwrthodai  Mary  ar  y  cyntaf  ddadleu  ei  ham- 
ddiffyniad  am  ei  bod  yn  benadur,  ac  nad  oecld  yn  atebol  i  lys  barn 
mewn  gwlad  arall.  Ond  atebwyd  hi,  fod  pob  un  tra  yn  y  wlad  yn 
ddarostyngedig  i  gyfreithiau  y  wlad  hono.  Ar  y  14eg,  cydsyniodd 
i'r  achos  fyned  yn  mlaen.  Y  cldau  gyhudcliad  a  ddygid  yn  ei  herbyn 
oedd,  ymuno  mewn  cyngrair  i  oresgyn  y  wlad,  a  cheisio  marwolaeth 
Elisabeth.  Symudodd  y  llys  i  Westminster,  ac  ar  y  25ain,  cy- 
hoeddwyd  hi  yn  euog.  Anfonodd  y  ddau  Dŷ  gais  taer  at  Elisabeth 
i  geisio  ganddi  roi  y  ddedryd  mewn  gweithrediad.  Bu  Elisabeth 
am  ddau  fis  yn  petruso ;  a  buasai  yn  Y>'ell  ganddi  i  Mary  farw  mewn 
unrhyw  lwybr  ynhytrach  na  thrwy  warant  o  dan  ei  llaw  hi.  Gor- 
chymynodd  anfon  awgrym  unwaith  ac  eilwaith  at  ei  cheidwaid, 
Pawlet  a  Drury,  am  iddynt  ddyfeisio  rhy w  lwybr  i  droi  Mary  oddiar 
y  ffordd,  a  dangosodd  anfoddlonrwydd  mawr  oblegyd  i'r  rhai  hyny 
deimlo  nerth  cydwybod  yn  rhy  gryf  i  gymeryd  bywyd  Mary  oddi 
arni  heb  awdurdod  cyfraith  y  tu  cefh  icldynt. 

Anfonwyd  cenadau  o  Ffrainc  ac  Ysgotland  at  Elisabeth  i  eiriol 
dros  Mary/  Ond  er  fod  Elisabeth  bob  amser  yn  hwyrfrydig  i 
dywallt  gwaed,  yr  oedd  Uais  ei  phobl,  a  dyogelwch  ei  pherson  a'i 
theyrnas,  yn  gymhelliadau  cryflon  i  weinyddu  y  ddedryd  ar  Mary; 
felly  bu  yr  eiriolaeth  yn  aflwyddianus,  a  rhoddodd  ei  sel  o'r  diwedd 
wrth  warant  ei  mharwolaeth.  Pan  aeth  y  newydd  allan,  cenid 
clychau,  goleuid  y  tai,  a  dangosid  pob  arwyddion  o  lawenydd  trwy 
y  ddinas.  Derbyniodd  Mary  y  newydd  gyda  gwroldeb  diysgog. 
Y  noswaith  cyn  dyoddef  galwodd  ei  theulu  yn  nghyd,  a  chadwocld 
gymdeithas  siriol  â  hwynt  ar  swper.  Treuliodd  y  rhan  fwyaf  o'r 
nos  mewn  ysgrifenu,  darllen,  a  gweddio,  ac  oddeutu  pedwar  o'r 
gloch  y  boreu,  aeth  i'w  gwely.  Cododd  gyda'r  dydd,  rhanodd  ei 
dillad  a  phethau  eraill  oedd  ganddi  rhwng  y  rhai  oecld  yn  gweini 


276  ELISABETIL 

arni,  a  darllenodd  ewyllys  oedd  wedi  ei  wneyd,  yn  rhoddi  bywiol- 
iaethau  bychain  iddynt.  Gwrthododd  wasanaeth  Deon  Peter- 
borough,  a  gwrthodwyd  iddi  hithau  gael  gweled  ei  chyffeswr,  yr 
hyn  oedd  yn  ymddygiad  anngharedig.  Gweinyddodd  y  Swper  iddi 
ei  hun,  a  chymerodd  afrlladen  a  gysegrwyd  gan  y  pab,  yr  hon  yr 
oedd  wedi  ei  chadw  yn  ofalus  erbyn  dydd  o  galedi,  a'r  hon  yr 
edrychai  arni  fel  gwir  gorph  Crist.  Pan  ddaeth  y  sirydd  i  mewn 
ar  yr  awr  benodedig— wyth  o'r  gloch  y  boreu — cafodd  hi  ar  ei 
gliniau  yn  ei  hystafell  weddi. 

"Wrth  ei  harwain  allan,  safodd  Syr  Robert  Melville,  goruch- 
wyliwr  ei  thŷ,  yr  hwn  oedd  wedi  ei  gau  oddiwrthi  er  ys  tair 
wythnos, — safodd  ar  ei  llwybr,  ac  ymdaflodd  ar  ei  liniau  o'i  blaen, 
gan  wylofain  ac  ocheneidio.  "Paid  wylo,  anwyl  Mehrille,"  ebai 
Mary,  "  ond  yn  hytrach  gorfoledda,  oblegyd  cai  weled  diwedd  yn 
awr  ar  oíidiau  Mary  Stuart.  Nid  yw  y  byd  oll,  fy  ngwas,  ond 
gwagedd,  ac  y  mae  yn  ddarostyngedig  i  fwy  o  drallod  nag  y  gall 
moroedd  o  ddagrau  ei  olchi  ymaith.  Ond,  atolwg,  dwg  y  newydd 
gyda  thi  i  Ysgotland  fy  mod  i  yn  marw  yn  ffyddlon  i'm  crefydd,  i 
Ysgotland,  ac  i  Ffrainc.  Maddeued  Duw  i'r  rhai  sydd  yn  sychedu 
am  fy  ngwaed  fel  mae  yr  hydd  am  yr  afonydd  dyfroedd.  Cofia  fì 
at  fy  mab,  a  dywed  wrtho  na  wnaethum  ddim  i  ddrygu  teyrnas 
Ysgotland.  Unwaith  eto,  ffarwel  fy  anwyl  Melyille,  a  gweddia  dros 
dy  feistres  a'th  frenines."  Cusanodd  ef  dan  wylo,  nes  oedd  eu 
dagrau  yn  cymysgu  â'u  gilydd.  Arweiniwyd  hi  i  neuadd  fawry 
castell,  lle  yr  oedd  yr  esgynlawr  wedi  ei  barotoi.  Yr  oedd  yno  tua 
dau  cant  o  edrychwyr;  ac  ar  ei  chais  taer  cafodd  ei  gwasanaethwyr 
fod  yn  dystion  o'i  mharwolaeth.  Cerddodd  i  fyny  i'r  esgynlawr  yn 
ddiysgog,  ar  yr  hwn  yr  oedd  bwrdd,  cadair,  a'r  plocyn,  oll  wedi  eu 
gorchuddio  â  brethyn  du.  Eisteddodd  ar  y  gadair,  a  Ieirll  Kent  a 
Shrewsbury  un  ar  bob  llaw  iddi,  a'r  dienyddwr  mewn  dillad  felfed 
du  o'i  blaen.  Wedi  i  Beale  orphen  darllen  y  warant,  gwaeddodd 
y  bobl,  "  Duw  gadwo  y  frenines  Elisabeth."  Daliodd  Mary  hyd  y 
diwedd  i  wadu  nad  oedd  erioed  wedi  bwriadu  cymeryd  bywyd 
Elisabeth  oddi  arni.  Wedi  i'r  deon  a'r  ddau  iarll  wneyd  rhai 
sylwadau  ymyrgar  a  chaled  yn  nghylch  ei  chrefydd,  rhoddodd  un 
o'i  mhorwynion  napcyn  am  ei  llygaid,  a  gosododd  hithau  ei  phen 
ar  y  plocyn,  gan  ddweyd  mewn  llais  clir,  "I'th  ddwylaw  di,  O 
Arglwydd,  y  gorchymynaf  fy  ysbryd."  Ond  yr  oedd  y  dienyddwr 
wedi  ei  gyffroi  gymaint  gan  wylofain  ac  ocheneidiau  yr  edrychwyr, 
fel  y  methodd  y  fwyall  a  chyflawni  ei  gorchwyl  heb  roddi  tri  ergyd. 
Wedi  i'r  pen  syrthio  ar  y  Uawr,  dywedodd  y  deon,  yn  ol  yr  arfer, 
"Felly  y  trengo  holl  elynion  yfrenines;"  ond  ni  ddywedodd  neb 
Amen  oddigerth  Iarll  Kent.  Cafwyd  ci  bach  Mary  dan  ei  dillad, 
yr  hwn  oecld  wedi  ei  chanlyn  i'r  esgynlawr,  a  gwrthodai  adael  ei 


ELISABETH.  277 

feistres  drengedig  nes  ei  orfodi  trwy  drais.  Ac  wedi  hyny  ni  adawai 
y  corph,  ond  gorweddai  o  hyd  rhwng  y  pen  a'r  ysgwyddau. 

Felly  y  teríÿnodd  bywyd  Mary  Stuart  (Chwefror  8,  1587)  yn 
y  46ain  o'i  hoedran,  wedi  bod  yn  garcharor  yn  Lloegr  am  agos 
pedair  blynedd  ar  bymtheg.  Yr  oedd  yn  marw  yn  rhy  ddewr  a 
duwiol  i  ateb  i'r  bywyd  yr  oedd  wedi  arwain.  Mae  yn  wir  fod  y 
gefnogaeth  a  dderbyniai  gan  y  pab  a'i  offeiriaid  yn  gwneyd  ei  drwg 
beth  yn  llai,  ac  yn  peri  iddi  hithau  deimlo  llai  oddiwrtho.  "Ni 
cheir  neb  i  esgusodi  fíuantrwydd  gwag  Elisabeth;  ond  y  mae  y 
ddedryd  nodedig  a  ddygodd  Mary  i'r  arteithglwyd, — yr  hon  a  adaw- 
odd,  yn  ddiamheu,  yn  marn  y  lluaws,  yr  ysmotyn  duaf  ar  gymeriad 
Elisabeth, — os  nad  yn  gwbl  amddinynadwy,  wedi  cael  mwy  o'i  beio 
nag  a  haeddai.  *  "  *  '*  Prin  y  gall  y  rhai  hyny  nad  allant 
ryddhau  brenines  Ysgotland  oddi wrth  lofruddiad  ei  gwr,  ddychymygu 
y  buasai  yn  petruso  cytuno  mewn  trosedd  cymaint  hawddach  ym- 
esgusodi,  a  chymaint  mwy  hanfodol  i'w  mhantais.  *  *  * 
Eto,  tra  nas  gallwn  ddyweyd  fod  dienyddiad  Mary  mor  annghyfiawn 
ac  anwarantadwy  ag  y  dangosir  ef,  gellir  cyfaddef  na  fuasai  natur 
mwy  haelfrydig  nag  Elisabeth  yn  mynu  gweinyddu  cospedigaeth 
eithaf  y  gyfraith  arni."* 

Mor  gynted  ag  y  cyflawnwyd  y  dienyddiad,  ceisiodd  Elisabeth 
ymesgusodi,  trwy  daflu  yr  holl  fai  ar  ei  Chynghor,  a  thaflwyd 
Dayison,  yr  ysgrifenydd,  i'r  Tŵr ;  dirwywyd  ef  o  ddeng  mil  o  bunau, 
a  chadwyd  ef  yn  garcharor  am  ddwy  flynedd  ar  bymtheg — gweddill 
oes  Elisabeth.  Anfonodd  y  frenines  hefyd  at  frenin  Ffrainc,  ac  at 
James,  o  Ysgotland,  i  glirio  ei  hun  oddiwrth  waed  Mary,  ac  ym- 
dawelodd  y  rhai  hyny  i'w  hesgusawd.  Y  mae  llythyr  yn  awr  yn  y 
Yatican,  wedi  ei  ysgrifenu  gan  Mary  at  y  pab  dranoeth  wedi  iddi 
gael  y  newydd  fod  dedryd  marwolaeth  wedi  pasio  arni,  yn  yr  hwn 
y  mae  yn  gadael  ei  hawl  i  orsedd  Lloegr  i'r  pab  a  Philip  o  Spain, 
i  wneyd  y  defhydd  a  welent  yn  oreu  o  honi,  os  na  fuasai  James  ei 
mhab  yn  dyfod  yn  Babydd. 

Yr  oedd  hyn  yn  esgus  pellach  i  Philip  i  godi  yn  erbyn  Lloegr» 
Yr  oedd  Philip  ac  Elisabeth  ys  tro  hir  yn  pigo  drwg  yn  erbyn  eu 
gilydd.  Yr  oedd  ef,  heblaw  cefnogi  gwrthryfel  Mary,  wedi  bod  yn 
cyffroi  y  Gwyddelod  i  godi  yn  erbyn  y  frenines ;  yr  oedd  hithau  yn, 
parhau  i  gynorthwyo  Protestaniaid  Holland  â  milwyr  ac  arian,  ac 
yn  cefnogi  gwibdeithiau  ysbeilgar  Drake.  Bellach  penderfynodd 
Philip  gasglu  arf-lynges  aruthrol,  yr  hon  a  adnabyddir  wrth  yr  enw 
Armada,  i  oresgyn  Lloegr,  diorseddu  Elisabeth,  yr  hon  oedd  prif 
wrthglawdd  Protestaniaeth,  dinystrio  y  grefydd  Brotestanaidd,  ac 
enill  y  clod  iddo  ei  hun  o  aduno  yr  holl  fyd  Cristionogol  dan  yr  iau 
Babaidd.  Yr  oedd  heddwch  yn  awr  yn  ffynu  yn  mhob  parth  o 
*Haliam,  yol.  i,  158,  161. 


278  ELISABETH. 

Brydain ;  ond  yr  oedd  Leicester  yn  Holland  gyda  byddin  Seisnig, 
yn  cynorthwyo  y  Protestaniaid  yno  i  ddal  eu  tir  yn  erbyn  Duc 
galluog  Parma,  cadfridog  Philip.  Profodd  Leicester  yn  annghymwys 
i'r  gorchwyl;  galwyd  ef  adref,  a  rhocldwyd  ei  le  i  Maurice,  Tywysog 
Orange.  A  thra  yr  oedd  Elisabeth  yn  ceisio  cael  Philip  i  ryw 
delerau,  anfonwyd  Syr  Francis  Drake  gyda  deg  ar  ugain  o  longau  i 
gyffiniau  Spain,  i  ddystrywio  cymaint  ag  a  allai  o'u  llongau  yn  eu 
porthladdoedd  eu  hunain.  Aeth  Drake  ymaith,  a  rhuthrodd  yn 
ddirybudd  i  borthladd  Cadiz,  a  difrododd,  rhwng  llosgi,  suddo,  a 
dwyn  ymaith,  dros  gant  o  longau,  cestyll,  ac  amddiffynfeydd  eraill 
ar  ei  hynt,  a  rhwystrodd  Philip  i  wneyd  yr  ymosodiad  ar  Loegr  am 
flwydclyn  arall. 

Ond  er  hyn  ni  ddigalonodd  Philip ;  ond  defnyddiai  yr  holl  gyfoeth 
a  ddylifai  iddo  o  India  ac  America  at  adeiladu  llongau  rhyfel,  a 
darpariadau  milwrol  erail].  Cafodcl  gan  y  pab  Sixtus  V.,  i 
adnewyddu  llythyr  o  esgymundod  ar  Elisabeth  a'i  theyrnas;  ac  yr 
oedd  ei  holl  bobl,  yn  wreng  a  boneddig,  yn  barod  i  ymgysegru  at  yr 
ymgymeriad  pwysig ;  a  phenderfynent  droi  llynges  allan  i'r  môr  na 
welwyd  ei  chyffelyb  erioed  yn  E  wrop.  Dygai  pob  gwynt  newyddion 
cyffrous  i  Loegr  am  barotoadau  yr  Yspaeniaid ;  ac  ymddangosai  fod 
tyngecl  Lloegr,  a  thynged  y  Protestaniaid  yn  mhob  gwlad,  yn  troi 
ar  un  frwyclr. 

Nid  oecld  Lloegr  erbyn  hyn  yn  segur;  ond  yr  oedd  y  Pabyddion 
fel  y  Protestaniaid  yn  barod  i  ymrestru  o  honynt  eu  hunain  i  am- 
ddiffyn  y  wlad  rhag  y  fath  ymosodiad.  Cadwyd  cynghor  rhyfel,  yn 
yr  hwn  yr  anogai  y  medrus  Syr  Walter  Raleigh  y  llynges  Seisnig 
i  fyned  allan  i  gyfarfod  y  gelyn.  Dewiswyd  Arglwydd  Howard,  o 
Effingham  (Pabydd),  yn  arlyngesydd.  Dylifai  llongau  wrth  y 
degau,  a  milwyr  wrth  yr  ugeiniau  o  filoedd  at  wasanaeth  y  frenines. 
Sefydlwyd  gwersyllfa  filwrol  gadarn  yn  Tilbury,  gyferbyn  a  Graves  • 
end;  ac  i  wroli  ysbryd  ei  phobl,  esgynodcl  Elisabeth  ei  hun  ar 
farch  rhyfel,  a'i  harfwisg  am  dani,  a'i  chleddyf  yn  ei  llaw;  ac  wedi 
marchogaeth  trwy  y  gwersyll  yn  Tilbury,  rhoddodd  y  cyfarchiad 
cyffrous  yma  i'r  milwyr  oddiar  gefn  ei  mharch,  tra  yr  oedd  Ieirll 
Essex  a  Leicester  yn  dal  awenau  ei  ffrwyn : — 

"Fy  anwyl  bobl, — Mae  y  rhai  sydd  yn  bryderus  am  ein  dyogel- 
wch  wedi  bod  yn  ein  perswadio  i  fod  yn  ofalus  wrth  fentro  i  ganol 
byddinoedd  arfog,  rhag  ofh  bradwriaeth ;  ond  gallaf  eich  sicrhau 
nad  wyf  yn  dymuno  by w  i  dclrwgdybio  fy  mhobl  ffyddlon  ac  anwyl. 
Ofned  gormeswyr;  yr  wyf  fi  bob  amser  wedi  gosod  fy  mhrif  nerth 
aJm  dyogelwch,  dan  ofal  Duw,  yn  nghalonau  teyrngarol  ac  ewyllys 
da  fyneiliaid;  ac  am  hyny  yr  wyf  wedi  dyfod  i'ch  mysg,  fel  y 
gwelwch  heddyw,  nid  er  mwyn  fy  mantais  neu  fy  nifyrwch  íÿ  hun, 
ond  yn  benderiynol,  yn  nghanol  poethder  y  frwydr,  i  fy w  neu  farw 


EETSABETEC.  279 

yn  eich  canol  chwi  oll;  'ie,  i  osod  i  lawr  fy  anrhydedd  a'm  gwaed 
yn  y  llwch  er  niwyn  fy  Nuw,  fy  nheyrnas,  a  fy  inhobl.  Gwn  nad 
oes  genyf  ond  corph  gwanaidd  ac  eiddil  beny w ;  ond  y  mae  genyf 
galon  brenin,  a  chalon  brenin  Lloegr  hefyd ;  ac  yr  wyf  yn  edrych 
yn  ysgornllyd  ar  y  meddwl  fod  Parma,  neu  Spain,  neu  unrhyw 
dywysog  yn  Ewrop,  yn  beiddio  ymosodiad  ar  gyfíìniau  fy  nheyrnas; 
a  chyn  y  caiff  unrhyw  ddianrhydedd  godi  oddiwrthyf  fi,  cymeraf 
arfau  yn  erbyn  y  gelyn  fy  hun:  byddaf  íi  fy  hun  yn  gadfridog  i 
chwi,  yn  farnwr  ac  yn  wobrwywr  i  bob  rhinwedd  ynoch  ar  y  maes. 
Gwn  eich  bod  eisoes,  trwy  eich  ewyllysgarwch,  wedi  teilyngu 
gwobrau  a  choronau;  ac  yr  ydym  yn  eich  sicrhau,  ar  air  tywysog, 
y  cânt  eu  talu  i  chwi.  Yn  y  cyfamser  caiíF  fy  nghadfridog  sefyll 
yn  fy  lle — dyn  na  fu  eî  ragorach  erioed  yn  ngwasanaeth  unrhyw 
dywysog;  ac  nidoes  ynof  un  amheuaeth,  trwy  eich  ufudd-dod  chwi 
i'ch  cadfridog,  eich  cydgordiad  yn  y  gwersyll,  a'eh  gwroldeb  ar  y 
maes,  na  chawn  fucldugoliaeth  ardderchog  a  buan  ar  elynion  Duw, 
fy  nheyrnas,  a'm  pobl." 

Mai  29,  1588,  hwyliodd  yr  "Armada  Anorchfygol"  o'r  Tagus. 
Cynwysai  gant  a  deg  ar  ugain  o  longau,  yn  dwyn  dros  ddwy  fil  a 
haner  o  fagnelau,  ac  oddeutu  deng  mil  ar  ugain  o  wŷr,  dan  lywydd- 
iad  Duc  Medina.  Dygent  hefyd  naw  ugain  o  fynachod,  tuag  at 
ddychwelyd  hereticiaid  Lloegr  i'r  ffydd  Babaidd,  ac  arfau  rhyfel  ar 
gyfer  Pabyddion  anfoddog  y  wlad  hon.  Ond  ar  yr  ail  ddydd  ym- 
welwyd  â'r  llynges  gan  ystorm  enbyd,  yr  hon  a  suddodd  amryw  o'r 
llongau,  ac  a  ddrygodd  eraill ;  a  gorfu  iddynt  droi  i  mewn  i  Corunna, 
a  phoi'thladdoedd  eraill,  i  adgyweirio.  Ar  y  12fed  o  Orphenaf  yr 
oeddent  yn  cychwyn  eilwaith,  ac  yn  fuan  gwelid  y  llynges  fwyaf 
erioed  yn  hwylio  i'r  British  Channel.  Yr  oedd  y  llongau  wedi  eu 
trefhu  mewn  ffurf  haner  crwn,  ac  yn  cyrhaedd  saith  milldir  o  led. 
Eu  hamcan  oedd  myned  i  fyny  i'r  Thames,  glanio  y  milwyr,  ac 
ysgubo  y  wlad  o'u  blaen.  Yr  oeddynt  wedi  cael  gorchymyn  i  beidio 
dechreu  yr  ymosodiad  nes  y  tiriai  Duc  Parma  yn  Lloegr  gyda'i 
fyddin  o  ddeng  mil  ar  ugain  o'r  Netherlands. 

Yr  oedd  Howard  wedi  arwain  y  llynges  Seisnig  allan  i'r  channel; 
gadawodd  i'r  Armada  ei  basio,  a  gwnaeth  ef  a'i  swyddogion  medrus, 
Drake,  Hawkins,  Frobisher,  a  Raleigh,  ddrygau  dirfawr  i'r  gelyn 
o'r  tu  ol  iddo.  Angorodd  yr  Armada  ar  gyfer  Calais,  gan  ddysgwyl 
Parma  a'i  wŷr;  ond  yr  oedd  Protestaniaid  Holland  wedi  cau  eu 
ffordd  a'u  rhwystro.  Ar  nos  y  29ain,  llanwodd  y  Saeson  wyth  o'u 
llestri  lleiaf  o  bob  defnyddiau  tanllyd,  a  gyrasant  hwynt  yn  ffaglau 
gwyllt  i  ganol  llongau  yr  Yspaeniaid.  Parodd  hyny  iddynt  dori*  y 
rhaffau,  ac  ymwasgaru  mewn  dyryswch.  Cymerodd  y  Saeson  y 
fantais  ar  hyny,  a  gwnaethant  niwed  a  cholled  fawr  iddynt. 
Dranoeth  cododd  ystorm  eilwaith,  a  gwnaeth  hono  fwy  o  golledion 


^80  ELISÂBETH. 

fyth  iddynt.  Yr  oedd  colledion  a  dyryswch  yr  Armada  yn  gyfryw 
erbyn  hyn,  fel  yr  oedd  yr  Yspaeniaid  wedi  llwfrhau,  a  phenderfyn- 
odd  y  llywydd  ddychwelyd  i'w  wlad.  Yr  oedd  elfenau  natur — y 
gwynt  a'r  môr — o'r  cychwyn  fel  yn  ymladd  yn  erbyn  bwriad  Philip. 
Ymlidiodd  y  llynges  Seisnig  ar  eu  hol,  a  buasent  wedi  gwneyd  llawer 
mwy  o  ddifrod  arnynt  nag  a  wnaethant,  oni  bai  i'w  pylor  a'u  bwledi 
ddarfod.  Daeth  tymhestl  enbyd  drachefn,  a  chwythodd  amryw  o'r 
llongau  ar  draeth  Ysgotland  ac  Iwerddon,  fel  nad  oedd  nifer  y 
llongau  a  ddychwelasant  i  Spain  ond  tri  ugain,  tra  yr  oeddynt  wecíi 
colli  tri  ugain  a  äeg  o  longau,  a  deng  mil  o  wŷr.  Ni  chollodd 
Lloegr  yn  yr  ymgyrch  ond  un  llong  o  bwys,  ac  ychydig  o  ddynion, 
Felly  y  terfynocìd  hynt  yr  Armada  anorchfygol  (!)  yr  hon  oedd  wedi 
dyhysbyddu  cyllidau  a  nerth  Spain,  a'r  hon  oedd  wedi  peri  eymaint 
o  ddychryn  i  holl  Ewrop. 

Yr  amgylchiad  cyntaf  o  bwys  ar  ol  gwasgariad  yr  Armada  oedd 
marwolaeth  ddisymwth  Leicester,  yn  Hycìref  yr  un  flwyddyn.  Mor 
gynted  ag  y  gollyngwyd  y  byddinoedd  ymaith,  gadawodd  yr  iarll  y 
llys,  a  dechreuodd  ei  daith  tua  cbastell  Kenilworth ;  ond  cymerwyd 
ef  yn  glaf  ar  y  ífordd,  a  bu  farw.  Myn  rhai  mai  ei  wraig  ei  hun  a'i 
gwenwynodd,  oblegyd  ei  bod  wedi  syrthio  mewn  cariad  â  gwr  arall. 
Yr  oedd  llawer  o  ddiífygion  yn  perthyn  i  Leicester;  oncî  yr  oedd 
yn  llawer  gwell  dyn  nag  y  myn  y  Pabyddion  i  ni  gredu.  Nid  oes 
un  sail  i  gredu  fod  cysylltiad  anmhriodol  rhyngddo  ac  Elisabeth. 
Ni  ddangosodd  y  frenines  fawr  o  alar  ar  ei  ol,  ood  gorchymynodd 
wneyd  arwerthiad  o'i  holl  eiddo  i  dalu  ei  ddyledion  i'w  thrysorgell. 
Yn  wir,  yr  oedd  un  arall  eisoes  wecli  cael  lle  Leicester  yn  ei  serch- 
iadau.  Hwn  ydoedd  ei  lysfab,  Eobert  Devereux,  Iarll  Essex,  mam 
yr  hwn  oedd  wedi  priodi  â  Leicester.  Yr  oedd  Elisabeth  wedi 
tywallt  fíafrau  ìawer  a  swyddi  uchel  ar  ei  ben  cyn  ei  fod  yn  ugain 
oed;  ac  nid  oedd  boneddwr  prydferthach  o  gorph,  na  mwy  hael  a 
dewr  ei  ysbryd,  nag  Essex  yn  mysg  holl  ddeiliaid  ei  theyrnas.  " Ar 
farwolaeth  Leicester,  cafodd  ef  ar  unwaith  ei  le  fel  prif  ffafr-ddyn  y 
frenines — swydd  mor  annymunol  ag  ydoecld  o  beryglus,  gan  ei  bod 
yn  gofyn  arferiad  beunyddiol  o  weniaith  a  serchlonedd  tuag  at  hen 
feny  w,  gorchwyl  nad  oedd  yn  gweddu  fawr  o  gymeriad  hael  a  brwcl- 
frydig  Essex."* 

Yr  oedd  ysbryd  dial  ar  Spain  yn  para  yn  gryf  yn  Lloegr ;  ac  yn 
1589,  wedi  cael  caniatad  y  frenines,  darparodd  Drake  a  Norris,  yn 
cael  eu  cynorthwyo  gan  amryw  foneddigion  eraill,  lynges  o  tua  dau 
cant  o  longau,  ac  agos  ugain  mil  o  wŷr,  gyda'r  prif  amcan  o  sefydlu 
Don  Antonio  ar  orsedd  Portugal.  Mab  annghyfreithlon  i  frenin 
diweddar  Portugal  oedd  Don,  wedi  bod  yn  alltud  yn  hir  yn  y  wlad 
hon,  ac  yr  oedd  Philip  wedi  cymeryd  meddiant  o'r  deyrnas.     Aeth 

*  ELnight's. 


ELISAEETH.  281 

Essex  hefyd  ymaith  ar  yr  hynt  hon  heb  ganiatad  y  frenines,  yr  hyn 
a  barodd  fawr  flinder  iddi.  Hynt  aflwyddianus  oedd  hon,  er  i'r 
Saeson  wneyd  llawer  o  ddifrod  ar  eu  taith ;  ac  erbyn  dychwelyd  i 
Plymouth  yr  oedd  y  gwŷr  wedi  eu  darostwng  gan  golledion  ac 
afìechyd  i  haner  y  nifer. 

Y  pryd  hwn  y  gwnaeth  y  Saeson  eu  ffordd  gyntaf  i'r  India. 
Cylchynodd  dwy  long,  yn  cael  eu  llywyddu  gan  George  Rinman  a 
James  Lancaster,  y  Cape  of  Good  Hope.  Bu  Rinman  farw  ar  lanan 
Affrica,  ond  dychwelodd  Lancaster  ar  ol  dyoddef  llawer  o  galedi,  a 
cholli  y  rhan  fwyaf  o'i  wŷr. 

Yn  y  flwyddyn  1590,  a'r  un  ganlynol,  cafodd  y  deyrnas  goliedion 
trymion  trwy  farwolaeth  amryw  o'i  phrif  swyddogion;  megys  yr 
ysgrifenydd  cyfrwys  a  galluog,  Walsingham,  y  canghellydd  Hatton, 
Randolph,  Crofts,  a  Iarll  Shrewsbury.  Bu  Raleigh  a  Blount  agos 
dwyn  lle  Essex  mewn  ffafr  gydag  Elisabeth  yn  ystod  ei  absenoldeb 
gyda'r  llyoges.  Ond  wedi  anfon  Haleigh  i  Iwerddon  daeth  Elisa- 
beth  ac  Essex  eilwaith  yn  ffryndiau.  Dadleuodd  yr  iarll  yn  frwd 
o  blaid  codi  yr  anffodus  Dayison  i  swydd  Waisingham;  mynai 
Burleigh  i'r  swydd  gael  ei  rhoddi  i'w  fab,  Syr  Robert  Cecil;  ond 
cyfryngodd  y  frenines,  a  pharodd  i  Burleigh  ei  chymeryd  ei  hun,  a 
chymeryd  ei  fab  yn  gynorthwy wr.  Rhocldwyd  y  sel  fawr  i  Pucker- 
ing,  dan  yr  enw  arglwydd-geidwad.  Tua'r  amser  hwn  priododd 
Essex  â  merch  Walsingham,  a  gweddw  y  diweddar  enwog  Syr 
Philip  Sydney,  yr  hyn  a  fu  yn  fustl  chwerw  eilwaith  i  Elisabeth. 

Yn  1595  aeth  Syr  Walter  Raleigh,  ar  ol  tynu  gwg  y  frenines  trwy 
hudo  un  o'i  llaw-forwynion,  allan  i  geisio  ffortun  yn  Nelieubarth 
Ameríca.  Ni  fu  ei  hynt  y n  11  wyddianus  iawn ;  ond  wedi  dychwelyd 
ysgrifenodd  lyfr  dyddorol  o  hanes  ei  fordaith. 

Nid  oedd  Philip  o  Spain  eto  wedi  rhoddi  i  fyny  y  syniad  am 
oresgyn  Lloegr.  Anogwyd  ef  yn  awr  gan  Jesuitiaid  a  chrwydriaid 
o'r  wlad  hon  i  wneyd  cynygiad  i  sefydlu  ei  ferch  Infanta  ar  orsedd 
Lloegr.  Dadleuai  ef  ei  hawl  i'r  orsedd  fel  y  disgynydd  Pabaidd 
agosaf  o  John  o  Gaunt,  ac  yn  awr  yr  oedd  yn  rhoddi  ei  hawl  ei  hun 
i  fyny  yn  ffafr  ei  ferch.  Pan  ddeallodd  Elisabeth  fod  darpariadau 
i'r  perwyl  hwn  yn  cael  eu  gwneycl,  caniataodd  i  lyng@s  gaeì  myned 
allan  i  wneyd  ymosodiad  arall  ar  longau  a  thiriogaethau  Spain.  Ar 
y  laf  o  Fehefin,  1596,  hwyliodd  cant  a  haner  o  longau  o  bob 
maintioli  allan  o  Plymouth,  yn  cludo  pymtheg  mil  o  wŷr,  ac  yn 
cael  eu  llywyddu  gan  yr  arlyngesydd  Howard,  Essex,  Syr  Thomas 
Howard,  Raleigh,  Vere,  Carew,  a  Clifford.  Ymosodwyd  ar  y 
llongau  rhyfel  yn  mhorthladd  Cadiz,  a  gwnaed  difrod  mawr  arnynt 
trwy  ysbeilio  a  llosgi.  Glaniodd  Essex  gyda  chwe'  chant  o  wŷr; 
dylynwyd  ef  gany  llyngesydd,  a  chymerwyd  y  dref.  Talodcl  y  trig- 
oìion  swm  mawr  am  eu  by wyd,  a  chymerocld  y  gorchfygwyr  feddiant 


282  ELIS^BETH. 

o  holl  gyfoeth  y  dref.  Llosgwyd  y  dref  oddigerth  yr  eglwysi,  a 
rhoddodcl  yr  Yspaeniaid  amryw  o'u  llongau  ar  dân,  rhag  eu  myned 
i  feddiant  y  Saeson.  Cyfrifir  colled  Philip  y  tro  hwn  yn  ugain 
miliwn  o  dacats*  Dychwelodd  y  llynges  gydag  ysbail  fawr,  wedi 
bod  allan  am  ddeng  wythnos. 

Nid  oedd  ildio  i  Philip ;  ac  yn  fuan  wele  y  newydd  yn  dyfod 
drosodd  eilwaith  ei  fod  yn  darparu  ar  gyfer  ymosocliad  arall  ar 
Iwerddon.  Felly  caniataodd  Elisabeth  i  lynges  arall  fyned  allan  yn 
1597,  i  ymosod  ar  gyffiniau  Spain,  dan  lywyddiad  Essex,  gyda 
Raleigh  a  Syr  Thos.  líoward  yn  nesaf  ato  mewn  awdurdod.  Ond 
cyfarfyddodd  hon  ag  ystorm  beryglus  ar  ei  thaith;  ac  er  iddynt 
ysbeilio  llongau  Yspaenaicld  o  tua  chan'  mil  o  bunau,  ni  fu  yr  hynt 
hon  mor  llwyddianus.  Dychwelodd  Essex  mewn  ysbryd  anfoddog; 
ac  heblaw  llawer  o  ymddygiadau  byrbwyll  ynddo  ei  hun,  yr  oedd 
earaill  yn  ddiwyd  yn  ceisio  chwythu  drwg  rhyngddo  ac  Elisabeth. 

Yn  fuan  ar  ol  hyn  gwnaed  ymgais  i  sefydlu  heddwch  rhwng 
Ffrainc,  Spain,  aLloegr;  ond  pan  beidiodd  Philip  a  chydnabod  y 
Dutch  fel  talaeth  rydd,  gwrthododd  Elisabeth  dderbyn  y  telerau, 
Yr  oedd  y  Cynghor  Seisnig  yn  awr  yn  ddwyblaid,  yn  cael  eu 
blaenori  gan  y  Cecils  ac  Essex.  Yn  y  pwnc  hwn  yr  oedd  y  Cecil- 
iaid  yn  fawr  am  heddwch,  ac  Essex  mor  gyndyn  am  barhau  y  rhyfel. 
Yn  nghanol  un  o'r  dadleuon,  dywedir  i'r  arglwydd-drysorydd  oed- 
ranus  (Burleigh)  dynu  llyfr  gweddi  cyíFredin  allan  o'i  logell,  a 
chyfeirio  y  frawddeg  hono  o  eiddo  y  Salmydd  at  yr  iarll — "Dynion 
gwaedlyd  ni  fyddant  byw  haner  eu  dyddiau."  Ystyrid  y  frawddeg 
hon  wedi  hyny  yn  brophwydoliaethol  am  Essex.  Yn  fuan  wedi 
hyn,  pan  oedd  achos  Iwerddon  derfysglyd  o  flaen  y  Cynghor,  a  dadl 
wedi  codi  yn  nghylch  dewisiad  is-lywodraethwr  iddi,  yr  oedd  y 
Ceciliaid  am  roddi  y  swydd  i  Rnolles,  ewythr  Essex,  ac  Essex  yn 
selog  dros  Carew.  Trodcl  Elisabeth  o  blaid  Rnolles.  Yn  mrydan- 
iaeth  ei  ysbryd,  ymddygodd  yr  iarll  mor  anfoesgar  fel  y  trodd  ei 
gefn  ar  y  frenines  mewn  dirmyg.  Cododd  hithau  ei  llaw,  a  rhodd- 
odd  gernod  iddo,  gan  ychwanegu  am  iddo  fyned  i  dd — 1.  Tarawodd 
Essex  ei  law  ar  ei  gleddyf,  tyngodd  nas  gallai,  ac  na  wnai  oddef  y 
fath  sarhad,  ac  na  fuasaiyn  ei  dderbyn  hydyn  nodgan  Henry  VIII. 
d.  hunan.  Aeth  allan  o'r  llys  mewn  nwydau,  a  dychwelodd  i'w  dŷ 
yn  Wanstead  i  fyfyrio  ar  ei  ymddygiadau.  Parhaodd  yr  oerfelgar- 
wch  hwn  rhwng  Elisabeth  a'i  hoffddyn  am  tua  phum  mis,  wedi 
hyny  dychwelodd  i'r  llys ;  ond  bernir  na  fu  mor  ddwfn  yn  serch- 
iadau  y  frenines  ar  ol  hyn. 

Yn  Awst,  1598,  bu  y  gweinidog  pwyllog,  medrus,  a  duwiol  Bur- 
leigh  farw,  yr  hwn  oedd  wedi  bod  yn  brif  gynghorwr  Elisabeth 
am  agos  deugain  mlynedd.  Galwai  y  frenines  ef  "ei  hysbryd,"  ac 
*Ducat  aur,  oddeutu  9  swllt ;  ducat  arian,  oddeutu  4  swllt.     Geir.  D.  S.  Evaus. 


ELISABETH.  283 

ýr  oedcl  yn  fẃy  dyledus  iddo  am  ddoethineb  a  llwyddiant  ei  llywodr- 
aeth  nag  i'r  un  dyn  arall.  Priodol  y  dywedodd  un  o  wŷr  y  llys  ar 
adeg  ei  farwolaeth,  mai  "efe  oedd  eu  llong-lywycld  ardderchog,  ar 
yr  hwn  yr  oedd  pawb  yn  edrych,  ac  yn  dysgwyl  eu  dyogelwch  oddi- 
wrtho."  Dangosodcl  Elisabeth  alar  mawr  ar  ei  ol.  Bu  fyw  a  marw 
fel  Cristion.  Penodwyd  Arglwycld  Buckhurst  yn  drysorydd  ar  ei  ol, 
ond  yr  oedcl  prif  lywycldiad  achosion  yn  nwylaw  Syr  Robert  Cecil, 
ysgrifenydd  y  Uywodraeth. 

Collodd  Essex  faen  tramgwydd  pwysig  yn  symudiad  Burleigh,  ac 
enillodd  Elisabeth  i  ddangos  mwy  o  ffafr  ac  ymddiried  ynddo. 
Gwnaed  ef  yn  arglwy dd-raglaw  Iwerddon,  a  chafodd  gyfleusdra  buan 
i  brofi  ei  gymhwysder  i'w  swydd.  Yr  oedd  cyflwr  Iwerddon  yn 
ddrwg ;  nid  oedd  cynydcl  a  gwareidcliad  wedi  cael  yr  un  afael  ar  y 
wlad  anffoclus  hono  ag  ydoedd  yn  yr  ynys  hon.  Rhwygid  hi  gan 
derfysgoedd  ac  amrafaelion  didor;  ac  yr  oedd  ymgais  a  dylanwad 
Pabyddion  a  Jesuitiaid  y  Cyfandir  ar  y  naill  law,  a'i  llywodraethiad 
gormesol  ac  anmherffaith  gan  Loegr  ar  y  llaw  arail,  yn  ei 
gwaethygu  yn  lle  ei  gwella. 

Yn  niwedcl  y  ílwyddyn  1598  torodd  gwrthryfel  allan  yn  erbyn 
Lloegr,  dan  arweiniad  Hugh  O'Neal,  yr  hwn  yr  oedd  Elisabeth 
wedi  ei  ddyrchafu  i  iarllaeth  Tyrone.  Yr  oedd  wredi  uno  Gwyddelod 
y  gogledd  dan  ei  faner,  ac  yn  cael  ei  gyfienwi  ag  arfau  a  nwyddau 
rhyfel  o  Spain.  Daeth  y  newydd  drosodd  ei  fod  wedi  gorchfygu  a 
lladd  Syr  Henry  Bagnal  a  phymtheg  cant  o  wŷr.  Yn  Mawrth,  1599, 
arweiniodd  Essex  ddeunaw  mil  o  wỳr  i  Iwerddon  i  ddarostwng  y 
gwrthryfel.  Glanioddyn  Dublin;  ond  yn  lle  myned  ar  unwaith  yn 
erbyn  Ö'Neal,  treuliodd  fisoedd  yr  haf  i  grwydro  yma  a  thraw,  nes 
oedd  ei  fyddin  wedi  ei  theneuo  yn  fawr  gan  afiechyd  ac  enciliadau, 
Anfonodd  i  Loegr  am  adgyfnerthion ;  gwnaeth  heddwch  â  Tyrone 
hyd  yr  haf  dylynol;  ac  wrth  glywed  fod  Elisabeth  yn  anfoddlon  i'w 
symudiadau,  gadawodcl  Iwerdclon  i'w  thynged,  a  dychwelodd  yn 
ddisymwth  yn  Medi  i  Lundain.  Uhuthrodd  yn  anfoesgar  i  ystafell 
y  frenines  cyn  ei  bod  wedi  gorphen  gwisgo,  ac  ymgrymodd  ger  ei 
bron.  Ymclclygodd  Elisabeth  yn  serchog  ato  ar  y  cyntaf;  ond  cyn 
hwyr  y  dydd,  gorchymynodd  roddi  Essex  dan  wyliadwriaeth. 

Wedi  ymadawiad  Essex,  torodd  y  penaeth  Gwyddelig  ei  gytundeb 
heddwch,  a  chariodd  y  gwrthryfel  yn  mlaen.  Anfonwyd  Mountjoy 
drosodd,  yr  hwn  a  lwyddodd  yn  fuan  i  ddarostwng  O'Neal,  a  gwas- 
garu  y  gwrthryfelwyr.  Cyffrodd  y  newyddion  am  lwyddiant  Mount- 
joy  y  teimlad  drwg  yn  erbyn  Essex,  a  dygwyd  ei  achos  i  brawf. 
Dedfrydwyd  ef  i  golli  ei  swyddau  fel  cynghorwr,  fel  iarll-lywycld 
Lloegr,  ac  fel  meistr  y  cyílegrau,  ac  ymgadw  o  fewn  ei  dŷ  ei  hun. 
Derbyniodd  yr  iarll  ei  ddedryd  yn  dawel-  ac  y  mae  yn  bur  debyg  y 


284  ELISABETIÎ. 

buasai  yn  cael  ei  adferu  cyn  hir  i'w  fri  arferol  oni  bai  i  amgylchiad 
bychari  arall  ddygwydd,  yr  hwn  a  brofodd  yn  ddinystr  iddo. 

Yr  oedd  y  frenines  wedi  rhoddi  breint-lythyr  iddo  i  gael  yr  holl 
elw  oddiwrth  werthiad  gwTinoedd  melus.  Yr  oedd  amser  y  freinteb 
yma  yn  awr  ar  ben,  a  cheisiodd  Essex  am  gael  ei  hadnewyddu, 
Gwrthododd  y  frenines  y  cais,  gan  ychwanegu  yn  ddirmygus  fod  yn 
rhaid  iddi  yn  gyntaf  wybod  faint  oecìd  yr  elw,  a  bocl  yn  rhaid  i  anifaíl 
anhywaith  gael  prinhau  ei  ymborth.  Credodd  Essex  bellach  eu  bod 
yn  benderfynol  i'w  ddyfetha;  a  clechreuodd  ddyfeisio  cynlluniau 
drygionus  yn  erbyn  y  frenines  a'i  chynghorwyr.  Yr  oedd  wedi  enill 
poblogrwydd  mawr  gycla'r  lliaws;  acheisiodd  yn  awr  ychwanegu  ei 
boblogrwycld  fyth  trwy  weithredoedd  haelfrydig.  Àr  yr  un  pryd 
ysgrifenodd  at  James  o  Ysgotland,  i  geisio  ei  berswadio  i  gredu  fod 
Cynghor  Elisabeth  o  blaid  enwi  merch  brenin  Spain  yn  olynydd  i 
orsedd  Lloegr,  ac  yn  ei  gymhell  i  godi  a  chymeryd  meddiant  o  honi, 
gan  addaw  cysegru  ei  fywyd  a'i  fecldianau  i'w  gynorthwyo.  Ymoll- 
yngodd  hefyd  i  lefaru  geiriau  caledionamy  frenines;  ei  bod  wedi 
mynecl  yn  hen  fenyw  70ain  oed,  a  bod  ei  mheddwl  wedi  myned  mor 
grebachlyd  a'i  chorph.  Yr  oedd  yn  anhawdd  iddo  ddyfeisio  dim 
fuasai  yn  taro  yn  dostach  ar  falchder  Elisabeth.  Yr  oedd  pob  stori 
yn  cael  ei  chludo  iddi,  yn  y  lliw  gwaethaf,  gan  elynion  yr  iarll. 

Ond  nid  oedd  y  symudiadau  hyn  yn  ddigon  i  feddwl  uchel  a 
chyffrous  Essex;  ac  wedi  ei  gynhyrfu  yn  benaf  gan  Cuífe,  ei  ysgrif- 
enydd,  ymgymerodd  â  mesurau  mwy  eofh  a  pheryglus.  Gwnaeth 
gynghrair  â  Iarll  Southampton  ac  eraill  i  wneyd  ymosodiad  ar  y 
palas,  a  gorfodi  y  frenines  i  droi  ei  elynion  ymaith,  a  newicl  ffurf  ei 
llywodraeth.  Aeth  y  peth  i  glustiau  Raleigh,  Cecil,  Bacon,  ac 
eraili.  Boreu  Sabbath,  Chwefror  8fed,  1601,  wedi  clywed  fod  eu 
bwriad  yn  wybyddus  i'r  Cynghor,  aeth  Southampton,  Rutland,  ac 
eraill  o'r  gyfrinach,  i  dŷ  Essex  i  ymgynghori.  Canlynwyd  hwy  yn 
fuan  gan  Egerton,  Popham,  ac  eraill  o  gynghor  y  frenines,  wedi  eu 
hanfon  gan  Elisabeth  i  wreled  beth  oedd  yn  myned  yn  mlaen.  Ar  ol 
ychydig  o  ymddadleu,  bolltwyd  y  cynghorwyr  mewn  ystafell,  a 
rhodclwyd  arfogion  i'w  gwylio.  Cymerodd  Essex  ei  gleddyf,  ac 
aeth  ef  a'i  gyfeillion,  gyda  nifer  o'i  ganlynwyr,  yn  mlaen  trwy 
ystrydoedd  y  ddinas,  gan  waeddi,  "  Am  y  frenines !  Am  y  frenines! 
Maent  wedi  gwneyd  cydfradwriaeth  am  fy  mywyd!"  Ond,  er  fod 
yr  iarll  yn  boblogaidd  yn  y  ddinas,  ni  chafocld  neb  i  gymeryd  ei 
blaid.  Cymerwyd  ef  i  fyny,  taflwyd  ef  i'r  Tŵr,  dygwyd  ei  achos  i 
brawf,  a  chondemniwyd  ef  i  farw.  Petrusodd  Elisabeth  yn  hir  cyn 
selio  gwarant  ei  farwolaeth.  Cydnabyddodd  uniondeb  ei  ddedryd, 
dangosodd  edifeirwch  am  ei  fyrbwylldra,  ac  ar  y  25ain  o  Chwefror 
torwyd  ei  ben  yn  ddirgelaidd,  o  fewn  muriau  y  Tŵr.     Arbedwyd 


EEISABETH.  285 

bywyd  Southampton,  ond  dienyddiwyd  Blount,  Cuffe,  ei  ysgrif- 
enydd,  a  Merrick,  ei  ddystain. 

Bellach  yr  oedd  blynyddoedd  bywyd  Elisabetb  yn  nesu  at  y  terfyn. 
Wedi  mwynhau  oes  faith  o  iechyd  rhagorol,  mae  bellach  yn  ym- 
ollwng  o  dan  bwysau  gofal  a  phryder  ei  sefyllfa  bwysig.  Yn 
nechreu  y  flwyddyn  1603  yr  oedd  ei  bywiogrwydd  a'i  sirioldeb  wedi 
rhoddi  lle  i  ymollyngdod  a  phrudd-der  arosol.  Priodolid  ei  haf- 
iechyd  i  wahanol  achosion.  Mynai  rhai  ei  fod  wedi  ei  ddwyn  oddiam- 
gylch  gan  bryder  yn  nghylch  ei  holynydd ;  eraill,  ei  fod  wedi  ei  achosi 
gan  amgylchiadau  Iwerddon,  trwy  iddi  gael  ei  dirgymhell  gan  ei 
Chynghor  i  roddi  pardwn  i'r  gwrthryfelgar  Iarll  Tyrone.  Eraill  a 
ddywedent  mai  goíid  yn  nghylch  dienyddiad  iarll  enwog  a  galluog 
Essex  oedd  yr  achos.  Dywed  dau  hanesydd  (Aubrey  ac  Osborne) 
ddarfod  i  Elisabeth  roddi  modrwy  i  Essex  fel  gwystl  o'i  serch  ato, 
gan  addaw  rhoddi  maddeuant  iddo,  pa  ddrwg  bynag  a  wnelai,  os 
anfonid  y  fodrwy  hono  ger  ei  bron.  Cadwodd  Essex  y  fodrwy  yn 
ofalus;  ac  wedi  ei  gondemnio  i  farw,  anfonodd  hi  yn  llaw  Iaiiles 
Nottingham  i  Elisabeth,  i  bwrcasu  pardwn.  Ond  perswadiwyd  yr 
iarlles  gan  ei  gwr,  yr  hwn  oedd  elyn  i  Essex,  i  guddio  y  fodrwy  yn 
lle  ei  chyflwyno  i'r  frenines.  Bu  Elisabeth  yn  oedi  selio  y  warant 
farwol  yn  hir,  gan  ddysgwyl  dyfodiad  y  fodrwy;  ond  ni  ddaeth.  Yn 
mhen  ychydig  o  amser  wedi  dienyddiad  Essex,  yr  oedd  yr  iaiiles  ar 
ei  gwely  marw ;  gyrodd  am  Elisabeth,  a  datguddiodd  iddi  yr  holl 
gyfrinach.  Cyffrowyd  digofaint  y  frenines  mor  fawr,  fel  y  dywed- 
odd  "y  gallai  Duw  faddeu  iddi,  ond  na  wnai  hi  (Elisabeth)  byth 
faddeu  iddi."  Ac  o  hyn  allan  syrthiodd  wyneb  ac  ysbryd  Elisabeth 
fel  na  fynai  ei  chysuro. 

Mae  amryw  o'r  haneswyr  yn  amheu  cywirdeb  yr  uchod,  ac  yn 
priodoli  ymollyngdod  y  frenines  i  wendid  ei  chyfansoddiad,  a 
dychryn  yn  y  rhagolwg  ar  angau.  Beth  bynag,  gwrthodai  gymeryd 
cyfferi  nac  ymborth ;  ac  ni  ddywedai  nemawr  oddigerth  wylofain  ac 
ocheneidio.  Gorweddodd  am  tua  deng  niwrnod  ar  y  carped,  gyda 
chlustogau  yn  ei  chynal,  yn  ofni  myned  i'r  gwely,  rhag  na  chodai  o 
hono;  ac  o'i  hanfodd  y  symudwyd  hi  ddeuddydd  cyn  ei  mharwol- 
.aeth.  Yr  oedd  Whitgift,  archesgob  Canterbury,  ac  esgobion  eraill, 
o'i  hamgylch  yn  gweini  cysur  crefyddol  iddi  yn  ei  dyddiau  a'ihoriau 
diweddaf,  ac  anogent  hi  i  gyflwyno  ei  henaid  i  Dduw.  "Yr  wyf 
wedi  gwneydhyny,"  ebai,  "ysllawer  dydd."  Ar  y  22ain  o  Fawrth 
daeth  Cecil,  yr  ysgrifenydd,  a'r  arglwydd-geidwad  ati,  dros  y 
Cynghor,  i  geisio  ganddi  nodi  olynydd.  Ac  wedi  dangos  cryn 
wrthwynebrwydd  i  fyned  at  hyny,  dywedodd  o'r  diwedd,  "Brenin 
fydd  fy  olynydd,  a  phwy  yw  hwnw  ond  fy  mherthynas  o  Ysgotland?" 
Parhaodd  i  wneyd  awgrymiadau,  wedi  iddi  golli  ei  llafar,  am  i'r 
esgob  ddal  i  weddio  wrth  ei  gwely ;  a  bu  farw,  Mawrth  24ain5  1603, 
yn  y  70ain  flwyddyn  o'i  hoedran,  a'r  45ain  o'i  theyrnasiad. 


286  ELISÀBETÍÍ, 

Nid  gorchwyl  hawdd  yw  tynu  llinellau  cywir  o  gymeríad  Elísa- 
beth.  Nid  oes  un  penadur  efallai  ar  lechres  hanesiaeth,  wedi  cael 
mwy  o'i  bardduo  gan  elynion,  a'i  glodfori  gan  gyfeillion;  ac  eto 
cynelir  ei  henw  yn  y  bri  uchaf  gan  oesoedd  olynol  hyd  y  dydd 
hwn.  Yr  oedd  llawer  o  feiau  a  diffygion  pwysig  yn  perthyn  iddi. 
Yr  oedd  yn  hunanol,  yn  falch,  a  gormesol ;  yn  orhoff  o  ganmoliaeth 
a  mawrygiad,  ac  yn  amddifad  o  un  o  brif  rinweddau  benywaidd — 
tynerwch.  Ond  nid  oes  un  sail  i  gyhuddiadau  y  Pabyddion  am  eu 
hanniweirdeb — er  ei  bod  yn  fursenaidd  naturiol,  ac  yn  arfer  rhyddid 
gyda'i  hoff-ddynion  a  ymddangosai  yn  bur  anweddaidd  wrth  ein 
safon  bresenol  ni.  Ar  yr  un  pryd,  yr  oedd  ynddi  ragoriaethau  fel 
penadur  oedd  yn  taflu  y  pethau  hyn  oll  i'r  cysgod.  Meddai  ar 
yni,  dianwadalwch,  craffder,  a  mawrfrydigrwydd,  ddalient  eu  cyd- 
maru  ag  eiddo  unrhyw  deyrn.  "Yr  oedd  ei  gwroniaeth  yn  rhydd 
oddiwrth  fyrbwylìdra,  ei  chynildeb  oddiwrth  gybydd-dod,  ei 
chyfeiligarwch  oddiwrth  bleidgarwch,  ei  thymher  fywiog  oddiwrth 
derfysg  ac  uchelgais  gwag.  Ond  ni  ddangosai  yr  un  gofal  i  ym- 
gadw  oddiwrth  ddiffygion  llai — cydymgais  tegwch,  awydd  am 
fawrygiad,  eiddigedd  cariad,  a  rhuthriadau  digofaint."  Yr  oedd  ei 
thalent  anarferol  at  lywodraethu  yn  seiliedig  ar  ei  thymher  a'i 
galluoedd.  Llywodraethai  ei  hunan  mor  dda,  fel  yr  enillodd  yn 
fuan  ly wodraeth  ddifesur  ar  ei  phobl ;  a  thra  y  teilyngai  eu  mawr- 
ygiad,  trwy  ei  rhinweddau  gwirioneddol,  enillai  eu  serchiadau  trwy 
rai  ffugiol.  "Yr  oedd  ei  mheddwl  yn  fynych,"  meddai  Harring- 
ton,  "fel  yr  awTel  dyner  sydd  yn  dyfod  o'r  gorllewin  ar  foreu  o  haf; 
yr  oedd  yn  hyfryd  ac  adfýwiol  i  bawb  o'i  chwmpas;  eto  gallasai 
gyfnewid  ei  hun  gymaint,  os  gwrthodid  ufudd-dod  iddi,  fel  ag  i 
beidio  gadael  un  amheuaeth  merch  i  bwy  ydoedd.  Yr  oedd  ei 
gwen  yn  haul-belydr  pur,  ag  yr  hoffai  pob  dyn  ymheulo  ynddo,  pe 
gallasai;  ond  yn  y  man  delai  ystorm  oddiwrth  gasgliad  disymwth 
y  cymylau,  a  disgynai  y  taranau  yn  arswydol  ar  bawb  fel  eu  gilydd." 

Ŷchydig  o  benaduriaid  Lloegr  esgynodd  i'r  orsedd  yn  nghanol 
cymaint  o  anhawsderau,  ac  ni  ddygodd  yr  un  o  honynt  erioed  y 
llywodraeth  yn  mlaen  gyda'r  fath  Iwyddiant  a  dedwyddwch.  Mae 
y  gweinidogion  doeth  a'r  rhyfelwyr  gwrol  oedd  dani,  mae  yn  wir, 
yn  teilyngu  cyfran  helaeth  o  glod  ei  llwyddiant;  ond  nid  ydynt, 
er  hyny,  yn  lleihau  dim  ar  ei  henwogrwydd  hi,  ond  yn  ychwanegu 
yn  fawr  ato.  Yr  oeddent  oll  yn  ddyledus  am  eu  dyrchafiad  i'w 
dewisiad  hi;  cynaiiwyd  hwynt,  yn  erbyn  dygasedd  eu  gelynion, 
gan  ei  dianwradalwch  hi ;  ac,  er  cymaint  oedd  eu  galluoedd  a'u 
dylanwad,  ni  chawTsant  erioed  lywTodraeth  anmhriodol  ar  ei  mheddwl. 
Hi  oedd  y  penadar  yn  ei  thŷ,  yn  ei  chynghor,  a  thrwy  ei  holl 
deyrnas;  ac  yr  oedd  ei  galluyn  fywyd  ac  yn  nerth  i'r  wladwriaeth." 
Nid  yw  cyfundrefnau  fawr  o  beth  o'u  cydmaru  â'r  dynion  sydd  yn 


ELISÀBETH.  287 

eu  gweithio.  Dylanwad  cymeriad  unigol  sydd  yn  gwneuthur  neu 
yn  anafn  ffurf  llywodraeth.  Mae  pob  chwyldroad  yn  caelei  ddwyn 
oddiamgylch  gan  bersonau,  ac  nid  gan  egwyddorion.  Nid  yw 
credo  yn  ddim  heb  apostol.  Mae  cenedl  yn  fwy  dyledus  i'w  gwr- 
oniaid  nag  i'w  hinsawdd.  Mae  hanes  gwareicldiad,  yn  ddiamheu, 
yn  rhywbeth  mwy  na  chasgliad  o  fywgraffiadau.  Mae  y  dynion 
ydvnt  yn  gynnrychiolwyr  cyfnod  yn  gynyrchion  y  cyfnod  hwnw,  yn 
gystal  ag  yn  arwyddluniau  o  hono.  Maent  yn  effeithiau,  ond  y 
maent  yn  achosion  hefyd.  Maent  yn  trefnu  eu  hoes  eu  hunain,  ac 
yn  moldio  y  nesaf.  Maent  yn  ad-dalu  gyda  llog  y  dylanwad  i'r 
hwny  maent  yn  ddyledus."**  Cafodd  Elisabeth  y  deyrnas  wedi  ei 
darostwng  dan  ofergoeledd  a  llygredigaeth,  nes  bod  yn  warth  yn 
mysg  cenedloedd  Ewrop;  ond  gadawodd  hi  niewn  llwyddiant  uwch 
nag  y  gwelwydhi  o'r  blaen — y  deyrnas  fwyaf  ei  gallu  a'i  hawdurdod 
yn  Ewrop;  a  hyny  nid  trwy  nerth  y  cleddyf,  ond  trwy  ddyfal- 
barhad  i  geisio  heddwch  a  llesiant  i'w  phobl. 

Y  mae  yn  fater  cynil  i  ddyweyd  llawer  am  grefydd  bersonol 
Elisabeth ;  ond  hi  oedd  penaeth  a  nodded  Protestaniaeth  yn  y  wlad 
hon  ac  ar  y  Cyfandir,  er  nad  oedd  ond  Protestant  anmherffaith.  ei 
hun.  Pleidiai  Brotestaniaeth  am  ei  bod  yn  offeryn  i  wrthladd  Pab- 
yddiaeth,  yn  fwy  nag  oblegyd  cariad  at  ei  hegwyddorion,  Yn  wir, 
yr  oedd  yn  hoffi  gwychder  a  rhwysg  Pabyddiaeth,  ond  yn  casâu  ei 
hathrawiaeth ;  ac  o'i  rhan  ei  hun  buasai  yn  wrell  ganddi  dori  allan 
lwybr  canol  rhwng  y  ddwy  greíÿdd.f 

IT.— HANES    CEErYDD. 

Mae  y  darllenydd  wedi  cael  eisoes,  yn  adranau  blaenorol  y  benod 
hon,  gipolwg  ar  helyntion  crefyddol  y  cyfnod,  oblegyd  crefydd  oedd 
pwnc  mawr  y  llywodraethau  gwladoì  yr  adeg  hon  dros  holl  Ewrop. 
Felly  nid  oes  genym  yma  ond  rhoddi  ail  olwg,  mewn  crynodeb  byr, 
ar  gyflwr  crefydd  yn  y  wlad  yn  ystod  tepmasiad  plant  Henry  VIII. , 
sef  Èdward  YL,  Mary,  ac  Elisabeth. 

Dangosvryd  yn  barod  fod  Henry  VIII.  wedi  gwneyd  rhwyg  yn 
yr  hen  grefydd  Babaidd  ;  ond  nid  oedd  y  rhwyg  hono  yn  ddim  mwy 
na  thori  y  cysylltiad  â  Rhufain,  a  chodi  ei  hunan  yn  bab  i'r  eglwys 
Brydeinig.  Torodd  gwawr  ar  achos  y  Protestaniaid  yn  marwol- 
aeth  Henry,  ac  esgyniad  Edward  i'r  orsedd.  Yr  oedd  Edward  a'i 
amddiffynwr  yn  ffafriol  i  Brotestaniaeth,  a  phenderfynwyd  cario 
allan  y  chwyldroad ;  ac  nid  yn  unig  dori  y  cysylltiad  yn  llwyr  â 
Pthufain,  ond  hefyd  ddiwygio  athrawiaeth  a  defodau  yr  eglwys. 
Collfarnwyd  a  throwyd  heibio  lawer  o  ddefodau  ofergoelus  y  grefydd 
Babaidd,   dystrywiwyd  delwau,  gwnaed  yr  addoliad  yn  fwy  syml, 

*  Leader  in  the  Star  and  JDial,  December  23,  1861.     f  Hume,  Seightly,  Rniglit, 
Tract  Societv's  iîistorv. 


288  HANES    CHEEYDD. 

rhoddwyd  atalfa,  i  fesur  helaeth,  ar  yr  ysbryd  erledigaethus,  dy- 
ddimwyd  llawer  o  gyfreithiau  Henry  gyda  golwg  ar  grefydd,  a 
galwyd  yn  eu  hol  y  rhai  oeddynt  wedi  gorfod  ffoi  allan  o'u  gwlad 
oblegyd  eu  hegwyddorion.  Casglwy d  athrawiaeth  yr  eglwys yn  nghyd 
dan  ddwy  a  deugain  o  erthyglau,  cynygiwyd  at  unffurfìaeth  mewn 
credo  ac  addoliad,  dygwyd  diwygiad  pwysig  yn  mlaen  yn  nghyf- 
lawniad  y  swrydd  weinidogaethol,  darparodd  Cranmer  ac  eraill 
gasgliad  o  homiliau  a  phregethau  i'w  darllen  yn  yr  eglwysi,  a 
chynyddodd  Protestauiaeth  yn  fawr  trwTy  y  deyrnas.  Cafodd  wrth- 
wynebiad  cyndyn,  mae  yn  wir,  gan  y  Pabyddion,  y  rhai  a  ílaenorid 
gan  yr  esgobion  Gardiner  a  Bonner,  yr  hyn  a  gyffrodd  y  Cynghor  i 
gymeryd  mesurau  llymion  yn  eu  herbyn.  Mae  gwahaniaeth  dir- 
fawr  rhwng  ymddygiadau  Edward  a  Mary  at  eu  gwrthwynebwyr; 
eto,  rhaid  cyfaddef  nad  oedd  egwyddorion  rhyddid  crefyddol  yn 
cael  eu  deall  ond  yn  anmherffaith  yn  nyddiau  Edward,  ac  nad  oedd 
ei  gyfarwyddwyr  Protestanaidd  yn  hollol  rydd  oddiwrth  ysbryd 
erledigaeth  tuag  at  y  rhai  a  ddalient  syniadau  gwahanol  iddynt. 
Proíìr  hyn  gan  losgiad  morwynig  Kent  a  Van  Paris,  a  chan  yr 
act  olaf  o  gydymffuríìad  a  basiwyd  dan  y  teyrnasiad  hwn,  yn  rhoddi 
cerydd  eglwysig  ar  y  rhai  a  absenolent  eu  hunain  o'r  addoliad 
cyhoeddus ;  chwe  mis  o  garchar  am  y  trosedd  cyntaf ;  deuddeg  am 
yr  ail;  a  charchariad  dros  fywyd  am  y  trydydd. 

Os  cafodd  y  Protestaniaid  destun  llawenydd  yn  marwolaeth 
Henry,  ac  esgyniad  ei  fab,  cafodd  y  Pabyddion  hwythau  destun 
ìlawenydd  yn  marwolaeth  y  duwiolfrydig  Edward  yn  mlodau  ei 
ddyddiau,  ac  esgyniad  y  Babyddes  ormesol  Mary  i  awdurdod.  Er  i 
Mary  addaw  amddiffyn  holl  drefniadau  crefyddol  ei  brawd,  nid  cynt 
y  sefydlwyd  hi  ar  ei  gorsedd  nag  y  torodd  ei  gair,  ag  y  dechreuodd 
chwyldroad  hollol  o  blaid  yr  hen  grefydd.  Cyílwynodd  y  deyrnas 
eilwaith  i  fynwes  y  pab,  taílodd  y  Protestaniaid  o'u  swyddi  a'u 
hawdurdod,  a  dyrchafodd  y  Pabyddion  i'w  lle.  Adferwyd  yr 
addoliad  a'r  defodau  Pabaidd;  a  gollyngwTyd  ysbryd  erledigaeth  yn 
rhydd.  Parotowyd  yr  arteithglwyd  a'r  offerynau  poenydio,  llanwTyd 
carcharau  a  daeargelloedd,  cyneuwTyd  tanau  Srnithfield  yn  fwy 
ffyrnig  nag  erioed,  ac  aberthwyd  cynifer  o  fywydau  gwerthfawT  ag 
a  bar  i  enw  y  frenines  ddisgyn  i  genadlaethau  olaf  y  ddaear  dan  y 
titl  anenwog  o  "Mary  Waedlyd."  Ffodd  canoedd  o  Brotest- 
aniaid  allan  o'r  wlad  oddiar  ffordd  yr  erledigaeth. 

Darfu  i'r  diwygiad  crefyddol  dan  EdwTard  wanhau  dylanwad 
Pabyddiaeth  yn  fawr  ar  feddyliau  y  lluaws.  Ond,  fel  yr  awgrym- 
wyd  o'r  blaen,  diamheu  i  lywodraeth  Mary  wneyd  mwy  nag  eiddo 
Edward  tuag  at  ddwyn  Prydain  yn  wlad  Brotestanaidd.  Oblegyd 
yn  lle  dyddimu,  cynyrchodd  ei  chreulonderau  hi  fwy  o  deimlad 
Protestanaidd,  fel  yr  oedd  mwy  o  wTir  deimlad  Protestanaidd  yn  y 


HAHES    CEEEYDD.  289 

wlad  ar  adeg  ei  marwloaeth  nag  oedd  ar  adeg  ei  hesgyniad.  Yr 
oedd  creulonderau  erchyll  Pabyddiaeth,  a  golygfeydd  a  thystiol- 
aethau  y  merthyron  yn  y  fflamau  tân,  yn  mecldu  mwy  o  hyawdl- 
edd  na  holl  bregethwyr  y  diwygiad  gyda'u  gilydd. 

Ar  esgyniad  Elisabeth  yr  oedd  mantol  y  llywodraeth  yn  troi  o 
blaid  Protestaniaeth,  a'r  unig  ddewisiad  gan  y  Cynghor  ydoedd 
naill  ai  ymostwng  i'r  pab,  neu  geisio  cymhorth  y  Protestaniaid. 
Yr  oedd  y  llywoclraeth  a'r  Protestaniaid  yn  gwahaniaethu  yn  fawr; 
ond  yr  oeddent  yn  cyduno  mewn  un  peth — casineb  at  y  gyfundrefn 
Babaidd.  Mynai  Elisabeth  ar  y  naill  law  adferu  llawer  o  bethau 
Pabaidd  a  gollfarnwyd  gan  Edward;  ond  mynai  y  diwygwyr 
gario  y  diwygiad  yn  llawer  peìlach  nag  y  dygwyd  ef  dan  Edward. 
M  Ond  fel  yr  oedd  angen  cymhorth  y  Protestaniaid  ar  y  Uywodraeth, 
yr  oedd  angen  nawdd  y  llywodraeth  ar  y  Protestaniaid.  Felly 
ildiwyd  llawer  o  bob  tu;  ffurfiwyd  undeb,  a  ffrwyth  yr  undeb 
hwnw  yw  Eglwys  Loegr.  I  neillduolion  y  sefydliacl  hwn,  ac  i'r 
teimladau  cryfion  a  gynyrchodd  yn  meddyliau  cyfeiilion  a  gelynion, 
y  mae  llawer  o'r  dygwyddiadau  pwysig  a  gymerasant  le  yn  y  wlad 
hon,  oddiar  amser  y  diwygiad,  i'w  priodoli;  ac  nis  gallwn  ddeall 
hanes  gwladol  Lloegr,  heb  i  ni  ei  astudio  mewn  cysylltiad  cyson  â'i 
Uywiaeth  eglwysig. 

"  Y  gwr  a  gymerodd  y  rhan  benaf  yn  sefydliad  telerau  yr  undeb 

a  gynyrchodd  yr  Eglwys  Seisnig,  oedd  yr  archesgob  Cranmer.     Yr 

oedd   yn  gynnrychiolydd    y  ddwy   blaicì   oeddent   y  pryd  hwnw 

mewn  angen  am  gymhorth  eu  gilydd.     Yr   oedd    ar  unwaith  yn 

dduwinydd  ac  yn  wr  y  llys.    Fel  duwinydd  yr  oedd  yn  hollol  barod 

i  íÿned  mor  bell  mewn  ífordd  o  gyfnewidiad  a  Diwygwyr  Switz- 

[    erland  neu  Ysgotland.     Fel  gwr  y  llys,  yr  oedd  yn  awyddus  am 

;    gadw  trefniant  oedd  am  amryw  oesoedd   wedi  gwasanaethu  dy- 

|    benion  esgobion  Rhufain,  a'r  hwn  y  gallesid  dysgwyl  iddo  yn  awr 

[    wasanaethu  yn  o  gystal  ddybenion  breninoedd  Seisnig  a'u  gweinid- 

i    ogion.     Yr  oedd  ei  dymher  a'i  ddeall  yn  ei  gymhwyso  yn  fawr  i 

1    actio  fel  cyfryngwr.     Seintaidd  yn  ei  broffes,  dibetrus  yn  ei  drafod- 

I    aeth,  heb  fod  yn  seiog  dros  ddim,  hyf  mewn  anturiaeth,  annewr  a 

j    gwasanaethwr   yr  amserau  mewn  gweithred,  gelyn  cyndyn  a  chyfaill 

j    claiar,  yr  oedd  yn  mhob  modd  yn  gymhwys  i  drefnu  telerau  y 

.    cydgyfarfyddiad  rhwng  gelynion  crefyddol  a  bydol  Pabyddiaeth. 

Mae  cyfansocldiad,  athrawiaeth,  a  gwasanaeth  yr  eglwys,  yn  crwyn 

1    arwyddion  arnlwg  hyd  y  dydd  hwn  o'r  ymgytundeb  o    ba  un   y 

.   tarddodd.     Ceidw  seíÿìlfa  ganol  rhwng  eglwysi  Rhufain  a  Geneva. 

)   Mae  ei  chyífesiadau  athrawiaethol  a'i  homiliau,  y  rhai  a  gyfan- 

\   soddwyd  gan  Brotestaniaid,  yn  gosod  allan  egwyddorion  duwinyddol, 

na  fuasai  Calfin  neu  Knox  yn  cael  ynddynt  nemawr  air  i'w  an- 

nghymeradwyo.     Mae  ei  gweddiau  a'i  diolchiadau  wecli  eu  cymeryd 


29Q  HAKES    CHEFYDD. 

o'r  Byriaduron  hynafol  (Llyfrau  gwasanaeth  Eglwys  Rhufain)  yn 
gyffredin  yn  gyfryw  ag  y  buasai  Cardinal  Fisher  neu  Cardinal  Pole 
yn  cytuno  ynddynt  yn  galonog.  Ystyrir  y  dyn  a  roddo  ystyr 
Arminaidd  i'w  herthyglau  a'i  homiliau,  gan  bob  dyn  pwyllog,  mor 
afresymol  a'r  dadleuwr  a  wado  nad  yw  athrawiaeth  adenedigaeth 
bedyddiadol  yn  ei  llithiau.  #■.*■■#**# 

"Edrychid  ar  yr  ymgytundeb  a  ddygwyd  oddiamgylch  gan 
Cranmer,  gan  gorph  mawr  o  Brotestaniaid  o'r  dechreu,  fel  dyfais  i 
wasanaethu  dau  arglwydd,  fel  eynyg  i  uno  addoliad  yr  Arglwydd 
ac  addoliad  Baal.  Taílodd  petrusder  y  blaid  hon  anhawsderau 
mawrion  ar  ffordd  y  llywodraeth  unwaith  ac  eilwaith/  yn  amser 
Edward  VI.  Ar  esgyniad  Elisabeth  cynyddwyd  yr  anhawsderau 
yn  fawr.  Mae  trais  yn  naturiol  yn  cynyrchu  trais.  Felly  yr  oedd 
ysbryd  Protestaniaeth  yn  Uawer  mwy  ífyrnig  ac  anoddefol  ar  ol 
creulonderau  Mary  na  chyn  hyny.  Ffodd  llawer  o  bersonau  o  olyg- 
iadau  diwygiadol,  yn  ystod  y  dyddiau  drwg,  am  noddfa  i  Switzerland 
a  Germany.  Derbyniwyd  hwy  yn  garedig  gan  eu  brodyr  yn  y 
íFydd,  eisteddasant  wrth  draed  doctoriaid  mawr  Strasburg,  Zurich,  a 
Geneva,  a  chynefinwyd  hwy  am  rai  blynyddoedd  ag  addoliad  mwy 
syml,  ac  â  llywodraeth  eglwysig  mwy  gwerinol  nag  a  welwyd  eto 
yn  Lloegr.  Dychwelodd  y  dynion  hyn  i'w  gwlad  yn  argyhoeddedig 
nad  oedd  y  diwygiad  dan  Edward  wedi  ei  gario  allan  mor  helaeth 
ag  oedd  crefydd  bur  yn  gofyn."* 

Ond  ni  fynai  Elisabeth  ildio  dim  iddynt ;  trefnodd  yr  addoliad  a'r 
gwasanaeth  eglwysig  yn  ol  ei  hewyllys  ei  hun,  ar  egwyddorion  Pro- 
testanaidd  mae  yn  wir,  ond  heb  fod  yn  hollol  rydd  oddiwrth  ddefodau 
Pabaidd.  Pasiodd  Ddeddf  Cydymffurfiad,  gan  alw  ar  ei  holl  ddeiliaid 
i  ymostwng  ac  ufuddhau  iddi.  Galwyd  y  rhai  a  ymostyngasant 
iddi  yn  Gydffurfwyr,  a'r  rhai  a  wrthodasant  yn  Annghydffurfwyr, 
neu  Buritaniaid,  am  eu  bod  yn  awyddus  i  gael  addoliad  yr  Arglwydd 
yn  fwy  pur  a  syml.  Mae  yr  enwau  yma  yn  parhau  mewn  arferiad 
hyd  y  dydd  hwn,  ac  yn  dynodi  dosbarthiad  cyfundebau  Cristionogol 
Prydain  Fawr.  Mynai  yr  Annghydffurfwyr  mwyaf  selog  ddiwygio 
holl  drefniant  crefyddol  y  llywodraeth,  tra  yr  oedd  rhai  mwy 
cymedrol  yn  foddlon  ar  gael  rhyddid  i  addoli  Duw  eu  hunain  yn  ol 
eu  golygiadau.  Ond  gyrodd  gwrthwynebrwydd  a  gormes  y  frenines 
hwy  yn  fuan  i  geisio  mwy. 

Ar  y  cyntaf,  y  prif  bethau  yr  achwynai  blaenoriaid  y  Puritaniaid 
y n  eu  herbyn  oedd  y  gwisgoedd  crefyddol  a  arferid,  y  rhai  a  gymer- 
wyd  oddiwrth  j  Pabyddion,  a'r  rhai  a  ystyrient  jn  nodau  annghrist. 
Ond  cyn  hir  daeth  pynciau  pwysicach  dan  eu  hystyriaeth.  Dalient 
fod  cyfansoddiad  yr  eglwys  Seisnig  yn  annghydweddol  â'r  ffurf  a 
sefydlwyd  gan  Grist,  a'u  bod  wedi  dysgu  oddiwrth  Calfin  ac  eraíll 
•Macauley's  History,  vol.  i,  52,  53,  60. 


HA.NES    CEEEYDD,  291 

y  dylai  lioll  weinidogion  crefydd  fod  yn  gyfartal,  o  ran  sefyllfa  ac 
awdurdod.  Yr  oeddynt  yn  foddlon  i  weinidog  ddwyn  y  titl  esgob, 
a  lly wyddu  mewn  cyfarfodydd,  er  rnwyn  trefn  a  gweddeidd-dra ;  oncl 
nid  i  hawlio  uchafiaeta,  a  chynieryd  rhan  yn  y  llywodraeth  wladol. 
Dy  wedent  hefyd  yn  erbyn  eglwysi  cadeiriol  a'r  gwasanaeth  a  gynelid 
ynddynt,  yn  erbyn  yr  holl  swydiwyr  oedd  yn  byw  ar  eu  cyìlidau, 
ac  yn  erbyn  arfer  offerynau  cerdd  a  chor-ganu  (chanting)  yn  nghyf- 
lawuiad  yr  addoliad  dwyfoL  Mynent  ddiarddel  o  gymundeb 
eglwysig,  nid  yn  unig  y  rhai  a  arweinient  fywyd  llygredig,  ond 
hefyd  y  rhai  y  byddai  eu  duwioldeb  yn  amheus.  Safent  yn  groes  i 
gad  wraeth  gwyliau  coífadwriaethol  am  seintiau,  gwneyd  llun  y  groes 
yn  y  bedydd,  nodi  tadau  a  mamau  bedydd,  os  byddai  rhieni  y 
plentyn  yn  íÿw,  darllen  ac  esbonio  yr  Apocrypha  i'r  bobl,  a  chadw 
at  ffurf-weddiau  sefydlog,  yn  gystal  a  phob  arferiad  a  ddygai  unrhy w 
debygolrwydd  i'r  addoliad  Pabaidd.*  Daw  hanes  cynydd  yr  ym- 
raniad  hwn  i  gael  lle  pwysig  mewn  cyfnod  dyfodol. 

Yr  oedd  yr  Ysgotiaid  wedi  cario  egwyddorion  y  diwygiad  yn 
Uawer  pellach  na'r  Saeson ;  a'r  eglwys  wedi  pasio  cyfreithiau  icldi 
ei  hun,  wedi  eu  tynu  i  fyny  gan  Knox,  y  rhai  a  adnabyddir  wrth  yr 
enw,  "Llyfr  Cyntaf  Dysgyblaeth."  Neillduolrwydd  y  trefniant 
hwn  ydoecld  apwyntiad  deuddeg  penaeth  taleithiol  o'r  clerigwyr, 
gyda'r  titl  o  arolygwyr:  yn  y  pethau  eraill  yr  oedd  yn  ol  cynllun 
Presbyteraicld  Geneva.  Rhoddent  yr  enw  esgob  i  bob  un  oedd  ag 
eglwys  dau  ei  ofal,  a  phenderfynwycl  galw  y  titl  wrth  enw  y  dyn, 
ac  nid  wrth  enw  y  lle  fydclai  dan  ei  ofal.  Yn  1592  rhoddwyd  nawdd 
y  senedd  i'r  ífurf  Bresbyteraidd  o  lywodraeth  eglwysig.  Pum 
mlynedd  yn  ddiweddarach  pasiwryd  act,  gyda  chydsyniad  y  Gymanfa 
Gyífredinol,  er  awdurdodi  cynnrychiolwyr  o  fysg  y  clerigwyr  i 
eistedd  yn  y  senedd,  yr  hyn  a  adferodd  i  radclau  yr  urdd  esgobol — ■ 
mewn  gwirionedd,  os  nacl  mewn  enw.  Y  cyfryw  ydoecld  cyfan- 
soddiad  yr  egiwys  Ysgotaidd  yn  niwedd  y  cyfhod  dan  sylw.f 

Yr  oedd  sefyllfa  yr  eglwys  yn  Nghymru  y  pryd  hwn  yn  bob 
peth  ond  dymunol.  Yr  oedd  y  llywodraeth  eglwysig  yr  un  yn  awr 
yn  Nghymru  a  Lloegr,  ond  yr  oecld  Cymru  wedi  suddo  yn  ddwfn, 
ac  yn  gorwedd  yn  ddiysgog  yn  nghadwyni  haiarnaidcl  Pabyddiaeth, 
Yr  oll  o  ffrwyth  y  diwygiad  a  gafodd  hyd  amser  Elisabeth  ydoecld 
cyfieithiad  o  Weddi  yr  Arglwydd,  y  Deg  Gorchymyn,  a'r  Credo, 
^an  Syr  John  Price  o  Aberhoncldu;  a  chyfieithiad  o'r  Salmau,  yr 
Efengylau,  a'r  Epistolau,  gan  William  Salesbury.  Dyoddefodd  tri 
o  Gymru  ferthyrdod  yn  amser  Mary,  ond  tri  Sais  oeddent.  Bernir 
fod  Cymry  yn  mysg  merthyron  Lloegr,  a  bod  dau  neu  dri  Chymro 
yn  mysg  y  rhai  a  fíbisant  i'r  Cyfandir,  ac  a  ddychwelasant  yn  amser 
esgyniad  Elisabeth.  "'  Oad  yr  oedd  corph  y  genedl,  ofTeiriaid  a  phobl, 
*Mosheim's  Ecclesiastical  Histor}r5  669,  670.    fKniglit,  voL  ii.,  794. 


292  CYNYDD    RHYDDTD. 

yn  Babyddion  penderfynol ;  ac  nid  oedd  yr  ychydig  a  dderbyniásant 
egwyddorion  Protestanaidd  yn  gyfryw,  o  ran  nerth  cyineriad,  dys- 
gleirdeb  talent,  a  rhagoriaeth  duwioldeb,  ag  ydoedd  cyíiwr  y  genedl 
ac  amgylchiadau  yr  oes  yn  gofyn  iddynt  fod.  Yn  ofer  y  chwiìiwn 
hanes  y  diwygiad  am  Cranmer,  Latimer,  neu  Knox  Cymreig.  Ym- 
wrthododd  yr  offeiriaid  Cymreig  â'u  Protestaniaeth  arwynebol,  ar 
esgyniad  Mary,  ac  ymwrthodasant  eilwaith,  fel  corph,  â'u  Pabydd- 
iaeth  ar  esgyniad  Elisabeth,  gyda'r  eithriad  o  dri  o'r  pedwar  esgob, 
a  dau  neu  dri  o  uwch-swyddogion  eraill.  Nis  gallesid  dysgwyl  i 
genedl  oedd  wedi  ei  darostwng  dan  ofal  y  fath  ddysgawdwyr  dieg- 
wyddor  wneuthur  unrhyw  gynydd  mewn  crefydd  na  moesoldeb. 
Ysgrifenai  Dr.  Meyrick,  esgob  Bangor,  yn  1560,  nad  oedd  ganddo 
oncì  dau  bregethwr  yn  ei  holl  esgobaeth.  Ac  nid  y w  yn  ymddangos 
fod  sefyllfa  esgobaethau  eraill  yn  llawer  gwell."*  Mae  y  desgrièad 
a  roddir  o  lygredigaeth  yr  oífeiriaid,  ac  o  gyílwr  gresynus  y  bobl 
gyda  golwg  ar  grefydd,  gan  yr  Annghydfíurfìwr  a'r  merthyr  enwog, 
John  Penry,  mor  dywylì  a  thruenus  ag  y  medr  iaith  ei  osod  allan. 
Syrthiodd  Penry  yn  aberth  i'w  elynion,  a  dienydcliwyd  ef  yn  ddir- 
gelaidd  yn  St.  Thomas-a-Watering,  Surrey,  Mai  29ain,  1593. 

Y,— CYNYDD  BHYDDID. 

Ni  oddef  ein  terfynau  i  ni  i  gofnodi  y  gwahanol  gyfreithiau  a 
b&siwyd  yn  ystod  y  cyfnod  hwn ;  yr  ydys  eisoes  wedi  clangos  eu  bod 
gan  mwyaf  yn  dal  rhyw  gysylltiad  â  chrefycld.  Yr  oedd  y  goron 
yn  para  i  ddal  gallu  difesur,  braidd ;  ond  yr  oecld  gallu  arall  yn 
para  i  godi  dan  ei  chysgod  oedd  i  ddyfod  i'w  gymedroli ;  y  galhi 
liwn  oedd  Tŷ  y  Cyífredin.  Prif  oíferynau  gweinyddiad  gallu  gor- 
mesol  y  llywodraeth  oedd  llysoedd  y  Star  Chamber  a'r  High  Com- 
mission.  Yr  oedd  y  cyntaf  yn  hen  sefyclliad,  ond  ychwanegid 
at  ei  awdurdod  o  deyrnasiad.  i  deyrnasiad,  nes  y  daeth,  o'r  diwecíd, 
yn  un  o'r  llysoedd  mwyaf  gormesol  fu  mewn  unrhyw  wlad.  Ei 
aelodau  oeddent  y  cyfrin-gynghor  a'r  barnwyr;  ac  os  byddai  y 
forenin  yn  bresenol,  efe  oedd  yr  unig  farnwr.  Amcan  y  llys  oedd 
gweinyddu  cospedigaeth  ar  bob  math  o  droseddau  nad  ellid  eu 
dwyn  o  fewn  cyrhaedd  y  gyfraith  gyífredin.  Ond  defnyddid  ef  i 
gyfíawni  ewyllys  y  penadur,  pa  un  bynag  a  fyddai  yn  unol  â'r 
cyfreithiau  ai  peidio.  Math  o  Chwil-lys  oedd  llys  yr  High  Com- 
mission,  a  gafodd  ei  gychwyniacl  oddiwrth  Mary,  ond  a  sefydlwyd 
dan  Eìisabeth ;  ac  yr  oedd  yn  dal  cysylltiad  cyrfelyb  â'r  eglwys  ag 
oedcl  y  Star  Chamber  â'r  wladwriaeth. 

Ond  er  holl  drais  a  gormes  y  llysoedd  hyn,  yr  oedd  egwyddor 
rhyddid  gwladol  a  chrefyddol  yn  dyrchafu  ei  phen  yn  Nhý  y  CyfT„ 
*  Eees's  IsTonconf ormity  in  Wales.  3. 


CYNYDD    EHYDDID.  293 

redjn,  a  rhoddodd  ysbryd  y  diwygiad  yni  newydd  ynddi,  a  thafod 
iddi  i  lefaru.  "Cynwysai  Tŷ  y  Cyffredin  yn  amser  Elisabeth 
ddynion  yn  ineddu  teimlad  gwladgarol,  hyf,  a  diysgog,  rhai  oedd 
yn  gyfarwydd  â  chyfreithiau  ac  ysgrifau  yr  hen  amser,  yn  deall 
perygl  eu  gwlad  a  llygriadau  y  llywodraeth,  ac  yn  ymwybodol  mai 
eu  braint  a'u  dyledswydd  hwy  oedd  gwylio  dros  y  llesiant  cyff- 
redinol.  Arweiniodd  hyn  i  lawer  o  amrafaelion  rhwng  y  goron  a'r 
senedd ;  yn  y  rhai,  os  gwnai  y  goron  yn  fynych  gyhoeddi  y  fuddug- 
ofiaeth,  cadwai  y  senedd  weithiau  y  maes,  ac  yr  oedd,  ar  y  cyfau3 
yn  enillwr,  erbyn  diwedd  y  frwydr."*' 

Yn  senedd  nodedig  1576,  cawn  Peter  Wentworth,  un  o'r  Puri- 
taniaid,  yn  codi  ei  lef  gyda  hyfdra  dyeithr  i'r  lle  hwnw,  yn  erbyn 
gormes  Elisabeth,  ac  o  blaid  rhyddid  llafar  ac  ymddygiad,  yr  hyn  a 
dynodd  gawod  o  ddigofaint  y  frenines  a'i  gweinidogion  am  ei  ben. 
Ystyrir  fod  ei  araeth  yn  cynwys  hadau  yr  egwyddorion  rhyddfrydol 
sydd  bellach  wedi  enill  goruchafiaeth  yn  Mhrydain,  a'r  rhai  ydynt 
yn  enedigaeth-fraint  dyn  yn  mhob  gwlad.  Dywedai  fod  yr  enw 
rhyddid  yn  felus,  ond  fod  y  peth  ei  hun  y  trysor  mwyaf  anmhris- 
iadwy ;  a'i  fod  yn  gweddu  iddynt  hwy  fod  yn  ofalus  rhag  ymfoddloni 
ar  felusder  yr  enw,  ac  esgeuluso  y  sylwedd,  ac  felly  golli  y  trysor 
oedd  yn  fwy  ei  werth  i'r  deyrnas  na  phob  meddianau  daearol. 
Achwynai  fod  y  rhagorfraint  arbenig  o  ryddid  i  lefaru  yn  y  Tŷ 
hwnw  wedi  cael  ei  chyfyngu  yn  fawr  yn  ddiweddar,  a  bod  sefyllfa 
y  peth  ar  y  pryd  yn  dra  pheryglus.  Dywedai  ei  fod  yn  arferol 
pan  ddygid  unrhyw  fater  o  bwys  ger  bron  y  Tŷ,  yn  enwedig  os 
byddai  yn  dal  cysylltiad  â  chrefydd,  i  awgrymu  ei  fod  yn  beth 
anfoddhaol  i'r  frenines,  ac  y  buasai  ymdrafodaeth  pellach  yn  sicr 
o  gyífroi  ei  digofaint;  fod  Solomon  wredi  dyweyd  fod  digofaint 
brenin  fel  cenad  marwolaeth;  fod  hyn  yn  dychrynu  dynion,  ac  yn 
eu  cadw  rhag  cario  allan  eu  dyledswyddau  yn  ol  argyhoeddiad  eu 
cydwybod ;  íbd  y  Tỳ  felly  yn  cael  ei  annghymwyso  i  wasanaethu  y 
wlad  na'r  frenines;  nad  oedd  ond  cellwair  i  alw  y  fath  gymanfa  yn 
senedd,  a  gwrthod  iddi  y  rhagorfraint  oeddyn  hanfodol  i'w  chyfan- 
soddiad;  a  chan  mai  y  senedd  oedd  gwarcheídwad  mawr  y 
cyfreithiau,  y  dylasai  gael  rhyddid  i  gyflawni  ei  hymddiried,  a 
chynal  yr  awdurdod  o  ba  un  y  mae  breninoedd  eu  hunain  yn  derbyn 
ŵi  bodolaeth;  fod  y  brenin  yn  cael  ei  gyfansoddi  yn  gyfryw  gan  y 
gyfraith ;  ac  er  nad  oedd  yn  dibynu  ar  ddyn,  eto  ei  fod  yn  ddar- 
ostyngedig  i  Dduw  a'i  gyfraith,  a  than  rwymedigaeth  i  gymeryd  eu 
gorchymynion  hwy,  ae  nid  ei  ewyllys  ei  hun,  yn  rheol  ei  ymddyg- 
iadau;  fod  hyd  y  nod  ei  genadwriaeth  ef,  fel  rhaglaw  Duw,  yn 
eadarnhau  ei  rwymedigaeth,  ac  nid  yn  ei  ryddhau  ef  oddiwrthi ;  ac 
g&  oeàà  yn  ymgymeryd  â  gweinyddu  ewyllys  Duw,  nad  oedd  hono 
*Haüam,  vol.  i,  248. 


294  CYtfYITO   EHYDDÎÜ. 

yn  ddim  ond  cyfraith  a  chyfìawnder;  fod  yr  awgrymiacîau  a  roádíd 
o  dynu  anfoddlonrwydd  y  frenines,  a'r  arferiacl  pan  fyddai  y  Tŷ  yn 
cymeryd  unrhy w  bwnc  gwladol  neu  eglwysig  i  ystyriaeth,  o  ddwyn 
gorchymyn  oddiwrth  y  frenines  i  adael  y  materion  hyny  yn  Ilonydd, 
yn  gaethiwed  ac  yn  orthrwm  peryglus  ar  ryddid  y  Tŷ  a'r  deyrnas. 
Pod  yr  esgobion,  yn  eu  hyfdra  dan  ei  chysgod  breninoî  hi,  wedi 
cymeryd  awdurdod  terfynol  mewn  pynciau  crefycldol,  ae  yn  galw  ar 
bob  un  i  ymostwng  i'w  penderfyniadau  tra-arglwyddiaethol  hwy; 
fod  ei  gariad  ef  at  ei  benadur  yn  ei  orfodi  i  agor  ei  enau  dan  j  fath 
gamwri,  ac  i  beidio  aberthu  ei  cldyledswydd  i  weniaith  iselwael  a 
godclefgarwch  ar  achlysur  mor  bwysig,  ac  nad  oedd  y  frenines  ei 
hun,  mwy  na  rhyw  greadur  daearol  arall,  yn  rhydd  oddiwrth  fai; 
ond  yr  oedd,  wrth  osod  y  fath  orthrwm  ar  ei  senedd  ífyddlon,  wedí 
cyflawni  trosedd  pwysig  a  pheryglus  jn  ei  herbyn  ei  hun7  ac  yn 
erbyn  yr  holl  wTIadwriaeth.^ 

Gallasai  y  gwr  oedd  yn  meddu  y  fath  syniadau?  yn  roeddu  yr  ysbryd 
gwrol  a  feiddiodd  eu  cyhoeddi  ger  bron  y  senedd,  fforddio  clyoddef 
mis  o  garchariad  yn  y  Tŵr  am  ei  feiddgarwch;  ac  yr  oecld  cosped- 
igaeth  mor  ysgafh  am  y  fath  araeth  yn  ddigon  o  brawf  o  gynydd 
egwyddorion  rhyddid.  "  Mae  ymdrech  cyson  mewn  eymdeithas  i 
daílu  ymaith  yr  hyn  sydd  yn  anghyfaddas  i' w  chynydd  a'i  Ilwyddiant. 
3^íae  yn  anfodcllon  i  bob  peth  nad  yw  yn  arddangosiad  o'i  hysbryd 
bywiol  a  lly wodraethol ;  ac  felly  y  mae  tynged  pob  cyfunclrefn 
wladol  yn  cael  ei  benderfynu  gan  nerth  bywyd  meddyliol  a  moesol 
cymdeithas  neu  genedl.  Felly  hefyd  am  bob  trefniadau  eglwysig. 
Os  byddant  yn  annigonol  i  rodcli  amlygiad  rhydd  ac  agored  o  deimlad 
crefyddoì  y  bobl,  rhaid  iddynt  roddi  ífordd  i  ordeiniadau  a  threfh- 
iadau  gweîl  ac  uwch.  Mae  rhyddid  crefyddol  a  gwladol  yni 
gydfynedol ;  ac  nm  gall  y  naill  focloli  ar  wahan  oddiwrth  y  llall. 
Gosodwrch  ddyn  yn  rhydd  mewn  ystyr  wladol,  a  buan  y  clysg  fathru 
dan  ei  draed  bob  ífurf  ac  ymddangosiad  o  draws-awdurdod  ysbrydol. 
Nis  gall  gormes  ysbrydol  gyd-fodoli  a  rhyddid  gw^ìadol,  mwy  nag  y 
gall  caethiwed  gwladol  barhau  yn  nghanoì  dylanwadau  goleu  a 
rhyddfrydig  addysg,  athroniaeth,  ac  ymchwiliacl  moesoL  Gwrth- 
wynebrwycld  i  drais  ysbrydoì  ddysgodd  ddynion  i  amheu  tra- 
awdurdod  gwladol;  gwrthwynebrwydd  i  alìu  gwlaclol  yn  eeisio 
gorfodi  dynion  i  dderbyn  credo  a  ífurf-addoliadau,  arwTeiniodd  i'r 
ymchwiliad  am  seiliau  a  therfynau  pob  lìywodi'aeth  dclynoL  Pan 
ddaw  yr  enaid  i  gydnabod  ei  berthynas  imiongyrehoî  â  gallu  uwch 
na  dynol,  mae  athrawiaeth  hawl  ddwyfol  breninoedd,  a  dyled- 
swydd  deiliaid  i  ufudd-dod  llwyr  a  pheríèiith,  yn  ífrwydro  am  byth. 
Fel  hyn  y  mae  Protestaniaeth  a  rhyddid  gwladol  wedi  gwasanaethu 
y  naill  y  llall  trwy  holl  hanesiaeth  ddiweddar.  Daethant  i  waered  j  { 
*  Hume,  Kniglit. 


ADDYSG  A    LLENYÖDIAETH.  295 

law  yn  llaw  trwy  oesoedd  o  gollfarnedigaeth  a  gwaed ;  gyda  tharian 
wrth  darian  y  safasant  ar  faes  y  f  rwydr  yn  Lloegr,  Cymru, 
Ysgotland,  Holland,  a  Germany ;  ochr  yn  ochr  y  chwifiwyd  hwy  ar 
draws  y  cefnfor  gan  yr  un  aden;  ochr  yn  ochr  y  tyfasant  dan  y 
ffynidwydden  a'r  gelynen,  yn  unìgrwydd  y  Byd  Newydd.  Cymerer 
map  Ewrop,  a  noder  allan  ygwledydd  hyny  a  gyrhaeddasant  agosaf 
at  ryddid  cyhoeddus  hollol,  a  byddis  wedi  nodi  allan  diriogaeth 
Protestaniaeth.  Nodwch  y  parthau  ag  y  mae  bywyd  gwladol  a 
meddyliol  yn  curo  wanaf,  a  disgyn  eich  llygaid  ar  wledydd  ag  y 
mygwyd  Protestaniaeth  yn  foreu  yn  ei  gwaecl  ei  hun,  a'r  lle  y 
dystrywiwyd  rhyddid  gwladol  a  meddyliol  gyda  M.* 

YT. ADDYSG  A  LLENYDDIAETH. 

Sefyllfa  ^n  7  chwyldroadau  crefyddol  a  gymerasant  le  yn  y 
Addysg.  cyfhod  hwn,  dymehwelwyd  y  mynachdai,  a  thrwy  hyny 
collwyd  lluaws  o  sefydliadau  addysg  yn  y  wlad.  Mae  yn  amheus 
a  oedd  dysgeidiaeth,  ar  y  cwbl,  yn  mhellach  yn  mlaen  yn  niwedd 
teyrnasiad  Elisabeth  nag  ydoedd  ar  ddechreu  teyrnasiad  ei  thad, 
neu  ei  thadcu.  Yr  oedd  y  gelfyddyd  o  argraffu,  mae  yn  wir,  wedi 
gwneyd  llawer  erbyn  hyn,  ond  nid  cymaint  oedd  wedi  ei  wneyd  eto 
gyda  golwg  ar  addysg  gyffredinol  i'r  lluaws.  Efallai  fod  y  genedl 
a  gododd  i  fyny  gyntaf  ar  ol  darganfyddiad  y  gelfyddyd  o  argraffu, 
a'r  rhai  a  gawsant  groesawu  gyntaf  y  Diwygiad  a'r  Bibl  cyfìeith- 
iedig,  yn  fwy  o  ddarllenwyr  na'u  ŵyrion.f 

Ar  yr  un  pryd,  codocld  amry w  o  ysgolion  o  radd  uwch  nag  o'r 
blaen  yn  y  cyfnod  hwn ;  ac  y  mae  llawer  o'r  sefydliadau  addysg 
rhydd  y  dyddiau  hyn  yn  dyddio  eu  cychwyniad  o  dan  deyrnasiad 
Elisabeth.  Cyfeiria  Cranmer  at  un  gwall  pwysig  oedd  yn  ffynu  yn 
y  rhan  fwyaf  o'r  ysgolion,  sef  •llymdra  y  cerydd  corphorol  a , 
weinyddid  ar  yr  ysgolheigion.  Beia  Ascham,  yn  ei  Schoolmaster \ 
y  creulondeb  hwn,  a  dywed  fod  yr  ysgolfeistr  yn  curo  casineb  at 
addysg  i  mewn  i'r  dynion  ieuainc,  ac  yn  eu  gwneyd  mor  annhuecldol 
i  fyned  i'r  ysgolion.  Y  mae  y  sylw  yn  briodol  at  oesoedd  diwedd- 
arach,  ac,  fel  mae  gwaethaf  y  modd,  at  rai  sefydliadau  addysg  yn  y 
dyddiau  hyn. 

Yr  oedd  Elisabeth  yn  gefhogol  i  addysg ;  ond  tybiwn  fod  Harrison 
yn  myned  yn  rhy  bell  pan  ddywed  fod  pob  swyddfa  perthynol  i'w 
llys  yn  cynwys  Bibl,  neu  lyfr  Acts  and  Monuments  of  the  Church  of 
England,  neu  bob  un  o'r  ddau,  heblaw  hanesion  a  chroniclau,  "er 
gochelyd  diogi,  a  rhagílaenu  amryw  droseddau."  Neu,  os  felly  yr 
oedd,  nid  oedd  nemawr  o  ddefhydd  yn  cael  ei  wneyd  o  honynt,  gan 
fod  genym  dystion  lawer  fod  ei  llys  yn  dra  llygredig. 
*  Gwel  Perguson's  History,  110,  111.     f  Knight. 


296  ADDYSG   A    LLENYDDIAETH. 

Traul  addysg  meibion  Syr  W.  Cavendish  yn  Ngholeg  Eton,  yn 
niwedd  yr  unfed  ganrif  ar  bymtheg,  oedd  fel  hyn: — Traul  wyth- 
nosol  am  fwyd,  5s. ;  dau  bâr  o  esgidiau,  ls.  4c. ;  Chwedlau  Esop,  4c. 
Holl  draul  y  flwyddyn  am  ddau  fachgen  a'u  gwas,  yn  cynwys 
dillad,  llyfrau,  a  threuliadau  eraill,  12p.  12s.  7c.  Yn  1514,  yr  oedd 
pum  punt  y  flwyddyn  yn  ddigon  i  glirio  traul  efrydydd  yn  un  o'r 
prif  ysgolion.  Ond  yr  oedd  y  pris  wedi  codi,  gyda'r  codiad  cyffred- 
inol,  erbyn  diwedd  y  ganrif.  Yr  oedd  y  darpariadau  ar  gyfer  yr 
efrydwyr  tlotaf  y  pryd  hwnw  yn  dra  gwahanol  i'r  hyn  ydyw  heddyw. 
Mae  desgrifiad  Leyer  o  fywyd  yr  ysgolor  yn  Cambridge  tua  chanol 
y  ganrif  yn  dra  dyddorol.  "Mae  llawer  yno  yn  codi  rhwng 
pedwar  a  phump  o'r  glochyboreu;  o  bump  i  chwech  cymerant 
lyfr  gweddi  gyffredin,  gyda  chyfarwyddiadau  o  air  Duw  yn  y  capel. 
O  chwech  i  ddeg  arferant  naill  ai  efrydiaeth  neillduedig  neu  ddar- 
lithiau  cyffredin.  Ciniaw  am  ddeg,  yr  hon  fydd  yn  cynwys  gwerth 
ceiniog  o  gig  eidion  rhwng  pedwar,  a  llymaid  o  gawl  wedi  ei  wneyd 
o'r  cig  hwnw,  gyda  halen  a  blawd  ceirch,  a  dim  arall.  Ar  ol  y 
giniaw  ddiniwed  hon  ânt  i  ddysgu  hyd  bump  y  prydnawn,  pryd  y 
cymerant  swper  heb  fod  lawer  gwell  na'r  giniaw.  Yna  yn  union  at 
eu  gorchwylion — i  ymresymu  yn  nghylch  dyrys  bynciau,  neu  ryw 
efrydiaeth  arall,  hyd  naw  neu  ddeg  o'r  gloch.  Wedi  hyny,  gan  eu 
bod  heb  dân,  y  maent  yn  gorfod  cerdded  neu  redeg  yn  ol  a  blaen  am 
haner  awr  i  dwymno  eu  traed  cyn  myned  i'w  gwely.  Dynion  yw 
y  rhai  hyn  nad  ydynt  yn  blino  ar  eu  poenau,  ond  sydd  yn  flin  o 
herwydd  gorfod  gadael  eu  hefrydiaeth ;  ac  y  mae  amryw  o  honynt 
yn  methu  aros  o  ddiffyg  modd."  Dengys  Syr  Thomas  More  fod 
sefyllfa  efrydwyr  yn  Rhydychain  yn  waeth  fyth.  "  Mae  ysgolheigion 
tlodion  Ehydychain  yn  myned  i  gardota  gyda'u  cydau  a'u  gwaleti, 
ac  yn  canu  o  flaen  drysau  y  cyfoethogion,  pryd  y  bydd  dynion  da,  o 
dosturi  atynt,  yn  cyfranu  at  eu  hangenion." 

Yr  oedd  cylch  yr  addysg  yn  nodweddiadol  o'r  amseroedd.  Dywed 
Ascham  nad  oedd  ef  am  gaethiwo  yr  efrydwyr  i  fod  bob  amser  yn 
syllu  uwchben  eu  llyfrau,  a  rhydd  gyfres  o'r  hyn  fuasai  ef  yn  gymer- 
adwyô  fel  moddion  addysg  y  bobl  ieuainc.  Cynwysai  farchogaeth, 
rhedeg,  trin  arfau,  saethu  gyda  bwa  yn  gystal  a  llawddryll,  neidio, 
codymu,  nofio,  dawnsio,  a  chwareu  ar  offerynau  cerdd,  yn  gystal  ag 
astudio  llyfrau.  Gwelir  nad  oedd  yn  mysg  y  rhai  hyn  yr  un  o'r 
hapchwareuon  segur,  megys  cardiau,  chess,  a'r  cyffelyb,  y  rhai  sydd 
a  thuedd  uniongyrchol  i  gynen  ac  oferedd. 

Llenoriona  Er  na  ddangosodd  Elisabeth  unrhyw  gefnogaeth 

Llenyddiaeth.  arbenig  i  lenyddiaeth,  eto  cododd  amryw  o  ser  dysglaer 
llenyddiaeth  Seisnig  dan  ei  theyrnasiad.  Yr  ydym  eisoes  wedi 
coffa  enwau  More  a  Cranmer,  ac  eraill  o'u  cydoeswyr,  yn  y  benod 
o'r  blaen.     Bernir  mai  rhai  o  weithiau  More,  ac  yn  eirwedig  ei  lyfr 


ADDYSG    A    LLENYDDIAETH.  297 

ar  "Hanes  Bywyd  a  Theyrnasiad  Edward  V.,"  yw  y  cyfansoddiadau 
cyntaf  yn  yr  iaith  a  deilyngant  eu  galw  yn  glasurol.  Cranmer  oedd 
yr  ysgrifenydd  mwyaf  yn  mysg  sylfaenwyr  y  diwygiad  Seisnig.  Nid 
oedd  ei  gyfeillion,  Latimer  a  Bidley,  yn  gymaint  o  ysgrifenwyr  ag 
o  bregethwyr.  Yr  oedd  Boger  Ascham,  hen  ysgolf  eistr  y  frenines 
Elisabeth,  yn  awdwr  o  radd  uehel.  Ei  brif  lyfrau  oeddent  y 
"Toxophilus"  a'r  "Schoolmaster."  Yn  1553  cyhoeddodd  Wilson  ei 
"Art  of  Rhetorich ;"  Lyly  ei  " Euphues"  yn  1579;  a  Puttenham  ei 
"Art  of  Poesy"  yn  1582.  Gwnaeth  pob  un  o'r  rhai  hyn  ei  ran — 
a  Lyly  fwy  na'r  lleill — i  buro  a  pheríFeithio  yr  iaith  Seisnîg.  Syr 
Phillip  Sidney  hefyd  y doedd  awdwr  enwog,  ac  un  o  brif  ysgolheigion 
yr  oes.  Bu  farw  o  archoll  a  gafodd  yn  mrwydr  Zutphen  yn  1586. 
Ni  chyhoeddwyd  yr  un  o'i  weithiau  yn  ystod  eifywyd;  ond  yn 
ystod  y  deng  mlynedd  dylynol  i'w  farwolaeth,  cyhoeddwyd  ei 
"Arcadia"  ei  "Astrophel  and  Stella"  a'i  "  Defence  of  Poesy" 
"Mae  rhyddiaith  Sidney,"  meddai  Knight,  "y  mwyaf  dylifol  a 
barddonol  yn  yr  iaith  Seisnig;  ond  y  mae  yr  addurn  yn  fwy  o 
fFrwyth  llafur  celfyddydol  nag  o  ddadblygiad  byw  a  naturiol.  Mae 
y  syniadau,  yn  wir,  yn  fwy  barddonoi  na'r  iaith ;  ysbiyd  barddon- 
iaeth  ydyw,  wedi  ei  amgau  mewn  gwisg  areithyddol."  Mae  hanes 
ei  farwolaeth  yn  darawiadol :  archollwyd  ef  yn  farwol  yn  mrwydr 
Zutphen ;  ac  fel  yr  oedd  yn  codi  potel  a  gwin  at  ei  enau,  disgynodd 
ei  lygad  ar  filwr  cyffredin  oedd  yn  nhagfa  marwoìaeth  yn  ei  ymyl. 
Estynodd  Syr  Phillip  y  botel  a'r  gwin  i  hwnw,  a  dywedodd, 4Í  Druan, 
mae  dy  angen  di  yn  fwy  na'r  eiddof  fl!"   ac  yn  y  fan  bu  farw. 

Yn  olaf  yn  mysgawdwyr  rhyddieithol  yrunfed  ganrif  ar  bymtheg 
yr  enwir  Bichard  Hooker,  awdwr  enwog  y  llyfr  a  elwir  "  The  Latos 
of  Ecclesiasticai  Polity"  am  yr  hwn  y  dywedodd  y  pab  Clement  VIII., 
"Mae  y  dyn  hwn,  yn  wir,  yn  teilyngu  yr  enw  awdwr;  daw  amser  à 
mwy  fwy  o  barch  i'w  lyfrau;  oblegyd  y  mae  ynddynt  y  fath  hadau 
anfarwoldeb,  ag  a'u  dwg  yn  mlaen  nes  i'r  tàn  diweddaf  losgi  pob 
dysgeidiaeth." 

Mae  barddoniaeth  y  cyfnod  yn  cynwys  rhan  bwysig  o'i  lenydd- 
iaeth.  Yn  mlaenaf  yn  y  cyfnod  hwn,  fel  bardd  o  ddim  nod,  y  daw 
enw  Arglwydd  Surrey,  yr  hwn  a  ddygodd  y  mesur  penrydd  \blank 
verse)  i'r  iaith  Seisnig.  Cyhoeddwyd  ei  weithiau,  yn  nglŷn  a  gweith- 
iau  bardd  arall  llai  enwog,  o'r  enw  Syr  Thomas  Wyatt,  yn  1557. 
Yn  tra  rhagori  ar  y  rhai  hyn  oedd  Edmund  Spenser,  awdwr  y 
"  Farie  Queen"  argraniad  cyntaf  pa  un  a  gyflwynwyd  i  Elisabeth. 
Ganwyd  Spenser  yn  Llundain,  yn  1553,  a  chyhoeddwyd  ei  weithiau 
yn  mlynyddoedd  olaf  y  ganrif.  Er  nad  ystyrir  ef  y  bardd  mwyaf, 
bernir  fod  ei  farddoniaeth  y  mwyaf  barddonol  o  bob  barddoniaeth  a 
ysgrifenwyd.  Bardd  ydoedd,  a  bardd  yn  unig.  t4Mae  ei  gyfan- 
soddiadau  yn  wir  farddoniaeth,   oll  yn  farddoniaeth,  a  dim  ond 


298  ADDYSG  A   LLENYDDIAETH. 

barddoniaeth."  Rhoddodd  y  werin  ei  dŷ  ar  dân  yn  Cork,  a  llosg- 
wyd  un  o'i  blant,  ei  holl  eiddo,  a  chyfran  o'i  weithiau.  Torodd 
yntau  ei  galon,  a  bu  farw  yn  fuan  mewn  angen. 

Ond  bardd  y  cyfnod  oedd  William  Shakspeare,  yr  hwn  a  aned 
yn  Stratford-on-Avon,  swydd  Warwick,  yn  1564,  ac  a  fu  farw  yn 
1616.  Ystyrir  ei  gyfansoddiadau  chwaryddol  (y  rhai  ydynt  tua 
phymtheg  ar  ugain  mewn  nifer)  y  goreu  o'r  fath  a  ysgrifenwyd 
erioed  mewn  unrhy w  iaith,  ac  yr  ocdd  eu  cyhoeddiad  yn  ddechreuad 
cyfnod  newydd  yn  hanes  llenyddiaeth  y  wlad.  Cyhoeddodd  lawer 
o  gyfansoddiadau  barddonol,  y  rhai  a  ysgrifenodd  gan  mwyaf,  os  nid 
oll,  o  flaen  ei  weithiau  chwaryddol.  Ond  yn  yr  olaf  y  cafodd  ei  feddwl 
nerthol  ac  athrylithgar  o  hyd  i'w  redle  priodol.  Yr  oedd  beirdd 
chwaryddol  eraill  yn  gydoeswyr  â  Shakspeare,  megys  Ben  Jonson, 
yr  hwn  a  alwai  Shakspeare  yn  Rare  Ben ;  Beaumont,  Fletcher,  a 
Messenger.  Yn  mysg  prif  haneswyr  y  cyfnod  yr  oedd  William 
Camden,  o  Lundain,  yr  hwn  a  ysgrifenodd  hanes  Prydain,  dan  yr 
enw  "Britannia;"  John  Stowe,  yr  hwn  aysgrifenodd  hanes  cyffelyb 
dan  yr  enw  "  The  Chronicles  of '  England ;"  a  Syr  Walter  Raleigh..^ 

Cofhodir  enwau  dau  fardd  o  gryn  fri  yn  Ysgotland  yn  y  cyfhod 
hwn,  sef  Dunbar,  yr  hwn  a  elwir  yn  "Chaucer  Ysgotland,"  a 
Lyndsay.  Cymherir  Dunbar  gan  feirniaid  diweddar  i  Burns,  a 
Lyndsay  i  Allan  Bamsay. 

Mae  rhai  llenorion  Cymreig  hefyd  yn  perthyn  i'r  cyfnod  hwn 
sydd  yn  deilwng  o'u  coífa.  Dywedir  fod  William  Salesbury, 
brodor  o  Lanrwst,  a'r  hwn  a  dderbyniodd  ei  addysg  yn  Rhydychain, 
yn  feistr  ar  naw  o  ieithoedd,  heblaw  y  Gymraeg  a'r  Saesneg.  Cy- 
hoeddodd  amryw  lyfrau  yn  haner  olaf  yr  unfed  ganrif  ar  bymtheg; 
ond  y  gwaith  a  anfarwolodd  ei  enw  oedd  ei  gyfieithiad  o'r  Testament 
Newydd,  yr  hwn  a  gyhoeddwyd  yn  1567.  Yn  amser  yr  erledigaeth 
dan  Mary,  preswyliai  Salesbury  yn  mhlwyf  Llansanan,  a  dywedir 
fod  ganddo  yn  ei  dŷ  ystafell  ddirgel  i  ymguddio  ynddi  er  dwyn  yn 
mlaen  ei  lafur  awdurol,  nad  oedd  yn  bosibl  myned  iddi  ond  o'r 
simnai.  Bu  wedi  hyn  yn  aros  am  ddwy  flynedd  gyda  Dr.  Bichard 
Davies  yn  Abergwili,  yn  parotoi  cyfleithiad  o'r  Hen  Destament; 
ond  gadawyd  hwnw  heb  ei  orphen.  Dr.  B.  Dayies  hefyd  o  Gyfìin, 
Conway,  yr  hwn  a  ffodd  i  Geneva  yn  amser  Mary,  ond  a  ddychwel- 
odd  yn  amser  Elisabeth,  ac  a  wnaed  yn  gyntaf  yn  esgob  Llanelwy, 
ac  wedi  hyny  a  symudwyd  i  esgobaeth  Tyddew7i,  oedd  Gymro  dysg- 
edig,  ac  yn  lìenor  o  fri.  Efe  oedd  un  o'r  pump  a  benodwyd  gan  y 
llywodraeth  i  arolygu  y  cyfieithiad  Cymreig  o'r  Bibl,  ac  ymddengys 
mai  efe  oedd  yr  unig  un  a  gymerodd  ran  weithredol  yn  y  gorchwyl. 
Ehoddodd  gynorthwy  hefyd  i  Salesbury  yn  nghyfieithiad  ei  Desta- 
ment.  Un  arall  oedd  Thomas  Huet,  periglor  Cefnllys,  yn 
Mrycheiniog,  yr  hwn  a  gyfìeithodcl  lyfr  y  Datguddiad  i  Salesbury. 


MASNACH   A   ELAETJR.  299 

À  bydd  enw  Dr.  William  Morgak  mewn  coífadwriaeth  fendigedig 
gan  y  Cymry  tra  parhao  eu  hiaith,  oblegyd  iddo,  yn  y  cyfnod  hwn,  eu 
hanrhegu  â  chyíieithiad  o'r  holl  Fibl.  Ganwyd  ef  yn  mhlwyf  Pen- 
machno,  Sir  Gaernarfon;  derbyniodd  ei  addysg  yn  Cambridge;  yn 
1578  derbyniodd  ficeriaeth  Llanrhaiadr-yn-Mochnant,  ac  yno  y  cyf- 
lawnodd  ei  orchwyl  bythgoíìadwy.  Yr  ydym  eisoes  wedi  son  am 
yr  enwog  John  Penry,  yr  hwn  a  syrthiodd  yn  aberth  i'w  sel  dros 
y  gwirionedd,  a  thros  efengyleiddiad  ei  wlad.* 

VII. — MASNACH   A   LLAFUR. 

Mae  y  cyfhod  hwn  yn  adeg  o  chwyldroad  a  chynydd  rhyfeddol 
mewn  masnach  a  Uafur,  nid  yn  unig  yn  y  wlad  hon,  ond  trwy  holl 
barthau  y  byd.  I  amser  Elisabeth  y  geliir  dyddio  dechreuad 
masnach  forwrol  Lloegr  ar  raddfa  eang,  ac  agoriad  llwybrau  mas- 
nachol  â  pharthau  pellenig.  Prif  nwyddau  masnachol  Lloegr 
oeddent  gwlân  a  defhyddiau  dillad.  Rhoddodd  Elisabeth  nodded 
yn  y  wlad  hon  i  luaws  o  ífoedigion  o  Flanders ;  a  chan  fod  y  rhai 
hyny  yn  fedrus  fel  gwehyddion,  buont  yn  gyfnerth  mawr  i  fasnach 
yn  Lloegr.  Yr  oedd  tua  phedair  mil  o  honynt  wedi  ymsefydlu  yn 
Norwich  yn  y  ílwyddyn  1571.  Cefhogwyd  gwneuthuriad  oíferynau 
awch  heíÿd  yn  fawr  gan  y  dyeithriaid  hyn  yn  nghymydogaeth 
Shefìield.  "  Mae  yn  syndod  i  feddwl,"  meddai  hanesydd  o'r 
Netherlands,  "yswm  aruthrol  o  ddefhyddiau  dillad  a  gludir  o  Loegr 
i'r  Netherlands,  yr  hyn  sydd,  yn  ddiau,  a  gosod  y  naill  flwyddyn  at 
y  llall,  yn  llawn  gwerth  miliwn  o  bunau  yn  flynyddol ;  ac  mae  y  rhai 
hyn,  yn  nghyda'r  nwyddau  eraill  a  ddygir  i  ni  gan  y  Saeson,  a'r 
pethau  a  gludir  iddynt  hwy  oddfwrthym  ninau,  yn  cyrhaedd  y  swm 
blynyddol  o  tua  dwy  fìliwn  a  phedwar  can  mil  o  bunau  (£2,400,000), 
yr  hyn  sydd  fantais  annhraethol  i'r  ddwy  wlad,  ac  yn  peri  nad  allai 
y  naill,  heb  fyned  i'r  dyryswch  mwyaf,  hebgor  nwyddau  y  Ilall.,á' 
Dengys  hyn  fod  masnach  Lloegr  a'r  Netherlands  ys  tri  chan  mlynedd 
yn  ol  yn  ddirfawr, — cymaint,  os  nid  mwy,  ac  ystyried  y  gwahaniaeth 
sydd  yn  ngwerth  arian,  ag  sydd  rhwng  Lloegr  y  dyddiau  hyn  ag 
unrhyw  wlad  ar  y  ddaear.  Dyma  y  pryd  y  ceir  yr  hanes  cyntaf  am 
gynllun  dyogeliad  nwyddau.  Dywed  yr  hanesydd  uchod  fod 
marsiandwyr,  o  bob  tu  i'r  môr,  wedi  ymgymeryd  â  ffordd,  trwy  gyd- 
gyfraniadau,  i  ddyogelu  eu  nwyddau  rhag  colledion  ar  y  môr. 

Y  cynydd  masnachol  hwn,  yn  gystal  a  ífurfiad  amry w  gwmnioedd 
masnachol  yn  y  brif-ddinas,  barodd  yr  angen  am  dŷ  cyfleus  yn 
Llundain  i'r  masnachwyr  hyn  i  ymgyfarfod;  ac  yn  1566  y  dechreu- 
wyd  adeiladu  y  Royal  Exchange  gan  y  marsiandwr  enwog,  Syr 
Thomas  Gresham,  ar  ei  draul  ei  hun,  wecli  i  swyddogion  y  ddinas  ei 
*  Gwel  Èees's  Nonconformity  in  Wales. 


300  MAStfACH   A   LLAFIJE. 

anrhegu  â  lle  tair  o  ystrydoedd  at  y  pwrpas.  Llosgwyd  yr  adeilad 
orwych  yn  nhân  mawr  Llundain,  yn  mlien  can'  mlynedd. 

Yr  oedd  cynydd  gwareiddiad  yn  cynyddu  y  galwad  am  haiarn, 
Tua  chanol  yr  1 6eg  ganrif  y  dechreuwj^d  arfer  y  ffwrneisi  toddi  yn  y 
wlad  hon.  Daeth  hon  ynfuan  yn  fasnach  bwysig,  ac  oni  bai  dygiad 
glo  yn  lle  coed  yn  danwydd,  buasai  y  fasnach  wedi  llwyr  ddiílanu  o 
Brydain  ys  blynyddoedd.  Yn  y  seithfed  nwyddyn  i  Elisabeth,  gor- 
fuwyd  atal  ffwrneisi  swydd  Lancaster,  am  fod  angen  brigau  y  coed 
ar  yr  anifeiliaid  yn  y  gauaf. 

Araf  oedd  cynydd  amaethyddiaeth ;  eto  yr  oedd  cynydd  cyffred- 
inol  masnach  yn  rhwym  o  ysbardyno  y  gangen  bwysig  hon  o  lafur. 
Yn  gydfynedol  â'r  cynydd  hwn  y  cawn  y  deddfau  cyntaf  am  wellhau 
ffyrdd  yn  amser  Mary  ac  Elisabeth.  Pasiwyd  chwech  o  gyfreithiau 
gyda  golwg  ar  welliant  y  prif  ífyrdd  yn  amser  Mary,  a  dwy  ar 
bymtheg  yn  amser  Elisabeth ;  ond  ni  ddygwyd  tollbyrth  i  arferiad 
cyn  amser  Charles  II.  Cynyrchodd  gwelliant  y  ffyrdd  welliant 
amaethyddol  mewn  amry w  barthau.  Yr  arferiad  cyffredin  yn  mysg 
ffermwyr  oedd,  ar  ol  cnwd  o  wenith  neu  ryg,  hau  haidd  neu  geirch 
yn  y  gwanwyn,  ac  yna  ei  adael  yn  fraenar.  Yn  amser  Elisabeth 
y  dygwyd  clover  gyntaf  i'r  wlad  hon  o'r  Netherlands,  a'u  prif  was- 
anaeth  oedd  cynenwi  ag  ir-fwyd  pan  fyddai  y  borfa  yn  brin; 
cynorthwyent  y  ffermwr  hefyd  i  gadw  mwy  o  anifeiliaid,  ac  felly 
gael  mwy  o  wrtaith  i'w  dir.  Cyfriíìd  fod  erw  o  dir  da  y  pryd  hwnw 
yn  cynyrchu  o  un  ar  bymtheg  i  ugain  pwysel  o  wrenith  neu  ryg,  un 
ar  bymtheg  ar  ugain  ohaidd,  ac  o  bedwar  i  bump  chwarter  o  geirch. 
Mae  erw  o'r  tir  goreu  yn  awr  yn  cynyrchu  o  bump  ar  ugain  i  ddeg 
er  ugain  o  wenith.  Pris  eyffredin  y  gwenith,  yn  fuan  ar  ol  amser 
cynhauaf,  mewn  blynyddoedd  cynyrchiol,  yn  nechreuad  y  ganrif, 
oedd  oddeutu  ôs.  ypwysel;  8s.  tua  chanol  y  ganrif;  a  15s.  tua'ì 
diwedd.* 

*Mewn  cyfansoddiad  barddonol  tua  chanol  y  ganrif  rhydd  Thomas  Tusser, 
o  Essex,  ddesgrifiad  manwl  o  amaethyddiaeth  y  wlad.  Mae  y  dyfyniad  canlynol 
allan  o'r  "Corn  Harvest :" — 

1  One  part  cast  f  orth  f  or  rent  dne  ont  of  hand. 

2  One  other  part,  f or  seed  to  sow  the  land. 

3  Another  part,  leave  parson  f or  his  tythe. 

4  Another  part,  f or  harvest  sickle  and  scythe. 

5  One  part,  for  plough-wright,  cart-wright,  knacker  and  smith. 

6  One  part,  to  ujDhold  thy  teams  that  draw  therewith. 

7  One  part,  for  servant  and  workman's  wages  lay. 

8  One  part,  iikewise,  for  fill  belly  day  by  day. 

9  One  part,  thy  wife  for  needf ul  things  doth  crave. 
10  Thyself  and  child,  the  last  one  part  would  have. 

Who  minds  to  quote  upon  this  note, 

May  easily  fìnd  enow, 
What  charge  and  pain,  to  little  gain, 

Doth  follow  toiling  plough. 


CYFIAYR,   AEFEEION,   A   DEFODATT    Y   BOBL.  301 

Yn  amser  Elisabeth,  fel  y  dangoswyd  eisoes,  y  dechreuwyd  yr 
hyn  a  ddeallir  wrth  y  gaethfasnach,  sef  dal  negroaid  Affrica,  a'u 
gwerthu  fel  anifeiliaid ;  dan  yr  un  teyrnasiad  hefyd  y  dechreuwyd 
pysgota  môrfilod  (whales).  Dygwyd  tybaco  hefyd  i'r  w^lad  hon 
gyntaf  gan  Syr  Walter  Raleigh,  o  ynys  o'r  enwTobago;  a'r  un  gwr 
ddygodd  y  bytaten  i'r  IwTerddon.  Myn  rhai  i  Hawkins  ddwyn 
pytatw  i'r  ynys  hon  o  New  Spain,  yn  y  flwyddyn  1565.  Dygwyd 
lluaws  o  lysieufwyd  eraill  drosodd  yma  yn  amser  Elisabeth,  y  rhai 
ydynt  wedi  parhau  hyd  heddywT  yn  rhan  bwysig  o  ymborth  y 
trigolion. 

YIII. CYPLWR,    AHEERION,    A   DEEODAT7   Y    BOBL. 

Yr  oedd  cyflwr  y  bobl  yn  gwella  gyda  chynydd  masnach,  llafur,  a 
gwareiddiad,  fel  y  mae  y  cyfnewidiad  yn  agwedd  gyífredinol  y  wlad 
yn  fawr  wrth  gymharu  dechreu  a  diwedd  yr  unfed  ganrif  ar 
bymtheg.  "Amgaethion,"  meddai  Harrison,  "nid  oes 
YTlodion.  yma  fâim  i'w  cael;  yn  wir,  y  cyfryw  yw  rhagorfraint 
ein  gwlad,  trwy  ras  Duw,  a  hynawsedd  ein  tywysogion,  fel,  os  daw 
caethion  yma  o  wledydd  eraiíl,  mor  gynted  ag  y  rhoddant  eu  traed 
ar  ein  tir,  y  maent  mor  ryddion  â'u  meistri."  Ond  parodd  y 
rhyddid  hwn,  yn  nghyda  dinystriad  y  mynachdai,  a  chynydd  pobl- 
ogaeth  y  wlad,  gynydd  mawr  hefyd  ar  dlodion  a  chardoteiwyr. 
Cyfrifìr  poblogaeth  Lloegr  a  Chymru  y  pryd  hwn  o  bump  i  chwe 
miliwn  o  eneidiau.  Daeth  achos  y  tlodion  yn  bwnc  seneddol,  a 
phasiwyd  amryw  gyfreithiau  olynol  i  geisio  llethu  cardoteiaeth 
cynyddol  y  wlad.  Y  gyfraith  unwaith  oedd  fod  yn  rhaid  i  gardotyn 
gael  trwydded  oddiwrth  yr  ynad  heddwch,  ac  yr  oedd  yn  rhaid 
iddo  beidio  myned  dros  derfynau  ei  ardal  neu  ei  blwyf  ei  hun.  Os 
efrydydd  fyddai  y  cardotyn,  byddai  yn  rhaid  iddo  gael  trwydded 
gan  ganghellydd  y  brif-ysgol.  Wedi  hyny  pasiwyd  cyfraith  i  beri 
i  bregethwyr  ac  eraill  gasglu  rhoddion  gwirfoddol  er  diwallu 
tlodion  eu  hardaloedd,  ac  ychwanegid  cospedigaethau  trymion  ar 
grwydriaid  cardoteiol,  os  byddent  yn  alluog  i  ddylyn  unrhyw 
orchwylion.  Yr  oedd  pob  un  felly  i  gael  ei  ystyried  yn  ddyhiryn, 
ac  awdurdod  gan  y  neb  a  fynai  i'w  ddal,  a'i  orfodi  i  weithio  am  ei 
fwyd  a'i  ddiod;  ac  os  rhedai  i  ffwrdd,  llosgnodid  ef  â'r  ìlythyren  V 
(villain)*  ac  ystyrid  ef  yn  gaethwas  i'w  feistr  am  ddwy  flynedd,  ac 
awdurdod  gan  y  meistr  i'w  orfodi  i  gyflawni  unrhyw  galedwaith 
gyda  fflangellau  a  chadwynau.  Os  rhedai  ymaith  yr  ail  waith, 
llosgnodid  S  fslavej  ar  ei  rudd,  a  dyfernid  ef  yn  gaethwas  i'w  feistr 

Yet  farmer  may  thaiik  God,  and  say, 

For  yearly  sucli  good  hap ; 
Well  fare  the  plough,  that  sends  enow, 

To  stop  so  mauy  a  gap< 


302  CYFLWB,    AEEEUIOST,    A   DEFODAIT    T    BOBL. 

âros  ystod  ei  oes.  Os  rhedai  ymaitli  drachefn,  yr  oedd  i  ddyoddef 
marwolaeth  fel  drwg-weithredwr.  Yr  oedd  awdurdod  i  gymeryd 
plant  o  bump  i  bedair  ar  ddeg  oed  a  ddelid  yn  cardota  i  íýny,  yn 
feibion  a  merched,  ac  heb  ganiatad  eu  rhieni,  i'w  rhwymo  i  brentis- 
iaeth,  neu  eu  gosod  mewn  gwasanaeth.  Newidid  y  cyfreithiau  hyn 
yn  fynych;  ond  yn  1562,  pasiwyd  deddf  yn  awdurdodi  ynadon  i 
osod  treth  ar  bersonau  anewyllysgar  i  gyfranu  at  y  tlodion,  a'u  taflu 
i  garchar  os  na  thalent.  Yr  oedd  y  llymder  blaenorol  yn  cael  ei 
arfer  yr  un  fath  tuag  at  y  crwydriaid  a  heidient  dros  y  wlad;  yr 
oeddent  i  gael  eu  fflangellu,  eu  llosgnodi,  llosgi  darnau  o'u  clustiau 
ymaith,  a'u  rhoddi  i  farwolaeth  os  parhaent  i  droseddu.  Ond  o'r 
diwedd,  yn  y  ílwyddyn  1601,  pasiwyd  yr  Act  nodedig  a  elwir  ý 
43ain  i  Elisabeth,  yr  hon  yw  syifaen  holl  drefhiadau  cyfraith  y 
tlodion  hyd  y  dydd  hwn. 

Un  prawf  amlwg  o'r  cynydd  cyffredinol  oedd  yn 
myned  yn  mlaen  y  pryd  hwn  ydoedd  gwelliant  adeil- 
adau  ac  anedd-dai.  Fel  yr  oedd  y  teimlad  o  ddyogelwch  yn 
cynyddu,  daeth  y  mawrion  i  adael  eu  hen  gestyll  trymaidd,  ac  i 
drigo  rnewn  palasau  teg,  y  rhai  a  adeiledid  yn  ol  yr  arddull  Elisa- 
bethaidd,  fel  y  gelwid  ef.  Os  na  fyddai  ceryg  yn  gyfleus,  adeiledid 
y  tai  â  phriddfeini,  neu  goed  wedi  eu  gorchuddio  â  phlastr; 
byddai  wyneb  y  palasau  yn  hir  ac  yn  gyífredin  ar  ífurf  E — ,  y 
llythyren  gyntaf  yn  enw  y  frenines;  a'r  ífenestri  yn  fawr,  a  lluosog, 
ac  yn  gwasgu  allan  ar  ffurf  grymaidd.  Cwynai  Bacon  fod  rhai  o'r 
palasau  hyn  mor  llawn  o  wydr  fel  yr  oedd  yn  anhawdd  i  ddyn  allu 
gwybod  pa  le  i  fod  allan  o'r  haul.  Yr  oedd  y  ffenestri  hyn  yn 
gwneyd  y  tŷ  i  ymddangos  yn  fwy  prydferth,  ond  yr  oeddent  yn  ei 
wanhau,  ac  yn  ei  wneyd  yn  oerach  y  gauaf. 

Adeiledid  tai  y  bobl  gyffredin,  gan  mwyaf,  o  goed  wedi  eu  taclu 
yn  frame-worlc,  a'u  gorchuddio  â  dellt  a  phlastr.  Mewn  trefi  byddai 
yr  ystafelloedd  uchaf  yn  eangach,  ac  yn  crogi  dros  y  parthau  isaf. 
Yr  oedd  y  tai  yn  y  wlad  yn  Uai  na'r  tai  presenol,  ac  yn  cael  eu  gwneyd 
yn  fynych  o  glai,  eu  gwynu  â  chalch,  a'u  toi  â  brwyn,  acyn  cynwys 
dwy  ystafell.  Nid  oedd  y  ffermdai  bychain  nemawr  gwell.  Yr 
oedd  rhyw  fath  o  sinmeiau  iddynt  yn  gyffrediu,  yn  awr,  ac  nid 
gadael  y  mwg  i  fyned  allan  trwy  y  drws  a'r  ffenestri,  fel  cynt.  Yr 
oedd  y  coed  yn  cael  eu  difa  mewn  llawer  parth  gan  y  gweithfeydd, 
a  glo  yn  dyfod  fwy-fwy  i  arferiad,  yr  hwn  a  ddygid  o  Newcastle. 
Ond  yr  oedd  llawer  o  ragfarn  yn  erbyn  mwg  a  thawch  y  glo ;  ac  yr 
oedd  ei  losgiad  yn  cael  ei  wahardd  yn  Llundain,  yn  amser  Elisabeth, 
dros  ystod  eisteddiad  y  senedd,  rhag  niweidio  iechyd  aelodau  o'r 
wlad.  Garw  ac  annghyfleus  oedd  y  tai  o  fewn.  Mewn  palasau, 
mae  yn  wir,  bycldai  y  gwelydd  yn  cael  eu  gorchuddio  â  brethyn 
goreuredig,  neu  addurnwaith  arall,  y  lloriau  yn  cael  eu  haddurno 


CYFIAVR,   ARFEEION,    A    DEEODATT    Y    BOBL.  303 

neu  eu  carpedu,  â  chelfi.  a  llestri  costus  at  wasanaeth  y  teulu ;  ond 
muriau  moelion  geirwon  oedd  yn  y  tai  cyffredin ;  dillad,  byrddau,  ac 
ystolion  o  waith  cartref;  esgidiau  coed  am  y  traed,  a  llestri  coed; 
plâd  pren,  phiol  bren,  a  llwy  bren,  oedd 

"  Yr  hen  amser  gynt 
Pan  oedd  Bess  yn  teyrnasu;" 

eto  yr  oedd  y  rhan  fwyaf  yn  llwyddo  i  fy  w  yn  o  gysurus  yn  nghanol 
cymaint  o  annghyfleusderau.  Dywedai  yr  Ysbaeniaid  yn  amser 
Mary,  wrth  gydmaru  tai  a  bywioliaeth  y  bobl, — "Mae  y  Saeson  yn 
gwneyd  eu  tai  o  goed  a  llaid,  ond  y  maent  yn  byw  ynddynt  fel 
breninoedd." 
Ymborth.  Nid  ydym  i  gasglu  oddiwrth  hyn  fod  ymborth  beu- 
nyddiol  y  dosbarth  cyffredin,  nac  hyd  y  nod  y  dosbarth 
uwchlaw  iddynt,  yn  foethus,  o'i  gydmaru  â'r  hyn  ydyw  yn  awr. 
Ni  fwyteid  bara  gwenith  pur,  niewn  teuluoedd  eyfrifol,  ond  ar 
achlysuron  neillduol.  Bara  tywyll  a  garw  fyddai  y  bara  cyffredin, 
wedi  ei  wneyd  weithiau  o  wenith  a  rhyg,  neu  fran,  neu  haidd  a 
cheirch  a  phys  yn  gymysg.  Y  cigfwyd  cyffredin  oedd  eidion, 
defaid,  moch,  ac  ednod.  Gwnelid  prydiau  mynych  o  fara  tywyll  a 
llaeth  enwyn,  neu  gig  moch,  neu  gaws  ceulfraen  fcnrdsj.  Yr  oedd 
amryw  lysiau  gerddi  hefyd  yn  dyfod  i  arferiad  yn  niwedd  y  ganrif, 
megys  bresych  (cabbages),  panas,  moron  (carrots),  melon,  pompiwn, 
a'r  cyffelyb.  Yr  oedd  caws,  ymenyn,  ac  wyau  yn  dyfod  i  fwy  o 
arferiad. 

Nid  oedd  tê  na  chofn  yn  adnabyddus  y  pryd  hwn ;  a'r  ddiod 
gyffredin  oedd  cwrw.  Yr  oedd  yn  cael  ei  ddarllaw  yn  y  teuluoedd, 
weithiau  yn  wanach,  ac  weithiau  yn  gryfach.  Ànfynych  y  rhoddid 
hops  yn  y  cwrw  cyn  y  ganrif  nesaf.  Desgrifìa  Harrison  ei  ffordd  o 
ddarllaw  yn  1586.  O  wyth  pwysel  o  frag,  haner  pwysel  o  wenith, 
a  haner  o  geirch,  darllawai  ddau  can  galwyn  o  gwrw.  Byddai  y  cwrw 
goreu  a  gedwid  yn  gyffredin  dros  flwydd  oed,  ac  nid  ystyrid  ef  yn 
gyfaddas  i'r  teulu  heb  fod  dros  fis  oed.  Yr  oedd  gwin,mêdd,  ac  am- 
ryw  wlybyroedd  meddwol  eraill,  mewn  cryn  arferiad  hefyd.  Llygr- 
wyd  y  wlad  i  raddau  helaeth  gan  flys  at  y  diodydd  hyn,  ac  ymdyrai 
y  bobl  at  eu  gilydd  i'r  tafarndai  i  yfed  a  meddwi.  Gelwid  y  cwrw 
a  werthid  yn  gyffredin  yn  y  tafarn  yn  "hujfcap"  ac  ar  enwau  eraill, 
er  dangos  ei  nodwedd  ef,  neu  gariad  y  bobl  ato;  megys  "ci 
drwg,"  "bwyd  yr  angel,"  "llaeth  y  ddraig,"  a'r  cyffelyb.  Yrs  tri 
chan  mlynedd  yn  ol,  yr  oedd  Lloegr  yn  diraddio  ei  hun  gyda'r 
diodydd  dinystriol  hyn,  ac  y  mae  wedi  parhau  i  wneyd  hyny  hyd 
heddyw. 

Amser  prydiau  bwyd  dan  Elisabeth  oedd,  boreufwyd  am  wyth, 
yn  cynwys,  mewn  teulu  eyfrifol,  bara  a  chwrw,  neu  gig,  ac  wyau; 
ciniaw  am  un  ar  ddeg;  a  swper  am  chwech.     Yn  y  cyfnod  hwn  y 


304  CYELWE,   AHEEItlOH,   A   DEEODATJ   Y   BOBÍ/. 

dechreuwyd  arfer  llieiniau  ar  y  byrddau  wrth  fwyta,  ar  y  rhaî  y 
gosodid  llwyau,  cyllill,  a  napcynau.    Nid  oedd  ffyrch  fforhs)  mewa 
arferiad  yn  y  wlad  lion  y  pryd  hwnw  ;  ond  yr  oedd  yn  rhaid  i'r  cyllili 
wasanaethu  eu  lle,  yr  hyn  a  barai  i  fysedd  y  llawT  chwith  dalu  ymwel- 
iadau  mynych  â'r  plâd,  a  throsglwyddo  tameidiau  oddiarno  i'r  genau. 
Byddai  darpariadau  mawrion  o  ymborth  yn  cael  eu  gwneyd  mewTî 
angladdau,  os  byddai  amgylchiadau  y  teulu  yn  caniatau.     Mewn 
priodsaau,  neu  gyfarfodydd  llawen  yn  mysg  crefftwyr  a  llafurwyr, 
byddai  pob  un  o'r  ymwelwyr  yn  dyfod  â  dysglaid  o  ymborth  gydag 
ef,  er  gwneyd  i  fyny  y  wledd.     Rhoddir  cipolwg  ar  godiad  prisoedd 
ymborth  a  nwyddau  eraill  yn  agos  i  ddiwedd  teyrnasiad  Elisabeth, 
yn  y   "  Stafford  JDialogiie."       "  Nis  gall  y  rhai  o  honom  sydd  yn 
byw  yn  y  wlad,"  meddai  un  o'r  siaradwyr,  "gadw  tŷ  âdau  cant  o 
bunau|y  flwyddyn  yn  awr,  cystalag  y  gallasem  â  dau  cant  o  farciau 
(marlc — 13s.  4c.)  ys  un  mlynedd  ar  bymtheg  yn  ol.     Gellwch  chwi 
goíio,  fy  nghymydog,  y  gallaswn  i  yn  y  dref  hon,  ddeng  mlynedd 
ar  ugain  yn  ol,  brynu  y  mochyn  goreu,  neu  yr  ŵydd  oreu  allaswn 
osod  fy  llaw  arnynt,  am  bedair  ceiniog  ;  ond  yn  awr  costiant  swllt ; 
ceiliog  da   am  dair  ceiniog   neu  bedair;  iar  am  ddwy  geiniog,  a 
chyw  am  geiniog,  ond  yn  awr  costiant  gymaint  ddwy  waith  a  their- 
gwaith.     Yr  un  fath  mae  gyda'r  cig  eidion  a  dafad,     Gwelaishefyd 
gael  cap  am  13c,  cystal  ag  a  gaf  yn  awr  am  2s.  6ch.     Clywsoch  fel 
mae  brethyn  wedi  codi.     Mae  pâr  o  esgidiau  yn  awr  yn  costio  swllt, 
pryd  y  gwelais  yr  amser  y  prynaswn  eu  gwell  am  chwe  cheiniog. 
Nis  gallaf  gael  pâr  o  beclolau  dan  fy  ngheífyl  yn  awr  dan  lOc.  neu 
12c. ;  pryd  yr  wyf  yn  cofìo  mai  y  pris  cytíredin  oedd  chwe  cheiniog." 
Yr   oedd  cyfhewidiadau  mor  fynych    yn  ffasiynau 
Gwisgoedd.     y  gwisgoedd,  fel    y  cymerai  ormod  o  le  i  geisio  eu 
desgrifio.     Dangosai  Elisabeth  ei  hun  lawer  o  falchder  ffol  yn  y  peth 
hwn,   a  dywedir  fod  ganddi  tua  thair  mil  o  wisgoedd  gwahanol. 
Disgynodd  yr  un  nwryd  ar  ei  phobl,  yn  enwedig  y  boneddigesau,  a 
rhoddent  eu  bryd  ar  wisgoedd  gwychion.     Eisteddai  y  merched  yu 
fynych  ar  y  drysau,  er   dangos   eu  hunain  i'r  rhai  a  elent  heibio. 
Gwellhaent   liw   eu  gwynebau  â  golch  prydferth;  ac  i  gadwr  eu 
gwynebau  rhag  yr  haul  a'r  gwynt  wrth  deithio,  gvvrisgent  orchudd  o 
íelfed  du,  a  dau  lygad  gwydr  ynddo,  yr  hyn  a'u  gwnelai  yn  destun 
dychryn  i  lawer  a  gyfarfyddent,  a  dygent  ddrychau  gyda  hwynt,  er 
mwyn   cadw   eu  hunain  yn  daclus.     Gosodid  bri  mawr   ar  wallt 
hefyd;  lliwient  eu  gwallt,  a  gwisgent  ffug-wallt  yn  fynych.    Byddai 
plant  mewn  perygl  o   golli   eu  cydynau  prydferth  os  ceid  gafael 
arnynt  ar  hyd  gongiau  yr  heoly'dd.     Yr  oedd  un  peth,  er  hyny, 
yn  tynu  yn  ol  yn  íawr  yn  mhrydferthwch  y  boneddigesau;  yr  oedd 
eu  danedd  yn   gyffredin  yn  ddu  a  phyclredig.     Priodolir  hyn  i'w 
hoffcler  o  siwgr,  a'u  harferiad  â  thybaco. 


JAMES    I.  305 

Yr  oedd  dygiad  priodol  y  plant  i  fyny  yn  y  teulu  yn  cael 
Y  plant.  e£  eSgeuiUS0  yn  fawr.  Cedwid  awdurdocl  y  rhieni  arnynt 
trwy  ofn  a  dychryn.  Safent  neu  penlinient  yn  ddystaw  yn  mhresen- 
oldeb  eu  rhieni,  ac  ni  feiddient  eistedd  heb  ganiatad;  a  cheryddid 
hwy,  yn  feibion  a  merched,  gyda  dyrnodiau,  tra  fyddent  dan  grong- 
lwyd  eu  rhieni.  Dangosid  yr  unrhyw  awdurdod  yn  amgyichiadau 
eu  priodas ;  gwnai  y  rhieni  y  cytundeb  priodasol  yn  hollol  annibynol 
ar  lais  y  pleidiau  ieuainc. 

Dygwyd  llawer  o  ddyfeisiau  newyddion  i  arferiad  yn  y  cyfhod 
hwn,  ydynt  wediparhau  hydheddyw  i  gefnogi  gwareidcíiad  a  moes- 
oldeb  yn  y  deyrnas ;  megys  dyfeisiad  hosanau,  nodwyddau,  melinau 
papyr,  a'r  newyddiadur.  Er  rhoddi  hysbysrwydd  am  symudiadau 
yr  Armada  Ysbaenaidd  y  cyhoecldwyd  y  newyddiadur  cyntaf  yn  y 
wlad  hon.  Yn  amser  Elisabeth  hefyd  y  dygwyd  y  coach  drosocld  i'r 
wdad  hon  o  Ffrainc.  "  Yr  oedd  y  coach  yn  anghenfll  dyeithr  y 
dyddiau  hyny,  a'r  olwg  arno  yn  taflu  y  dyn  a'r  ceífyl  i  syndod. 
Dywedai  rhai  mai  cragen  môr-granc  o  China  ydoedd,  ac  eraill  mai 
teml  baganaidd,  yn  yr  hon  yr  addolid  y  diafol  gan  y  canibal- 
iaid,  ydoedd."  Ond  cyn  hir  daethant  i  ddeall  ei  ddyben  a'i  ddef- 
nyddioldeb  yn  well. 


PENOD  VII. 

O  ESGYNIAD  JáMES  I.  HYD  ADFEHIAD  ChAüLES    II. — 1603 1660, 


i. — james  i. — 1603 — 1625. — (tetjetj  sttjaht). 

Ab  farwolaeth  Elisabeth  disgynodd  coron  Lloegr  i  James  VI.  o 
Ysgotland,  mab  Mary  Quee?i  of  tfcots,  ac  orŵyr  Margaret,  merch 
hynaf  Henry  VII.  Yr  oedd  y  Pabyddion  wedi  ceisio  cael  gan 
frenin  Spain  i  hawlio  yr  orsedd  i'w  ferch;  ac  eraill,  gyda  chenad  y 
pab,  dros  ddwyn  achos  Arabella  Stuart,  merch  i  frawd  tad  James, 
yr  hon  oedd  yn  enedigol  o  Loegr ;  ond  yr  oedd  Elisabeth  wedi  enwi 
James  yn  olynydd,  a  phobl  Lloegr  yn  gyífredin  yn  edrych  ar  y 
fantais  o  uno  Lloegr  ac  Ysgotland,  yn  fwy  na'r  anfri  neu  y  diflas- 
dod  o  ymostwng  i  benadur  Ysgotaicld,  gan  gofìo  gair  Henry  VII., 
y  buasai  y  mwyaf  yn  tynu  y  lleiaf  ato  ei  hun.  Felly  cyhoeddwyd 
James  gyda'r  unfrydedd  a'r  llawenydd  mwyaf ;  a  daeth  James  VI. 
o  Ysgotland  yn  James  I.  o  Brydain  Fawr.  Yr  oedd  y  brenin  yn 
awr  yn  36ain  mlwydd  oed,  yn  briod  ag  Anne,  chwaer  brenin  Den- 
mark,  a  chanddo  dri  o  blant,  Henry,  yn  ddeng  mlwydd;  Elisabeth, 
yn  wyth,  a  Charles  yn  dair  oed.     Yr  oedd  wedi  cael  y  manteision 


306  JAMES    I, 

addysg  goreu  o  fewn  ei  gyrhaedd;  ond  yr  oedd  ei  syniadau  am  ei 
awdurdod  freninol  yn  eithafol  a  chyfeiliornus ;  yr  oedd  yn  falch  a 
gormesol;  ond  gan  ei  fod  o  feddwl  gwanaidd  ac  ofnus,  yr  oedd  bob 
amser  yn  groes  i  ryfel,  yr  hyn  oedd  yn  gydweddol  iawn  â  theimlad 
ac  â  mantais  y  wlad  ar  y  pryd. 

Ar  y  5ed  o  Ebrill,  1603,  gadawodd  James  ^dinburgh,  i  ddyfod  i 
"  wlad  yr  addewid,"  fel  y  galwai  Loegr.  Ac  yr  oedd  yn  ddyrchafiad 
mawr  iddo  gael  ei  symud  o  ganol  cyllid  prin,  a  gerwindeb  pobl 
Ysgotland,  i  ganol  llawnder,  gwychder,  ac  anrhydedd  y  sedd  uchaf 
yn  Ewrop.  Rhedai  y  bobl  yn  dyrfaoedd  i'w  lon-gyfarch  ar  ei  daith; 
ond  yr  oedd  mor  wahanol  yn  ei  orymdaith  freninol  i  Elisabeth,  fel 
y  cafodd  y  bobl  eu  siomi.  Yr  oedd  ei  wisg  yn  gyffredin  ac  anwych, 
ei  berson  yn  anolygus,  ei  dafod  yn  fwy  na  llonaid  ei  safh,  ac  yn 
gwneyd  ei  ymadrodd  yn  glogyrnaidd ;  ac  yr  oedd  yn  anroesawus  a 
diserch  tuag  at  y  bobl.  Parodd  hyn  i'w  boblogrwydd  ddiflanu  agos 
yn  llwyr  cyn  iddo  gyrhaedd  y  brif-ddinas. 

Ychwanegodd  James  yr  Ysgotiaid  canlynol  at  y  Cynghor  Seisnig; 
Duc  Lenox,  Iarll  Mar,  Arglwydd  Hume,  Arglwydd  Rinloss,  Syr 
George  Hume,  a  Syr  James  Elphinstone;  ond  gadawodd  lywodraeth 
achosion  y  deyrnas  yn  nwylaw  y  swyddogion  Seisnig,  fel  o'r  blaen, 
y  blaenaf  o  ba  rai  oedd  Cecil  yr  ysgrifenydd.  Gwlawiodd  y  brenin 
íFafrau  yn  ddibrin  ar  ei  ddeiliaid  o  bob  cenedl.  Creodd  Cecil  yn 
Iarll  Salisbury,  Arglwydd  Buckhurst  yn  Iarll  Dorset,a  Philip,  brawd 
Iarll  Penfro,  yn  Iarll  Montgomery;  ac  yn  mhen  chwech  wythnos, 
yr  oedd  wedi  rhoddi  urdd  marchog  i  dros  ddau  cant  o  bersonau. 
Rhyddhawyd  Iarll  Southampton  o'r  Tŵr,  a  dychwelwyd  ef  a  mab 
Iarll  Essex  i'w  hetifeddiaethau  a'u  hanrhydedd.  Derbyniwyd 
Thomas  Howard,  mab  Duc  Norfolk,  a  Henry,  brawd  y  duc,  i'r 
Cynghor,  a  gwnaed  y  cyntaf  yn  Iarll  Suffolk,  a'r  olaf  yn  larll 
Northampton.  Daeth  cenadau  oddiwrth  wahanol  benaduriaid 
Ewrop  i  lon-gyfarch  y  brenin  ar  ei  esgyniad  i'r  orsedd.  Yr  enwocaf 
o'r  cenadau  hyn  oedd  Rosni,  cenadwr  Henry  IV.  o  Ffrainc,  yr  hwn 
a  adnewyddodd  â  James  y  cytundeb  rhwng  y  ddwy  wlad  i  amddiffyn 
y  Taleithiau  Unedig,  a'r  hwn  a  alwai  brenin  Lloegr  y  "ffwl  doethaf 
yn  holl  wledydd  cred."  Coronwyd  James  ar  y  17eg  o  Orphenaf, 
tra  yr  oedd  angau  yn  medi  y  trigolion  gyda  phla  dinystriol. 

Prin  yr  oedd  James  wedi  eistedd  ar  ei  orsedd  newydd  pan  gafwyd 
allan  fod  mwy  nag  un  fradwriaeth  ar  droed  yn  ei  erbyn,  y  rhai  a 
adwaenir  wrth  yr  enw  "  Bye"  a  u  Main."  Y  prif  offerynau  yn  y 
"  Bye  Píot"  oedd  Watson  a  Clarke,  dau  offeiriad  Pabaidd,  a  Mark- 
ham,  boneddwr  Pabaidd  arall.  Llwyddodd  y  rhai  hyn  i  gael 
cefnogaeth  George  Brooke,  brawd  Arglwydd  Cobham,  ac  Arglwydd 
Grey,  blaenor  ieuanc  y  Puritaniaid.  Yr  oedd  anniddigrwydd  i 
lywodraeth    ormesol  y  brenin  yn  peri  i  bersonau   o   olygiadau 


JAMES    I.  307 

gwahanol  ymuno  yn  ei  erbyn.  Bwriadai  y  bradwyr  gymeryd  y 
brenin  i  fyny,  a'i  daflu  i  garchar,  nes  ei  ortbdi  i  newid  aelodau  ei 
Gynghor,  a  chaniatau  goddeflad  i'r  grefydd  Babaidd.  Ond  pan 
ddeaílodd  Grey  fod  cymaint  o  elfen  Babaidd  yn  y  gyfrinach, 
enciliodd  oddiwrthynt.  Daeth  Cecil  i  wybod  am  y  symudiad,  a 
chymerwyd  i  fyny  y  rhai  oeddent  â'r  llaw  flaenaf  yn  y  peth. 

Y  prif  ddwylaw  yn  y  Main  Plot  oedd  Syr  Walter  Haleigh, 
Arglwydd  Cobham,  a  George  Brooke.  Yr  oedd  y  rhai  hyn  wedi 
cael  eu  siomi  yn  y  llywodraeth  newydd,  a  Baleigh  a  Cecil  wedi 
dyfod  yn  elynion  penderfynol.  Dywedir  mai  amcan  y  frad- 
wriaeth  hon  oedd  codi  Arabella  Stuart  i'r  orsedd  trwy  gymhorth 
byddin  o  Spain.  Ni  wyddis  trwy  ba  foddion  y  cafwyd  allan  y 
syniadau  dirgelaidd  hyn.  Cymerwyd  Raleigh  a'r  lleill  i  fyny. 
Dygwyd  ei  achos  yn  mlaen  gyda  llymdra  anesgusodol  gan  Coke,  y 
cyfreithiwr  cyffredinol;  ac  er  nad  oedd  y  profìon  yn  ei  erbyn  ond 
aneglur  a  gwanaidd,  er  syndod  i  bawb  dygodd  y  rheithwyr  ddedfryd 
o  deyrn-fradwriaeth  yn  ei  erbyn,  a  dedfrydwyd  ef  i  farw.  Dywedai 
Baleigh  "ei  bod  y  ddedfryd  fwyaf  annghyfiawn  a  roddwyd  ar  ddyn 
erioed."  Dywedodd  y  brenin,  pan  ddygwyd  y  newydd  iddo,  ei  fod 
ef  yn  gwedclio  na  chai  rheithwyr  o  Middlesex  byth  eistedd  ar  ei 
achos  ef.  Tarawyd  Coke  ei  hun  gan  y  ddedfryd  ddyeithr,  a  dywedai 
nad  oedd  yn  dysgwyl  am  ei  bath.  Dywed  Osborne  i  rai  o'r  rheith- 
wyr  wedi  hyny  fod  ar  eu  gliniau  o  flaen  Baleigh  yn  gofyn  eî 
faddeuant.  Beth  bynag,  caniatawyd  ei  fy wyd  iddo,  taflwyd  ef  i'r 
Tŵr,  a  chadwyd  ef  yn  garcharor  yno  am  dros  ddeuddeng  mlynedd. 
Arbedwyd  by wydau  Grey,  Cobham,  a  Markham  hefyd,  yr  hyn  a 
wnaed  pan  oeddent  ar  yr  arteithglwyd,  yn  barod  i  osod  eu  penau  ar 
y  plocyn.  Gwaharddwyd  y  deyrnas  i  Markham;  difeddianwyd 
Cobham  o'i  etifeddiaeth  a'i  swyddi,  a  bu  farw  yn  mhen  rhai  blyn- 
yddoedd  yn  y  trueni  dygnaf.  Bu  farw  yr  ieuanc,  y  gwrol,  a'r 
uchelfrydig  Grey  yn  mhen  deng  mlynedd,  yn  garcharor  yn  y  Tŵr. 
Torwyd  pen  Brooke,  a  chrogwyd  Watson  a  Clarke,  a  thynwyd  eu 
hymysgaroedd  allan  tra  yr  oeddent  eto  yn  fyw. 

Edrychai  y  Puritaniaid  yn  mlaen  at  esgyniad  James  gyda  llawer 
o  obeithion,  gan  ei  fod  ef  wedi  ei  fagu  dan  gysgod  Eglwys  Bres- 
byteraidd  Ysgotland.  Anfonasant  ddeiseb*  i'r  brenin  pan  ar  ei 
daith  o  Ysgotland  i  Lundain,  wedi  ei  harwyddo  gan  wyth  cant  o 
offeiriaid  Seisnig,  yn  gofyn  am  ddiwygiad  yn  seremoniau  a  dysg- 
yblaeth  yr  eglwys.  Yn  mysg  pethau  eraill  ceisient  am  ddileu  yr 
arferiad  o  wneyd  arwydd  y  groes  wrth  fedyddio,  a  gweinyddiad 
bedydd  gan  fenywod ;  peidio  gwisgo  y  cap  na'r  offeren-grys  yn  y 
gwasanaeth,  na  modrwy  mewn  priodas;  dyddimu  y  bedydd  esgob, 

*Mil-Ddeiseb  y  gelwid  hi,  am  y  bwriedid  iddi  gael  ei  harwydd-nodi  gan  fil  o 
weinidogion. 


308  JAMES    I. 

ymwrthod  â'r  apocryplia  yn  y  gwasanaeth  eglwysig,  ac  amryw 
bethau  cyfíelyb.  Daeth  y  ddwy  brif-ysgol  allan  yn  selog  yn  erbyn 
y  synmdiad,  ac  o  blaid  yr  eglwys  fel  yr  oedd.  Ond  nis  gallasai  y 
brenin,  yr  hwn  oedd  wedi  ei  godi  i  fyny  yn  Eglwys  Bresbyteraidd 
Ysgotland,  gydag  unrhyw  weddeidd-dra,  ddirmygu  y  fath  ddeiseb. 
Felly  cyhoeddwyd  cynadledd  i'r  ddwy  blaid,  i  gyfarfod  yn  ei 
bresenoldeb  ef  a'i  Gynghor  yn  Hampton  Court,  i  ddadleu  yr  achos, 
ac  i  basio  mesurau  gyda  golwg  ar  drefhiadau  eglwysig. 

Cyfarfu  y  gynadledd  ar  y  1 4eg  o  Ionawr,  1 604.  O  blaid  yr  eglwys 
yr  oedd  yr  archesgob  Whitgift,  Bancroft,  esgob  Llundain,  saith  o 
esgobion  eraill,  ac  wyth  o  uchel  swyddogion  eraill.  Nid  oedd  ond 
pedwar  o  du  y  Puritaniaid — Dr.  Èeynolds  a  Sparks,  proífeswyr 
duwinyddiaeth  yn  Rhydychain ;  a  Knewstubs  a  Chatterton  o  Cam- 
bridge.  Eisteddai  y  brenin  ei  hun  yn  liy wydd  y  gynadledd,  a  chymerai 
y  rhan  benaf  yn  y  ddadl  o  blaid  yr  eglwys.  Ni  chaniatawyd  i'r  Puri- 
taniaid  fyned  i  mewn  y  dydd  cyntaf.  Ar  yr  16eg,  ceisiodd  y  brenin 
gan  y  Puritaniaid  ddwyn  eu  gwrthddadleuon  yn  mlaen,  ac  atebai 
James  hwynt  ei  hunan.  O'r  diwedd  collodd  James  ei  dymher. 
Dy  wedodd  eu  bod  am  gael  Presbyteriaeth  Ysgotaidd,  yr  hyn  nad 
oedd  yn  cytuno  ag  unbenaeth  mwy  nag  oedd  Duw  a  diafol.  "Felly," 
ebai,  "cyfarfyddai  Jack,  a  Tom,  a  Wil,  a  Dick,  a  gwawdient  fl  a'm 
cynghor  wrth  eu  pleser.  Aroswch,  atolwg,  am  un  saith  mlynedd 
cyn  ceisio  hyn  genyf,  yna,  os  cewch  íi  yn  gestog  a  thew,  a  fy  mhib- 
ellau  gwynt  wedi  eu  hystwfìio,  efallai  y  gwrandawaf  arnoch ;  oblegyd 
unwaith  y  caffo  y  llywodraeth  yma  ei  chodi,  bydd  anadl  yn  sicr  o 
gael  ei  chadw  ynof ;  a  chawn  oll  lonaid  ein  dwylaw  o  waith.  Gan 
hyny,  Dr.  Reynolds,  hyd  nës  y  gweloch  íi  wedi  myned  yn  ddiog, 
gadewch  fl  yn  llonydd."  Yna  trodd  at  yr  esgobion,  a  dywedodd, 
"  Fy  arglwyddi,  gallaf  ddiolch  i  chwi  am  fy  uchaíìaeth;  oblegyd  os 
unwaith  yr  ewch  chwi  allan,  a'r  rhai  hyn  ddyfod  i  mewn,  gwn  beth  a 
ddaw  o  fy  uchafìaeth;  oblegyd  heb  esgob,  heb  frenin."  Yna 
gofynodd  i  Peynolds  os  oedd  ganddo  ychwaneg  i'w  ddweyd.  Gwelai 
hwnw  nad  oedd  o  un  dyben  i  ddadleu,  arhoddodd  i  fyny.  "Os  hyn 
yw  yr  oll  sydd  genych  i'w  ddyweyd,"  ebe  James,  "gwnaf  i  chwi 
gydymfTurfio,  neu  gyraf  chwi  allan  o'r  wlad,  neu  rywbeth  sydd 
waeth."  Yr  oedd  llawenydd  yr  esgobion  yn  ddifesur  wrth  ymddygiad 
y  brenin.  Dywedai  Whitgift  ei  fod  yn  llefaru  trwy  Ysbryd  Duw. 
"Mae  fy  nghalon,"  ebai  Bancroft,  "yn  toddi  gan  lawenydd  am  fod 
yr  Hollalluog  Dduw,  o'i  fawr  drugaredd,  wedi  rhoddi  brenin  i  ni 
na  fu  ei  fath  oddiar  amser  Crist  ei  hun.  A  dywedai  yr  arglwydd 
ganghellydd  Ellesmere,  na  welwyd  y  fath  gydgyfarfyddiad  rhyfeddol 
o'r  brenin  a'r  oífeiriad  yn  yr  un  person  erioed  o'r  blaen.  Ym- 
ífrostiai  James  ynfawr  yn  ei  Iwyddiant.  "Puprais  hwynt  yn  dda," 
meddai;   "rhedent  o  ddadl  i  ddadl  fel  plant  ysgo]."     Yn  fuan  ar  ol 


JAMES    I.  309 

y  gynadledd  cyhoeddodd  gydag  awdurdod  yr  orsedd  y  cydymffurfiad 
mwyaf  manwl.  Canlynwyd  y  cylioeddiad  hwn  gan  erledigaeth  ar  yr 
annghydffurfwyr,  ac  amddifadwyd  tri  chanto  weinidogion  o'u  byw- 
ioliaethau,  neu  ragorfreintiau  penodol.  Galwyd  senedcl  yn  nghyd  yn 
mis  Mawrth,  ar  fedr  codi  swm  o  arian  i'r  brenin.  Cynygwyd  yno 
leddfu  y  cyfreithiau  yn  erbyn  y  Puritaniaid;  ond  pan  welodd  y 
brenin  nad  oedd  gobaith  am  gyllid,  torodd  y  senedd  i  fyny. 

Cynyrchodd  gormes  James  tuag  at  y  Pabyddion  y  fradwriaeth 
echryslawn  hono  yn  ei  erbyn  ef  a'r  senedd,  a  adnabyddir  wrth  yr 
enw  Bradwriaeth  y  pylor  gwn  (Gunpoiuder  Plot).  Dyfeisydd  y 
weithred  erchyll  oecld  ítobert  Catesby,  bonedclwr  Pabaidd  o 
Swydd  Northampton,  yr  hwn  oedd  wedi  cael  ei  ddirwyo  yn  drwm 
am  gymeryd  rhan  yn  ngwrthryfel  Essex.  Yr  oedd  wedi  bod  am 
dro  mewn  cyfeillach  â'r  Jesuitiaid,  a  phenderfynocld  ar  gynllun  i 
chwythu  y  senedd-clai,  yn  nghyda'r  brenin,  a'i  gynghor,  a'r  holl 
aelodau,  i  fyny  â  phylor,  ar  ddydd  agoriad  y  senedd.  Hysbysodd 
ei  fwriad  yn  gyntaf  i  ddau  Babydd  cyfrifol  o'r  enw  Wright  a 
Winter,  ac  wedi  hyny  i  Guy  Fawkes  a  Percy,  perthynas  i  Iarll 
Northumberland.  Gwnaethant  gyfamod  â'u  gilydd  i  gadw  y  peth 
yn  ddirgel,  a  chadarnhasant  ef  â  llwon  yn  enw  y  Drindod,  ac  â 
chyfranogiad  o'r  sacrament,  yr  hon  a  weinyddwyd  iddynt  gan  y 
Tad  Gerard,  offeiriad  Jesuitaidd. 

Cymerwyd  tŷ  yn  awr  oedd  yn  gysylltiedig  â'r  senedd-dai,  ar 
ardreth  yn  enw  Percy,  a  rhoddwyd  ef  yn  ngofal  Fawkes,  yr  hwn  a 
gymerai  arno  fod  yn  was  i  Percy.  Cymerwyd  tŷ  arall  yn  Lambeth, 
lle  y  gallent  gyfarfod  â'u  gilydd,  a  chasglu  defnycldiau  i  fyned  â'r 
ymgymeriad  yn  mlaen.  Derbyniasant  amryw  bersonau  eraill  o 
bryd  i  bryd  i'w  cyfrinach,  ond  gwnaent  hyny  gyda  gofal  mawr,  a'r 
llwon  mwyaf  difrifol.  Dechreuasant  weithio  ogof  o  seler  y  tŷ  a 
gymerasent,  i  seleri  y  senedd-dai;  a  dygent  y  rhwbel  a  weithient  y 
dydd  i  fyny  trwy  y  tŷ  yn  y  nos,  a  gwasgarent  ef  dros  wyneb  yr 
ardd.  Bu  raid  iddynt  dori  trwy  fur  sylfaen  y  tŷ,  yr  hon  oedd  yn 
naw  troedfedd  o  drwch.  Yr  oedd  seleri  y  senedd-dai  hefyd  yn 
cael  eu  gosocl  ar  ardreth  i  gadw  a  gwerthu  glo,  a  chymerodd  Percy 
un  o'r  seleri  hyn  eto,  yr  hon  oedd  yn  gorwedd  o  dan  Dŷ  yr  Ar- 
glwyddi.  Dygwyd  un  ar  bymtheg  ar  ugain  o  farilau  o  bylor  i'r 
seler;  rhoddwyd  ceryg  mawrion,  a'r  offer  haiarn  fu  ganddynt  yn 
cloddio,  yn  ngyddfau  y  barilau,  a  gorchuddiasant  hwy  â  thanwydd 
a  glo. 

Yr  oedd  y  darpariadau  hyn  wedi  eu  gwneyd  yn  gynar  yn  y  fl. 
1605;  ond,  trwy  ohiriad  unwaith  ac  eilwaith,  nid  oedd  y  senedd  i 
gyfarfod  hyd  y  5ed  o  Dachwedd.  Bu  y  bradwyr  yn  brysur  yn 
ystod  yr  haf  yn  eangu  eu  cynllun.  Aeth  Fawkes  drosodd  i  Flan- 
.ders,  a  chenad  arall  i  Iiufam,    geisio  cymhorth  tramor  i  adsefydlu 


310  JAMES    I. 

pethau  yn  y  wlad  hon  ar  ol  chwyldroad  y  pylor.  Yr  oedd  Catesby 
a  Percy  yn  ddiwyd  yn  ceisio  enill  plaid  Pabyddion  galluog  a  chy- 
foethog  yn  y  wlad  hon.  Llwyddasant  i  gael  Digby,  B,ookwood,  a 
Tresham,  y  rhai  oeddent  i  gasglu  llu  o  Babyddion  ar  y  dydd  penod- 
edig,  dan  rith  cadw  cystadleuaeth  hela.  Fawkes  oedd  wedi  ei 
ethol  i  danio  y  pylor,  ac  yr  oedd  hyny  i  gael  ei  wneyd  trwy  match 
araf,  yr  hwn  oedd  i  gymeryd  chwarter  awr  o  amser  i  losgi  cyn 
cyrhaedd  y  pylor.  Ar  ol  tanio  yr  oedd  i  groesi  yr  afon,  lle  yr  oedd 
llong  yn  ei  aros  i'w  ddwyn  drosodd  i  Flanders  i  arwain  cymhorth 
milwrol  yn  ol. 

Bellach  yr  oedd  y  diwrnod  dychrynllyd  yn  yrymyl,  a'r  gyfrinach 
echryslon,  yr  hon  oedd  yn  awr  yn  hysbys  i  tuag  ugain  o  bei'sonau, 
wedi  ei  chadw  am  flwyddyn  a  haner  yn  ddirgelwch  perífaith  i  bawb 
ond  eu  hunain.  Dysgwylid  y  brenin,  y  frenines,  a'r  tywysog 
Henry,  eu  mab  hynaf,  i  fod  yn  bresenol  ar  agoriad  y  senedd,  yn 
gystal  a  holl  brif  bendefigion  y  deyrnas.  A  bernir,  rhwng  nifer  yr 
ymwelwyr  a  arferent  ymgasglu  ar  y  cyfryw  amgylchiad,  pe  buasai 
amcan  y  bradwyr  yn  cael  ei  gyrhaedd,  y  buasai  deng  mil  ar  ugain 
o  eneidiau  yn  cael  eu  hyrddio  i  dragwyddoldeb  ar  darawiad.  Yr 
oedd  un  peth  eto  yn  achos  petrusder  i  rai  o  honynt.  Tra  yr  oedd 
amryw  yn  foddlon  i  Babyddion  a  Phrotestaniaid  gydsyrthio,  dad- 
leuai  eraill  dros  ddyfeisio  rhyw  ífordd  i  beri  i'w  perthynasau  Pab- 
yddol  fod  yn  absenol  ar  yr  amgylchiad ;  a  hyn  brofodd  yn  fagl 
iddynt.  Ar  y  26ain  o  Hydref,  deng  niwrnod  cyn  dydd  agoriad  y 
senedd,  yr  oedd  Arglwydd  Monteagle,  trwy  ddygwyddiad  anarferol, 
wedi  myned  i  swpera  i  dý  oedd  ganddo  yn  Hoxton;  a  phan  oedd 
wrth  y  ford,  dygodd  ei  was  lythyr  iddo,  heb  ddyddiad  nac  enw 
wrtho,  a'r  hwn  a  gafwyd  gan  ddyn  dyeithr  ar  yr  heol.  Bernir  mai 
Tresham,  ei  frawd  yn  nghyfraith,  a'i  hysgrifenodd.  Yr  oedd  yn 
rhedeg  fel  hyn : — 

"Fy  arglwydd, — Oddiar  y  cariad  wyf  yn  ddwyn  tuag  at  rai  o'ch  cyfeillion,  mae 
genyf  of al  am  eich  dyogelwch  chwi ;  am  hyny  cynghorwn  chwi,  f el  yr  ydych  yn 
gwerthfawrogi  eich  bywyd,  i  ddyfeisio  rhyw  esgus  dros  ahsenoli  eich  hun  o'r 
senedd  hon,  gan  fod  Duw  a  dyn  wedi  cytuno  i  gospi  drygioni  yr  amseroedd  hyn. 
Peidiwch  diystyru  y  rhybudd  hwn,  ond  ymneillduwch  i'ch  gwlad,  lle  y  galloch 
ddysgwyl  y  dygwyddiad  mewn  dyogelwch.  Oblegyd  er  nad  oes  unrhyw  ymddan- 
gosiad  o  gyffro,  eto  dywedaf  y  derbyniant  ergyd  ofnadwy  yn  y  senedd  hon,  ac  ni 
chanfyddant  y  neb  a'u  dryga.  Nis  gall  y  cynghor  hwn  wneyd  niwed  i  chwi,  ond 
gall  wneyd  daioni,  a  bydd  y  perygl  drosodd  mor  gynted  ag  y  llosgoch  y  llythyr 
hwn.  A  gobeithio  y  rhydd  Duw  y  gras  i  chwi  i  wneyd  defnydd  da  o  hono,  i  ofal 
santaidd  yr  hwn  yr  wyf  yn  eich  cyíìwyno." 

Dygodd  Monteagle  y  llythyr  y  noswaith  hono  i  Saìisbury,  ysg- 
rifenydd  y  llywodraeth.  Dangoswyd  ef  i  eraill  o'r  cynghor,  ac  i'r 
brenin  ei  hun ;  tarawyd  James  yn  y  fan  fod  rhy w  ffrwydriad  gan 
bylor  yn  cael  eifwriadu;  ond  rhwystrodd  Cecil  unrhy w  ymchwiliad 
uniongyrchol,  rhag  dychrynu  y  bradwyr.    Aeth  y  swn  am  y  llythyr 


JAMES    I.  311 

i  glustiau  y  bradẃyr,  a  bu  Tresham  dan  arholiad  caled  gan  Winter 
a  Catesby.  Ar  y  4ydd  o  Dachwedd,  y  dydd  nesaf  at  yr  hwn  y 
bwriedid"  agor  y  senedd,  aeth  yr  arglwydd  ystafellydd,  Arglwydd 
Monteagle,  ac  eraill,  i  wneyd  y mch wiliad  trwy  y  senedd-dai.  Daliwyd 
Fawkes  yn  y  seler,  a'r  holl  drefhiadau  gancído  yn  barod.  Dygwyd 
ef  o  flaen  y  cynghor,  lle  yr  ymffrostiai  yn  ei  ddyfais,  ond  ni  chaf- 
wyd  ganddo  gyffesu  nes  ei  roddi  mewn  dirdynfa.  Pan  aeth  y  son 
allan  fod  Fawkes  wedi  ei  ddal,  ffodd  y  bradwyr  eraill  allan  i'r  wlad, 
a  cheisiasant  gyffroi  y  Pabyddion  i  ddyfod  i'w  cynorthwyo  i  wrth- 
sefyll  eu  hymlidwyr.  Lladdwyd  Catesby,  Percy,  a' r  ddau  Wright, 
yn  yr  ymgyrch  i  geisio  eu  dal,  ac  anafwyd  eraill  gan  ffrwydriacl  eu 
pylor  eu  hunain.  Dygwyd  y  lreill  i  Lundain,  ae  ar  ol  eu  poenydio 
yn  druenus,  er  cael  ganddynt  gyffesu,  dedfrydwyd  hwy  i  farw. 
Crogwyd  Robert  Winter,  Digby,  Grant,  a  Bates,  yn  y  pen  gorllew- 
inol  i  St.  Paufs  Churchyard;  a'r  dydd  canlynol  dienyddiwyd  Rook- 
wood,  Thos.  Winter,  Fawkes,  a  Keys,  gyferbyn  â'r  senedd-dai.  Bu 
Tresham  farw  yn  y  Tŵr,  ffodd  yr  offeiriaid  Jesuitaidd,  Gerard  a 
Greenway,  dros  y  môr,  ond  daliwyd  y  llall  (Garnet),  a  rhoddwyd  ef 
i  farwolaeth.  Seintiwyd  hwn  gan  Babyddion  Spain,  a  rhoddwyd  ei 
enw  yn  llechres  y  merthyron.  Carcharwyd  a  dirwy wyd  Arglwyddi 
Montague,  Mordaunt,  a  Stowton,  oblegyd  eu  habsenoldeb  drwg- 
dybus  o'r  senecld;  dirwywyd  Northumberland  o  £30,000,  a  thafl- 
wyd  ef  i'r  Tŵr  clros  weddill  ei  oes.  Penododd  y  Uywodraeth  y  ôed 
o  Dachwedd  yn  ddydd  o  ddiolchgarwch  am  y  waredigaeth  oddiwrth 
"frad  y  pylor  gwn." 

Felly  y  terfynodd  un  o'r  bradwriaethau  echryslonaf  a  gynygiwyd 
erioed  yn  holl  gylch  hanesiaeth,  ac  y  mae  yn  anmhosibl  cael  gwell 
prawf  o  effeithiau  gresynol  crefydd  dwyllodrus  ar  y  meddwl  a'r 
galon.  Er  mor  erchylí  oedd  y  bwriad,  dygid  ef  yn  mlaen  gan 
ddynion  o  gymeriad  cyfrifol,  gan  mwyaf,  a  dynion  yn  medclu  byw- 
ioliaethau  annibynol ;  a  gellir  ychwanegu  fod  rhai  o  honynt  yn 
credu  eu  bod  yn  gwneyd  gwasanaeth  i  Dduw.  6<  Yr  wyf  yn  dawel," 
ebe  John  Grant,  ar  ddydd  ei  ddienyddiad,  "fod  ein  hamcan  mor 
bell  o  f od  yn  bechadurus,  fel  yr  wyf  yn  pwyso  ar  deilyngdod  fy 
ngwaith  yn  cymeryd  rhan  yn  y  fath  weithred  ardderchog,  fel  iawn 
digonol  am  yr  holl  bechodau  a  gyflawnwyd  genyf  dros  ystod  fy 
mywyd." 

Am  y  chwech  neu  y  saith  mlynedd  nesaf  ni  cldygwyddodd  dim  o 
bwys  i  derfysgu  tawelwch  y  deyrnas.  Yr  oedd  y  brenin  yn  awchus 
am  arian,  a'r  senedd  yn  gyndyn  yn  eu  gwrthod,  a  chodai  amrafael- 
ion  achlysurol  rhyngddynt  o'r  herwydd.  Prif  orchwylion  James 
oedd  hela  ac  ysgrifenu,  ab  ymddiriedai  y  gwaith  o  gadw  ei  goffrau 
yn  llawn  i  Robert  Cecil,  Iarll  Salisbury,  yr  hwn  oedd  yn  awr,  fei  ei 
dad  o'i  flaen,  yn  drysorydd—ond  ei  fod  gyda  phenadur  mwy  an- 


312  JAMES    I. 

enwog,  a  senedd  mwy  gwrthnysig ;  ac  nid  oedd  yntau,  er  ei  fod 
yn  graífus  a  galluog,  yn  meddu  ar  gymeriad  teilwng  o'i  gydmaru  ag 
eiddo  ei  dad.  Rhoddodd  ei  iechyd  fíbrdd  o  dan  ei  lafur  a'i  bryder, 
a  bu  farw  Mai  24,  1612. 

Yn  yr  un  flwyddyn  y  bu  farw  y  tywysog  Henry,  yr  hwn  oedd 
wedi  dyfod  yn  eilun  y  bobl.  Yr  oedd  o  ran  ei  berson  yn  hardd, 
hoyw,  a  gwrol,  yn  foesol  ei  gymeriad,  ac  yn  gyfeillgar  à'r  Puritan- 
iaid.  Yr  oedd  yn  gwbl  groes  i'w  dad  yn  ei  chwaeth  a'i  arferion  ; 
ac  yr  oedd  ei  boblogrwydd,  a'i  dueddiad  at  y  grefydd  ddiwygiedig, 
yn  peri  i'w  dad  edrych  arno  yn  fwy  fel  cydymgeisydd  nag  fel  mab. 
Teimlai  hoffder  mawr  yn  Syr  Walter  Raleigh,  ac  arferai  ddweyd, 
"Nid  oes  un  brenin  ond  fy  nhad,  yn  sicr,  a  gadwai  y  fath  aderyn 
yn  y  fath  adargell."  Yr  oedd  James  yn  dyngwr  rhyfygus,  ond  ni 
thyngai  Henry  o  gwbl,  a  mwy  na  hyny,  codai  ddirwy  ar  ei  wein- 
yddion  am  bob  llw,  a  rhoddai  yr  arian  i'r  tlodion.  Unwaith  pan  yn 
hela,  dygwyddodd  i'r  carw  groesi  y  fíbrdd  fawr,  a  lladdwyd  ef  gan 
gigydd  a'i  gi  oedd  yn  dygwydd  myned  heibio.  Mynai  yr  helwyr 
gyfíroi  y  tywysog  i  gospi  y  cigydd,  a  dywedent  pe  buasai  ei  dad 
yno,  y  buasai  yn  tyngu  fel  nas  gallasai  un  dyn  ei  oddef.  "  Yniaith," 
ebe  Henry;  "nid  yw  holl  bleserau  y  byd  yn  werth  llw."  Yr  oedd 
mwy  o  dynu  i'w  lys  nag  i  lys  ei  dad,  a  chan  well  dosbarth  o  bobl, 
yr  hyn  a  barodd  i'r  brenin  ofyn  unwaith,  "A  ydyw  yn  meddwl  fy 
nghladdu  yn  fyw?"  Edrychai  y  Puritaniaid  arno  fel  un  wedi  ei 
anfon  i  berfíeithio  y  diwygiad,  ac  i  waredu  y  wlad  oddiwrth  ormes 
James  a'r  uchel-eglwyswyr,  a  chlywid  y  llinellau  canlynol  yn  fynych 
yn  ngenau  y  bobl : — 

"Henry  the  Eighth  pulled  clown  the  abbeys  and  cells, 
But  Henry  the  Mnth  shall  pull  down  bishops  and  bells." 

Ond  er  mawr  siomedigaeth  y  deyrnas,  bu  y  tywysog  Henry  farw  o 
dwymyn,  Tachwedd  6,  1612,  yn  ei  19eg  mlwydd  o'i  oedran;  yr 
oedd  y  teimlad  yn  fwy  oblegyd  nad  oedd  ei  frawd  Charles  ond  llanc 
afiach  ac  anmhoblogaidd.  Dangosodd  James  y  dideimladrwydd 
mwyaf  annynol  ar  amgylchiad  marwolaeth  ei  fab.  Yn  Hhagfyr, 
gwnaeth  gytundeb  priodas  rhwng  ei  ferch,  Elisabeth,  yr  hon  nad 
oedd  ond  16eg  oed,  â  Frederick,  iarll-deyrn  y  Rhine:  cadwodd  ei 
jSTadolig  gyda'rhollrwysg  arferol,  aphriododd  ei  ferch  yn  Chwefror. 
Ar  y  pryd  yr  oedd  y  Foneddiges  Arabella  Stuart  yn  dihoeni  yn  y 
Tẁr,  heb  un  achos  am  ei  charchariad  ond  ei  bod  yn  disgyn  o'r 
gwaed  breninol.  Yr  oedd  hon,  fel  y  dangoswyd,  yn  disgyn  o  Henry 
VII.,  yn  ddynes  o  gymeriad  uchel,  ac  o  gymhwysderau  uwch  na'r 
cyffredin.  Bu  yn  wrthddrych  eiddigedd  y  frenines  Elisabeth;  ac  ar 
adeg  marwolaeth  hono  gofalwyd  ei  chadw  o  fewn  gafael,  ac  yr  oedd 
James  wedi  gwneyd  ei  feddwl  i  fyny  na  chawsai  ganiatad  i  briodi. 
Beth  bynag,  yn  Gforphenaf,   1610,  priododd  Arabella,  yn  groes  i 


JAMES    I.  313 

ewyllys  y  brenin,  â  Syr  William  Seymour,  mab  Arglwydd  Beau- 
champ,  yr  hwn  oedd  hefyd  yn  ddisgynydd  o  waed  breninol  Henry 
VII.  Dychrynodd  James  wrth  y  newydd,  a  thaflodd  Seymour  i'r 
Tŵr,  a  rhoddodd  Arabella  dan  wyliadwriaeth  yn  nhỳ  Syr  Thomas 
Parry,  yn  Lambeth.  Llwyddodcl  y  gwr  a'r  wraig  i  allu  talu  ymwel- 
iadau  dirgelaidd  â'u  gilydd,  er  hyny;  ond  pan  ddeallodd  y  brenin 
hyny,  gorchymynodd  symud  y  foneddiges  i  Durham.  Gwrthodai 
Arabella  ufuddhau;  ond  dygwyd  hi  ymaith  yn  ei  gwely,  trwy  drais, 
a  rhoddwyd  hi  ar  fwrdd  y  bad.  Effeithiodd  y  driniaeth  arw,  yn 
nghyda  thrallod  ei  meddwl,  ar  ei  hiechyd,  ac  wedi  taer  erfyn, 
caniataodd  James  iddi  gael  aros  mis  yn  Highgate  er  mwyn  ym- 
gryfhau.  Cedwid  hi  yno  dan  wyliadwriaeth  fanwl;  ond,  trwy 
wisgo  mewn  dillad  gwryw,  llwyddodd  i  ddianc.  Daeth  i  Grayesend, 
ac  yr  oedd  yno  long  Ffrengig  yn  barod  i  fyned  â  hi  drosodd  i 
Ffrainc.  Dysgwyliai  gyfarfòd  â'i  gwr  yno;  ond  er  ei  fod  yntau 
wedi  dianc  o'r  Tŵr9  ar  wedd  meddyg,  nid  oedd  wedi  gallu  cyrhaedd 
eto;  ac  yr  oedd  dychryn  cadben  y  llong  gymaint,  fel  y  methodd 
erfyniadau  y  foneddiges  a'i  berswadio  i  aros.  Pan  gyrhaeddodd 
Seymour  yr  oedd  ei  wraig  wedi  myned.  Cytunodd  i  dalu  deugain 
punt  am  ei  ddwyn  yntau  drosodd  mewn  llong  lô. 

Erbyn  hyn  yr  oedd  y  swn  wedi  myned  ar  led  am  ífoedigaeth  y 
carcharorion,  a  hyny  w^edi  peri  y  cyffro  mwyaf.  Anfonwyd  haid  o 
ymlidwyr  ar  eu  hol,  a  chenadau  i'r  Cyfandir  i  erchi  eu  rhoddiad  i 
fyny.  Glaniodd  Seymour  yn  ddyogel  yr  ochr  draw,  ac  ni  roddwyd 
ef  i  fyny  i  ddwylaw  James ;  ond  daliwyd  y  llong  lle  yr  oedd  Arabella 
ar  ganol  y  môr,  dygwyd  y  foneddiges  yn  ol,  a  chauwyd  arni  yn  y 
Tŵr.  Yr  oedd  ei  chalon  yn  prysur  dori;  eto  dywedai  nad  oedd  yn 
gofalu  am  ei  chaethiwed,  os  oedd  ei  gwr  yn  ddyogel.  Aeth  ei  her- 
fyniadau  taerion  gyda  James  am  ei  rhyddid,  yn  gystal  ag  eiriolaeth 
y  frenines  ar  ei  rhan,  oll  yn  ofer.  Ac  o'r  diwedd,  dygodd  ei  goíid 
a'i  hanobaith  ddyryswch  ar  ei  synwyrau;  bu  farw  rhwng  muriau  y 
Tŵr,  ac  mewn  cyflwr  truenus  o  wallgofrwydd,  Medi  27ain,  1615. 
Cawn  weled  yn  nes  yn  mlaen  i  Seymour  dcìyfod  eilwaith  yn  ymlyn- 
ydd  selog  wrth  fab  ei  erlidiwr  presenol. 

Un  o  wendidau  James  oddiar  ei  ddyddiau  boreuaf,  oedd  ei  duedd 
i  gadw  hoíf-ddynion;  ac  er  ei  fod  ef  yn  un  o'r  dynion  mwyaf  hagr 
ac  afler  yn  ei  berson  a'i  wisg,  yr  oedd  gymaint  a'i  ragflaenor  Elisa- 
beth  am  ddynion  golygus  a  gwych  o'i  gwmpas.  Un  o'r  cyfryw  a 
gododd  uchaf  yn  ei  ífafr  oedd  Robert  Carr,  Ysgotiad  tlawd,  yr 
hwn  a  dynodd  ei  sylw  a'i  fryd  pan  nad  oedcl  Carr  ond  ieuanc. 
Gwlawiodd  James  fíafrau  ar  ol  eu  gilydd  arno,  nes  o'r  diwedcl  ei 
wneyd  yn  is-iarll  Ilochester.  Ond  er  fod  ei  ddylanwad  yn  y  llys  yn 
fawr,  ni  chymerodd  unrhyw  ran  yn  materion  y  llywodraeth  tra  fu 
Salisbury  (Cecil)  fyw;  ond  wedi  ei  farwolaeth,  gwnaed  ef  yn  argl- 


314  JAMES    I. 

wydd  ystafellydd,  a  disgynodd  y  gorchwylion  pwysicaf  i'w  law. 
Ac  er  nad  oedd  yn  dal  unrhyw  sefyllfa  swyddogol,  efe  mewn 
gwirionedd  oedd  prif  weinidog  y  deyrnas.  Yr  oedd  yn  ddigon  call 
i  gadw  Syr  Thomas  Overbury — dyn  o  alluoedd  uchel,  ond  o  foesau 
isel — yn  gynghprwr,  yr  hwn  oedd  yn  gwneyd  i  fyny  i  raddau 
helaeth  am  ei  ddiffygion  ei  hun,  a  gallasai  gadw  ei  lwybr  yn  mlaen 
yn  ddyogel  feliy,  oni  buasai  iddo  roddi  ffordd  annghyfreithlon  i'w 
serchiadau. 

Yr  oedd  iarll  ienanc  Essex,  mab  yr  iarll  anífodus  a  ddienyddiwyd 
dan  Elìsabeth,  wedi  priodi  â  Frances  Howard,  merch  Iarll  Suffolk. 
Gan  fod  amcan  penodol  mewn  golwg  i  uno  y  ddau  deulu,  cyflawn- 
wyd  y  briodas  pan  nad  oedd  y  priodfab  ond  pedair  ar  ddeg  oed,  a'r 
briodferch  flwyddyn  yn  ieuangach.  Wedi  priodi  aeth  yr  iarll  i 
orphen  ei  addysg,  ac  i  deithio  i'r  Cyfandir,  a  rhoddwyd  ei  wraig 
ieuanc  dan  ofal  ei  mham.  Daeth  y  foneddiges  yn  hynod  am  ei 
glendid  a  gwychder  ei  ymddangosiad,  a  bu  agos  iddi  swyno  bryd  y 
tywysog  Henry.  Ond  yr  oedd  Rochester,  trwy  oíferynoliaeth 
llythyrau  wedi  eu  hysgrifenu  gan  ei  gynghorwr  Overbury,  wedi 
enill  ei  chalon.  Pan  ddychwelodd  Essex,  yn  mhen  pedair  blynedd 
wedi  priodi,  derbyniwyd  ef  yn  oerllyd  gan  ei  wraig,  a  gwrthodai 
roddi  ei  chyfeillach  iddo.  Yr  oedd  y  rhesymau  a  ddygai  dros  ei 
hymddygiad  yn  ddisail;  a  phe  buasent  yn  wir,  buasai  yn  anhawdd 
gan  ddynes  yn  meddu  teimladau  benywaidd  eu  coffa.  Nid  oedd 
dim  a  foddiai  y  foneddiges  yn  awr  ond  tori  ei  phriodas  ag  Essex,  a 
phriodi  â  Rochester ;  ac  yr  oedd  Rochester  yn  llawn  mor  foddlon. 
Pan  osodwyd  y  peth  o  flaen  Overbury,  gwrthwynebai  y  cyfryw 
imdeb  yn  y  geiriau  cryfaf,  gan  ddyweyd  y  buasai  priodas  â'r  fath 
ddyhiren  a'r  foneddiges  Frances  yn  sicr  o  brofl  yn  ddinystr  iddo. 
Hysbyswyd  cynghor  Overbury  i'r  foneddiges,  yr  hon  yn  ei  nwydau 
a  gynygiodd  fil  o  bunau  i  un  Wood  am  ei  lofruddio.  Gwrthododd 
Wood,  a  dyfeisiwyd  cynllun  arall  i  ddial  ar  Overbury.  Ceisiodd 
Rochester  gan  y  brenin  i'w  anfon  fel  cenadwr  i  Ffrainc  neu  Bwsia, 
a  pherswadiodd  Overbury  ar  yr  un  pryd  ibeidio  ufuddhau;  ac  felly 
taílwyd  ef  i'r  Tŵr  am  ddirmygu  awdurdod  yr  orsedd.  Yr  oedd  y 
rhan  arall  o'r  cynllun  yn  barod;  newidiodd  Iarll  Northampton 
(ewythr  y  wraig  ieuanc)  a  Rochester  swyddogion  y  Tŵr,  ac  ni 
chaniateid  i  berthynas  na  chyfaill  i  Overbury  dalu  ymweliad  ag  ef. 

Llwyddwyd  i  dori  y  briodas  ag  Essex,  ac  yr  oedd  y  rhan  a 
gymerodd  y  brenin  yn  yr  achos  yn  mhell  o  fod  yn  anrhydedd  iddo. 
Gwnaed  Rochester  yn  Iarll  Somerset,  a  phriododd  (Rhagfyr  26, 
1613,)  a  Frances  Howard,  yn  y  capel breninol,  yn  ngwydd  y  brenin 
a'r  frenines.  Dygwyd  y  briodas  yn  mlaen  gyda'r  rhwysg  mwyaf ; 
ymddangosai  y  briodferch  yn  ngwisg  forwynaidd  y  dyddiau,  a'i 
gwallt  yn  hongian  yn  gydynau  modrwyolhyd  eichanol;  acanrheg- 


JAMES    I.  315 

wyd  James  ar  y  diwrnod  â'r  swm  tywysogaidd  o  bum  mil  ar  ugain 
o  bunau  gan  y  priodfab. 

Y  diwrnod  cyn  i  ddedryd  ysgariad  gael  ei  chyhoeddi,  bu  Overbury 
farw  yn  ei  gell.  Claddwyd  ef  gyda  brys  o  fewn  y  Tŵr,  a  rhoddwyd 
y  gair  allan  iddo  farw  o  glefyd  drwg  a  heintus.  Ond  yr  oedd  sî 
allan  o'r  dechreu  na  chafodd  chwareu  teg;  ac  y  mae  dial  y  nefoedd 
yn  dechreu  ymgasglu  uwchben  y  pâr  euog — Rochester  a  Frances. 

Erbyn  hyn  yr  oedd  hoff-ddyn  arall  wedi  enill  serchiadau  y  brenin; 
George  Yilliers,  mab  Syr  Edward  Yilliers  o  Swydd  Leicester,  gwr 
ieuanc  oddeutu  ugain  oed,  yr  hwn,  fel  Somerset,  oedd  a'i  rinweddau 
yn  fwy  mewn  ymddangosiad  oddiallan  nag  mewn  cymhwysderau 
meddyliol.  Bu  yr  archesgob  Abbot  yn  ddigon  gwanaidd  i  eiriol 
gyda'r  frenines  o  blaid  ei  ddyrchaflad.  Llwyddodd  yn  ei  amcan ; 
ac  fel  yr  oedd  Yilliers  yn  codi  i  fwy  o  fri  a  dylanwad,  yr  oedd 
rhagolygon  Somerset  yn  tywyllu.  Daeth  y  ddau  hoff-ddyn  hyn  yn 
fuan  yn  elynion  annghymodlon,  a  rhanwyd  y  llys  yn  ddwy  blaid. 

Yr  oedd  y  gair  ar  led  bellach  am  lofruddiad  Overbury;  can- 
iataodd  y  brenin  i  ddwyn  Somerset  a'i  wraig,  ac  eraill,  i  brawf, 
a  rhoddodd  orchymyn  i'r  prif  farnwr  Coke  i  wneyd  gwarant  i'w 
dal.  Ceir  esboniad  tarawiadol  ar  gymeriad  anwadal  a  dau-wynebog 
Jaines  yn  yr  amgylchiad  hwn.  Yr  oedd  Somerset  gyda'r  brenin  yn 
Rayston  pan  ddaeth  gwarant  Coke  i'w  ddal,  a  James  yn  ol  ei  aríer 
at  ei  hoff-ddynion,  a'i  freichiau  am  ei  wddf,  ac  yn  plastrio  ei  fochau 
â  chusanau.  Ffromodd  yn  fawr  pan  dderbyniodd  y  warant,  a 
dywedodd  na  roddwyd  y  fath  sarhad  erioed  i  bendefig  Seisnig. 
"  Oh,"  ebe  y  brenin,  kípe  byddai  Coke  yn  anfon  amdanaf/2,  byddwn 
yn  rhwym  o  fyned."  Ac  ychwanegai,  "pa  bryd  y  caf  dy  weled 
eto — pa  bryd,  pa  bryd?"  gofynai,  gan  ymhongian  wrtho  eto,  a'i 
gusanu.  "Dydd  Llun,"  ebe  Somerset.  "O'r  goreu,"  ebe  James, 
"a  chofla  am  hyny;  a  rho  y  cusan  hwn  i  dy  foneddiges."  Ond  nid 
cynt  y  trodd  ei  gefn  nagy  dywedai  James,  "Eled  y  diafol  gyda  thi, 
oblegyd  ni  chaf  weled  dy  wyneb  mwy."  Taflwyd  Somerset  a'i 
foneddiges  i'r  Tŵr ;  a  chymerwyd  eraill  fu  yn  gyfranog  â  hwynt  yn 
llofruddiad  Oyerbury  i  fyny.  Daeth  Coke  at  James  i  Rayston  yr 
un  diwrnod.  Achwynodd  y  brenin  wrtho  fod  Somerset  a'i 
foneddiges  wedi  ceisio  ei  ddwyn  ef  imewn  i'wgodineb  aullofrudd- 
iaeth.  Gorchymynodd  iddo  chwilio  y  mater  i'w  waelod,  a  pheidio 
arbed  un  dyn,  beth  bynag  fyddai  ei  sefyllfa.  "Melldith  Duw 
fyddo  arnoch  chwi  a'ch  eiddo,"  meddai,  "os  arbedwchun  o  honynt; 
a  bydded  melldith  Duw  arnaf  flnau  a'm  heiddo  os  maddeuaf  i'r  un  o 
honynt."  Daeth  y  prawf  yn  mlaen,  a  chafwyd  fod  Northumberland 
yn  gyfranog  yn  y  drwg ;  ond  yr  oedd  ef  wedi  marw.  Cyffesodd 
Weston  iddo  ef  gymysgu  gwenwyn  ag  ymborth  Overbury :  cafwyd 
Elwes,  ceidwad  y  Tŵr,  Franklin,  fferyllydd,  a  dynes  hynod  o'r  enw 


316 


JAMES    I. 


Mrs.  Turner,  dewines,  yn  euog  o  ddwyn  rhan  yn  y  llofruddiad,  a 
rhoddwyd  hwynt  oll  i  farwolaeth.  Cydnabyddodd  larlles  Somerset 
ei  heuogrwydd;  ond  dadleuai  yr  iarll  yn  gyndyn  dros  ei  ddiniw- 
eidrwydd,  a  bygythiai  ddatguddio  pethau  pwysig  yn  dwyn 
perthynas  â'r  brenin.  Beth  bynag,  condemniwyd  yntau:  ond  er 
syndod  i  bawb,  rhoddodd  y  brenin,  ar  ol  ei  holl  fygythion,  faddeuant 
i'r  iarll  a'i  foneddiges.  Rhyddhawyd  hwy  o'r  Tŵr  yn  1621,  ond 
gorfodwyd  hwy  i  dreulio  gweddill  eu  hoes  yn  un  o'u  palasau 
gwledig,  gyda'r  swm  o  bedair  mil  o  bunau  y  ílwyddyn  at  eu  cynal- 
iaeth,  a  rhoddwyd  y  rhan  fwyaf  o'u  hetifeddiaethau  i  Villiers,  yr 
hwn  a  wnaed  (yn  1617)  yn  Iarll  Buckingham.  Yn  y  drigfan 
neillduedig  hon  cafodd  y  pâr  euog  fedi  yn  helaeth  o  ffrwyth  eu 
gweithredoedd;  buont  fyw  yn  y  gelyniaeth  mwyaf  at  eu  gilydd,  ac 
at  bawb  eraill.  Bu  yr  iarlles  farw  yn  1632,  o  glefyd  poenus  ac 
atgas,  ond  bu  yr  iarll  fyw  hyd  1645. 

Collodd  y  priffarnwr  Coke,  cyfreithiwr  enwocaf  a  barnwr  mwyaf 
annibynol  ei  oes,  ífafr  y  brenin  yn  nygiad  yr  achos  hwn  yn  mlaen. 
Dygwyd  amryw  gyhuddiadau  yn  ei  erbyn,  ac  er  iddo  amddiffÿn  ei 
hun  yn  wrol  a  llwydclianus,  llwyddodd  James,  trwy  gyfrwysdra 
Bacon  ac  eraill,  i  wneyd  achos  yn  ei  erbyn.  Diswyddwyd  ef,  a 
rhoddwyd  ei  swydd  i  Montague,  cofiadur  Llundain.  Dywedir  ei 
fod  yn  wylo  fel  plentyn  wrth  dderbyn  ei  dynged.  Iselodd  y 
galluog  Bacon  ei  hun  yn  fawr  yn  y  drafodaeth ;  ac,  i  ddarostwng  ei 
hun  yn  fwy  fyth,  ysgrifenodd  y  llythyr  mwyaf  sarhaus  at  Coke  yn 
ei  brofedigaeth.  Gwnaed  Bacon,  ar  enciliad  Ellesmere,  yn  argl- 
wydd  geidwad,  ac  wedi  hyny  yn  ganghellydd,  ac  felly  cyrhaeddodd 
eithafnod  ei  uchelgais.  Ond  daeth  dydd  dial  i'w  gyfarfod  yntau. 
Cyhuddwyd  ef  o  luaws  o  achosion  o  Iwgr-wobrwyaeth ;  cyffesodd 
ei  euogrwydd,  a  dedfrydwyd  ef  i  golli  y  sel  fawr,  i  annghymwysder 
at  wasánaeth  y  llywodraeth,  i  eistedd  yn  y  senedd,  i  ddirwy  o 
ddeugain  mil  o  bunau,  ac  i  garchariad  dros  ystod  ewyllys  y  brenin. 
Ond  rhyddhawyd  ef  o'r  Tŵr  gan  y  brenin  ar  ol  dau  ddiwrnod  o 
garchariad,  ac  ni  chodwyd  y  ddirwy  arno.  Treuliodd  y  gweddill 
o'i  ílynyddoedd  i  gyfansoddi  y  gweithiau  ydynt  wedi  anfarwoli  ei 
enw.  "  Dylai  ei  fywyd  fod  yn  wers  foesol,  feLy  mae  ei  athrylith  yn 
arweinydd  meddyliol,  i  holl  ddynolryw." 

Bhaid  i  ní  dafìu  golwg  ymadawol  yn  awr  ar  y  nodedig  Syr 
Walter  Raleigh,  yr  hwn  sydd  wedi  bod  yn  garcharor  yn  y  Tŵr  am 
tua  thair  blynedd  ar  ddeg.  Yno  yr  oedcl  wedi  cyfarfod  ag  amry  w 
gymdeithion  o  gyffelyb  chwaeth  ac  ysbryd,  megys  yr  enwog  Henry 
Percy,  Iarll  Northumberland,  a  Hoskins,  yr  ysgolor,  y  bardd,  a'r 
beirniad,  yn  nghyda  llenorion  galluog  eraill.  Yr  oedd  gormes 
gwrthun  y  llys  yn  cynyddu  eu  nifer  o  flwyddyn  i  flwyddyn ;  a  gellid 
mcddwl  fod  Janies  wedi  penderfynu  cau  holl  athrylith  ac  ysbryd 


jAJfíss  i.  317 

anturiaethus  Lloegr  yn  hen  garchardy  aruthrol  y  Tẁr.  Telid 
yinweliadau  niynych  â  hwy  gau  leuoriou  ac  enwogion  oddiallan. 
Ynia  y  daeth  y  tywysog  Henry  i  gymaint  cyfeillgarweh  a  Raleigh, 
ac  er  addysg  y  tywysog  y  dechreuodd  ysgrifenu  ei  4Í  History  of  the 
World"  Dygwyd castell  ac  etifeddiaeth  Sherborne  oddiar  Raleigh, 
a  rhoddodd  James  hwynt  i'w  hoff-ddyn  Carr,  a  gelyn  Syr  TTalter, 
a  bu  dda  iddo  wedi  hyny  gael  cymhorth  pwrs  ei  gyfaill  haelfrydig, 
Northumberland. 

Yn  nghwymp  ei  wrthwynebydd  Garr,  yn  awr  Iarll  Somerset,  a 
chodiad  Yilliers,  gwelai  Raleigh  wawr  gobaith  am  ryddhad,  a 
dechreuodd  ddyfeisio  i  ddwyu  hyny  oddiamgylch.  Yr  oedd  yn  un 
o'r  môr  lywyddion  medrusaf,  a  dangoswyd  o'r  blaen  iddo  wneyd 
mordaith  i  Guiana,  yu  Neheubarth  America,  yn  y  fiwyddyn  1595, 
a  chymeryd  meddiant,  mewn  enw,  o'r  lle,  a  chael  ei  arwain  i  gredu 
fod  gwythenau  aur  yno.  TTedi  hyny.  yr  oedd  yr  Ysbaeniaid 
wedi  cymeryd  meddiant  o'r  lle,  ac  wedi  adeiladu  math  o  dref  yno 
o'r  enw  St.  Thomas.  Cynygiodd  Syr  Waltefr  i  James  yn  awr,  trwy 
yr  ysgrifenydd  Winwood,  drefnu  nifer  o  longau  i  fyned  i  Guiana,  i 
weithio  yno,  gan  addaw  rhoddi  y  bumed  rhan  o  hono  i'r  brenin. 
Cyineradwyodd  Winwood  y  cynygiad  wrth  ei  feistr,  ac  yr  oedd  y 
rlîagolwg  am  fodd  i  lenwi  ei  goffrau  gwag  yu  uu  o'r  cymhelliadau 
cryfaf  i  James.  Derbyniwyd  y  cynygiad  yn  llyminog  ar  y  cyntaf 
gan  y  brenin ;  ond  wedi  ail  feddwl,  gwelai  rwystrau  yu  codi  ar  y 
Öbrdd,  a  dechreuodd  betruso.  Yr  oedd  ymosodiadau  llwyddianus 
Raleigh  ar  yr  Ysbaeniaid  yn  amser  Elisabeth  wedi  gwneyd  brenin 
Ysbaen  yn  elyn  iddo.  Yr  oedd  James  yn  awr  yn  bwriadu  priodi 
Charles  ei  fab  â  merch  y  brenin  hwnw,  ac  ofhai  ei  dranigwyddo 
trwy  ollwng  Syr  Walter  yn  rhydd,  ac  yn  enwedig  wrth  ganiatau 
iddo  fyned  allan  ar  y  fath  hynt  i  Guiana.  Talodd  Gondomar, 
cenadwr  Ysbaen,  ymweliad  â  James,  a  dadleuodd  yn  gryf  yn  erbyn 
y  cynygiad.  Sicrhaodd  James  i  hwnw  na  fnasai  yn  rhoddi  pardwn 
i  Raleigh :  ac  os  gwnelai  unrhy w  ymosodiad  ar  yr  Ysbaeniaid  yn  ei 
hynt,  y  buasai  yn  ei  ddienyddio  ar  uuwaith.  ueu  yn  ei  draddodi  i 
ddwylaw  breniu  Ysbaen.  Ehoddodd  James  holl  fanylion  yr  hynt 
fwriadol  i  Gondomar,  ac  anfouwyd  gorchymyn  i'r  Ysbaeniaid  yn 
Guiaua  i  fod  ar  eu  gwyliadwriaeth,  ac  i  wrthwynebu  tiiiad  Raleigh. 

O'r  diwedd  wele  Syr  Walter  yn  gadael  ei  hen  gell  annyddan  yn 
y  Tẁr,  ac  yn  gadael  hefyd  yn  awr  iarll  uchelfrydig  Somerset  yno 
yii  garcharor  yn  ei  le.  Y  cyfryw  yw  cyfhewidiadau  ac  anwadalwch 
bywyd.  ^Yedi  bod  yn  ymladd  blwyddyn  gyfan  â  gwrthnysigrwydd 
y  brenin,  ac  â  lluaws  o  rwystrau  eraill,  Y>*edi  suddo  yr  oll  o'r  cyfoeth 
oedd  wedi  ei  adael  yn  weddiìl  ganddo,  ac  wedi  cael  help  cyfeillion, 
yn  gynar  yn  y  ü.  1617  hwyliodd  allan  o  Plymouth  gyda  phedair  ar 
ddeg  o  longau.     Mcrdaith  fìin  a  cholledus  a  gafodd.     Gwasgarwyd 


318  JAMES    I. 

hwy  gan  ystormydd,  a  lladdwyd  nifer  mawr  o  honynt  gan  afieehyd, 
a  bu  Raleigh  ei  hun  yn  agos  i  angau.  Cyrhaeddodd  geg  afon 
Oronoco  yn  Tachwedd.  Gan  nad  oedd  eto  wedi  gwellhau  o'i  gleíÿd, 
anfonodd  bump  o'r  llongau  i  fyny  i'r  afon,  dan  lywyddiad  Cadben 
Kemys,  yr  hwn  oedd  wedi  bod  gydag  ef  yno  yn  ei  fordaith  ílaenorol, 
a  rhoddodd  siars  iddo  i  beidio  ymosod  ar  yr  Ysbaeniaid.  Ond  ymos- 
ododd  yr  Ysbaeniaid  ar  Kemys  a'i  wŷr  yn  y  nos,  yr  hyn  a  barodd 
i'r  Saeson  daro  a  dinystrio  tref  St.  Thomas.  Lladdwyd  y  llywydd 
Ysbaenaidd,  perthynas  agos  i  Gondomar,  o  un  tu,  a  mab  hynaf  Syr 
Walter  o'r  tu  arall,  yn  yr  ymgyrch.  Dychwelodd  y  llongau  at 
Haleigh,  yr  hwn  a  feiodd  Kemys  mor  llym  am  ei  ymddygiad,  fel  yr 
aeth  hwnw  i'w  gaban,  ac  y  gwnaeth  derfyn  ar  ei  íÿwyd.  Torodd 
amrafael  allan  eilwaith  yn  mysg  gwŷr  Raleigh,  fel  y  gorfu  iddo 
ddychwelyd  i  Loegr  yn  aílwyddianus. 

Ond  yr  oedd  yr  holl  newyddion  wedi  cyrhaedd  Lloegr  o'i  flaen, 
a  Gondomar  wedi  bod  gyda  James  yn  bygwth  rhyfel  uniongyrchol 
oddiwrth  Spain,  os  na  wnai  y  brenin  roddi  boddlonrwydd  i'w  ben- 
adur.  Dy chrynodd  James ;  gwadodd  unrhy w  berthynas  â  symudiadau 
Raleigh,  ac,  er  gwaethaf  dadleuon  ei  bendefigion,  caniataodd  iddo 
gael  ei  roddi  i  fyny  i'r  awdurdodau  Seisnig  neu  Ysbaenaidd,  yn  ol 
ewyllys  brenin  Spain.  Clywodd  Raleigh  hyn  ynKinsale,  Iwerddon, 
ar  ei  ífordd  adref,  a  gallasai  fod  wedi  dianc;  ond  yr  oedd  Ieirll 
Penfro  ac  Arundel  wedi  meichnio  am  ei  ddychweliad;  ac  i'w  rhydd- 
hau  hwynt,  beiddiodd  y  perygl.  Glaniodd  yn  Plymouth  yn  nechreu 
Gorphenaf,  1618,  a  chymerwyd  ef  i  fyny  gan  ei  berthynas,  Syr 
Lewis  Stukeley,  pan  ar  ei  fíbrdd  i  Lundain.  Wedi  rhyddhau  ei 
feichnion,  ceisiodd  ddianc  i  Ffrainc ;  ond  dyrys wyd  ei  gynllun  trwy 
anífyddlondeb  ei  gynorthwywyr,  a  thaflwyd  ef  unwaith  eto  i'w  hen 
garchar  yn  y  Tẁr. 

Nid  oedd  dim  a  foddiai  Spain  yn  awr  ond  dienyddiad  Raleigh,  a 
dewisai  i  hyny  gael  ei  wneyd  yn  y  wlad  hon.  Bu  James  a'i  wŷr 
yn  ddiwyd  yn  ceisio  gwneyd  achos  yn  ei  erbyn  oddiwrth  ei  ym- 
ddygiad  yn  ei  hynt  ddiweddar,  ond  methwyd  yn  lân.  O'r  diwedd 
penderfynwyd  profi  ei  achos  yn  ol  y  ddedryd  a  basiwyd  arno  bym- 
theg  mlynedd  yn  ol.  Dadleuai  Raleigh  fod  gwaith  y  brenin  yn 
rhoddi  awdurdod  iddo  ar  fywýdau  eraiìl  yn  cynwys  pardwn.  Ond 
yr  oedd  James  wedi  penderfynu  ei  ddyfetha,  ac  am  hyny  ni  waeth 
pa  mor  wrol  a  llwyddianus  yr  amddinynai  y  carcharor  ei  hun. 
Cyhoeddwyd  dedryd  marwolaeth  arno  yn  Westminster,  Hydref  28, 
1618,  a  gwrthododd  yr  hynaws  James  ychydig  o  ddiwrnodau  iddo 
i  drefnu  ei  dŷ  cyn  marw.  Nos  y  diwrnod  uchod,  galwodd  ei  wraig 
i  fíarwelio  ag  ef,  a  dywedodd  ei  bod  wedi  llwyddo  i  gael  ei  gorph. 
"Da  iawn,  Bess/'  ebai,  "dy  fod  wedi  cael  y  corph  marw  at  dy  was- 
anaeth,  yr  hyn  beth  na  chefaist  ond  anfynych  tra  yr  oedd  yn  fyw." 


JAMES    I.  319 

Dranoeth  (29ain)  dygwyd  ef  i'r  esgynlawr  dyoddef,  yn  yr  Old 
Palace  Yard,  lle  yr  oedd  tyrfa  fawr  o  edrychwyr  wedi  ynigasglu. 
Yr  oedd  ei  wedd,  ei  wroldeb,  a'i  ymadroddion  Cristionogol  yn  dra 
effeithiol.  Diolchai  i'r  Arglwydd  am  gael  ei  ddwyn  allan  i'r  goleuni 
i  ddyoddef,  gwadodd,  yn  enw  ei  holl  obeithion  am  iachawdwriaeth, 
na  luniodd  yr  un  fradwriaeth  yn  erbyn  ei  wlad  na'i  frenin,  ac  nad 
oedd  ganddo  yr  un  amcan  wrth  fyned  allan  i  Guiana  oüd  mantais  ei 
benadur,  ei  eiddo  ei  hun,  ei  gyfeillion,  a'i  wlad.  Yn  nghylch  Iarll 
Essex  dywedodd,  uYr  wyf  yn  galw  Duw  yn  dyst  na  fu  genyf  yr  un 
llaw  yn  ei  waed,  ac  nad  oeddwn  yn  un  o'r  rhai  a'i  dygodd  ef  i'w  farw- 
olaeth.  Wylais  ddagrau  oblegyd  ei  farw.  Er  fy  mod  i  yn  perthyn 
i'r  blaid  oedd  yn  wrthwynebol  iddo,  ac  i  mi  gynorthwyo  i'w  dynu 
i  lawr,  yr  oedd  genyf  barch  i'w  werth  personol,  a  gwyddwn  y 
buasai  yn  waeth  arnaf  fi  wedi  iddo  ef  fyned;  a'r  rhai  a'm  gosodasant 
i  yn  ei  erbyn,  a  droisant  wedi  hyny  yn  elynion  penaf  i  mi.  Yr  wyf 
wedi  blino  lawer  gwaith  na  fuaswn  yn  ei  ymyl  pan  fu  farw,  o  her- 
wydd  deallais  iddo  wedi  hyn  ofyn  am  danaf,  i  gael  heddychu  âmi." 
Gofynodd  Deon  Westminster  iddo  yn  mha  ffydd  yr  oedd  yn  marw; 
atebodd  yntau,  "Yn  y  ffydd  a  broffesir  gan  Eglwys  Loegr;  ac  yr 
wyf  yn  gobeithio  cael  fy  nghadw,  a  chael  fy  holl  bechodau  wedi  eu 
dileu,  trwy  waed  a  haeddiant  ein  Hiachawdwr  Crist." 

Gan  ei  bod  yn  foreu  oer,  cynygiodd  y  sirydd  iddo  gael  myned  i 
lawr  i  ymdwymno  cyn  gweddio.  "Na,  fy  anwyl  Mr.  Sirydd,"  ebe 
yntau,  "gadeweh  i  ni  gael  gwneyd  brys,  o  herwydd  yn  mhen 
chwarter  awr  daw  y  cryd  arnaf;  ac  os  na  fyddaf  farw  cyn  hyny, 
dywed  fy  ngelynion  fy  mod  yn  crynu  gan  ofn,"  Wedi  offrymu 
gweddi  anarferol  at  Dduw,  a  ffarwelio  â  phawb  o'i  gwmpas,  ym- 
aflodd  yn  y  fwyall  o  law  y  dienyddwr,  rhedodd  ei  fawd  dros  ei  min, 
a  dywedodd  gyda  gwen,  "Cyfferi  llym  yw  hon,  ond  y  mae  yn 
gwella  pob  clefyd."  Pan  aeth  y  dienyddwr  i  osod  napcyn  am  ei 
lygaid,  rhwystrodd  ef,  gan  ddweyd,  "A  ydych  chwi  yn  meddwl  fod 
arnaf  ofn  cysgod  y  fwyall,  pan  nad  oes  arnaf  ofn  y  fwyall  ei  hun?" 
Gosododd  ei  ben  ar  y  plocyn;  ac  wrth  weled  fod  y  dienyddwr  yn 
petruso,  dywedodd,  "Beth  wyt  yn  ei  ofni?  taro,  wr!"  Disgynodd 
y  fwyall,  ae  ar  ddau  ergyd  syrthiodd  pen  Syr  Walter  Raleigh — y 
morwr,  y  milwr,  y  gwleidiadwr,  a'r  bardd  enwog,*  i'r  llawr,  pan 
oedd  yn  67ain  mlwydd  oed.      "Dywedai  pob  un  a  welodd   Syr 

*Dywedir  iddo  ysgrif  enu  y  llinellau  hyn  ar  ddalen  wen  yn  ei  Fibl  y  nos  cyn  eì 
f arwolaeth : — 

"Even  such.  is  time,  that  takes  on  trust 

Our  youth,  our  joys,  our  all  we  have, 
And  pays  us  but  with  age  and  dust  : 

Who  in  the  dark  and  silent  grave, 
When  we  have  wandered  all  our  ways, 
Shuts  up  the  story  of  our  days.,> 


320  JAMES   I. 

Walter  yn  marw,"  meddai  llygad-dyst,  4<fod  yn  anmhosibl  dangos 
mwy  o  weddusrwydd,  dewrder,  a  duwioldeb ;  ac  y  buasai  ei  farw- 
olaeth  yn  gwneyd  llawer  mwy  o  ddrwg  i'r  blaid  oedd  yn  sychedu 
am  dani,  nag  y  gallasai  ei  fywyd  byth  wneyd."  Y  mae  yr  am- 
gylchiad  yn  ysmotyn  annileadwy  ar  gymeriad  y  brenin,  yr  hwn  a'i 
bradychodd  ef  i'r  Ysbaeniaid,  ac  a'i  rhoddodd  i  farwolaeth,  ar  ol 
rhoddi  pardwn  iddo  (mewn  gwirionedd,  os  nid  mewn  ffurf)  ar 
gyhuddiad  y  gwyddai  ei  fod  yn  annghyfìawn.  Er  ei  holl  ddiffyg- 
ion,  rhaid  gosod  enw  Ealeigh  yn  llechres  enwogion  ein  gwlad. 

Mawrth,  1619,  bu  brenines  James  farw,  a  rhoddodd  hyn  fwy  o 
allu  yn  llaw  ei  hoíf-ddyn,  Duc  Buckingham.  Yr  un  flwyddyn 
cynygiwyd  coron  Bohemia  i  Frederick,  mab  yn  nghyfraith  James. 
Ar  farwolaeth  yr  ymerawdwr  Matthias,  cododd  y  Bohemiaid  Protest- 
anaidd  yr  hen  egwyddor  fod  y  goron  yn  etholedig,  a  chynygiwyd  hi 
yn  gyntaf  i  Etholwr  Saxony ;  ac  wedi  i  hwnw  wrthod,  i'r  Etholwr 
Frederick,  yr  hwn  fu  mor  wan  a  byrbwyll  a'i  derbyn,  a  choronwyd 
ef  yn  Prague,  Tachwedd  4ydd.  Taflodd  hyn  James  eto  i  gyfyng- 
gynghor.  Ei  gasbeth  oedd  rhyfel,  ac  nid  oedd  gandclo  fodd  i'w 
gario  yn  mlaen;  ni  fynai  er  dim  dramgwyddo  brenin  Ysbaen,  am 
ei  fod  yn  dysgwyl  cael  ei  ferch  yn  briod  i  Charles  ei  fab ;  ac  nid 
hawdd  y  gallasai  wrthod  ei  gynorthwy  i'w  fab  yn  nghyfraith  a'r 
Protestaniaid.  Wedi  hir  betruso  gyrodd  fyddin  fechan  drosodd  i 
gynorthwyo  Frederick ;  ond  yr  oedd  yn  rhy  ddiweddar.  Gorch- 
fyg wyd  ef  gan  alluoedd  Awstria,  a  dygwyd  y  goron  oddiar  ei  ben ; 
cymerwyd  ei  diriogaethau  etifeddiaethol  ocìdiarno  hefyd  gan  Spinola, 
cadfridog  Ysbaen ;  a  symudodd  ef  a'i  deulu  i'r  Hague  i  fyw  mewn 
unigedd  a  thlodi. 

Yr  oedd  James  yn  y  cyfamser  mewn  nwyd  wancus  am  arian,  ac 
yn  dirwyo  a  eharcharu  ei  ddeiliaid  yn  y  modd  mwyaf  digywilydd 
er  mwyn  eu  cael.  Hyn  hefyd  barodd  iddo  alw  ei  senedd  yn  nghyd 
yn  1621.  Yn  hon  y  dygwyd  achos  Bacon  i  brawf,  ac  y  syrthiodd 
mor  waradwyddus,  fel  y  dangoswyd  eisoes.  Terfynodd  y  senedd 
mewn  cw^eryl  rhwng  James  a  Thŷ  y  Cyífredin.  Anfonocld  y  Tŷ 
hwnw  ddeiseb  ato  i  geisio  ganddo  gynorthwyo  ei  fab  yn  nghyfraith 
yn  egniol;  i  gyhoeddi  rhyfel  â  Spain;  priodi  ei  fab  â  thywysoges 
Protestanaidd ;  arhoi  ygyfraith  mewngrym  yn  erbyn  yPabyddion. 
Cyffrodd  digöfaint  y  brenin,  a  dywedodd  wrth  y  deisebwyr  eu  bod 
yn  ymyryd  â  dirgelion  llywodraeth — pethau  uwchlaw  eu  deall. 
Atebasant  hwythau  fod  rhyddid  llafar  yn  hawlfraint  ac  etifeddiaeth 
wredi  ei  throsglwyddo  iddynt  gan  eu  hynafìaid,  ac  na  fuasent  yn 
gollwng  eu  gafael  ynddi  mewn  un  modd.  "Dylech  ddyweyd 
yn  hytrach,"  meddai  James,  "fod  hyny  wedi  ei  odcíef  i  chwi  gan 
eich  hynafìaid  a  chenyf  fìnau."  Ond  os  oedd  y  brenin  yn  gyndyn 
dros  eu  oruwch-awdurdod,  yr  oedd  y  Cyffredin  lawn  mor  gyndyn 


JAMES    I.  321 

dros  ei  hawl-freintiau ;  a  phasiwyd  gwrthdystiad  dewr  a  chanrnol- 
adwy  i'r  perwyl,  yr  hwn  a  wrthwynebai  unrhyw  ymyriad  â  rhyddid 
llafar  yn  Nhŷ  y  Cyffredin  gan  neb,  oddigerth  ar  ífurf  cerydd  gan  y 
Tŷ  ei  hun.  Darniodd  y  brenin  â'i  law  ei  hun  y  gwrthdystiaci  hwn 
allan  o'r  cofhodau;  torodd  y  senedd  i  fyny;  tafloddrhai  o'r  aelodau 
mwyaf  eu  dylanwad  i  garchar,  ac  anfonodd  eraill  allan  o'r  wlad 
oddiar  y  ffordd. 

Yr  oedd  priodi  Charles  ei  fab  a'r  infanta  (yr  enw  a  roddid  ar 
ferched  breninoedd,  neu  etifeddesau  coron  Spain),  yn  agos  at 
galon  James ;  ac  yr  oedd  wedi  gwneyd  llawer  i  barotoi  y  ffordd  i 
ddwyn  hyny  oddiamgyich.  Hyn  oedd  wedi  peri  anfoniad  Iarll 
Bristol  yn  genadwr  i  Madrid,  anfon  am  gydsyniad  y  pab,  liaesu  y 
cyfreithiau  yn  erbyn  y  Pabyddion,  a  gollwng  lîawer  o  garcharorion 
Pabaidd  yn  rhydd.  Bellach  yr  oedd  llysoedd  Lloegr,  Spain,  a 
Bhufain  yn  foddlon  i'r  undeb,  ond  yr  oeddpoblLloegr  yn  anfoddlon 
iawn  i'r  tywysog  briodi  â  Phabyddes. 

Nid  oedd  dim  cyfeillgarwch  yn  bodoli  rhwng  Charles  a  Buckr 
ingham,  hoff-ddyn  ei  dad;  ac  wrth  weled  iechyd  y  brenin  yn 
gwaelu,  ofnai  y  duc  y  canlyniad.  Felly,  er  mwyn  enill  ffafr  y 
tywysog,  cynygiodd  Buchingham  ar  fod  iddynt  ill  dau  fyned  ar  daith 
i  Spain,  i  dalu  ymweliad  â'r  infanta,  ac  â'r  teulu  breninol,  ac  i 
gwblhau  y  trefniadau  angenrheidiol.  Yr  oedd  y  peth  wrth  fodd 
calon  y  tywysog;  ond  bu  y  brenin  yn  ymgyndynu  yn  hir  eyn 
rhoddi  ei  ganiatad.  Derbyniwyd  y  tywysog  gan  deulu  breninol 
Spain  gyda'r  caredigrwydd  a'r  rhwysg  ruwyaf.  Enillodd  ei  ym- 
ddygiad  yntau  y  parch  mwyaf  yn  ngolwg  y  llys,  a  phob  dosbarth 
o'r  bobl,  a  chymerodd  y  briodferch  fwriadol  yr  enw  tywysoges 
Lloegr.  Ond  tynodd  ymddygiad  trahausfalch  Buchingham  yr 
Ysbaeniaid  am  ei  ben,  ac  i  ddial  arnynt,  penderfynodd  wneyd  ei 
oreu  i  atal  y  briodas.  Yr  oedd  y  Pabyddion  yn  prysur  ddefnyddio 
yr  amgylchiad  hwn  i  adferu  awdurdod  Rhufain  yn  Lloegr,  a  phar- 
wyd  ychwanegu  rhai  telerau  newyddion  yn  nghytundeb  y  briodas. 
Bu  y  pab  farw  hefyd,  a  j)harodd  hyn  oediad  ychwanegol.  Yn  y 
cyfamser  ymadawodd  Charles  a  Buchingham  o  Madrid  i  ddyfod 
adref,  a  llwydclodd  yr  olaf  i  droi  meddwl  y  tywysog  i  edrych  am 
frenines  i  gyfeiriad  arall. 

Bu  y  newydcl  agos  a  llethu  James ;  y  fath  siomedigaeth !  y  fath 
helbul!  Yr  oedd  wedi  cyfrif  ar  gael  swm  mawr  o  arian  gyda'r 
dywysoges  Ysbaenaicld  i  gyfarfod  â'i  angenrheicliau.  Mae  ei  goffrau 
heb  geiniog  yndd\mt,  a'r  rhagoiygon  am  fodd  i'w  llenwi  mor 
dywyll  a'r  fagcldu.  Mae  ei  bobl  ei  hun  yn  ei  erbyn  am  iddo  fwriadu 
priodi  ei  fab  â  Phabyddes,  ac  y  mae  wedi  tynu  Spain  am  ei  ben,  trwy 
dori  y  cytundeb  ar  ol  i  ddydd  y  briodas  gael  ei  benodi.  Yr  oedd  yn 
awr  dan  orfocl  o  fyned  at  ei  gasbeth  o  alw  senedd  yn  nghyd.     Cymer- 


322  JAMES   I. 

odd  liyn  le  yn  Chwefror,  1624;  a  rhoddodd  y  brenin  lioll  achos  yr 
ymdrafodaeth  â  Spain  ger  bron  y  Tŷ,  mewn  tôn  llawer  mwy  gos- 
tyngedig  nag  arfer.  Haerodd  luaws  o  bethau  yn  ei  araeth,  gyda'r 
llwon  mwyaf  difrifol,  pan  y  gwyddai  pawb  oedd  yn  gyfarwydd  â'r 
drafodaeth  ei  fod  yn  tyngu  anudon.  Yn  mhen  ychydig  ddiwrnodau, 
gwnaeth  Buckingham  yntau  araeth  yn  cynwys  adroddiad  o'i  hanes 
ef  a'r  tywysog  yn  Spain,  a'r  tywysog  wrth  ei  ochr  yn  cynorthwyo 
ei  gof,  ac  yn  cadarnhau  ei  dystiolaethau  anwireddus.  Ceisiodd 
berswadio  y  senedd  trwy  anwireddau  noethion  nad  oedd  llys  Spain 
yn  ddifrifol  yn  y  cytundeb  priodasol  diweddaf.  Beth  bynag,  yr 
oedd  y  bobl  yn  falch  o'r  rhwyg  hwn,  ac  o'r  rhagolwg  am  ryfel  â'r 
Pabyddion,  a  daeth  Buckingham  i  fwy  o  fri  nag  erioed.  Gorfa  i'r 
brenin  ganiatau  rhyfel,  a  dyfarnwyd  y  swm  o  dri  chan  mil  o  bunau 
gan  y  senedd  at  ei  ddwyn  yn  mlaen. 

Gwnaeth  Buckingham  y  goreu  o'i  boblogrwydd  byr  i  ddangos  ei 
awdurdod.  Dygwyd  cyhuddiad  o  gamymddygiad  a  llwgrwobr- 
wyaeth  yn  erbyn  Cranfield,  larll  Middlesex.  Yr  oedd  hwn  wedi 
ei  godi  o  radd  masriachydd  yn  Llundain  i  fod  yn  drysorydd  y 
deyrnas,  a  hyny  trwy  ffafr  Buckingham.  Ond  collodd  ífafr  y  duc 
trwy  ei  ymddygiadau  yn  ei  absenoldeb,  ac  yn  awr  mynodd  y  duc 
ad-dalu  iddo  trwy  ddwyn  cyhuddiad  yn  ei  erbyn.  Dangosodd  y 
brenin  anfoddlonrwydd  mawr  i'r  mesur,  a  dy wedodd  wrth  y  duc  "ei 
fod  yn  ffwl,  a'i  fod  yn  tori  gwialen  i'w  ffiangellu  ei  hun;"  ac  wrth 
y  tywysog,  y  cai  yntau  fyw  "i  gael  llonaid  ei  fol  o  gyhuddiadau 
seneddol."  Ond  mynasant  eu  ffordd  er  gwaethaf  y  brenin,  a  dirwy- 
wyd  yr  iarll  o  haner  can  mil  o  bunau. 

Tua  diwedd  y  flwyddyn  hon,  gwnaed  cytundeb  priodas  eto  ẁyí ng 
Charles  a  Henrietta  Maria,  chwaer  Louis  XIII.,  brenin  Ffrainc,  â'r 
hon  y  cyfarfyddodd  y  tywysog  yn  Paris,  wrth  ddychwelyd  o 
Spain.  Yr  oedd  hon  eto  yn  Babyddes ;  ac  er  fod  y  ty wysog  yn 
ddiweddar  wedi  gwneyd  hysbysiad  cyhoeddus  gyda  llwon,  os  priodai 
ag  un  o'r  grefydd  hono,  na  chawsai  fwy  o  ryddid  gyda'i  chrefydd 
na  therfynau  ei  theulu  ei  hun ;  eto  yr  oedd  cytundeb  dirgel  wedi 
ei  arwyddo  gan  James  a'i  fab,  yn  eynwys  fod  y  frenines  i  gael 
gofal  addysgiad  y  plant  hyd  nes  byddent  yn  dair  ar  ddeg  oed,  fod 
y  carcharorion  Pabaidd  i  gael  eu  rhyddhau,  ac  addoliad  Pabaidd 
yn  y  teuluoedd  i  gael  ei  oddef.  Dengys  hyn  eto  gymeriad 
rhagrithiol  a  thwyllodrus  y  brenin  a'i  fab.  Ond  er  mor  llawen 
oedd  James  i  weled  y  cytundeb  hwn  wedi  ei  wneyd,  ni  chafodd  fyw 
i  weled  dydd  y  briodas.  Bu  farw  Mawrth  y  27ain,  1625,  heb  gael 
ond  pythefhos  o  glefyd,  yn  59ain  mlwydd  oed,  ac  wredi  bod  yn 
teyrnasu  dwy  flynedd  ar  ugain. 

Mae  yr  hanes  ydym  wedi  ei  roddi  am  James  yn  esboniad  cyfiawn 
ar  ei  gymeriad.   Bhaid  cyfaddef  ei  fod  yn  berchen  dysg  a  thalentau, 


JAMES    I.  323 

ac  y  ìnae  ei  ysgrifeniadau  yn  fynych  yn  dangos  craffder  a  synwyr 
da.  Ond  yr  oedd  ei  wendid,  ei  ffolineb,  ei  ragritli,  a'i  falchder  yn 
ddirmygus.  "Nid  yw  doethineb  mewn  ymddygiad  i'w  gael  líe 
byddo  gwrolcleb  moesol  yn  eisîau,  ac  y  mae  yr  olaf  yn  gofyn 
gwroldeb  naturiol  yn  gyfherth  iddo."*'  Gwelwyd  fod  James  yn 
nodedig  o  ddiffygiol  yn  hyn,  ac  am  hyny  nid  oes  dim  mawr,  nac 
ond  ychydig  o  dda,  i'w  ddyweyd  am  dano.  Yr  oedd  ei  farn  uchel 
am  ei  hawl-freintiau  breninol,  a'i  wanc  dibali  am  awdurdod  hoilol, 
yn  ei  wneyd  yn  dra  gormesol,  yn  peri  iddo  wasgu  yn  fynych  at  y 
grefydd  Babaidd,  ac  i  arfer  mesurau  llymion  at  y  Protestanîaid. 
"  Ymddarostyngai  i  gyíiawni  y  gweithredoedd  iselaf,  ac  ar  yr  un 
pryd  hawliai  warogaeth  ac  ufudd-dod  'Duw."  Yr  oedd  yn  gaeth  i 
arìerion  isel  a  llygredig ;  yfai  i  feddwdod,  ac  arferai  dyngu  yn  yr 
iaith  fwyaf  gableddus.  Yr  oedd  o  dymher  naturiol  addfwyn,  ac  o 
hyn  y  codai  ei  wrthwynebrwydd  i  ryfël;  eto  dangosodd  greulondeb 
tuag  at  Arabella  Stuart,  SyrWalter  Raleigh,  a  DucSomerset.  "Yr 
oedd  ei  Iwfrdra,  ei  blentynrwydd,  ei  ddysgeidfost,  ei  lafar  taleithiol, 
ac  annymunoldeb  ei  berson  a'i  arferion,  yn  ei  wneyd  yn  destun 
gwawd.  Yr  oedd  rhyw  beth  anfreninol  hyd  y  nod  yn  ei  rinwedd 
a'i  gymhwysderau.  Am  ddau  can  mlynedd  yr  oedd  Lloegr  wedi 
cael  ei  llywodraethu  gan  benaduriaid  o  feddwl  galluog,  o  ysbryd 
uchel,  ac  ymddygiad  dewr  a  thywysogaidd — yr  anffortunus  Henry 
VI.  yn  unig  yn  eithriad.  Yr  oeddent  agos  oll  o  gymhwysderau 
uwch  na'r  cyífredin.  Ac  nid  peth  dibwys  oedd  i'r  orsedd  gael  ei 
llenwi,  ar  fìn  yr  ymgyrch  fawr  rhwng  ein  breninoedd  a'n  seneddau, 
â  brenin  bloesg,  mochynaidd,  yn  wylo  dagrau  annynoi,  yn  dychrynu 
wrth  olwg  y  cìeddyf,  ac  yn  actio  rhan  yr  athraw  a'r  ffwl  bob  yn 
ail.f"  Ond,  fel  yn  achos  y  brenin  John,  tarddodd  daioni  o'i  ddi- 
ffygion.  Rhoddodd  gwendid  y  brenin  gyfnerth  pwysig  i'r  elfen 
Buritanaidd  yn  ei  seneddau  diweddaf,  a  gwnaeth  Dŷ  y  Cyffredin  yn 
hyf  i  amddiffyn  yr  egwyddorion  ydynt  yn  sail  rhyddid  ac  annibyn- 
iaeth  ein  gwlad.  Gellir  dyweyd  am  ei  farwolaeth  yn  ngeiriau  y 
Bibl  am  Jehoram,  brenin  Israel,  "Efe  a  ymadawodd  heb  hiraeth 
am  dano.J" 

Dylasid  coffa,  er  anrhydedd  i  James,  am  y  gwelliant  pwysig  a 
gymerodd  le  yn  Iwerddon  dan  ei  deyrnasiad.     Dywedir  iddo  wneyd 
*Keightley.     fMacauley,  vol.  i.  76. 

ÍMae  y  desgrifìad  trwsgl  a  ganlyn  yn  rhy  wir  am  nodwedd  James  : — 

"The  pedant  scholar,  he  forgot  the  prince, 
And  having  with  some  trifles  stored  his  brain, 
Ne'er  learn'd  or  wished  to  learn  the  arts  to  reign. 
Enongh  he  knew  to  make  him  vain  and  proud. 
Mock'd  by  the  wise,  the  wonder  of  the  crowd. 
False  friend,  false  son,  false  father,  and  false  king, 
False  wit,  false  statesman,  and  false  every  thing." 


324  jámes  i. 

mwy  tuag  at  ddiwygiad  y  wlad  hono  mewn  naw  mlynedd,  nag  a 
wnaed  yn  ystod  y  pedwar  cant  a  deugain  mlynedd  oedd  wedi  pasio 
er  ei  oresgyniad.  Dygodd  y  brenin  y  wlad  dan  lywodraeth  a 
threfniadau  newyddion;  dyddimodd  ei  hen  arferion  gorthrymus, 
rhoddodd  y  cyfreithiau  Seisnig  yn  eu  lle,  a  chymerocld  y  trigolion 
dan  ëi  nawdd,  gan  eu  cyhoeddi  oll  yn  ddinaswyr  rhydd.  Gosododd 
fyddin  fechan  yno  fel  amddiífyn,  yr  hon  a  gynelid  o  Loegr;  dos- 
barthodd  y  tiroedd  o'r  newydd,  a  gosododd  hwy  allan  mewn  ffordcl 
i  gymhell  llafur  a  gwrteithiad.  Sefydlwyd  cwmpeini  yn  Llundain, 
er  hyrwyddo  y  trefniaclau  hyn,  a  chodi  trefedigaethau  mewn  parthau 
anial  o'r  wlad,  a  chymhellwyd  y  Gwyddelod  i  ddisgyn  o'u  cilfachau 
mynyddig,  a  dyfod  i  ymsefydlu  yn  y  dyífrynoedd  agored.  Cospid 
troseddau ;  lleihawyd  a  chyfartalwyd  y  trethi ;  a  daeth  rhai  o'r 
parthau  gwylltaf  yn  Iwerddon,  y  lleoedd  mwyaf  diwylliedig.  "Y 
cyfryw  oeddent  y  cynlluniau;"  meddai  Hume,  "a  gymerodd  James 
i  ddwyn  dynoliaeth  a  chyfiawnder  i  fysg  pobl  oeddent  wedi  eu 
claddu  yn  y  barbareiddiwch  mwyaf.  Gorchwylion  ardderchog! 
llawer  rhagorach  na  gwag  ogoniant  goresgyniadau ;  ond  gofynai 
oesoedd  o  lafur  a  dyfalwch  i  berffeithio  yr  hyn  a  ddechreuwyd  mor 
ddymunol." 

Archesgobion  Canterbury  yn  ystod  y  teyrnasiad  hwn  oeddent, 
Whitgift,  a  fu  farw  yn  1604;  Bancroft,  yn  1610;  ac  Abbot,  yr  hwn 
a  oroesodd  y  brenin.  Y  canghellwyr  oeddent,  Ellesmere,  yr  hwn 
a  roddodd  ei  swydd  i  fyny  yn  1617;  Bacon,  yr  hwn  a  fu  yn 
arglwydd-geidwacl  hyd  1619,  ac  yn  ganghellydd  hyd  ei  ddiswydd- 
iad  yn  1621,  pryd  y  gwnaed  Williams,  esgob  Lincoln,  yn  arglwydd- 
geidwad  yn  ei  le.  Yr  uch-drysorwyr  oeddent  Iarll  Dorset,  a  fu  farw 
yn  1609;  Iarll  Salisbury,  yn  1612;  Iarll  Suffolk,  yr  hwn  a  ddirwy- 
wyd,  ac  a  ddiswyddwyd  am  lwgr-wobrwyaeth  yn  1618;  Arglwydd 
Mandeville,  yr  hwn  a  roddodd  ei  swydd  i  fyny  yn  1621;  Iarll 
Middlesex,  a  ddiswyddwyd  yn  1624;  a  Iarll  Marlborough,  yr  hwn 
a'i  dylynodd.  Yr  arglwycìd-lyngeswyr  oeddent,  Iarll  Nottingham, 
yr  hwn  a  roddodd  ei  swydd  i  fyny  yn  1618;  a  Duc  Buckingham. 
Ysgrifenyddion  y  llywodraeth  oeddent,  Iarll  Salisbury,  Syr  Ralph 
Winwoocl,  Nanton,  Calyert,  Arglwydd  Conway,  a  Syr  Albertus 
Moreton.  Nifer  Tŷ  yr  Arglwyddi  yn  senedd  gyntaf  James  oedd 
triugain  a  deunaw  o  bendefigion  tymhorol;  a'r  nifer  yn  senedd 
gyntaf  Charles  oedd  pedwar  ugain  a  dau  ar  bymtheg.  Yr  oedd  Tŷ 
y  Cyffredin  yn  nechreu  y  teyrnasiad  hwn  yn  cynwys  pedwar  cant  a 
thriugain  a  saith  o  aelodau,  ac  yn  nechreu  teyrnasiad  Charles  yn 
cynwys  pedwar  cant  pedwar  ugain  a  phedwar  ar  ddeg,  yr  hyn  a 
ddengys  fod  James  wedi  ychwanegu  at  nifer  y  bendefigaeth,  a'r 
bwrdeisdrefi  etholiaclol.^ 

*Hume, 


325 

íi. — chables  i. — 1625 — 1649. 

Mawêth  27,  1625,  esgynodd  Charles,  yn  ei  25ain  mlwydd  ö'i 
oedran.  i  orsedd  y  tair  teyrnas.  Daeth  yn  fwy  poblogaidd  gyda'i 
bobl  ar  ol  ei  ddychweliad  o  Spain,  a  thoriad  y  cysylltiad  bwriadol 
â  theulu  breninol  Pabaidd  y  wlad  hono.  Yr  oedd  ei  gymeriad 
cyffredinol  yn  rhagori  cymaint  ar  eiddo  ei  dad,  fel  yr  oedd  dysgwyl- 
iad  cryf  yn  y  wlad  am  well  teyrnasiad.  Ond  yr  oedd  Charles  wedi 
llyncu  yr  un  syniadau  am  hawl  ddwyfol  breninoedd  a'i  dad,  ac  yn 
ystyried  fod  ei  awdurdod  ef  fel  brenin  uwchlaw  cyfrifoldeb  i  neb 
ond  i'r  Goruchaf.  Ac  o'r  syniad  ffol  hwn  y  tarddodd  ei  flinderau 
a'i  gwymp.  Yr  oedd  sefyllía  gyllidol  y  llywodraeth  hefydyn  eithaf 
annymunol  ar  esgyniad  Charles.  Bu  James  farw  yn  llawn  dyledion, 
a  gadawodd  ei  goffrau  yn  wag.  Ac  heblaw  dyledion  ei  dad,  a'r 
treuliadau  cyffredin,  yr  oedd  y  brenin  yn  awr  am  gychwyn  rhyfel  â 
Spain,  ac  ar  fìn  priodi  â  thywysoges  Ffrainc,  ac  heb  geiniog  ar  gyfer 
yr  amgylchiadau.  Yr  oedd  teimladau  drwg  hefyd  wedi  eu  cynyrchu 
rhwng  yr  orsedd  a'r  senedd,  oedd  yn  gwneyd  y  rhagolygon  am 
ffordd  i  gael  arian  yn  dywyllach  fyth. 

C&darnhaodd  Charles  y  Cynghor  a'r  swyddogion  blaenorol  yn  eu 
lle,  fel  na  chymerodd  nemawr  o  gyfnewidiad  le  yn  ngweinyddiad  y 
llywodraeth;  ond  cafodd  ei  hoff-ddyn,  Buckingham,  fwy  o  ddylan- 
wad  arno,  os  oedd  bosibl,  nag  ar  ei  dad,  a  chododd  i  fwy  o  rwysg 
ac  awdurdod  nag  erioed.  Cyflawnwyd  priodas  y  brenin  â  Henrietta 
Maria  o  Ffrainc,  trwy  ddirprwy,  yn  Paris,  Mai  y  laf,  ac  anfonwyd 
Buckingham  gyda  gosgordd  fawreddog  i'w  chyrchu  drosodd; 
glaniodd  yn  Lloegr  yn  nghanol  mis  Mehefln,  a  derbyniwyd  hi  gan 
y  priodfab  breninol  gyda  phob  arwyddion  o  serch.  Ni  wnaed  y 
defodau  cyhoeddus  arferol  yn  Llundain,  oblegyd  y  pla  dinystriol 
oedd  yn  y  ddinas,  yr  hwn  a  laddodd  ddeugain  mil  o'r  trigolion 
mewn  ystod  blwyddyn;  a  bu  ugain  mil  farw,  yr  un  amser,  o 
glefydau  eraill. 

Ymgyfarfu  senedd  gyntaf  Charles  yn  Westminster,  Mehefln  18, 
1625,  ac  wele  yr  ymgyrch,  ar  ba  un  y  mae  tynged  y  bobl  yn  troi, 
yn  dechreu.  Fel  yr  awgrymwyd,  yr  oedd  llawer  o  rinweddau  can- 
moladwy  a  thy wysogaidd  yn  Charles ;  ond  yr  oedd  un  diffyg  mawr 
a  dinystriol  ynddo,  yr  hwn  dynodd  gyfres  o  drallodau  am  ei  ben; 
yr  oedd  yn  anffyddlon  a  thwyllodrus.  Yr  oedd  y  bai  hwnyn  nod- 
weddu  ei  gymeriad  o'i  febyd.  Yr  oedd  ei  senedd  hefyd  yn  cael  ei 
gwneyd  i  fyny  o  bleidiau  cyndyn  i'w  gwrthsefyll,  ac  yn  eu  mysg 
rai  o'r  gwleidiadwyr  mwyaf  dewr  a  galluog  ag  sydd  gan  ein  gwlad 
i  ymffrostio  ynddynt.  Y  blaid  luosocaf  oedd  y  Puritaniaid,  y  rhai 
a  edrychent  ar  ormes  y  brenin,  a'i  ogwydd  at  Babyddiaeth,  oddiar 
safle  crefyddol,  ac  a'u  gwrthsafent  oddiar  sel  dros  ryddid  cydwybod 


326  CHARLES.    T. 

a  chrefydd.  Yr  oedd  plaid  arall  lawn  mor  elynol  i  Babyddiaeth, 
ac  mor  groes  i  uchafìaeth  gormesol  Charles,  a  alwent  eu  hunain  yn 
** Patriots"  (gwladgarwyr),  y  rhai  a  edrychent  ar  y  drygau  uchod 
oddiar  safle  gwleidyddol,  íel  gelynion  rhyddid  a  llwyddiant  y  wlad- 
■wriaeth.  Yn  mysg  y  rhai  hyn  yr  oedd  Syr  Edward  Coke,  Syr 
Thomas  Cotton,  John  Selden,  a  John  Pym. 

"Wedi  i  aelodau  Tŷ  y  CyíFredin  dderbyn  y  sacrament  yn  eglwys 
St.  Margaret,  er  dangos  eu  hymlyniad  wrth  y  grefydd  Brotestanaidd, 
agorodd  y  brenin  y  senedd  gydag  araeth  fer  a  synwyrol,  a  dygodd 
o'u  blaen  ar  unwaith  bwnc  y  gyllideb.  Yr  oedd  ei  goffrauyn  wag; 
yr  oedd  dyledion  ei  dad,  a'i  ddyledion  ei  hun,  ag  eisiau  eu  talu; 
ac  yr  oedd  angen  swm  mawr  i  gario  y  rhyfel  yn  miaen  â  Spain. 
A  chan  fod  y  senedd  flaenorol  wedi  addaw  y  swm  o  saith  can  mil  y 
íîwyddyn  i'w  dad,  i  gario  y  rhyfel  yn  mlaen  a  Ffrainc,  dysgwyliai 
yntau  y  swm  cyfatebol  i  gario  y  rhyfel  â  Spain  yn  mlaen.  Ond  nid 
oedd  y  senedd  mewn  tymher  mor  haelfrydig  ag  yr  ewyllysiai  y 
brenin  iddynt  fod.  Yn  lle  y  swm  mawr  a  ddysgwyliai  ef,  caniataodd 
y  senedd  tua  chant  a  deugain  o  íìioedd  (£140,000)  o  bunau,  yn 
nghyda  threth  o  gymaint  a  chymaint  y  dunell,  a  chymaint  a 
chymaint  y  bunt,  nid  dros  ei  fy wyd,  yn  ol  yr  arferiad  am  y  ddwy 
ganrif  yn  flaenorol  i  hyny,  ond  am  flwyddyn  yn  unig,  yr  hyn  barodd 
i  Dŷ  yr  Arglwyddi  wrthod  y  mesur.  Nid  ydys  yn  gwybod  yn  sicr 
beth  oedd  syniad  y  CyfTredin  am  y  fath  ymddygiad;  pa  un  ai  dyfais 
ydoedd  er  cael  gan  y  brenin  i  daflu  Buckingham  o'i  le,  yr  hwn  oedd 
wedi  myned  mor  anmhoblogaidd ;  neu  eu  bod  yn  amheu  gogwydd 
y  brenin  at  Babyddiaeth  trwy  ei  briodas  ddiweddar.  Beth  bynag, 
ifromodd  Charles  wrth  eu  hymddygiad;  a  chan  gymeryd  esgus 
oddiwrth  y  pla  oedd  yn  rhwygo  y  ddinas,  gohiriodd  y  senedd  hyd 
y  laf  o  Awst,  i  gyfarfod  y  pryd  hwnw  yn  Bhydychain. 

Nid  oedd  y  senedd  mewn  gwell  tymher  pan  gyfarfyddodd  yn 
Rhydychain  ar  y  laf  o  Awst;  ac  yr  oeddent  wedi  cael  darganfydd- 
iadau  newyddion  i'w  cyffroi.  Yn  rhinwedd  y  cytundeb  diweddar  à 
Ffrainc,  caniataodd  y  brenin  a  Buckingham  anfon  cymhorth  llongau 
a  milwyr  i  ddarostwng  Bocheile  (yn  Ffrainc);  ond  yr  oedd  hyn  i 
gael  ei  wneyd  yn  ddirgelaidd,  dan  rith  myned  i  ddarostwng  Genoa, 
yr  hon  a  bleidiai  deulu  AwTstria.  Anfonwyd  amryw  longau  allan 
dan  lywyddiad  y  llyngesydd  Pennington.  Ond  wedi  dyfod  i  Dieppe 
deallwyd  yr  amcan,  ac  yn  hytrach  nag  ymladd  yn  erbyn  eu  brodyr 
Protestanaidd,  gwrthododd  y  Saeson  ufuddhau,  gan  ddyweyd  fod 
yn  well  ganddynt  gael  eu  crogi  yn  Lloegr  na  darostwng  eu  hunain 
i'r  fath  wasanaeth.  Dychwelasant  i  Loegr.  Ond  gorfodwyd  hwy 
gan  lythyrau  o  dan  law  y  brenin  ei  hun  i  fyned  allan  eilwaith,  a 
gorchymynwyd  i  Pennington  i  fŷnu  ufudd-dod,  bodd  neu  anfodd. 
Ond  er  pob  bygythion,  dychwelodd  un  o'r  llongau  i  Loegr  eilwaith, 


OHAHLES    I.  327 

gadawyd  y  lleill  gan  y  dwylaw,  a  defnyddiwyd  y  llongau  gan  y 
Ffrancod  i  ymladd  yn  erbyn  Rochelle.  Cyffrodd  hyn  y  senedd  yn 
erbyn  y  brenin  a'i  hoff-ddyn,  a  chyhoeddwyd  àmryw  gyhudd- 
iadau  yn  erbyn  yr  olaf  yn  ddifìoesgni.  Ond  i  ragflaenu  y  Tŷ  i 
wneyd  achos  yn  erbyn  Buckingham,  ac  yn  gweìed  nad  oedd  gobaith 
am  ei  syflyd  oddiar  ei  hen  saíle  gyda  golwg  ar  ganiatau  arian,  torodd 
Charles  y  senedd  i  fyny,  gydag  arddangosiad  eglur  o'i  anfoddlon- 
rwydd.     Feily  y  terfynodd  senedd  gyntaf  Charles. 

Nid  oedd  rhyfel  eto  wedi  ei  gyhoeddi  â  Spain,  ac  am  hyny  nid 
oedd  unrhyw  orfodaeth  ar  Charles  i  ymgymeryd  àhi.  Bethbynag, 
yr  oedd  ei  fryd  ef  arni,  ac  yr  oedd  yn  cael  ei  hysio  yn  mlaen  gan 
Buckingham.  Ac,  i  ddangos  ei  sel  Brotestanaidd,  tynhaodd  y  cyf- 
reithiau  yn  erbyn  y  Pabyddion,  er  ei  fod  wrth  hyny  yn  tori  teierau 
y  cytundeb  priodasol  â  Ffrainc.  Benthyciodd  symiau  o  arian  ar  ei 
ddeiliaid,  a  chododd  drethi  heb  awdurdod  y  senedd.  Ac  yn  mis 
Hydref,  anfonodd  lynges  yn  cynwys  90  o  longau,  yn  cludo  deng  mil 

0  fìlwyr,  allan  o  Plymouth,  dan  lywyddiad  Syr  Edward  Cecil,  yn 
awr  Arglwydd  Wimbledon — gwr  oedranus  ac  annghymhwys  i'r 
ymgymeriad.  Glaniodd  ei  wŷr  gerllaw  Cadiz,  gan  feddwl  gwneyd 
ymosodiad  ar  y  lle  oddiar  y  tir.  Nid  oedd  yr  un  gelyn  yn  y 
golwg;  ond  torodd  y  milwyr  i  mewn  i'r  seleri  gwin,  ac  yno  cyfarfu- 
asant  â  gelyn  sydd  wedi  gwneyd  mwy  o  niwed  i  fìlwyr  Prydain  nag 
a  wnaeth  y  cìeddyf  na'r  magnel  erioed.  Meddwodd  y  fyddin,  ac 
aeth  yn  aflywodraethus.  Dychwelodd  y  llynges  i  Plymouth  yn 
Bhagíÿr,  ar  ol  hynt  ofer  a  diraddedig,  ac  wedi  colli  dros  fìl  o  wŷr 
trwy  glefydau.  Bhoddodd  hyn  eto  ergyd  trwm  i  boblogrwydd  y 
brenin  a'i  hoff-ddyn,  a  darostyngodd  Charles  i  fwy  o  angen  nag 
erioed.     Yr  oedd  wedi  rhoddi  ei  air  y  galwai  senedd  yn  nghyd  ar 

01  y  Nadolig.  Yr  oedd  yn  bryd  iddo  bellach  i  geisio  palmantu  ei 
ffordd  ar  gyfer  hyny.  Dyfeisiodd  amryw  ffyrdd  i  dori  nerth  y  blaid 
wrthwynebol.  Cymerwyd  y  sel  fawr  oddiwrth  yr  esgob  Wilìiams, 
a  rhoddwyd  hi  i  Syr  Thomas  Coventry.  Ac,  i  ysgoi  Coke  a  chwech 
eraill  o  elynion  penaf  Bucldngham  yn  Nhŷ  y  Cyffredin,  rhoddwyd 
eu  henwau  yn  llechres  y  siryddion  am  y  flwyddyn  ddylynoL 

Chwefror  2,  1626,  coronwyd  y  brenin  yn  Westminster;  gwein- 
yddwyd  y  ddefod  gan  yr  archesgob  Abbot,  o'r  tu  cefn  i  len,  oblegyd 
fod  y  seremoniau  mor  atgas  yn  ngolwgy  Puritaniaid.  Gwrthododd 
y  frenines  roddi  ei  phresenoldeb  ar  yr  amgylchiad,  oblegyd  ei 
syniadau  Pabyddol;  a  goddefai  yr  edrychwyr  y  ddefod  gyda 
theimlad  oer  a  difater.  Yn  mhen  pedwar  diwrnod,  galwodd  y 
brenin  ei  ail  senedd  yn  nghyd;  ac  er  ei  holl  ddyfeisiau  cafodd  hwy 
mor  gyndyn  yn  awr  ag  erioed.  Gorchymynodd  iddynt  benodi 
cymhorth  arianol  dioed  iddo.  Addawent  hwythau  wneyd,  ar  yr 
amod  fod  iddo  ef  ddiwygio  amryw  gamweddau,  a  symud  ymaith 
íeichiau  gormesol.     Yr  oeddent  wedi  penderfynu  darostwng  Buck- 


328  CHAP-LES    I. 

ingham ;  etholasant  bwyllgor,  a  thynwyd  i  fyny  tuag  un  ar  bymtbeg 
o  achwyniadau  yn  erbyn  Charles  a  Bucldngham,  ac  edrycbid  ar  yr 
oiaf  fel  yr  acbos  o  honynt  oll.  Yn  mlaenaf  yn  yr  achos  hwn  oedd 
Syr  Dudley  Digges  a  Syr  John  Eliot,  Selden,  Pym,  a  thri  neu 
bedwar  eraill.  Cymerwyd  Digges  ac  Eliot  i  fyny  yn  lladradaidd,  a 
thaflwyd  hwy  i'r  Tŵr ;  ond  gwrthododd  y  Tŷ  a  myned  yn  mlaen 
gyda'i  orchwylion  nes  i'r  brenin  eu  rhyddhau. 

Yn  y  cyfamser  yr  oedd  gelynion  Bucldnghani  yn  dwyn  mesurau 
yn  ei  erbyn  yn  Nhŷ  yr  Arglwyddi — sef  Arundel  a  Bristol.  Taflwyd 
laiil  Arundel  i'r  Tẁr;  ond  gorchfygodd  y  Tŷ  uchaf  eto,  a  gorfod- 
odd  y  brenin  i'w  ryddhau.  -Nis  gallasai  Charles  ddinystrio  ei 
boblogrwydd  yn  fwy  nag  wrth  noddi  Bucldnghain ;  ac  eto  yr  oedd 
yn  para  i  wneyd  hyny  yn  y  modd  mwyaf  cyndyn  a  phenderfynol, 
Anfonodd  ät  y  Cyífredin  unwaith, — "Bydclai  yn  dda  genyf  i  chwi 
brysuro  i  basio  cynorthwy  i  mi ;  os  na  wnewch,  bydcì  yn  waeth  i 
chwi;  oblegyd  os  clygwydd  rhyw  cldrwg,  myíì  fyclcl  y  diweddaf  i 
deimlo  oddiwrtho."  Anfonodd  y  genadwri  hon  yn  cldiweddarach : — 
"Dywedwch  wrthynt  am  ddwyn  eu  bil  am  gynorthwy  ger  bron  ar 
unwaith,  heb  oediad  nac  amod,  fel  y  byddo  wedi  ei  basio  erbyn 
diwedd  yr  wythnos  nesaf  o  bellaf ;  ac  os  na  wnant,  byddaf  dan 
orfocl  i  gymerycl  llwybr  arall."  Yr  oedd  y  Cyífredin  wedi  bod  yn 
brysur  yn  parotoi  bil,  oncl  yn  benderfynol  i  ddiwygiad  y  camweddau 
a  diswyddiad  Bucldngham  fod  yn  delerau  yncldo,  gan  feddwl 
myned  ag  ef  gyda'u  gilydd  at  y  brenin.  Ond  tra  yr  oedd  heb  ei 
gwbl  orphen,  galwycl  hwy  yn  ddisymwth  ger  bron  y  brenin  i'r  Tŷ 
tichaf.  Ond  yn  lle  y  brenin,  nid  oedd  yno  oncl  ei  ddiprwywyr,  yn 
cyhoeddi  toriad  y  senedd  i  fyny.  Daliodd  Llefarydd  Tŷ  y  Cyífredin 
yr  ysgrif  i  fyny,  a  chyhoecldodd  brif  bethau  ei  chynwysiad.  Can- 
fyddodd  yr  Arglwydcli  y  perygl  o  dori  y  senedd  i  fyny,  a  gadael 
pethau  yn  yr  agwedcl  oedcl  arnynt,  ac  anfonasant  at  y  brenin  am 
ychyclig  oediad.  "  Na  wnaf,  ddim  am  foment!"  oedd  yr  ateb.  Ac 
íelly  y  terfynodd  ail  senedd  Charles,  Mehefìn  lôfed,  1626.  Cyn  i 
aelodau  Tŷ  y  Cyfíi-edin  ddychwelyd  i'w  cartreíioedd  i  weled  beth 
wnai  yr  "hawl  dclwyfol"  dros  y  brenin  yn  annibynol  ar  eu  cynorthwy 
hwynt,  taenasant  gopiau  o'u  penderfyniadau,  yr  hyn  a  wnaeth 
argraíf  ddwfn  ar  feddyliau  y  lluaws.  Gwnaeth  y  brenin  hysbysiad 
gwrthwynebol  iddo,  a  gorchymynodd  i  bob  un  oedd  yn  meddu  y 
blaenaf  i'w  losgi  yn  cldioed. 

Pe  buasai  Charles  yn  meddu  ar  fyddin  gref  yn  yr  hon  y  gallasai 
ymddiried,  diau  y  buasai  ar  unwaith  yn  taflu  y  fíug  ymaith,  ac  yn 
ymgymeryd  â  ìlywodraethu  y  wiacl  trwy  nerth  arfau,  heb  senedd  o 
gwbi.  Ond  yr  oedcl  ei  fyddin  mewn  cyflwr  isel  ac  annysgybledig, 
ac  i  raddau  helaeth  dan  ddylanwad  boneddigion  gwleclig;  ac  felly 
yr  oedd  yn  rhaid  i'r  brenin  gymerycl  mesurau  mwy  cynil.     Wedi 


CHARLES    I.  329 

töri  y  senedcl  i  fyny,  taflwyd  Arundel  a  Bristol  i'r  Tŵr,  a  phrysur- 
odd  Charles  i  gario  allan  ei  ddyfeisiau  i  lenwi  ei  gofîrau.  Cododd 
dollau  y  bunt  a'r  dunelì,  heb  gydsyniad  y  senedd;  cymerwyd 
amry w  esgusodion  dros  gocli  dirwyon  trymion  ar  rai  abl  i  dalu ;  a 
gorfodwyd  y  wlad  ifenthycia  symiau  mawrioni'r  brenin,  ac  adclawid 
eu  talu  yn  ol  o  roddion  a  ganiateid  gan  y  senecld.  TafTwyd  amryw 
bersonau  enwog  i  garchar  am  wrthod  talu,  ac  arferid  y  gormes 
rnwyaf  gan  y  brenin  a'i  ddiprwywyr.  Cyffrocld  Buchingham  y  brenin 
i  gymeryd  arfau  i  bieidio  Protestaniaid  Ffrainc,  a  chymhellodd  Ro- 
chelle  eilwaith  i  godi.  Hwyliodd  y  duc  o  Portsmouth  (Meh.  1627), 
gyda  chant  o  longau,  a  saith  mil  o  fílwyr,  gan  gymeryd  llywyddiad 
yr  hynt  ei  hun,  er  ei  fod  yn  gwbl  annghyfarwydd  â'r  fath  orchwyl. 
Glaniodd  ar  ynys  Rhe,  ac  wedi  gwarchae  afiwyddianus  ar  y  brif 
aniddiffynfa,  dychwelodd  i'w  wlad,  wedi  colli  miloedd  o'i  wŷr,  ac 
wedi  prysuro  dinystr  preswylwyr  Rochelle  a'r  Protestaniaid 
Ffreno;io\ 

Derbyniwyd  Buckingham  yn  llawen  gan  Charles,  ond  yr  oedd 
pob  symudiacl  o'i  eiddo  yn  gwaethygu  ei  achos  yn  meddwl  y  wlad. 
Edrychent  arno  ef  fei  prif  offeryn  yr  holl  ddirwyo,  y  carcharu,  a'r 
treisio  a  wnelid  ar  iawnderau  y  deiliaid.  Er  hyn  olí,  wele  Charles 
a'i  hoff-ddyn  yn  cynllunio  hynt  ryfelgar  arall  yn  erbyn  Ffrainc; 
ond  y  mae  heb  geiniog  o  arian  i  ddwyn  traul  yr  ymgyrch.  Ac  nid 
oes  ganddo  yr  un  llwybr  i'w  gynyg  tuag  at  gael  arian  heb  alw  ei 
senedd  yn  nghycl  unwaith  drachefh. 

Yn  Ionawr,  1628,  anfonocld  y  brenin  wys-ysgrifau  allan  i  alw  ei 
senedd  yn  nghyd  yn  nghanol  mis  Mawrth.  Ond  prin  yr  oeddent 
wedi  myned  allan  cyn  i  Charles  eto  cldechreu  trethu  y  bobl,  a 
threisio  arian  oddiarnynt  yn  groes  i  gyfreithiau  y  wlad.  Gwrth- 
wynebwyd  ef  o'r  diwedd  gan  ei  farnwyr  ei  hun.  Ac,  fel  yr  oedd 
amser  y  senedd  i  gyfarfod  yn  nesâu,  ceisiodd  dymheru  ei  ysbryd  i 
well  hwyl  i'w  cyfarfod.  Gollyngodd  ugeiniau  o'r  rhai  garcharwyd 
am  wrthod  talu  yr  arian  benthyg  yn  rhydd,  rhyddhaodd  Iarll 
Bristol  o'r  Tŵr,  ac  adferodd  Abbot  i'w  swydd.  Pan  ddaeth  y 
Cyffredin  yn  nghyd  prin  y  cynwysai  y  Tŷ  hwynt,  a  dywedir  am  eu 
harweinwyr,  na  fu  eu  henwocach  erioed  o  fewn  y  muriau  hyny. 
Yr  oeddent  yn  ddynion  o  gymeriad  uchel,  ac  wedi  eu  hysbrydoli 
gan  gariad  at  egwyddorion  rhyddid;  a  bernir  fod  meddianau  Tŷ  y 
Cyffredin  gyda'u  gilydd  yn  gymaint  deirgwaith  ag  eicldo  yr  Ar- 
glwyddi.  Yr  oedd  araeth  agoriadol  Charles  yn  bigog,  ac  yn 
nodweddiadol  o'i  syniaclau  goruchel  am  ei  av/durdod.  Dywedai  ei 
fod  wedi  eu  galw  yn  nghyd  i  basió  swm  o  arian  cynorthwyol  iddo 
ef ;  ac  os  na  wnaent,  ei  fod  dan  rwymau  i  arfer  y  mesurau  eraill 
oedd  Duw  wedi  eu  gosod  yn  ei  ddwylaw  tuag  at  eu  cael.  "Peid- 
wch  cymeryd  hyn  fel  bygythiad,"  meddai,  "yr  wyf  yn  ysgornio 


330  CHAHLES    T. 

bygwtlineb  ond  fynghydradd,  ond  felrhybudd  oddiwrth  yr  hwn,  yn 
ol  natur  a  dyledswydd,  sydd  â'r  gofal  mwyaf  am  eich  cadwraeth 
a'ch  llwyddiant."  Dylynwyd  ei  araeth  gan  un  fwypigog  íÿth,  gan 
yr  arglwydd-geidwad.  Ond  yr  oedd  y  Cyffredin  yn  gwrando  yn 
dawel  a  diysgog,  ac  yn  dal  mor  gyndyn  ag  erioed  wrth  eu  hawliau. 
Cydnabyddent  ragorfreintiau  y  brenin  gyda  phob  parch;  ond  ar  yr 
un  pryd,  siaradent  yn  hyf  a  difloesgni  yn  erbyn  y  dirmyg  a  daâai  y 
brenin  ar  iawnderau  y  deiliaid,  a  chyfreithiau  y  cyfansoddiad 
Prydeinig.  Dywedent  fod  mantais  y  brenin  a'r  bobl  yn  cydredeg, 
a'u  bod  yn  dymuno  gofalu  am  y  naill  yn  gystal  a'r  llall.  Yr 
oeddent  wedi  dyfod  yn  nghyd  i  wneyd  gwaith,  ac  yn  barod  i'w 
wneyd;  ond  ni  wnaent  ef  oddieithr  ar  seiliau  priodol.  Addaw- 
sant  godi  pum  miliwn  o  arian  cynorthwy  i'r  brenin;  ond  eto  ar  yr 
amod  fod  i'r  brenin  gydnabod  hawliau  cysegredig  y  bobl,  a  diwygio 
y  camweddau  gormesol  cliweddar.  •'Gwnelem  gam  â  ni  ein  hunain, 
a'n  cydwybodau,  ac  â'n  hiliogaeth  ar  ein  hol,  pe  na  safem  at  hyn," 
obe  Syr  Francis  Seymour.  Yr  un  modd  y  siaradodd  Coke,  Syr 
Thomas  Wentworth,  ac  eraill. 

Ar  yr  8fed  o  Fai,  pasiodd  y  Cyffredin  yn  unllais, — Nad  oedd  un 
dyn  rhydd  i  gael  ei  garcharu  heb  i  achos  cyfreithlon  gael  ei  ddwyn 
yn  ei  erbyn — fod  gwys-ysgrif  habeas  corpus  (cael  ymddangos  yn 
bersonol  mewn  prawf )  i  gael  ei  chaniatau  yn  mhob  achos — ac  nad 
oedd  un  dreth  na  benthyg  a  osodid  gan  y  brenin,  neu  ei  gynghor, 
yn  rhwymedig  heb  gydsyniad  y  senedd.  Dygwyd  y  pethau  hyn 
ger  bron  y  Tŷ  uchaf  gan  Selden,  Coke,  ac  eraill,  a  dadleuwyd  yn  eu 
herbyn  gan  gyfreithwyr  y  goron.  Cynygiodd  yr  Arglwyddi  ychydig 
o  welliant  yn  ffafr  y  brenin;  ond  gwrthododd  y  Cyffredin  ildio 
modfedd.  Ceisiodd  Charles  yn  mhob  modd  ddal  gafael  yn  ei 
awdurdod  oruchel,  ac  ysgoi  ymrwymo  wrth  gais  y  Cyffredin. 
Mai  28ain,  ceisiwyd  gan  y  brenin  gadarnhau  ysgrif  nodedig  Deiseb 
ÎA.WNDERAU  (Petition  of  Rights),  yr  hon  a  ystyrir  yn  ail  Magna 
Charta  Lloegr;  ac  wredi  hir  ddadleu,  cafwyd  gan  y  brenin  ei 
harwyddo.  Yn  y  weithred^hon  ymrwymodd  i  beidio  codi  arian 
byth  mwy  heb  gydsyniad  y  senedd;  i  beidio  carcharu  neb  ond 
wrth  reol  y  gyfraith;  ac  i  beidio  darostwng  ei  bobl  byth  mwy 
i  gael  eu  barnu  gan  lysoedd  milwrol..  Diwrnod  o  lawenydd  oedd  y 
diwrnod  y  rhoddodd  y  brenin  ei  law  wrth  yr  ysgrif  hon.  Adseiniai 
y  senedd  gan  y  llon-gyfarchiadau,  ac  atebid  hwy  yn  galonog  gan  y 
ddinas  a'r  holl  wlad. 

Er  nad  oedd  y  llawenydd  hwn  ond  o  fyr  barhad,  yr  oedd  y 
Cyffredin  wedi  enilì  buddugoliaeth  fel  ag  i  wneyd  y  senecld  hono 
yn  un  o'r  rhai  enwocaf  yn  ein  hanesiaeth  seneddol.  "Gall  penad- 
uriaid  edrych  gyda  llygaid  eiddigus  ar  Ddeiseb  Iawnderau,  fel  ar  ei 
dad  anrhydeddus  y  Magna  Charta,  ond  rhaid  i'r  bobl  edrych  arno 


CHARLES    I.  331 

fel  cydnabyddiaeth  o'r  mwyaf  pwysig  ar  eu  hawliau  a'u  rhyddid. 
Gallai  rhai  pethau  yn  ei  gynwysiad,  fel  eiddo  erthyglau  Eunnymede, 
gael  eu  hysgoi,  a'u  dibrisio;  ond,  fel  yr  erthyglau  hyny,  nid 
annghofir  nwy  gan  y  genedl;  ond  dygir  hwy  yn  mlaen  pan  ddaw 
gorrnes  breninol  i  orthrymu  ar  hawlfreintiau  y  deiliaid.  Ei  eífeithiau 
uniongyrchol  yn  ddiau  oedd  gosod  Charles  mewn  perthynas  newydd 
a'r  bobl  oedd  i'w  llywodraethu  rhagllaw.  Nis  gaìlasai  ddychwelyd 
mwy  at  ei  fesurau  gormesol,  heb  droseddu  yn  fwy  nag  erioed  yn 
erbyn  teimladau  moesol  ei  bobl.  Gellir  cyfaddef  fod  cyfnewidiad 
a  wnaed  yn  y  llywodraeth  trwy  y  dygwyddiad  hwn,  agos  cymaint  a 
chwyldroad;  ond  dylid  cofio  mai  cyíhewidiad  yn  y  Uijwodraeth  yn 
unig  ydoedd,  ac  nid  yn  y  cyfansoddiad  ;  yr  oedd  y  gyfraith  yn  para 
yr  un,  ond  y  mynai  y  wíad  gael  gwell  gweinyddiad  o  honi."* 

Wedi  pasio  bil  yr  arian  cynorthwyol  i'r  brenin,  canlynwyd  ef 
yn  fuan  ag  achwyniadau  ar  Buckingham;  cyhuddid  ef  o'r  holl 
ddrygau  a'r  colledion  diweddar;  a  dymunid  ar  y  brenin  am  ei 
symud  o'r  llys.  Hysbyswyd  y  brenin  gyda  llaw  fod  trethi  y  bunt 
a'r  dunell  (rhodd  er  galluogi  y  brenin  i  gy nal  grym  milwrol  i 
amddiífyn  y  deyrnas)  yn  dibynu  ar  ewyliys  y  senedd,  ac  nas  gallasai 
ef  eu  codi  heb  gydsyniad  y  ddeddfwriaeth ;  a'r  dreth  hon  brofodd 
yn  faen  tramgwydd  i'r  brenin  eilwaith.  Wedi  sicrhau  y  cynorth- 
wyon  arianol,  penderfynodd  y  brenin  ohirio  y  senedd;  ac  yr  oedcl 
clerc  Tŷ  y  Cyffredin  yn  darllen  bil  treth  y  bunt  a'r  dimell  pan 
wysiwyd  hwy  i  wydd  y  brenin.  Dywedodd  wrthynt,  "Ni  chan- 
iateais  unrhy w  hawliau  newydd  i  fy  mhobl,  wrth  arwyddo  ysgrif  yr 
iawnderau,  dim  ond  cadarnhau  yr  hen."  Dywedodd  nas  gallasai 
wneyd  heb  y  dreth  hon.  "Ni  fwriadasoch  chwi  erioed,"  meddai, 
"ofyn  genyf  ildio  hon,  ac  ni  feddyliais  inau  erioed  i'w  chaniatau." 
Felly  gohiriodcl  Charles  ei  senedd,  a  chafodd  y  genedl  brawf  newydcl 
o'i  anfíýdcllondeb  i'w  ymrwymiadau  mwyaf  difrifol.  Gwelwyd  yn 
mhen  ychydig  wythnosau  nad  oedd  erioed  wedi  meddwl  cadw  y 
cytundeb.  Yr  oedd  argraffydd  Tỳ  y  Cyffredin,  ar  gais  y  ddau  Dŷ, 
wecli  argraffu  pymtheg  cant  o'r  ddeiseb  iawnderau,  er  eu  taenu  yn 
rnysg  y  bobl.  Ond  parodd  y  brenin  iddo  ddinystrio  y  rhai  hyny, 
ac  argraffu  eraill  gyda  chyfnewidiadau  i  ateb  ei  bwrpas  ef  ei  hun. 

Yr  oecldanmhoblogrwydd  Buckingham  erbyn  hynwedi  cyrhaedd 
ei  eithafnod.  Llofrucldiwyd  ei  feddyg,  Dr.  Lamb,  yr  hwn  oedd 
wedi  codi  yn  uchel  i'w  ffafr,  gan  y  bobì  ar  ystrydoedd  Llundain:  a 
bygythient  y  duc  â  chyffelyb  driniaeth  yn  ddigon  wyneb  agored; 
yr  oedd  y  rhigwm  annghelíÿdd  ond  cynwysfawr  hwn  i'w  glywed  yn 
fynych:— 

"  Let  Charles  and  George  do  what  they  can, 
The  Duke  sliall  die  like  Dr.  Lanib." 

*England  under  theStnarts,  by  Dr.  Yaughan,  vol.  i.,  239. 


332  CHABLES    I. 

Cafwyd  papyr  un  diwrnod  ar  golofn  yn  Coleman  Street,  ac  yn 
ysgrifenedig  arno,  "Pwy  sydd  yn  llywodraethu  y  deyrnas?  Y 
brenin.  Pwy  sydd  yn  llywodraethn  y  brenin?  Y  duc.  Pwy  sydd 
yn  llywodraethu  y  duc?  Y  diafol."  Pan  oedd  y  bobl  yn  yr  ysbryd 
hwn,  aeth  y  duc  i  Portsmouth,  i  gymeryd  llywyddiady  fyddin  oedd 
ar  gychwyn  i  Ffrainc.  Un  boreu  (Awst  23,  1628),  tra  yr  oedd  yn 
aros  yr  amser  i  gychwyn,  ar  ol  dadl  boeth  â  rhai  o  Brotestaniaid 
Ffrainc,  a  phan  oedd  wedi  codi  i  fyned  allan  i'w  gerbyd,  tarawyd 
dagr  i'w  galon.  Gwaeddodd  "  villain!"  a  bu  farw  yn  y  fan.  Ni 
ddeallwyd  gan  gyífro  y  foment  pwy  a'i  tarawodd.  Ond  pan  oeddent 
yn  amheu,  gwaeddodd  John  Felton,  Protestant,  a  swyddog  yn  y 
fyddin,  yr  hwn  oedd  wedi  cael  ei  ormesu  yn  ddiweddar  gan  y  duc, 
"Myfi  yw  y  gwr."  Yr  oedd  Felton  wedi  ei  argyhoeddi  gan  lais  Tŷ 
y  Cyífredin  mai  y  duc  oedd  yr  holl  achos  o'r  drygau  oedd  yn  terfysgu 
y  wlad,  ac  y  buasai  wrth  ei  ladd  yn  gwneuthur  gwasanaeth  i 
Dduw,  i'r  brenin,  ac  i'r  wladwriaeth.  Dy wedai  nad  oedd  neb  arall 
gydag  ef  yn  y  gyfrinach;  a  phan  fygythiodd  Iarll  Dorset  ei  ddir- 
boeni  er  mwyn  cael  ganddo  gyfaddef,  atebai,  "Yr  wyf  íi  yn  barod; 
ond  rhaid  i  mi  ddyweyd  gyda  llaw,  os  gwnewch  hyny,  y  cyhuddaf 
fí  chwi,  a  neb  ond  chwi."  Cyfaddefodd  Felton  ei  euogrwydd,  a  dien- 
yddiwyd  ef  fel  llofrudd.  Dangosodd  y  brenin  alar  mawr  ar  ol  ei 
hoff-ddyn,  gorchymynodd  ei  gladdu  yn  monachlog  Westminster,  a 
galwai  ef  yn  "ferthyr  ei  frenin."  Nid  oedd  Buckingham  ond 
36ain  mlwydd  oed;  a  phe  buasai  yn  dianc  dagr  y  llofrudd,  yr  oedd 
y  tebygolrwydd  yn  fawr  y  buasai  yn  syrthio  yn  fuan  trwy  fwyall  y 
dienyddwr.  Mae  yn  anhawdd  cael  gafael  ar  anwesyn  mwy  dirin- 
wedd  na  Buckingham,  wedi  cael  y  fath  loches  dan  aden  unrhyw 
benadur;  "ac  y  maeyn  ddigoni  wneyd  iundyn  wrido  wrth  feddwl 
i  Loegr — fel  y  bu  mewn  gwirionedd — gael  ei  llywodraethu  am 
flynyddoedd  gan  y  fath  laslanc  difqnedd,  anwybodus,  balch,  ac 
anrasol."  * 

Yr  oedd  holl  ymddygiadau  y  brenin  yn  ystod  gohiriad  y  senedd, 
yn  tueddu  yn  uniongyrchol  i  waethygu  ei  achos.  Dyrchafodd 
Laud,  esgob  Llundain,  yr  hwn  oedd  o  olygiadau  Arminaidd,  yn 
nghydag  amryw  eraill  o  gyffelyb  farn  ac  ysbryd,  i  awdurdod 
uchel.  Bu  yn  brysur  gydag  achosion  yn  Uysoedd  gormesol  y  Star 
Chamber  a'r  High  Commission;  trethodd  nwyddau  masnachol,  a 
pharhaodd  i  godi  treth  y  bunt  a'r  dunell.  Ionawr,  20  (1629), 
ymgyfarfu  y  senedd  eilwaith,  a  dechreuodd  y  Tý  isaf  adolygu 
anffyddlondeb  a  gormes  y  brenin  gyda'u  hyfdra  a'u  dewrder  arferol. 
Ar  y  24ain,  galwodd  Charles  y  ddau  Dŷ  i'w  gyfarfod  i  Whitehall, 
a  cheisiodd  ganddynt  roddi  i  fyny  bob  dadleu  bellach,  a  phasio  bil 
y  bunt  a'r  dunell  iddo  ef ;  a  sicrhäai  iddynt  nad  oedd  ef  wedi  codi 

*Keightley. 


CHABLES    I.  333 

y  dreth  hono  ond  fel  rhodd  iddo  o  eiddo  ei  bobl;  a'i  fod  wedi  ei 
chodi  hyd  hyny  oddiar  angen,  ac  nid  oddiar  ei  fod  yn  honi  hawl 
iddi.  Ond  ni  fynai  y  Cyffredin  eu  hudo  mwy  â  geiriau  teg  y 
brenin.  Eu  hegwyddor  ddiysgog  oedd  cael  ymchwiliad  i'w 
hachwyniadau,  a  diwygio  camweddau,  cyn  pasio  biliau  am  arian 
cynorthwyol  i'r  brenin.  Ymaflasant  yn  eu  gwaith  o  ddifrif,  gan 
roddi  y  flaenoriaeth  i  faterion  eglwysig,  "oblegyd,"  meddent,  "dylai 
gorchwylion  breninoedd  y  ddaear  roddi  ffordd  i  orchwylion  Brenin 
y  Nefoedd."  Rhoddodd  Syr  John  Eliot  araeth  fedrus  ar  y  cyf- 
newidiadau  diweddar  mewn  crefydd;  dylynwyd  ef  gan  eraill  o 
gyffelyb  syniadau  ac  ysbryd.  Anfonai  Charles  genadwri  ar  ol 
cenadwri  atynt  i  geisjo  ganddynt  adael  y  pwnc  hwn,  a  phasio  bil  yr 
arian  iddo  ef.  Anfonasant  hwythau  yn  ol  at  y  brenin  i  ddyweyd 
fod  ei  ymyriad  anmhriodol  yn  annghyson  â'u  rhagorfreintiau.  Yr 
oedd  y  genadwri  nesaf  oddiwrth  Charles  yn  fwy  bygythiol;  a 
chyffrodd  ysbryd  mwy  cyndyn  yn  ei  wrthwynebwyr.  Y  pwnc  yn 
awr  oedd  Pabyddiaeth  ac  Arminiaeth.  Dywedai  Mr.  Kirton  mai 
"y  ddau  esgob  fawr"  (Laud  a  Neile),  oedd  prif  achos  y  drygau 
oedd  yn  bygwth  eu  crefydd.  "Edrychwch,"  meddai,  "y  fath 
ddynion  y  maent  yn  ddyrchafu  yn  yr  eglwys,  a  phaham  ?"  Yr  oedd 
llawer  o  Arminiaid,  a  dynion  eraill  oeddent  dan  gondemniad  y 
ddeddfwriaeth,  wedi  eu  codi  i  awTdurdod  eglwysig. 

Yn  ystod  y  siarad  ar  y  pwnc  hwn  cododd  dyn  cryf,  gwledig  ei 
olwg,  a'i  gôt  yn  annhre&us,  a  hen  het  ddibris  ar  ei  ben,  ar  ei  draéd 
i  siarad  am  y  waith  gyntaf  yn  y  Tŷ.  Yr  oedd  tua  deng  mlwydd 
ar  ugain  oed.  Yr  oedd  ei  araeth  hefyd  yn  arw  ac  anhyblyg  fel  ei 
berson;  ond  yr  oedd  difrifoldeb  yn  ei  wedd,  acawrdurdod  o  gwmpas 
ei  berson,  hawliai  barch  osnid  parchedig  ofn.  Oeiyee,  Ceomwell 
ydoedd,  yr  aelod  newydd  dros  Huntingclon.  "Clywais,"  ebe 
Cromwell,  "gan  Dr.  Beard,  fod  Dr.  Alabaster  wedi  pregethu  Pab- 
yddiaeth  noeth  wrrth  groes  St.  Paul,  a  bod  ei  esgob  o  Winchester 
(Neile)  wedi  gorchymyn  iddo  na  phregethai  ddim  gwrthwyneb  i 
hyny.  Ac  y  mae  Dr.  Mainwaring,  yr  hwn  a  dderbyniodd  yn  gyfiawn 
gerydd  y  Tŷ  hwn  am  ei  bregethau,  wedi  ei  godi  gan  yr  un  esgob  i 
fywioliaeth  gyfoethog.  Os  y  rhai  hyn  ydynt  y  grisiau  i  ddyrchaflad 
eglwysig,  beth  nad  allwn  ddysgwyl?"  Daw  y  gwr  hwn  yn  fuan  i 
chwareu  rhan  mwy  pwysig  yn  ein  hanes. 

Gohiriodd  Charles  y  senedd  eto  hyd  yr  2il  o  Fawrth,  er  gwaethaf 
dadl  y  Cyffredin  fod  gohiriad  yn  eu  dwylaw  eu  hunain.  Ar  y  dydd 
nodedig  uchod,  eglurodd  Eliot,  mewn  araeth  effeithiol,  benderfyn- 
iadau  y  Tŷ  gyda  golwg  ar  grefydd.  Cynwysent  y  pethau  canlynol : — 
1.  Pwy  bynag  a  newidio  ddefodau  crefydd,  trwy  ddwyn  i  mewn 
Babyddiaeth,  Arminiaeth,  &c,  a  gyfrifìr  yn  elyn  iyr  deyrnas  a'r 
wladwriaeth.     2.  Pwy  bynag  a  gynghoro,  neu  a  gynorthwyo  i  godi 


334  CfîABLES   I. 

treíh  y  bunt  a'r  dunell,  heb  ganiatad  y  senedd,  a  gyfrifir  yn  elyn,  &c. 
3.  Pwy  bynag  a  dalo  y  cyfryŵ  dreth,  agyfriíir  yn  elyn,  &c.  Gydag 
egluro  y  pynciau  hyn  rhoddodd  Eliot  y  fflangell  yn  drwm  ar  Esgob 
Winchester,  a'r  arglwydd  drysorydd  Weston.  Yna  aeth  yn  mlaen 
at  y  gadair,  i  roddi  y  penderfyniadau  hyn,  a'r  gwrthdystiad  yn 
erbyn  ymddygiadau  y  brenin,  i'r  llefarydd,  Syr  John  Finch,  i'w 
darlìen,  Ond  gwrthododd  Finch  wneyd  hyny.  Ceisiodd  eilwaith 
gan  glerc  y  Tŷ  eu  darllen;  ond  gwrthododd  yntau.  O'r  diwedd 
darllenodd  Eliot  hwynt  ei  hun  gyda  phwyslais  ac  eífaith  anarferol, 
a  cheisiodd  gan  yllefarydd  eu  gosod  i  bleidlais  yTŷ.  Gwrthododd 
y  Uefarydd  eto,  a  dywedodd  fod  y  brenin  wedi  gorchymyn  iddo 
beidio.  Tynodd  y  gyífes  hon  gerydd  trwm  ar  ben  y  llefarydd,  a 
chododd  yntau  o'i  gadair,  ar  fedr  myned  allan.  Ond  daliwyd  ef  yn 
ei  le  trwy  orthrech  gan  ddau  o'r  aelodau  o'r  enw  Hollis  a  Valentine. 
Cododd  rhai  o  aelodau  y  cyfrin-gynghor,  ac  aethant  yn  mlaen  i 
ryddhau  y  llefarydd ;  ond  yr  oedd  breichiau  rhy  nerthol  yn  ei  ddai 
yn  rhwym  wrth  ei  gadair,  a  thyngent  na  chai  syíîyd  o'r  fan  nes 
byddai  y  gorchwylion  drosodd.  Yr  oedd  terfysg  yn  bygwth,  a 
gwelid  amryw  yn  gosod  eu  llaw  ar  eu  cleddyfau.  Anfonodd  y 
brenin  un  o'i  weision  i  ddwyn  y  mace  (arwyddnod  awdurdod  y  Tŷ) 
ymaith,  ond  gwrthodwyd  ef.  Clowyd  y  gwas  i  mewn  yn  garcharor, 
cymerwyd  3^r  allweddau,  a  dyogelwyd  hwynt.  Anfonodd  Charles 
eilwaith  ddygiedydd  y  wialen  ddu  i  wysio  y  Cyffredin  ger  ei  fron, 
iddo  gael  tori  y  senedd  i  fyny;  ond  ni  fynai  y  Cyffredin  y  wialen 
ddu  na'r  genadwri  ddu;  cafodd  ddrws  cloedig  yn  ei  erbyn.  Cyn- 
ddeiriogodd  y  brenin,  a  gyrodd  am  filwyr  i  fyned  i  dori  y  drysau. 
Ond  yn  y  cyfamser  yr  oedd  Hollis  wedi  cymeryd  swydd  y  ílefarydd, 
a'r  penderfyniadau  wedi  eu  pasio  gyda  bloeddiadau  byddarol,  a 
hwythau  wedi  gohirio  y  Tý  hydy  lOfed,  ac  wedi  ymwasgaru. 

Ar  y  lOfed  aeth  y  brenin  i  lawr  i  Dŷ  yr  Arglwyddi,  ac  wedi 
tywallt  cawod  o  weniaith  ar  y  Tŷ  uchaf,  a  chawod  o  fygythion  ar  y 
Tŷ  isaf,  torodd  y  senedd  i  fyny.  Ei  brif  reswm  am  hyn  oedd, 
"oblegyd  ymddygiad  twyllodrus  rhai  gwiberod  yn  Nhŷ  y  Cyffredin." 
Felly,  ar  y  lOfed  o  Mawrth,  1629,  y  terfynodd  trydedd  senedd 
Charles;  ac  y  mae  genym  lawer  o  fìynyddoedd  blinion  i  fyned 
trwyddynt  cyn  y  cawn  weled  senedd  yn  ymgasglu  eto. 

Canlynwyd  y  toriad  i  fyny  â  charchariad  naw  o  aelodau  mwyaf 
blaenllaw  Tŷ  y  Cyffredin.  Dedfrydwyd  Eliot,  Hollis,  a  Valentine, 
gan  lys  y  Ring's  Bench,  i  ddirwyon  trymion;  ond  rhyddhawyd  y 
lleill  ar  ol  deunaw  mis  o  garchariad  yn  y  Tŵr.  Effeithiodd  ei 
gaethiwed  yn  fawr  ar  iechyd  Eliot;  ac,  ar  ddymuniad  ei  gyfeillion, 
anfonodd  gais  ar  ol  cais  at  Charles  am  gael  ei  symud  o'r  Tŵr  am 
ychydig,  er  mwyn  ei  iechyd;  ac  addawai  ddychwelyd  yno  ar  ol 
cryfhau.     Ond  gwrthododd  y  brenin  ganiatau,  a  gwrthododd  hyd 


CHAELES   I.  335 

y  nod  ei  gorph  i'w  deulu  pan  fu  farw,  wedi  dyoddef  tair  blynedd  a 
haner  o  garchariad.  "Nis  geilir  gwadu,"  meddai  Clarendon,  "nad 
oedd  yn  yr  holl  seneddau  hyn,  ac  yn  enwedig  yn  seneddau  y  bed- 
waredd  Üwyddyn  (i  Charles),  aniryw  ymadroddion  ac  areithiau 
annhymherus,  annghydweddol  â  phwysigrwydd  ac  anrhydedd  y 
lleoedd  hyny,  ac  annghyfaddas  i'r  parch  oedd  yn  ddyledus  i'r  brenin 
a'i  gynghor.  Ond  nid  wyf  yn  gwybod  am  un  weithred  ffurfiol  o 
eiddo  y  naill  Dŷ  na'r  llall  (ac  nid  oedd  gwrthdystiad  na  phleidlais  y 
dydd  diweddaf  felly),  nad  oeddent  yn  gydweddol  â  doethineb  a 
chyfìawnder  llysoedd  mawrion  ar  y  cyífelyb  achlysuron  anarferol. 
Ac  ni  fydd  neb  mor  barod  i  feio  gwres  a  bywiogrwydd  y  cyfarfodydd 
hyny,  os  cadwant  mewn  cof  y  gweithredoedd  o  annghyfiawnder  a 
wnelid  yn  yr  adegau  rhwng  cyfarfyddiad  y  senedd."  Mae  y  dyst- 
iolaeth  hon  yn  bwysig,  gan  ei  bod  yn  dyfod  oddiwrth  glodforydd 
Charles,  a  gelyn  ei  wrthwynebwyr. 

O  Mawrth,  1629,  hyd  Ébrill,  1640,  bu  Lloegr  heb  un  senedd,  ac 
y  mae  y  cyfwng  yn  cynwys  yr  ail  gyfnod  yn  hanes  Charles.  Yn  y 
cyfamser  gwnaeth  y  brenin  ei  oreu  i  droi  llywodraeth  y  wlad  yn 
unbenaeth  ormesol.  Prif  orchwylion  yr  adeg  oedd  codi  trethi  i 
lenwi  coífrau  y  brenin  yn  annibynol  ar  lais  y  Cyffredin,  a  threisio  y 
bobl  i  ymostwng  i  awdurdod  y  goron  trwy  gospedigaethau  llymion 
llysoedd  y  Star  Chamber  a'r  High  Commission.  Ei  brif  gynghorydd 
oedd  Laud,  yr  hwn  a  ddyrchafwyd  trwy  ffafrau  Buckingham,  ac  i'r 
hwn,  ar  farwolaeth  Abbot  (1632),  y  rhoddodd  Charles  archesgobaeth 
Canterbury.  Dyn  o  feddwl  a  golygiadau  cyfyng  oedd  Laud,  ac  o 
ysbryd  creulon  ac  erledigaethus ;  ac  nis  gailasai  oddef  neb  i  ddal 
golygiadau  gwahanol  iddo  ei  hun.  Gwnaeth  y  brenin  gytundeb 
heddwch  â  Ffrainc  ac  â  Spain ;  ac,  fel  penaethiaid  y  gwledydd  hyny, 
cymerai  arian  ei  ddeiliaid  wrth  ei  ewyllys,  heb  roddi  un  cyfrif  am 
danynt;  a  chospai  y  neb  a  wrthwynebai  neu  a  gwynai  yn  erbyn  ei 
ormes,  gwladol  a  chrefyddol.  Enillodd  rhai  o'i  wrthwynebwyr  o'i 
blaid,  trwy  eu  gwobrwyo  â  ffafrau  ac  â  swyddi  uchel ;  megys  Went- 
wrorth,  Savüle,  Dudley,  Digges,  a  Noy  a  Littleton  y  cyfreithwyr,  y 
rhai  a  fuont  yn  offerynau  cymhwys  iddo  i  gario  allan  ei  ddyfeisiau 
gorthrymus.  Adferodd  lawer  o  hen  ddefodau  gwriogaethol  oesau 
blaenorol,  y  rhai  a  dueddent  i  ychwanegu  ei  awdurdod  a'i  gyllidau ; 
eangodd  y  fforestydd  breninol  yn  anferth,  yr  hyn  a  barodd  golledion 
dirfawr  i  berchenogion  tiroedd;  a  chododd  orfaeliaeth  (monopoly)  i 
ris  uwch  nag  erioed,  trwy  roddi  hawl  masnachu  mewn  nwyddau 
penodol  i  gwmnioedd,  fel  y  gallai  gael  mwy  o  doll  arnynt. 

Ond  y  peth  oedd  yn  cyffroi  y  wlad  fwyaf  yn  erbyn  y  llywodraeth 
ydoedd  ymddygiad  y  blaid  uchel  eglwysig  a  arweinid  gan  Laud. 
Yr  oedd  y  clerigwr  hwn  wedi  ymwerthu  i  wTenieitho  i'w  frenin,  ac  i 
ate^u  ei  awdurdod   unbenaethol.     Pan  roddodd   Henrietta  Maria 


336  CHAHLES    I. 

enedigaeth  i  fab  (Charles  II.)  yn  Mai,  1630,  bedyddiwyd  efgan 
Laud,  yr  hwn  a  gyfansoddodd  weddi  ar  yr  achlysur.  Yn  y  weddi 
hono  yr  oedd  y  dymuniad — ;"Dybla  rasusau  ei  dad  arno,  O  Ar- 
glwydd,  os  yiu  hyny  yn  bosibl /"  Rhydd  y  driniaeth  a  gafodd  Alex- 
ander  Leighton,  pregethwr  Puritanaidd  o  Ysgotland,  a  thad  yr 
enwog  Archesgob  Leighton,  ryw  syniad  i'r  darllenydd  am  y  gosped- 
igaeth  a  weinyddid  ar  y  neb  a  dynai  arnynt  lid  yr  esgob  Laud. 
Trosedd  Leighton  ydoedd  cyhoeddi  Llyfr  yn  Holland  o'r  enw, 
"  Dadl  Sion  yn  erbyn  Esgobyddiaeth,"  cyílwynedig  i'r  senedd 
ddiweddar.  Yn  y  llyfr  hwn  arferai  eiriau  cryfion  ac  anmharchus  yn 
erbyn  yr  esgobion,  a  galwai  y  frenines  yn  "un  o  ferched  Heth,"  gan 
olygu  mai  Pabyddes  ydoedd.  Dygwyd  achos  Leighton  o  flaen  llys 
y  Star  Chamher ;  ac  er  y  cyfaddefai  nad  oedd  wedi  dyweyd  dim  yn 
ei  lyfr  oddiar  elyniaeth  personol,  ond  oddiar  sel  grefyddol,  dedfryd- 
wyd  ef  i  dalu  mil  o  bunau  o  ddirwy,  i'w  droi  allan  o'i  swydd,  i  gael 
ei  fflangellu  yn  gyhoeddus  yn  y  Palace  Yard,  i'w  osod  yn  y  rhigod 
(pillory — math  o  beiriant  coed  gwaradwyddus)  am  ddwy  awr,  cael 
tori  un  o'i  glustiau  ymaith,  hollti  y  naill  ffroen,  a  chael  ei  losg-nodi 
ar  ynaill  rudd  â'r  llythyrenau  S.  S, — Soiuer  of  Sedition  (Hauwr 
Terfysg).  Cyflawnwyd  yr  holl  ddedryd  i'r  llythyren,  a  thaflwyd  ef 
i  garchar  dros  ei  fywyd.  Nid  oedd  hyn  ychwaith  yn  ddigon  i 
foddloni  ei  elynion.  Yn  mhen  wythnos,  cyn  bod  ei  archollion  wedi 
agos  gwella,  dygwyd  ef  allan  i  gael  triniaeth  gyffelyb  eilwaith. 
Pflangellwyd  ef  eilwaith,  torwyd  ei  giust  arall  ymaith,  holltwyd  ei 
ffroen  arall,  llosg-nodwyd  y  rudd  arall,  a  thaflwyd  ef  i'w  gell 
annyddan  yn  y  carchar.  Mae  yn  wir  fod  yn  Leighton  ysbryd  pen- 
boeth  ac  eithafol  yn  erbyn  y  Pabyddion ;  ond  nid  oedd  hyny  mewn 
un  modd  yn  cyfiawnhau  y  fath  driniaeth  ag  a  gafodd.  Ond  dygodd 
yr  ysgelerder  hwn  ar  ben  Laud  a'i  gefnogwyr  felldithion  y  wlad,  ac 
ar  ben  Leighton  anrhydedd  merthyrdod.  <4  Yn  mhen  deng  mlynedd 
(1641)  cafodd  y  dyoddefydd  ei  ryddid,  nid  trwy  drugaredd  Laud  na 
Charles,  ond  trwy  y  senedd  hono  a  brofodd  yn  ddinystr  i'r  brenin 
a'i  esgob." 

Y  flwyddyn  ganlynol  dygwycl  William  Prynne,  dadleuwr  cyf- 
reithiol  galluog  o  Lincoln's-inn,  dan  fìiangell  Laud.  Yr  oedd  eisoes 
wedi  tynu  digofaint  yr  uchel  eglwyswyr  trwy  ei  ysgrifeniadau 
yn  erbyn  Arminiaeth.  Ysgrifenodd  gyfrol  fawr  yn  awr  yn  erbyn 
llygredigaeth  y  chwareudy,  a  disgynai  y  wialen  yn  ei  thro  ar  bob 
dosbarth  a  gracld.  Gosododd  Laud  ei  gaplan,  Peter  Heylin,  i 
chwilio  ysgrifeniadau  Prynne;  a  chafwyd  digon  i  wneyd  achos  yn  ei 
erbyn  yn  y  Star  Chamber.  Dirwywyd  ef  o  fil  o  bunau,  trowyd  ef 
allan  o  Lincoln's-inn,  collodd  ei  hawlfraint  fel  cyfreithiwr,  rhodd- 
wyd  ef  ddwy waith  yn  y  rhigod,  a  chafodcl  dori  clust  ymaith  bob  tro, 
llosgwyd  ei  ly&au,  a  thaflwyd  ef  i  garchar  dros  ei  fy wyd.     Daros- 


CHABLES    I.  337 

tyngwyd  Dr.  Bastwick  hefyd,  meddyg  dysgedig  Burton,  John 
Lilburne,  yr  hwn  a  ddaeth  ar  ol  hyn  yn  dra  adnabyddus,  a'r  esgob 
Williams,  i  gospedigaethau  creulon  gan  yr  awdurdodau  gormesol. 

Dygwyddiad  pwysicaf  y  flwyddyn  1637  oedd  gwrthsafiad  cyndyn 
John  Hampden  i'r  dull  gormesol  y  codai  y  brenin  drethi  oddiar  ei 
ddeiliaid.  Yr  achos  oedd  codiad  arian  llongau.  O'r  blaen  nid  oedd 
ond  porthladdoedd  yn  ddarostyngedig  i'r  dreth  hon ;  ond  yn  awr 
rhoddwyd  hi  ar  yr  holl  deyrnas  yn  gyffredinol.  Rhoddwyd  swm 
penodol  ar  bob  sir,  ac  wedihyny  ar  bersonau  unigol.  Mynai  y  bobl 
nad  oedd  angen  llongau  o  gwbl,  gan  fod  y  deyrnas  ar  delerau 
heddychol;  ofhai  eraill  ei  fod  yn  casglu  nerth,  er  mwyn  gorfodi  ei 
bobl  i  ymostwng  i'w  awdurdod  gormesol.  A  dadleuid,  hyd  y  nod 
pe  buasai  angen,  fod  dull  y  brenin  o  osod  y  dreth,  heb  gydsyniad  y 
senedd,  yn  annghyson  â  chyfansoddiad  y  wlad.  Cawn  enwau 
Chambers,  Arglwydd  Say,  a  Hampden,  yn  apelio  at  y  gyfraith  am 
amddiffyniad  dros  beidio  talu  y  ship-money ;  ond  cododd  achos  yr 
olaf  i  fwy  o  hynodrwydd. 

Boneddwr  cyfrifol  o  swydd  Buckingham  oedd  Hampden,  yr  hwn 
oedd  yn  aelod  seneddol  oddiar  1620;  yn  ddyn  o  wybodaeth  eang,  o 
ysbryd  tawel,  ond  o  feddwl  penderfynol  a  diysgog.  Yr  oedd  yn 
un  o  gyfeillion  anwylaf  Eliot,  ac,  fel  yntau,  ynselog  dros  iawnderau 
y  bobl.  Gpsodwyd  treth  o  ugain  swllt  o  arian  Uongau  arno;  ond, 
gan  fod  Tŷ  y  Cyffredin  wedi  penderfynu  fod  y  neb  a  godai  neu  a 
dalai  y  cyfryw  dreth  heb  gydsyniad  y  senedd,  yn  euog  o  fradwr- 
iaeth  yn  erbyn  y  llywodraeth,  gwrthododd  Hampden  ei  thalu. 
Gadawodd  i'r  gyfraith  gymeryd  ei  chwrs,  a  beiddiodd  y  canlyniadau. 
Dygwyd  yr  achos  i  brawf ;  gorchymynodd  y  brenin  i'r  deuddeg 
barnwr  eistedd  arno,  a  chyhoeddi  eu  dedryd  derfynol  ar  yr 
achos.  Amddiffynid  Hampden  gan  01iver  St.  John  a  Holborne ; 
a'r  goron  gan  Bankes  a  Littleton.  Parhaodd  y  prawf  am  ddeuddeg 
niwrnod.  Cymerwyd  dyddordeb  cyffredinol  yn  y  pwnc,  oblegyd 
yr  oedd  achos  pwysig  yn  y  chwareu — pa  un  ai  y  wlad  neu  y 
brenin  oedd  ag  awdurdod  i  osod  trethi.  Dadleuodd  dau  o'r  barn- 
wyr — Croke  a  Hatton — yn  gryf  yn  erbyn  y  brenin.  Erbyn  y 
diwedd  cafwyd  saith  o'r  barnwyr  o  du  y  brenin,  a  phump  yn  ei 
erbyn.  Felly  penderfynwyd  fod  y  dreth  yn  gyfreithlon;  ond  yr 
oedd  y  bobl  yn  edrych  ar  Hampden  fel  buddugoliaethwr,  a  throdd 
yr  achos  yn  fwy  o  anrhydedd  a  mantais  iddo  ef  nag  i'r  brenin. 
Anfarwolwyd  ei  enw  yn  yr  amgylchiad,  a  theimlir  parch  iddo  yn 
mynwes  pob  carwr  rhyddid  hyd  y  dydd  hwn.  Ond  cyffrodd  yr 
achos  deimlad  amheus  a  gwrthwynebol  y  bobl  at  y  brenin  a'i 
gynghor  i  radd  uwch  nag  o'r  blaen. 

Gwelodd  y  bobl  bellach  nad  oedd  gwiw  gwrthsefyll  gormes  y 
brenin  a'i  gynghor,  a  phenderfynodd  lluaws  adael  y  wlad,  a  myned 


338  GHAPJMES    I. 

ar  ol  y  tadau  pererînol  i  America.  Yr  oedd  wyth  llongaid  yn  gor- 
wedd  ar  y  Thames,  yn  barod  i  gychwyn,  ac  amryw  o  enwogion 
penaf  y  deyrnas  yn  mysg  yr  ymfudwyr — Hampden,  Haselrig,  Crom- 
well,  ac  eraill — pan  ddaeth  gorchymyn  i'w  hatal,  ac  i  rwystro 
ychwaneg  i  ymadael  â'r  deyrnas  heb  drwydded  oddiwrth  y  brenin. 
Felly  dadlwythwyd  y  llongau,  a  gyrwyd  yr  ymfudwyr  yn  eu  hol 
i'w  cartrefìeoedd.  Yr  oedd  llaw  Rhagluniaeth  yn  amlwg  yn  yr 
ymyriad  gorthrymus  hwn,  fel  y  gwelir  yn  y  rhan  a  gymerodd  yr 
enwogion  uchod  yn  nygwyddiadau  dylynol  y  deyrnas.  Amcan 
Laud  a'i  feistr  oedd  eu  cadw  yma  i'w  gorthrymu;  ond  cawsant 
ddeall  iddynt  wrth  hyny  gadw  drain  i'w  hystlysau,  ac  elfenau  i'w 
dinystr  eu  hunain. 

Erbyn  hyn  yr  oedd  cymylau  duon  yn  ymgasglu  yn  Ysgotland. 
Yn  1633,  talodd  Charles  ei  ymweliad  cyntaf  â'i  wlad  enedigol  er 
adeg  ei  goroniad  yn  Lloegr.  Derbyniwyd  ef  yn  roesawus,  a  chor- 
onwyd  ef  yno  gyda'r  rhwysg  arferol.  Ond  cyn  dychwelyd  hauodd 
hadau  trallod  iddo  ei  hun,  a  chynyrchodd  ei  ymddygiadau  gormesol 
lawer  o  deimlad  yn  ei  erbyn.  Ychwanegwyd  y  teimlad  drwg  trwy 
erledigaeth  ar  Balmerino,  pendefìg  Ysgotaidd.  Ond  ymyriad  y 
brenin  a'i  gynghor  â  materion  eglwysig  Ysgotland  yrodd  y  teimlad 
hwn  yn  fflam.  Trosglwyddwyd  gweinyddiad  y  gallu  gwladol  i  swydd- 
ogion  eglwysig,  a  chodwyd  naw  o'r  pedwar  esgob  ar  ddeg  yn  aelodau 
o'r  cyfrin  gynghor.  Gwnaed  amryw  gyfnewidiadau  yn  ÿr  adeiladau 
eglwysig,  y  rhai  yr  edrychai  y  bobl  arnynt  fel  arwyddion  o 
ddychweliad  Pabyddiaeth.  Yn  1637,  anfonwyd  llyfr  gwasanaeth 
newydd,  wedi  ei  barotoi  dan  arolygiad  Laud,  i'w  arfer  yn  yr  holl 
eglwysi.  Dangoswyd  gwrthwynebiad  cyndyn  iddo  gan  y  lluaws,  a 
gwadent  hawl  y  brenin  i'w  gorfodi  i  arfer  unrhyw  ífurf  o  wasanaeth 
heb  gydsyniad  eu  senedd  eu  hunain.  Gorphenaf  23ain  oedd  y  dydd 
penodedig  i'r  gwasanaeth  newydd  gael  ei  ddarllen  yn  yr  holl 
eglwysi.  Dechreuodd  Deon  Edinburgh  ei  ddarllen  yn  eglwys  St. 
Giles.  Yr  oedd  y  bobl  wedi  ymgasglu  yn  dyrfaoedd  o  bob  parth ; 
ac  yr  oedd  y  swyddogion  eglwysig,  y  pendefìgion,  a'r  ynadon,  wedi 
dyfod  yn  nghyd  wrth  orchymyn.  Dechreuodd  y  gwasanaeth  yn 
mysg  cryn  arwyddion  o  anfocídlonrwydd  oddiwrth  y  gynulleidfa. 
Yn  y  man,  taflodd  dynes  o'r  enw  Jenny  Geddes  yr  ystol  yr 
eisteddai  arni  at  ben  y  deon  gan  waeddi,  "Filain!  a  ddarlleni  di  yr 
offeren  yn  fy  eglwys  i?"  Canlynwyd  hyn  gan  derfysg  trwy  yr  holl 
eglwys ;  a  bernir  y  buasai  deon  ac  esgob  Edinburgh  wedi  eu  lladd 
oni  baí  ymyriad  yr  ynadon ;  ac  ni  chafodd  y  llyfr  newydd  nemawr 
well  derbyniad  trwy  barthau  eraill  o'r  wlad. 

Anfonwyd  deisebau  taerion  at  Charles  unwaith  ac  eilwaith,  i  ofyn 
ganddo  alw  y  llyfr  gwasanaeth  hwn  yn  ol ;  ond  daliai  ef  yn  gyndyn 
a  bygythiol.      Cynyddodd    gwrthnysigrwydd    y   brenin   nifer   ei 


CHAHLES   I.  339 

wrthwynebwyr,  ac  ymunodd  yr  holl  wlad  yn  fath  o  bwyllgorau 
(tables)  i'w  wrthwynebu.  Penderfynwyd  adnewyddu  y  cyfamod 
cenedlaethol  a  gychwynwyd  gan  Arglwyddi  y  Gynulleidfa,  a'r  hwn 
a  adnewyddwyd  ddwy  waith  yn  ystod  teyrnasiad  James.  Amcan  y 
cyfamod  hwn  oedd  gwrthwynebu  Pabyddiaeth,  ac  amddiffyn 
rhyddid  ac  annibyniaeth  mewn  achosion  crefyddol.  Adnewyddwyd 
ef  y  pryd  hwn  eto,  mewn  sel  a  brydaniaeth  digyffelyb,  trwy  ddiwrnod 
o  ympryd  a  gweddi.  Gwrthodasant  ufudd-dod  i'r  brenin,  con- 
demniasant  ei  ymddygiadau,  a  dyddimasant  esgobyddiaeth  yn  eu 
gwlad. 

Penderfynodd  Charles  bellach  gasglu  byddin  yn  nghyd  i'w 
darostwng,  a  gosododd  yn  drwm  ar  logellau  eglwyswyr  er  ei 
gynorthwyo.  Darparodd  y  cyfamodwyr  rrwythau  fyddin  amddi- 
ffynol,  dan  lywyddiacl  Leslie,  yr  hwn  oedd  wedi  enill  clod  milwrol 
yn  y  rhyfeloedd  o  blaid  Protestaniaeth  ar  y  Cyfandir.  Dychwelodd 
lluaws  o  Ysgotiaid  enwog  i'w  gwlad  i  gynorthwyo  eu  brodyr;  ac 
anfonodd  Cardinal  Bichelieu  gymhorth  arianol  iddynt  oddiar  elyn- 
iaeth  at  Charles.  Arweiniodd  y  brenin  fyddin  o  dair  mil  ar  ugain  i 
Berwick,  yn  Mai,  1639.  Daeth  Leslie  yntauâ  byddin  o  tuag  ugain 
mil  yn  mlaen  i'w  gyfarfod,  gan  gymeryd  y  cestyll  breninol  yn  ei 
Iwybr,  a  sefydlodd  yn  Dunse-law,  a'r  arwyddair,  "ŵos  goron 
Crist  a'r  Cyfamod"  yn  chwyfio  ar  bob  baner.  Yr  oedd  un  fantais 
bwysig  gan  yr  Ysgotiaid  ar  y  Saeson ;  tra  yr  oedd  yr  olaf  yn  óerllyd 
a  difater  yn  yr  achos,  yr  oedd  y  blaenaf  yn  berwi  gan  sel  a 
brydaniaeth,  a'u  gwersyll  yn  cael  ei  gadw  yn  gyffrous  gan  bregethu, 
gweddio,  a  chanu  parhaus.  Pan  ddaeth  y  milwyr  Seisnig,  dan 
arweiniad  Iarll  Holland,  i  olwg  y  galluoedd  Ysgotaidd,  ciliasant  yn 
ol.  Gwelodd  y  brenin  nad  oedd  ei  fìlwyr  am  ymladd,  ac  ofnodd 
gynyg  ar  ymosodiad.  Yr  oedd  yr  Ysgotiaid  hwythau  yn  barod  i 
amodau  heddwch.  Cynygiwyd  ar  delerau,  a  chaniataodd  Charles 
i  senedd  a  chymanfa  gyffredinol  gael  cyfarfod  yn  Awst  i  benderfynu 
y  trefniadau  eglwysig.  Felly  gwasgarodd  y  byddinoedd,  er  nad 
oeddent  ond  gwasgaru  i  gasglu  nerth  erbyn  ymgyrch  dyfodol. 

Penodwyd  Iarll  Traquair  yn  genadwr  i  gynnrychioli  y  brenin, 
ac  i  lywyddu  yn  y  gymanfa  a'r  senedd ;  ond  cafodd  yr  Ysgotiaid  yn 
fwy  cyndyn  nag  y  dysgwyliodd,  a  gorfu  i  Charles  gydsynio,  am  ryw 
adeg,  i  wneyd  i  ffwrdd  â'r  esgobion,  ac  amryw  bethau  eraill. 
Ysgrifenodd  yr  un  pryd  at  yr  esgobion  i  ddyweyd  y  gwnai  ef  ei  oreu 
i  gynal  eu  heglwys,  ac  i'w  digolledu  hwythau.  Dangosodd  y  senedd 
eu  penderfyniad  i  gyfyngu  awdurdod  y  goron,  a  pharodd  hyn  i 
Traquair  ei  gohirio  am  chwech  mis.  Yn  y  cyfamser  penderfynwyd 
gwneyd  ymgais  arall  i  ddarostwng  y  wlad  trwy  rym  arfau. 
Cynghorwyr  y  brenin  yn  hyn  oedd  Wentworth,  Hamilton,  a  Laud. 
Yr  oedd  Wentworth  yn  îs-raglaw  Iwerddon;    ond  y  pryd  hwn 


340  CHARLES    T. 

gwnaed  ef  yn  arglwydd  raglaw,  a  dyrchafwyd  ef  i'r  bendengaeth 
dan  y  titl  o  Iarll  Strafford.  Cynghorwyd  y  brenin  hefyd  gan  y  rhai 
hyn  ac  eraill  i  alw  senedd  eto  yn  Lloegr,  ac  addawodd  yntau  wneyd 
hyny.  Cytunwyd  hefyd  i  Strafford  alw  senedd  yn  nghyd  yn 
Iwerddon,  a  chodi  arian  a  milwyr  i  gynorthwyo  y  brenin  i  fyned 
yn  erbyn  Ysgotland.  Anfonodd  yr  Ysgotiaid  hwythau  Dumferline, 
Loudon,  Douglas,  a  Barclay,  i  Lundain,  i  ddwyn  achwyniadau  ger 
bron  y  brenin  am  ohiriad  annghyfreithlon  y  senedd,  yn  nghydag 
amryw  feichiau  gormesol  eraill.  Ond  taüwyd  Loudon  i'r  Tŵr, 
oblegyd  i  Traquair  gael  o  hyd  i  gopi  o  lythyr  a  fwriedid  ei  anfon 
am  gymhorth  at  frenin  Efrainc,  cyn  i'r  cytundeb  heddwch  gael  ei 
wneyd.  Ebrill  loeg,  1640,  galwyd  y  senedd  yn  nghyd  yn  West- 
minster  am  y  waith  gyntaf  er  ys  deuddeg  mlynedd.  Yr  oedd  hyn 
yn  destun  o  ìawenydd  mawr  i'r  holl  bobl,  gan  y  dysgwylid  y  dygid 
mesurau  yn  mlaen  i  ysgafnhau  eu  beichiau.  Er  fod  mwyafrif  Tŷ  y 
Cyffredin  y  tro  hwn  yn  aelodau  newyddion  nad  eisteddasant  yno  o'r 
blaen,  eto  yr  oedd  y  Tŷ  ar  y  cyfan  o'r  un  ysbryd  a'r  un  blaenorol, 
a'r  elfen  wladgarol  a  Phuritanaidd  yn  gorbwyso  ynddo  o  ddigon. 
Anerchwyd  y  Tŷ  yn  fyr  gan  y  brenin,  a  gosododd  yr  arglwydd 
geidwad  achos  Ysgotland  ger  eu  bron,  gan  ychwanegu  nad  oedd  ei 
fawrhydi  yn  dysgwyl  unrhyw  gynghor  oddiwrthynt,  ond  ei  fod  yn 
dymuno  arnynt  basio  cynorthwy  arianol  iddo  yn  mlaenaf  oll,  ac  y 
cawsent  amser  i  ddwyn  eu  cwynion  yn  mlaen  ar  ol  hyny.  Yr  oedd 
y  Tŷ  wedi  dewis  Glanville  yn  llefarydd,  a  dechreuodd  ar  ei  orchwyl- 
ion.  Buont  yn  edrych  ar  eu  gilydd  am  dro,  gan  betruso  pwy  oedd 
i  ddechreu;  ond  "torwyd  yr  ia"  gan  yr  enwog  Pym,  un  o  aelodau 
hynaf  y  Tŷ,  mewn  araeth  hirfaith  yn  dynoethi  gormes  y  brenin  a'i 
gynghorwyr.  Daliodd  y  Tŷ  yn  gyndyn  wrth  ei  egwyddor  o  ddwyn 
achwyniadau  ger  bron  cyn  pasio  arian  cynorthwy.  Bhanwyd  hwy 
dan  dri  phen: — 1.  Yr  achwyniadau  gyda  golwg  ar  grefydd,  yn 
nghyda  chynydd  yr  awdurdod  eglwysig.  2.  Yn  nghylch  codi  arian 
trwy  awdurdod  y  goron  heb  gydsyniad  y  senedd;  megys  arian 
llongau,  hawliau  fforestydd,  gorfaeliadau,  a  dulliau  eraill  o  godi 
cyfroddion.  3.  Toriad  hawlfreintiau  seneddol  trwy  ohiriad  y  Tŷ 
gan  y  llefarydd  wrth  orchymyn  y  brenin,  a  dygiad  yr  aelodau  o 
flaen  llysoedd  cyfreithiol  am  eu  hymddygiad  yn  y  Tŷ. 

Collodd  y  brenin  ei  amynedd,  a  gosodwyd  ar  y  Tŷ  uchaf  i  wasgu 
y  Cyffredin  i  ddechreu  gyda  chynorthwy  arianol.  Pasiodd  y  Tŷ 
isaf  eto  fod  hyn  yn  doriad  ar  ei  hawlfraint.  Anfonodd  y  brenin  i 
addaw  gwneyd  i  ffwrdd  â'r  arian  llongau,  os  caniataent  iddo  ef 
ddeuddeg  cynorthwy  fsubsidies),  yn  cynwys  y  swm  o  wyth  can  mil 
o  bunau,  i'w  talu  mewn  tair  blynedd.  Tra  yr  oedd  hyn  dan  sylw, 
daeth  cenadwri  oddiwrth  y  brenin  yn  hysbysu  na  fuasai  ef  yn  fodd- 
lon  ar  unrhyw  swm  llai  na  deuddeg  cynorthwy.     A  phan  welwyd 


CHARLES   I.  341 

nad.oedd  gobaith  am  basio  hyn,  ar  y  5ed  o  Fai,  torodd  Charles  y 
senedd  i  fyny,  a  tbaflodd  rhai  o'r  aelodau  i  garchar,  ar  y  cyhuddiad 
"o  gynyg  cyfarwyddo  y  llywodraeth,  a  chwilio  a  cheryddu  ei 
gweithrediadau,  fel  pe  byddai  breninoedd  yn  rhwym  o  roddi  cyfrif 
o'u  gweithrediadau  breninol  a'u  dull  o  lywodraethu  i'w  deiliaid 
cynulledig  yn  y  senedd."  Felly  y  terfynodd  y  "senedd  fer,"  fel  y 
gelwir  hi.  Yn  groes  i'r  arferiad  cyífredin,  parhaodd  cymanfa  y 
clerigwyr  i  eistedd,  a  phasiwyd  amryw  fesurau  ffafriol  iddynt  eu 
hunain,  er  nas  gallesid  rhoddi  awdurdod  cyfraith  iddynt  heb  gyd- 
syniad  y  senedd.  Nid  oedd  yn  ddrwg  gan  y  Cyffredin  weled  y 
senedd  yn  cael  ei  thori,  am  y  gwyddent  y  buasai  yn  rhaid  i  Charles 
alw  un  yn  fuan  eilwaith.  "Mae  pob  peth  yn  dda,"  meddai  St. 
John  wrth  Hyde,  "oblegyd  y  mae  yn  rhaid  iddi  fyned  yn  waeth 
cyn  dyfod  yn  well ;  ac  nis  gallasai  y  senedd  hon  wneyd  yr  hyn 
oedd  yn  angenrheidiol." 

Gwnaed  cynlluniau  yn  awr  i  ymosod  ar  yr  Ysgotiaid  o  dri  phwynt 
ar  unwaith,  gyda  byddin  o  ddeugain  mil;  sef,  ugain  mil  o  Loegr, 
dan  lywyddiad  y  brenin;  deng  mil  o  Iwerddon,  dan  lywyddiad 
Iarll  Strafford;  a  deng  mil  o'r  Ücheldiroedd,  dan  lywyddiad  Hamil- 
ton.  Ond  yr  oedd  yn  hawddach  cynllunio  na  chael  arian  a  dwylaw 
i  gario  y  cynllun  allan.  Croeswyd  y  Tweed  i  Loegr  gan  chwech 
mil  ar  ugain  o  Ysgotiaid,  dan  lywyddiad  Leslie,  yn  Awst,  1640, 
gyda'r  cleddyf  yn  un  llaw,  a  deiseb  yn  y  llaw  arall,  yn  dangos  nad 
oeddent  yn  taro  yn  erbyn  Lloegr,  ond  yn  unig  ceisio  cyfiawnder 
iddynt  eu  hunain,  a  fiiangellu  y  blaid  ormesol  hono  oedd  yn  felldith 
i  Loegr  yn  gystal  ag  Ysgotland.  Felly  gorfu  i'r  brenin  hwylio 
tua'r  gogledd  mewn  brys  ac  annhrefn,  gyda  Strafford  a  Conway  yn 
brif  lywyddion.  Gyrwyd  Conway  gyda'i  farch-lu  yn  mlaen;  ond 
wedi  gwrthwynebiad  dibwys,  croesodd  yr  Ysgotiaid  y  Tyne,  a 
chymerasant  feddiant  o  Newcastle,  ac  amryw  drefi  pwysig  eraill. 
Syrthiodd  dwy  sir  i'w  dwylaw,  yn  cynwys  ardaloedd  pwysig  y 
gweithiau  glo.  Parodd  hyn  i  Lundain  deimlo  yn  fuan,  a  chododd 
achwyniadau  lluosog  oddiyno,  yn  gystal  ag  o'r  siroedd  lle  yr  arosai 
y  fyddin  Ysgotaidd.  Yr  oedd  Charles  yn  York,  gyda  byddin  an- 
foddog,  heb  fawr  gobaith  am  allu  gwrthsefyll  byddin  ddysgybledig 
a  bywiog  yr  Ysgotiaid.  Galwodd  gynghor  o'i  bendefigion  yn  Medi, 
i  ymgynghori  pa  lwybr  i'w  gymeryd.  Daeth  deiseb  ato  oddiwrth 
yr  Ysgotiaid,  yn  gofyn  ganddo  ganiatau  yr  amodau  a  gynygient  er 
arbed  tywallt  gwaed.  Anfonwyd  deiseb  arall  ato,  wedi  ei  llawnodi 
gan  ddeuddeg  o'r  pendefìgion,  ac  un  arall  yn  dwyn  enwau  deng 
mil  o  ddinaswyr  Llundain,  yn  ceisio  ganddo  alw  senedd  yn  nghyd 
yn  Lloegr.  Addawodd  yntau  ufuddhau  i  lais  cyffredin  y  deyrnas, 
a  galwsenedd  yn  nghyd  yn  Tachwedd;  ac  anfonodd  un  ar  bymtheg 
o  bendefigion  i  gyfarfod  wyth  o  Ysgotland,   i  Ripon,  er  gwneyd 


342  CHARLES   I. 

cytundeb  â'r  Ysgotiaid.  Symudwyd  y  gynadledd  oddiyno  i 
Lundain;  ac  i  aros  i'r  senedd  gyfarfod,  penderfynwyd  i'r  siroedd 
gogleddol  dalu  tuag  wytli  cant  o  bunau  y  dydd  er  cynaliaeth  y 
fyddin  Ysgotaidd,  y  rhai  oeddent  i  gael  eu  talu  yn  ol  o'r  cyllid 
cyntaf  a  ganiateid  gan  y  senedd. 

Ar  y  3ydd  o  Dachwedd,  1640,  yr  ymgyfarfyddodd  y  fythgofiadwy 
Senedd  Hir  (Long  Parliament),  un  o'r  seneddau  pwysicaf  yn  holl 
hanes  Lloegr,  "Hynodwyd  y  tri  mis  ar  ugain  cyntaf  o'r  senedd 
hon  uwchlaw  braidd  unrhyw  adeg  mewnhanesiaeth,  gan  bryderwch 
ac  ymdrechion,  gan  obaith  ac  ofn,  a  chan  gyfnewidiadau  pwysig  a 
disymwth  i'r  holl  wlad."  Ar  ol  ymroddiad  egniol  gan  y  naill  blaid 
a'r  llall,  trodd  yr  etholiad  yn  anífafriol  i'r  brenin;  a  chytuna  hanes- 
wyr  na  chyfarfyddodd  cymanfa  o  ddynion  mwy  enwog  mewn 
unrhyw  wlad  ac  oes,  na'r  hon  a  gyfarfyddodd  yn  awr  yn  Nhý  y 
CyfTredin  yn  Westminster.  Dywed  Clarendon  fod  gwedd  yr  aelodau 
ar  eu  cyfarfyddiad  cyntaf  yn  brudd  a  difrifol,  yr  hyn  oedd  yn 
arwyddo  fod  dygwyddiadau  pwysig  yn  dynesu.  Yr  oedd  y  brenm, 
fel  arfer,  i  gael  llais  yn  mhenodiad  y  llefarydd,  a  mynai  osod  Gar- 
diner,  cofnodydd  Llundain,  yn  y  swydd ;  ond  ni  etholwyd  hwnw,  a 
disgynodd  yr  anrhydedd  ar  un  Lenthall,  cyfreithiwr,  gwr  annghy- 
mhwys  i'r  fath  swydd  ar  y  fath  adeg. 

Ni  ddaeth  y  brenin  i  agor  ysenedd  yn  ei  ffordd  a'irwysg  arferol, 
ond  daeth  mewn  cwch  dros  yr  afon,  ac  aeth  i  mewn  dros  risiau 
dirgel  o'r  tu  cefn.  Ni  chyfarchodd  y  fath  gynulleidfa  erioed  o'r 
blaen;  ac  yr  oedd  ei  araeth  agoriadol  o  duedd  heddychlon.  Proffesai 
daílu  ei  hunan  ar  serchiadau  ei  bobl,  a'i  fod  yn  barod  i  wrando  eu 
cwynion,  a  symud  eu  beichiau;  anogai  y  naill  i  beidio  dal  eiddigedd 
at  y  llall,  a  dywedai  nad  arno  ef  y  byddai  y  bai  os  na  ddybenai  y 
senedd  hono  yn  ddymunol.  Ond  yr  oedd  dau  beth  yn  gwneyd  ei 
araeth  yn  aneffeithiol ;  yn  gyntaf,  nid  oedd  ganddynt  ymddiried 
mewn  dim  a  ddywedai ;  yn  ail,  yr  oedd  ei  addewidion  yn  dyfod 
yn  rhy  ddiweddar.  Pe  buasai  wedi  dweyd  hyn,  a  sefyll  atynt, 
ílynyddau  yn  gynt,  buasai  wedi  rhagflaenu  y  gronfa  oedci  yn  awr 
wedi  casglu  yn  anocheladwy  yn  ei  erbyn.  Dechreuodd  y  Tŷ  arni  o 
ddifrif,  yn  benderfynol  "  nid  yn  unig  i  ysgubo  y  llawr,"  fel  y  dy- 
wredai  Pym,  "ond  i  garthu  holl  weoedd  y  pryf  gopyn  oddiwrth  y 
top  a'r  cornelau,  fel  na  chadwent  lwch  a  gwneyd  Tỳ  afiach  rhag- 
llaw."  Gwrandawyd  achwyniadau  o  bob  parth  yn  erbyn  gormes  y 
llywodraeth;  trowyd  dedfrydau  llysoedd  y  Star  Chamber  a'r  High 
Commission  yn  ol,  a  gollyngwyd  yr  esgob  Williams  a  Leighton 
allan  o'r  Tŵr.  Rhyddhawyd  Prynne,  Burton,  a  Bastwick;  der- 
byniwyd  hwy  ar  eu  dychweliad  i  Lundain  gyda  llawenydd  mawr,  a 
gosodwyd  ar  y  rhai  a'u  condemniasant  i  dalu  symiau  mawrion  o 
arian  iddynt. 


CHABLES    I.  343 

Penderfynwyd  yn  awr  ddwyn  achos  Strafford  yn  mlaen,  yr  hwn 
oedd  wedi  dyfod  o'r  gogledd  i  Lundain  ar  gais  y  brenin.  Mynai 
yr  iarll  gadw  draw,  ond  sicrhaodd  y  brenin  iddo  "na  chai  y  senedd 
gyffwrdd  â  blewyn  o'i  ben."  Dranoeth  wedi  ei  ddyfodiad,  gorchy- 
niynodd  Pym  i'r  Tỳ  gael  ei  glirio  o  ddyeithriaid,  a'r  drysau  allan 
gael  eu  cloi,  am  fod  ganddo  achos  o  bwys  i'w  osod  ger  bron.  Yna 
dywedodd  ei  fod  ef  o'r  farn  y  buasai  Charles  yn  llywodraethu  y 
deyrnas  yn  foddhaol,  oni  bai  fod  eraill  yn  ei  hyfíbrddi  i  fyned  ar 
draws  cyfreithiau  a  rhyddid  y  wlad.  Yna  enwodd  Thomas  Went- 
worth,  íarll  Strafford,  yr  hwn  a  fu  unwaith  yn  eistedd  yn  Nhý  y 
Cyffredin,  ac  yn  selog  dros  gyfreithiau  y  deyrnas  a  hawlfreintiau  y 
bobl,  ond  oedd  yn  awr  wedi  troi  yn  wrthgiliwr,  yn  elyn  i'w  wlad, 
ac  yn  gefnogydd  i'r  gormes  mwTyaf  cywilyddus.  Gwnaeth  adolyg- 
iad  ar  ei  ymddygiadau  yn  Iwerddon  ac  yn  y  gogledd,  gan  nodi 
amgylchiadau  er  dangos  ei  fod  wedi  cam-arfer  yr  ymddiried  a 
roddwyd  iddo.  Dylynwyd  ef  yn  yr  un  cyfeiriad  gan  amryw  eraill; 
a  phenderfynodd  y  Tŷ  ddwyn  cyhuddiad  yn  ei  erbyn  ar  unwaith  i 
Dŷ  yr  Arglwyddi,  cyn  elai  y  sî  allan.  Felly  aetrmnt  yn  un  corph 
i'r  Tŷ  uchaf,  gan  ddwyn  yno  y  cyhuddiad  o  deyrn-fradwriaeth  yn 
erbyn  Strafford  am  gynyg  dymchwelyd  cyfreithiau  sylfaenol  y 
cyfansoddiad  Prydeinig.  Yr  oedd  Strafíbrd  wedi  cael  gair  am  yr 
hyn  oedd  yn  myned  yn  mlaen,  a  phrysurodd  i  gymeryd  ei  le  yn  y 
Tŷ  uchaf ;  ond  gorchymynwyd  iddo  fyned  allan.  Yn  mhen  ychydig 
galwyd  ef  at  y  bar,  a  gwnaed  iddo  benlinio  tra  fyddai  cyhudd-gwyn 
y  Cyffredin  yn  cael  ei  ddarllen.  Yna  rhoddwyd  ef  i  ofal  dygiedydd 
y  wialen  ddu  i'w  ddwyn  i'r  Tŵr  hyd  nes  ypenodid  dydd  ei  brawf. 

Y  rhai  a  naenorent  yn  Nhŷ  j  Cyffredin  yn  awr  oedd,  Pym, 
Hampden,  a  St.  John.  Cefnogid  hwy  gan  Hollis,  Falkland,  Yane, 
Hyde,  Selden,  a  Digby,  er  nad  oeddent  hwy  yn  barod  i  fyned  mor 
bell  a'r  rhai  blaenaf.  Yn  y  man  dygodd  y  Cyffredin  gwyn  eilwaith 
yn  erbyn  yr  archesgob  Laud,  a  thaflwyd  yntau  i'r  Tŵr.  Taflodd  eu 
hysbryd  dewrr  a  phenderfynol  ddychryn  i  fysg  plaid  y  brenin,  a  ffodd 
yr  ysgrifenydd  Windebank  a'r  arglwydd  geidwad  Finch  drosodd  i'r 
Cyfandir.  Daliodd  y  Cyffredin  i  fyned  yn  mlaen  gyda  chamrau 
breision  a  phenderfynol,  tra  yr  oedd  y  brenin  yn  cael  ei  amddifadu 
o'i  gynghorwyr  a'i  swyddogion.  Yn  Ionawr,  1641,  pasiwyd  bil  er 
sicrhau  cynulliad  y  senedd  bob  trydedd  blwyddyn ;  fel,  os  esgeu- 
lusid  ei  galw  gan  y  goron,  y  gallai  y  bobl  ymgasglu  o  honynt  eu 
hunain,  ac  ethol  eu  cynnrychiolwyr.  Hhoddodd  y  brenin  ei  gyd- 
syniad  i'r  bil,  a  thystiodd  y  bobì  eu  llawenydd  trwy  oleuo  y  dinasoedd 
a  chyneu  coelcerthi.  Pasiwyd  arian  i'r  fyddin  Ysgotaidd,  amryw 
fesurau  gyda  golwg  ar  drethi  a  chrefydd,  a  phenderfynwyd  na  chai 
clerigwyr  eistedd  yn  farnwyr  ar  achosion  gwladol.     Dyddimwyd 


344  CHABLES    I. 

liefyd  yn  hollol  ae  am  byth  lysoedd  y  Star  Chamher  a'r  High  Com- 
mission,  yn  nghydag  amryw  lysoedd  bychain  gorthrymus  eraill. 

Yn  mis  Mawrth  dygwyd  prawf  Strafford  yn  mlaen  yn  Neuadd 
Westminster.  Eisteddai  yr  arglwyddi  yn  eu  gynau  ar  feinciau  yn 
y  canol,  a  chynnrychiolwyr  Tŷ  y  Cyffredin  ar  esgynloriau  o  bob  tu 
iddynt.  Yn  eu  mysg  yr  oedd  cenadau  Ysgotaidd  a  Gwyddelig  i 
roddi  tystiolaeth  yn  erbyn  y  carcharor.  Yn  y  pen  uchaf  yr  oedd 
gorsedd  ddyrchafedig  i'r  brenin,  a  lle  i'r  teulu  breninol  ar  bob  tu 
iddo,  ac  oriel  wrth  droed  yr  orsedd  i  foneddigesau  pendefîgol.  Yr 
oedd  bar  hefyd  wedi  ei  daflu  ar  draws  y  neuadd,  yn  gadael  tua'r 
drydedd  ran  o  honi  at  wasanaeth  y  cyhoedd.  Yma  yr  eisteddwyd 
o  bymtheg  i  ddeunaw  niwrnod  yn  olynol  ar  achos  Strafford — y  dyn 
mwyaf  ei  rwysg  a'i  ddylanwad  yn  yr  holl  deyrnas.  Amcanwyd  cael 
dedryd  marwolaeth  arno  ar  y  cyhuddiad  o  fradwriaeth  yn  erbyn  y 
wlad,  trwy  geisio  gwrthdroi  ei  chyfreithiau,  a  sefydlu  gallu  holiol 
yn  llaw  y  brenin.  Amddiffynodd  yr  iarll  ei  hun  yn  ddoeth,  yn 
íedrus,  ac  yn  effeithiol.  Tynodd  ddagrau  o  lygaid,  a  thosturi  o 
galonau  llawer  o'r  rhai  a  eisteddent  ar  ei  achos.  Er  y  gwyddai 
pawb  fod  Strafford  wedi  arfer  y  gorthrwm  mwyaf,  a  chymeryd  i'w 
law  ei  hun  awdurdod  penadur,  yn  llys  York,  ac  yn  Iwerddon,  a  bod 
y  farn  gyffredinol  o  bîaid  ei  ddienyddiad,  eto  gwelai  y  Cyffredin 
rwystrau  i  gael  ei  achos  i  derfyniad  yn  y  dull  hwn ;  a  phenderfyn- 
asant  y  buasai  dull  arall  yn  fwy  syml  ac  effeithiol.  Felly  dygasant 
íìl  o  warthruddiad  yn  ei  erbyn.  Pasiodd  yn  Nhŷ  y  Cyffredin  gyda 
mwyafrif  o  204  yn  erbyn  59,  ac  anfonwyd  ef  i'r  Tŷ  uchaf.  Yn 
mhen  dau  ddiwrnod  galwodd  y  brenin  y  ddau  Dŷ  ger  ei  fron,  a 
dywedodd  na  oddefai  ei  gydwybod  iddo  ef  gondemnio  Strafford  o 
fradwriaeth,  na  chydsynio  â  bil  gwarthruddiad ;  ond  yr  oedd  yn 
gweled  rheswm,  ac  yn  foddlon  cydsynio,  i  gyhoeddi  yr  iarll  yn 
annghymhwys  i  ddal  unrhyw  swydd  dan  y  lly wodraeth  byth  mwy, 
os  caniataent  ei  fywyd  iddo.  Felly  cynghorodd  yr  arglwyddi  i 
gymeryd  rhyw  lwybr  canol.  Ond  ni  wnaeth  hyn  ond  gwaethygu 
yr  achos;  a  chododd  y  Cyffredin  eu  llais  yn  erbyn  ymyriad  annghyf- 
reithlon  y  brenin  â  bil  pan  ar  ei  yrfa  yn  y  senedd. 

Cynygiodd  y  brenin  amryw  gynlluniau  tuag  at  arbed  bywyd 
Strafford.  Ceisiwyd  gwobrwyo  Balfour,  ceidwad  y  Tẁr,  am  ei 
adael  i  ddianc,  ond  ni  wrandawai  hwnw  ar  ddim  o'r  fath.  Ceisiwyd 
eilwaith  gael  gan  y  fyddin  Seisnig  ddyfod  i  Lundain  i  ddychrynu  y 
seneddwyr,  ond  annghytunai  prif  swyddogion  y  fyddin,  a  bradychwyd 
y  cynllun  gan  y  milwriad  Goring.  Yr  oedd  hyn  oll  yn  drygu  achos 
Strafford,  ac  yn  gwneyd  Tŷ  y  Cyffredin  yn  fwy  penderfynol  yn  eu 
hamcan.  Nis  gallent  rocldi  ymddiried  yn  addewid  y  brenin  i'w 
gadw  yn  garcharor  dros  ystod  ei  oes;  a  gwyddent,  os  rhoddid 
awdurdod  i'w  law  eilwaith  y  talai  y  pwyth  iddynt  gyda  llog.     Am 


OHAHLES    I»  345 

hyny  yr  oeddent  yn  ddiysgog,  er  holl  ymgais  ac  erfyniadau  y  brenin. 
Taflodd  yr  arglwyddi  yr  achos  i'r  barnwyr;  a  bernir  mai  dychryn 
Tŷ  y  Cyffredin  oedd  yr  achos  i'r  rhai  hyny  ddwyn  barn  unllais  yn 
erbyn  Straffbrd.  Wedi  cael  dedryd  y  barnwyr,  pasiodd  yr  argl- 
wyddi  y  bil  trwy  fwyafrif  o  26  yn  erbyn  19,  ac  anfonwyd  ef  i'r 
brenin  i  osod  ei  sel  wrtho.  Bu  y  brenin  mewn  penbleth  am  dro, 
heb  wybod  beth  i'w  wneyd.  Ond  pan  ddaeth  llythyr  ato  oddiwrth 
Strafíbrd,  yn  ceisio  ganddo  beidio  ymrwystro  o'i  blegyd  ef,  am  ei  fod 
yn  foddlon  marw,  rhoddodd  Charles  ei  law  wrth  y  bil  yn  ddioed. 
Bernir  fod  yr  iarll  yn  dysgwyl  i'w  lythyr  gael  effaith  wahanol  ar  y 
brenin;  oblegyd  pan  ddywedwyd  wrtho  fod  y  brenin  wedi  cydsynio, 
ni  chredai  ar  y  cyntaf ;  ac  wedi  cael  sicrwydd,  cododd  ei  ddwylaw, 
a  dywedodd,  i4Na  hyderwch  ar  dywysogion,  nac  ar  fab  dyn,  yr 
hwn  nid  oes  iachawdwriaeth  ynddo." 

Mai  12fed,  arweiniwyd  ef  i'r  esgynlawr  dyoddef  ar  Fryn  y  Tŵr, 
a  bernir  fod  can  mil  o  bobl  wedi  ymgasglu  ar  yr  amgylchiad. 
Dywed  Rushworth,  ysgrif-was  y  senedd,  a  llygad-dyst,  fod  yr 
iarll  yn  cerdded  at  yr  ysgaffald  yn  fwy  fel  cadfridog  o  flaen  byddin, 
nag  fel  dyn  dan  gondemniad  yn  myned  i  dderbyn  ei  ddedryd.  Daeth 
Laud  i'r  ffenestr  i  edrych  arno  yn  myned  heibio,  a  rhoddodd  ei 
fendith  arno.  Yr  oedd  yr  archesgob  Usher  ac  eraill  gydag  ef  ar 
yr  esgynlawr.  Yn  ei  araeth,  haerai  na  feddylíodd  ddrwg  erioed  yn 
erbyn  ei  wlad,  ac  na  fu  erioed  yn  teimlo  yn  erbyn  seneddau,  ond  ei 
fod  yn  eu  hystyried  "y  moddion  goreu  dan  Dduw  i  wrneyd  ybrenin 
a'i  bobl  yn  hapus."  Wedi  ceryddu  ei  frawd  am  wylo,  dywedodd, 
64  Y  plocyn  yna  fydd  fy  ngobenydd,  ac  yn  awr  caf  orphwys  oddiwrth 
fy  holl  lafur.  Un  ergyd  a  wna  fy  ngwraig  yn  weddw,  fy  mhlant  yn 
amddifaid,  ac  a'm  gwahana  oddiwrth  fy  holl  gyfeillion."  Wrth 
ddadwisgo,  dywedai,  "  Yr  wyf  yn  tynu  oddiam  danaf  y  tro  hwn  mor 
siriol  ag  y  gwnaethum  erioed  wrth  fyned  i'm  gwely."  Gosododd  ei 
ben  ar  y  plocyn,  a  phan  roddodd  yr  arwydd,  disgynodd  ei  ben  i'r 
llawr  ar  un  ergyd.  Felly  y  bu  farw  Strafford,  yn  y  49ain  mlwydd 
o'i  oedran. 

Mae  lluaws  o  wahanol  farnau  am  gymeriad  Iarll  Strafford,  am  y 
llwybr  a  gymerwyd  i'w  ddarostwng,  ac  am  uniondeb  y  ddedryd 
a  dderbyniodd.  Rhaid  cyfaddef  ei  fod  yn  ddyn  o  alluoedd  a 
chymhwysderau  anarferol;  ond  y  mae  mor  amlwg  a  hyny  iddo 
ymgymeryd  â'r  llwybr  chwith  o  gario  pethau  yn  mlaen,  ac  actio  y 
gormeswr  i'r  fath  raddau,  nes  oedd  teimlad  y  wlad  yn  addfed  i'w 
ddienyddiad.  Ceir  golwg  ar  y  ddwy  farn  wrthwynebol  yn  yr  achos 
yn  sylwadau  y  ddau  ysgrifenydd  galluog  hyn.  Dywed  Brougham, 
"Yr  oedd  ei  symudiadau  gormesol  ac  annghyfansoddol  yn  seiliau 
digonol  i'w  gondemnio  o  droseddau  a  chamymddygiadau  pwysig. 
Ond  nid  oedd  y  ddadl  o  gymeryd  ei  fy wyd  ymaith  oblegyd  nad  oedd 


346  CHABLES    T. 

yr  un  llwybr  arall  i  ddyogelu  y  bobl  yn  erbyn  gelyn  mor  alluog, 
ond  yr  un  ddadl  ag  a  roddasid  gan  Henry  VIII.  am  ladd  y  rhai  a 
syrthiodd  dan  ei  deyrnasiad  ef;  cymerodd  y  senedd  esiampl  y 
gormeswr  hwnw  yn  y  dull  y  cyflawnasant  ei  ddinystr;  nid  oedd  yr 
hawl  oedd  ganddynt  i'w  ddyfetha,  os  oedd  yn  seiliedig  ar  ofn  ei 
allu  a'i  dalentau,  yn  ddim  gwell  na  hawl  Henry  i  roddi  unrhyw 
wrthwynebwr  galluog  i  farwolaeth;  ac  yr  oedd  ymostyngiad 
cywilyddus  Charles,  yn  groes  i  bob  egwyddor  o  ddyledswydd  a 
chydwybod,  yn  rhan  gyferbyniol  hollol  i  îs-wasanaethgarwch  y 
senedd  i'w  ragílaenydd  gormesol  (Henry)  wrrth  basio  biliau  gwarth- 
ruddol."*  Mae  Hallam,  o'r  tu  arall,  o'r  farn  na  ddylid  gwraüdo  ar 
achwyniadau  uchel  mawrygwyr  Strafford,  fel  ag  i  edrych  ar  ei 
erlyniad  fel  arllwysiad  ysgeler  o  ddialgarwch  plaid.  "  Edrychwch," 
meddai,  "ar  holl  genedloedd  y  ddaear,  a  dywedwch  yn  mha  oes 
neu  wlad  y  buasai  y  fath  un  yn  syrthio  i  ddwylaw  ei  elynion,  heb 
i'w  fywyd  gael  ei  fforffedu  am  ei  droseddauyn  erbyn  y  wladwriaeth. 
*  *  *  Os  ydym  yn  beio,  i  ryw  fesur,  y  ddedryd  yn  erbyn 
Straíford.  nid  ydym  yn  ei  wneyd  er  ei  fwyn  ef,  ond  er  mwyn  y 
cyfreithiau  a  fathrodd,  a'r  rhyddid  a  fradychodd.  Bu  farw  yn 
gyfiawn  ger  bron  Duw  a  dyn,  er  y  gallwn  edrych  ar  yr  ymddygiad 
tuag  ato  yn  beryglus,  fel  rheol  i'w  dylyn,  ac  i  Iwybr  mwy  godidog 
tosturi  gael  ei  wrthod;  ac  wrth  gondemniobil  y  gwarthruddiad,  nis 
gallwn  edrych  arno  fel  trosedd."f  "Ni  fynem  fod  yn  gyfrifol,', 
meddai  Dr.  Vaughan,  "am  bob  peth  a  ddywedwyd  neu  a  wnaed 
gan  erlynwyr  StrafTord ;  er  fod  y  rhan  fwyaf  o'r  achwyniadau  ar  y 
dull  y  dygwyd  ei  achos  yn  mlaen,  yn  seiliedig,  i  raddau  helaeth,  ar 
anwybodaeth  o'r  gyfraith  ac  o  arferion  yr  amseroedd  hyny.  Llai 
fyth  y  cytunem  â'r  rhai  a  gyhuddent  y  Cyffredin,  heblaw  o  arfer 
brys  a  llymder,  o  fod  a'u  hamcan  i  ddial  eu  llid,  ac  nid  mynu 
cyfiawnder,  gan  edrych  mwy  ar  nerth  eu  plaid  nag  ar  lesiant  y 
wladwriaeth.  Yr  oedd  plant  y  dyoddefydd  yn  golledwyr  o  fri  a 
meddianau  eu  tad  trwy  weithred  y  gwarthruddiad ;  ond  cadwyd  y 
rhai  hyn  iddynt  trwy  fil  a  basiwyd  yn  ddioed  i'r  pwrpas  hyny, — 
yr  enghraifft  gyntaf  o  diriondeb,  mewn  achos  o'r  íath,  yn  ein 
hanesiaeth."^:  Dylid  cadw  mewn  cof  fod  gwarthruddiad  Strafford 
yn  cael  edrych  arno  fel  peth  angenrheidiol  er  achubiaeth  y  deyrnas, 
a  hyny  gan  y  rhan  fwyaf  a'r  rhan  oreu  o  Dŷ  y  Cyffredin — "gan  y 
gwleidiadwyr  penaf  a  welodd  y  byd  erioed  wedi  ymuno  yn  yr  un 
achos  cyffredin,"  y  rhai  a  gredent  nad  oedd  dyogelwch  i'r  deyrnas 
tra  fyddai  Strafford  yn  fyw.  Yr  ydym  braidd  yn  gwrido  wrth 
edrych  ar  y  fath  deyrnged  eithafol  yn  cael  ei  thalu  gan  genedl  o 
ddewrion,  i  weinidog  unigol  a  syrthiedig.     Teimlwn  na  ddylasai 

*Brougliam's  British  Constitution,  chap.  vi.,  86,  87.     fHallam's  Constitutional 
History,  vol.  ii.,  111.     ÍYaughan's  England  under  the  Stuarts,  vol.  i.,  343. 


CHATtLES    I.  347 

yr  iarll  gael  ei  roddi  i  farwolaeth,  er  fod  cymaint  o  bethau  gwrthun 
yn  ei  gymeriad  a'i  ymddygiad;  a  daeth  mwy  fyth  o'i  ddrwg  i'r 
golwg  ar  ol  hyny.  Mae  amgylchiadau  ac  ysbryd  yr  amseroedd  yn 
galw  am  ganiatad  helaeth  yn  ífafr  ei  erlynwyr  seneddol;  ond  y 
mae  ymddygiad  iselwael  y  brenin,  yn  rhocldi  i  fyny  y  gweinidog  fu 
mor  ffyddlon  yn  cario  allan  ei  ewyllys  yn  mhob  dim,  yn  tafìu 
diffygion  pawb  eraill  i'r  cysgod.  Nid  oecld  trwy  holl  Ewrop  ond 
un  farn  ar  hyn,  a'r  farn  hono  yn  ddinystriol  i  gymeriad  Charles,  yr 
hwn  a  ddylasai  fyned  i'r  ysgaffald  gydag  ef  yn  hytrach  na  rhoddi 
Strafford  i  fyny.* 

Wedi  symud  Strafford  oddiar  y  ffordd,  rhoddodd  llawer  o  bleidwyr 
y  brenin  eu  swyddi  i  fyny  gan  ofn;  rhoddwyd  eu  lle  i  ddynion  o 
olygiadau  poblogaidd,  a  daeth  cyfran  helaeth  o'r  gallu  gweinyddol 
i  ddwylaw  newydd.  Digon  araf  ac  anfoddog  y  cydsyniai  Charles  â 
llawer  o  fesurau;  ond  nid  gwiw  sefyll  yn  eu  herbyn.  Gwasgarwyd 
y  byddinoedd  Seisnig,  Ysgotaidd,  a  Gwyddelig,  a  dychwelasant 
gartref.  Teimlai  y  brenin  fod  yr  elfen  wrthwynebol  iddo  yn  enill  tir 
yn  brysur  yn  Lloegr,  ac  yn  mis  Awst  talodd  ymweliad  ag  Ysgot- 
land,  i  weled  a  allai  gasglu  ychydig  nerth  yno.  Yr  oedd  wedi  bod 
mewn  gohebiaeth  ddirgelaidd  ag  un  o  bendefigion  y  wlad  hono,  yr 
hwn  a  addawai  godi  yr  holl  wlad  o'i  blaid  ;  James  Graham,  Iarll 
Montrose,  ydoedd,  yr  hwn  a  gafodd  ei  siomi  yn  newisiacl  Argyle  i 
flaenori  yn  y  senedd,  a  Leslie  yn  y  fyddin,  a'i  aclael  yntau.  Ond 
wedi  cynyg  amryw  ddyfeisiau,  nid  enillodd  Charles  unrhyw  fantais 
iddo  ei  hun  yn  yr  hynt  hon  i  wlad  ei  enedigaeth. 

Tra  yr  oedd  y  brenin  yn  Ysgotland  y  daeth  y  newydd  prudd  am 
y  gyflafan  ddychrynllyd  ar  Brotestaniaid  Iwerddon.  Yr  oedd  y 
wlad  anffortunus  hono  ganrifoedd  ar  ol  Lloegr  ac  Ysgotlancl  mewn 
gwareiddiad  cyffredinol.  Yr  oedd  ei  chrefydd  Babaidd  yn  cadw  ei 
thrigolion  mewn  tywyllwch  ac  ofergoeledd;  ac  yroedd  llywodraeth 
orthrymus  Strafford,  ac  addewiclion  toredig  Charles  wedi  eu  gweithio 
i  fyny  yn  awr  i  wres  gwrthryfel.  Dyfeisiodd  yr  offeiriaid  Pabaidd 
a'r  penaethiaid  anfoddog  gynllun  i  ddinystrio  eu  gorthrymwyr  Pro- 
testanaidd  Seisnig  ar  unwaith.  Yn  blaenori  yn  y  gyflaían  hon  mae 
enwau  Poger  Moore,  Maguire,  ac  O'Neal.  Yr  oedd  yr  ymgodiad  i 
gymeryd  lle  yn  ddirybudd  ar  y  23ain  o  Hydref,  1641,  ac  yr  oeddent 
i  gymeryd  yr  amddiffynfeydd,  gyru  allan  a  lladd  y  sefydlwyr  Seisnig 
ac  Ysgotaidd,  adfedclianu  eu  tiroedd,  ac  adsefydlu  eu  crefydd. 
Llwyddwyd  i  gadw  yr  holl  gynllun  yn  ddirgelwch  perffaith  hyd  o 
fewn  ychydig  oriau  i  amser  yr  ymgodiad;  a  chan  fod  cylch  yr 
ymgodiad  yn  estynedig  dros  yr  holl  wlad,  ychydig  allesid  wneyd 
mewn  amser  mor  fyr  i'w  ragflaenu. 

Nid  oes  un  pin  na  thafod  all  ddesgrifìo  y  creulonderau  ysgeler  a 
*Knight's  Hist.,  vol.  iii.  246. 


348  CHABLES   I. 

gyílawnwyd  gan  y  Gwyddelod  anwaraidd  a  choelgrefyddol  ar  wŷr, 
gwragedd,  a  phlant  diamddiffyn  yn  yr  amgylchiad  hwn.  Claddent 
hwy  yn  fyw;  crogent  hwy  gerfydd  en  breichian  a'u  coesau,  a  darn- 
ient  hwy  yn  dameidiau  â'r  cleddyf ;  crogent  wragedd  beichiogion, 
a  rhwygent  hwy  nes  syrthiai  eu  babanod  ar  y  ddaear,  y  rhai  a 
adewid  i'r  cwn  a'r  moch  i'w  llarpio ;  tarawent  ymenyddiau  y  plant 
wrth  y  meini,  a  mathrent  hwy  i  farwolaeth  dan  eu  traed ;  cauent 
dyrfaoedd  yn  nghyd  mewn  tai,  a  gosodent  hwy  ar  dân ;  gyrent  hwy 
wrth  y  canoedd  i'r  afonydd  i'w  boddi;  cymhellent  wragedd  i  ladd 
eu  gwŷr,  a  phlant  eu  rhieni,  gan  addaw  rhoddi  eubywyd  iddynt  am 
hyny;  ond  wedi  hyny  lleddid  hwythau  yn  ddiarbed.  Mae  adrodd- 
iadau  rhai  a  ddiangasant  o  ddwylaw  y  cigyddion  annynol  yn  ddigon 
i  geulo  gwaed  dyn  yn  ei  wythienau.  Rhoddai  yr  oífeiriaid  faddeu- 
ant  i  droseddwyr  ar  yr  amod  nad  arbedent  yr  un  Protestant;  ac  yr 
oedd  y  neb  a  ddangosai  drugaredd  i  un  o  honynt  i  gael  ei  felldithio 
ag  esgymundod.  Mae  haneswyr  yn  amrywio  yn  fawr  am  nifer  y 
rhai  a  lofruddiwyd  yn  y  fradwriaeth  hon;  y  nifer  lleiaf  a  roddir  yw 
deugain  mil,  ac  mae  y  mwyafrif  a  roddir  yn  ddau  can'  mil ! 

Dychwelodd  y  brenin  o  Ysgotland  pan  oedd  y  wlad  yn  un  cyffro 
yn  achos  trychineb  Iwerddon,  a  derbyniwyd  ef  yn  Llundain  gyda 
ìlawer  o  arwyddion  o  barch.  Cynygiodd  godi  byddin,  a'i  harwain 
i  Iwerddon  yn  ei  berson  ei  hun,  i  gospi  y  Gwyddelod;  ond  nid  oedd 
gan  y  senedd  gymaint  o  ymddiried  ynddo  ag  y  gallasai  osod  y  fath 
allu  yn  ei  law.  Ac  heblaw  hyny,  yr  oedd  llawer  o'r  farn  fod  y 
brenin  ei  hun  yn  un  o  gynllunwyr  y  ddyfais  i  ddinystrio  y  Protest- 
aniaid;  felly  gwrthodwyd  ei  gynygiad.  Ar  ol  dadl  gyffrous  rhwng 
y  senedd  a'r  brenin  yn  nghylch  yr  angenrheidrwydd  o  wyliadwriaeth 
y  blaenaf,  dygodd  Tŷ  y  Cyffredin  fesur  nodedig  y  Gwrthdystiad 
(Remonstrance)  yn  mlaen,  ar  yr  22ain  o  Dachwedd,  1641.  Cynwysai 
grynodeb  o'r  diffygion  yn  ngweinyddiad  y  llywodraeth  oddiar 
esgyniad  Charles  i'r  orsedd,  a  chydnabyddiaeth  o  anymddiried  y 
wlad  yn  y  llywodraeth  ar  y  pryd. 

Yr  oedd  Tŷ  y  sCyffredin  erbyn  hyn  wedi  ymranu  yn  ddwy  blaid, 
y  naill  o  du  y  brenin,  a'r  llall  yn  ei  erbyn;  er  fod  ei  blaid  ei  hun  yn 
ormod  o  ryddfrydwyr  o  lawer  i  ryngu  bodd  Charles.  Dyma  yr 
amser  y  rhoddwyd  yr  enwau  nodedig  hyny,  Roundheads  a  Cavaliers, 
mewn  dirmyg  gan  y  naill  blaid  ar  y  llall.  Gelwid  y  rhai  a  bleid- 
ient  y  senedd  yn  Roundheads  (Pengryniaid),  am  fod  llawer  o  honynt 
yn  tori  eu  barf  a'u  gwallt  yn  fyr;  a  gelwid  y  rhai  a  bleidient  y 
brenin  yn  Camlìers  (Marchogion),  fel  y  gelwid  bygylwyr  milwraidd 
yn  gyffredin.  Dygodd  y  Gwrthdystiad  allan  un  o'r  dadleuon  poethaf 
a  chaletaf  yn  hanes  y  senedd,  a  rhoddodd  esboniad  eglur  ar  nerth 
y  ddwy  elfen  wrthwynebol  yn  Nhŷ  y  Cyffredin.  Wedi  i'r  Tŷ  fod 
yn  eistedd  o  naw  o'r  gloch  y  boreu  hyd  ddau  o'r  gloch  yboreu  can- 


CHARLES    I.  349 

lynol,  nes  oedd  rhai  o'r  aelodau  yn  llewygu  gan  newyn,  pasiwyd  y 
gwrthdystiad  gan  fwyafrif  o  un  ar  ddeg — 159  yn  erbyn  148.  "Pe 
gwrthodasid  ef,"  ebe  Cromwell  wrth  adael  y  Tŷ,  "buaswn  yn 
gwerthu  yr  oll  a  feddwn,  ac  yn  gadael  y  wlad  am  byth."  Ond  nis 
gallasai  Lloegr  fforddio  colli  y  fath  ddyn  ar  hyn  o  bryd.  Yr  oedd 
gwaith  mawr  ar  gael  ei  ymddiried  iddo  gan  Ragluniaeth ;  ac  yr  oedd 
yr  esgynlawr  ar  yr  hwn  yr  oedd  i  chwareu  rhan  mor  ardderchog  yn 
cael  ei  barotoi  yn  brysur.  Argraffwyd  y  Gwrthdystiad,  gwasgar- 
wyd  ef  trwy  y  wlad,  a  chynyrchodd  deimlad  mawr  yn  erbyn  y  brenin. 

Ymdrechodd  Charles  yn  galed  i  wrthsefyll  nerth  llifeiriant  y 
teimlad  cyffredin.  Yr  oedd  ei  ragrith  a'i  ystrywiau  parhaus  yn 
ddigon  o  reswm  am  ddrwgdybiaeth  y  senedd  o'i  holl  symudiadau, 
ac  yn  awgrymu  iddynt,  nid  yn  unig  ei  fod  yn  ddyledswydd  arnynt 
i  ddal  eu  gafael  yn  eiddigus  yn  yr  hyn  oeddynt  wedi  enill,  ond  y 
dylasent  arfer  pob  moddion  i'w  dyogelu,  os  nid  eu  helaethu.  Felly 
pasiwyd  bil  yn  Rhagfyr  yn  cynwys  fod  ffurfiad  y  cartreflu,  a 
phenodiad  ei  swyddogion,  i  gael  ei  wneyd  o  hyn  allan  trwy  gyd- 
syniad  y  senedd.  Yr  oedd  hwn  yn  ergyd  trwm  ar  awdurdod  y 
brenin,  ond  edrychidarno  yn  gam  hanfodol  i  ddyogelwch  iawnderau 
a  Phrotestaniaeth  y  wlad.  Yr  un  mis  y  cyffrowyd  lluaws  pobl  y 
ddinas  trwy  waith  y  brenin  yn  troi  Balfour,  prif  swyddog  y  Tŵr, 
ymaith,  ac  yn  gosod  Lunsford  yn  ei  le,  er  mwyn  cael  y  lle  pwysig 
hwnw  yn  llaw  offeryn  cymhwys  at  ei  wasanaeth  ei  hun. 

Yn  y  cyffro  hwn  cododd  y  bobl  eu  llais  yn  uchel  a  difloesg  yn 
erbyn  yr  esgobion.  Yr  oeddent  wedi  myned  mor  anmhoblogaidd 
fel  y  casglai  tyrfaoedd  o  bobl  o  gwmpas  Westminster,  gan  floeddio, 
"  Dim  esgobion !  dim  esgobion !  Gochel wch  fradwriaeth I"  Torodd 
terfysg  allan,  a  chollwyd  peth  gwaed,  cyn  llwyddo  i'w  gwasgaru. 
Derbyniodd  yr  hen  esgob  Williams,  yr  hwn  oedd  yn  awr  wedi  ei 
godi  i  archesgobaeth  York,  sarhad  gan  y  dorf :  galwodd  ei  frodyr 
esgobol  yn  nghyd,  ac  anfonasant  ysgrif  at  y  brenin  yn  dangos  fod 
eu  bywydau  hwy  mewn  perygl  wrth  fyned  i'w  seddau  yn  Nhŷ  yr 
Arglwyddi,  a'u  bod  yn  gwrthdystio  yn  erbyn  yr  holl  fesurau  a  basid 
yn  y  senedd  yn  eu  habsenoldeb  hwy.  Anfonwyd  yr  ysgrif  i  Dŷ  yr 
Arglwyddi,  ac  oddiyno  i  Dŷ  y  Cyffredin,  lle  yr  oedd  yr  esgobion 
mor  anmhoblogaidd  a  chyda'r  werin  oddiallan.  Wedi  cau  y  drysau, 
barnodd  y  Tŷ  isaf  y  gallasai  yr  esgobion  gymeryd  eu  seddau  yn  y 
senedd  neu  beidio,  yn  ol  eu  dewisiad ;  ond  fod  eu  gwaith  yn  tystio 
yn  erbyn  symudiadau  y  senedd  yn  eu  habsenoldeb  hwy  yr  un  peth 
a  dyweyd  fod  bodolaeth  y  ddeddfwriaeth  yn  dibynu  ar  eu  hewyllys. 
Ar  y  tir  hwn  pleidleisiwyd  fod  ymddygiad  yr  esgobíon  yn  honiad  o 
awdurdod  freninol;  dygwyd  cyhuddiad  o  deyrnfradwriaeth  yn  eu 
herbyn,  a  danfonwyd  deg  o  honynt  at  eu  harchesgob  Laud  yn 
garcharorion  i'r  Tŵr;  ac  felly  collodd  y  brenin  eto  gyfran  helaeth  o 


350  CHARLES.    I. 

ddylanwad  yn  y  Tŷ  uchaf.  Er  cadw  yr  esgobion  fel  urdd  yn  yr 
eglwys,  goríu  i  Charles  o'r  diwecld  gydsynio  â  bil  yn  eu  cau  allan 
o'u  cysylltiad  hynafol  â  senedd  y  deyrnas ;  ond  yr  oedd  hyn  yn  un 
o'i  weithredoedd  diweddaf  cyn  apelio  at  y  cleddyf.* 

Yn  mhen  pedwar  diwrnod  wedi  dwyn  cyhuddiad  yn  erbyn  yr 
esgobion  (Ionawr  3, 1642)  penderfynodd  y  brenin  ddangos  ymedrai 
yntau  ddangos  dewrder  o  blaid  ei  gynlluniau.  Anfonodd  y  cyf- 
reithiwr  cyífredinol  i  Dŷ  yr  Arglwyddi  i  gyhoeddi  cyhuddiad  o 
deyrnfradwriaeth  yn  erbyn  Arglwydd  Kimbolton  o'r  Tý  uchaf,  a 
Hollis,  Haselrig,  Pym,  Hampden,  a  Strode,  o'r  Tý  isaf.  Anfonwyd 
swyddog  yr  un  pryd  i  Dŷ  y  Cyffredin  gyda  chenadwri  oddiwrth  y 
brenin  i  roddi  y  pump  aelod  cyhuddedig  i  fyny.  Atebiad  y 
Cyífredin  oedd,  y  buasai  yr  aelodau  ar  gael  mor  fuan  ag  y  buasai 
cyhuddiad  cyfreithlon  yn  cael  ei  ddwyn  yn  eu  herbyn.  Y  dydd 
canlynol  ymgynullodd  ysenedd;  rhoddasant  rybuddi'r  ddinas  i  fod 
yn  barod  ar  gyfer  y  gwaethaf,  a  chaniatasant  i'r  aelodau  cyhudd- 
edig  absenoli  eu  hunain  o'r  Tŷ.  Yn  brin  yr  oeddynt  wedi  myned 
allan  trwy  un  drws  cyn  fod  y  brenin  ei  hun  yn  dyfod  i  mewn  trwy 
y  drws  arall.  Daeth  yno  yn  cael  ei  gylchynu  gan  tua  thri  chant  o 
wŷr  arfog.  Gorchymynodd  i'w  osgordd  aros  yn  y  neuadd  tra  yr 
elai  ef  i  mewn.  Aeth  yn  mlaen,  ac  eisteddodd  yn  nghadair  y  llefar- 
ydd.  Wedi  edrych  o  gwmpas,  sicrhaodd  y  Tŷ  nad  oedd  yn  bwriadu 
troseddu  yn  erbyn  eu  hawlfreintiau,  ond  íbd  gweithredoedd  ysgeler 
o  fradwriaeth  wedi  eu  cyflawni,  y  rhai  y  gwyddai  y  buasent  oíl  yn 
ddiolchgar  iddo  ef  am  eu  cael  allan.  Yna  galwodd  ar  Pym  a  Hollis 
wrth  eu  henwau;  a  phan  nad  oedd  neb  yn  ateb,  gofynodd  i'r  llefar- 
ydd  pa  le  yr  oeddynt.  Syrthiodd  Lenthall  ar  ei  liniau,  a  dy wedodd 
mai  "  gwas  y  Tŷ  oedd  ef,  ac  nad  oedd  ganddo  na  llygaid  na  thafod 
i  weled  na  llefaru  dim  ond  yr  hyn  a  orchymynai  y  Tý."  Dywedodd 
y  brenin  fod  ei  lygaid  ei  hun  yn  gystal  ag  eiddo  y  llefarydd;  ac 
wedi  edrych  o'i  amgylch,  ychwanegodd,  "  Gwelaf  fod  yr  adar  wedi 
dianc;  gobeithio  y  gwnewch  eu  danfon  i  mi;  os  amgen,  rhaid  i  mi 
gymeryd  fy  llwybr  fy  hun  i  gael  gafael  ynddynt."  Gyda'i  fod  yn 
myned  allan,  yr  oedd  amryw  yn  gwaeddi,  "  Hawlfreintiau !  hawl- 
freintiau!" 

Nid  oes  sicrwydd  hyd  heddyw  beth  oedd  cynwys  trosedd  yr 
aelodau  hyn.  Tybia  rhai  mai  rhyw  beth  ddeallodd  y  brenin  yn 
Ysgotland  am  eu  gwaith  yn  cymhell  yr  Ysgotiaid  i  Loegr  yn  1640. 
Tybia  eraill,  gan  fod  yr  aelodau  hyn  yn  blaenori  y  blaid  boblog- 
aidd,  ei  fod  am  ddial  arnynt  oblegyd  eu  symudiadau  diweddar. 
Beth  bynag  oedd  yr  achos,  y  mae  yn  sicr  fod  y  frenines  yn  ei  yru 
yn  mlaen.  Dywedir  i'r  brenin  unwaith  roddi  ei  fwriad  o  fyned  i 
lawr  i  Dý  y  Cyffredin  i  fyny,  ac  i'r  frenines  waeddi  wrtho,  "Dos,  y 
*Dr.  Yaughan. 


CHAELES   I.  351 

bawddyn;  dos,  a  thyn  y  dyhirod  allan  gerfydd  eu  clustiau;  neu 
paid  a  dyfod  i'm  golwg  ì  mwy!" 

Erbyn  hyn  yr  oedd  yr  holl  ddinas  yn  un  berw;  a  bu  y  noswaith 
hono  dan  arfau.  Dranoeth  daeth  Charles  i'r  Guildhall,  i  geisio  gan 
y  maer  a'r  cynghor  cyffredin  i  draddodi  yr  aelodau  cyhuddedig  i 
fyny  iddo,  y  rhai  a  lochesid  gan  y  ddinas,  a  cheisio  tawelu  yr 
ysbryd  cyníryrfus  oedd  wedi  ei  gyffroi.  Ond  ni  thyciodd  yn  y 
naill  na'r  llall.  Penderfynodd  y  Cyffredin  fod  cyhuddiad  y  brenin 
yn  erbyn  yr  aelodau  yn  ddisail,  a  bod  ei  holl  ymddygiad  yn  yr 
achos  yn  drosedd  ar  eu  hawlfreintiau.  Ionawr  lOfed,  aeth  y  brenin 
a'i  deulu  i  Hampton  Court  mewn  tymher  ddigofus,  ac  ni  ddychwel- 
odd  i  Lundain  mwy  hyd  nes  ei  ddwyn  yno  yn  garcharor.  Dranoeth 
dygwyd  y  pump  aelod  mewn  rhwysg  mawr  dros  yr  afon  i  West- 
minster,  yn  nghanol  tyrfaoedd  brwdfrydig  ac  arfog,  y  rhai  a  floedd- 
ient  yn  erbyn  yr  esgobion,  y  Pabyddion,  a  marchogion  y  brenin. 
Yn  eu  mysg  yr  oedd  pedair  mil  o  wŷr  o  swydd  Buchingham,  y  rhai 
oeddent  wedi  dyfod  i  amddiffÿn  Hampden,  eu  cynnrychiolydd,  ac  i 
dystio  eu  hymddiried  yn  ei  uniondeb  gwleidiadol.  "Gallwn  yn 
briodol,"  meddai  Clarendon,  "  ddyddio  dechreuad  y  rhyfel  yn  Lloegr 
o'r  dydd  hwn,  oblegyd  nid  oedd  yr  oll  a  wnaed  wedi  hyn  ond  gor- 
uwch-adeiladaeth  ar  y  sail  oedd  eisoes  wedi  ei  gosod."  Yr  oedd  y 
ddwy  blaid  yn  awr  wedi  penderfynu  apelio  at  y  cleddyf,  a  phob 
plaid  yn  meddwl  y  buasai  ei  gwaith  yn  gwneyd  hyny  yn  dychrynu 
y  llall  i  ymostyngiad;  ond  nid  oedd  neb  yn  breuddwydio  fawr  am 
y  tywallt  gwaed  a'r  trychineb  ofnadwy  oedd  i  ganlyn. 

Yr  oedd  Tŷ  y  Cyffredin  wrthi  yn  brysur,  mesur  ar  ol  mesur  yn 
cael  ei  ddwyn  ger  bron,  deisebau  yn  dylifo  iddo  oddiwrth  y  bobl  yn 
achwyn  ar  y  brenin  a'i  gynghorwyr,  a  sefyllfa  pethau  yn  y  deyrnas, 
y  rhwyg  rhwng  Charies  a'r  senedd  yn  myned  fwyfwy,  a  chyndyn- 
rwydd  y  naill  yn  gyru  y  llall  i  eithafoedd.  Ildiai  y  brenin,  mae  yn 
wir,  lawer  yn  fynych  er  mwyn  cydsynio  â  mesurau  y  Cyffredin, 
ond  er  hyny  nid  oedd  ganddynt  ymddiried  ynddo  y  safai  at  ddim  a 
wnelai.  Yr  oedd  yn  amlwg  fod  y  ddwy  blaid  yn  darparu  i  ryfel. 
Anfonodd  y  brenin  am  gynorthwy  at  benaduriaid  y  Cyfandir;  ac 
aeth  y  frenines  drosodd  i  Holland,  dan  rith  dwyn  ei  mhereh  at  ei 
phriod,  y  Tywysog  Orange,  ond  mewn  gwirionedd  i  werthu  perlau 
ei  choron  i  brynu  nwyddau  ac  arfau  rhyfel  i'w  gwr. 

Y  mesur  roddodd  y  tàn  yn  y  gwelit  oedd  y  Militia  Bill,  sef  mesur 
o  eiddo  y  Cyffredin  er  cael  awdurdod  y  fyddin  a'r  llynges,  a  phen- 
odiad  eu  swyddogion,  i  law  y  senedd.  Pan  anfonwyd  ysgrif  o'r  bil 
hwn  at  Charles,  gwrthododd  roddi  unrhyw  atebiad  iddo  am  dro, 
ond  yn  unig  sicrhau  nad  oedd  dim  yn  ei  fryd  ef  ond  cael  heddwch 
a  chyfiawnder  i'w  bobl.  Wedi  gweled  ymddygiad  y  brenin,  pen- 
derfynodd  y  senedd  osod  y  deyrnas  ar  unwaith  mewn  sefyllfa  o 


352  CHAHLES   I. 

amddiffyniad,  a  chyhoeddi  y  rheswm  am  eu  hofhau,  i'w  anfon  at  y 
brenin.  A  phan  ofynodd  larll  Penfro  i  Charles  a  fuasai  ddim  yn 
well  caniatau  cais  y  senedd  yn  nghylch  y  cartreflu  am  dymhor, 
atebodd  yntau,  "Na  wnaf,  yn  enw  Duw,  ddim  am  un  awr.  Yr 
ydych  yn  hyn  yn  gofyn  peth  genyf  na  ofynwyd  gan  frenin  erioed; 
a  chyda'r  fath  beth  nis  gallwn  ymddiried  fy  ngwraig  a'm  plant." 
Dychrynodd  Arglwydd  Digby,  a  ífodd  i  Holland.  Pan  wrthododd 
y  brenin  gymeryd  awdurdod  y  Tŵr  o  law  Byron,  rhoddodd  y 
senedd  wyliadwriaeth  o'i  amgylch  dan  lywyddiaeth  un  Sldppon,  1 
atal  nwyddau  rhyfel  i  gael  eu  dwyn  ailan,  nac  ymborth  i  gael  ei 
ddwyn  i  mewn.  Anfonwyd  Syr  John  Hotham  i  Hull  i  gymeryd 
gofal  nwyddau  rhyfel  y  fyddin  ddiweddar  oedd  wedi  eu  hystorio 
yn  y  lle  hwnw;  ac  anfonwyd  at  Goring,  llywydd  Portsmouth,  i  beri 
iddo  beidio  gollwng  neb  i  mewn  nac  allan  o'r  dref  hono,  heb 
orchymyn  y  senedd.  Adffuríìodd  y  senedd  hefyd  holl  raglawiaeth 
y  siroedd,  ac  felly  daeth  awdurdod  y  cartreflu,  a  phenodiad  eu 
swyddogion,  i'wllaw.  "Bhaid  i  ni  yma  eto  sylwi,"  meddai  Keight- 
ley,  "fod  dyfeisiau  dirgelaidd  y  brenin,  y  rhai  oll  a  hysbysid  i  Pym 
a'i  gyfeillion  gan  Arglwyddes  Carlisle  ac  eraill,  yn  rhyw  fath  o 
gyfiawnhad  ar  yr  estyniad  hwn  ar  allu  y  senedd." 

"  Yr  oedd  cymaint  yn  ymddygiad  ac  amgylchiadau  y  ddwy  blaid 
yn  y  flwyddyn  1642,  i  gyffroi  annghymeradwyaeth  ac  anymddiried, 
iel  mai  prin  y  gallasai  dyn  doeth  a  da  ymuno  yn  galonog  â'r  naill 
na'r  llall.  Ar  y  naill  law  nis  gallasai  amheu  dymuniad  y  brenin  i 
ddymchwelyd,  trwy  rym  neu  ddichell,  beth  bynag  a  wnaed  gan  y 
senedd,  a  sefydlu  unbenaeth  hollol ;  yr  oedd  ei  ysbryd  gormesol,  ei 
egwyddorion  llywodraethol  adnabyddus,  teimlad  naturiol  o  falchder 
ac  anrhydedd  archolledig,  anogaethau  gwraig  drahausfalch,  erfyn- 
iadau  hofí-ddynion,  ac  addewidion  dynion  uchelfrydig,  oll  ar  waith 
er  gwneyd  ei  sefyllfa  fel  penadur  cydweddol  â  ffurf-lywodraeth  y 
wlad — heb  son  dim  am  ddirmyg  a  chyfyngiad  newydd — yn  rhy 
flinderus  a  darost}mgol  i'w  goddef.  ŵ  *  *  Ar  y  llaw  arall 
yr  oedd  rhagolygon  pethau  yn  Nhŷ  y  Cyffredin  yn  fwy  anffafriol 
fyth.  Ni  ddylem,  yn  wir,  roddi  barn  rhy  lem  ar  rai  gweithredoedd 
o  ddigofaint  rhinweddol  yn  mynydau  cyntaf  buddugoliaeth,  neu  ar 
boethder  y  dadleuon  hyny,  heb  raddau  gormodol  o'r  hyn  y  mae 
cymanfa  boblogaidd  mewn  perygl  o  syrthio  i'r  eithafoedd  arall  o 
ddifaterwch.  Ond,  ar  ol  gwneyd  pob  caniatad  dyladwy,  rhaid  i 
hwnw  ddyfod  ag  ysbryd  cynhyrfus  uwch  ben  hanes  yr  amseroedd 
hyn,  os  na  cheníÿdd  yn  ymddygiad  y  corph  hwnw  (y  senedd) 
gyfres  o'r  troseddau  mwyaf  dybryd,  nid  yn  unig  yn  erbyn  y  ffurf- 
lywodraeth  gyfansoddiadol,  ond  yn  erbyn  yr  egwyddorion  uchaf  yn 
mhob  gwladlywiaeth  uniongyrchol."ŵ' 

*HaUam,  vol.  ü.,  138-140. 


CHABLES    I.  353 

Yn  Ebrill,  1642,  aeth  y  brenin  gydag  oddeuíu  tri  chant  o  wŷr 
tua  Huìl,  ar  fedr  cymeryd  meddiant  o'r  ystorfeydd  milwrol;  ond 
cododd  Hotham  y  pynt,  a  chauodd  y  pyrth  yn  ei  erbyn.  Dywedai 
fod  y  senedd  wedi  ymddiried  y  dref  i'w  ofal,  ac  nas  gallasai  ei 
ollwng  i  mewn  gyda'r  fath  nifer  o  wỳr  heb  fradychu  yr  ymddiried 
hwnw.  Wedi  bod  yn  crefu  am  oriau  am  gael  ei  ollwng  i  mewn, 
parodd  gyhoeddi  Hotham  yn  fradwr,  a  dychwelodd  yn  ddigofus  i 
York.  Bu  yr  amgylchiad  hwn  yn  destun  cynen  rhyngddo  a'r 
senedd  eilwaith.  Yr  oedd  y  ddwy  blaid  yn  awr  yn  prysur  godi  a 
dysgyblu  eu  byddinoedd.  Yn  Mehefin,  anfonodd  y  senedd  ei  deiseb 
olaf  at  y  brenin,  yn  cynwys  pedair  ar  bymtheg  o  erthyglau,  ac  yn 
cynyg  telerau  heddwch  iddo.  Gofynent  i'r  brenin  gydsynio  â'r 
senedd  yn  yr  hoìl  gyfnewidiadau  a  gynygient,  a  bod  pob  math  o 
swyddi  yn  y  llywodraeth  i  gael  eu  lìenwi  trwy  gydsyniad  neu 
apwyntiad  y  senedd.  Addawent,  os  cydsyniai  y  brenin  â'r  telerau, 
sicrhau  iddo  goíFrau  llawn.  Yr  oedd  yr  hyn  a  ofynent,  meddai 
Hallam,  "o  ran  ysbryd,  yn  cynwys  dymchweiiad  yr  holl  gyfansodd- 
iad."  Bhoddodd  y  brenin  atebiad  digofus;  dywedodd,  pe  buasai 
wedi  ei  orchíÿgu  ac  yn  garcharor,  ac  mewn  cyfìwr  gwaeth  nag  y 
darostyngwyd  un  o'i  ragíiaenoriaid  anffortunus,  na  fuasai  byth  yn 
ymostwng  mor  isel  a  chaniatau  y  fath  delerau.  "Cymerir  fy  ninas- 
oedd,"  meddai,  "oddiarnaf,  fy  llongau,  fy  aríau,  a  fy  arian;  ond  y 
mae  genyf  achos  da  eto  o  fy  mhlaid,  a  chaionau  deiliaid  ffyddlon,  y 
rhai  nid  oes  ynof  amheuaeth,  gyda  bendith  Duw,  a  enillant  y  lleill 

yno1-" 

Aeth  y  brenin  trwy  swyddi  Nottingham  a  Lincoln,  a  ilwyddodd  i 
godi  tua  phedair  mil  o  wýr  o'i  blaid.  Daeth  llongaid  o  nwyddau 
ac  arfau  rhyfel  iddo  hefyd  drosodd  oddiwrth  ei  wraig.  Gosododd 
warchae  ar  Hull,  gan  ddysgwyl  dyfodiad  y  llynges  i'w  gy- 
northwyo;  ond  yr  oedd  y  llynges  yn  awr  dan  lywyddiaeth 
Iarll  Warv/ick,  dros  y  senedd,  a  gwnaeth  Hull  i'r  brenin  godi  y 
gwarchae  yn  fuan,  ac  encilio.  Yr  oedd  y  senedd  jn  awr  wedi 
codi  byddinoedd  lluosog,  ac  arian  at  ddwyn  traul  y  rhyfel  yn 
dylifo  iddynt  oddiwrth  gyfoethog  a  thlawd  yn  nghyd.  "Dygai  y 
wniadyddes  ei  gwniadur  arian,  y  law-forwyn  ei  bodlcin,  a'r  gogyddes 
ei  llwy  arian ;  ac  yr  oedd  rhai  gwragedd  mor  hael  yn  eu  cyfraniadau, 
fel  yr  ymadawent  â'u  clustdlysau  a'u  modrwyau,  fel  pe  buasai  rhyw 
lo  aur  ar  gael  ei  osod  i  fyny  i'w  addoli."  Er  fod  corph  mawr  y 
pendefigion,  y  boneddigion,  a'r  holl  Babyddion  o  blaid  y  brenin,  yr 
oedd  mwyafrif  mawr  y  masnachwyr,  y  trefwyr,  a'r  bobl  gyffredin  o 
blaid  y  senedd.  Yr  oedd  y  prif  drefì  hefyd,  y  nwyddau  a'r  arfau 
rhyfel,  yn  nghyda  lluaws  o  fanteision  pwysig  eraill,  o  blaid  cefhog- 
wyr  y  senedd. 

Bhoddwyd  llywyddiad  byddinoedd  y  senedd  i  larll  Essex,  yr 


354  CHARLES    T. 

hwn,  flynyddau  yn  ol,  ddyoddefodd  y  fath  ddiraddiad  a  chamwri 
oddiar  law  ei  wraig  ieuanc,  yn  gystal  ag  oddiwrth  dad  Charles; 
ac  yn  nesaf  ato  niewn  awdurdod  yr  oedd  Iarll  Bedford,  gwr  y  rhin- 
weddol  Anne  Carr,  unig  ferch  iarlles  ddiras  Essex.  Cododd  amry w 
aelodau  seneddol  galluog  fyddinoedd  trwy  eu  dylanwad  personol, 
ac  arweinient  hwynt  eu  hunain  fel  cadbeniaid.  Nid  arferai  y 
milwyr  ddillad  unffurf  eto,  ond  gwisgai  y  gwahanol  fyddinoedd 
liwiau  gwahanol  yn  eu  gvvdsgoedd  y  pryd  hwn  er  mwyn  hwylusdod 
eu  harweinwyr.  Codai  y  brenin  hefyd  fyddinoedd  trwy  lwybr 
cyfíelyb,  y  rhai  oeddent  yn  y  cyífredin  o  radd  uwch  nag  eiddo  y 
senedd,  oblegyd  cyflogai  yr  olaf  luaws  o'r  dosbarthiadau  iselaf. 
Yr  oedd  byddin  01iver  Cromwell  yn  eithriad.  "  Yr  oedd  gan  Crom- 
well,"  meddai  Whitelock,  "fyddin  ardderchog  o  farchogion,  o'i 
gydwladwyr,  y  rhan  fwyaf  o  honynt  yn  rhydd-ddalwyr  a  meibion 
rhydd-ddalwyr,  y  rhai  oeddent  wedi  ymuno  â'r  achos  dan  arweiniad 
Cromwell  fel  mater  cydwybod.  Ac  felly,  wedi  ymaríbgi  yn  dda  o 
fewn  gyda  chydwybod  dawel,  ac  oddiallan  gydag  arfau  dur  rhagorol, 
safent  yn  ddiysgog  fel  un  gwr,  ac  ymladdent  yn  ffyrnig." 

Awst  25,  1642,  cododd  Charles  ei  faner  yn  Nottingham;  ond  nid 
oedd  ei  wỳr  yn  lluosog,  na'i  ragolygon  ond  tywyll,  ac  edrychid  ar 
wTaith  y  gwynt  yn  chwythu  ei  faner  i  lawr  y  noswaith  hono  fel 
argoel  drwg  iddo.  Cychwynodd  à'i  wyneb  tua'r  brif-ddinas,  ac 
erbyn  cyrhaedd  Birmingham,  yr  oedd  ei  fyddin  wedi  chwyddo  i 
ddeunaw  neu  ugain  mil.  Daeth  y  tywysog  Rupert,  mab  yr  iarll- 
deyrn  Frederick,  a  nai  Charles,  drosodd  i'w  gynorthwyo.  Gwr 
ieuanc  creulon  a  diegwyddor  ydoedd;  cynorthwyodd  i  chwythu 
y  cweryl  rhwng  y  brenin  a'i  ddeiliaid  yn  fflam;  cymerodd  daith 
trwy  y  siroedd  canoldirol,  casglodd  lawer  o  wŷr  dan  faner  ei 
ewythr,  a  chyflawnodd  ddifrod  a  barbareidd-dra  dyeithr  i'r  wlad 
hon.  Yr  oedd  Essex  a'i  alluoedd  hefyd  yn  awr  yn  yr  un  parthau, 
a  chanlynodd  yn  frysiog  yn  llwybr  y  brenin. 

Hydref  22ain,  daeth  Essex  i  olwg  ol-fyddin  Charles,  a  phender- 
fynodd  yr  olaf  droi,  a  chynyg  brwydr  iddo.  Ac  ar  Sabbath, 
Hydref  23ain,  yr  ymladdwyd  y  frwydr  gartrefol  gyntaf  yn  Lloegr 
ar  ol  brwydrau  y  Rhosynau.  Cymerodd  le  yn  Edgehill,  ar  gyffiniau 
swyddi  Warwick  ac  Oxford.  Yr  oedd  byddin  y  brenin  wedi 
}^msefydlu  ar  y  bryn,  ac  Essex  a'i  fyddin  yn  y  dyffryn  odditanynt. 
Yr  oedd  llawer  o  alluoedd  Essex  daith  niwrnod  o'i  ol,  ac  yr  oedd 
nifer  ei  filwyr  yn  liai  nag  eiddo  y  brenin.  Ymosododd  Rupert  yn 
ffyrnig  ar  y  naill  aden  i  fyddin  y  senedd,  gyrodd  ei  wrthwynebwyr 
yn  eu  hol,  ac  ymlidiodd  hwy  am  fìlldiroedd  hyd  Keinton,  gan  adael 
maes  y  frwydr  i  eraill.  Pan  ddychwelodd  gyda  chleddyf  gwaedlyd 
ac  ysbail  trwm,  yr  oedd  y  byddinoedd  wedi  ymwasgaru.  Enciliodd 
byddinoedd  y  brenin  dros  y  bryn,  ond  arosodd  byddinoedd  y  senedd 


CHARLES    I.  355 

ar  y  maes  yn  ddiorchudd  trwy  y  nos.  Daeth  Hampden  yno 
dranoetli  gyda  miloedd  o  adgyíherthion,  ond  penderfynwyd  dy- 
chwelyd  i  Warwick  yn  lle  ymlicl  ar  ol  y  brenin.  Parhaocld  y  frwydr 
yn  boeth  am  lawer  o  oriau,  hyd  nes  i  dy  wyllwch  y  nos  eu  gorchuddio  ; 
ac  yr  oedd  yr  ymgyrch  mor  gyfartal  o  bob  tu,  fel  yr  hawliai  y  naill 
a'r  llalì  y  fuddugoliaeth.  Dywedir  fod  y  lladdedigion  o  bob  tu 
agos  yn  gyfartal,  a'u  bod  yn  rhifo  pum  mil;  ond  myn  eraill  osod  y 
nifer  yn  llawer  llai.  Lladdwyd  Yerney,  banerwr  y  brenin,  a 
chymerwyd  y  faner  gan  y  gelynion,  ond  dygwyd  hi  yn  ol  eilwaith. 
Archollwyd  Lyndsey,  llywydd  byddinoedd  y  brenin  (mewn  enw — 
Rupert  ydoecld  mewn  gwirionedd)  yn  farwol,  cymerwyd  ef  yn 
garcharor,  a  bu  farw  o'i  archollion  yn  mhen  ychyclig  ddiwrnodau. 
Y  prif  golledion  o  du  y  senedd  oedd  Arglwydcl  St.  John,  a'r  milwr- 
iaid  Essex  a  Ramsay. 

Ymddengys  i  lawer  o  foneddigion  y  wlacl,  ar  ol  y  frwydr  hon, 
ymuno  ag  achos  y  brenin,  ocldiar  argoelion,  efallai,  o  Iwyddiant 
byddinoedd  y  brenin,  a  chanlyniad  hyny  iddynt  eu  hunain.  Aeth 
Essex  yn  ei  flaen  i  Lunclain,  a  sefydìodd  gatrodau  o'i  fyddin  i 
warchod  yn  y  trefl  cymydogaethol.  Symudocld  y  brenin  yntau  yn 
mlaen  i  Eeacling,  ac  wedi  hyny  i  Colnbrook.  Tra  yn  y  lle  olaf  aeth 
Iarll  Northumberland  a  thri  o  aelodau  Tŷ  y  CyfTredin  ato  gyda 
deiseb  yn  cynyg  amodau  heddwch.  Rhoddodd  Charles  atebiad 
fíàfriol  idclynt ;  ac  wedi  derbyn  ei  atebiad,  gorchymynoclcl  y  senedd 
i  Essex  roddi  atalfa  ar  bob  symucliadau  rhyfelgar.  Ond  prin  yr 
oedd  y  gorchymyn  wedi  ei  rodcli,  pan  glywid  swn  magnelau  yn 
cynhyrfu  yr  holl  ddinas.  Cymerodd  Charles  fantais  ar  niwl  tew 
Tachwedd  i  wneyd  ymosocliad  ar  clref  Brentford,  lle  yr  oedcl  byddin 
fechan  o  ddewrion  dan  Hollis  wedi  ei  gosod  ganEssexi'w  gwarchod. 
Daliodd  y  gwarchodwyr  yn  gyndyn  yn  erbyn  yr  ymosodiad,  hycl 
nes  i  adgyfnerthion  ddyfod;  yna  rhoddodd  y  brenin  i  fyny,  a  dy- 
chwelodd  i  Eydychain.  Cyffrodd  yr  ymdclygiad  twyllodrus  hwn 
o  eiddo  Charles  y  ddinas  yn  fawr,  ac  yr  oedd  pedair  mil  ar  ugain  o 
wŷr  dranoeth  at  wasanaeth  Essex.  Rhyw  fodd,  gadawyd  i'r  brenin 
syrthio  yn  ol  i  Eydychain  yn  dcliwrthwynebiad,  pryd  y  bernid  y 
gallasai  Essex  yn  hawdd  ei  gylchynu,  a  chyflawni  trwy  y  cleddyf 
yr  hyn  fethwyd  wneyd  trwy  y  dcleiseb. 

Treuliodd  y  brenin  y  gauaf  yn  segur  yn  Rhydychäin,  tra  yr  oedd 
mân  ymgyrchiadau  yn  cymeryd  lle  mewn  gwahanol  barthau  o'r 
deyrnas.  Yn  mis  Mawrth,  1643,  anfonwyd  cenadau  a  thelerau 
heddwch  iddo  eilwaith  oddiwrth  y  senedd ;  anfonodd  yntau  delerau 
yn  ol;  ond  yr  oedd  y  naill  a'r  llall  yn  gofyn  mwy  nag  a  allasent  yn 
rhesymol  dclysgwyl,  ac  felly  terfynodd  y  gynadledci  mewn  dim. 
Yr  oedd  y  freniües  wedi  glanio  yn  Çhwefror,  a  clygodd  ystor  o 
nwycldau  ac  arfau  i'r  brenin.     Yn  fuân  dygwyd  cyhuddiad  o  deyrn- 


356  CHA.ELES    I. 

fradwriaeth  yn  ei  herbyn  gan  y  CyfFredin,  am  gynorthwyo  ei  gwr 
ag  arfau  i  ymladd  yn  erbyn  y  senedd.  Yn  Ebrill,  cymerwyd  Read- 
ing  gan  Essex,  a  mynai  Hampden  fyned  yn  mlaen  ar  unwaith  i 
ymosod  ar  Bydychain,  gan  obeithio  dwyn  y  rhyfel  i  derfyniad  trwy 
gymeryd  y  brenin  yn  garcharor.  Barnai  Clarendon  y  buasai  y 
symudiad  yn  sicr  o  fod  yn  llwyddianus,  am  nad  oedd  y  ddinas  wedi 
ei  hamddiffyn  yn  dda,  nac  yn  meddu  darpariaeth  ar  gyfer  gwarchae. 
Ond  yr  oedd  arafwch  petrusgar  Essex  o  hyd  yn  atal  ei  lwyddiant, 
yn  peri  i  rai  amheu  ei  ddifrifoldeb,  a  bu  y  senedd  droion  ar  fin 
rhoddi  ei  swydd  i  arall.  Yn  Mai,  cyffrowyd  Llundain  trwy  ddar- 
ganfyddiad  bradwriaeth  i  roddi  y  ddinas  i  fyny  i  alluoedd  y  brenin. 
Yn  mlaenaf  yn  y  ddyfais  yr  oedd  y  bardd  Edmund  Waller,  yr  hwn 
oedd  hefyd  yn  aelod  o  Dŷ  y  Cyfíredin.  Cymerwyd  chwech  neu 
saith  i  fyny:  cyfaddefodd  Waller  y  cwbl  yn  ddigel,  a  chydag  edifeir- 
wch  dwys;  crogwyd  dau  o'r  herwydd  gyferbyn  a  drysau  eu  tai  eu 
hunain,  a  thaflwyd  Waller  i'r  Tŵr.  Caniatawyd  iddo  eilwaith 
ddianc  i'r  Cyfandir,  trwy  dalu  dirwy  o  ddeng  mil  o  bunau.  Parodd 
y  fradwriaeth  hon,  yn  nghydag  un  arall  gyfíelyb  yn  Bristol,  i'r 
Cyífredin  wneyd  cyfamod  difrifol  gyda  llw,  i  beidio  rhoddi  eu 
harfau  i  lawr  tra  fyddai  y  Pabyddion  oedd  yn  rhyfela  yn  eu  herbyn 
yn  cael  eu  hamddiífyn. 

Nis  gallwn  ddylyn  manylion  y  rhyfeloedd  gofìdus  hyn.  Ychydig 
o  ryfelwyr  profedig  oedd  ar  y  maes,  ac  yr  oedd  apwyntiadau  y 
senedd  gan  mwyaf  yn  anfíbrtunus.  Nid  oedd  Essex  yn  gymhwys  i 
arwain  y  byddinoedd,  ac  nid  oedd  y  swyddogion  dano  yn  cyflawni 
ei  dditìygion.  Yr  oedd  rhyfeloedd  ar  raddfa  eang  yn  beth  dyeithr 
yn  y  wlad  bellach,  felly  nid  oedd  dynion  cymhwys  i'w  cael.  Gwel- 
wyd  y  gallai  dynion  fod  yn  wleidiadwyr  ac  yn  areithwyr  da,  ond 
yn  llywyddion  a  rhyfelwyr  canolig.  "Yn  wir,"  meddai  Macauley, 
"o'r  holl  wleidiadwyr  a  dderbyniasant  lywyddiaeth  milwrol  yn  yr 
amser  hwn,  ymddengys  mai  Hampden  yn  unig  ddygodd  i'r  gwersyll 
y  cymhwysderau  a'r  nerth  meddwl  a'i  gwnaeth  yn  enwog  mewn 
gwleidiadaeth."  Derbyniodd  y  gwr  rhagorol  hwn  archoll  farwol 
mewn  ymgyrch  yn  Chalgrove,  gerllaw  Rhydychain,  yn  Meh.  1643. 
Gwelwyd  ef  yn  troi  ymaith  o'r  maes  cyn  fod  yr  ymgyrch  drosodd, 
ei  ben  yn  hongian  ar  ei  fynwes,  a'i  ddwylaw  yn  pwyso  ar  wàr  ei 
farch;  dywedodd  rhyw  un,  "Yr  wyf  yn  sicr  fod  Mr.  Hampden 
wedi  ei  archolli!"  Bu  farw  yn  mhen  chwe  diwrnod,  gan  adael  yr 
holl  genedl  mewn  dagrau  ar  ei  ol. 

Dros  ystod  y  flwyddyn  gyntaf  o'r  rhyfel  yr  oedd  y  fantol  yn  troi 
o  blaid  y  brenin.  Yr  oedd  wedi  cael  y  llaw  drechaf  ar  y  siroedd 
gorllewinol  a  gogleddol;  syrthiodd  Bristol  i'w  law,  ac  nid  oedd 
unrhyw  le  o  bwys  yn  y  parthau  hyn,  oddigerth  Caerloyw,  wedi 
ei  adael  i'r  Pengryniaid.     Amddifíynodd  gwarchodlu  y  senedd,  dan 


CHABLES    I.  357 

Massey,  ddinas  Caerloyw  yn  wrol,  a  gwnaeth  Essex  i'r  Cavaliers 
godi  y  gwarchae,  a  myned  i'w  ffordd.  Bhoddodd  hyn  adnew- 
yddiad  ysbryd  i'r  blaid  seneddol,  a  digalonodd  eu  gwrthwynebwyr. 
Cyn  diwedd  yr  un  mis  (Medi,  1643),  ymladdwyd  brwydr  Newbury, 
lle  y  dangosodd  Essex  a'i  wýr  wrhydri  canmoladwy.  Cwympodd 
pum  cant  o'i  wŷr-  ac  ychydig  swyddogion,  ond  collodd  y  brenin  y 
tri  chymaint,  ac  amryw  swyddogion  o  bwys.  Yn  eu  mysg  yr  oedd 
leirll  Sunderland  a  Chaernarfon,  a'r  enwog  Arglwydd  Falkland, 
ysgrifenydd  y  llywodraeth  dan  Charles,  ac  un  o'r  dynion  goreu  yn 
ei  fyddin.  Galwodd  am  grys  glân  ar  foreu  y  frwydr,  fel  na  leddid 
ef  mewn  crys  brwnt,  oblegyd  yr  oedd  yn  ymwybodol  y  byddai  farw 
y  diwrnod  hwnw  :  nid  oedd  ond  34ain  mlwydd  oed  pan  fu  farw. 

Un  o  achosion  afiwyddiant  byddinoedd  y  senedd  ydoedd  yr 
annghydwelediad  oedd  yn  mysg  eu  llywyddion  a'u  hyfforddwyr. 
Yr  oedd  gwahanol  olygiadau  crefyddol  yn  mysg  aelodau  y  senedd, 
ac  yr  oedd  a  fynai  hyny  â  sefyllfa  bresenol  pethau  yn  y  deyrnas. 
Yr  oedd  yma  blaid  nerthol  o  Annibynwyr  yn  codi,  y  rhai  a  gredent 
fod  pob  cynulleidfa  Gristionogol  yn  meddu  awdurdod  hollol,  dan 
Grist,  mewn  pethau  ysbrydol;  acedrychent  ar  Babyddiaeth,  Esgob- 
yddiaeth,  a  Phresbyteriaeth,  fel  fíurfiau  gwahanol  ar  yr  un  gwrth- 
giliad.  Dynion  "gwreiddyn  a  changen,"  yn  ol  iaith  y  dyddiau 
hyny,  oedd  yr  Annibynwyr ;  neu  radicals,  yn  ol  iaith  ein  dyddiau 
ni.  Nid  oeddent  yn  foddlon  ar  gyfyngu  awdurdod  y  brenin;  ond 
yr  oeddent  am  sefydlu  gwerin-lywodraeth  ar  adfeilion  yr  hen  ífurf- 
ìywodraeth  Seisnig.  Yr  oedd  y  blaid  hon  wedi  cynyddu  yn  fawr 
erbyn  hyn,  a'r  hen  arwehrwyr  seneddol  wedi  marw.  Yr  oedd  y 
gwrol  Hampden  wedi  cwympo  yn  ei  fri  ar  faes  y  gwaed;  yr  oedd 
Pym,  "y  dyn  mwyaf  poblogaidd,"  meddai  Clarendon,  "fu  byw 
erioed,  a'r  un  ddeallodd  ysbryd  a  serchiadau  y  deyrnas  oreu,  wedi 
marw  yn  dlawd,  ac  wedi  cael  claddedigaeth  rwysgfawr  yn  monach- 
log  Westminster;  yr  oedd  Clare,  Bedford,  a  Holland,  wedi  encilio 
at  fyddin  y  brenin  i  Bydychain.  Claiar  oedd  Northumberland,  a 
diysbryd  ar  y  cyfan  oedd  Essex  a'i  swyddogion.  Yn  y  cyfwng  hwn 
cafodd  y  blaid  Annibynol  gyfleusdra  i  godi  ei  phen  yn  y  senedd  ac 
yn  y  gwersyll ;  ae  enaid  y  blaid  oedd  Oliyer  Cromwell.^ 

Ffermwr  o  Huntingdon  oedd  Cromwell,  yn  hanu  o  deulu  Cymreig, 
o  Forganwg.f  Cododd  i'w  fri  a'i  awdurdod  trwy  nerth  ei  gymhwys- 
derau  personol,  a'r  dyddordeb  dwfn  a  gymerodd  yn  achubiaeth  a  dyr- 
chafiad  ei  wlad.  Prif  elfen  ei  allu  a'i  lwyddiant  oedd  ei  onestrwydd 
a'i  dduwioldeb.  "Yr  oedd  01iver  bellach,"  meddai  Carlyle,  ar  ol 
adrodd  hanes  ei  droedigaeth,  4íyn  Gristion ;  credai  yn  Nuw,  nid  ar 
y  Suliau  yn  unig,  ond  bob  dydd,  yn  mhob  lle,  ac  yn  mhob  am- 
gylchiad."J     Ni  pharhaodd  y  rhyfeloedd  cartrefol  yn  hir  rhwng 

*Macauley.     -\Qwel  Traethodydd  1858.     ÎCromwelfs  Letters,  &c,  vol.  i,  72, 


§58  CHABLES    T. 

Charles  a'r  senedd  cyn  i  gymeriad  a  gwrhydri  Cromwell  ddyfod 
yn  destun  siarad  cÿfFredinol.  Enillodd  glod  nid  bychan  yn  ngwrth- 
wynebiad  llwyddianus  ac  ymlidiad  llwyr  Cavendish  a'i  wŷr;  ac 
wedi  hyny  yn  Horncastle,  pan  wnaeth  ef  a'i  farchogion  dewr  y  fath 
ddifrod  ar*  fyddin  y  brenin.  Cychwynasant  eu  hymosodiad  gyda'r 
floedd,  "  Gwirionedd  a  heddwch!"  Lladdwyd  ceffyl  Cromwell  oddi- 
tano,  a  chyn  ei  fod  wedi  codi  yn  iawn,  tarawyd  ef  i  lawr  eilwaith 
gan  ergyd  gelyn.  Cododd  drachefn,  a  chymerodd  geífyl  truan  un 
o'i  wŷr,  gyrodd  eto  i  ddanedd  y  tân,  ac  ymladdodd  fel  cawr  nes 
llwyr  ymlicl  y  gelyn.  Erbyn  hyn  siaredid  am  Rupert  o  du  y  brenin 
a  Cromwell  o  du  y  senedd  fel  dau  wron  y  byddinoedd ;  a  buasai  yn 
dda  gan  Charles  gael  yr  olaf  i'w  law  yn  fyw  neu  yn  farw. 

Cynghorwyd  Charles  i  alw  senedd  yn  nghyd  yn  Rhydychain; 
ac  er  fod  yr  enw  senedd  yn  gasbeth  ganddo  bellach,  cydsyniodd  â'i 
gynghorwyr;  ac  yn  Ionawrr,  1644,  ufuddhaodd  dros  ddeugain  o 
arglwyddi,  a  chant  a  deunaw  o  aelodau  Tý  y  CyíFredin,  y  rhai 
oeddent  wedi  encilio  at  blaid  y  brenin,  i'r  alwad.  Eisteddai  y 
senedd  yr  un  amser  yn  Llundain,  gyda  llai  o  arglwyddi,  a  mwy  na 
dwbl  y  nifer  o  aelodau  y  CyíFredin.  Ond  torwyd  "mongrel  Par- 
liament"  Rhydychain,  fel  y  galwai  Charles  ei  hun  ef,  i  fyny  yn 
fuan,  heb  i  ddim  efTeithiol  gael  ei  wneyd  ganddo.  4t  Yr  oedd  Charìes 
yn  dylyn  camrau  ei  dad,  a  chyda  phrysurdeb  dychrynllyd;  yr  oedd 
ef  a'i  draddodiadau  a'i  syniadau  cyfrifol,  wedi  ymwisgo  mewn  croen 
dafad  a  thorynau  Eglwysig  (Church  tippets)  cyfrifol,  yntynu  y  naill 
fíbrdd;  Lloegr  a'r  deddfau  tragywyddol  yn  tynu  y  Ôbrdd  arall;  y 
rhwyg  yn  lledu  yn  gyflym,  fel  nas  gallai  un  clyn  ei  gwella."* 
Llwyddodd  y  brenin  i  gael  byddin  o'r  Gwyddeíod  drosodd  i'w 
gynorthwyo,  yr  hyn  a  roddodd  sail  pellach  i'r  wTlad  i  gredu  fod 
ganddo  ef  law  yn  y  terfysgoedd  creulon  gododd  yno  yn  ddiweddar. 
Glaniasant  yn  Mostyn,  swydd  Flint.  Ond  ymlidiwyd  hwy  gan  Syr 
Thomas  Fairfax;  lladdwyd  pum  cant  o  honynt,  a  chymerwyd  pym- 
theg  cant  yn  garcharorion,  yn  mysg  y  rhai  yr  oedd  y  milwriad 
Monk,  yr  hwn  a  gododd  i  hynodrwydd  ar  ol  hyny. 

Yn  nechreu  y  rlwyddyn  hon  y  daeth  ugain  mil  o  Ysgotiaid  dros 
y  Tweed  i  Loegr,  dan  arweiniad  Leslie,  larll  Leven,  i  gynorthwyo 
byddinoedd  y  senedd.  Ymunasant  â'u  cyügreiriaid  i  warchae  ar 
York,  yr  hon  a  amddifíynid  dros  y  brenin  gan  Ardalydd  Newcastle. 
Parhaodd  y  gwarchae  hwn  yn  hir,  tra  yr  oedd  brwydrau  mynych 
yn  cael  eu  hymladd  yma  a  thraw  ar  hyd  y  wlad.  Cyn  diwedcl  yr 
haf,  yr  oedd  cymydogaeth  York  wedi  dyfod  yn  ganolbwynt  y  gallu- 
oedd  o  bob  tu.  Gorfodwyd  y  cyngreiriaid  i  godi  y  gwarchae,  ond 
canlynodd  brwyclr  fawr  ar  yr  ail  ddydd  o  Orphenaf  ar  Marston 
Moor,  o  fewn  pum  milldir  i  York.  Yr  oedd  y  galluoedd  agos  yn 
*Carlyle's  Cromwell,  vol.  i.,  82. 


CHABLES    I.  359 

gyfartal — oddeutu  pum  mil  ar  ugain  o  bob  tu.  Yr  oedd  aden 
ddeheu  byddin  y  brenin  yn  cael  ei  llywyddu  gan  Newcastle,  yr 
aswy  gan  Rupert,  y  canol  gan  Goring,  Lucas,  a  Porter.  O'r  tu 
arall,  arweiniai  Syr  Thomas  ,Fairfax  ar  y  deheu,  Cromwell  ar  yr 
aswy,  Arglwydd  Fairfax  (tad  Syr  Thomas)  a  Ieirll  Manchester  a 
Leven  yn  y  canol.  Yr  oedd  yn  saith  o'r  gloch  yn  yr  hwyr  pan 
ddechreuodd  y  frwydr.  Rhuthrodd  Rupert  ar  aden  ddeheu  ei 
wrthwynebwyr  gyda'i  ffyrnigrwydd  arferol,  ac  ymlidiodd  ar  eu  hol, 
gan  adael  maes  y  frwydr.  Bu  canol  y  fyddin  freninol  yn  llwydd- 
ianus  hefyd,  a  gyrwyd  Leslie  a'i  Ysgotiaid  yn  eu  hol.  Ond  bu 
Cromwell  yn  llwyddianus  ar  yr  aswy,  medodd  y  geiyn  i  lawr,  ac 
ail  ffurflodd  Syr  Thomas  Fairfax  ei  wŷr,  ac  ymosododd  ef  a  Cromwell 
ar  gatrodau  Rupert  a  Goring,  ac  yr  oeddent  wedi  enill  y  maes 
erbyn  fod  llen  y  nos  yn  eu  gorchuddio.  Claddwyd  dros  bedair  mil 
o  gyrph  ar  y  maes  gwaedlyd  hwnw,  a  chymerwyd  pymtheg  cant  o 
wŷr  y  brenin  yn  garcharorion.  Arosodd  Cromwell  ar  y  maes  trwy 
y  nos,  ac  erbyn  y  boreu,  cafodd  ei  hun  mewn  mecldiant  o  holl  fag- 
nelau  ac  ymborth  ei  elynion.  Aeth  Rupert  i  York,  a  ffodd  Iarll 
Newcastle  yn  nghydag  arglwyddi  eraill  i'r  Cyfandir.  Dywedai 
Cromwell  mewn  llythyr  a  anfonodd  o  fwg  yr  ymladdfa  at  y  milwriad 
Walton,  i'w  gysuro  am  gwymp  ei  fab,  "Cafodd  Lloegr  ac  Eglwys 
Dduw  ffafr  fawr  oddiwrth  yr  Arglwydd,  yn  y  fuddugoliaeth  hynod 
hon  a  roddwyd  i  ni,  y  cyfryw  na  fu  ei  bath  er  dechreuad  y  rhyfel. 
Yr  oedd  ynddi  holl  brofìon  buddugoliaeth  hollol  wedi  ei  chael,  trwy 
fendith  yr  Arglwydd,  ar  y  blaid  annuwiol.  Nid  ymladdasom  ddim 
heb  ymlid  y  gelyn.  Curodd  yr  aden  aswy,  dan  fy  arweiniad  i,  yr 
hon  agynwysai  ein  marchoglu  ein  hunain,  gydag  ychydig  Ysgotiaid 
o'r  tu  ol,  curodd  holl  feirch-fìlwyr  y  tywysog.  Gwnaeth  Duw 
hwynt  fel  sofl  i'n  cleddyf.  Rhoddwch  y  gogoüiant,  yr  holl  ogoniant 
i  Dduw."  Rhoddodd  York  ei  hunifyny;  ymwasgarodd  byddin- 
oedd  y  senedd;  dychwelodd  yr  Ysgotiaid  â'u  gwynebau  tua'u 
gwlad,  a  chymerasant  dref  Newcastle.  Felly  coilodd  y  brenin  holl 
ogledd  Lloegr,  a  ffodd  y  frenines  drosodd  i  Ffrainc. 

Yr  oedd  y  brenin  yn  fwy  llwyddianus  yn  y  gorllewin,  ac  aeth 
Cromwell  i  Cornwall  i  gynorthwyo  byddinoedd  y  senedd.  Ar 
enciliad  y  brenin  o'r  parthau  hyn  yr  ymladdwyd  brwydr  eto  yn 
Newbury  (Hydref  27ain,  1644).  Parhaodd  y  frwydr  am  bedair 
awr,  ac  yr  oedd  y  canlyniad  yn  amheus.  Beth  bynag,  goddefodd 
Iarll  Manchester  i'r  brenin  encilio  yn  ddiwrthwynebiad,  er  holl 
erfyniadau  Cromwell  i'r  gwrthwyneb — yr  hyn,  yn  ol  ei  dyb  ef, 
fuasai  yn  sicrhau  buddugoliaeth,  ac  efallai  yn  rhoddi  terfyn  ar  y 
rhyfel. 

Y  canlyniad  fu  i  amrafael  dori  allan  rhwng  byddinoedd  y  senedd. 
Yr  oedd  teimlad  drwg  ac  annghydwelediad  yn  ffynu  rhyngddynt,  a 


360  CHARLE9   I. 

hyny  yn  rhwysír  mawr  i'w  llwyddiant.  Dywedid  fod  Waller  o'r 
dechreu  yn  chwenych  y  blaen  ar  Essex ;  a  bod  Manchester  a  Croni- 
well  o  olygiadau  a  theimladau  gwahanol.  Yr  oedd  annghydweled- 
iad  yn  codi  oddiar  eu  golygiadau  gwahanol  am  grefydd.  Anni- 
bynwr  Puritanaidd  oedd  Cromwell,  fel  y  dywedwyd;  ac  efe  oecld 
blaenor  ei  blaid.  Presbyteriaid  oedd  Manchester  a  Waller;  ond 
gwell  oedd  gan  Essex  yr  Eglwys  Esgobol.  Yr  oedd  Essex  a  Man- 
chester  hefyd  o  blaid  y  cyfansoddiad  fel  yr  oedd,  tra  y  dewisai 
Cromwell  fíurf-lywodraeth  werinol.  Pan  gyfaríýddodd  y  senedd 
yn  niwedd  y  flwyddyn,  dygodd  y  llywyddion  hyn  achwyniadau  yn 
erbyn  eu  gilydd.  Penodwyd  pwyllgor  i  chwilio  i  mewn  i'r  achwTyn- 
iadau,  ac  i  ystyried  sefylìía  bresenol  y  deyrnas.  Y  cyntaf  i  agor  ei 
enau  oedd  Cromwell.  "Mae  yn  llawn  bryd  llefaru,"  ebai,  "neu 
ddal  y  tafod  am  byth ;  gan  mai  yr  achos  pw7ysig  y w  achub  y  genedl 
o'i  chyflwr  gwaedlyd,  ie,  agos  angeuol,  i'r  hwn  ymae  wedi  ei  dwyn 
trwy  barhad  y  rhyfel."  Yna  cynghorodd  hwy,  yn  ile  gwastraffu 
amser  gwerthfawr  gyda'r  hyn  oedd  wTedi  myned  heibio,  i  ad-drefnu 
a  diwygio  y  fyddin,  ac  ymroddi  i  ddwyn  eu  gwaith  yn  mlaen  gyda 
difrifwch  a  phenderfyniad.  Yn  y  man  cynygiodd  Mr.  Tate  fesur  yr 
"Ordeiniad  hunan-ymwadol,"  fel  y  gelwrid  ef,  amcan  yr  hwm  oedd 
cau  allan  aelodau  y  ddau  Dŷ  rhag  dal  swyddi  yn  y  wladwriaeth 
na?r  fyddin.  Cefnogwyd  ef  gan  Mr.  Vane,  a  chafwyd  mwyafrif  y 
Tŷ  o  blaid  y  mesur  annysgwyliadwy.  Wedi  cryn  wrthwynebiad, 
pasiwTyd  ef  eilwTaith  yn  Nhŷ  yr  Arglwyddi.  Dechreuwyd  ífurfìo  y 
îyddin  yn  awr  ar  gynllun  newTydd,  a  chyda  dysgyblaeth  fanol. 
Dewiswyd  y  prif  swyddogion  trwy  bleidlais  y  Cyífredin.  Gwnaed 
Syr  Thomas  Fairfax  yn  faes-lywydd;  Skippon  yn  major-general; 
apwyntiwyd  pedwar  ar  ugain  o  fllwriaid;  ond  gadawyd  lle  yr  îs- 
gadfridog  (lieutenant-generaT)  yn  wag. 

Yn  lonawr,  1645,  cyhoeddwyd  dedryd  marwolaeth  ar  yr  arch- 
esgob  Laud,  yr  hwn  oedd  yn  awr  yn  72ain  mlwydd  oed,  a  thrwy 
ymyriad  yr  Arglwyddi  cafodd  y  ífafr  o  farw  trwy  dori  ei  ben  yn  lle  ei 
grogi.  Mae  llawer  o  feio  ar  lymder  y  Cyífredm  yn  y  ddedryd  hon, 
gan  haeru  ei  bod  tfiyn  weithred  oeddyn  groes  i'r  cyfansoddiad,  ac  yn 
ddiangenrhaid."  "  Yr  oedd  holl  ymddygiadau  Laud,"  meddai  Fer- 
guson,  o'r  tu  arall,  "yn  groes  i  gyfreithiau  a  manteision  y  wlad  ; 
ac  er  nad  ydym  dros  ddienyddio  am  unrhyw  drosedd,  eto  rhaid 
dweyd  nad  cospedigaeth  gyífredin  oedd  yn  ddyledus  i'r  dyn,  yr 
hwn,  yn  nesaf  at  Charles  ei  hun,  oedd  wedi  gwneyd  yr  oll  a  allai  i 
roddi  Lloegr  ar  dàn,  ac  felly  i  ddryllio  rhwymau  ei  bywyd  cym- 
deithasol  a  gwladol."  Mae  yn  wir  nas  gellir  galw  gwaed  Laud  yn 
waed  gwirion,  eto  dylasai  y  senedd  arbed  ei  fywyd,  a  gallasai  gyr- 
haedd  ei  holl  amcanion,  er  gwneyd  hyny. 

Wythnos    cyn    clienyddiad   Laud    pasiodd    y  senedd    gyfraith 


CHARLES    I.  361 

i  droi  o?r  neilldu  lyfr  gwasanaeth  yr  eglwys,  a  gosod  yn  ei  le  yr 
Hyfforddwr  at  wasanaeth  cyhoeddus,  yr  hwn  a  gasglwyd  gàn  y 
gymanfa  o  dduwinyddion  a  apwyntiwyd  i  arolygu  a  gwella  achosion 
eglwysig.  Trowyd  tua  dwy  íil  o  offeiriaid  annghymhwys  o  ran 
athrawiaeth  a  buchedd  allan  o'u  swyddi,  a  rhoddwyd  eu  lle  i'w 
gweli,  Gwnaed  chwyldroad  hollol  yn  sefydliad  prif-ysgol  Cam- 
bridge,  trwy  roddi  y  swyddi  a'r  anrhydedd  i  athrawon  newyddion. 

Ar  y  30ain  o  lonawr,  tair  wythnos  ar  ol  dienyddiad  yr  archesgob, 
cynygiwyd  eto  ar  wneyd  heddwch  rhwng  y  brenin  a'r  senedd  trwy 
gyfiafarecldiad  yn  Uxbridge.  Yr  oedd  rhagolygon  y  senedd  yn  awr 
yn  fwy  ffafriol  nag  eiddo  y  brenin ;  nid  oedd  mwy  na'r  drydedd  ran 
o'r  deyrnas  yn  cydnabod  ei  awdurdod,  ac  yr  oedd  ei  fyddinoedd  nid 
yn  unig  yn  iìai  o  nifer,  ond  jil  drygu  ei  achos  yn  fawr  trwy  ei  hym- 
ddygiadau  trachwantus  a  barbaraidd.  Gan  hyny,  yr  oedd  y  senedd 
mor  helaeth  a  chyndyn  yn  ei  gofynion  ag  erioed.  Y  prif  delerau  a 
gynygîent  i  Cbarles  ydoedd,  dyddimiad  esgobyddiaeth,  defnyddiad 
yr  Hyfforddwr  yn  lle  y  llyfr  gwasanaeth  cyffredin,  a  bod  llywodr- 
aeth  y  fyddin  i  fod  yn  llaw  y  senedd.  Wedi  dadleu  y  materion  yn 
ol  a  blaen  hyd  yr  22ain  o  Chwefror,  torodd  y  senedd  y  gynadledd  i 
fyny,  dychwelodd  y  pleidiau  i  Westminster  a  Rhydychain,  a  phrys- 
urwyd  i  barotoi  i  ryfel  eilwaith. 

Yr  oedd  gan  y  senedd  erbyn  hyn,  ar  ol  ei  ffurfio  o'r  newydd, 
fyddin  ragorach  na  dim  fu  ganddi  o'r  blaen.  Cynwysai  saith  mil  o 
farchogion,  a  phedair  mil  ar  ddeg  o  draed-filwyr.  Dywedir  mai 
dyma  y  pryd  y  dechreuodd  traed-filwyr  wisgo  dillad  cochion.  Pigion 
oedd  y  íýddin  hon  o'r  byddinoedd  biaenorol,  rhai  o  duedd  grefyddol, 
ac  yn  gogwyddo  gan  mwyaf  at  y  blaid  Annibynol.  "Arferid  dysg- 
yblaeth  lymach  nag  o'r  blaen  arnynt,  ac  felly  y  ffurfìwyd  y  fyddin 
ardderchog  hono,  yr  hon  a  ysgogid  gan  egwyddor  uwch  na  chariad 
at  arian  ac  ysbail;  byddin  na  orchfygwyd  erioed,  ac  a  adawodd  ei 
choffadwriaeth  yn  destun  mawrygiad  yr  oesau  dyfodol."**'  Yr  oedd 
Cromwell  wrthi  yn  brysur  yn  dysgyblu  y  milwyr,  ac  yn  symud  o 
fan  i  fan  i  wylio  symudiadau  ei  wrthwynebwyr.  Yr  oedd  yn  ben- 
derfynol  i  roddi  ei  gleddyf  yn  ei  waun,  a  rhoddi  ei  swydd  yn  y 
fyddin  i  fyny,  yn  ol  telerau  y  self-denying  ordinance.  Ond  ni  fynai 
y  wlad  golü  gwasanaeth  y  fath  wron.  Gwelid  fod  brwydr  eto  yn 
darllaw;  ac  anfonodd  y  cadfridog  Fairfax  a'i  swyddogion  ddeiseb 
at  y  senedd,  yn  dymuno  arnynt  wneyd  eithriad  i'r  act  uchod  trwy 
benodi  Cromwell  yn  is-raglavf  cyffredinol,  yr  hon  swydd  oedd  wedi 
ei  gadael  yn  wag  (ar  ei  gyfer,  medd  rhai).  Anfonodd  y  senedd,yr 
hon  oedd  yn  ymwybodol  o'i  gymhwysderau,  ac  yn  deall  nad  oedd 
un  dyn  yn  meddu  cymaint  o  ddylanwad  ar  y  marchoglu,  ac  ar  ran 
helaeth  o'r  fyddin,  anfonodd  ganiatad  iddo  gymeryd  y  swydd  am 

*Keightley, 


362  CHABLES    I. 

dri  mis ;  ac  yrnunodd  Cromwell  â  Fairfax  mewn  pryd  i  ymladd 
brwydr  fawr  Naseby,  yr  hon  oedd  i  benderfynu  y  cwestiwn  pwysig, 
"beth  oedd  rhyddid  a  chyfreithiau  Lloegr,  a  pheth  oedd  gallu  a 
hawlfreintiau  y  brenin,  i  fod  rhagllaw." 

Ymladdwyd  brwydr  Naseby,  yr  olaf  rhwng  y  brenin  a'r  senedd, 
ar  y  14eg  o  Fehefin,  1645.  Hon  oedd  y  frwydr  gyntaf  i  fyddin 
ddiwygiedig  y  senedd;  ac  er  i'r  frwydr  fod  yn  boeth  a  ffyrnig, 
enillodd  y  fuddugoliaeth,  sefydlodd  ei  chlod,  a  seliodd  dynged  y 
brenin  anffodus.  Yr  oedd  nifer  y  byddinoedd  o  bob  tu  agos  yn 
gyfartal.  Llywyddid  traed-fìlwyr  y  brenin  yn  y  canol  gan  Astley, 
y  meirch-íilwyr  ar  y  ddeheu  gan  Bupert,  ac  ar  yr  aswy  gan  Syr 
Marmaduke  Langdale.  Yn  y  fyddin  arall,  arweinid  y  canol  gan 
Fairfax,  yr  aden  ddeheu  gan  Cromwell,  a'r  aswy  gan  Ireton.  Ym- 
osododd  Bupert  gyda'i  ffyrnigrwydd  arferol,  ac  ymlidiodd  ei  wrth- 
wynebwyr  o'i  ílaen.  Clwyfwyd  Ireton,  a  bu  yn  garcharor  am  beth 
amser:  ondni  wyddai  Rupert  byth  pa  bryd  i  sefyll;  ac  yn  lle  troi  i 
gynorthwyo  ei  gyfeillion,  treuliodd  ^r  amser  i  gymeryd  meddiant 
o  gyílegrfeydd  ei  elynion.  Bu  Cromwell,  ar  y  tu  arall,  mor 
llwyddianus  a  Rupert,  a  gwyddai  ef  y  ffordd  i  wneyd  y  goreu  o'i 
fantais.  Trodd  i  ymosod  o'r  tu  ol  i  ganol  byddin  y  brenin,  y  rhai 
oeddent  hyd  yma  wedi  dal  eu  tir  yn  gyndyn.  Bellach  yr  oeddent 
wedi  eu  cau  rhwng  dau  dân,  a  rhoddasant  eu  hunain  i  fyny  yn 
garcharorion.  Yr  oedd  byddin  y  brenin  yn  awr  wedi  ei  rhwygo 
a'i  gwasgaru,  a'i  gwrthwynebwyr  wedi  cael  y  llaw  drechaf.  Dy- 
ehwelodd  Rupert  yn  y  man,  ond  gwrthododd  gynyg  ar  ymosodiad 
arall.  Ni  ddangosodd  Charles  a'i  filwyr  fwy  o  egni  a  gwroldeb 
erioed;  ond  yr  oedd  Cromwell  a  Fairfax  wedi  ei  gwasgar  a'u 
dychrynu  yn  awr,  fel  y  methodd  Charles  yn  deg  a  chodi  eu 
hysbryd.  Gwaeddodd  y  brenin,  "Un  ymosodiad  eto,  a  bydd  y 
fuddugoliaeth  yn  eiddo  i  ni!"  Ond  nid  oedcl  calon  yn  y  bobl  mwy, 
a  gadawodd  Charles  a'i  wŷr  y  maes.  Ymlidiodd  march-lu  Cromwell 
ar  eu  hol,  a  chymerwyd  lluaws  yn  garcharorion.  Enillodd  byddin 
y  senedd  fuddugoliaeth  gyílawn.  Nid  oedd  lladdedigion  y  frwydr 
ond  bychan  mewn  cydmariaeth ;  o  dri  i  bedwar  cant  o  du  y  brenin, 
a  llawer  llai  o'r  tu  arall.  Gadawodd  Charles  tua  phum  mil  o  garch- 
arorion  ar  ol,  yn  cynwys  nifer  mawr  o  swyddogion  o  bob  gradd,  yn 
nghyda  swm  anferthol  o  arfau,  nwyddau,  a  darpariadau  eraill.  A 
mwy  pwysig  na'r  cwbl,  daeth  cist  a  llythyrau  y  brenin  i  ddwylaw 
ei  elynion.  Yn  eu  mysg  cafwyd  apeliadau  am  gymhorth  at  dywys- 
ogion  tramor,  ac  ymadroddion  celyd  yn  erbyn  y  senedd.  Gwnaed 
detholiad  o  honynt,  a  chyhoeddwyd  hwynt  danytitl,  "Cist  ybrenin 
wedi  ei  hagoryd,"  yr  hyn  a  ddrygodd  achos  y  brenin  yn  fwy  eto. 

Aeth  Charles  o  Naseby  i  Leicester,  ac  oddiyno  i  Henffordd;  ac 
wedi   treulio   rhai  diwrnodau   i  wledda  a  hela   gydag  Ardalydd 


CHAELES    I.  363 

Worcester  yn  nghastell  Raglan,  daeth  i  Gaerdydd.  Gadawodd 
Rupert  -ef  yn  Henffordd  i  fyned  i  amddiffyn  Bristol,  yr  hon  y  bwr- 
iaclai  Charles  wneyd  yn  brif  orsaf.  Yr  oedd  y  brenin  hefyd  mewn 
gohebiaeth  â'r  Gwyddelod,  ac  yn  dysgwyl  byddin  oddiyno  i'w 
gynorthwyo.  Yr  oedd  Fairfax  a  Cromwell  yn  ysgubo  y  cyfan  o'u 
folaen  yn  awr,  ac  yn  gwneyd  achos  y  brenin  yn  anobeithiol;  yn 
gymaint  felly  fel  y  dymunai  hyd  y  nod  Rupert  ei  hun  am  amodau 
heddwrch.  Yn  Gorphenaf,  cymerodd  Fairfax  dref  bwysig  Bridge- 
water;  syrthiodd  Bath  yn  fuan  i'w  ddwylaw,  a  nesaodd  at  Bristol. 
Yr  oedd  Charies  yn  awr  wedi  dychwelyd  i  Rydychain,  ac  yno 
cafodd  newyddion  cysurus  am  fuddugoliaethau  Montrose  o'i  blaid 
yn  Ysgotland.  Ond  dychwelodd  cyfran  o'r  fyddin  Ysgotaidd  o 
Loegr  i  gynorthwyo  pleidwyr  y  senedd  yn  eu  gwlad  eu  hunain, 
ymlidiwyd  Montrose,  a  ffodd  i'r  Cyfandir.  Wedi  i  gyfran  o'r  fyddin 
Y'sgotaidd  adael  Lloegr,  cymerodd  Charles  y  fantais  ar  y  gweddill ; 
gadawodd  Bydychain  gyda  phum  mil  o  wŷr,  a  gyrodd  warchaewyr 
Henffordd  ymaith.  Ac  yr  oedd  ar  ei  ffordd  tua  Bristol  pan  gafodd 
y  newydd  galarus  fod  y  dref  bwysig  hono  yn  nwylaw  Fairfax. 
Bhoddodd  Bupert  hi  i  fyny,  wredi  ychydig  ddyddiau  o  warchae,  er 
ei  fod  wedi  addaw  ei  chadw  am  bedwar  mis.  Teimlodd  Charles 
fwy  oblegyd  colli  Bristol  nag  am  unrhyw  anffawd  blaenorol;  ac  yn 
ei  ddigofaint,  diswTyddodd  Rupert  o'i  holl  awdurdod,  a  gorchymynodd 
iddo  adael  y  deyrnas.  Trodd  yn  awr  i  gynorthwryo  Chester,  yr 
hon  a  warchaeid  gan  y  milwriad  Jones.  Ond  pa  le  bynag  y  troai 
ei  wyneb,  nid  oedd  ond  methiant  a  gwaradwydd  yn  ei  aros. 
Dylynwyd  ef  tua  Chaer  gan  Poyntz,  yr  hwn  a  ymosododd  arno  o'r 
tu  ol,  ac  a  wnaeth  iddo  encilio  mewn  dyryswch,  gan  adael  chwe 
chant  o  laddedigion,  a  mil  o  garcharorion,  ar  ei  ol. 

Yr  oedd  holl  obeithion  Charles  bellach  wedi  diffodd.  Petrusai 
beth  i  wneyd.  Yn  awr  meddyliai  am  fyned  i  Ysgotland ;  bry d  arall 
i  Iwerddon;  ac  yn  ei  benbleth  anfonodd  Montreuil,  y  cenadwr 
Ffrengig,  i  geisio  gwneyd  rhyw  amodau  â'r  fyddin  Ysgotaidd  oedd 
yn  Lloegr.  Yn  fuan  yr  oedd  byddin  y  senedd  yn  dynesu  at  Ryd- 
ychain,  lle  yr  arosai  y  brenin,  ac  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  benderfynu 
naill  ai  aros  i  gael  ei  warchae,  a  syrthio  yn  garcharor  i'w  dwylaw, 
neu  ffoi.  Dewisodd  yntau  yr  olaf.  Ebrill  27ain,  1646,  gadawodd 
Bydychain,  wedi  ymddyeithrio  trwy  dori  ei  wallt  a'i  farf,  a  march- 
ogaeth  gyda  boneddwTr  fel  gwas  iddo.  Penderfynodd  fyned  yn  ei 
flaen  i  Lundain,  gan  hyderu  ar  gydymdeimlad  y  dinasyddion.  Ond 
cyn  cyrhaedd  yno,  newidiodd  ei  feddwl,  a  dychwelodd  i  wersyll  yr 
Ysgotiaid,  yr  hwn  oedd  yn  awr  yn  Newark.  Derbyniwyd  ef  gan 
Leslie  gyda  syndod  a  pharch,  a  symudodd  y  fyddin  a'r  brenin  yn 
ol  i  Newcastle. 

Rhoddodd  y.  Saeson  a'r  Ysgotiaid  yn  awr  eu  telerau  o  flaen  y 


364  CHAULES    I. 

brenin;  ao  yr  oeddent  wedi  y  cwbi,  ynfoddlon  ei  adferu  i'w  orsedd 
a'i  awdurdod,  ar  agos  yr  un  telerau  ag  a  gynygiwyd  iddo  o'r  blaen; 
sef,  cymeradwyo  y  cyfamod,  dyddimu  esgobyddiaeth,  a  rhoddi 
llywodraeth  y  fydcìin  i'r  senedd  am  ugain  mlynedd.  Gwrthodai 
Charles  eto  gydsynio,  ond  addawai  drefnu  pob  peth  yn  bersonol  yn 
Westminster.  Ond  yr  oedd  y  senedd  yn  awr  yn  teimlo  mwy  o 
bwys  mewn  dyfod  i  ddealltwriaeth  clir  â'r  Ysgotiaid  nag  â'r  brenin. 
Y  ddau  bwnc  pwysig  i'w  penderfynu  â'r  genedl  hono  oeddent, 
rhoddiad  y  brenin  i  fyny,  a  thaliad  ol-ddyled  am  wasanaeth  y 
fyddin.  Ar  ol  llawer  o  ddadleu,  penderfynwyd  yr  olaf  trwy  dalu 
pedwar  can  mil  o  bunau  i'r  Ysgotiaid,  ac  yr  oeddent  hwythau  i 
roddi  y  brenin  i  fyny  i'r  senedd.  Mynai  yr  Ysgotiaid  roddi  ar 
ddeall  nad  oedd  cysylltiad  rhwng  y  swm  hwn  a  rhoddiad  y  brenin  i 
fyny.  Ond  nid  yw  yn  debygol  y  buasai  y  senedd  yn  ymadael  â'r 
fath  swm,  oni  bai  fod  traddodiad  y  brenin  yn  y  drafodaeth;  a 
chafodd  yr  Ysgotiaid  y  gair  o  fradychu  a  gwerthu  eu  brenin  am 
arian.  Yr  oedd  Charles  yn  chwareu  draughts  pan  gafodd  y  llythyr 
a  phenderfyniad  y  fyddin  i'w  roddi  i  fyny  i'r  senedcl.  Darllenodd 
ef  heb  i  neb  o'r  cwmni  ddeall  fod  ynddo  unrhyw  newydd  o  bwys; 
ac  yna  aeth  yn  mlaen  â'r  chwareu  hyd  nes  gorphen  y  game. 
Symudwyd  ef  o  Newcastle  i  Holmby,  yn  swydd  Northampton,  a 
rhoddwyd  gwyliadwriaeth  yno  i'w  gadw. 

Yr  oedd  y  rhyfel  yn  awr  drosodd,  wedi  parhau  am  bedair  blynedd, 
Castell  Harlech,  yn  Ngogledd  Cymru,  oedd  yr  olaf  i  roddi  i  fyny  i'r 
senedd  (Mawrth  30ain,  1647).  Ac  er  i  íìloedd  o  fywydau  gael  eu 
haberthu,  a'r  wlad  gael  ei  difrodi  gan  ei  phreswylwyr  eu  hunain, 
€to,  ar  y  cyfan,  ni  chariwyd  un  rhyfel  o'r  fath  yn  mlaen  yn  fwy 
anrhydeddus  o  bob  tu,  nac  yn  fwy  rhydd  oddiwrth  greulondeb 
diangenrhaid  oddiwrth  y  blaid  fuddugoliaethus.  Ni  roddwyd 
cymaint  ag  un  o'r  gelynion  i  farwolaeth  ar  ol  enill  buddugoliaeth 
hollol. 

Dwy  elfen  bwysig  yn  awr  yn  y  senedd  a'r  fyddin  oedd  Presbyter- 
iaeth  ac  Annibyniaeth.  Presbyteriaeth,  dan  arweiniad  Hollis,  oedd 
yn  gorbwyso  yn  Nhŷ  y  Cyífredin;  ond  Annibyniaeth  oedd  yn 
gorbwyso  o  ddigon  yn  y  fyddin,  oddiar  adeg  ei  hail  ffuríiad.  Yr 
oedd  y  ddwy  blaid  hyn  yn  wahanol  eu  golygiadau,  nid  yn  unig  am 
grefydd  ond  am  faterion  gwladol,  a'r  llwybr  i'w  gymeryd  rhagllaw. 
Mynai  y  Presbyteriaid  godi  Presbyteriaeth  yn  awr  i'r  un  awdurdod 
gormesol  ag  ydoedd  Esgobyddiaeth  dan  y  brenin;  ond  ni  oddefai  yr 
Annibynwyr  iddynt.  Ac  yr  oedd  hyn  wrth  wraidd  yr  amrafael  a 
dorodd  allan  rhwng  y  senedd  a'r  fyddin.  Y  cwestiwn  ydoedd,  fel  y 
dengys  Neale  a  Hallam,  "nid  rhwng  Annibyniaeth  a  Phresbyter- 
iaeth,  ond  rhwng  Presbyteriaeth  gyda  goddefìad  (toleration),  ac 
llebddo.',     Mynai  y  sect  hon  ganlyn  ysbryd  Laud,  a  gorfodi  yr  holl 


CHABLES    I.  365 

deyrnas  i  ymostwng  dan  ei  hiau,  tra  y  dadleuai  yr  Annibynwyr  am 
fwy  o  ryddid,  nid  yn  unig  iddynt  eu  hunain,  ond  i  bob  dyn.  Dys- 
gwyliai  Charles  am  fantais  iddo  ei  hun  oddiwrth  yr  amrafael  hwn, 
ac  ysgrifenai  at  un  o'i  gyfeillion,  nad  oedd  yn  anobeithiol  na  fuasai 
y  naill  blaid  yn  diwreiddio  y  llall.  Ond  nid  Charles  oedd  y  dyn  i 
wylio  y  cyfleusdra  oddiwrth  amgylchiad  o'r  fath. 

Y  gorchwyl  cyntaf  o  eiddo  y  senedd  ar  ol  gorphen  y  rhyfel  oedd 
diswyddo  a  gollwng  y  fyddin,  gan  fod  cadw  y  fath  gorph  yn  rhy 
gostus  a  pheryglus.  Penderfynodd  Tŷ  y  Cyffredin  ollwng  rhan 
o'r  fyddin  ymaith,  a  gyru  y  gweddill  i  ddarostwng  gwrthryfel 
Iwerddon.  Ffurfiasant  gynlluniau  hefyd  i  gaeì  gwared  o  Cromwell, 
a  bu  peth  petrusder  am  barhad  Fairfax  yn  ei  swydd.  Ond  yr  oedd 
y  swyddogion  a'r  milwyr  yn  awr  wedi  dyfod  mor  hoff  o  fywyd 
milwraidd,  ac  yn  gweled  hefyd  duedd  y  senedd  at  ormes  Presbyter- 
aidd,  fel  y  gwrthodasant  ymwasgaru,  ond  ar  yr  amod  eu  bod  i 
dderbyn  ol-ddyledion  eu  cyflog,  ac  nad  oeddent  i  fyned  drosodd  i 
Iwerddon.  Ffurfiwyd  math  o  gynghor  neu  senedd  arall  yn  y  fyddin, 
yn  cynwys  y  swyddogion  a  chynnrychiolwyr  y  catrodau,  y  rhai  a 
alwent  eu  hunain  yn  adjutators,  ond  a  elwid  wedi  hyny  agitators 
(cynhyrfwyr),  a  chymerodd  pethauagwedd  beryglus.  Dychrynodd 
y  senedd,  a  gorfu  iddynt  anfon  Cromwell,  Ireton,  a  Fleetwood,  i 
geisio  cael  gan  y  fyddin  i  ymostwng.  Gwnaed  amryw  gynygion, 
ond  claliai  y  fyddin  yn  gyndyn.  Er  fod  Cromwell  yn  fawr  dros 
heddwch,  a  thros  ragfiaenu  terfysg  arall,  eto  yr  oedd  ei  gydym- 
deimlad  â'r  fyddin  yn  fawr;  a  rhwng  sefyllfa  y  brenin,  y  senedd, 
a'r  fyddin,  ni  wyddai  pa  lwybr  i'w  gymeryd.  Pe  troasai  yn  erbyn 
y  fyddin,  buasai  yn  peryglu  ei  fy wyd,  ac  achubiaeth  ei  wlad ;  a  phe 
codasai  yn  erbyn  y  senedd,  yr  oedcl  yn  amheus  a  fuasai  y  canlyniad 
yn  llai  peryglus.  Beth  bynag,  yr  oedd  pethau  wedi  dyfod  i  bwynt 
fel  yr  oedd  yn  rhaid  dewis  y  naill  ochr  neu  y  llall,  a  thaílodd  Crom- 
well  ei  hnn  i  fynwes  ei  hen  gyfeillion  ymlynol  yn  y  fyddin. 

Pan  ddeailwyd  fod  gohebiaeth  yn  myned  yn  mlaen  rhwng  y 
brenin  a'r  senedd  am  ei  ryddhad,  gwelai  y  fyddin  y  canlyniad ;  ac 
heb  aros  am  orchymyn  y  Cadfridog  Fairfax,  anfonwyd  un  Joyce,  yr 
hwn  a  fu  unwaith  yn  ddilledydd  wrth  ei  alwedigaeth,  ond  oecld  yn 
awr  wedi  ei  godi  yn  llumanwr  y  march-lu,  gycla  phum  cant  o  farch- 
ogion,  i  gyrchu  y  brenin  o  Holmby,  a'i  ddwyn  i'r  fyddin.  Mehefìn 
4,  1647,  trefnodd  Joyce  ei  wỳr  o  flaen  castell  Holmby,  ac  archodd 
i'r  brenin  ddyfod  gyda  hwy.  "I  ba  le?"  gofynai  Charles.  "  I'r 
fyddin,"  ebe  Joyce.  "Pa  le  mae  eich  gwarant?"  gofynai  y  brenin. 
"  Dyna  fy  ngwarant  i,"  ebe  Joyce,  gan  gyfeirio  at  ei  wŷr.  Gwen- 
odd  y  brenin,  a  dywedodd,  "Ni  ddarllenais  y  fath  wàrant  o'r  blaen; 
ond  y  mae  wedi  ei  hysgrifenu  mewn  llythyrenau  teg  ac  eglur; 
byddin  o  foneddigion  mor  hawddgar  a  goìygus  ag  a  welais  er  ys 


366  CHAHLES    I. 

llawer  dydd."  Yr  oedd  cenadau  y  senedd  gyda'r  brenin  ar  y  pryd, 
ac  yr  oeddent  wedi  en  taro  gan  y  symudiad  dyeithr  hwn.  Gotÿn- 
asant  i  Joyce  "a  gafodd  efe  orchyinyn  oddiwrth  y  senedd."  "Na- 
ddo,"  ebai.  "Oddiwrth  y  cadfridog?"  "Naddo."  "  Pa  le  y  mae 
eich  awdurdod,  ynte?"  Atebodd  yntau  yr  un  peth  ag  i'r  brenin. 
Dy  wedasant  yr  ysgrifenent  hwy  at  y  senedd  i  wybod  ei  hewyllys. 
"  Gellwch  wneyd  hyny,"  ebe  Joyce;  "ond  rhaid  i'r  brenin  ar  un- 
waith  ddyfod  gyda  mi."  Nid  oedd  gwiw  gwrthwynebu;  ac  aeth  y 
brenin  yn  ddigon  siriol  ymaith  gyda'r  marchogion,  a  chanlynwyd 
hwynt  gan  ddirprwywyr  y  senedd.  Pan  ddeallodd  Fairfax  beth 
oedd  yn  myned  yn  mlaen,  anfonodd  i  gyfarfod  y  brenin,  i  geisio 
ganddo  ddychwelyd  i  Holmby ;  ond  gwrthododd  Charles ;  a  thranoeth 
talodd  Fairfax,  Cromwell,  ac  Ireton  ymweliad  ag  ef.  Taflodd 
y  newydd  am  y  symudiad  hwn  ddychryn  trwy  y  senedd  ;  a  haerai 
Hollis  fod  yr  holl  ddyfais  wedi  ei  chynllunio  gan  Cromwell  ac 
Ireton;  ac  ymae  llawer  o'r  haneswyr  ya  tybio  hyn,  ond  heb  seiliau 
digonol. 

Yr  oedd  y  fyddin  yn  awr  yn  rhifo  ugain  mil,  y  brenin  yn  ei  llaw, 
a  Cromwell  wrth  ei  phen ;  ac  yr  oedd  yn  symud  yn  mlaen  tua 
chyfíìniau  Llundain.  Yn  Gorphenaf,  anfonodd  gyhuddiad  yn  erbyn 
un  ar  ddeg  o  üaenoiiaid  y  Presbyteriaid,  a  gofynid  am  eu  troi  allan 
o'r  senedd,  a'u  taflu  i  garchar.  Gwelai  y  wlad  yn  awr  pa  le  yr  oedd 
ffynonell  yr  awdurdod,  ac  anfonid  cyfarchiadau  o'r  siroedd  i  gad- 
fridog  y  fyddin.  Anfonid  cenadwriaethau  mynych  rhwng  y  senedd 
a'r  fyddin;  ac  o'r  diwedd  cafodd  yr  un  aelod  ar  ddeg  genad  i  fyned 
i'r  wiad  neu  dros  y  môr  am  chwe  mis.  "  Ac  yma,"  meddai  Hallam, 
"y  gelìir  dyweyd  i  allu  deddfwriaethol  a  llywodraeth  wladol  Lloegr 
syrthio,  yr  hon,  o'r  pryd  hwn  hyd  yr  adferiad,  na  chafodd  ond 
ambell  belydryn  o  fodolaeth  diflanol  ac  ansefydlog,  yn  cael  ei  atal 
yn  barhaus  gan  y  cleddyf."  Yr  oedd  y  brenin  yn  awr  yn  cael 
llawer  mwy  o  rwysg  a  rhyddid  nag  yn  Holmby.  Caniateid  iddo 
wasanaeth  ei  gaplaniaid  esgobol,  a  chafodd  ei  blant  dalu  ymweliad 
ag  ef.  Yr  oedd  Cromwell  ynbresenol  pan  gyfarfu  Charles  a'i  blant, 
a  dywedai  wrth  Berkeley,  dan  wylo,  mai  "dynayr  olygfa  fwyaf 
garuaidd  wTelodd  ei  lygaid  erioed." 

Nid  oes  un  amheuaeth  nad  oedd  yn  mryd  Cromwell  i  adferu 
Charles  i'w  orsedd  a'i  awdurdod,  ond  iddo  gydsynio  â  thelerau 
manteisiol  i  ryddid  gwladol  a  chrefyddol  y  genedl.  Dywedai  "nad 
oedd  yn  meddwl  y  gallasai  un  dyn  fwynhau  ei  etifeddiaeth  heb  i'r 
brenin  gael  ei  hawliau."  Ond  yr  oedd  gwahanol  bleidiau  yn  cynyg 
amodau  gwahanol  i'r  brenin,  a  phob  plaid  am  derfynu  cytundeb 
ífafriol  iddi  ei  hun.  Yr  oedd  Charles  yntau  yn  coleddu  syniadau 
cyfeiliornus  am  ei  boblogrwydd,  ac  yn  ystyried  ei  hunan  o  gymaint 
pwys  i  bob  plaid,  fel  y  buasai  ar  unwaith  yn  troi  y  fantol  yn  fíafr 


CHAHLES    I.  367 

yr  hon  y  tafiasai  ei  hun  ati.  Parodd  hyn  iddo  betruso  cyhyd  rhwng 
cynygion  y  Presbyteriaid  yn  y  ddau  Dŷ,  yr  Ysgotiaid,  a  Cromwell 
a'r  Annibynwyr,  nes  y  collodd  yr  adeg  i  wneyd  heddwch  â'r  naill 
a'r  llall. 

Yn  mis  Meheíìn,  1647,  tra  yr  oedd  y  senedd  yn  pasio  nad  oedd  y 
fyddin  i  ddyfod  yn  nes  i  Lundain  na  deugain  milldir,  daeth  yr  holl 
fyddin,  yr  hon  oedd  yn  rhifo  dros  ugain  mil,  yn  mlaen  at  y  brif 
ddinas.  Mynai  y  fyddin  drosglwyddo  llywyddiaeth  cartreílu  y 
ddinas  i  ddwylaw  newyddion,  ond  gwrthwynebai  y  dinaswyr  Pres- 
byteraidd  a  breninol,  a  chodasant  derfysg  o  amgylch  y  senedd-dai. 
Parodd  y  terfysg  hwn  i'r  ddau  lefarydd — Manchester  a  Lenthall — 
wyth  o'r  arglwyddi,  ac  oddeutu  triugain  o  aelodau  y  Cyffredin, 
ddianc  at  y  fyddin,  y  rhai  a  dderbyniwyd  yn  llawen.  Daeth 
Fairfax  yn  ei  flaen  i'r  ddinas,  gwasgarodd  y  terfysgwyr,  cymerodd 
feddiant  o'r  ddinas  a'u  hamddiffynfeydd,  darostyngodd  y  senedd,  a 
phenderfynwyd  ar  heddwch  ar  delerau  a  roddwyd  gan  y  fyddin. 
Felly  llethwyd  y  blaid  Bresbyteraidd.  Ffodd  amryw  o'r  rhai 
blaenaf  i'r  Cyfandir,  a  chyhuddwyd  hwy  o  fradwriaeth ;  taílwyd  y 
maer,  un  sirydd,  a  thri  henadur,  i'r  Tŵr,  a  gwnaed  amryw  eraill  yn 
garcharorion. 

Tra  yr  oedd  y  pethau  hyn  yn  myned  yn  mlaen,  yr  oedd  cynghor 
o  swyddogion  y  fyddin  yn  darparu  cynygion  i'w  gosod  ger  bron  y 
brenin,  "yn  y  rhai  y  darperid  ar  gyfer  diwygiad  cyffredinol  ac 
adsefydliad  y  deyrnas  ar  egwyddorion  o'r  mwyaf  rhyddfrydig,  yn 
wladol  a  chrefyddol,  ac  o  oddeíiad  gogoneddus  nad  oedd  Ewrop  eto 
wedi  gweled  ei  fath  hyd  y  nod  mewn  damcaniaeth."*  Ireton  a 
ystyrir  yn  gyffredin  fel  awdwr  yr  ysgrif  nodedig  hon;  ond  bernir 
ei  fod  yn  cael  ei  hyfforddi  gan  ei  dad  yn  nghyfraith,  Cromwell.  Yr 
oedd  y  telerau  yn  fwy  cymedrol  a  ffafriol  i'r  brenin  na  dim  a  gynyg- 
iwyd  o'r  blaen  er  dechreuad  y  rhyfel.  Dygwyd  hwy  i'r  brenin  gan 
Berkeley;  ond  yr  atebiad  a  roddodd  Charles  ydoedd — "Caf  eu 
gweled  cyn  hir  yn  falch  i  gynyg  telerau  mwy  cymedrol  na  hyn." 
Dro  arall  dywedai,  "Nis  gellwch  chwi  wneyd  hebof  fi;  syrthiwch 
i  ddinystr  heb  i  mi  eich  cynal."  Ond  yr  oedd  Charles  eto  mor 
ddiymddiried  yn  ei  drafodaeth  ag  erioed. 

Yn  wir,  yr  oedd  y  pryd  hwn  mewn  cynadleddau,  nid  â  Cromwell 
ac  Ireton,  a  swyddogion  eraill  o  syniadau  gwahanol  yn  y  fyddin, 
ond  hefyd  â  Lauderdale  a'r  Cyfamodwyr  Ysgotaidd,  y  Presbyteriaid 
Seisnig,  ac  â'r  Pabyddion  Gwyddelig,  ac  yn  gwneyd  amryw  fathau 
o  addewidion  iddynt  oll.  Myn  rhai,  heb  fawr  seiliau,  amheu  difrif- 
oldeb  Cromwell  ac  Ireton  yn  y  drafodaeth  hon;  ond  pwy  bynag  a 
amheuir  yn  y  peth  hwn,  y  mae  yn  sicr  nad  oedd  Charles  yn  ddifrifol 
yn  ei  drafodaeth  â  neb,  oddigerth  yr  hen  royalists,  y  rhai  a  flaenorid 

*  Kniglit. 


368  CHAJäLES    I. 

gan  Ardalydd  Ormond,  yr  hwn,  ar  ol  gwneyd  cytundeb  ar  ran  y 
brenin  â  senedd  Iwerddon,  a  oddefwyd  i  ddyfod  drosodd  i  Loegr. 

Yr  oedd  y  brenîn  yn  awr  yn  Hampton  Court,  gyda'i  gyfeillion 
Berkeley,  Ashburnham,  a  Legge,  ac  yn  cael  pob  rhyddid  i  weied 
ei  ffryndiau  a  gohebu  â  hwynt.  Gwnaed  cynygion  drosodd  a 
throsodd  i  gael  y  brenin  i  ryw  delerau  boddhaol;  parhäai  yntau  yn 
gyndyn,  ac  i  ddyfeisio  ystrywiau  twyllodrus,  nes  o'r  diwedd  i 
Cromwell  ac  Ireton  gael  allan  gynllun  o'i  eiddo  i  gyffroi  yr  holl 
wlad  eilwaith  o'i  blaid.  Achwynodd  y  rhai  hyn  wrth  Ashburnham, 
fod  y  brenin,  tra  yr  oeddent  hwy  ar  eu  goreu  i  berswadio  y  fyddin 
i  ddyfod  i  delerau  heddychlon  ag  ef,  yn  prysur  ddyfeisio  llwybr  eu 
dinystr.  Cyffrodd  hyn  ysbryd  y  fyddin,  a  mynai  cyfran  helaeth  o 
honi  daflu  y  brenin  o'r  neillduyn  hollol,  a  ffurfio  gwerin-lywodraeth; 
ac  nid  oedcì  Cromweli  ei  hun  yn  ddiberygl,  am  ei  fod,  er  ys  misoedd 
bellach,  yn  gwasgu  mor  daer  ar  y  fyddin  am  ddyfod  i  gymod  â'r 
brenin.  Y  dosbarth  mwyaf  brwd  o  blaid  y  syniadau  hyn,  ac  yn 
erbyn  adferiad  y  brenin,  a  alwyd  aryr  enw  Levellers  (Gwastadwyr), 
am  y  mynent  ddifodi  breniniaeth,  a  chael  pawb  yn  gydwastad. 

Yr  oedd  sefyllfa  y  brenin  bellach  yn  beryglus,  ac  yn  Tachwedd, 
1647,  llwyddodd  i  ddianc  o  Hampton  Court,  ac  aeth  i  gastell 
Carisbrook,  yn  Isle  of  Wight.  Yr  oedd  yr  ynys  hono  dan  lywydd- 
iaeth  Hammond,  un  o  wŷr  Cromwell,  felly  yr  oedd  Charles  eto  mewn 
gafael  ddyogel.  Anfonodd  y  senedd  eto  unwaith  at  Charles  bedwar 
gosodiad,  ac  os  cydsyniai  â  hwy,  caniateid  iddo  ddyfod  yn  bersonol 
i  geisio  penderfynu  ar  delerau  heddychlon.  Gwrthododd  y  brenin 
hyn  eto,  oblegyd  y  tybiai  fod  ganddo  ddyfais  well  mewn  golwg. 
Yr  oedd  yn  gobeithio  gallu  dianc,  a  thrwy  osod  ei  hunan  uwch  ben 
byddin  o  Gyfamodwyr  a'r  blaid  freninol  ar  gyniniau  y  ddwy  deyrnas, 
gyflawni  yn  awr  yr  hyn  a  fethodd  o'r  blaen.  Wedi  i'r  cenadau 
ddychwelyd,  penderfynodd  y  senedd  (lonawr,  1648),  nad  oedd 
ychwaneg  o  genadwriaethau  i'w  hanfon  at  y  brenin,  na'u  derbyn 
oddiwrtho ;  a  bod  y  neb  a  ohebai  ag  ef,  heb  ganiatad,  yn  euog  o 
deyrn-fradwriaeth.  Yr  oedd  hyn  mewn  effaith  yn  ddiorseddiad  ar 
Charles.  Dywedodd  Cromwell  yn  ei  gyfarchiad  i'r  Tŷ,  "Mae  y 
brenin  yn  ddyn  o  feddwl  a  thalentau  mawrion,  ond  y  mae  mor  llaẁn 
o  ffalsder  a  thwyll  fel  nad  y w  yn  bosibl  ymddiried  ynddo.  Tra  mae 
yn  protestio  ei  gariad  at  heddwch,  y  mae  yn  cario  yn  mlaen 
drafodaeth  ddirgel  â'r  dirprwywyr  Ysgotaidd  i  suddo  y  genedl  i 
ryfel  arall.  Dysgwylir  bellach  i'r  senedcl  lywodraethu  ac  amddiffyn 
y  deyrnas." 

Yr  oedd  dau  deimlad  peryglus  yn  awr  yn  bygwth  drwg.  Yn  y 
fyddin,  yr  oedd  amryw  gatrodau  yn  benboeth  am  ddwyn  achos  y 
brenin  i  brawf,  a  sefydlu  gwerin-ly wodraeth ;  a  gorfu  i  Cromwell, 
wedi  cynal  llys  milwrol  ar  achos  amryw,  saethu  un  er  dychrynu  y 


CHARLES    I.  369 

lleill  i  yniostyngiad.  Y  teimlad  arall  oedd  yr  un  gwrthgyferbyniol 
i  hwn;  tra  yr  oedd  y  senedd  a'r  fyddin  yn  cynyddu  mewn  teimlad 
gwrthwynebol  i'r  brenin,  yr  oedd  ei  garchariad  a'i  drallod  yn  cyfrroi 
cydymdeimlad  yn  lluaws  y  bobl,  nes  yr  oedclent  yn  barod  i  ganiatau 
llawer  iddo,  a  chodi  mewn  arfau  o'i  blaid.  Torodd  gwrthryfel  allan 
eto  mewn  amryw  barthau  o'r  deyrnas. 

Y  cyntaf  i  godi  baner  y  brenin  yn  yr  ail  ryfel  cartrefol  oedd  y 
milwriad  Poyer,  llywydd  Penfro  dan  y  senedd,  yn  Mawrth,  1648. 
Dylynwyd  ef  gan  amry  w  swyddogion  milwrol  yn  Neheubarth  Cymru. 
Penderfynodd  senedd  Ysgotland  godi  deugain  mil  o  wŷr  i'r  pwrpas. 
Ymdaenodd  yr  un  ysbryd  trwy  ogledd  Lloegr,  ac  oddiyno  yn  mlaen 
i'r  brif-ddinas.  Ymgasglai  tyrfaoedd  yn  Llundain,  a'u  harwyddair 
oedd,  "Duw  a'r  brenin  Charles."  Arweiniodd  Hamilton  bedair 
mil  ar  ddeg  drosodd  o  Ysgotland,  a  Munro  dair  mil  o  Iwerddon. 
Cafodd  y  blaid  Annibynol  ddigon  o  waith  yn  awr  i  geisio  gostegu 
y  terfysgoedd  hyn;  ac  yn  y  cyfamser  trodd  y  Presbyteriaid  y  fantol 
yn  y  senedd,  fel  y  cyhoeddasant  nad  oedd  y  llywodraeth,  gyda 
brenin,  arglwyddi,  a  chyfFredin,  i  gael  ei  newid. 

Prysurodd  Cromwell  gyda  byddin  o'i  ddewis  fìlwyr  i  Gymru ;  ac 
er  mor  lluosog  a  brwd  oedd  pleidwyr  y  brenin  yn  y  parthau  hyn, 
darostyngwyd  hwy,  a  chwalwyd  eu  cestyll  gan  Cromwell  a'r  mil- 
wriad  Horton.  Symudodd  y  gorchfygwr  odciiyma  tua'r  Gogledd, 
ac  ysgrifenai  at  ei  gyfeillion  yn  Derby  House,  "Anfonwch  esgidiau 
i  fy  milwyr  lluddedig ;  y  mae  taith  fawr  o'u  blaen."  Gyda'r  niilwyr 
hyn,  oeddent  â'u  gwisgoedd  yn  wael,  a'u  traed  allan  trwy  eu  hes- 
gidiau,  teithiodd  yr  ynys  o  ddwyrain  i  orllewin,  ac  o  ogledd  i 
ddeheu,  gyda  buandra  annghredadwy.  Pan  ddywedwyd  wrth  Duc 
Hamilton  fod  Cromwell  yn  dynesu,  "  Anmhosibl,"  ebe  y  duc  ;  "nid 
yw  wedi  cael  amser  eto."  Gyda  hyny  yr  oedd  byddin  Hamilton  yn 
dechreu  profi  nerth  ei  fwledi.  Ysgubai  bleidwyr  y  brenin  y  ffbrdd 
y  cerdclai,  darostyngodd  yr  Ysgotiaicl  yn  llwyr,  a  theithiodd  yn 
mlaen  yn  fucldugoliaethus  i  Eclinburgh,  He  y  cafodd  dderbyniad  o'r 
mwyaf  croesawgar.  Bu  Fairfax,  Ireton,  ac  eraill  yn  llwyddianus 
mewn  parthau  eraill.  Gorfodwyd  Colchester  i  roddi  i  fyny  wedi 
dal  dros  y  brenin  am  dri  mis,  nes  oedd  cyflwr  y  dref  mor  clclrwg  fel 
yr  oeddent  wedi  bwyta  y  ceffylau,  ac  hyd  y  nod  y  cwn  a'r  cathod. 
Galwodd  Fairfax  gynghor  milwrol,  yr  hwn  a  gondemniodd  y 
marchogion  Lucas,  Lisle,  a  Gascoigne,  i  farwolaeth  uniongyrchol. 
Saethwyd  y  ddau  flaenaf,  ac  arbedwyd  yr  olaf.  Yr  oedd  Tywysog 
Cymru  hefyd  wedi  cymeryd  amryw  longau  rhyfel  dan  ei  lywydd- 
iaeth ;  ond  methodd  wneyd  dim  mewn  ymladd  na  rhycldhau  ei  dad 
o'i  gaethiwed  yn  Isle  of  Wight,  a  hwyliodd  ei  longau  clrosodd  i 
Holland. 

Dychrynodd  buddugoliaethau  Cromwell  a'i  gyfeillion  y  senedd; 


70  CHARLES    T. 

anfonodd  yr  olaf  gynygion  eto  at  y  brenin,  y  rhai  a  adnabyddir 
dan  yr  enw  Cytundeb  Newport.  Yr  oedd  y  telerau  yn  gyffelyb  i'r 
rbai  a  gynygiwyd  iddo  yn  Hampton  Court.  Wedi  hir  ddadleu 
rhwng  Charles  a'r  dirprwywyr,  cydsyniodd  y  brenin  â'r  rhan  fwyaf 
o'r  pethau ;  ond  safodd  yn  gyndyn  yn  erby n  y  lleill.  Ni  roddai  i  fyny 
y  personau  a  ofynent;  ac  ni  ddydclimai  esgobyddiaeth,  ond  rhoddai 
atalfa  ar  ei  gweinyddiad  am  dair  blynedd,  a  thorai  ymaith  bob 
swyddi  uwchlaw  ac  islaw  eiddo  esgob.  Ond  daliodd  y  brenin  y 
gynadledd  mor  hir,  nes  y  collwyd  pob  gobaith  am  ei  llwyddiant. 
Yr  oedd  yn  ddiwedd  Tachwedd  cyn  iddi  ddyfod  i  derfyniad. 

Yn  y  cyfamser  yr  oedd  y  fyddin  wedi  ymgasglu  i  St.  Albans ;  ond 
yr  oedd  Cromwell  a'i  wŷr  yn  Ysgotland.  Wedi  i  gynghor  milwraidd 
eistedd  am  wythnos,  penderfynwyd  ar  wrthdystiad  i'w  anfon  i'r 
senedd  yn  erbyn  gwneuthur  unrhyw  gytundeb  â'r  brenin;  yn  galw 
am  ei  ddwyn  i  brawf  am  yr  holl  ddrwg  oedd  wedi  ei  achosi  i'r 
deyrnas ;  yn  gofyn  ar  fod  penaduriaeth  y  wlad  o  hyn  allan  i  fod  yn 
etholiadol ;  fod  terfyniad  i  gael  ei  roddi  ar  y  senedd  bresenol ;  fod  y 
senedd  o  hyn  allan  i  ymgynull  bob  blwyddyn  neu  bob  ail  flwyddyn ; 
a  bod  helaethiad  i  gael  ei  wneyd  ar  yr  hawlfraint  etholiadol.  Yr 
oedd  y  gwrthdystiad  hwn  yn  un  maith  a  manwl,  ac  wedi  ei  arwyddo 
gan  yr  hanesydd  Rushworth,  yr  hwn  oedd  yn  awr  yn  ysgrifenydd 
i'r  arglwydd  gadfridog  Fairfax,  ac  yn  cael  ei  gefnogi  gan  lythyr 
oddiwrth  Fairfax  ei  hun.  Teimlai  hen  ílaenoriaid  y  senedd  bwysig- 
rwydd  eu  sefyllfa;  a  chan  dybied  fod  lluaws  y  wlad  yn  awr  yn 
addfed  i  gymeradwyo  cytundeb  heddwch  â'r  brenin,  pleidleisiwyd 
yn  erbyn  cymeryd  gwrthdystiad  y  fyddin  dan  ystyriaeth  ar  hyny  o 
bryd  ganfwyafrif  o  67. 

Yr  oedd  y  gynadledd  â'r  brenin  eto  heb  dori  i  fyny;  wedi  hir 
oediad,  cydsyniodd  â'r  prif  bethau  a  ofynai  y  senedd;  ac  yn  mysg 
pethau  eraill,  caniataodd  roddi  saith  o'i  brif  gefhogwyr  i  fyny. 
Ond  ychydig  ddysgwyliai  Charles  oddiwrth  y  drafodaeth  hon, 
oddigerth  mantais  i  ddianc.  Profa  ei  lythyr  at  Ormond,  yr  hwn 
oedd  yn  awr  gyda'r  Pabyddion  yn  Iwerddon,  nad  oedd  yn  ddifrifol 
yn  y  drafodaeth  hon  eto ;  oblegyd  dywedai  wrth  hwnw  am  beidio  dy- 
chrynu  o  herwydd  yr  hyn  a  ganiataodd,  gan  na  ddaethai  dim  o  hono. 
Ac  yn  mhen  pedwar  diwrnod  haerai  eilwaith  nad  oedd  wedi  ysgrifenu 
at  Ormond.  Beth  bynag,  yr  oedd  yn  ymwybodol  o'i  berygl,  ac 
wedi  gwneuthur  cynyg  unwaith  ar  ífoi,  ond  methodd  ymwthio  trwy 
farau  ei  ífenestr,  a  chafodd  orchwyl  caled  i  ymryddhau.  Yr  oedd 
ganddo  ddyfais  eto  ar  droed  i  ddianc,  ond  aeth  hono  hefyd  yn  ofer. 
Pan  oedd  dirprwywyr  y  senedd  yn  ei  adael,  dywedodd,  "Fy  argl- 
wyddi,  prin  y  credwyf  y  cawn  weled  ein  gilydd  inwy.  Ond  ewyllys 
Duw  a  wneler.  Y  mae  genyf  heddwch  ag  ef,  a  derbyniaf  yn  ddiofh 
pa  beth  bynag  oddefo  ef  i  ddynion  wneyd  i  mi.     Fy  arglwyddi,  nis 


CHAHLES    I.  371 

gellwch  beidio  gweled  eich  dinystr  eich  hunain,  a  hyny  yn  agos, 
yn  fy  nghwymp  i."  Ac  ychwanegodd  ei  fod  yn  hysbys  o  däyfeisiau 
ei  elynion,  ac  mai  ei  ofid  mwyaf  oedd  edrych  ar  y  trallod  oedd  wedi 
ei  ddwyn  ar  y  tair  teyrnas  gan  ddynion  oedd  yn  ceisio  eu  lles  eu 
hunain. 

Dychwelodd  y  dirprwywyr  i  Lundain,  yn  nechreu  Rhagfyr,  1648, 
a  phleidleisiodd  mwyafrif  y  Tŷ  dros  "fod  atebiad  y  brenin  yn 
foddhaol  fel  sail  i  wneyd  cytundeb  heddwch."  Apwyntiwydpwyll- 
gor  hefyd  i  ohebu  â  Fairfax  er  cael  dealltwriaeth  â'r  iyddin;  ond  yr 
oedd  yn  awr  yn  rhy  ddiweddar ;  yr  oedd  ffr wd  aruthrol  chwyldroad 
yn  rhy  gref  i'w  throi  yn  ol.     Yr  oedd  y  brenin  eisoes  wecli  ei  symud 

0  Isle  of  Wight  i  gastell  Hurst,  ar  draeth  Hampshire,  yr  hwn  ar  y 
llanw  a  gylchynid  gan  y  môr.  Yn  mhen  ychydig  ddiwrnodau  daeth 
y  fyddin  i  mewn  i'r  ddinas — gallu  o  ugain  mil  o  ddynion  pender- 
fynol,  wedi  tyngu  y  mynent  buro  y  senedd.  Dywedent  eu  bod  jn 
dyfod  "i  ganlyn  Rhagluniaeth,  fel  y  byddai  yr  Arglwydd  yn  clirio 
y  ffordd."  Cylchynwyd  y  senedd  gan  feirch-íilwyr  y  milwriad 
Rich,  a  thraed-fìlwyr  y  milwriad  Pride,  a  gyrwydymaith  ygwylwyr 
oedd  yn  arfer  cadw  y  lle.  Safodd  Pride  yn  nghyntedd  y  Tŷ,  a 
gorchymynodd  gymeryd  yr  aelodau  Presbyteraidd  i  fyny,  y  naill  ar 

01  y  llall,  fel  yr  oeddent  yn  pasio.  Ac  oddiwrth  hyn  y  cafodd  y 
gorchwyl  ei  alw  yn  "Pride's  PurgeP  Cymerwyd  tua  deugain  o'r 
aelodau  fel  hyn  yn  garcharorion ;  diangodd  eraill  i'r  wlad,  neu  ym- 
guddiasant  yn  y  ddinas,  fel  nad  oedd  yn  mhen  dau  ddiwrnod  ond 
oddeutu  haner  cant  o  aelodau  wedi  eu  gadael,  a'r  rhai  hyny,  bid 
sicr,  yn  Annibynwyr.  Dyma  y  rhai  a  alwyd  yn  Rump  Parliament 
(senedd  y  gynffon).  Dyma  yr  agwedd  gafodd  Cromwell  ar  bethau 
pan  ddychwelodd  o  Ysgotland,  a  phrotestiai  nad  oedd  yn  gwybod 
dim  am  y  symudiadau.  "Mae  Duw  yn  dyst  i  mi,"  ebai,  "nad  wyf 
yn  gwybod  dim  am  yr  hyn  sydd  wedi  myned  yn  mlaen  yn  y  Tý 
hwn.  Ond  y  mae  y  gwaith  yn  awr  ar  droed ;  yr  wyf  yn  falch  o 
hyny,  ac  mae  yn  rhaid  i  ni  fyned  drwyddo."  Dranoeth  cymerodd 
ei  eisteddle  yn  y  Tŷ,  a  derbyniodd  ddiolchgarwch  gwresog  am  ei 
wasanaeth  pwysig  i'r  senedd  a'r  deyrnas. 

Yr  oedd  sefyllfa  Cromwell  yn  awr  yn  gylchynedig  gan  anhaws- 
derau,  ac  nid  hawdd  oedd  gwybod  pa  lwybr  i'w  gymeryd  yn  y  fath 
gyfwng;  eto  yr  oedd  tynged  y  deyrnas  yn  troi  ar  ei  benderfyniad. 
Daliodd  hyny  o  senedd  oedd  i  gael  i  fyned  yn  mlaen  yn  eu  llwybr 
arferol ;  galwodd  benderfyniadau  diweddar  y  Tŷ  yn  ol,  a  chynygiwyd 
fod  i'r  brenin  gael  ei  ddwyn  i  brawf  ar  y  cyhuddiad  o  deyrn- 
fradwriaeth.  Petrusai  Cromwell  yn  yr  achos.  Cododd  a  dywedodd, 
"  Pe  buasai  rhyw  ddyn  wedi  amcanu  diorseddu  y  brenin,  a  difedd- 
ianu  ei  hiliogaeth,  neu  os  oes  neb  a'r  fath  amcan  ganddo,  rhaid  ei 
fod  y  bradwr  mwyaf  yn  y  byd.     Ond  gan  fod  rhagluniaeth  Duw 


372  CHAELES    I. 

wedi  taflu  hyn  arnom,  nis  gallaf  beidio  ymostwng  i  Ragluniaeth,  er 
nad  wyf  yn  barod  i  roddi  atebiad  ar  hyn  o  bryd." 

Ionawr  laf,  1649,  pleidleisiodd  Tŷ  y  Cyffredin  ei  fod  yn  fradwr- 
iaeth  i  frenin  Lloegr  wneyd  rhyfel  yn  erbyn  y  senedd  a'r  bobl;  a'r 
dydd  canlynol  anfonwyd  yr  ysgrif  am  ddwyn  y  brenin  i  brawf  i  Dŷ 
yr  Arglwyddi.  Nid  oedd  ond  un  ar  bymtheg  o  aelodau  yno,  a 
gwrthodasant  yr  ysgrif  yn  un  llais.  Yn  mhen  tri  diwrnod  pasiwyd 
mai  Tỳ  y  Cyffredin  oedd  awdurdod  uchaf  y  genedl,  a  bod  pender- 
fyniadau  y  Tŷ  hwnw  yn  gyfraith  heb  gydsyniad  y  brenin  na'r 
arglwyddi.  Ar  y  6ed,  pasiwyd  yr  ysgrif  i  ddwyn  y  brenin  i  brawf. 
Yr  oedd  Charles  yn  awr  wedi  ei  symud  i  Windsor;  ar  y  19eg, 
dygwyd  ef  i  St.  Janies,  Llundain,  ac  eisteddodd  y  frawdle  ar  ei  achos 
yn  Whitehall  ar  yr  20fed. 

Yr  oedd  y  brawdlys  hwn  yn  gynwysedig  o  driugain  a  chwech  o 
ddirprwywyr,  wedi  eu  penodi  gan  Dŷ  y  Cyffredin,  y  rhai  a  wnelid  i 
fyny  o  aelodau  y  Tŷ,  swyddogion  y  fyddin,  cyfreithwyr,  a  dinaswyr 
cyfrifol.  Llywydd  y  llys  oedd  John  Bradshaw,  y  cyfreithiwr,  yr 
hwn  a  eisteddai  ar  gadair  ddyrchafedig  wedi  ei  gorchuddio  â  melfed 
cochliw,  a'r  dirprwywyr  yn  eistedd  ar  feinciau  o  bob  tu  iddo,  oll  yn 
gwisgo  eu  hetiau.  Yr  oedd  Cromwell  a  Marten  y  pellaf  o'r  tu  cefn 
i'r  Uywydd,  ac  arf-bais  y  Weriniaeth  uwch  eu  penau.  I  lawr,  o 
flaen  y  llywydd,  yr  oedd  bwrdd,  gyda'r  mace  a  chleddyf  yn  gorwedd 
arno,  a'r  ddau  glerc,  Phelps  a  Broughton,  yn  eistedd  wrtho.  Dros 
y  bwrdd,  gyferbyn  a'r  llywydd,  yr  eisteddai  y  carcharor  breninol, 
ar  gadair  orwych;  ac  o'r  naill  du  iddo  y  safai  y  dadleuwyr,  Cooke, 
Steele,  Dorislaus,  ac  Aske.  Safai  y  gwylwyr  o'r  tu  cefh  i'r  brenin; 
ac  yr  oedd  yr  orielau  o  bob  tu  yn  Uawn  o  edrychwyr. 

Darllenwyd  y  cyhuddiad  yn  erbyn  "Charles  Stuart,  brenin  Lloegr," 
yr  hwn  a  dadogai  arno  ef  yr  holl  fiinderau  a'r  ty wallt  gwaed  yn  ystod 
y  blynyddoedd  diweddar,  a  dynodid  ef  yn  ormeswr,  yn  fradwr, 
yn  llofrudd,  ac  yn  elyn  cyhoeddus  i  wladwriaeth  Lloegr.  Cynygiodd 
Charles  droion  rwystro  y  siaradwyr;  ond  cyfryngai  y  llywydd. 
Pan  ofynwyd  ei  atebiad  i'r  cyhuddiad,  gwadai  awdurdod  y  llys,  a 
gwrthodai  roddi  atebiad.  Atebodd  Bradshaw  fod  awdurdod  pobl 
Lloegr  gan  y  llys,  "y  rhai  oeddent  wedi  ei  ethol  ef  yn  frenrn.,, 
"  Yr  wyf  yn  gwadu  hyna,,>  ebe  y  brenin.  "Ni  fu  Lloegr  erioed  yn 
deyrnas  etholiadol,  ond  y  mae  yn  deyrnas  etifeddiaethol,  am  agos 
mil  o  flynyddoedd.  Nid  wyf  wedi  dyfod  yma  i  ymostwng  i'r  llys ; 
nid  oes  yma  yr  un  Tý  yr  Arglwyddi  i  gyfansoddi  senedd ;  ac  y  mae 
yn  rhaid  i'r  brenm  hefyd  fod  yn  gyfran  o'r  senedd.,,  "Os  nad  yw 
ein  hawdurdod  yn  eich  boddhau  chwi,,,  ebe  Bradshaw,  "ymaeyn 
eiu  boddhau  ni ;  ac  yr  ydym  wedi  ei  derbyn  oddiwrth  Dduw  a'r 
bobl.,, 

Aeth  tri  diwrnod  heibio  mewn  dadleuon  o^r  fath  hyn,  a  thri 


CHARLES   I.  373 

diwrnod  arall  i  wrando  tystion  yn  erbyn  y  brenin.  Ar  y  27ain, 
dygwyd  y  brenin  ger  bron  i  wrando  dedryd  y  llys,  a  cleallodd  Charles 
ei  dynged  wrth  weled  y  llywydd  wedi  newid  ei  ddillad  duon  arferol, 
ac  mewn  gwisg  ysgarlad.  Dymunodd  Chaiies  am  gael  ei  wrando 
mewn  ystafell  arall  gan  y  ddau  Dŷ.  Ymneillduodd  y  Cynghor  am 
haner  awr  i  ystyried  ei  gais,  a  phenderfynwyd  ei  wrthod.  Gwnaeth 
Bradshaw  adolygiad  ar  yr  holl  drafodaeth  mewn  araeth  faith,  a 
darllenodd  y  clerc  y  ddedryd  farwol.  Cododd  yr  holl  ddirprwy wyr 
ar  eu  traed  i  dystio  eu  cymeradwyaeth.  Mynai  y  brenin,  mewn  cryn 
gyffro,  gael  llefaru;  ond  dywedwyd  ei  bod  yn  anmhriodol  iddo 
siarad  ar  ol  cyhoeddiad  y  ddedryd;  a  gorchymynwyd  i'r  swyddogion 
ei  gymeryd  ymaith. 

Yn  ystod  y  prawf  galwyd  unwaith  ar  enw  Fairfax,  yr  hwn  oedd 
wedi  cadw  draw  dros  ystod  yr  holl  brawf,  ac  atebodd  llais  benyw- 
aidd  oddiar  yr  oriel,  "Mae  ef  yn  gallach  na  bod  yma."  Yn  nes  yn 
mlaen,  pan  ddarllenid  y  cyhuddiad  yn  enw  y  Cyffredin  a  phobl 
Lloegr,  atebodd  yrun  llais,  "Celwydd!  dim  o'u  chwarter!"  Achos- 
odd  hyn  gryn  gyffro  yn  y  lle;  a  chafwyd  mai  gwraig  Fairfax,  yr 
hon  oedd  yn  Bresbyteriad  selog,  oedd  y  llefarydd.  Amgylchiad 
arall  ddygwyddodd  yn  ystod  y  prawf  ag  a  barodd  aflonyddwch  i 
feddwl  Charles,  oedd  syrthiad  clopa  aur  ei  ffon ;  cwympodd  heb  un 
rheswm  gwybyddus  i'r  brenin,  ac  edrychai  ar  yr  amgylchiad  fel 
argoel  drwg. 

Yr  oedd  tawelwch  digyffro  a  boneddigeiddrwydd  ymddygiad 
Charles  trwy  yr  holl  amgylchiadau  hyn,  yn  destun  syndod  hyd  y 
nod  i'w  wrthwynebwyr.  A  pha  faint  bynag  feîir  ar  y  ddedryd  a 
gafodd,  a  pha  faint  bynag  o  goel  a  roddir  i'r  adroddiadau  am  y 
sarhad  roddwyd  arno,  yr  oedd  holl  ymddygiad  y  llys  yn  foneddigaidd. 
"  Os  oedd  Bradshaw  yn  llym  a  chyndyn,  os  oedd  pob  dyn  a  eis- 
teddai  ar  y  prawf  dyeithr  hwnw  wedi  ymddiofrydu  i  wneyd  yr  hyn 
a  dybiai  ef  yn  angenrheidiol  er  ei  ddyogelwch  ei  hun,  ac  achubiaeth 
ei  wlad,  rhaid  i  bob  ymchwiliwr  diragfarn  i'r  amgylchiadau  gyf- 
addef,  na  fu  dim  diffyg  ar  weddusrwydd  a  pharch  yn  holl  weith- 
rediadau  y  llys."*  Ehoddwyd  tri  diwrnod  i'r  brenin  i  ddarparu  ar 
gyfer  ei  farwolaeth.  Treuliodd  y  rhai  hyny  mewn  tawelwch  mawr, 
yn  nghwmni  ei  gynghorwr  ysbrydol  a'i  blant.  Trwy  eiriolaeth 
Hugh  Peters,  caplan  nodedig  y  fyddin,  caniatawyd  iddo  gael  gwas- 
anaeth  Juxon,  esgob  Llundain,  yn  yr  amgylchiad  *  difrifol.  Nid 
oedd  ond  dau  o'i  deulu  yn  y  deyrnas  ar  y  pryd:  y  dywysoges  Eliza- 
beth,  13eg  oed,  a  duc  Gloucester,  naw  oed.  Yr  oedd  golygfa  ei 
ymadawiad  â  hwynt  yn  dra  effeithiol.  Cymerai  y  bachgen  ar  ei 
glun,  a  dywedai,  "Rhaid  i  ti  beidio  myned  yn  frenin  tra  fyddo  dy 
frodyr,  Charles  a  James,  yn  fyw.  Torant  benau  dy  frodyr  ymaitb 
*Knight,  vol.  iii.,  395. 


374  CHAHLES   I. 

hefyd  pan  allont  eu  dal ;  a  thorant  dy  ben  dithau  ymaith  hefyd  yn 
y  diwedd;  gan  hyny  gwrando  íi,  paid  goddef  iddynt  dy  wneyd  yn 
îrenin."  Atebodd  y  Uanc  gydag  ochenaid,  "Cânt  fy  nhori  yn 
ddarnau  yn  gyntaf." 

Ionawr  30ain,  1649,  oedd  dydd  dienyddiad  Charles.  Cysgodd 
yn  drwm  y  noswaith  flaenorol,  deffrodd  yn  foreu,  a  gwisgodd  ei  hnn 
gyda  mwy  o  ofal  nag  arfer.  Crynai  Herbert,  ei  weinidog,  wrth 
gribo  ei  wallt.  "Er  nad  yw  i  fod  yn  hir  ar  fy  ysgwyddau,"  ebe 
Charles  wrtho,  "cymerwch  yr  un  gofal  i'w  drin  ag  arfer.  Herbert, 
dyma  ddydd  fy  ail  briodas;  ac  yr  wyf  am  fod  mor  daclus  ag  sydd 
yn  bosibl."  Rhoddodd  ddau  grys  am  dano  oblegyd  ei  bod  mor  oer. 
"Nid  oes  arnaf  ofn  marw,"  ebai.  "Diolch  i  Dduw,  yr  wyf  yn 
barod;  gadewch  i'r  dyhirod  ddod."  Arweiniwyd  ef  o  St.  James  i'r 
esgynlawr  dyoddef,  yr  hwn  oedd  wedi  ei  godi  o  flaen  y  banqueting 
house,  yn  Whitehall.  Yr  oedd  y  plocyn  a  phob  peth  arall  yn 
orchuddiedig  â  brethyn  du,  dau  ddienyddwr  du  a  mwgwd  dros  eu 
gwyneb,  nifer  o  filwyr  yn  cylchynu  yr  esgynlawr,  a  thyrfa  bryderus 
o  amgylch.  Yn  ei  anerchiad  dy  wedodd  fod  ei  ddedryd  yn  annghyf- 
iawn,  ac  nad  oecìd  y  senedd  na  phobl  Lloegr  yn  cydsynio  ynddi,  a 
bod  holl  euogrwydcì  y  rhyfeloedd  diweddar  yn  gorwedd  ar  ei  wrth- 
wynebwyr.  Cwynai  ei  fod  wedigoddef  i  ddedryd  annghyfìawn  gael 
ei  gweinyddu  ar  Strafford,  a'i  fod  yntau  yn  awr  yn  myned  dan  ei 
chyffelyb.  "Yr  wyf  wedi  maddeu  i'r  holl  fyd,"  ebai,  "ac  yn 
arbenig  i'r  rhai  hyny  ydynt  wedi  bod  yn  brif  offerynau  fy  marwol- 
aeth.  Pwy  ydynt,  Duw  a  ŵyr;  nid  wyf  fi  am  wybod;  yr  wyf  yn 
gweddio  ar  Dduw  am  faddeu  iddynt."  Dywedodd  na  ddychwelai 
heddwch  byth  i  bobl  Lioegr,  nes  y  byddai  brenin  yn  eu  mysg  yn 
meddu  ar  yr  holl  awdurdod  a  berthynai  yn  gyfreithlon  iddo  ef ; 
nes  adferu  yr  eglwys  yn  ol  y  gyfraith  a'r  ysgrythyrau;  ac  nes  y 
dysgai  dynion  gydnabod  fod  brenin  a  deiliad  yn  bethau  hollol  wa- 
hanol,  gan  fod  pob  peth  llywodraeth  yn  perthyn  i'r  blaenaf,  a  dim 
i'r  olaf;  a'i  fod  ef  yn  awr  yn  marw  "yn  ferthyr  y  bobl."  Er  nad 
oedd  Charles  yn  ofni  marw,  yr  oedd  yn  ofhi  y  poenau  cysylltiedig 
ag  ef.  Pan  gyffyrddodd  un  â'r  fwyall,  dywedodd,  "Peidiwch  anafu 
y  fwyall,  onide  anafa  hithau  fi."  Dywedodd  wrth  Hacker  eilwaith, 
"Gofelwch  na  chaffont  beri  poen  i  mi."  Pan  yn  derbyn  cap  satin 
o  law  yr  esgob  i'w  osod  ar  ei  ben,  dywedodd,  "Y  mae  genyf  achos 
da,  a  Duw  grasiawn  o  fy  mhlaid."  Wedi  ychydig  o  ymddyddan 
pellach  rhyngddo  a'r  esgob,  aeth  ar  ei  liniau,  gosododd  ei  wddf  ar 
y  plocyn,  estynodd  ei  ddwylaw  allan  yn  arwycìd  i'r  dienyddwr,  ac 
ar  un  ergyd  disgynodd  y  pen  gwaedlyd  yn  y  cap  i'r  llawr.  Cododd 
y  dienydclwr  arall  ef  i  fyny,  a  gwaeddodd,  "D^mia  ben  bradwr." 
Canlynwyd  y  weithred  brudd  gan  ochenaid  ddofn  oddiwrth  yr 
edrychwyr,  a  mynai  llawer  ddyfod  yn  mlaen  i  drochi  eu  napcynau 


CHABLES    I.  375 

yn  ei  waed,  oni  bai  i'r  milwyr  eu  gyru  ymaith.  "Wedi  perarogli  ei 
gorph,  claddwyd  ef  yn  Windsor,  yn  yr  un  bedd-gell  a  gweddillion 
Henry  VIII.  a  Jane  Seymour,  Dyna  ddiwedd  Charles  Stuart,  yn 
y  49ain  mlwydd  o'i  oedran. 

Gadawodd  y  brenin  chwech  o  blant  ar  ei  ol,  tri  o  feibion  a  thair 
o  ferched:  Charles,  tywysog  Cymru;  James,  duc  York;  Henry, 
duc  Gloucester;  Mary,  tywysoges  Orange;  Elizabeth,  a  Henrietta. 
Yr  oedd  Charles  yn  ddyn  o  berson  golygus  a  glân,  o  gyfansoddiad 
cadarn,  a'i  wynebpryd  yn  gwisgo  agwedd  fyfyrgar  a  thrymaidd.  Y 
mae  cymeriad  Charles,  fel  eiddo  ei  wrthwynebwyr,  yn  cael  ei  ddir- 
dynu  i  eithafoedd  gan  wahanol  bleidiau.  Mae  y  naill  yn  ei  wneyd 
yn  gasgliad  digymysg  o  ddrwg,  a'r  llall  yn  ei  wneyd  yn  ddifrycheu- 
lyd.  Yr  ydym  wedi  cofnodi  digon  o'i  hanes  i'r  darllenydd  fíurfio 
syniad  iddo  ei  hun.  Ni  fynem  er  dim  guddio  ei  rinweddau,  na 
chymeradwyo  y  dynged  a  dderbyniodd.  Yr  oedd  yn  un  o'r  tadau 
mwyaf  serchog  ac  anwyl ;  a  chredwn  nas  gall  rhinwedd  o'r  fath 
fodoli  heb  rinweddau  eraiìl  yn  nglŷn  â  hi.  Rhaid  dweyd,  er  hyny, 
fod  ynddo  ddiffygion  a  beiau  lluosog  ac  amlwg.  Yr  oedd  wedi  ym- 
werthu  i  ewyllys  gwraig  o'rmwyaf  balch  ac  anfad.  Nid  oedd  safon 
ei  foesoldeb  a'i  grefydd  yn  uchel.  Arferai  iaith  isel  a  chableddus, 
ac  nid  oedd  yn  fíÿddlon  i'w  wely  priodasol.*  Ond  ei  fai  mawr  oedd 
rhagrith  ac  anffyddlondeb.  Ni  phrisiai  ddim  am  ei  air,  ei  lw,  na'i 
anrhydedd,  pan  ddychymygai  fod  ei  hawlfreintiau  breninol  mewn 
perygl.  Aberthai  ei  lwon,  ei  gyfeillion,  a  gwirionedd  ei  hun,  er 
mwyn  cael  llywodraethu  yn  ddirwystr  a  direol,  fel  rhaglaw  Duw, 
heb  un  ymyriad  o  gwbl  o  eiddo  y  bobl.  "Os  dywedir  y  gwir  am 
ddygwyddiadau  y  teyrnasiad  hwn  gan  unrhyw  hanesydd  o  unrhyw 
blaid,  nid  oedd  ei  ymddygiad,  o'i  esgyniad  hyd  gynulliad  y  senedd  hir, 
ond  un  gyfres  o  ormes  a  bradwriaeth."f  Hyn  dygodd  ef  i'w  ddiwedd 
anffodus.  A  pheth  hynod  iawn  yw,  ymynai  ygormesdeyrn  Charles 
i  eraill  gredu  ei  fod  ef,  o  bawb,  yn  marw  yn  ferthyr  y  bobl.  Gwir 
na  ddylasai  dderbyn  dedryd  eithaf  y  gyfraith,  ond  y  mae  son  am 
dano  fel  merthyr  dros  ddim  ond  ei  ffuantrwydd  cyndyn  ei  hun,  yn 
berffaith  ynfydrwydd.  Ni  fu  neb  ychwaith  yn  fwy  difrifol  yn  ceisio 
arbed  bywyd  y  brenin  na  Cromwell,  hyd  nes  iddo  fynu  gwneyd  ei 
achos  yn  anobeithiol.  Diau  fod  Cromwell  yn  tybied  ei  fod  yn 
gwneyd  ei  ddyledswydd  tuag  at  ei  wlad  "pan  drochai  y  pin  yn  yr 
inc  du,  du  hwnw  i  lawnodi  y  warant  angeuol !  Ond  pe  buasai  yn 
dyfeisio  llwybr  i  arbed  ei  fywyd,  buasai  yn  gwisgo  ei  gymeriad  â 
gogoniant  seithplyg,  ac  yn  gorchfygu  ei  elyn  penaf."  J  Edrychir  ar 
gymeriad  Charles  gan  oesoedd  dylynol  yn  fwy  oddiwrth  ei  farwol^ 
aeth  nag  oddiwrth  ei  fywyd. 

*Dywedir  i'r  esgo"b  Jeremy  Taylor  briodi  mercli  ordderch  i  Charles. 
fFerguson.     JMacaule/s  Essays-. 


376 

III. Y    WERINIAETH,  1649 1660. 

Gadawodd  marwolaeth  Charles  y  wlad  mewn  sefyllfa  annymunol  a 
therfysglyd.  Yr  oedd  y  pleidiau  gwladol  a  chreíyddol  yn  gyndyn 
wrthwynebol  i'w  gilydd,  a'r  blaid  orchfygol  yn  mhell  yn  y  lleiafrif 
yn  mysg  pob  dosbarth  a  gradd.  O'r  pum  cant  aelodau  cynulledig 
yn  Nhŷ  y  Cyffredin  ar  ddechreuad  y  Senedd  Hir,  nid  oedd  ond 
ychydig  ugeiniau  o  honynt  yn  aros ;  ac  yr  oedd  y  fyddin  aruthrol 
yn  faich  trwm  i'w  chynal,  ac  wedi  myned  yn  allu  peryglus  ac 
anhawdd  i'w  lywodraethu.  Cromweil  oedd  yr  unig  ddyn  allai 
ymaflyd  yn  yr  elfenau  terfysglyd  oedd  yn  bygwth  ysgwyd  y  deyrnas 
yn  adfeilion,  a'u  darostwng  dan  ei  awTdurdod. 

Y  dyddiau  cyntaf  ar  ol  marwolaeth  Charles,  pasiodd  Tý  y  Cyffredin 
ei  fod  yn  fradwriaeth  i  gyhoeddi  Charles  Stuart,  tywysog  Cymru, 
na  neb  arall  yn  frenin  heb  genad  y  senedd ;  fod  Tỳ  yr  Arglwyddi 
yn  beth  diangenrhaid,  ynberyglus,  ac  y  dylasai  gael  ei  ddyddimu; 
íbd  swydd  brenin  yn  ddiangenrhaid,  yn  feichus,  a  pherygius  i 
ryddid  y  genedl,  ac  y  dylasai  gael  ei  dyddimu.  Torwyd  y  sel  fawr 
jn  ddarnau,  a  gwnaed  un  arall  yn  ei  lle  yn  dwyn  darlun  y  Cyffredin 
yn  eistedd,  ac  arni  yr  argraff  hon — "  Trydedd  blwyddyn  rhyddid,  a 
adferwyd  trwy  fendith  Duw,  1651 ;"  a  rhoddwyd  ei  gofal  i  White- 
lock,  Lisle,  a  Keble.  Rhoddodd  chwech  o'r  barnwyr  eu  swyddi  i 
fyny ;  ond  cydsyniodd  y  chwech  eraill  i'wr  dal,  ar  yr  amod  na  wnai  y 
senedd  newid  cyfreithiau  sylfaenol  y  cyfansoddiad.  Yr  oedd  llys 
y  Ring's  Bench  i  gael  ei  alw  y  Llys  Uchaf,  a  gwysiau  (writs)  i'w 
hanfon  allan  yn  enw  "  Ceidwaid  rhyddid  Lloegr  trwy  awdurdod  y 
senedd."  Ffuríiwyd  Cynghor  Llywodraeth,  yn  cynwys  deugain  o 
aelodau,  yn  mysg  pa  rai  yr  oedd  pump  o  arglwyddi,  gyda  Bradshaw 
yn  llywydd,  a'i  gyfaill  a'i  berthynas,  John  Milton — y  bardd  enwog — 
yn  ysgrifenydd  tramor.  Tynwyd  cerílun  y  brenin  i  lawr  o'r 
Exchange,'&  rhoddwyd  ary  golofn,  "Mae  y  gormeswr  wredimyned — 
yr  olaf  o'r  breninoedd."  Dygwyd  amryw  o  íiaenoriaid  plaid  y  brenin 
i  sefyll  eu  prawrf,  ac  yn  mis  Mawrth  torwyd  penau  Duc  Hamilton, 
Arglwydd  Capel,  ac  Iarll  Holland,  yn  y  Palace  Yard.  Yr  oedd 
holl  lywodraeth  y  fyddin  a'r  wladwriaeth  yn  awr  yn  nwylaw  y 
Cynghor  Llywodraeth;  ond  yr  oedd  hwylio  yn  mlaen  yn  sefyllfa 
bresenol  pethau  yn  bob  peth  ond  hawdd  a  dymunol.  "Nid  ym- 
gymerodd  llywodraethwyr  erioed,"  meddai  Godwin,  "â'uswyddi 
dan  anhawsderau  mwy  nag  yr  ymgymerodd  y  dynion  hyn  â  hwylio 
llong  newydd  y  Weriniaeth.  Nid  oeddent,  ar  ryw  olwg,  ond  dyrn- 
aid  o  ddynion,  gyda  holl  bobl  Lloegr  yn  eu  herbyn." 

Yr  oedd  amryw  yn  y  fyddin  yn  gweled  y  chwyldroad  yn  y 
llywodraeth  wedi  sefyll  heb  fyned  yn  ddigon  pell,  a  chyhuddent  eu 
blaenoriaid  o  drawsfeddianu  awdurdod  y  blaid  freninol  iddynt  eu 


Y   WERINîAETH.  377 

hunain.  Chwythai  un  John  Lileburne  y  tân  Irwn  yn  mysg  ei  gyd- 
íìlwyr  trwy  areithiau  a  thraethodau,  a  thaflwyd  ef  o'r  herwydd  yn 
garcharor  i'r  Tŵr.  Torodd  gwrthryfel  peryglus  allan  yn  mysg  y 
gwahanol  gatrodau,  a  threthodd  holl  ddoethineb  a  dylanwad  Fairfax 
a  Cromwell  am  dri  neu  bedwar  mis  i'w  ddarostwng.  I'r  dyben 
hwnw  gorfu  iddynt  saethu  pedwar,  a  charcharu  amryw  eraill.  Y 
pedwar  hyn,  yn  nghyda'r  tri  a  nodwyd  o  flaenoriaid  plaidy  brenin, 
oedd  yr  holl  waed  a  dywalltwyd  yn  y  chwyldroad  digyffelyb  hwn. 
Torodd  amryw  derfysgoedd  allan  yr  amser  hwn  yn  mysg  pleidwyr 
y  brenin  hefyd  mewn  gwahanol  barthau  o'r  wlad,  ond  llwyddwyd 
i'w  llethu  yn  mhob  man. 

Enbyn  hyn  yr  oedd  Charles,  mab  hynaf  y  brenin  diweddar,  yr 
hwn  oedd  yn  awr  yn  symud  o  fan  i  fan  ar  y  Cyfandir,  wedi  ei 
gyhoeddi  yn  frenin,  dan  yr  enw  Charles  II.,  gan  y  senedd  yn  Ysgot- 
land,  a  chan  Ormond,  y  rhaglaw  cyffredinol,  yn  Iwerddon,  a'r  ddwy 
wlad  wedi  anfon  gwahoddiad  iddo  i  ddyfod  drosodd.  Yr  oedd 
yntau  â'i  fryd  ar  ddyfod  i  Iwerddon,  ond  aeth  y  wlad  hono  yn  fuan 
yn  rhy  beryglus  iddo.  Yr  oedd  y  terfysgoedd  a'r  creulonderau 
mwyaf  yn  ffynu  yn  y  wlad  anffortunus  hono  ys  blynyddoedd,  ac  nid 
oedd  y  llywodraeth  oedd  gan  Loegr  yno  yn  awr  yn  nemawr  gwell 
nag  enw  gwag.  Yr  oedd  yr  holl  wlad,  yn  cynwys  pob  tref  o  ddim 
pwys,  oddigerth  Dublin  a  Derry,  wedi  codi  baner  yn  awr  o  blaid  y 
brenin,  fel  yr  oedd  yn  rhaid  i  senedd  Lloegr  gymeryd  mesurau 
uniongyrchol  tuag  at  ei  darostwng.  Wedi  cryn  betrusder,  cafwyd 
gan  Cromwell,  yr  hwn  a  wnaed  yn  rhaglaw  cyffredinol  Iwerddon, 
ymgymeryd  â'r  gorchwyl.  Yn  Awst  aeth  ef  a'i  fab  yn  nghyfraith 
dewr,  Ireton,  gyda  rhyw  ddeng  mil  o'r  milwyr  mwyaf  gwrol  a 
dysgybledig  feddai  y  byd,  drosodd  o  Milford  i  Dublin.  Yr  oedd  y 
milwriad  Jones  yno  gyda  byddin  fechan  yn  barod,  yn  gwrthsefyll 
yn  wrol  ymosodiadau  Ormond.  Cludai  Cromwell  y  cwbl  o'i  flaen. 
Cyrhaeddodd  yn  fuan  at  furiau  Drogheda.  Yr  oedd  Ormond,  oddiar 
bwysigrwydd  sefyllfa  y  dref  hon,  wedi  gosod  gwarchodlu  o  dair  mil 
o'i  ddewis  wŷr  i'w  chadw.  Yn  hytrach  na  cholli  amser  i'w  gwarchae, 
penderfynodd  Cromwell  dori  rhwyg  yn  y  muriau  a'i  hystormio.  Gyr- 
wyd  yr  ymosodiad  cyntaf  yn  ol  gan  y  gwarchodwyr  gyda  cholled; 
ac  felly  yr  ail.  Arweiniodd  Cromwell  ei  hun  y  trydydd;  aeth  i 
mewn  i'r  ddinas,  a  lladdodd  yr  holl  filwyr  yn  ddiarbed.  Un  yn 
unig  a  ddiangodd  o'r  miloedd.  Aeth  yn  ei  flaen  i  Wexford,  a 
gwnaeth  yno  yr  un  niodd,  gan  daro  ei  wrthwynebwyr  â'r  cleddyf  hyd 
y  dyn  diweddaf,  a  dial  galanasdra  diweddar  y  Gwyddelod  ar  y  Pro- 
testaniaid.  Yr  oedd  ei  ymweliad  â'r  wlad  fel  disgyniad  taranfollt, 
ac  ymdaenodd  ei  ddychryn  i  bob  cwr.  O  hyn  allan  cafodd  byrth 
pob  tref  yn  agored  i'w  dderbyn,  fel  nad  oedd  angen  tywallt  gwaed; 
a  dywedai  fod  ei  lymder  ar  y  cychwyn  wedi  byrhau  y  gwaith,  ac 


378  T   WERINIAETH. 

arbed  miloedd  o  fywydau.  Dywedir  iddo  wneyd  mwy  o'i  61  ar 
Iwerddon  mewn  deng  mis  nag  a  wnaeth  un  penadur  o'r  blaen  mewn 
deng  mlynedd. 

Erbyn  hyn  yr  oedd  sefyllfa  pethau  yn  Ysgotland  yn  cymeryd 
agwedd  fygythiol,  a  gyrodd  y  senedd  genadwri  i  alw  Cromwell 
adref.  Gadawodd  y  gweddill  o  orchwylion  Iwerddon  i  Ireton,  a 
daeth  drosodd  i  Lundain  yn  Mai,  16ô0,  a  chafodd  y  derbyniad 
mwyaf  croesawgar.  Yr  oedd  dwy  blaid  yn  Ysgotland  yn  awr 
yn  barod  i  gefnogi  achos  y  brenin ;  y  naill  oedd  hen  blaid  y  brenin, 
a  gelynion  y  Presbyteriaid,  yr  hon  a  flaenorid  yn  awr  gan  y  royalist 
brwd,  Montrose ;  a'r  blaid  arall  oedd  y  Presbyteriaid,  yn  cynwys 
y  senedd  a  mwyafrif  mawr  y  bobl.  Anfonodd  y  senedd  ddirprwy- 
wyr  drosodd  i'r  Cyfandir  at  Charles  i  gynyg  eu  telerau  iddo ;  ac 
addawent,  os  cydsyniai  â  hwy,  gymeryd  arfau  ar  unwaith  o'i  blaid. 
Daliodd  Charles  y  dirprwywyr  yn  hir  heb  roddi  ei  atebiad.  Yr 
oedd  dyblygrwydd  nodweddiadol  ei  deulu  yn  perthyn  iddo  yntau. 
Nid  oedd  dim  yn  y  cyfamodwyr  yn  ateb  ei  chwaeth  ef ;  a  buasai  yn 
well  ganddo,  pe  gallasai,  beidio  dyfod  i'w  cyfrinach.  Yr  oedd 
Montrose  wedi  dyfod  â  byddin  dramor  drosodd  i  Ysgotland,  ac  yr 
oedd  y  brenin  ieuanc  am  wybod  tynged  hwnw  cyn  rhoddi  ateb  i'r 
dirprwywyr.  Ond  pan  glywodd  fod  Montrose  wedi  ei  orchfygu,  ac 
wedi  ei  grogi  a'i  ddarnio  yn  Edinburgh,  cydsyniodd  â  thelerau  y 
Presbyteriaid,  a  hwyliodd  drosodd  i  Ysgotland  yn  Mehefin,  1650. 
Ond  gorfodwyd  ef  i  "lyncu  y  cyfamod  oreu  y  gallai,"  cyn  iddo  gael 
gosod  ei  droed  ar  y  lan.  Cynwysai  y  telerau  hefyd  fod  pob  cytun- 
deb  â'r  Gwyddelod  gwaedlyd  yn  ofer,  a'i  fod  i  gasâu  Pabyddiaeth, 
esgobyddiaeth,  &c.  Petrusodd  y  tywysog;  ond  nid  oedd  gobaith 
am  gefnogaeth  heb  hyny,  felly  bu  raid  iddo  ymostwng.  Dangosodd 
yr  Ysgotiaid  lawenydd  mawr  o'r  herwydd;  casglwyd  byddin  i 
ymladd  dros  Charles  II.,  brenin  Ysgotland  ac  Iwerddon,  a  chyhoedd- 
wyd  senedd  Lloegr  yn  deyrn-lofruddion  a  bradwyr. 

Pan  ddaeth  y  newyddion  hyn  i  Lundain,  barnwyd  yn  oreu  beidio 
aros  i'r  fyddin  Ysgotaidd  groesi  y  cyfíìnau,  ond  myned  ar  unwaith 
i'w  cospi  yn  eu  gwlad  euhunain.  Gwrthododd  y  cadfridog  Fairfax 
ymgymeryd  â'r  gorchwyl,  trwy  ddylanwad  ei  wraig,  meddir,  yr  hon 
oedd  yn  Bresbyteriad  poeth,  a  rhoddodd  y  swydd  i  fyny;  a  gwnaed 
Cromwell  yn  gadfridog  cyífredinol  ar  holl  alluoedd  gweriniaeth 
Lloegr.  Yn  niwedd  Mehefin  gadawodd  Lundain,  ac  arweiniodd 
fyddin  o  un  fìl  ar  bymtheg  o  wŷr  dros  gyífìniau  Ysgotland.  Yr 
oedd  yr  Ysgotiaid  wedi  clirio  y  parthau  cyífiniol  o  ddynion, 
anifeiliaid,  a  meddianau,  fel  nad  oedd  dim  cynaliaeth  i'r  Saeson  i'w 
gael  ond  a  gaffent  o'u  llongau.  Aeth  Cromwell  yn  mlaen  hyd  ymyl 
Edinburgh  cyn  gweled  gelyn;  ond  parodd  diflyg  ymborth,  a  chlefyd 
yn  mysg  ei  wŷr,  iddo  encilio  i  Dunbar,  ryw  ugain  milldir  o  Edin- 


X   WERINIAETH.  379 

burgh.  Bu  eu  cyflwr  yma  yn  flin  a  phrofedigaethus ;  darfu  eu 
cynaliaeth,  darostyngwyd  eu  nifer  i  ddeuddeg  mil,  a  chylchynwyd 
hwy  gan  saith  mil  ar  ugain  o  Ysgotiaid  dan  arweiniad  David  Lesley. 
Yr  oedd  Cromwell  wedi  gwneyd  yr  oll  a  allai  i  gymhell  brwydr, 
ond  cadwai  y  gelyn  y  tu  cefh  i'w  cloddfeydd,  gan  feddwl  amgau 
Cromwell  a'i  wŷr,  a'u  gorfodi  i  roddi  eu  hunain  i  fyny.  Yr  oedd 
pob  mantais  gan  yr  Ysgotiaid,  o  ran  sefyllfa  a  nifer.  Beth  bynag, 
yr  oedd  y  Saeson  yn  rhwym  o  wneyd  ymosodiad;  galwyd  cynghor 
o  swyddogion  y  fyddin ;  penderfynwyd  ar  frwydr  boreu  dranoeth 
gyda'r  dydd,  a'u  bod  i  dreulio  y  noswaith  hono  mewn  ymbiliau  a 
gweddiau.  Cysurodd  Cromwell  hwy  eilwaith  gyda  sicrwydd  am 
fuddugoliaeth,  oblegyd  y  profìad  a  gafodd  wrth  weddio.  Wrth 
syllu  ar  y  gelyn  trwy  yr  ysbienddrych,  a  gweled  cyífro  yn  y  byddin- 
oedd,  dywedodd,  "Y  mae  Duw  wedi  eu  rhoddi  yn  ein  dwylaw;  y 
maent  yn  dyfod  i  lawr  atom."  Ac  er  llawenydd  annhraethol  i 
Cromwell,  felly  yr  oedd.  Tywalltodd  y  marchoglu  Ysgotaidd  i 
lawr  gyda  bloedd  yn  rhwygo  yr  awyr — i6Y  cyfamod!  y  cyfamod!" 
Atebwyd  hwy  gan  fyddin  Cromwell  gyda  bloedd  arall — "  Arglwydd 
y  lluoedd!"  a  safai  y  traedfìlwyr  mor  ddiysgog  a  chraig  o  dan 
ymosodiad  y  meirch.  Yn  y  man,  dyna  yr  haul  yn  dyfod  i'r  golwg 
o'r  cwmwl  niwl,  a  Cromwell  yn  gwaeddi,  "Cyfoded  Duw,  a  gwas- 
gared  ei  elynion."  Ac  wedi  ymladd  ffyrnig  am  dro  yn  nghanol  y 
mwg  a'r  tàn,  cleciadau  y  cleddyfau,  ac  ergydion  trymach  bôn  y 
drylliau,  ymlidiwyd  yr  Ysgotiaid  yn  ol  dros  y  bryniau,  wedi  gadael 
o  dair  i  bedair  mil  yn  farw  ar  wyneb  y  maes,  a  deng  mil  yn  garchar- 
orion.  Ni  chafodd  Cromwell  erioed  fuddugoliaeth  mwy  ardderchog 
a  llwyr.  Gorchymynodd  i'r  seithfed  salm  ar  oi  y  ganfed  gael  ei 
chanu  yn  y  fan.  Yna  cychwynodd  yn  mlaen  i  Edinburgh ;  taflodd 
y  ddinas  hono,  a  Glasgow  ar  ei  hol,  eu  pyrth  yn  agored  o'i  flaen;  a 
darostyngodd  holl  ddeheubarth  Ysgotland.  Ffocld  y  brenin  i'r 
Highlands,  a  mynai  adael  Ysgotland,  neu  o  leiaf  y  Presbyteriaid,  am 
byth;  ond  gorfodwyd  ef  i  aros,  a  choronwyd  ef  ar  y  dydd  cyntaf  o'r 
flwyddyn  ganlynol  yn  Scone,  pryd  y  tyngodd  yr  ail  waith  ei  ymlyn- 
iad  wrth  y  cyfamod,  ac  y  rhoddwyd  y  goron  ar  ei  ben  gan  yr 
Ardalydd  Argyle. 

Bu  yr  Ysgotiaid  yn  brysur  yn  ystod  misoedd  y  gauaf  yn  casglu 
byddin  eto;  ac  er  nad  oedd  y  royalists  a'r  cyfamodwyr  yngallu  asio 
â'u  gilydd,  yr  oedd  byddin  o  ugain  milyn  Stirling  yn  Ebrill,  1651, 
yn  cael  ei  harwain  gan  y  brenin  yn  ei  berson  ei  hun,  gyda  Hamilton 
yn  rhaglaw,  a  Lesley  yn  major-general.  Prysurodd  Cromwell,  yr 
hwn  oedd  yn  awr  yn  gwella  o'i  glefyd  diweddar  yn  Edinburgh,  yn 
ei  flaen,  a  thorodd  gysylltiad  y  brenin  a'r  gogledd,  fel  nas  gallasai 
dderbyn  cynaliaeth,  nac  encilio.  Yn  y  cyfwng  hwn  penderfynodd 
Charles  ar  yr  ymgymeriad  beiddgar  o  groesi  y  cyfliniau  i  Loegr, 


380  Y   WERINIAETH. 

gyda  phedair  mil  ar  ddeg  o  wŷr,  gan  hyderu  y  buasai  y  royalists 
yn  heidio  at  ei  faner.  Gwrthododd  Argyle  gydsynio,  a  dychwelodd 
i' w  gartref.  Dychrynodd  Lloegr  wrth  y  symudiad  annysgwyliadwy. 
Gyrodd  Cromwell  Lambert  gyda  thair  mil  o  wŷr  i  ymlid  ar  ol 
Charles,  a  gorchymynodd  i  Harrison  ddyfod  â  chynifer  a  hyny  o 
Newcastle  i'w  gyfarfod.  Ond  methai  Cromwell  a  chael  esmwythder 
i'w  feddwl,  a  brysiodd  drosodd  ei  hun,  gan  adael  Monk  a  phum  mil 
o  wỳr  i  orphen  y  gwaith  yn  Ysgotland.  Gyrodd  Charles  yn  mlaen 
yn  frysiog  a  llwyddianus  nes  dyfod  i  Worcester,  ac  yr  oedd  ei  fyddin 
erbyn  hyn  wedi  cael  ychwanegiad  o  tua  dwy  fil.  Derbyniwyd 
Charles  yn  serchog  yn  Worcester,  a  chyhoeddwyd  ef  yn  frenin  gan 
y  maer  ac  amryw  o  foneddigion  y  sir.  Ond  er  hyn,  nid  oedd  ei 
achos  yn  ymddangos  mor  obeithiol.  Nid  oedd  y  royalists  wedi  codi, 
fel  y  dysgwyliasai,  oblegyd  eu  gwrthwynebrwydd  i'r  cyfamod  Pres- 
byteraidd,  a  dyna  y  rheswm  i  ymdrechion  Massey,  hen  amddiífynydd 
dewr  Caerloyw,  yr  hwn  oedd  yn  awr  o  blaid  y  brenin,  i  godi  gwŷr 
yn  swydd  Lancaster,  fethu. 

Erbyn  i  Cromwell  gyrhaedd  Worcester  yr  oedd  ei  fyddin  yn  rhifo 
deng  mil  ar  ugain.  Parotodd  ar  unwaith  i  ymosod  ar  y  dref  o  bob 
cyfeiriad.  Ac  ar  y  3ydd  o  Fedi,  pen  blwyddyn  brwydr  Dunbar,  yr 
ymladdwyd  brwydr  nodedig  Worcester,  yr  hon  a  barhaodd  yn 
ífyrnig  am  bum  awr.  "Trugaredd  ogoneddus  oedd  hon,"  meddai 
Cromwell  yn  ei  lythyr,  "a  brwydr  mor  gyndyn  am  bedair  neu  bum 
awr  a'r  un  a  welais  erioed,"  Lladdwyd  tair  mil  o'r  gorchfygedig, 
a  dau  cant  o'r  gorchfygwyr,  a  chymerwyd  deng  mil  o'r  Ysgotiaid 
yn  garcharorion.  Yn  mysg  y  rhai  hyn  yr  oedd  Ieirll  Derby, 
Cleveland,  a  Shrewsbury,  o'r  pendefìgion  Seisnig,  nifer  mawr  o'r 
pendefìgion  Ysgotaidd,  a'r  cadfridogion  Lesley,  Middleton,  a 
Massey;  felly  lladdwyd  a  charcharwyd  agos  yr  holl  fyddin  Ysgot- 
aidd ;  clwyfwyd  Hamilton  yn  farwol.  Hhoddwyd  Derby  a  dau 
eraill  i  farwolaeth,  yn  ol  dedryd  cynghor  milwraidd,  yn  Chester. 
Ac  am  y  carcharorion  cyífredin,  gyda  chywilydd  y  dylid  ei  goffa, 
gwerthwyd  y  rhan  fwyaf  o  honynt  yn  gaethion  i  wledydd  pellenig. 

Gadawodd  y  brenin  Worcester  tua  thri  o'r  gioch  brydnawn,  a 
marchogodd  yn  nghwmni  lluaws  o'i  gyfeillion  am  chwech  milldir  ar 
ugain  heb  sefyll;  yna  barnodd  yn  oreu  eu  gadael,  a  chwilio  am 
noddfa  i  lechu  rhag  ei  ymlidwyr  ar  ei  ben  ei  hun.  Mae  hanes  ei 
fíbedigaeth  o'r  naill  fan  i'rllall,  a'ilwyddiant  iymguddioac  ymddy- 
eithro  cyhyd  pan  oedd  y  lly wodraeth  yn  bygwth  â  marwolaeth  y  neb 
a'i  noddai,  ac  yn  cynyg  mil  o  bunau  o  wobr  i'r  neb  a'i  rhoddai  i 
fyny,  yn  nesaf  peth  i  wyrthiol.  Taflodd  ei  hunan  yn  gyntaf  ar 
drugaredd  ffermwr  o'r  enw  Penderell,  yr  hwn  oedd  yn  Boscobel,  tŷ 
unig  ar  gyffìniau  swydd  Stafford.  Torodd  ei  wallt,  lliwiodd  ei 
wyneb  a'i  ddwylaw,   rhoddodd  ddillad  gwlad-ddyn  am  dano,  a 


Y   WERINIAETH.  381 

chymerodd  filwg  ar  ei  fraich  i  fyned  allan  gyda  Penderell  a'i  bedwar 
brawd,  i  dori  coed.  Mentrodd  y  brodyr  hyn  eu  bywydau  i'w 
amddiíFyn,  a  threuliai  y  dydd  yn  y  coed,  a'r  nosweithiau  mewn 
ystafell  wael  gyda  bwyd  hynod  o  gyífredin.  Treuliodd  bedair  awr 
ar  ugain  yn  mrig  derwen  ddeiliog,  o'r  fan  y  gwelai  y  milwyr  yn  chwilio 
pob  twll  a  chongl  am  dano.  Galwyd  y  dderwen  yn  "  Royal  Oak"  a 
bu  mewn  bri  mawr  gan  yr  ardalwyr.  Gorfu  iddo  ymadael  o'r 
parth  hwn,  ac  aeth  i  Bentley,  ac  oddiyno  i  Bristol,  gan  farch- 
ogaeth  o  flaen  boneddiges  ieuanc  o'r  enw  Miss  Lane  fel  ei  gwas,  ar 
fedr  cael  llong  i  fyned  i  Ffrainc.  Ond  adnabyddwyd  ef  yno  gan  un 
o'r  teulu  lle  yr  arosai,  a  diangodd  at  y  milwriad  Windham,  i  swydd 
Dorset,  i'r  lle  yr  arweiniwyd  ef  eto  gan  y  foneddiges  ieuanc.  Bu 
o  fewn  trwch  blewyn  droion  wedi  hyn  i  gael  ei  gymeryd  i  fyny, 
trwy  gyfarfod  ag  amryw  a'i  hadwaenai;  ond  o'r  diwedd,  wedi  cael 
ei  siomi  mewn  llong  amryw  weithiau,  aeth  ef  a'i  gyfaill  Wilmot 
drosodd  i  Ffrainc  mewn  llong  lo;  ac  er  i  dros  ddeugain  o  bersonau 
gael  y  cyfleusdra,  a  bod  y  wobr  fawr  yn  gymhelliad  cryf,  ni  frad- 
ychwyd  ef  i'w  elynion.  "Mae  hyn,  ynddiau,  yn  glod  i  ddynoliaeth. 
Y  gofid  yw,  i  wrthddrych  y  fath  ffyddlondeb  droi  allan  yn  y  diwedd 
mor  ddiwerth." 

Cwblhaodd  Ireton  a  Ludlow  ddarostyngiad  Iwerddon,  a  Monk 
eiddo  Ysgotland;  felly,  mewn  ychydig  o  amser,  daeth  Cromwell  yn 
orchfygwr  hollol  y  tair  teyrnas,  y  rhai  a  unwyd  yn  fuan  yn  un 
Weriniaeth.  Derbyniwyd  ef  gan  y  senedd  gyda  rhwysg  mawr,  cyf- 
lwynwyd  diolchgarwch  y  Tŷ  iddo  am  ei  wasanaeth,  rhoddwyd 
iddo  bedair  mil  o  bunau  y  flwyddyn  yn  yehwanegol  at  y  pum  mil 
ar  ugain  y  flwyddyn  oedd  wedi  gael  o'r  blaen,  a  threfhwyd 
Hampton  Court  i  fod  yn  breswylfa  iddo.  Rhoddwyd  anrhegion 
hefyd  i  amryw  o'i  swyddogion  dewr,  ond  gwrthododd  Ireton  dderbyn 
dim,  hyd  oni  thelid  dyledion  y  llywodraeth,  y  rhai  oeddent  yn  awr 
wedi  myned  yn  drwm. 

Erbyn  hyn  yr  oedd  y  wlad  yn  llonydd ;  cymerai  ei  hanadl  ar  ol 
blynyddoedd  o  derfysgoedd  blin ;  a  chafodd  hamdden  i  adolygu  ei 
chysylltiadau  tramor.  Edrychid  ar  y  Weriniaeth  ieuanc  gyda  llygad 
eiddigus  gan  benaduriaid  Ewrop ;  ac  nid  oedd  teimlad  da  yn  bodoli 
rhwng  y  wlad  hon  a  Gweriniaeth  y  Dutch.  Yr  oedd  tywysog 
Orange  yn  berthynas  agos  i  deulu  breninol  Lloegr,  ac  wedi  pleidio 
achos  Charles  yn  erbyn  y  senedd.  Cododd  hyn  ymryson,  yr  hwn  a 
derfynodd  yn  fuan  mewn  rhyfel  gwaedlyd.  Arweinid  galluoedd 
Lloegr  gan  y  llyngesydd  enwog  Blake,  yr  hwn  a  gododd  gymeriad 
y  llynges  i  uwch  bri  nag  y  bu  erioed  o'r  blaen;  allywyddid  llynges 
y  Dutch  gan  Yan  Tromp.  Bu  yr  olaf  yn  aflwyddianus  yn  ei 
ymgyrch  gyntaf ;  gyrwyd  ef  yn  ol  i  gyfíìniau  ei  wlad  gyda  cholled ; 
a  derbyniwyd  ef  gyda'r  fath  anfoddîonrwydd,  fel  y  rhoddodd  ei 


382  Y    WERINIAETH. 

swydd  i  fyny.  Arweiniwyd  y  llynges  yn  erbyn  Blake  yn  yr  ymgy- 
meriad  nesaf  gan  De  Ruyter  a  De  Witte.  Arweiniwyd  y  galluoedd 
i  frwydr,  ac  ymladdwyd  hyd  nes  i  dywyllwch  y  nos  eu  gwahanu. 
Erbyn  y  boreu,  cafwyd  fod  y  Dutch  eto  wedi  encilio  i'w  gwlad. 
Yn  mhen  tua  mis  (Tachwedd,  1652),  ymddangosodd  Van  Tromp 
gyda  thriugain  a  deg  o  longau,  a  beiddiodd  Blake  ei  wrthsefyll 
gyda  haner  ei  nerth.     Wedi  i  Blake  ymladd  brwydr,  a  cholli  pump 

0  longau,  enciliodd  y  noswaith  hono  tua'r  lan  i  gael  ychwaneg  o 
nerth.  Yn  y  cyfamser  hwyliai  Tromp  yn  ol  a  blaen  ar  hyd  y 
channel  gydag  ysgubell  ar  ben  yr  hwylbren,  i  arwyddo  yr  ysgubai  y 
Saeson  aìlan  o'r  môr.  Ond  yn  Chwefror,  1653,  aeth  y  llyngeswyr 
Blake,  Dean,  a  Monk,  i  gyfarfod  y  Dutch,  gyda  nerth  agos  cyfartal; 
ac  wedi  ymladd  tri  diwrnod,  enillodd  y  Saeson  fuddugoliaeth  hollol. 
Collodd  y  gelyn  dros  ddeugain  o  longau,  dwy  fil  o  wŷr  lladdedig,  a 
phymtheg  cant  o  garcharorion.  Yr  oedd  y  lladdedigion  Seisnig 
ryw  beth  yn  gyffelyb;  ond  pan  ddychwelasant  nid  oedd  ond  un  o'u 
llongau  yn  eisiau.  Hon  oedd  buddugoliaeth  ddiweddaf  y  Senedd 
Hir,  yr  hon  oedd  yn  awr,  wedi  bodolaeth  o  ddeuddeg  mlynedd,  ar 
gael  ei  thori  i  fyny,  a  hyny  trwy  oíferynoliaeth  ei  gweision  ei  hun. 

Y  pwnc  mawr  bellach  ydoedd,  pa  lwybr  i'w  gymeryd  i  gario 
llywodraeth  y  wlad  yn  mlaen.  Dywedir  fod  Cromwell,  oddiar 
fuddugoliaeth  Worcester,  wedi  coleddu  y  dymuniad  am  gael  ei 
goroni  yn  frenin.  Galwodd  gynghor  o  swyddogion  y  fyddin  a 
chyfreithwyr,  i  dŷ  y  llefarydd,  i  ymgynghori  yn  nghylch  materion 
y  llywodraeth.  Cafwyd  yno  fod  y  miiwyr  dros  Weriniaeth,  a'r 
cyfreithwyr  dros  benaduriaeth  gyfyngedig.  Dangosodd  Cromwell 
ei  hun  o  blaid  yr  olaf ;  ond  pan  soniwyd  am  ddealltwriaeth  ag  un  o 
blant  y  brenin  diweddar ,  cododd  Oliyer  wrthwynebiad .  Bu  cynadledd 
faith  ar  yr  un  achos  rhwng  Cromwell  a'r  cyfreithiwr  Whitelock 
hefyd.  Yn  ystod  yr  ymddyddan  gofynodd  Cromwell,  "Beth  pe 
cymerai  dyn  arno  fod  yn  frenin?"  Atebodd  Whitelock,  yr  ystyriai 
ef  felly  y  feddyginiaeth  yn  waeth  na'r  clefyd,  gan  ychwanegu  na 
fuasai  titl  brenin  yn  ddim  iddo  ef,  am  íbd  ei  holl  anrhydedd  a'i 
awdurdod  ganddo  yn  barod,  ac  os  dychwelid  at  y  ffurf  hono  o 
lywodraeth,  yr  aethai  yn  ymdrechfa  ofidus  rhwng  teuluoedd 
Cromwell  a  Stuart.  Yna  cynghorodd  Cromwell  i  gynyg  telerau  i 
Charles,  yr  hwn  oedd  yn  awr  wedi  ei  ddarostwng  mor  isel,  fel  y 
gallai  gael  ei  gydsyniad  i  unrhyw  amodau;  ac  y  gallai  fel  hyny 
wneyd  unrhyw  ddarpariadau  ar  ei  gyfer  ei  hun,  ei  gyfeillion,  a'r 
genedl.  Dywedodd  Cromwell  y  cawsent  ymddyddan  yn  mhellach 
ar  y  mater  dro  arall;  ond  magodd  dyeithrwch  mwy  rhyngddynt  ar 

01  hyn. 

Cynaliwyd  amryw  gynadleddau  i  ddadleu  y  mater  yn  ystod  y 
gauaf.      Yr  oedd  yr  achos  yn  bwysig  ac  anhawdd,  a  llawer  o 


Y   WERINIAETH.  383 

annghydwelediad  yn  ei  gylch.  Tybiai  Cromwell,  yn  gystal  ag 
eraill,  fod  ynwell  tori  y  senedd  i  fyny,  er  fod  hyny  yn  gam  pwysig, 
gan  mai  y  senedd  yn  awr  oedd  nnig  allu  lly wodraethol  y  wlad ;  ond 
yr  oedd  mwyafrif  y  senedd  am  barhau  yn  eu  hawdurdod,  a  hawlient, 
fel  arfer,  nad  oedd  gan  neb  awdurdod  arnynt  ond  hwy  eu  hunain. 
Ebrill  19eg,  1653,  galwodd  Cromwell  gynghor  eto  o  swyddogion  y 
fyddin  ac  amryw  aelodau  seneddol,  i'w  dŷ  yn  Whitehall,  i  gynyg  ar 
ryw  lwybr  i  roddi  pen  ar  y  senedd  bresenol,  a  dygiad  yn  mlaen 
lywodraeth  y  Weriniaeth.  Torodd  y  gynadledd  i  fyny  heb  ddyfod 
i  un  penderfyniad,  a  daethant  yn  nghycl  eilwaith  dranoeth.  Yr 
oedd  eu  nifer  yn  llai  y  dydd  hwn;  a  thra  yr  oedd  y  cynygiad 
hwn  ger  bron, — Fod  i  oddeutu  deugain  o  bersonau,  o  wŷr  seneddol 
a  swyddogion  y  fyddin,  i  gael  eu  penodi  gan  y  senedd  i  lywyddu 
achosion  y  Weriniaeth,  hyd  onid  ymgynullai  senedd  newydd,  a  bod 
yr  un  bresenol  i  gael  ei  thori  i  fyny  ar  unwaith — tra  yr  oedd  y 
cynygiad  hwn  ger  bron,  daeth  y  milwriad  Ingoldsby  â'r  newydd  fod 
y  Tŷ  yn  eistedd,  ac  ar  basio  mesur  dros  barhad  ei  eisteddiad. 
Cyffrodd  Cromwell  drwyddo,  a  dywedodd,  "Y  mae  hyn  yn  anonest 
— yn  groes  i  onestrwydd  cyffredin.  Rhaid  i  mi  fyned  i  lawr." 
Prysurodd  i  Westminster  gyda  nifer  o  íilwyr  yn  ei  ganlyn.  Aeth 
i  mewn  i'r  Tŷ,  gan  adael  y  milwyr  yn  y  cyntedd,  ac  eisteddodd  i 
wrando  y  siarad.  Dillad  brethyn  du  diaddurn  oedd  am  dano,  a 
hosanau  llwydion,  yn  ol  dull  cyffredin  y  Puritaniaid  o  wisgo.  Gwran- 
dawodd  yn  fud  ao  astud  am  tua  chwarter  awr ;  ond  pan  aeth  y 
llefarydd  i  osod  yr  achos  i  bleidlais,  sibrydodd  Cromwell  wrth  y 
lieutenant  Harrison,  "Dyma  yr  adeg;  rhaid  i  mi  ei  wneyd." 

Cododd  ar  ei  draed,  tynodd  ei  het,  a  chyfarchodd  y  Tŷ  ar  y  mater 
oedd  o'i  flaen.  Ond  yn  y  man  poethodd  ei  ysbryd,  a  llefarodd  ym- 
adroddion  celyd  yn  erbyn  yr  aelodau;  cyhuddodd  hwy  o  annghyf- 
iawnder,  gormes,  a  llygredigaeth ;  o  geisio  dwyn  y  Presbyteriaid 
eilwaith  i  awdurdod,  a  dinystrio  y  Weriniaeth ;  ac  o  geisio  eu 
manteision  eu  hunain  yn  lle  eiddo  y  wladwriaeth.  Protestiodd  Syr 
Peter  Wentworth  yn  erbyn  y  fath  ymadroddion,  yn  enwedig  oddi- 
wrth  un  oedd  yn  ddyledus  i'r  gymanfa  hono  am  bob  enwogrwydd. 
Cyffrodd  hyn  ef  yn  fwy  fyth,  rhuthrodd  yn  mlaen  at  y  bwrdd  i  ganol 
y  tý,  a  gollyngodd  gawocl  drymach  nag  oll  o  achwyniadau  a  bygyth- 
ion  ar  eu  penau.  Cerddodd  yn  ol  a  blaen  am  dro  dan  gynhyríiadau 
dwfn,  yna  dyrchafodd  ei  lais,  a  clywedodd,  "Nid  ydych  yn  senedd ! 
nid  ydych  yn  senedd !  Mae  yr  Arglwydcl  wedi  dewis  eraill  yn  eich 
lle."  Yna,  gan  guro  ei  droed  ar  y  llawr,  dywedodd,  "Dygwch  hwy 
i  mewn,  dygwch  hwy  i  mewn."  Agorwyd  y  drws,  a  daeth  tuag 
ugain  o'r  milwyr  i  mewn.  "  Y  mae  hyn  yn  anonest,"  ebe  Syr 
Henry  Yane;  "îe,  yn  groes  i  foesoldeb  a  gonestrwydd  cyffredin." 
Atebiad  Cromwell  ydoedd,   "  Syr  Harry  Vane  !    Syr  Harry  Vane ! 


384  T   WEHINIAETH. 

gwareded  Duwfì  rhag  Syr  Harry  Vane;"  er  fod  Vane  y  doethaf  a9r 
mwyaf  yn  mysg  y  gynulleidfa  hono.  Nododd  amryw  eraill  â'i 
lygad,  er  nad  oedd  yn  eu  henwi,  a  dywedai  eu  bod  yn  feddwon,  yn 
odinebwyr,  ac  yn  buteinwyr  llygredig,  ac  [îeììy  yn  annghymwys  i'r 
fath  gyfrifoldeb.  "  Ymaith  â  chwi !"  meddai,  "a  rhoddwch  eich  ìle 
i'ch  gwell."  Gwrthododd  Lenthall  adael  ei  gadair  hyd  nes  i  Har- 
rison  ymaíiyd  yn  ei  law.  "  Beth  a  wnawn  i'r  tegan  hwn  ?"  gofynai 
Cromwell  am  y  mace,  a  gorchymynodd  i'r  milwyr  ei  ddwyn  ymaith. 
Felly  cliriwyd  yr  holl  dŷ.  Wrth  edrych  ar  yr  aelodau  yn  myned 
allan  o  un  i  un,  dywedodd  Cromwell,  "Chwi  a'm  gyrodd  i  wneyd 
hyn.  Yr  wyf  wedi  bod  yn  ceisio  gan  Dduw,  ddydd  a  nos,  i'm  lladd 
yn  hytrach  na  fy  rhoddi  i  wneyd  y  gorchwyl  hwn."  Wedi  i'r  holl 
aelodau — oddeutu  pedwar  ugain — íÿned  allan,  clodd  Cromwell  y 
drws,  rhoddodd  yr  allwedd  yn  ei  boced,  a  dychwelodd  i  Whitehall. 
Dywedodd  wrth  y  cynghor,  y  rhai  oeddent  eto  heb  ymadael,  "Nid 
oeddwn  yn  meddwí  gwneyd  hyn  pan  aethum  i'r  Tŷ;  ond  pan 
deimlais  Ysbryd  Duw  mor  nerthol  arnaf,  nid  ymgynghorais  yn  hẁy 
â  chig  a  gwaed." 

Prydnawn  yr  un  diwrnod  aeth  Cromwell  gyda  Harrison  a  Lam- 
bert  i  Derby  ITouse,  a  chyfarchodd  y  cynghor  a  eisteddai  yno, — 
"  Foneddigion,  os  ydych  yma  fel  personau  annghyhoedd,  nid  aflon- 
yddir  arnoch;  ond  os  feì  cynghor  llywodraeth,  nid  hwn  yw  eich 
ìle ;  a  chan  y  gwyddoch  yr  hyn  a  gymerodd  le  yn  y  Tŷ  y  boreu 
hwn,  bydded  hysbys  i  chwi  fod  y  senedd  wedi  ei  thori  i  fyny." 
Atebodd  Bradshaw,  y  cadeirydd,  ef:  "Syr,  clywsom  yr  hyn  a 
wnaethoch  chwi  yn  y  Tŷ  y  boreu  hwn,  a  chaiíf  holl  Loegr  ei  gly wed 
cyn  pen  ychydig  oriau.  Ond  yr  ydych  yn  camsynied,  syr,  wrth 
feddwl  fod  y  senedd  wedi  ei  thori  i  fyny;  oblegyd  nid  oes  un  gallu 
dan  y  nefoedd  all  wneyd  hyny  ond  hi  ei  hunan ;  am  hyny  bydded 
hyn  yn  hysbys  i  chwithau."  Ond  er  hyn,  ymadawsant  oll,  pan 
welsant  nad  oedd  gwiw  gwrthwynebu.  Dyma  y  modd  y  terfynodd 
y  Senedd  Hir,  wedi  deuddeg  mlynedd  o  fodolaeth  a  gweithrediadau 
bythgofiadwy.  Yr  oedd  Lloegr  yn  awr  heb  orsedd,  penadur,  na 
senedd ;  ac  nis  gallasai  neb  ddy wedyd  pa  ag wedd  welid  nesaf  ar  y 
llywodraeth. 

Prysurodd  Cromwell  i  gyhoeddi  rhesymau  i'r  wlad  am  dori  y 
senedd  i  fyny,  a  derbyniodd  amryw  gyfarchiadau  yn  cymeradwyo  y 
symudiad.  Ffurfiwyd  cynghor  llywodraeth,  yn  cael  ei  wueyd  i 
fyny  o  wyth  swyddog  milwrol,  pedwar  eraill,  yn  nghyda  Cromwell. 
Ac  er  fod  llawer  o  ormes  ac  annhrefn  yn  ngweinyddiad  yr  awdur- 
dod,  ymostyngodd  y  fyddin  a'r  llynges,  a'r  wlad  yn  gyffredin,  yn 
dawel  dani,  a  dygid  trafodaeth  y  llysoedd  gwladol  yn  mlaen  fel 
arfer.  Yr  oedd  Cromwell  yn  adnabod  ei  gydwladwyr  yn  rhy  dda  i 
feddwl  y  buasent  yn  dawel  yn  hir  heb  ryw  fath  o  senedd;  a  gwelai 


Y   WERINIAETH.  385 

ar  yr  un  pryd  berygl  etholiad  cyfFredinol.  Ac  y  mae  yn  rliaid  caclw 
mewn  cof  nodwedd  grefyddol  y  fyddin,  er  canfocl  priodoldeb  y  llwybr 
a  gymerodd.  Yn  Mehefìn,  1653,  anfonodd  Cromwell  at  weiniclog- 
ion  yr  eglwysi  Cynulleidfaol,  i  fỳnu  teimlad  yr  eglwysi  yn  newisiad 
personau  "ffyddlon,  yn  ofni  Duw  ac  yn  casâu  cybydd-docl,"  i  gyn- 
nrychioli  y  wlad  yn  y  senedd,  ac  anfon  eu  henwau  i'r  cynghor. 
O'r  enwau  hyn  detholwyd  a  gwysiwyd  gan  Cromwell  139  dros 
Loegr,  6  dros  Gymru,  5  dros  Ysgotland,  a  6  dros  Iwerddon.  Ar  y 
4ydd  o  Orphenaf,  ymgyfarfu  tua  chwech  ugain  o  honynt  yn  Llun- 
dain.  Dyma  y  gymanfa  a  alwyd  yn  "Senedd  Fach,"  ac  mewn. 
gwawd  yn  Barliament  Barebone*  "Os  nad  oeddent  y  gymanfa 
hynotaf,  yr  oeddent  y  gymanfa  i'r  pwrpas  hynotaf  a  ymgyfaríýddodd 
yn  yr  oesoedd  diweddar.  Eu  gwaith  oedcl  dwyn  y  grefydd  Grist- 
ionogol  i  ymarferiad  gwirioneddol  yn  helyntion  cymdeithasol  y 
genedl — cynygiad  o'r  mwyaf  ardderchog  ac  angenrheidiol,  yr  hwn 
na  ddylesid  ei  adael  heibio  cyhyd  yn  y  deyrnas  hon."f  Cyfarchwyd 
hwynt  mewn  araeth  ddifrifol  a  duwiolfrydig  gan  Cromwell ;  dangos- 
odd  iddynt  eu  gwaith,  a  phwysigrwydd  yr  ymddiried  a  drosglwycìdid 
iddynt;  fod  prif  awdurdod  y  deyrnas  yn  eu  dwylaw  hwy;  a 
rhoddodd  ef,  a'r  swyddogion  dano,  eu  henwau  wrth  ysgrif  yn 
cydnabod  eu  hunain  fel  gweision  iddynt.  "Yr  wyf  yn  atolygu 
arnoch,"  ebai,  wrth  orphen  ei  araeth,  "gofelwcham  yr  holl  braidd; 
ac  os  bydd  y  Cristion  tlotaf,  a  mwyaf  camsyniol  yn  ewyllysio  by w 
yn  heddychlon  danoch,  amddiffynwch  ef."  Yr  oedd  y  senedd  hon 
i  barhau  mewn  awdurdod  am  bymtheg  mis;  y  pryd  hwnw  yr 
oeddynt  i  roddi  eu  lle  i  fyny,  ac  enwi  eraill  i  fod  yn  olynwyr  iddynt ; 
a'r  rhai  hyny  eilwaith  i  wneyd  yn  gyffelyb. 

Dechreuodd  y  senedd  hon  ei  heisteddiad  trwy  ddiwrnod  o  gyf- 
archiadau  crefycldol,  ymbiliau,  a  gweddiau,  gan  yr  aelodau.  Dymun- 
asant  ar  Cromwell  i  eistedd  yn  eu  mysg,  ac  ymaflasant  yn  eu 
gorchwylion  mewn  ysbryd  annibynol  a  brwd.  Penderfynasant  buro 
y  wladwriaeth  trwy  ddiwygiad  cyffredinol.  Yn  mysg  y  prif  bethau 
yr  oedd  diwygiad  llywodraeth  yr  eglwys,  a  gweinyddiad  y  gyfraith. 
Penderfynwyd  fod  hawl  cyflwyniad  (presentation)  i  gael  ei  alw  yn 
ol,  a  bodplwyfl  i  ddewis  eu  gweinidogion  euhunain.  Conclemniwyd 
y  degwm  heíyd ;  a  phenderfynwyd  cael  casgliad  newydd  o  gyfreith- 
iau,  a  dyddimu  y  canghell-lys  (chanceri/).  Ond  cyn  pen  ychydig 
fìsoedd  yr  oedd  eu  gweithrediadau  wedi  cyffroi  dau  gorph  pwysig  o 
bobl — y  clerigwyr  a'r  cyfreithwyr — yn  eu  herbyn.  A  phan  aethant 
i  leihau  y  fyddin,  daeth  gwrthwynebrwydd  o'r  parth  hwnw  eilwaith, 
fel  yr  aeth  eu  llwybr  yn  rhy  rwystredig  i  fyned  yn  mlaen.  Cyhuddid 

*Cafodd  yr  enw  hwn  oddiwrth  werthwr  lledr  o  Lundain,   o'r  enw  Barebone, 
aelod  o'r  senedd  hon,  a'r  hwn  oblegyd  ei  sel  grefyddol  a  elwid  Praise-God  Barebone. 
f  Carlyle's  Cromwell. 
5  z 


386  Y   WEETlSriAETH. 

hwy  o  geisio  dadymehwelyd  yr  holl  gyfansoddiad.  "Nis  gallent 
lai  na  methu,"  meddai  Carlyle,  "oblegyd  yr  oedd  yr  holl  fyd,  a'r 
hyn  a  alwn  ni  yn  ddiafol  a'i  angylion,  yn  eu  herbyn."  Cyhuddir 
Cromwell  gan  ei  elynion  o  fod  y  tu  cefn  i'r  llen  yn  cyífroi  yr  ysbryd 
anfoddog  yn  erbyn  y  senedd.  Yn  Rhagfyr  cododd  y  milwriad 
Sydenham  i  gyfarch  y  Tŷ ;  achwynodd  ar  y  mesurau  oeddent  wedi 
eu  pasio;  dywedodd  nad  allai  ef  eistedd  yn  hŵy  yn  y  fath  gymanfa, 
a  chynygiodd  eu  bod  i  fyned  yn  un  corph,  a  throsglwyddo  eu 
hawdurdod  i'r  arglwydd-gadfridog.  Eiliwyd  a  gwrthwynebwyd  y 
cynygiad.  Beth  bynag,  gadawodd  Rous,  y  llefarydd,  y  gadair,  a 
chanlynwyd  ef  allan  gan  oddeutu  haner  cant  o'r  aelodau.  Arosodd 
ry w  bymtheg  ar  ugain  ar  ol ;  a  thra  yr  oeddynt  yn  ymgynghori  pa 
lwybr  i'w  gymeryd,  daeth  y  milwriad  GofTe  à  milwyr  gydag  eí'  i 
mewn;  cliriodd  y  Tŷ,  a  chlowyd  y  drysau.  Fel  hyn  y  terfynodd  y 
Senedd  Fach,  ar  ol  tua  phum  mis  o  fodolaeth. 

Pedwar  diwrnod  ar  ol  toriad  i  fyny  y  senedd  hon,  gwnaed  01iver 
Cromwell,  trwy  seremoni  rwysgfawr  yn  neuadd  Westminster,  yn 
Arglwydd  Amddiffynydd  Gweriniaeth  Lloegr,  Ysgotland,  ac 
Iwerddon.  Darllenwyd  ysgrif,  yr  hon  a  elwid  Gweithrod  y 
Llywodraeth,  ger  ei  fron,  a  thyngodd  yntau  ffyddlondeb  iddi. 
Cynwysai  y  weithred  hon  fod  y  prif  awdurdod  i  orwedd  yn  yr 
arglwydd  amddiffynydd  a'r  senedd;  yr  amddiffynydd  i  gael  ei 
gynorthwyo  gan  gynghor,  heb  fod  dan  dri  ar  ddeg,  na  thros  un  ar 
ugain  o  nifer,  y  rhai  oeddynt  i  barhau  yn  eu  swydd  dros  ystod  eu 
by wyd,  os  ymddygent  yn  briodol.  Yr  oedd  swydcíogaethau  breninol 
i  gael  eu  cyflawni  gan  Cromwell,  gyda  chydsyniad  y  cynghor  a'r 
senedd ;  senedd  i  gael  ei  galw  bob  trydedd  flwyddyn,  yn  cynwys 
pedwar  cant  o  aelodau  dros  Loegr  a  Chymru,  deg  ar  ugain  dros 
Ysgotland,  a  deg  ar  ugain  dros  Iwerddon;  ac  nid  oedd  i'w  gohirio 
na'i  thori  i  fyny  heb  ei  chaniatad  ei  hunan  dan  bum  mis  o  amser. 
Yr  oedd  yn  ofynol  i  etholwr  fod  yn  werth  dau  gant  o  bunau ;  ac  nid 
oedd  neb  fu  dan  arfau  yn  erbyn  y  senedd  oddiar  1641  i  ethol  na 
chael  ei  ethol  am  y  tair  senedd  ddylynol;  nid  oedd  Pabyddion  na 
chefnogwyr  y  gwrthryfel  Gwyddelig  i  gael  y  rhagorfraint  o  gwbl. 
Yr  oedd  darpariaeth  mwy  boddhaol  na'r  degwm  i  gael  ei  gwneyd 
ar  gyfer  dysgawdwyr  crefydd,  a  phawb  oedd  yn  proffesu  ffydd  yn 
Nuw  trwy  lesu  Grist  i  gael  eu  hamddiffyn.  CyfTwynwyd  cleddyf  yn 
ei  waun  i  Cromwell  gan  Lambert,  a  rhoddodd  yntau  ei  gleddyf  ei 
hun  i  fyny,  er  dangos  nad  oedd  i  lywodraethu  trwy  awdurdod 
filwrol,  ond  trwy  awdurdod  a  dderbyniodd  gan  y  cyfansoddiad. 

Yr  oedd  Cromwell  yn  awr  wedi  cyrhaedd  y  pinacl,  ac  yr  oedd  ei 
sefydliad  wrth  y  llyw  y  peth  mwyaf  dymunol  a  llesiol  allasai  y 
wladwriaeth  gael  yn  ei  chyflwr  presenol.  Cafoddmeddyliau  y  bobl 
yn   awr  hamdden  i  ymsefydlu;    a  chynyrchodd   ei  amddiffyniad 


Y    WERIISTAETH.  387 

agwedd  newydd  ar  bethau  yn  y  wlad.  Dychwelodd  heddwch  i  bob 
aelwyd,  a  rhoddodd  terfysg  a  thywallt  gwaed  eu  lle  i  drefn,  a  llais 
llawenydd.  Prysurodd  holl  lysoedd  Ewrop  i  gydnabod  lly wodraeth- 
wr  newydd  Lloegr;  ac  yr  oedd  cenadwyr  Ffrainc,  Spain,  Holland> 
Portugal,  a  Denmark,  yn  awyddus  i  dalu  gwarogaeth  iddo. 

Yr  oedd  y  rhyfel  morwrol  â'r  Dutch  wedi  ei  ddwyn  yn  mlaen  yn 
llwyddianus  yn  ystod  y  cyfnewidiadau  a  nodwyd.  Mewn  un  frwydr, 
pan  oedd  cant  o  longau  yn  ymiadd  o  bob  tu,  gwasgarwyd  y  Dutch, 
cymerw^yd  un  ar  ugain  o'u  llongau,  pan  na  chollodd  y  Saeson  ond 
un ;  ond  syrthiodd  y  llyngesydd  Dean  yn  yr  ymgyrch.  Cyn  diwedd 
yr  un  haf,  tra  yr  oedd  amodau  heddwch  dan  ystyriaeth  y  ddwy  wìad, 
ymladdwyd  brwydr  waedlyd  arall  ar  draeth  Holland,  pryd  y 
saethwyd  Van  Tromp  trwy  ei  galon;  ac  wedi  colli  eu  blaenor, 
digalonodd  ei  wýr,  ac  enciliasant.  Enillodd  y  llyngeswyr  Seisnig, 
Blake  a  Monk,  enwogrwydd  difesur  yn  y  rhyfeloedd  hyn. 

Yn  mis  Mai,  cafwyd  allan  ddyfais  o  eiddo  y  royalists  i  lofruddio 
Cromwell  ar  ei  ffordd  i  Hampton  Court,  a  thybid  nad  oedd  Charles  II. 
yn  anwybodus  o'r  symudiad.  Cymerwyd  amryw  i  fyny,  ac  yn  eu  mysg 
rhai  pendefîgion ;  rhyddhawyd  y  rhan  fwyaf,  ond  dienyddiwyd  rhai. 

Yn  Medi,  1654,  cyfarfu  Cromwell  mewn  rhwysg  breninol  â'i 
senedd  newydd.  Wedi  gwrando  pregeth,  cyfarchodd  hwynt  ag 
araeth  deirawr  o  hyd  ar  sefyllfa  y  deyrnas,  yn  y  Painted  Chamber. 
Wrth  son  am  y  diwygiad  oedd  wedi  ei  ddwyn  oddiamgylch,  dywedai 
mai  eu  gorchwyl  hwy  oedd  gosod  y  pen  congl  faen  ar  y  gwaith,  a 
chwbleiddio  hapusrwydd  y  genedl.  Yna  gollyngodd  hwy  i'w  tŷ 
eu  hunain  i  ddewis  llefarydd.  Syrthiodd  y  coelbren  heb  raniad  ar 
hen  lefarydd  y  Senedd  Hir,  Lenthall.  Yr  oedd  yn  y  Tŷ  eto  bleidiau 
amry w  a  nerthol,  a  chafwyd  yn  fuan  nad  oedd  cefnogwyr  Cromwell 
ond  y  lleiafrif.  Cymerodd  y  senedd  amryw  o  bynciau  y  weithred, 
yn  rhinwedd  yr  hon  yr  ydoedd  yn  awr  yn  eistedd,  dan  ystyriaeth, 
a  daeth  awdurdod  yr  amddiífynwr  yn  destun  dadl.  Pan  welodd 
Cromwell  hyn,  penderfynodd  ymyryd.  Ar  yr  un  boreu,  cafodd  yr 
aelodau  y  tŷ  wedi  ei  gloi  yn  eu  herbyn,  a'r  cyntedd  yn  llawn  o 
filwyr,  a  hysbysid  y  cyfarfyddai  ei  uchelder  â  hwy  yn  y  Painted 
Chamber.  Dywedodd  Cromwell  wrthynt  yno  fod  pedwar  o  bethau 
sylfaenol  yn  y  weithred  oedd  wedi  eu  galw  yn  nghyd,  y  rhai  nad  oedd 
ganddynt  hawl  i  ymyryd  â  hwy,  sef,  fod  gallu  uchaf  y  llywodraeth 
i  fod  mewn  person  unigol  a  senedd — seneddau  i  fod  yn  olynol,  ac 
nid  yn  barhaol — nad  oedd  yr  amddiffynydd  na'r  senedd  i  gael 
llywodraeth  hollol  ar  y  fyddin — a  rhyddid  cydwybod.  Dywedodd 
nad  oedd  ganddynt  hawl  i  gyffwrdd  â'r  pethau  hyn,  ond  y  gallent 
ddiwygio  pethau  eraill  llai  pwysig  oedd  ynddi.  Pan  ddychwel- 
asant  i'r  tŷ,  yr  oedd  swyddog  wrth  y  drws  yn  gofyn  eu  henwau  wrth 
ysgrif  yn  rhwymo  dystawrwydd  ar  y  materion  uchod.  Gwrthododd 
tua'r  bedwaredd  ran  gymeryd  eu  heisteddleoedd  ar  y  telerau  hyn. 


388  Y   WERITTIAETH. 

Aeth  y  senedd  yn  mlaen  eto  i  ddadleu  a  phasio  mesurau  ar  rai  o 
bynciau  y  weithred,  a  chafwyd  amryw  brofion  o  anoddefgarwch  y 
blaid  Bresbyteraidd,  yr  hon  oedd  yn  awr  yn  gwneyd  i  fyny  fwyafrif 
y  Tŷ,  ac  y  buasai  eu  goruchafiaeth  hwy  ar  Cromwellyn  ddinystr  ar 
ryddid  crefyddol  y  wlad.  Nid  oedd  y  senedd  ar  ol  eistedd  pum 
mis — y  tymhor  byraf  a  nodid  yn  y  weithred  i'r  senedd  eistedd — 
wedi  gwneyd  dim  o  bwys.  Yr  oedd  hefyd  wedi  taflu  dirmyg  ar  yr 
amddiffynwr  trwy  beidio  anfon  un  mesur  ato  i  ofyn  ei  gydsyniad, 
na  chenadwri  o  fath  yn  y  byd,  nac  wedi  pleidleisio  ceiniog  iddo  at 
draul  y  llywodraeth.  Mor  gynted  ag  y  daeth  y  pum  mis  i  fyny 
(Ionawr  22,  1666),  galwodd  Cromwell  y  senedd  ger  ei  fron,  a 
dy  wedodd  wrthynt  yn  eglur  nad  oeddent  wedi  gwneyd  dim,  oddigerth 
cynhyrfu  y  cavaliers  i  gynllunio  bradwriaethau,  a  chodi  terfysgoedd 
yn  erbyn  Ilywodraeth  a  chrefydd  y  wlad.  Yr  oedd  ef  wedi  gadael 
llonydd  perífaith  iddynt  heb  eu  blino  â  chwestiwn  na  ehenadwri, 
ac  ni  wyddai  beth  oeddent  hwy  wedi  bod  wrtho.  "Nis  gwyddwn," 
meddai,  "pa  un  ai  byw  ai  marw  oeddech;  ni  chlywais  oddiwrthych 
gymaint  ag  unwaith  yn  ystod  yr  holl  amser ;  ac  yr  ydych  oll  yn 
gwybod  hyny."  Wrth  derfynu,  dywedodd,  "Tybiwyf  mai  fy 
nyledswydd  yw  eieh  hysbysu,  nad  yw  o  un  fantais  i'r  wlad  i  chwi  i 
aros  yma  yn  hẁy;  am  hyny  yr  wyf  yn  cyhoeddi  fy  mod  yn  tori  y 
senedd  i  fyny." 

Yn  fuan  wedi  tori  y  senedd  i  fyny,  cafodd  Cromwell  allan  fod 
bradwriaethau  peryglus  ar  droed  gan  Weriniaethwyr  yn  gystal  a 
phlaid  y  brenin,  a  chynlluniau  yn  barod  i  godi  y  wlad  yn  erbyn  yr 
amddiffynwr,  ac  i  sefydlu  Charles  Stuart  ar  yr  orsedd ;  ond  llethwyd 
hwy  agos  yn  mhob  man  cyn  iddynt  gael  eu  gosod  mewn  gweith- 
rediad,  a  rhoddwyd  cospedigaeth  y  gyfraith  ar  amryw  o'r  royalists. 
Yr  oedd  yr  amddiffynwr  bellach  wedi  treio  amryw  ffyrdd  i  gyflawni 
yr  hyn  oedd  ar  ei  galon  tuag  at  ddyrchafiad  ei  wlad;  ceisiodd  trwy 
gymanfa  o  foneddigion  wedi  eu  henwi  ganddo  ef  ei  hun,  ac  wedi 
hyny  trwy  senedd  wedi  ei  hethol  gan  y  wlad ;  ond  aeth  y  naill  aJr 
llall  yn  fethiant.  Ac  wrth  weled  eraill  naill  ai  yn  anewyllysgar,  neu  yn 
anabl  i'r  gorchwyl,  ymaflodd  ynddo  ei  hun,  a  rhoddodd  yr  un  egni  i 
adeiladu  yn  awr  ag  a  roddodd  i  dynu  i  lawr  o'r  blaen.  Dangosodd 
gryn  bleidgarwch  am  dro  i  blaid  y  brenin,  gan  feddwl  wrth  hyny 
orchfygu  eu  gwrthwynebrwydd;  ond  ni  wnaeth  ond  noddi  drwg. 
Ar  un  adeg  bu  yr  holl  wlad,  o  ucheldiroedd  Ysgotland  hyd  fryniau 
Cornwall,  yn  llawn  bradwriaethau  yn  ei  erbyn.  Hyn  barodd  iddo 
ranu  Lloegr  a  Chymru  yn  un  ar  ddeg  o  ddosbarthiadau,  a  rhoddi 
pob  dosbarth  dan  lywodraeth  major-general,  yr  hyn  fu  yn  foddion 
effeithiol  i  ddarostwng  y  terfysgoedd,  a  chadarnhau  awdurdod  yr 
amddiffynwr. 

Trodd  Cromwell  ei  lygad  yn  awr  at  ei  gysylltiadau  tramor.    Yr 


Y   WERIFIÀETH.  389 

oedd  Spain  a  Ffrainc  mewn  gelyniaeth  â'u  gilydd,  ac  yn  cystadlu 
am  gyfeillgarwch  a  chefhogaeth  Cromwell.  Yn  ymwybodol  o'i  allu 
eeisiodd  yr  amddiffynwr  gan  Spain  ganiatau  na  fyddai  yr  un  Sais 
byth  yn  ddarostyngedig  i'r  chwil-lys,  a  bod  India  y  Gorllewin  a 
Deheubarth  America  i  gael  eu  taflu  yn  agored  i'w  faner,  gyda 
masnach  rydd  i'r  holl  ddeiliaid  Seisnig.  Atebodd  y  cenadwr 
Ysbaenaidd  fod  hyn  yr  un  peth  a  gofyn  dau  lygad  ei  frenin.  Ar 
hyn  anfonodd  Cromwell  lynges  allan  dan  y  llyngesydd  Penn,  gyda 
byddin  dirol  dan  y  cadfridog  Yenables,  y  rhai  a  gymerasant  ynys 
bwysig  Jamaica,  ar  ol  gwneyd  cynygiad  ehwithig  ac  aflwyddianus 
ar  Hispaniola.  Yn  y  cyfamser  aeth  liynges  arall,  dan  Blake,  i  Fôr 
y  Canoldir  i  geisio  iawn  gan  y  taleithiau  cylchynol  am  y  golled  a 
barwyd  i  fasnach  Seisnig  yn  y  môr  hwnw. 

Dyrchafodd  Cromwell  ei  enw  yn  awr  hefyd  trwy  ei  ymyriad  o 
blaid  rhyddid  crefyddol  y  Waldensiaid,  y  rhai  a  oddefent  erledigaeth 
dost  yn  mharthau  uchaf  Piedmont,  dan  lywodraeth  Duc  Sayoy. 
Cafodd  gynorthwy  mawr  yn  hyn  gan  ysgrifell  alluog  Milton. 
Gorfodwyd  y  duc  Pabaidd  i  adael  i'w  ddeiliaid  Protestanaidd  arfer 
addoliad  crefyddol  eu  tadau,  ac  anfonodd  Cromwell  swm  o  arian  i'w 
cynorthwyo,  yn  ychwanegol  at  yr  hyn  a  gasglwyd  iddynt  gan  yr 
eglwysi.  Gwnaeth  yr  Amddiffynwr  gytundeb  heddwch  â  Ffrainc, 
a  chyhoeddwyd  rhyfel  â  Spain.  Blake  oecld  gwron  y  rhyfel  morawl 
hwn  eto,  a  buan  y  dygodd  ef  a'i  gadbeniaid  longau  llwy thog  o  ysbail 
i  borthladdoedd  Lloegr.  "Yn  mysg  dygwyddiadau  y  flwycldyn 
hon  (1656),  y  mae  dychweliad  yr  Iuddewon  i  Loegr,  lle  na  fuont 
yn  sefydlog  oddiar  amser  Edward  I.  Daeth  Manasseh  Ben  Israel, 
rabbi  enwog,  drosodd  i  Loegr  i  gytuno  â  Cromweil  yn  yr  achos;  ac 
er  i  ragfarn  y  pwyllgor  a  benodwyd  i  ystyried  y  mater  atal  Cromwell 
i  fyned  mor  bell  ag  y  dymunasai,  caniataodd  idd}mt  ddyfod  drosodd, 
adeiladu  synagog,  a  phwrcasu  tir  claddu."^ 

Prif  ddygwyddiad  y  flwyddyn  1657,  oedd  cynygiad  coron  Lloegr 
i  Cromwell  gan  y  senedd.  Ymgyfarfu  y  senedd  yn  nechreu  y 
flwyddyn;  ac,  yn  mysg  pethau  eraill,  yr  oedd  gormes  y  major- 
generals,  bradwriaeth  diweddar  Syndercomb  i  lofruddio  Cromwell, 
ac  achos  y  rhyfel  â  Spain,  yn  galw  am  eu  hystyriaeth.  Gwelai  yr 
amddiffynwr  fod  angen  gwneyd  rhyw  gyfnewidiadau  eto  yn 
ngweinydcliad  y  llywodraeth ;  a  dywecl  llawer  fod  ei  fryd  ar  gael  ei 
goroni  yn  frenin,  er  fod  holl  awdurdod  brenin  gandcìo  yn  barod. 
Beth  bynag,  yr  oedd  hyny  yn  gystal  ag  adferiad  y  Tŷ  uehaí^  yn 
mryd  llawer  o'i  gyfeillion;  ac  ar  y  23ain  o  Chwefror,  cododd 
Alderman  Pack  yn  ei  le  yn  y  senedd  i  ddarllen  ysgrif  yn  cwvn^  — 
erbyn  ffarf  bresenol  y  llywodraeth,  ac  yn  galw  ar  Cromwell  i 
arno  ei  hun  ditl  brenin,  gan  y  buasai  hyny  yn  llawer  mwy 

*Keightley, 


390  Y   WEHINIAEÍH 

a  manteisiol  i  gyflwr  y  wlad.  Gwrthwynebwyd  ef  yn  gyndyn  gan 
aelodau  milwrol,  cododd  cythrwfl,  a  lìusgwyd  Pack  o'i  sedd  gerllaw 
y  llefarydd,  at  far  y  Tŷ.  Er  hyny  cafwyd  pleidlais  y  Tŷ  dros 
gymeryd  y  mater  dan  ystyriaeth.  Wedi  mis  o  ddadleu,  Mawrth 
1657,  penderfynwyd,  trwy  fwyafrif  o  123  yn  erbyn  62,  cynyg 
anrhydedd  a  thitl  brenin  i  Cromwell.  Gwrthododd  Cromwell 
atebiad  i'r  senedd  heb  gael  ychwaneg  o  amser  i  ystyried  y  peth. 
Yn  y  cyfamser  cadwyd  cynghorau,  a  thynwyd  allan  luaws  o 
ddeisebau,  dros  ac  yn  erbyn.  Yr  oedd  swyddogion  y  fyddin  a'r 
gwerinwyr  mwTyaf  selog  yn  hoilol  groes  i  hyny ;  tra  yr  oedd  mwyafrif 
mawr  y  senedd,  a  theimlad  mwyaf  cyffredin  y  lluaws,  yn  frwd  o'i 
blaid;  ac  yr  oedd  rhesymau  yr  olaf  yn  lluosog  anerthol.  Yn  mysg 
gwrthwynebwyr  y  mesur,  yr  oedd  Desborough,  brawd  yn  nghyfraith 
Cromwell,  a  Fleetwood,  ei  fab  yn  nghyfraith,  y  rhai  a  ddywedent 
wrtho  y  rhoddent  eu  swyddi  i  fyny  ar  unwaith  os  cymerai  ef  ditl 
brenin.  Felly  yr  oedd  yn  dclyrys  iddo  o  bob  tu.  Os  credwm  eiriau 
Cromwell  ei  hun — ac  nid  oes  genym  y  rheswm  lleiaf  dros  beidio — 
yr  oedd  ef  yn  dueddol,  o  ran  ei  hun,  i  wrando  ar  gais  y  senedd,  a 
chymeryd  y  titl,  gan  y  credai  y  buasai  yn  fwy  manteisiol  i  lywodr- 
aethiad  priodol  y  wlad ;  ond  yn  hy trach  na  gwerthu  ei  hen  gyfeillion 
milwraidd  a  gwerinol,  y  rhai  yr  oedd  ganddo  y  meddwl  uchaf  am  eu 
gonestrwydd  a'u  duwioldeb,  penderfynodd  ddal  yn  gyndyn  a  diysgog 
i  wrthod.  Yn  ei  atebiad  i'r  senedd  dywedai,  "Yr  wyf  yn  ymddwyn 
yn  onest  a  flyddlon  tuag  atoch  wrth  ddyweyd  nad  wTyf  yn  meddwl 
y  bendithia  yr  Arglwydd  unrhy w  ymgymeriad — bydded  ef  frenin- 
iaeth  neu  ryw  beth  arall — a  roddo  achos  cyfiawn  i  flino  dynion  goreu 
a  duwiolaf  y  genedl.  Gwn  nad  yw  dynion  da  yn  gyffredin  yn  gallu 
llyncu  y  titl  hwn;  gan  hyny  yr  wyf  yn  atolwg  arnoch,  oddiar 
deimlad  o  ddyledswydd  a  chydwybod,  na  roddoch  ddim  caled  arnaf ; 
pethau  caled  iddynt  hwy  wyf  yn  feddwl,  nas  gallant  eu  llyncu." 

Felly,  ar  ol  yr  holl  ddadleu  a'r  ymresymu,  gorfuwyd  tynu  y 
gair  brenin  allan  o'r  ysgrif,  a  rhoddi  Arglwydd  Amddiffynydd  yn  ei 
le.  Rhoddwyd  awTdurdod  iddo  enwi  ei  olynydd,  a  galw  Tŷ  arall  . 
yn  nghyd,  aelodau  yr  hwn  oedd  i  gael  eu  dewis  gancldo  ef,  gyda 
chymeradwyaeth  Tŷ  y  Cyffredin.  Wedi  ei  gydnabod  fel  hyn  gan 
y  senedd,  urddwyd  ef  eto  gyda  rhwTysg  breninol  yn  Neuadd  West- 
minster.  Safai  ar  esgynlawr,  yn  y  pen  uchaf,  ac  aelodau  Tŷ  y 
Cyffredin  ger  ei  fron.  Gwisgwyd  ef  â  mantell  felfed  o  liw  porphor, 
yn  enw  y  senedd,  gan  y  llefarydd,  yn  cael  ei  gynorthwyo  gan 
Whitelock  ac  eraill.  Anrhegwyd  ef  â  Bibl  addurnedig,  gwisgwyd 
cleddyf  ar  ei  glun,  a  rhoddwyd  teyrnwialen  aur  yn  ei  law.  Ac 
wedi  gweinyddu  y  llw  iddo,  a  therfynu  y  ddefod  gyda  gweddi 
ddifrifol,  cyhoeddwycl  ef  â  sain  udgorn  yn  Amddiffynydd  Lloegr, 
Ysgotland,  ac   Iwerddon;    ac  atebid  yr  udgorn   gan  floedd  mwy 


Y   WEHINIAETH.  391 

nerthol  y  bobl, "  Duw  gad wo  yr  Arglwy dd  Amddiffy ny dd. ' '  Tyngodd 
y  rhan  fwyaf  lw  o  ffyddlondeb  iddo ;  ond  gwrthododd  Lambert, 
yr  hwn  a  ddiswyddwyd  o'r  herwydd. 

Parhaodd  Cromwell  i  ddwyn  yn  mlaen  yr  un  bywyd  tawel  a 
chymedrol,  a  chadwai  drefn  a  dysgyblaeth  fanwl  yn  ei  lys.  Nid 
oedd  swn  terfysg  nac  ofereddi'wglywed  un  amser  o  gylch  Hampton 
Court,  ei  hoff  drigfan.  Yr  oedd  ei  fywioliaeth  arferol  yn  dra 
chyffredin,  ond  rhoddai  wleddoedd  mynych  i'w  swyddogion  yn  ei 
dŷ.  Weithiau,  o  ddifyrwch,  galwai  ei  draed-fìlwyr  i  mewn  i'w 
ystafell,  ar  ganol  ciniaw,  a  chaent  ysglyfio  y  ewbl  fyddai  ar  y  bwrdd. 
Byddai  yn  hoff  iawn  o  gerddoriaeth,  ac  yn  cadw  cerddorion  da  yn 
ei  dŷ.  Yr  oedd  wrth  ei  fodd  pan  wedi  ei  gylchynu  gan  ddynion 
galluocaf  ei  oes  a'i  wlad,  megys  ei  ysgrifenydd  Milton,  Maryel, 
Waller,  Dryden,  ac  eraill.  "Yn  awr  dechreuodd  masnach  y  wlad 
flodeuo,  a  gwawriodd  dyddiau  hafaidd  dros  holl  Loegr." 

Yn  mis  Awst,  y  flwyddyn  hon  (1657),  er  mawr  alar  Cromwell, 
bu  farw  y  llyngesydd  enwog  Blake,  yr  hwn  a  wnaeth  gymaint  o 
wasanaeth  i'r  deyrnas  mewn  gwrthsefyll  a  chospi  yr  Ysbaeniaid. 
Dygwyd  ei  gorph  adref,  a  chladdwyd  ef  gyda  rhwysg  mawr  yn 
monachlog  Westminster.  Tua  diwedd  y  flwyddyn,  priododd  un  o 
ferched  Cromwell  ag  Arglwydd  Falconbridge,  ac  un  arall  ag  ŵyr  i 
Iarll  Warwick,  yr  hyn  a  barodd  flinder  nid  bychan  i'r  cavaliers. 

Ionawr,  1658,  ymgyfarfu  y  senedd,  yn  awr  yn  gynwysedig  & 
ddau  Dŷ,  er  mai  Gweriniaeth  ydoedd.  Yr  oedd  Cromwell  wedi 
gwysio  tua  thriugain  i  gyfansoddi  y  Tŷ  uchaf ;  ond  cafwyd  yn  fuan 
nad  oedd  y  cwbl  ond  ofer.  Ni  chytunai  aelodau  y  Tŷ  uchaf  â'u 
gilydd,  a  llai  fyth  y  cydymddygai  aelodau  y  Tý  isaf  â  hwynt. 
Ceisiodd  Cromwell  ei  oreu  i'w  hasio  â'u  gilydd,  a'u  perswadio  i 
fyned  yn  mlaen,  ond  ni  thyciai.  Ac  heblaw  hyny,  gwelwyd  fod  eu  cyn- 
dynrwyddhwyynachlysur  i  luaws  o  fradwriaethau  yn  erbyn  bywyd 
yr  amddiffynwr.  Wedi  anobeithio  am  ddaioni  oddiwrth  y  senedd, 
gwnaeth  Cromwell  ei  feddwl  i  fyny  i'w  gyru  adref.  Chwefror 
4ydd,  heb  gymeryd  amser  i  aros  i'w  gerbyd  ei  hun,  cymerodd 
gerbyd  ddygwyddai  sefyll  o  flaen  Whitehall,  a  gyrodd  tua'r 
senedd-dŷ,  gyda  chwech  o'i  warchodwyr  i'w  ganlyn.  Gwysiodd  y 
Cyffredin  ger  ei  fron,  ac  achwynodd  wrthynt  eu  bod  yn  ei  ddisodli 
ef  yn  lle  ei  gynorthwyo,  a'u  bod  yn  cyffroi  ei  elynion  i  gynllunio 
bradwriaethau  yn  ei  erbyn  o  bob  cyfeiriad.  uGan  hyny,"  ebai, 
"  yr  wyf  yn  tori  y  senedd  hon  i  fyny,  a  bydded  Duw  yn  farnwr 
rhyngof  fi  a  chwi."  Felly  y  terfynodd  senedd  olaf  Cromwell,  ar  ol 
eisteddiad  o  bedwar  diwrnod  ar  ddeg. 

Tra  yr  oedd  y  pethau  hyn  yn  myned  yn  mlaen  yn  Lloegr,  yr  oedd 
arfau  Cromwell  yn  enill  clod  nid  bychan  mewn  cyngrair  â  Ffrainc 
yn  erbyn  Spain,  a  rhoddodd  Louis  Dunkirk  i  Cromwell,  yn  ol 


392  Y   WERHSTTAETH. 

cytundeb  blaenorol,  yr  hon  a  roddwyd  dan  wyliadwriaeth  byddin 
o  warchodwyr  Seisnig.  Ond  os  oedd  ei  gysylltiadau  tramor  yn 
ddymunol,  yr  oedd  yn  cael  ei  gylchynu  gartref  gan  flinderau.  Yr 
oecld,  nid  ýn  unig  pleidwyr  y  freniniaeth,  ond  gwerinwyr  brwd 
hefyd,  wedi  ymuno  mewn  dyfeisiau  bradwrus  yn  ei  erbyn.  Gwas- 
garwyd  traethodyn  o'r  enw,  "  Rilling  no  murder"  wedi  ei  ysgrifenu 
gan  Sexby,  neu  y  milwriad  Titus,  yn  yr  hwn  y  ceisid  proíi  mai  y 
gwasanaeth  mwyaf  allai  dyn  wmeyd  i'r  deyrnas  oedd  llofruddio  yr 
amddiífynwr.  Bu  Ormond  yn  Llundain  am  ddyddiau  yn  gosod 
bradwriaeth  ar  droed,  a  diangodd  drosodd  yn  ddyogel  at  Charles 
Stuart.  Llwyddodd  Cromwell  i  gael  allan  lawer  o'r  drygau  hyn 
mewnprydi'w  rhagílaenu;  ac  er  fod  ei  gyfansocldiad  cadarn  bellach 
yn  ymollwng  dan  lwyth  o  bryder  ac  afìechyd,  ymwrolodd  i'w  gwrth- 
sefyll.  Syrthiodd  lluaws  o'r  bradwyr  i'w  law;  torodd  benau  Dr. 
Hewit,  Syr  Henry  Slingsby,  ac  eraill,  a  thaílodd  amryw  i  garchar. 
Eto  yr  oedd  ymwybyddiaeth  o'i  berygl  yn  ei  ymlid  ddydd  a  nos,  a 
hyny  yn  bwyta  ei  gysuron  a'i  nerth.  Gwisgai  arf-wisg  dan  ei 
ddillad,  a  chariai  lawddrylliau  fpistolsj  yn  ei  bocedi;  ac  ni  ddy- 
chwrelai  un  amser  ar  hyd  yr  un  ffordd  ag  yr  aeth.  Newidiai  ei  ystafell 
wely  yn  fynych,  arolygai  y  wyliadwriaeth  cyn  myned  i  orphwys,  a 
gyrai  pryder  ei  feddwl  ei  gwsg  i  gilio. 

Daeth  blinderau  teuluaidd  hefyd  i  wneyd  eu  rhan  yn  nadfeiliad  ei 
gyfansoddiad  Nid  oedd  Cromwell  yn  uwch  mewn  dim  nag  yn  ei  rin- 
wedcìau  teuluaidd,  yn  ei  serch  a'i  dynerwch  fel  mab,  fel  gwr,  ac  fel  tad. 
Claddodd  ei  fab  yn  nghyfraith,  Mr.  Rich,  yn  nechreu  y  flwyddyn; 
ac  yn  awr  y  mae  ei  hoffusaf  blentyn,  Mrs.  Claypole,  yn  gonvedd 
ar  ei  gwely  marw  yn  Hampton  Court :  ac  yno  y  mae  y  tad  caruaidd 
yn  eistedd  wrth  erchwTyn  ei  gwely,  ddydd  a  nos  am  bythefhos,  ac 
yn  ceisio  yn  ddyfal  agor  gwirioneddau  mawrion  Cristionogaeth  o 
flaen  ei  mheddwl.  Ac  yn  ei  mharwolaeth  hi  y  cafodd  ei  iechyd  ef 
yr  ergyd  tostaf  eto — ergyd  rhy  drwm  i  ymiachau  o  dan  ei  effeithiau; 
yn  wir  torodd  ei  galon.  Yn  mhen  mis  cymerwyd  yntau  yn 
glaf  o  gryd  blin,  ac  ofhid  yn  y  fan  fod  angau  yn  agosâu. 
Cymerwyd  ei  achos  at  Dduw  mewn  gweddiau  ac  ymprydiau 
am  ei  adferiad.  Un  diwrnod,  pan  welodd  ei  feddygon  yn  sibrwd 
wrth  eu  gilydd,  gyda  gwedd  oíidus,  dywedodd,  "Ni  fyddaf 
farw  y  tro  hwn,  yr  wyf  yn  sicr.  Yr  wyf  yn  dyweyd  hyn  ar 
well  seiliau  na  Hippocrates  na  Galen.  Mae  Duw  wedi  ateb,  nid  fy 
ngweddiau  i  yn  unig,  ond  gweddiau  rhai  sydd  yn  dal  cymundeb 
agosach  ag  ef  na  mi.  Peidiwch  edrych  mor  brudd ;  gall  natur  wneyd 
fwy  na'r  holl  feddygon  yn  nghyd;  ond  gallDuw  wneydllawer  mwy 
na  natur.', 

Ond  nid  oedd  01iver  i  wellhau  o'r  clefyd  hwm,  a  daeth  yn  fuan  i 
ddeall  hyny.    Ac  y  mae  ei  ddyddiau  diwecldaf  yn  gyffrous  a  dyddoroh 


Y    WEHTXIAETH.  393 

Dacw  ef  yn  awr,  er  ei  holl  fri  a'i  fuddugoliaethau,  yn  troi  at  yr  hen 
Fibl  fel  unig  ffynonell  ei  gysur.  Ac  nid  peth  newydd  iddo  oedd 
hyn  ychwaith ;  ond  yr  oedd  yn  gyfarwydd  â'r  gorchwyl.  Ceisiodd 
gan  ei  weinidog  Goodwin,  ddarllen  rhanau  o'r  bedwaredd  benod  o'r 
epistol  at  y  Philippiaid — 4Í  Yr  wyf  wedi  dysgu  ynrnha  gynwr  bynag 
i  fod  yn  foddlon,"  òcc.  "Mae  yn  wir,  Panl,"  ebai,  "dv  fod  di  wedi 
dysgu  hyn,  ac  wedi  cyrhaedd  y  mesur  hwn  o  ras;  oncl  beth  a  wnaf 
fi?  Oh  greadur  tlawdî  y  mae  yn  wers  galed  i  mi  i'w  thynu  allan; 
yr  wyf  yn  ei  phrofl  felly." 

Symudwyd  ef  o  Hampton  Court  i  Whitehall;  ac  yr  oedd  ei  feddwl 
weithiau  yn  isel,  ac  weithiau  yn  uchel.  Gofynodd  unwaìth  i'w 
gaplan,  os  oedd  yn  bosibl  syrthio  oddiwrth  ras ;  pan  atebodd 
hwnw  nad  oedd.  dywedodd  Cromwell,  "Yna  yr  wyf  yn  ddyogel, 
oblegyd  gwn  i  mi  fod  unwaith  mewn  cyflwr  o  ras."  Medi  2il, 
(1658),  y  diwrnocl  cyn  iddo  farw,  yr  oedd  yn  ystorm  aruthrol,  a'r 
gwynt  yn  diwreiddio  y  coed  trwy  barciau  Llundain.  Y  noswaith 
hono  yr  ysgrifenodd  Major  Bntler  y  weddi  hon  o  enau  Cromwell, 
tra  yr  oedd  amryw  yn  bresenol  yn  yr  ystafell: — "0  Arglwydd,  er 
fymod  yn  greadur  tlawd  a  thruenus,  yr  wyf  mewn  cyfamod  â  Thi 
trwy  ras.  Gwnaethost  fl,  er  mor  annheilwng,  yn  offeryn  i  wneyd 
peth  daioni  i'th  bobl,  a  gwasanaeth  i  tithau.  Mae  Uawer  o  honynt 
yn  gosod  gormod  o  bwys  arnaf,  er  fod  eraill  yn  falch  o'm  rnarwolaeth. 
Arglwydd,  beth  bynag  a  wnai  o  honof  n,  parha  i  wneyd  daioni 
iddynt  hwy.  Madcleu  eu  ffolineb  a'u  pechodau,  a  phaid  a'u  gwrthod; 
ond  dyro  iddynt  dy  gariad  a'th  fendith.  Dyro  iddynt  farn  uniawn, 
un  galon,  a  chariad  at  eu  gilydd:  a  dos  rhagot  i'w  gwaredu,  ac  i 
ddwyn  yn  mlaen  waith  y  diwygiacl,  a  gwna  enw  Crist  yn  ogoneddus 
yn  y  byd.  Dysg  y  rhai  syclcl  yn  edrych  gormod  ar  dy  offeryn  i 
ymddiriecl  mwy  ynot  ti.  Maddeu  i'r  rhai  sydd  yn  ewyliysio  sathru 
ar  lwch  pryfyn  gwael;  oblegyd  dy  bobl  di  ydynt  hwy  hefyd.  A 
maddeu  rfblineb  y  weddi  fer  hon.  Adyro  orphwysfa  i  mi,  er  mwyn 
Iesu  Grist.  I'r  hwn,  gyda  thi  a'th  Làn  Ysbryd,  y  byddo  anrhydedd 
a  go2;oniant,  vn  awr  a  bvth.  Amen."  Dranoeth,  Medi  3vdd — 
diwrnod  nodedig  ei  fucldngoliaethau  yn  Dunbar  a  TTorcester,  y  rhai 
a  gadwai  bob  blwydclyn  gyda  llawenydd  a  diolchgarwch — cyn  fod 
yr  haul  wecli  machlud  yr  oedd  ei  enaicl  wecli  ehecleg  i  fyd  yr  ysbryd- 
oedd.  Yr  oedd  yn  ei  60fed  mlwydd  o'i  oedran. 
Cymeriad  Nid  gorchwyl  hawdd  yw  cael  y  sane  briodol  i  edrych 
CromweU.  ar  gymeriad  Cromwell.  Nid  oes  un  dyn  yn  hanesiaeth 
ein  gwlad  ag  y  mae  cymaint  o  ddrwg  a  da.  annghlod  a  chlod,  gwarth 
a  gogoniant,  wedi  eu  tywallt  mor  ddibrin  ar  eiben,  gan  haneswyr  a 
beirniaid  y  ddau  gan  mlynedd  diweddaf.  Ceisia  un  dosbarth  ber- 
swadio  y  bycl  nacl  oedd  ei  holl  fywyd  ond  un  casgliad  o  falchder  a 
thwyll,  gyda  phethau  crefyddol  a  gwladoh     Gesyd  dosbarth  arall 


394  Y    WEHINIAETH. 

ef  allan  fel  penboethiad  dallbleidiol  ac  ynfyd,  ac  os  nad  oedd  yn 
twyllo  eraill,  ei  fod  yn  ei  dwyllo  ei  hun.  Ac  y  mae  dosbarth  arall, 
wedi  eu  gyru  i  eithafoedd  gan  yr  ysgrifenwyr  hyn,  am  ei  ddangos 
fel  angel  goleuni,  heb  ynddo  na  diífyg  na  bai.  Caiff  ei  elyn,  y 
Pabydd  brwd  (ond  hanesydd  o  fri),  Dr.  Lingard,  droi  tystiolaeth  y 
blaenafynol.  "Myn  rhai  ysgrifenwyr,"  meddai,  "fod  Cromwell 
yn  dwyllodrus  mewn  pethau  crefyddol  yn  gystal  ag  mewn  pethau 
gwladwriaethol ;  ond  y  mae  y  dybiaeth  hon  yn  cael  ei  gwrthbroíi 
gan  holl  nodwedd  ei  fywyd."  Mae  Carlyle  a  Macauley,  a  llu  o 
haneswyr  diweddar  eraill,  wedi  codi  hanes  cyflawn  Cromwell  i  olwg 
y  byd,  ac  wedi  profi  yn  wyneb  haul,  nad  ydoedd  yn  benboethiad 
dall,  nac  yn  ormeswr  cul-feddwl,  fel  y  myn  rhai  i  ni  gredu.  Y 
maent  wedi  clirio  ymaith  hen  rwbel  rhagfarn  a  chenfigen  oddiar 
ei  gymeriad,  fel  y  mae  barn  derfynol  y  cyhoedd  erbyn  hyn  wedi  ei 
gyfìawnhau,  a'i  brophwydoliaeth  yntau  wedi  ei  chyflawni.  "Gwn," 
meddai,  "fod  Duw  wedi  bod  uwchlaw  pob  cam-gyhuddiadau,  ac 
y  bydd  iddo,  yn  ei  amser  da  ei  hun,  fy  amddiffyn." 

Y  prif  bechodau  y  cyhuddir  Cromwell  o  honynt  gan  ei  elynion 
ydoedd,  ei  waith  yn  cytuno  i  dori  pen  Charles,  ei  greulondeb  yn 
Iwerddon,  a'i  ymddygiad  at  ei  seneddau.  Ni  fynem  ei  gyhoeddi 
yn  ddifai  yn  y  naill  na'r  llall  o'r  amgylchiadau  hyn;  ond  dylid 
cymeryd  yr  holl  amgylchiadau  i  mewn  cyn  ffurfio  barn  na  chyhoeddi 
y  ddedryd  ar  ei  ymdclygiadau.  "  Yr  ydym  yn  rhwym,"  meddai  Dr. 
Vaughan,  "o  gymeryd  i  ystyriaeth  y  temtasiynau  y  teflid  ef  o'u 
blaen  gan  yr  amgylchiadau  y  gosodíd  ef  ynddynt,  yn  gystal  a 
thuecldfryd  a  neillduolion  ei  syniadau  crefyddol,  a'i  dymher  naturiol; 
ac  wedi  hyny  edrych  pa  sawl  dyn  sydd  wedi  bod,  a  fuasai,  mewn 
sefyllfa  gyffelyb,  yn  cadw  ei  gymeriad  yn  ddifrycheulyd."* 

Mae  Cowley  yn  myned  dros  gyfres  o  orchestion  bywyd  01iver 
gyda  thalent  arbenig,  ac  yn  eu  dangos  mewn  goleuni  dysglaer. 
"Beth  all  fod  yn  fwy  hynod  na  gweled  dyn  o  enedigaeth  ac  addysg 
annghyhoedd,  heb  fíbrtun,  heb  alluoedd  corphorol  anarferol — y  rhai 
sydd  weithiau,  na  thalentau  meddyliol  dysglaer — y  rhai  sydd  yn 
fynych,  yn  codi  dynion  i'r  anrhydedd  uchaf, — gweled  hwn  yn  meddu 
ar  ddewrder  i  gynyg,  a  galluoedd  i  gyflawni  amcan  mor  fawr  a 
dymchweliad  un  o'r  breniniaethau  hynaf  a  chadarnaf  yn  y  byd — 
iddo  feddu  y  gallu  a'r  hyfdra  i  roddi  ei  dywysog  a'i  feistr  i  farw- 
olaeth  agored  a  gwaradwyddus — alltudio  y  teulu  lluosog  a  chadarn 
hwnw — gorchuddio  y  gorhyfder  hwn  ag  ufudd-dod  ymddangosiadol 
i'r  senedd,  i'r  hon  y  cymerai  arno  fod  yn  was — mathru  y  senedd 
hono  eilwaith,  yn  ei  thro,  a'i  diswyddo  yn  ysgornllyd  mor  fuan  ag 
yr  anfoddlonodd  ef — sefydlu  yn  ei  lle  ly wodraeth  o  saint,  a  sylwedd- 
oli  y  meddylddrych  mwyaf  breuddwydiol  ag  a  goleddwyd  erioed 
*History,  part  ii.?  547. 


Y    WEEINIAETH.  395 

yn  nychymyg  cyffrous  unrhyw  benboethiad — llethu  eilwaith  yr 
anghenfil  hwnw  yn  ei  fabandod,  a  gosod  ei  hunan  i  fyny  yn  agored 
uwchlaw  pob  peth  a  alwyd  erioed  yn  frenin  yn  Lloegr — gorchfygu 
ei  holl  clynion  trwy  arfau  yn  gyntaf,  a'i  holl  gyfeillion  eilwaith 
trwy  gyfrwysdra^ — gwasanaethu  pob  plaid  am  dro,  a'i  llywodraethu 
o'r  diwedd  yn  fuddugoliaethus — goresgyn  pob  congl  o'r  tair  cenedl, 
a  darostwng  gyda'r  un  rhwyddineb  gyfoeth  y  deheu  a  thlodi  y 
gogledd — cael  ei  ofni  a  chynffon-loni  icldo  gan  yr  holl  dywysogion 
tramor,  a  chael  ci  fabwysiadu  yn  frawd  i  dduwiau  y  ddaear — galw 
seneddau  yn  nghyd  gycla  gair  o'i  ysgrif-bin,  a'u  gwasgaru  eilwaith 
gydag  anadi  ei  enau?  *  *  *  Etifeddiaethau  a  bywydau  y  tair 
teyrnas  yn  gymaint  at  ei  law  ag  y  bu  unwaith  etifeddiaeth  fechan 
ei  dad,  ac  yn  eu  defnyddio  mor  rhagorol  a  haelfrydig — marw  mewn 
meddiant  o  heddwch  cartrefol  a  choncwest  dramor — cael  ei  gladdu 
yn  mysg  breninoedd,  a  chyda  rhwysg  mwy  na  breninol;  a  gadael 
enw  ar  ei  ol  i  farw  gyda'r  byd,  yr  hwn,  fel  yr  oedd  yn  rhy  fychan 
i'w  glod,  aliasai  fod  yn  rhy  fychan  i'w  fuddugoliaethau,  pe  gallasai 
llinyn  byr  ei  fywyd  ymestyn  allan  i  eangder  ei  fwriadau  anfarwol." 

Pwnc  mawr  Cromwell  yn  y  deng  mlynedd  cliwreddaf  ò'i  fywyd, 
oedd  atal  y  naill  blaid  i  esgyn  i'r  fath  oruchafiaeth  fel  ag  i  orthrymu 
pleidiau  eraill,  a  dwyn  yr  holl  bleidiau  at  eu  gilydd  ar  seiliau  cedyrn 
a  manteisiol.  Dadìeuai  Ludlow  dros  "  i'r  genedl  gael  ei  llywodraethu 
trwy  ei  chydsyniad  ei  hun."  Atebodd  Cromwell  ef,  "Yr  wyf 
gymaint  am  lywodraeth  trwy  gydsyniad  ag  un  dyn;  ond  pa  le  y 
cawn  y  eydsyniad  hwnw — yn  mysg  yr  Esgobyddion,  y  Presbyter- 
iaid,  yr  Annibynwyr,  yr  Ail-fedyddwyr,  neu  y  Gwastadwyr?" 
Credai  Cromwell  nad  allai  neb  lywrio  y  llywodraeth  yn  mlaen  i 
gyrhaedd  yr  amcan  hwn  ond  ei  hunan;  a  thybiodd  unwaith  nas 
gallasai  yntau  heb  y  titl  brenin. 

Dywed  D'Aubigne  fod  y  dygwyddiadau  gofidus  ganlynocld  farw- 
olaeth  Cromwell  yn  pregethu  ei  bregeth  angladdol  gyda  mwy  o 
hyawdledd    na   thafod   Bosuet,  neu  delyn  Waller,^4  Dryden,   neu 

*Mae  cyf  eiriad  gan  Waller  yn  j  llinellau  hyn  at  yr  ystorm  oedd  yn  diwreiddio 
y  coedydd  mawrion  yn  mharc  St.  James,  pan  oedd  Cronrwell  yn  ymdagu  ag  angau. 
"We  must  resign-î    Heaven  his  great  soul  doth  claim 
In  storms,  as  loud  as  his  ìmmortal  fame; 
His  dying  groans,  his  last  breath  shakes  our  isle; 
And  trees,  uncut,  fall  for  his  funeral  pile; 
About  his  palace  their  broad  roots  are  tost 
Into  the  air.         *  *  *  * 

Ungrateful  then  !  if  we  no  tears  allow 
To  him  that  gave  us  peace  and  empire  too. 
Prínces  that  fear'd  him  gríeve,  concern'd  to  see 
No  pitch  of  glory  from  the  grave  is  free. 
ÍSTature  herself  took  notice  of  his  death, 
And  sighing,  swelled  the  sea  with  such  a  breath 
That,  to  remotest  shores  her  billows  roll'd, 
The  approaching  fate  of  their  great  ruler  told." 


396  Y   WERINIAETH. 

Milton.  "Datododd  ei  farwolaeth,"  meddai  Macauley,  "holl  gorph 
cymdeithas.  Cododd  y  fyddin  yn  erbyn  y  senedd,  ac  un  rhan  o'r 
fyddin  yn  erbyn  y  llall.  Cododd  sect  yn  erbyn  sect,  a  phlaid  yn 
erbyn  plaid ;  aberthodd  y  Presbyteriaid,  yn  eu  gwanc  i  ddial  ar  yr 
Annibynwyr,  eu  rhyddid  a'u  hen  egwyddor;  heb  daflu  tremar  yr 
amser  a  aeth  heibio,  na  phrisio  am  y  dyfodol,  taílasant  eu  rhyddid 
wrth  draed  y  gormeswr  mwyaf  gwageddus  a  digalon.  Yna  y  daeth 
y  dyddiau  hyny  nas  gellir  eu  cofio  heb  wrido ;  dyddiau  gwaseidd- 
dra  heb  deyrngarwch,  cnawdolrwydd  heb  gariad;  dyddiau  talentau 
bychain  a  drygau  mawrion,  paradwys  calonau  oerllyd  a  meddyliau 
culion,  ac  oes  auraidd  y  llibinwas,  y  penboethyn,  a'r  caethwas.  Yn 
mhob  uchelfan  addolid  Charles  a  James,  Belial  a  Moloch ;  a  chy- 
modai  Lloegr  yr  eilunod  fííaidd  hyny  â  gwaed  ei  mheibion  goreu  a 
dewraf.  Dylynid  trosedd  gan  drosedd,  gwaradwydd  gan  warad- 
wydd,  nes  i'r  genedl  gael  ei  gyru  yr  ail  waith,  wedi  ei  mhelldithio 
gan  Dduw  a  dyn,  i  grwydro  ar  hyd  wyneb  y  ddaear,  ac  i  fod  yn 
wrthddrych  gwawd  ac  ysgydwad  pen  i'r  holl  genedloedd."* 

Ychwanega  yr  un  awdwr  galluog,  "  Yr  oedd  Cromwell  yn  ddyn. 
Ni  chafodd  llywodraethwr  erioed  ei  eni  yn  fwy  amlwg  i  benadur- 
iaeth.  Y  cwpan  yr  hwn  a  feddwai  agos  pawb  eraill,  a'i  sobrai  ef. 
Gorphwysai  ei  ysbryd,  yr  hwn  oedd  yn  aflonydd  gan  ei  ysgafnder 
ei  hun  yn  mhob  c}4ch  îs — gorphwysai  mewn  tawelwch  mawreddog 
can  gynted  ag  y  cyrhaeddodd  yr  uchder  oedd  yn  gydnaws  iddo.  Er 
mor  gyflym  y  tyfai  ei  fíbrtun,  ymeangai  ei  feddwl  yn  fwy  cyflym. 
Yr  oedd  yn  ddibwys  fel  dinesydd,  yn  fawr  fel  cadfridog,  ond  yn  fwy 
fyth  fel  tywysog.  Yr  oedd  ei  lywodraeth  yn  ogoneddus,  ac  nid 
gogoniant  cyfíredin  ydoedd.  Nid  un  o'r  cyfnodau  o  ymdrech  dir- 
dynol  ydoedd,  sydd  o  angenrheidrwydd  yn  dwyn  gwendid  ac  eiddil- 
wch  ar  ei  ol.  Yr  oedd  ei  yni  yn  naturiol,  yn  iachus,  a  chymedrol. 
Gosododd  Loegr  yn  ben  yr  achos  Protestanaidd,  ac  yn  y  rhes 
flaenaf  yn  mysg  galluoedd  Cristionogol.  Dysgodd  bob  cenedl  i 
brisio  ei  chyfeillgarwch,  ac  i  ofni  ei  gelyniaeth."  Dywed  Dr. 
Vaughan  na  chododd  un  rhyfelwr  hunan-ddysgedig  erioed  gymaint 
yn  uwch  na'i  gydoeswyr;  nad  oedd  Napoleon  ei  hun  yn  fwy  o 
flaen  ei  oes,  er  iddo  gael  yr  addysg  filwrol  oreu  allai  yr  oes  fíbrddio. 

Gellir  ychwanegu  at  hyn  oîl,  mai  fíynonell  nerth  a  dirgelwch 
llwyddiant  Cromwell  oedd  ei  dduwioldeb  anarferol.  Mae  yn 
anmhosibl  darllen  ei  lythyrau  a'i  areithiau  heb  fod  dan  yr  argy- 
hoeddiad  mai  crefydd  oedd  ei  nod  mawr.  Yr  oedd  ymdrechion  ei 
enaid  gafaelgar  mor  ddifrifol  ac  ymroddgar  ar  ei  ddeulin  ger  bron 
Duw,  ag  oeddent  o  flaen  ei  fyddin  yn  nghanol  mwg  a  thwrf  y  rhyfel. 
"Dau  ddyn  oedd  yn  yr  eilfed  ganrif  ar  bymtheg — Louis  XIV.  o 
Ffrainc,  ac  Oliyer  Cromwell.  Y  cyntaf  yn  cynnrychioli  unbenaeth 
^"Macaiiley's  Essays,"  i.  47,  48. 


Y   WEHHSTJÀETH.  397 

a  Phabyddiaeth,  a'r  llall  yn  cynnrychioli  Cristionogaeth  efengylaidd 
a  rhyddid.  Bhyngddynt  hwy — rhwng  eu  cyfundraethau,  os  nid  eu 
personau — yr  ymladdwyd  y  frwydr ;  a  Cromwell  gafodd  y  fuddugol- 
iaeth.  Y  maent  yn  gynnrychiolwyr  dwy  egwyddor — dau  fyd. 
Mae  eu  delwau  wedi  eu  codi  ar  ben  colofnau  uchel;  a'u  cysgod  yn 
ymdaflu,  nid  dros  eu  hoes  eu  hunain  yn  unig,  ond  yn  ymestyn  dros 
yr  holl  oesau  dyfodol.  *  *  *  Os  oes  rhyw  ddyn,  fel  offeryn  yn 
llaw  Duw,  wedi  cyfranu  mwy  na  phawb  eraill  i  gynyrch  rhyfeddodau 
yr  oes  bresenol,  y  dyn  hwnw  yw  01iver  Cromwell.  Nid  yw  mawredd 
presenol  Lloegr  ond  cyflawniad  o'i  gynllun  ef.  *  *  *  Os  bydd 
i'r  brwdfrydedd  hwnw  dros  yr  efengyl,  ac  i'r  gwrthwynebrwydd 
hwnw  i  Babyddiaeth,  dau  o  brif  nodweddion  meddwl  Cromwell,  y 
rhai  a  argraífodd  ar  bobl  Prydain  Fawr, — os  bydd  iddynt  golli  o'r 
wlad;  os  bydd  i  gwymp  marwol  atal  gyrfa  Gristionogol  y  genedl 
hono;  ac  os  bydd  i  Rufain,  yr  hon  sydd  eisoes  wedi  dystrywio 
cynifer  o  deyrnasoedd,  dderbyn  gwarogaeth  brenines  y  moroedd; 
yna,  os  dygwydd  i  mi,  mewn  amser  dyfodol,  dalu  ail-ymweliad  â'i 
glanau,  caf  ei  gogoniant  wedi  ymadael,  a'i  gallu  wedi  ei  ddarostwng 
i'r  llwch.  Ond  ni  chyflawnir  y  dybiaeth  bruddaidd  byth.  Bydd 
Prydain  Fawr  yn  ffyddlon  i'r  llwybr  a  dorwyd  allan  iddi  gan  Dduw 
yn  nyddiau  01iver.  Erys  yn  '  ddinas  wedi  ei  gosod  ar  fryn,  yr  hon 
nid  ellir  ei  chuddio;'  a  deil  i  wasgar  goleuni,  gwareiddiad,  a  ffydd, 
dros  wyneb  yr  holl  ddaear."* 

Ar  farwolaeth  Cromwell,  cyhoeddwyd  ei  fab  hynaf,  Bichard 
Cromwell,  yn  ol  arch  ei  dad,  meddid,  yn  olynydd  iddo  fel  amddiffyn- 
ydd  y  deyrnas,  a  dangoswyd  yr  unfrydedd  mwyaf  yn  yr  achos. 
Cydnabyddwyd  ei  ddyrchafìad  gan  y  fyddin  a'r  llynges  yn  Lloegr, 
yn  gystal  a  chan  y  bobl,  a  chan  Monk  a'i  fyddin  yn  Ysgotland. 
Dy  wedai  yr  ysgrifenydd  Thurloe,  mewn  llythyr  at  Henry  Cromwell 
i  Iwerddon,  Medi  7fed,  "  Bhyngodd  bodd  i'r  Arglwydd  roddi  i'w 
uchelder,  eich  brawd,  gael  mynediad  rhwydd  a  heddychlon  i'w 
lywodraeth."  Yr  oedd  Bichard  yn  ddyn  serchog  a  dymunol,  ond 
yn  hollol  amddifad  o  nerth  meddwl,  a  gogwydd  milwrol  ei  dad,  ac 
o'r  yni  angenrheidiol  i  ddal  awenau  y  llywodraeth  ar  y  fath  adeg. 
Treuliodd  ei  ddyddiau  boreuol  i  astudio  y  gyfraith ;  ac  er  fod  ei  dad 
wedi  ei  wneyd  yn  arglwydd  masnach,  yn  ganghellydd  Bhydychain, 
ac  yn  aelod  o'r  Tŷ  uchaf,  yr  oedd  bywyd  tawe]  boneddwr  gwledig 
yn  fwy  cydnaws  â'i  ysbryd  ef.  Mae  cymdeithas  yn  rhwym  o 
deimlo  wrth  golli  dyn  mawr  dan  unrhyw  amgylchiadau.  "  Ond  pa 
gyfnewidiad  allai  fod  mor  fawr  a  hwnw  o  01iver  Cromwell  i'w  fab  ! 
o  dan  un  ag  yr  oedd  ei  ddychryn  yn  gwneyd  i  genedl  yswatio,  a 
thywysogion  tramor  welwi;  un  wedi  ei  ddysgyblu  mewn  ugain 
*  "The  Protector,"  Tby  Dr.  D'Aubigne,  308—310. 


398  Y    WERINIAETH. 

mlynedd  o  chwyldroadau  pwysig,  i  ddyn  ieuanc  dibrofiad,  heb  fod 
ynddo  unrhyw  alluoedd  naturiol  yn  rhagori  ar  y  lluaws." 

Daeth  y  cyfhewidiad  yma  i'r  golwg  yn  fuan  mewn  achwyniadau 
ac  anfoddlonrwydd — yn  benaf  yn  mysg  swyddogion  y  fyddin, 
Edrychid  ar  ddyrchafiad  Richarcl  gyda  Üygad  eiddigus  gan  Fleet- 
wood,  ei  frawd  yn  nghyfraith.  Tybiai  Lambert  yntau  mai  efe 
ddylasai  fod  yn  olynydd  Cromwell.  Anfonwyd  deiseb  at  Richard 
yn  gofyn  ganddo  roddi  ei  awdurdod  ar  y  fyddin  i  fyny.  Boddlonodd 
yntau  benodi  Fleetwood  yn  lieutenant-general  ar  y  fyddin ;  ond 
dywedai  fod  ildio  dim  pellach  yn  groes  i  ysgrif  y  Petition  and  Adüice, 
yr  hwn  oedd  yn  sefydlu  yr  awdurdod  yn  nwylaw  yr  Amddiffynydd 
a'r  senedd  yn  nghyd.  Parodd  y  pethau  hyn,  yn  nghydag  angen  am 
arian,  i  Richard  alw  senedd  yn  nghyd ;  ac,  wrth  gynghor  Whitelock? 
anfonwyd  gwys-lythyrau  i  ethol  aelodau  yn  ol  yr  hen  ddull. 

Cyfarfu  y  senedd  yn  lonawr,  1659.  Yr  oedcl  hon  eto  yn  gymysg- 
edd  o  elfenau  gwrthwynebol.  Y  gwleidiadwyr  mwyaf  profedig  a 
gefhogent  Richard  oeddent  Thurloe,  Broghill,  St.  John,  Whiteloek? 
a  Pierpont.  Yr  oedd  tua  haner  yr  aelodau  yn  gefnogol  i'r  Amddiffyn- 
iaeth.  Yr  oedd  yn  eu  mysg  hefyd  tua  haner  cant  o  Werinwyr,  dan 
arweiniad  Haselrig,  Vane,  Ludlow,  Lambert,  Bradshaw,  a  Scot.  Ac 
yr  oedd  yn  eu  plith  hefyd  amryw  freninwyr,  yn  cael  eu  cyfarwyddo 
gan  Hyde  ac  eraill,  i  gyffroi  cynenau  rhwng  y  pleidiau,  y  rhai  a 
bleidleisient  weithiau  fel  hyn,  ac  weithiau  ífordd  arall.  Dewiswyd 
Chute  yn  llefarydd.  Y  ddau  bwnc  pwysig  a  ddygwyd  ger  bron 
oedd,  a  fuasent  hwy  (y  Cyffredin)  yn  cydnabod  yr  amddiffynydd 
newydd,  ac  a  fuasent  yn  cydnabod  awdurdod  y  Tŷ  arall.  Trodd  y 
cyntaf,  gyda  chryn  anhawsdra,  o  blaid  Richard,  a'r  llall,  ar  ol 
gwneyd  amryw  o  gyfnewidiadau,  o  blaid  y  Tŷ  uchaf.  Ond  er  cario 
y  ddau  bwnc,  parhaodd  yr  amrafaelion  i  fygwth  dyogelwch  yr  am- 
ddiffynydd.  Cynelid  cyfarfodydd  gan  swyddogion  y  fyddin,  a  chan 
y  pleidiau  eraill  mewn  gwahanol  fanau  yn  y  ddinas.  Aeth  aflon- 
yddwch  y  fyddin  yn  ormod  yn  fuan  i  Dŷ  y  Cyffredin  i' w  lywodraethu. 
O'r  diwedd,  aeth  Desborough  yn  genadwr  dros  y  fyddin  at  Richard 
i  geisio  ganddo  clori  y  senedd  i  fyny,  ac  yna  y  buasent  hwy  yn  ei 
amddiffyn ;  ond  os  na  wnai,  y  gwnelent  hwy  hyny  eu  hunain.  Wedi 
ymgynghori  a'i  gyfeillion  (Whitelock  yn  unig  a  wrthwynebai), 
cydsyniodd  Richard,  a  thorwyd  y  senedd  i  fyny  cyn  diwedd  Ebrill; 
a  seliwyd  tynged  yr  amddiffynydd  trwy  hyny. 

Ond  yr  oedd  llwybr  y  swyddogion  milwrol  yn  llawn  rhwystrau 
eto.  Y  prif  beth  yn  eu  golwg  hwy  oedd  cadw  eu  hunain  mewn 
awdurdod.  Wedi  petruso  yn  hir  pa  lwybr  i'w  gymeryd,  pender- 
fynasant  alw  yn  nghyd  eto  weddill  y  Senedd  Hir,  yr  hon  a  elwid 
Rump  (y  gynffon),  a'r  hon  a  wasgarwyd  gan  Cromwell.  Ar  y  7fed 
o  Fai  ymgyfarfu  lluaws  o  honynt  gyda  Lenthall,  ei  hen  lefarydd. 


Y    WEÜINIAETH.  399 

Etholwyd  cynglior  llywodraeth,  ac  ar  yr  21ain,  pasiwyd  "gwerin- 
iaeth  rydd,  heb  un  amddiffynwr  na  Thŷ  Arglwyddi."  Cymerodd 
y  fyddin  arni  amddiffyn  y  senedd  hon,  a  chydnabyddwyd  ei  hawdur- 
dod  yn  o  gyffredinol.  Felly  syrthiodd  Richard  Cromwell  o'i  an- 
rhydedd  heb  wneyd  unrhy  w  ymdrech  i  wrthsefyll ;  arwyddodd  ei 
ddiswyddiad  ei  hun  yn  dawel,  ymneillduodd  i  fy wyd  annghyhoedd,  a 
bu  byw  agos  hyd  ddiwedd  teyrnasiad  Anne.  Yr  oedd  Henry  ei 
frawd,  yr  hwn  oedd  yn  meddu  mwy  o  ysbryd  ei  dad  na  Richard,  yn 
llywodraethwr  Iwerddon,  ac  mewn  bri  mawr  gyda'r  bobl.  Ofhwyd 
y  buasai  ef  yn  gwrthwynebu ;  ond  rhoddodd  yntau  ei  swydd  i  fyny 
yn  dawel,  a  daeth  drosodd  i  Loegr. 

Ond  magodd  teimladau  drwg  yn  fuan  rhwng  y  senedd  a'r  fyddin ; 
oblegyd  mynai  y  naill  fod  â'r  awdurdod  uchaf  ar  y  llall.  Hefyd 
ymunodd  y  Presbyteriaid  a'r  cavaliers  â'u  gilydd  i'w  gwrthwynebu, 
a  ffurfìwyd  cynlluniau  dirgelaidd  o  blaid  adferiad  Charles  Stuart  i'r 
orsedd.  Penderfynwyd  ar  godiad  cyffredinol  trwy  y  wlad,  ac  yr 
oedd  Charles  yn  barod  i  forio  drosodd;  ond  bradychwyd  y  cynllun- 
iaugan  Willis,ac  ni  chodwyd  oddigerth  yn  Cheshire,  danarweiniad 
Syr  George  Booth,  yr  hwn  a  ddarostyngwyd  yn  fuan  gan  Lambert. 
Cymerwyd  Booth,  Iarll  Derby,  ac  eraill,  a  thaílwyd  hwy  i'r  Tŵr,  ac 
anfonwyd  i  rwystro  Charles  i  ddyíbd  drosodd.  Parodd  buddugol- 
iaeth  Lambert  iddo  ef  a'i  gyd-swyddogion  ymhyfhau  yn  erbyn  y 
senedd,  a  dechreuasant  arfer  eu  hawdurdod  yn  annibynol  arni. 
Gwnaed  Fleetwood  yn  faes-lywydd,  Lambert  yn  major-general,  a 
Desborough  a  Monk  yn  is-raglawiaid.  Gwelodd  y  senedd  ei  pherygl, 
a  cheisiodd  ddal  ei  hawdurdod  trwy  ddiswyddo  Lambert,  Des- 
borough,  ac  eraill,  a  phasio  amry w  fesurau  beiddgar.  Apeliwyd  at 
arfau  gan  y  fyddin  a'r  senedd,  a  daeth  y  byddinoedd  i  wyneb  eu 
gilydd  yn  Westminster.  Penderfynodd  y  cynghor  nad  oedd  y 
senedd  i  eistedd  yn  hŵy,  a  bod  senedd  newydd  i  gael  ei  galw  yn  fuan. 
Dychrynwyd  y  wlad  gan  yr  agwedd  fygythiol  hon  ar  bethau,  ac 
ofhai  syrthio  eto  i  ryfel  cartrefol.  Teimlai  Monk  a'i  fyddin  yn 
Ysgotland  hefyd  y  dylasai  fod  ganddynt  hwy  lais  yn  nygiad  Uyw- 
odraeth  y  deyrnas  yn  miaen,  yn  gystal  a'r  swyddogion  milwrol  oedd 
yn  Lloegr,  a  chymerodd  y  cadfridog  hwn  y  lle  blaenaf  yn  y  symud- 
iadau  o  hyn  i  adferiad  Charles.  Bu  y  dyn  hynod  hwn  yn  gwasan- 
aethu  dan  Goring  yn  Holland,  ac  yn  myddin  y  brenin  yn  Iwerddon ; 
cymerwyd  ef  yn  garcharor  gan  y  Pengryniaid  yn  Nantwich ;  cyíìog- 
wyd  ef  wedi  hyny  gan  y  senedd,  bu  yn  wTas  ffyddlon  i  Cromwell,  gan 
yr  hwn  y  cafodd  y  llywodraeth  yn  Ysgotland,  ac  ymroddodd  i 
gefnogi  ei  fab  ar  ei  ol :  ac  eto  trwy  y  cyfnewidiadau  hyn  oll  dy wedir 
nad  oedd  y  breninwyr  wedi  colli  eu  gobaith  ynddo.  Nid  oedd  ef  yn 
selog  iawn  dros  unrhyw  egwyddor,  os^gallai  gadw  ei  hunan  mewn 
awdurdod.     Gwelai  fod  gallu  Cromwell  wedi  syrthio,  ac  y  mae  yn 


400  Y   WERINIAETH. 

ddios  mal  ei  fwriad  oedd  adferu  y  brenin,  os  gallai  weled  gobaith 
am  lwyddiant.  Croesodd  i  Loegr  gyda  saith  mil  o  wỳr,  a  phrysur- 
odd  tua'r  brif-ddinas,  heb  neb  yn  gwybocl  ei  neges — os  gwyddai  ef 
ei  hun.  Yr  oedd  Fairfax  hefyd,  yr  hwn  oedd  mewn  dealltwriaeth 
â  Monk,  ac  yn  bleidiol  i'r  adferiad,  wedi  cael  derbyniad  gan  y  brenin- 
wyr  i  York.  Cafodd  Monk  Lundain  yn  llawn  ymbleidiau  a  therfysg, 
yn  mysg  y  pendefigion,  y  milwyr,  a'r  dinaswyr.  Yr  oedd  Lambert 
wedi  ei  adael  gan  ei  wŷr,  ac  wedi  ei  letya  yn  y  Tŵr,  ac  yr  oedd  y 
bobl  yn  uchel  eu  cri  am  senedd  rydd.  Yr  oedd  y  Rump  eto  wedi 
ymgasglu  at  eu  gilydd,  a  swyddogion  y  fyddin  yn  awr  yn  foddlon 
derbyn  eu  hawdurdod  oddiwrthynt.  Ond  yr  oedd  y  gymanfa  hon 
bellach  yn  wrthodedig  gan  y  bobl,  a'r  fyddin  yn  llawn  ymrwygiadau. 
"  Cadwodd  byddin  unedig  genedl  ymranedig  yn  hir  dan  ei  hawdur- 
dod;  ond  yr  oedd  y  genedl  yn  awr  yn  unedig,  a'r  fyddin  yn  ym- 
ranedig." 

Crochlefai  y  bobl  am  senedd  rydd ;  ac  yr  oedd  yn  amlwg,  os  ceid 
hono,  y  troisai  y  fantol  yn  ffafr  Charles  Stuart.  Ni  wyddid  beth 
oedd  yn  mryd  Monk,  ac  y  mae  yn  debyg  nad  oedd  ganddo  un  cyn- 
llun  wedi  ei  wneyd  hyd  nes  iddo  dreulio  amryw  ddyddiau  yn 
Llundain.  Pan  welodd  y  gallai  feiddio,  cyhoeddodd  ei  hun  o  blaid 
senedd  rydd,  ac  atebwyd  ei  gyhoeddiad  gan  lon-gyfarchiadau  calonog 
y  genedl.  Ymgasglai  y  miloedd  o'i  gwmpas,  bendithient  ei  enw, 
cenid  y  clychau,  llifai  y  cwrw  trwy  y  cwterydd,  a  gwridai  awyrgylch 
Llundain  a'i  chwmpasoedd  gan  y  coelcerthi.  Dychwelodd  yr  hen 
aelodau  Presbyteraidd  i'r  senedd,  ac  enciliodd  y  blaenoriaid  An- 
nibynol.  Cadarnhawyd  ac  eangwyd  awdurdod  Monk,  ac  ysgrifen- 
wyd  gwys-lythyrau  i  awdurdodi  etholiad  cyffredinol.  Ac  o'r  diwedd, 
ar  ol  ugain  mlynedd  o  yrfa  fythgofiadwy,  rhoddodd  y  gymanfa  nod- 
edig  hono,  a  elwir  y  Senedd  Hir,  derfyn  ar  ei  heisteddiad  ei  hun. 

Aeth  yr  etholiad  yn  mhob  man  o  blaid  y  Royalists,  a  gwelwyd 
bellach  fod  adferiad  y  brenin  yn  beth  sicr.  Yr  unig  allu  peryglus 
iddo  oedd  y  fyddin,  yr  hon  oedd  tua  haner  can  mil  o  nifer,  ac  yn 
casâu  y  titl  brenin,  yr  enw  Stuart,  ac  yn  casâu  Presbyteriaeth  yn 
fawr,  ac  Esgobyddiaeth  yn  llawer  mwy.  Ond  yr  oeddynt  heb  un 
blaenor  i'w  harwain ;  ac  wrth  weled  ymgais  Lambert,  wedi  dianc 
allan  o'r  Tŵr,  i  godi  gallu  yn  erbyn  plaid  y  brenin  yn  methu,  pen- 
derfynasant  ymostwng. 

Ebrill,  1660,  ymgyfarfu  y  senedd  newydd  yn  Westminster,  a 
daeth  yr  Arglwyddi  yn  nghyd  ar  ol  cael  eu  cau  allan  am  un 
mlynedd  ar  ddeg.  Yno  yr  eglurodd  Monk  ei  fwriad  o  blaid  adferiad 
Charles,  a  chytunwyd  i  anfon  cais  ato  am  ei  ddychweliad.  Yr  oedd 
Monk  eisoes  mewn  cyfrinach  â'r  brenin,  trwy  gyfrwng  Syr  John 
Granyiìle,  ac  yr  oedd  Granville  yn  mhorth  y  Tŷ  gyda  llythyrau 
oddiwrth  Charles  at  y  senedd  ar  y  pryd,  yn  ol  cyfarwyddyd  Monk — 


ADOLYGIAD  C YFFEEDINOL.  401 

er  y  mynai  y  cadfridog  iddynt  ddeall  na  wyddai  ef  ddim  am  y  peth. 
Yn  y  llythyrau  hyn,  y  rhai  a  adnabyddir  wrth  yr  enw  "  Y  mynegiad 
o  Breda,"  rhoddai  Charles  atebiad  i'r  pethau  a  awgrymasid  iddo 
gan  Monk;  sef  addaw  maddeuant  cyífredinol;  rhyddid  cydwybod; 
taliad  ol-gyflogau  y  fyddin,  ac  amryw  bethau  eraill ;  ond  gofalodd 
ychwanegu  y  gwnaethai  hyn  gyda  chydsyniad  ei  senedd,  yr  hyn 
oedd  cystal  ag  ymryddhad  oddiwrth  ei  rwymedigaeth  iddynt. 
Cynghorodd  Syr  Matthew  Hale,  Prynne,  ac  eraill,  y  Tŷ  i  arafu,  a 
mynu  deailtwriaeth  mwy  clir,  a  chytundeb  mwy  cadarn  â  Chaiies, 
tra  fyddai  y  gallu  yn  eu  dwylaw.  Ond  gwrthododd  Monk  redeg  y 
perygl  o  oedi,  a  dadleu  y  pynciau  hyn.  Derbyniwyd  mynegiad 
Charles  gan  y  Tŷ  gyda  llawenydd,  a  chyhoeddasant  yn  ddioed 
adferiad  yr  hen  fíurf-lywodraeth,  gyda  brenin,  arglwyddi,  a  chyfi- 
redin.  Pleidleisiwyd  y  swm  o  haner  can  mil  o  bunau  i  Charles? 
deng  mil  i  Duc  York,  a  phum  mil  i  Duc  Gloucester.  Tynwyd 
arf-arwyddion  y  Weriniaeth  i  lawr  o  bob  man,  a  gosodwyd  yr 
arf-arwyddion  breninol  yn  eu  lle.  Cyhoeddwwd  Charles,  ar  yr  8fed 
o  Fai,  wrth  borth  Neuadd  Westminster,  ac  anfonwyd  cenadau  i'w 
gyrchu  drosodd.  Llon-gyferchid  ef  gan  fìloedd  o'r  tu  draw  i'r  môr 
pan  yn  symud  o  Breda  i'r  Hague.  Glaniodd  ef  a'i  ddau  frawd, 
York  a  Gloucester,  yn  Doyer,  ar  y  25ain,  a  derbyniwyd  ef  yn  llawen 
gan  Monk  ac  eraill.  Yr  oedd  yr  holl  ffordd  o  Dover  i  Lundain 
yn  cael  ei  llinellu  ag  edrychwyr  ac  ewyllyswyr  da  i  Charles,  a'u 
banllefau  yn  rhwygo  yr  awyr;  ac  ar  y  29ain,  dydd  pcn  ei  íiwydd, 
cyrhaeddodd  Lundain,  ac  adferwyd  y  crwydredig  yn  ddyogel  a 
llawen  i  balas  ei  hynaíiaid.  Dangoswyd  y  fath  brysurdeb  i'w 
ddwyn  adref,  a'r  fath  orfoledd  cyífredinol  ar  ei  dderbyniad,  fel  yr 
oedd  yn  syn  meddwl  beth  ddarfu  i'w  wrthwynebwyr,  ac  y  dywedodd 
Charles,  y  rhaid  mai  arno  ef  yr  oedd  y  bai  na  fuasai  wredi  cymeryd 
meddiant  o'r  orsedd  yn  gynt,  gan  fod  pawb  mor  selog  dros  ei  adferiad» 

IY. ADOLYGIAD    CYEFHEDINOL. 

Crefydd,  a  Adeg  derfysglyd  a  chwyldroadol  ar  yr  eglwys  fu  y 
Rhyddid  cyfhod  hwn.  Yr  oedd  Calfin,  fel  y  dangoswyd  o'r  blaen, 
yddol.  we(Ji  taflu  dylanwad  mawr  i  Buritaniaeth  Prydain,  a 
hyny  yn  benaf  trwy  offerynoliaeth  ei  ddysgybl  Ysgotaidd  nodedig, 
y  diwygiwr  Knox.  Ar  esgyniad  James  I.  i  orsedd  Lloegr,  coleddai 
y  Puritaniaid  obeithion  cryf  am  nawdcl  odditan  orthrwm  yr  eglwys 
Esgobol,  am  ei  fod  ef  mor  selog  o'u  plaid.  Ond  ni  fu  James  yn  hir 
cyn  newid  ei  farn  a'i  ymddygiadau,  a  dyfod  yn  fwy  selog  fyth  o 
blaid  yr  Esgobyddion.  Yr  oedd  mor  wancus  am  gael  awdurdod 
hollol  i'w  law  ei  hun,  a  gw^elai  bod  Esgobyddiaeth  yn  fwry  cydnaws 
ag  unbenaeth,  a  bod  Presbyteriaeth  yn  fwy  tebygol  a  chefhogol  i 
Weriniaeth;  felly  daeth  yr  enw  yn  gasbeth  yn  ei  olwg.     Er  hyn 

2  A 


402  ÀDOLYGIAD  CYFFREDINOL. 

safai  yn  selog  o  blaid  yr  athrawiaeth  Geneyaidd  cyhyd  ag  y  parha- 
odd  yr  enwog  Abbot  yn  archesgob  Canterbury,  yr  hwn  oedd  o  syn- 
iadau  Calfinaidd,  ac  yn  bleidiol  i  ryddid.  Wedi  hyny  coleddodd 
James  yr  athrawiaeth  Arminaidd,  a  daeth  yn  fwy  ífyrnig  fyth  yn 
erbyn  y  Presbyteriaid ;  a  bu  farw  yn  elyn  i'r  ffydd  a  broífesodd  yn 
ei  febyd.  Aeth  Charles  I.  yn  mlaen  yn  yr  un  cyfeiriad  a'i  dad,  i 
geisio  darostwng  holl  grefydd  y  wlad  dan  iau  Esgobyddiaeth,  gan 
dybied  fod  y  ífurf  hono  yn  fwy  ffafriol  i'r  penadur  gwladol.  Ei 
brif  oíferyn  i  gario  allan  ei  gynlluniau  oedd  Laud,  esgob  Llundain, 
ac  wedi  hyny  archesgob  Canterbury,  yr  hwn  a  ymdrechodd  i  geisio 
gwisgo  yr  athrawiaeth  Arminaidd  mewn  gwisg  o  ddefodau  Pabaidd; 
a'r  hwn  wedi  hyny  a  ddienyddiwyd  gan  y  senedd  am  fradychu 
rhyddid  a  chrefydd  y  wlad. 

Yn  ystod  y  chwyldroadau  a  godasant  o  amrafaelion  gwladol  ac 
eglwysig  Charles  a'r  senedd,  a  than  amddiffyniaeth  Cromwell,  cod- 
odd  amryw  sectau  crefyddol  eu  penau  yn  y  wlad.  Y  Puritaniaid, 
neu  y  Presbyteriaid,  oedd  y  lluosocaf,  y  rhai  a  gynwysent  y  rhan 
fwyaf  o'r  clerigwyr  sefydledig  yn  amser  y  Weriniaeth.*'  Yr  oedd 
yr  Annibynwyr  hefyd  yn  blaid  luosog,  yr  hon  yr  oedd  Cromwell  ei 
hun  yn  ben  arni.  Yr  oedd  athrawiaeth  yr  Annibynwyr  yn  gyífelyb 
i  eiddo  y  Presbyteriaid,  ond  eu  bod  yn  gwahaniaethu  yn  eu  ffurf 
eglwysig.  Cawsant  yr  enw  oddiwrth  eu  bod  yn  dal  fod  pob  eglwys 
yn  annibynol,  neu  yn  meddu  awdurdod  i  lywodraethu  ei  hachosion 
ei  hun,  heb  unrhyw  ymyriad  oddiallan.  Yn  mysg  y  sectau  llai 
pwysig  oedd  y  Crynwyr,  dan  arweiniad  eu  sylfaenydd,  George  Fox ; 
yr  Ail-fedyddwyr ;  y  Deistiaid,  y  rhai  a  geisient  seilio  eu  crefydd 
ar  natur  a  rheswm,  dan  arweiniad  Sydney,  Neville,  Martin,  a 
Harrington;  yr  Antinomiaid,  neu  Uwch-Galfiniaid,  y  rhai  a  godasant 
o  fysg  y  Presbyteriaid ;  a'r  Rhydd-feddylwyr,  o  ba  rai  ỳr  oedd  yr 
enwogion  Hales  a  Chillingworth. 

Nid  oedd  egwyddor  rhyddid  crefyddol  yn  cael  ei  deall  yn  y  wlad 
hon  hyd  adeg  fythgofiadwy  y  Weriniaeth.  Cromwell  ydoedd  ei 
hesboniwr  a'i  syífaenydd.  Caniatäai  ef  i  bob  sect  grefyddol  broffesu 
a  chyhoeddi  eu  syniadau  yn  ol  eu  hewyllys.  Mae  yn  wir  y 
gwaherddid  y  gwasanaeth  Pabaidd,  yn  gystal  a'r  arferiad  agored 
o'r  ffurf-wasanaeth  Esgobol ;  ond  gwaherddid  y  cyntaf  oddiar  dybied 
fod  gweini  y  mass  yn  eilunaddoliaeth,  a'r  olaf  yn  fwy  oddiar  seiliau 
gwleidyddol  na  chrefyddol.  Ystyrid  athrawiaeth  Socinusf  hefyd  yn 
gabledd,  a  dyoddefodä  Fry  a  Biddle,  ei  chefnogwyr,  erledigaeth  o'r 
herwydd;  cafodd  y  cyntaf  golli  ei  le  yn  y  senedd,  a'r  olaf  ei 
garcharu.  Gyda'r  eithriadau  hyn,  nid  aflonyddid  ar  neb  yn  achos 
eu  crefydd;    ac  y  mae  genym  dystiolaeth  gelynion  yn  gystal  a 

*Yaughan.     fLaelius  Socinus  a'i  nai,  Eaustus  Socinus,  brodorion  o  Tuscany, 
yn  yr  16eg  ganrif. 


ADOLYGIAD    CYFFHEDTNOIi.  403 

cliyfeillion,  yn  dangos  i  grefydd  yn  y  cyfamser  enill  dylanwad 
pwysig  yn  y  wiad.  Ar  ddiwedd  y  rbyfeloedd  cartrefol  yr  oedd  y 
prif-ysgolion  wedi  syrthio  i  gyflwr  truenus ;  llawer  o'r  coleo-au  yn 
anngbyfanedd :  a  rbai  wedi  eu  troi  yn  llety  milwjT,  ac  yn  ystorfeydd 
i  gadw  nwyddau  rbyfel.  Yr  oedd  pump  o  golegau  Rhydychain 
beb  un  efrydydd  o'u  mewn.  Ond,  yn  ol  tystiolaetb  Clarendon,  yr 
oeddent  mewn  cyílwr  bollol  wabanol  yn  amser  yr  adferiad:  "yn 
ildio  eynbauaf  toreitbiog  o  ddaioni,  a  cbynydd  anarferol  yn 
ngwabanol  gangenau  gwybodaetb;  a  llawer  oeddent  wedi  eu  gosod 
i  mewn  yn  ddrygionus,  yn  ymroddi  i  ddysgu,  ac  arfer  bywyd 
rhinweddol." 

Seiliai  Cromwell  ei  syniadau  rbyddfrydig  ar  ei  gariad  at 
wirionedd.  Pan  gymerwyd  George  Fox  i  fyny  am  ei  syniadau  a'i 
ymdrecbion  crefyddol,  ysgrifenodd  lythyr  at  Cromwell  o'i  garchar, 
yn  dymuno  cael  talu  ymweliad  ag  ef.  Caniataodd  yr  amddiffynwr; 
ac  ar  ol  ymgomio  am  dro,  dywedodd  Cromwell,  "Tyred  eto  i  f y 
nhŷ,  oblegyd  pe  byddai  i  ti  a  minau  dreulio  awr  o  bob  dydd  gyda'n 
gilydd,  delem  yn  agosach  y  naill  i'r  llall."  Nid  yn  ei  wlad  ei  hun 
yn  unig  ychwaith  yr  ymdrechai  Cromweìl  dros  ryddid ;  ond  mynai 
seilio  ei  gytundebau  tramor  yr  un  fath,  ar  y  telerau  o  ganiatau 
rhyddid  cydwybod  i  ddeiliaid  yr  amrywiol  wledydd.  Pan  geisiai 
Spain  wneyd  cytundeb  â  Lloegr,  gofynai  Cromwell,  fel  amod,  nid 
yn  unig  i  byrth  masnach  â'r  India  Orllewin  a  Deheubartb  America 
gael  eu  taflu  yn  agored  i  faner  Lloegr,  ond  hefyd  fod  i  sefydliad 
gorthrymus  ac  uffernol  y  chwil-lys  gael  ei  ddifodi,  a  rhydclid  i  bob 
dyn  i  ddarllen  y  Bibl,  ac  addoli  Duw  fel  y  gwelai  yn  dda.  Cafodd 
gynorthwy  wr  rhagorol  hefyd  yn  ei  ysgrifenydd,  yr  anfarwol  Milton , 
yr  hwn  a  fynai  gario  yr  egwyddor  yn  mhellach  na  Cromwell  ei  hun, 
a  thori  y  cysylltiad  rhwng  yr  eglwys  a'r  wladwriaeth.  Dyy^edai 
wrth  Cromwell,  "Pe  gadawTech  yr  eglwys  iddi  ei  hun,  ac  felly  di- 
feichio  eich  hunan  a'r  swyddogion  gwladol  yn  gyfíredin  oddiwrth 
achos  sydd  yn  fíurfio  haner  eu  banhawsderau,  ac  yn  gwbl  annghyd- 
weddol  â'u  swyddau  priodol ;  a  pheidio  caniatau  i  awdurdodau 
annghydnaws  yr  eglwys  a'r  wladwriaeth  i  barhau  eu  hystrywiau  i 
anafu  a  dymchwel  y  naill  y  llall,  na  rhoddi  unrhyw  lyfíethair  ar 
gydwybod,  yr  hyn  sydd  o  angenrheidrwydd  yn  wenwyn  yr  eglwys, 
ac  yn  glefyd  gwddf  i  wirionedd  ;  felly  dymchwelech  y  cyfnewidwyr 
arian,  a  gwerthwyr,  nid  colomenod,  ond  y  Golomen  ei  hun  :  ysbryd 
santaidd  Duw  wyf  yn  feddwl." 

Llenorion  a  Nid  oes  gan  lenyddiaeth  unrhy w  waith  duwinyddol 

Llenyddiaeth.    mawr  yn  perthyn  i'r  cyfhod  hwn  i  ymffrostio  ynddo ; 

eto  nid  oedd  yn  amddifad  o  lenorion.     Yr  oedd  Joseph  Hall,  esgob 

Exeter  a  Norwich  wedi  hyny,  yn  un  o  dduwinyddion  mwyaf  dysg- 

edig,  ac  yn  un  o  bregethwyr  mwyaf  talentog  ei  oes ;  ac  yr  oedd 


404  ADOLYGIAD  CYFFBEDINOI.. 

hefyd  yn  fardd  o  gryn  fri.  Ysgrifenodd  lawer  o  lyfrau,  yn  mysg  pa 
rai  y  mae  ei  "  Contemplaíions"  a'i  "Art  of  Dwme  Meditation" 
efallai  y  mwyaf  adnabyddus.  Bu  Milton  ac  yntau  yn  ysgrifenu  yn 
erbyn  eu  gilydd  ar  faterion  eglwysig.  Yr  oedd  Joîm  Hales  a  Wil- 
liam  Chillingworth  hefyd  yn  ysgrifenwyr  galluog,  yn  enwedig  yr 
olaf,  ar  bynciau  dadleuol  crefydd.  Ond  y  mwyaf  o  dduwinyddion 
Seisnig  y  ddwyfed  ganrif  ar  bymtheg  oedd  yr  enwog  Jeremy  Taylor, 
yr  hwn  a  aned  yn  1613,  ac  a  f u  farw  yn  Down  a  Connor,  yn  1667. 
Ei  brif  weithiau  yw  ei  bregethau,  ei  "  Golden  Grove"  "  Holy 
Lẁing"  "Holy  Dying"  &c;  ac  y  mae  ynddynt  lawer  o  syniadau, 
ysbryd,  a  thalent  annghydmarol.  "  Spenser  ein  hysgrifeniadau 
rhyddieithiol  ydy w,  ac  y  mae  ei  ryddiaith  weithiau  mor  awenyddol 
a  mydr  Spenser."  Dylesid  nodi  ei  "  Theologìa  Eclectica  "  hefyd  fel 
un  o'i  brif  weithiau,  yr  hwn  y  gellid  ei  roddi  yn  ochr  "Areopagitica" 
Milton,  a  gyhoeddwyd  ychydig  o'i  flaen.  Yn  y  naill  gwna  Taylor 
dros  ryddid  cydwybod  yr  hyn  a  wna  Milton  yn  y  llall  dros  ryddid 
y  wasg;  a  bernir  nad  oes  eu  gwell  ar  y  ddau  bwnc  pwysig  wedi 
ymddangos  hyd  heddyw.  Mae  enwau  Thomas  Fuller,  Barrow, 
Henry  More,  a  Cudworth,  fel  awdwyr  o  fri  uwch  na'r  cyffredin  yn 
y  cyfnod  hwn.  Yr  oedd  Francis  Bacon  hefyd  yn  un  o  brif  lenorion 
ac  athronwyr  Lloegr  yn  y  chwarter  cyntaf  o'r  ddwyfed  ganrif  ar 
bymtheg,  a  chyhoeddodd  lawer  o  lyfrau.  Perthyna  hefyd  i'r  amser 
hyn  Hobbes,  philosophydd  Malmsbury;  Harrington,  awdwr  yr 
"  Oceana;"  Syr  Thomas  Browne,  awdwr  enwog  y  "  Religio  Medici;" 
a  Clarendon,  awdwr  yr  "  History  of  the  RebellionP 

Yn  flaenaf  ac  yn  benaf  yn  mysg  beirdd  y  cyfnod  hwn,  a  phob 
cyfnod  arall,  ymae  enw  yr  anfarwol  John  Milton,  awdwr  y  "  Para- 
dise  Lost"  a  lluaws  o  weithiau  mydryddol  a  rhyddieithol  eraill. 
Ganwyd  ef  yn  Llundain  yn  1608,  a  bu  farw  yn  ddall  yn  1674,  yn 
66  oed.  Mae  ei  weithiau  rhyddieithol  yn  parhau  mewn  bri  hyd  y 
dydd  hwn ;  ond  yr  oedd  ei  farddoniaeth  yn  gyfry w  na  welodd  y  byd 
erioed  o'i  bath,  a  chluda  ei  enw  i  oesoedd  diweddaf  y  ddaear.  Yr 
enwau  blaenaf  eraill  fel  beirdd  y  cyfnod  dan  sylw  ydynt,  Waller, 
Cowley,  a  Denham.  Yr  oedd  y  tri  yn  feirdd  o  enwogrwydd. 
Gelwir  yr  olaf  yn  un  o  dadau  barddoniaeth  Seisnig ;  ei  brif  gyfan- 
soddiad  yw  "  Cooper's  HilL"  Mae  enw  William  Haryey  o  Kent  yn 
deilwng  o  nodiad,  yr  hwn  a  gafodd  allan,  yn  nheyrnasiad  James  L, 
gylchrediad  y  gwaed.  Cyn  hyn  tybid  fod  y  gwaed  yn  aros  yn  llon- 
ydd  yn  y  corph.  Dywedir  fod  y  rhagfarn  mor  fawr  yn  erbyn  ei 
ddarganfyddiad,  fel  na  dderbyniwyd  ei  athrawiaeth  gan  yr  un 
meddyg  yn  Ewrop  oedd  dros  ddeugain  oed,  ac  iddo  golli  llawer  o'i 
gwsmeriaid  yn  Llundain  oblegyd  y  gwaradwydd  a  dynodd  arno  ei 
hun  wrth  gyhoeddi  y  darganfyddiad  pwysig. 

"Mae  yn   deilwng   o  nodiad,"   meddai  Enight,   "fod  Milton, 


ADOLYGIAD  CYFFREDINOL.  405 

Taylor,  Browne,  Cudworth,  More,  a  Cowley,  yr  ysgrifenwyr 
enwocaf  yn  y  cyfnod  o'r  adferiad  i'r  chwyldroad  (gyda'r  eithriad  o 
Dryden  a  Barrow)  oll  wedi  eu  geni  cyn  diwedd  teyrnasiad  James  I., 
neu  o  fewn  yr  adeg  y  gallwn  ei  galw  yn  ganolddydd  ein  llenyddiaeth 
genedlaethol.  Nid  ymadawodd  goleuni  yr  amser  auraidd  hwnw 
yn  hollol  cyhyd  ag  y  bu  yr  un  o  honynt  byw.  Nis  gallasai  byw 
tymhor  plentynrwydd  neu  ieuenctyd  yn  amser  Shakspear  a  Bacon, 
tymhor  addfedrwydd  oedran  yn  amser  y  gwrthryfel  mawr,  lai  na 
dysgyblu  galluoedd  uchel,  a'u  dyrchafu  i'w  nerth  mwyaf."  Gyda  y 
ílwyddyn  gyntaf  o'r  Senedd  Hir  y  mae  cyfhod  y  newyddiaduron  yn 
dechreu.  Y  newyddiadur  hynaf  a  gafwyd  oedd  un  pedwar  plyg, 
yn  cynwys  ychydig  o  ddail,  ac  yn  dwyn  yr  enw,  "Dygwyddiad.au 
Dyddiol ;  neu  symudiadau  dyddiol  y  ddau  Dỳ,  yn  y  senedd  fawr  a 
dedwydd  hon,  o'r  3ydd  o  Dachwedd,  1640,hydy  3ydd  oDachwedd, 
1641."  Ymddangosodd  dros  gant  o  newyddiaduron  gwahanol 
rhwng  hyny  a  marwolaeth  y  brenin,  a  thros  bedwar  ugain  eraill 
rhwng  hyny  a'r  adferiad.  Yn  y  rhyfel  Ysgotaidd  yn  1650,  dygai 
byddinoedd  Charles  a  Cromwell  argraífydd  gyda  hwy,  i  gyhoeddi  y 
dygwyddiadau.  Mae  yn  debyg  mai  oddiwrth  hyn  y  priodolwyd 
dygiad  newyddiaduron  i  Ysgotland  i  Oliyer  Cromwell.  Heblaw  y 
newyddiaduron,  cyhoeddid  nifer  dirfawr  o  draethodau,  yn  y  rhai  y 
dadleuid  pynciau  crefyddol  a  gwladol,  a'r  rhai  a  ddarllenid  yn 
awchus  gan  fìloedd.  Bernir  fod  deng  mil  ar  ugain  o'r  traethodau 
hyn  wedi  eu  cyhoeddi  yn  yr  ugain  mlynedd  a  ganl^modd  gyfar- 
fyddiad  cyntaf  y  Senedd  Hir.  Y  prif  lyfrau  Cymreig,  heblaw  yr 
ysgrythyrau,  a  gyhoeddwyd  yn  y  cyfhod  hwn  oeddent,  "  Canwyll  y 
Cymry"  gan  Ficer  Prichard,  Llanymddyfri  (1646);  "  Y  Tri 
Acleryn"  "  Cyfaricyddyd  y  Cymro"  ac  eraill,  gan  Morgan  Llwyd 
o  Wynedd ;  amry w  lyfrau  bychain  gan  Vavasor  Powell ;  a  chyf- 
reithiau  gan  Rowland  Vaughan  o  Feirionydd. 

Yr  oedd  Charles  I.  yn  gefnogwr  mawr  i  lenyddiaeth  gyffredinol, 
ac  i'r  celfyddydau  breninol,  a  chodwyd  cerddoriaeth,  arluniaeth, 
cerfiadaeth,  ac  adeiladaeth  i  fwy  o  fri  nag  o'r  blaen,  yn  y  cyfhod 
dan  sylw.  Yr  athrylith  penaf  mewn  adeiladu  oedd  Inigo  Jones,  yr 
hwn  a  aned  yn  Llimdain,  yn  1572.  Hwn  a  ystyrir  yn  dad  adeil- 
adaeth  glasurol  y  wlad  hon;  taílodd  am  dymhor  holl  adeiladwyr 
Ewrop  i'r  cysgod,  ac  y  mae  amryw  esiamplau  o'i  athrylith  yn  aros 
yn  y  brif-ddinas  hyd  y  dydd  hwn.  "Mabwysiadodd  Lloegr  Holbein 
a  Vandyke;  benthyciodd  Bubens ;  cynyrchodd  Inigo  Jones.  Tynodd 
Vitruyius  i  fyny  ei  ramadeg;  dangosodd  Palladio  yr  ymarferiad 
iddo ;  amlygodd  Bhufain  chwareufwrdd  teilwng  o'i  glod  iddo,  ac  yr 
oedd  y  brenin  Charles  yn  barod  i'wgefnogi,  ei  gyflogi,  a  gwobrwya 
ei  dalentau.     Dyna  hanes  Inígo  Jones  fel  athrylith."^ 

*Walpole. 


406  CHAELES    II. 

Masnach  a  Cynyddodd  masnach,  a  gwellhaodd  eyflwr  y  wlad, 
dyfeisiau.  yn  neclireuad  teyrnasiad  Cbarles  I.,  ond  dygodd  y 
rhyfeloedd  gwmwl  clu  dros  y  cwbl  eilwaith.  Yn  nyddiau  y  Werin- 
iaeth  cododd  drachefn  i  gyflwr  gwell  nag  erioed.  Unachos  pwysig 
o'r  gwelliant  hwn  oedd  diflaniad  gorfaeliaeth  {monopoly)  yn 
nghwymp  y  brenin,  a  rhyddid  i  bawb  i  fasnachu  mewn  unrhyw 
nwyddau  fel  eu  gilydd.  Cynelid  y  llywodraeth  trwy  drethi  misol, 
cylìid  {excise),  a  tìiollau  (customs);  ac  yr  oedd  y  rhai  hyn  yn 
eynyddu  yn  ol  cynydd  masnach  yn  y  wTlad. 

Dan  James  I.  yr  ymgymerodd  Hugh  Middleton,  o  Lundain,  â 
gwneyd  yr  afon  newydd  o  Ware  i  Islington,  yr  hon  oedd  yn  agos 
deugain  milldir  o  hyd,  a  dau  cant  a  phymtheg  o  bynt  i'w  chroesi. 
Daeth  cerbydau  yr  amser  hwn  hefyd  i  arferiad  cyífredin,  ac  yn 
amser  Charles,  dechreuodd  hacìcney  coaches  sefyll  ar  heolydd 
Llundain.  Dechreuwyd  hefyd  drwyddedu  tafarndai,  gyru  llythyrau 
trwy  y  post,  ac  arfer  esgidiau  tebyg  i'r  rhai  presenol.  Yn  amser  y 
Weriniaeth  y  sefydlwyd  banciau  arian.  Cyn  hyny,  cedwid  arian 
yn  y  Bathdy,  yn  Nhŵr  Llundain ;  ond  wedi  toriad  allan  y  rhyfel, 
cyflogwyd  y  goldsmiths  gan  y  masnachwyr  i'w  cadw;  a  hyn  oedd 
dechreuad  y  banciau. 


PENOD  VIII. 

O  ADEERIAD    ChAHLES    II.  HYD  Y    CHWYLDROAD,  1660 1689. 


CHARLES   II. — 1660 — 1685. 

Wele  y  freniniaeth  eto,  ar  ol  ugain  mlynedd  o  gyfwng  nodedig, 
yn  nghanol  llon-floeddiadau  y  genedl,  wedi  ei  hadferu  yn  mherson 
Charles  II.,  mab  y  diweddar  frenin,  Chaiìes  I.  Yr  oedd  Charles 
yn  awr  yn  ddeg  ar  ugain  oed,  ac  wedi  fíurfio  cymeriad  tra 
annghyfaddas  i  ly wodraethu,  Er  ei  fod  yn  meddu  ar  berson  golygus, 
tymher  siriol,  a  chymhwysderau  naturiol  da,  yr  oedd  ei  holl 
fryd  ar  segurdod,  oferedd,  a  phleserau  llygredig.  Yr  oedd  yn 
casâu  gwaith  a  llafur  corph  a  meddwl  mor  fawr,  fel  y  buasai  cystal 
ganddo  golli  ei  goron  ag  ymgymeryd  ag  unrhyw  orchwyl  caled. 
Arweiniai  fywyd  anniwair  ac  aflan;  nid  oedd  ganddo  fíydd  yn 
niweirdeb  benyw,  nac  mewn  unrhyw  rinwedd  mewn  dyn.  Ni 
thyciai  clod  na  dirmyg  arno,  ac  ni  theimlai  rwymedigaeth  na  diolch- 
garwch.  Yr  oedd  ei  wybodaeth  wleidyddol  yn  destun  dirmyg  i  bob 
ysgrifwas.  Mor  bell  ag  yr  oedd  a  fynai  â  chrefydd,  gogwyddai  at 
Babyddiaeth  yn  fwy  na  dim  arall,  oddiar  }^r  ystyriaeth,  efallai,  fod 
hono  yn  fwy  manteisiol  i'r  ífurf-lywodraeth '  a  garai  ef.     Er  nad 


CHAELES    II.  407 

esgynodd  brenin  erioed  i'w  orsedd  gyda  gwell  teirnlad  oddiwrth  ei 
ddeiliaid  yn  gyffreclin,  nid  yw  ei  gymeriad  yn  argoeli  yn  dda. 

Ni  chollodd  Charles  amser  i  wobrwyo  y  prif  offerynau  yn  ei 
adferiad.  Gwnaed  Monk  yn  Dduc  Albemarle ;  Montague  yn  Iarll 
Sandwich;  Annesley  yn  Iaril  Anglesea ;  Denzil  Hollis  ynArglwydd 
Hollis;  ac  Ashley  Cooper  yn  Arglwydd  Ashley.  Gwnaed  Iarll 
Southampton  yn  drysorydd;  Manchester  yn  arglwydd  ystafellydd; 
Say  yn  arglwydd  y  gyfrin-sel;  Morrice,  cyfaill  Monk,  gyda  Syr 
Edward  Nicholas,  yn  ysgrifenwyr  y  Uywodraeth;  Hyde  yn  Iarll 
Clarendon,  ac  yn  arglwydd-ganghellydd;  Ormond  yn  dduc  ac  yn 
steicard;  Colepepper  yn  feistr  y  rholau;  a  gwnaed  y  Presbyteriaid 
Calamy  a  Baxter  yn  gaplaniaid  i'r  brenin.  Gwelir  i  Charles  roddi 
gweinyddiad  y  llywodraeth  yn  nwylaw  dynion  galluog,  a'r  rhai 
hyny  ynperthyn  i'r  gwahanol  bleidiau  crefyddol. 

Rhoddodd  y  brenin  awdurdod  seneddol  i'r  gymanfa  oedd  eisoes 
wedi  ymgasglu,  ac  ymgymerodd  hono  ar  unwaith  â  threfnu  gor- 
chwylion  y  deyrnas.  Penodwyd  y  swm  dirfawr  o  ddeuddeg  canmil 
o  bunau  (£1,200,000)  y  fiwyddyn  i'r  brenin,  dan  amoclau  penodol, 
a  threfnwyd  y  llwybr  i'w  codi.  Daclgorphorwyd  y  fydclin,  ond 
cadwyd  oddeutu  pum  mil  dan  yr  enw  gnards,  a  dyma  ddechreuad  y 
fyddin  sefydiog  bresenol. 

Dygwyd  act  o  ddyogeliad  i  wrrthwynebwyr  diweddar  y  freniniaeth 
o  flaen  y  senedd,  a  phasiwyd  hi ;  ond  tynwyd  enwau  amryw  o'r 
prif  offerynau  yn  nghondemniad  Charles  I.  allan,  a  dangoswTyd 
llymder  creulon  at  amryw  o  honynt.  Taflwyd  Milton  i  garchar, 
ysbeiliwyd  ei  eiddo,  a  llosgwyd  ei  lyfrau;  ond  cafodd  arbediad 
bywyd  trwy  eiriolaeth  ei  gyfeillion.  Rhoddwyd  barn  marwolaeth 
ar  chwech  o  farnwyr  Charles  I. ;  Harrison,  Carew,  Scot,  Serope, 
Jones,  a  Clement,  a  dienydcliwyd  hwy,  yn  nghyda  Cook  a  Hacker, 
wrth  Charing  Cross;  a  dau  eraill, — Axtell  a  Hugh  Peters — yn 
Tyburn.  Dangosodd  y  rhai  hyn  y  gwroldeb  mwyaf  yn  eu  marw- 
olaeth,  er  dyoddef  creulonderau  rhy  erchyll  i'w  desgrifio;  ac  ni 
ddangosasant  un  arwydd  o  edifeirwch  am  y  weithred  y  dyocldefent 
o'i  herwydd.  Cymerodd  hyn  le  yn  Hydref,  1660.  Yn  Mehefin, 
1661,  dygwyd  Syr  Henry  Yane  i  sefyll  ei  brawf,  a  chondemniwyd 
yntau  i  farwolaeth.  Gwrthodwyd  y  cyfle  icldo  amddiffyn  ei  hun  ar 
yr  arteithglwyd.  Cyn  rhoddi  ei  ben  ar  y  plocyn  dywedodd,  " Achos 
drwg  yw  yr  un  nad  all  ddyoddef  geiriau  dyn  wrth  farw."  Alltud- 
iwyd  Lambert  dros  weddiìl  ei  oes  faith  i  ynys  Guernsey.  Yn  1662, 
clygwyd  tri  eraill,  Barkstead,  Okey,  a  Corbet,  drosodd  o  Holland  i'w 
dienyddio.  Yr  oedd  y  royalists  yn  ofidus  yn  awr  am  fod  angau 
wedi  symud  amryw  o'u  prif  elynion  o'u  cyrhaedd,  a  phenderfynasant 
ddial  ar  eu  cyrph  yn  eu  beddau.  Codwyd  cyrph  Cromwell,  Bradshaw, 
ac  Ireton^  o'r  becld;  llusgwyd  hwy  yn  ddirmygus  iTyburn,  a  gosod- 


408  CHAHLES    II. 

wyd  hwy  i  hongîan  wrth  grogbren  dros  ddiwrnod  cyfan ;  yna  torwyd 
eu  penau,  a  gosodwyd  hwy  ar  ben  porth  Whitehall,  a  thaílwyd  eu 
eyrph  i  bwll  a  gloddiwyd  i'r  pwrpas.  Symudwyd  amry w  gyrph  eraill 
i  Fonachlog  Westminster,  ac  yn  eu  mysg  mam  Cromwell,  Pym,  May 
yr  hanesydd,  Elake,  Twiss,  a  Marshall. 

Dygwyd  o  ílaen  y  senedd  achos  gwerthiad  tiroedd  y  goron,  a 
thiroedd  eglwysig,  yn  gystal  ag  etifeddiaethau  amryw  freninwyr 
oeddynt  wedi  eu  gwerthu  trwy  awdurdod  y  llywodraeth  ddiweddar. 
Methwyd  a  rhoddi  boddlonrwydd  cyffredinol  i'r  breninwyr  yn  y 
drafodaeth  hon,  a  dechreuodd  teimlad  drwg  fagu  yn  erbyn  y  brenin 
a'i  ganghellydd  Clarendon.  Yr  oedd  y  bywioliaethau  eglwysig  hefyd 
gan  mwyaf  yn  awr  yn  nwylaw  y  Presbyteriaid ;  a  chan  eu  bod  wedi 
rhoddi  cynorthwy  mor  bwysig  yn  adferiad  y  brenin,  nid  doeth  na 
dyogel  oedd  eu  terfysgu.  Felly  gwnaed  ymdrech  i  geisio  tynu 
llwybr  canol  rhwng  Presbyteriaeth  ac  Esgobyddiaeth.  Bu  Baxter 
ac  eraill,  ar  gais  Charles,  yn  tynu  ysgrif  allan  i'r  perwyl.  Yr  oedd 
darpariadau  yr  ysgrif  hon  mor  rhyddfrydig,  íel  y  derbyniodd 
Eeynolds,  yr  Annghydífurfiwr,  esgobaeth  a  gynygiwyd  iddo  ;  a  bu 
Calamy  agos  a  gwneyd  yr  un  peth.  Rhoddodd  y  brenin  ei  gydsyniad 
i'r  cynllun ;  ond  pan  ddygwyd  ef  gan  y  barnwr  Hale  o  ílaen  y  senedd, 
gwrthodwyd  ef  gan  fwyafrif  o  28  mewn  Tŷ  o  340.  Ac  er  mawr 
syndod  y  Presbyteriaid,  gweinidogion  y  goron  oedd  ei  wrthwyn- 
ebwyr  penaf. 

Yn  mhen  ychydig  wythnosau,  sef  diwedd  y  flwyddyn  1660,  torwyd 
y  seuedd  gymanfaol,  fel  y  gelwidhi,  ifyny,  a  barnwydyn  well  galw 
senedd  newydd,  yn  yr  hon  y  dysgwylid  cael  ychydig  fwy  o'r  elfen 
freniniaethol.  Cymerodd  dygwyddiadau  pwysig  le  yn  mysg  y 
teulu  breninol.  Bu  Duc  Gloucester,  brawd  ieuangaf  y  brenin,  farw 
o'r  frech  weu,  yn  20  mlwydd  oed.  Daeth  ei  chwaer,  tywysoges 
Orange,  drosodd,  a  bu  hithau  farw  o'r  un  clefyd.  Priododd 
Henrietta,  chwaer  arall,  â  Duc  Orleans,  brawd  Louis  XIV.,  brenin 
Ffrainc;  a  phriododd  James,  Duc  York,  brawd  arall  i  Charles,  yn 
ddirgelaidd  ag  Anne  Hyde,  merch  y  canghellydd  Clarendon. 

Dechreuodd  y  ílwyddyn  1661  gyda  gwrthryfel  Venner  y  Wine- 
cooper  yn  Llundain,  yn  cael  ei  ganlyn  gan  ry  w  driugain  o  benboeth- 
iaid  crefyddol  fel  ei  hunan.  Mil-ílwyddiaid  oeddent;  cerddent  o 
ystryd  i  ystryd  trwy  y  ddinas,  yn  arfog  a  diofn,  gan  gyhoeddi  Iesu 
Grist  yn  frenin,  a  dyweyd  yr  ymddangosai  yn  y  fan;  a  dysgwyl- 
ient  y  buasai  yr  Arglwydd  yn  gwneyd  â  hwy  fel  â  llu  Gedeon. 
Gorchfygasant  y  milwyr  fwy  nag  unwaith ;  ond  o'r  diwedd  cylch- 
ynwyd  hwy,  lladdwyd  amryw  o  honynt,  a  chrogwyd  y  Ueill. 

Coronwyd  y  brenin  yn  Ebrill,  a  chyfarfyddodd  y  senedd  new<ydd 
yn  Mai.  Yr  oedd  mwyafrif  mawr  y  Tŷ  hwn  yn  freninwyr,  ac  yn 
oíferynau  cymhwys  i  gario  allan  ewyílys  Clarendon.     Ni  ddychwel- 


CHAE.LES  TT.  409 

wyd  ond  oddeutu  triugain  o  aelodau  Presbyteraidd  o  gwbl. 
Dangosodd  y  blaid  alluocaf  ei  hysbryd  yn  fuan  trwy  bleidleisio 
rhwyrnedigaeth  yr  holl  aelodau  i  dderbyn  y  sacrament  yn  ol 
defodau  Egìwys  Loegr,  a  thyngedu  cyngrair  y  cyfamod  a'r  ysgrif 
oedd  yn  cyfansoddi  Lloegr  yn  weriniaeth,  i  gael  eu  llosgi  trwy 
ddwylaw  y  crogwr  cyffredin.  Mynai  y  Cyffredin  ddwyn  ychwaneg 
o  wrthwynebwyr  Charles  I.  i  sefyll  eu  prawf ;  ond  gwrthododd  y  Tŷ 
uchaf  a'r  brenin.  Dychwelwyd  yr  esgobion  i'w  lle  yn  Nhŷ  yr 
Arglwyddi,  rhoddwyd  llywodraeth  y  fyddin  yn  llaw  y  brenin,  a 
phenderfynwyd  ei  fod  yn  annghyfreithlon  i  godi  yn  erbyn  awdurdod 
y  brenin  a'i  Yy'einidogion  dan  unrhyw  amgylchiadau.  Gwaharddwyd 
yr  arferiad  o  cldeisebu  y  brenin  a'r  senedd;  nid  oedd  dros  ddeg  o 
bersonau  i  gyflwyno  unrhyw  ddeiseb,  na  thros  ugain  i'w  Uawnodi, 
heb  ganiatad  ustus,  neu  fwyafrif  uchel-reithwyr.  Cynygiwyd 
adferu  llysoedd  gormesol  y  Star  Chamber  a'r  High  Commission; 
ond  er  cynddrwg  yr  oedcl  y  senedd  wedi  mynecl,  nid  oedd  yn 
ddigon  drwg  i  ganiatau  y  cynygiad  hwn. 

Yn  y  cyfamser  cedwid  cynadledd  gymysg  o  Esgobion  a  Phresby- 
teriaid  yn  nhŷ  esgob  Llundain,  yr  hon  a  elwir  Cynadledd  Savoy,  er 
diwygio  Llyfr  y  Gweddiau  Cyffredin.  Ar  ol  ymresymu  yn  hir, 
a  phob  plaid  yn  dal  yn  dỳn  dros  ei  hoff  bynciau,  torodd  y  gynaclledd 
i  íýny,  gan  adael  y  pleidiau  yn  mhellach  oddiwrth  eu  gilydd  yn  y 
diwedd  nag  oeddent  ar  y  dechreu.  Oncl  gan  mai  dydd  yr  Eglwyswyr 
ydoedd  yn  awr,  penderfynasant  fynu  eu  ffordd,  yn  ddibris  o  syniadau 
gwahanoi  y  Presbyteriaid,  a  chodi  yr  Egiwys  Esgobol  i'w  hen 
awdurdod  fiaenorol.  Pasiwyd  y  Corporation  Act,  yr  hon  oedd  yn 
gofyn  ymwrthociiad  â'r  cyfamocl,  a  chyfranogiad  o'r  sacrament  yn  ol 
defod  Eglwys  Loegr,  yn  gystal  ag  ymrwymiad  i  beidio  codi  arfau  yn 
erbyn  y  brenin,  fel  cymhwysder  i  lenwi  unrhywr  swycid  wladol. 
Edrychid  ar  Ymneiilduaeth  yn  awr  yn  Sism,  ac  yn  ddarostyngedig 
i  gospedigaeth  wladol,  a  daeth  yn  drosedd  i  fyned  i  le  Ymneiilduol 
o  adcloliad. 

Mai  19,  1662,  ar  ol  ei  phasio  trwy  y  senecld,  derbyniodd  Act 
nodedig  Unffurfiaeth  gydsyniad  y  brenin,  yr  hon  a  rwymai  yr  holl 
offeiriaid  Puritanaidd  i  roddi  eu  bywioliaethau  eglwysig  i  fyny,  neu 
dderbyn  yr  Act,  cyn  dydd  gwyì  Barthoiomew.  Cynwysai  yr  Act 
fod  i'r  holl  offeiriaid  arwyddo  eu  cydsyniad  â'r  liyfr  gweddiau 
diwygiedig,  a  chymeryd  eu  hordeinio  gan  ddwylaw  esgob,  os 
nad  oeddent  wedi  derbyn  hyny.  Yn  ofer  yr  apeliai  y  gw^einid- 
ogion  hyn  at  addewid  y  brenin,  nac  am  estyniad  amser  i  ystyried 
y  pwnc;  yr  oedd  clylanwad  Clarendon  a'r  esgobion  yn  rhy  gryf 
i  feddwl  gwamal  ac  ansefydlog  Charles.  Pan  ddaeth  dydd  tywyll 
St.  Bartholomew  (Awst  24,  1662),  dydd  oedd  eisoes  wedi  ei 
hynodi  gan  greulonder   bedwar  ugain   a   deg   o  fTynyddoedd  yn 


410  CHAHLES    II, 

ol,  yn  y  galanasdra  ar  Brotestaniaid  Paris,  gadawodd  tua  dwy  fll 
o'r  gweinidogion  mwyaf  dysgedig,  duwiol,  a  llafurus,  eu  bywiol- 
iaethau  o  barch  i  gydwybod  a  gwirionedd,  gan  oddef  y  colledion 
a'r  erledigaethau  trymaf.  Ni  welwyd  y  fath  esiampl  o  ormesiaeth 
eglwysig  o'r  blaen.  Trowyd  llawer  allan  o'u  swyddi  dan  Henry 
VIII.,  Elisabeth,  a'r  Senedd  Hir,  ar  adeg  chwyldroadau  a  ther- 
fysgoedd;  ond  yn  awr  yr  oedd  yn  adeg  heddychlon,  a'r  rhai  a  dro- 
wyd  allan  wedi  bod  yn  brif  ofFerynau  i  sefydlu  heddwch,  ac  i 
aclferu  y  brenin.  Yn  mhob  achos  blaenorol  o'r  fath,  gofelid  am 
gynaliaeth  y  rhai  a  droid  allan;  ond  yma,  nid  yn  unig  gadawyd 
hwy  heb  unrhyw  ddarpariaeth  ar  eu  cyfer,  ond  ysbeiliwyd  hwy  o'u 
cyflog  ddyledus.  "Penodwyd  ar  ddydd  St.  Bartholomew,"  meddai 
Burnet,  "  er  mwyn  amddifadu  j  rhai  na  chydymffurfiai  o  fìwyddyn 
o  gyflog,  am  fod  y  degwm  yn  ddyledus  ar  ddydd  Gwyl  Mihangel." 

Priododd  Charles,  oddiar  gymhelliadau  isel,  yn  Mai,  1662,  â 
Catharine,  infanta  Portugal,  yr  hon  oedd  Babyddes,  a  derbyniodd 
gyda  hi  waddol  o  dri  chant  a  haner  o  filoedd  o  bunau  (£350,000), 
yn  nghydag  amddiífynfa  Tangier,  a  Bombay  yn  yr  India.  Oferddyn 
anfucheddol  oedd  Charles  yn  ei  gysylltiad  â  benywod.  Cadwai 
lawer  o  ordderchadon,  a  gorfododd  ei  wraig  i  oddef  yr  odineb-wraig 
benaf  a  feddai  i  fod  yn  arglwyddes  ei  ystafell-wely.  Yn  fuan  wedi 
priodi,  gwerthodd  y  brenin  ddinas  Dunkirk  i  frenin  Ffrainc,  yr  hyn 
a  barodd  deimlad  anfoddog  iawn  yn  y  wlad  hon,  a  gwnaed  Clarendon 
yn  wrthddrych  y  dygasedd  mwyaf,  am  y  credid  mai  efe  fu  yn  brif 
offeryn  i  wneyd  hyny. 

Ar  adferiad  Charles,  cododd  Ysgotland  eto  i  ffurf  teyrnas  anni- 
bynol,  a  galwyd  senedd  yn  nghyd ;  ond  buan  y  cafodd  ei  hamddifadu 
o'i  hiawnderau  gwladol,  ac  o'i  rhyddid  crefyddol.  Yn  1661, 
pasiodd  y  "Senedd  Feddw,"  fel  y  gelwid  hi,  y  Recissory  Act,  yn 
dyddimu  yr  holl  weithrediadau  senecldol  er  y  flwyddyn  1633. 
Mathrwyd  hawliau  y  Presbyteriaid,  a  sefydlwyd  Esgobyddiaeth  yn 
y  wlad.  Dygwyd  Argyle,  arweinydd  y  Cyfamodwyr,  i'w  brawf ; 
a  thrwy  fradychiad  Monk,  condemniwyd  ef  i  farwolaeth  greulon. 
Gwnaed  amryw  gyfnewidiadau  pwysig  yr  amser  hwn  hefyd  yn 
Iwerddon. 

Cymerodd  Charles  y  fantais  ar  y  deisebau  a  anfonid  ato  yn  ei 
adgcfìo  o'i  hysbysiad  o  Breda,  i  geisio  gan  y  senedd  roddi  y  gallu 
gweinycldol  i'w  law  ef,  fel  y  gallai  ei  weini  gyda  boddlonrwydd  mwy 
cyffredinol.  Bernir  mai  ei  fwriad  yn  hyn  oedd  noddi  y  Pabyddion ; 
a  drwgdybid  ef  ei  hun  o  fod  yn  gogwyddo  at  y  greíÿdd  hono,  ac 
am  hyny  gwrthodwyd  ei  gais  yn  benderfynol.  Mwy  na  hyny, 
dirdynodd  y  ddau  Dŷ  gyhoeddiad  oddiwrtho  yn  gorchymyn  i'r  holl 
offeiriaid  Pabaidd  adael  y  deyrnas  dan  boen  marwolaeth,  a  rhoi  y 
gyfraith  mewn  grym  yn  erbyn  y  Pabyddion  ar  y  naill  law,  ac  yn 


CHARLES  II.  411 

erhyn  y  gwahanol  sectau  annghydffurfiol  ar  y  llaw  arall.  Ac  nid 
oedd  hyn  ychwaith  yn  ddigon;  cymerwyd  y  fantais  ar  derfysg 
dibwys  a  dorodd  allan  yn  swydd  York  a  Westmoreland  vn  Hydref, 
1663,  yr  hwn  y  dywedid  fod  diwygwyr  â  llaw  yncldo,  i  basio  yr  act 
greulon  (Mai  16,  1664),  a  elwir  y  "  Conventicle  Act."  Gwaharddai 
hon  i  fwy  na  phump  o  bersonau,  heblaw  aelodau  y  teulu,  i 
ymgynull  i  gadw  unrhyw  addofiad  ond  a  fyddai  yn  ol  y  llyfr 
gweddiau  cyffredin.  Ac  yr  oedd  pob  troseddwr  a  fyddai  dros  16eg 
oed  i  oddef  dirwy  o  bum  punt,  neu  dri  mis  o  garchar,  am  y  trosedd 
cyntaf;  deg  punt,  ^neu  chwech  mis,  am  yr  ail;  cant  punt  neu 
aìltudiad  dros  saith  mlynedd  am  y  trydydd.  Ac  yr  oedd  gan  un 
ynad  heddwch  awdurdod  i  weinyddu  y  gospedigaeth  heb  gyfryngiad 
rheithwyr.  Llanwyd  y  carcharau  yn  fuan  o  AnnghydfTurfwyr,  yn 
wŷr  llen  a  lleyg,  a  dyoddefent  greuloncleb  dirfawr  oddiar  law  eu 
gelynion.  Galwy d  bil  tair  blyny ddol  1 64 1  yn  ol,  am  fod  ynddo  amry w 
bethau  oecld  yn  atalfa  annymunol  ar  awdurdod  y  brenin.  Yr  oedd 
Charles  erbyn  hyn  yn  ddigon  digywilydd  i  ddyweyd,  nas  gallai 
oddef  y  senedd  i  ymgynull  ar  y  fath  amodau. 

Blwyddyn  hir  gofiaclwy  yn  Lloegr  oedd  1665.  Yn  ei  dechreu, 
torodd  rhyfel  pwysig  allan  rhwng  Lloegr  ac  Unol  Daleithiau  y 
Dutch,  a  phleidleisiodd  y  senecld  dros  ddwy  fìliwn  o  bunau  i  dclwyn 
y  rhyfel  yn  mlaen.  Arweinydd  llynges  Lloegr  oedd  Duc  York,  ac 
arweinydd  liynges  y  Dutch  oedd  Opdam.  Ymladdwyd  brwydr 
forwrol  ofnadwy  yn  Mehefìn  ar  gyffirjiau  Suffolk,  pryd  y  lladclwyd 
dros  saith  mil  o'r  Dutch,  yn  cynwys  Opdam,  a  thri  llyngesydcl  arall, 
a  dinystriwyd  deunaw  o'u  llongau.  Ni  chollodd  Lloegr  ond  un 
llong,  ac  ychydig  ganoedd  o  wŷr,  ond  fod  yn  eu  mysg  ddau 
lyngesydd.  Ond  er  fod  hon  y  fuddugoliaeth  forwrol  fwyaf  a 
enilloclcl  Lloegr  hyd  yn  hyn,  nid  oedd  calon  yn  y  wlad  yn  awr  i 
lawenychu  o'i  phlegyd.  Yr  oedd  Llundain  wedi  ei  tharo  â  phla 
dychrynllyd,  a'i  thrigolion  yn  cael  eu  medi  i  lawr  ganddo  wrth  y 
miloedd.  Yr  oedd  y  pla  wedi  gwneyd  ei  ymddangosiad  yn  Llundain 
er  y  gauaf  blaenorol ;  ond  tua  diwedcl  Mai  (1656),  torodd  allan  yn 
nghymydogaeth  St.  Giles,  gydaffyrnigiwydcì  brawychus.  Dechreu- 
odd  yn  mysg  y  dosbarth  iselaf,  ac  yn  mysg  y  rhai  mwyaf  anystyriol  o 
honynt;  ond  buan  yr  ymledodd  i  gylchoedd  uwch,  ac  y  tarawodd  y 
cyfoethog  fel  y  tlawd,  a'r  crefyddol  fel  y  digrefydd.  Ffodd  lluaws  o'r 
dinaswyr;  ond  rhwystrwyd  hwynt  gan  yr  ardaloedd  cymydogaethol 
gydag  arfau  a  phig-ffyrch,  rhag  iddynt  ddwyn  y  pla  i'w  mysg.  Yr 
oedd  y  braw,  yr  arswyd,  a'r  gwaeddi  trwy  yr  holl  ddinas  yn 
annesgrifiadwy,  ac  ymollyngodd  miloecld  i  yfed  a  meddwi  er  boddi 
eu  dychrynfeycld.  Cauid  y  tai  yr  ymddangosai  y  pla  ynddynt  i  fyny, 
nodid  y  drysau  â  llun  croes  mewn  coch,  ac  uwch  ben  y  groes 
ysgrifenid,  "Arglwydd,  trugarha  wrthym."     Elai  y  cart  heibio  i 


412  CHARLES  II. 

gasglu  y  meirw,  a  thywelltid  hwy  heb  arch  nac  amdo  i  byllau  a 
gloddid  i'r  perwyl.  Y  nifer  mwyaf  a  fu  farw  mewn  wythnos  oedd 
wyth  mil  ac  agos  tri  chant;  yn  ystod  y  chwe  mis  bu  dros  gan  mii 
farw  yn  Llundain  yn  unig.  Erbyn  diwedd  y  flwyddyn,  yr  oedd 
wedi  peidio,  a'r  trigolion  yn  dychwelyd,  ac  yn  ymaílyd  eilwaith  yn 
eu  gaìwedigaethau. 

Yn  mysg  eraill,  ffodd  llawTer  o  oífeiriaid  o'r  ddinas,  gan  adael  y 
bobl  i  ymdaro  drostynt  eu  hunain  i  fy w  neu  i  farw.  Pan  welodd  yr 
Annghydífurfwyr  hyn,  daethant  yn  mlaen  gyda  gwroldeb  ac  ymwad- 
iad  digyffelyb  i  bwlpudau  yr  encilwyr,  a  safasaŵt  rhwng  y  byw  a'r 
meirw,  i  gyhoeddi  íîbrdd  iachawdwriaeth ;  ac  ymwelent  â'r  trueiniaid 
yn  eu  llochesau  annghyfanedd  i  weini  iddynt  pan  yn  ngafaelion 
dirdynol  y  pla.  Ond  pan  gyfarfyddodd  y  senedd  yn  Rhydychain 
(Hydref,  1665),  i'r  lle  yr  ydoedd  wedi  ciliorhag  y  pla,  yn  lle  canmol 
ymddygiadau  Cristionogol  y  pregethwyr  hyn,  pasiodd  gyfraith  mwy 
llym  eto  yn  eu  herbyn,  sef  Act  y  Pum  Milldir.  Gofynai  yr  act  hon 
i'r  Annghydffurfwyr  dyngu  na  wnaent,  dan  unrhyw  amgylchiadau, 
gymeryd  arfau  yn  erbyn  y  brenin,  na  chynyg  unrhyw  gyfnewidiad 
yn  llywodraeth  yr  eglwys  na'r  wlad.  Ac  nid  oedd  y  neb  a  wrthodai 
gymeryd  y  llw  hwn  i  ddyfod  o  fewn  pum  milldir  i  unrhyw  dref 
gorphoriaethol,  neu  i  unrhyw  fan  y  buont  yn  pregethu;  ac  ni 
oddeíid  iddynt  gyílawni  swyddi  athrawon  neu  ysgolfeistri — yr  unig 
foddion  bywioliaeth,  bron,  oedd  wedi  ei  adael  iddynt.  "Ni  ddan- 
goswyd  dim  cyffelyb  i'r  erledigaeth  greulon  a  diachos  hon  gan  y 
galluoedd  diweddar,"  meddai  Hallam,  "hyd  y  nod  yn  merw  a 
chynddaredd  rhyfel  cartrefol." 

Hynodwyd  y  flwyddyn  ganlynol  eto  (1666)  gan  frwydr  forwrol, 
a  chan  ddifrod  dychrynllyd  ar  y  brif-ddinas — nid  ar  fywydau 
gymaint  y  tro  hwn  ag  ar  feddianau.  Ymunodd  Louis  XIV.  o  Ffrainc 
â'r  Dutch  i  ymladd  yn  erbyn  Lloegr.  Arweinid  llynges  Lloegr  gan 
y  Tywysog  îlupert  a  Duc  Albemarle  (Monk).  Ymladdwyd  brwydr 
waedlyd  am  bedwar  diwrnod  cyfan,  a  throdd  yr  oruchafiaeth  o  blaid 
y  Dutch.  Ond  dialwyd  arnynt  eilwaith  gan  y  Saeson  ar  gyfìmiau 
Holland,  trwy  losgi  dwy  o'u  llongau  rhyfel,  a  saith  ugain  o'u  llongau 
masnachol,  yn  nghyda  thref  gyfoethog  Brandaris. 

Ar  yr  ail  o  Fedi,  1666,  torodd  tân  mawr  Llundain  allan,  yn 
Pudding,Lane,  ger  llaw  Pont  Llundain,  ar  y  fan  y  mae  y  gof-golofn 
bresenol  wedi  ei  chodi;  tân  na  fu  ei  fath  yn  Ewrop  er  llosgiad 
Rhufain  yn  nyddiau  Nero.  Gan  fod  awel  gref  yn  chwythu  o'r 
dwyrain  ar  y  pryd,  y  tai  wedi  eu  gwneyd  o  ddefnyddiau  llosgadwy, 
a'r  ystrydoedd  mor  gulion,  ymledodd  yn  gyflym  a  dirwystr  am 
bedwar  diwrnod.  Yr  oedd  yr  olygfa  yn  arswydlawn.  Yr  oedd  y 
íìlam  ddychrynllyd  yn  dyrchafu  yn  un  golofn,  dros  fìlldir  o  dryfesui*, 
ac  yn  gwneyd  y  nos  mor  oleu  a  dydd  am  ddeng  milldir  o  gwmpas. 


CHAHLES  II.  413 

Yn  ei  chanol  clywid  trwst  tai,  eglwysi,  a  chlochdai  yn  cwympo,  ac 
yn  ysgwyd  y  cwbl  fel  daeargryn.  Yn  ngoleuni  y  tân  gwelid  y  bobl 
yn  ffbi  yn  ddychrynedig  i  bob  cyfeiriad,  gyda  beichiau  o'r  ychydig 
eiddo  allent  ddwyn.  Ataliwyd  ef  o'r  diwedd  trwy  chwythu  tai  i 
fyny  â  phylor  i  rwystro  ei  ymlediad ;  ond  nid  cyn  iddo  losgi  y  cwbl 
yn  ulw  o'r  Tŵr  i'r  Temple,  ac  o'r  afon  i  gyffiniau  Smithfìeld — tua 
dwy  ran  o  dair  o'r  ddinas.  Ni  chollwyd  ond  chwech  neu  saith  o 
fywydau;  ond  dinystrwyd  tair  mil  ar  ddeg  o  dai,  pedwar  ugain  a 
naw  o  eglwysi;  a  chyirifid  y  golled  yn  fwy  na  saith  miliwn  a 
chwarter  o  bunau.  Taflwyd  dau  can  mil  o'r  trigolion  yn  ddiym- 
geledd  i  lechu  mewn  bythod  ar  hyd  faesydd  Islington  a'r  gymydog- 
aeth.  Y  fath  oruchwyliaeth  ddyeithr  ar  y  ddinas  oedd  y  pla  a'r 
tân,  a'r  cyfan  o  fewn  corph  blwyddyn  o  amser  !  Daeth  un  daioni 
o  hyn,  beth  bynag ;  adeiladwyd  tai  yr  ail  waith  o  well  defnyddiau,  a 
gwnaed  yr  ystrydoedd  yn  fwy  llydan  ac  agored.  Y  prif  adeiladydd 
oedd  Syr  Christopher  Wren,  brodor  o  swydd  Wilts,  adeiladydd 
eglwys  bresenol  St.  Paul,  yr  hon  a  gostiodd  dros  flliwn  o  bunau,  a'r 
hon  y  buwyd  bymtheg  mlynedd  ar  ugain  yn  ei  hadeiladu.  Wren 
hefyd  adeiladodd  gof-golofn  y  tân,  yn  nghydag  amryw  o  eglwysi 
presenol  Lhmdain. 

Yr  oedd  y  rhyfel  â'r  Dutch  yn  para,  a  chymerodd  y  gelyn  y 
fantais  ar  gythrwfl  y  genedl  yn  nhoriad  allan  y  tân,  i  ymwthio  i 
fyny  i'r  Thames.  Daethant  mor  bell  a  Chatham,  a  rhoisant  rai  o'r 
llongau  rhyfel  goreu  ar  dân.  Dyma  y  pryd  y  "clywid  twrf  mag- 
nelau  tramor  gan  ddinaswyr  Llundain  am  y  waith  gyntaf  a'r  waith 
olaf."  Yn  Awst,  gwnaed  heddwch  rhwng  Lloegr,  Holland,  a 
Ffrainc,  ond  ar  delerau  heb  fod  yn  anrhydeddus — telerau  tra 
gwahanol  i  eiddo  Cromwell,  enw  yr  hwn  oedd  yn  awr  yn  fynych  ar 
wefusau  y  trigolion. 

Yr  oedd  cwymp  Clarendon  erbyn  hyn  yn  prysuro.  Enciliodd  ei 
boblogrwydd  yn  raddol  er  gwerthiad  Dunkirk;  yr  oedd  ynddo 
lawer  o  feiau  a  diffygion  yn  achos  cyflawn  o  hyn,  a  chyhuddid  ef  o 
lawer  o  bethau  nad  oedd  yn  haeddu.  Yr  oedd  ei  rinweddau  a'i 
feiau  wedi  ei  wneyd  yn  wrthddrych  dygasedd  agos  pob  dosbarth. 
Digiodd  y  Cavaìiers  wrtho  am  na  fuasai  yn  mynu  mwy  o'u  hetifedd- 
iaethau  yn  ol  iddynt.  Yr  oedd  yn  ormod  o  Esgobaethwr,  ac  yn 
rhy  ormesol  i'r  AnnghydfTurfwyr ;  yn  ormod  o  Brotestant  i'r  Pab- 
yddion,  ac  yn  rhy  lym  ei  geryddon  i  lys  llygredig  ei  feistr.  Yr 
oedd  yn  drachwantus  am  arian,  yn  rhy  bleidiol  i  hawlfreintiau  y 
goron  i  foddio  y  rhyddfrydwyr ;  ac  yr  oedd  ei  ysbryd  uchel  a  thra- 
arglwyddaidd  wedi  gwneyd  y  ddau  Dŷ  yn  elynion  iddo.  Ac  er  fod 
Charles  yn  fwy  dyledus  iddo  ef  nag  i  neb  arall,  gwelai  fod  ynddo 
ormod  o  barch  i  grefydd  a  rhyddid  ei  wlad  i  ymwerthu  yn  offeryn 
i'w  law  ef  i'w  dymchwelyd ;  felly  rhoddodd  ffordd  i  elyniaeth  ei 


414  CHAELES  II. 

wrthwynebwyr.  Gwnaed  achos  yn  ei  erbyn,  dan  arweiniad  Duc 
Buckingbani  ac  Arglwydd  Digby.  Awgrymodd  y  brenin  am  iddo 
roddi  ei  swydd  i  fyny,  er  atal  y  gweithrediadau ;  ond  gwrthododd 
Clarendon.  Yn  fuan  gyrodd  y  brenin  genad  i  gymeryd  y  sel  fawr 
oddiarno,  a  íFodd  y  canghellydd  drosodd  i  Ffrainc.  Gadawodd 
bapyr  o  amddifFyniad  iddo  ei  hun  ar  ei  ol,  ond  gorchymynodd  y 
senedd  ei  losgi  trwy  ddwylaw  y  crogwr  cyíFredin.  Mynai  y  senedd 
hefyd  ei  gondemnio  o  fradwriaeth,  ond  trwy  ymdrechion  Duc  York 
(ei  fab  yn  nghyfraith)  a'r  esgobion,  gadawid  ef  ar  ddedryd  alltud- 
iaeth  yn  unig.  Treuliodd  weddill  ei  oes  yn  Montpelier,  lle  y 
gorphenodd  ei  lyfr  ar  "Hanes  y  Gwrthryfel."  Anfonodd  at  y 
brenin  droion,  i  atolygu  arno  yn  daer  am  gael  treulio  ei  ddydd- 
iau  olaf,  a  rhoi  ei  weddillion  i  orphwys,  yn  ei  wlad  enedigol;  ond 
gwrthodwyd  hyny  iddo.  Y  cyfryw  yw  anngharedigrwydd  dyn. 
Wedi  i  Clarendon  wneyd  cymaint  i  ddychwelyd  Charles  o  dir  ei 
alltudiaeth,  a  rhoddi  gorsedd  iddo  yn  ei  wlad  ei  hun,  wele  y  Charles 
hwnw  yn  awr  yn  gwrthod  cymaint  a  bedd  i'w  gymwynaswr,  i  gadw 
ei  weddillion !     Gorphenodd  ei  ddyddiau  yn  Rouen  yn  1674. 

Un  o'r  adegau  mwyaf  gwaradwyddus  ar  lywodraeth  Lloegr  yn  ei 
holl  hanes  ydoedd  o  gwymp  Clarendon  yn  1667,  hyd  ddechreuad 
gweinyddiaeth  Danby  yn  1673,  sef  cyfhod  gweinyddiaeth  annghlodus 
y  Cabal.  Yr  oedd  y  gair  hwn  eisoes  mewn  arferiad  yn  gyfystyr 
a  cabinet,  neu  gyfrin-gynghor ;  ond  trwy  ddygwyddiad  hynod 
gwnelid  y  gair  i  fyny  yn  awr  gan  lythyrenau  dechreuol  y  pum 
gweinidog  a'i  cyfansoddai — Cliíford,  Arlington,  Buckingham,  Ash- 
ley,  a  Lauderdale.  Felly  galwyd  y  gweinidogion  hyn  yn  arbenig^ 
ar  yr  enw  cabal,  a  dygasant  y  gair  i  waradwydd  bythol  gyda'u 
henwau.  Yr  oedd  y  ddau  flaenaf  yn  Babyddion;  y  cyntaf  yn 
hynod  am  ei  ormes  trahausfalch,  yr  ail  am  ei  wendid  a'i  annghy- 
mhwysder,  a'r  tri  eraill  am  eu  balchder  a'u  hafreolaeth.  Yr  oeddent 
oll  yn  ddigon  diegwyddor,  ac  yn  barod  i  ymwerthu  yn  ofFerynau 
i'r  brenin  i  sefydlu  ei  awdurdod  yn  annibynol  ar  y  senedd.  Ond 
er  hyn  yr  oedd  rhai  o  fesurau  cyntaf  y  Cabal  yn  ganmoladwy ; 
yn  enwedig  y  Cyngrair  Triphlyg  rhwng  Lloegr,  Holland,  a  Sweden, 
i  wrthsefyll  amcanion  Louis  o  Ffrainc  yn  erbyn  gweriniaeth  y 
Dutch.  Ond  yr  oedd  bywyd  anfad  a  llygredig  y  brenin  yn  ei  gadw 
mewn  angen  parhaus  am  arian,  yr  hyn  oedd  yn  achos  o  lawer  o'i 
ddrygau;  dyma  fu  yn  achos  gwerthiad  Dunkirk ;  yr  ymosodiad 
ysbeiígar,  ondaflwyddianus,arlynges  Smyrna,  perthynoli  Holland; 
cauad  gwaradwyddus  y  drysorgell  i  fyny,  nes  dystrywio  arianwyr  a 
masnachwyr  y  deyrnas.  Ac  yn  awr,  tra  yr  oedd  y  cyngrair  tri- 
phlyg  a  nodwyd  ar  droed,  yr  oedd  Charles  yn  brysur  yn  gwneyd 
cyngrair  dirgelaidd  â  Louis  am  gynorthwy  o'r  wdad  hono  i  fyw  yn 
annibynol  ar  ei  senedd.     Gelwid  hwn  yn  gytundeb  Doyer  (Mai> 


CHÀBLES  II.  415 

1670).  Cynwysai  fod  y  brenin,  yr  hwn  oedd,  fel  James  ei  frawd, 
yn  fwy  tueddol  at  Babyddiaeth  na  Phrotestaniaeth,  i  broffesu  y 
grefydd  hono ;  ei  fod  i  gynorthwyo  Ffrainc  yn  erbyn  Holland  a 
Spain,  am  yr  hyn  yr  oedd  Louis  i  roddi  dau  can  mil  o  bunau  y 
flwyddyn  i  Charles,  ac  i'w  gynorthwyo  â  milwyr  mewn  achos  o 
wrthryfel.  Cadwyd  y  penran  perthynol  i  grefydd  oddiwrth  bawb 
oddigerth  Clifford  ac  Arlington,  y  rhai  oeddent  Babyddion;  ond 
nid  oedd  brys  ar  Charles  am  ei  gyflawni,  am  ei  fod  yn  hysbys  o 
ysbryd  Protestanaidd  ei  ddeiliaid. 

Yr  oedd  Buckingham  yn  awr  ar  y  blaen  mewn  awdurdod;  dyn 
diegwyddor,  dirinwedd,  a  hollol  ddiymddiried  a  bradychus  i'w  gyf- 
eillion  goreu,  a  daeth  ei  enw  yn  atgas  gan  bob  dyn.  Er  hyny  yr 
oedd  yn  ffafriol  i,  a  chynygiodd  fesur  er  caniatau  mwy  o  oddef- 
garwch  gyda  phethau  crefÿddol.  Cymerwyd  y  pwnc  i  fyny  gan  yr 
arglwydd-geidwad,  a'r  prif  ynad  Hale,  yn  nghydag  amryw  esgobion, 
a  throsglwyddwyd  y  cynygiad  i'r  Annghydífurfwyr  trwy  ddwylaw 
Baxter,  Bates,  a  Morton.  Yr  oedd  y  telerau  cynygiedig  yn  dra 
rhesymol;  ond  yr  oedd  gormod  o  ysbryd  1662  yn  Nhŷ  y  Cyffredin; 
gwrthodwyd  y  cynygiad  trwy  fwyafrif  mawr,  ac  ail  basiwyd  y 
"  Coiwenticle  Act"  yr  hon  oedd  yn  gwahardd  cyfarfodydd  Ym- 
neillduol,  gyda  llymdra  mwy  nag  o'r  blaen.  Yr  oedd  y  brenin  yn 
ffafriol  i  oddefiad,  er  mwyn  mantais  y  Pabyddion ;  ond  cafodd  yntau 
ei  siomi,  a  chanlynodd  erledigaethau  a  chreulonderau  mawrion. 

Parháai  Charles  i  arwain  bywyd  segur,  ofer,  ac  aflan;  dyrchafai 
ei  ordderchadon  i  ditlau  ac  awdurdocl,  ac  ychwanegai  at  eu  nifer. 
Pan  gynygiwyd  codi  treth  ar  y  rhai  a  fynychent  y  chwareudai, 
gwrthwynebai  gwŷr  y  llys,  gan  ddadleu  fod  y  chwareuwyr  "yn 
weision  i'r  brenin,  ac  yn  gyfran  o'i  bleserau."  Carai  Syr  John 
Coventry  wybod  "pa  un  ai  yn  mysg  y  chwareuwyr  gwrywaidd  neu 
fenywaidd  yr  oedd  pleserau  y  brenin  yn  gorwedd."  Rhoddodd  y 
sylw  dramgwydd  i'r  llys;  ymosodwyd  ar  Coventry  gan  íilwyr,  wrth 
fyned  adref  yn  nhywyllwch  y  nos,  a  holltwyd  ei  ffroenau  yn  agored 
â  chyllell,  yr  hyn  a  barodd  gryn  derfysg  yn  Nhŷ  y  Cyffredin. 
Gwnaed  ymosodiad  cyffelyb,  ond  nrwy  creulon  fyth,  ar  Duc  Ormond, 
yr  hwn  oedd  wedi  colli  ei  boblogrwydd  yn  y  llys,  ac  wedi  enyn 
dygasedd  Buckingham,  a  gordderchadon  y  brenin  yn  arbenig. 
Gwyliodd  y  milwriad  Blood  ac  eraill  ef  yn  myned  adref  o  ginio  yn  y 
ddinas,  ac  o'r  braidd  y  diangodd  a'i  fywyd  ganddo.  Credai  llawer 
fod  Buchingham  wrth  wraidd  yr  ymosodiad,  a  ehyhuddwyd  ef  o 
hyny  gan  Arglwydd  Ossory,  mab  Ormond,  yn  y  llys,  yn  ngwydd  y 
brenin  ei  hun.  "Yr  wyf  yn  gwybod,"  ebai,  "eich  bod  chwi  'wrth 
wraidd  y  cynygiad  diweddar  a  wnaed  i  lofruddio  fy  nhad;  ac  os 
daw  ef  i'w  ddiwedd  trwy  ffordd  annheg,  byddaf  yn  gwybod  pwy 
fydd  â'r  llaw  flaenaf  yn  hyny.     Chwychwi  fydd  y  llofrudd;  a  pha 


416  CHAELES  II. 

le  bynag  y  cyfarfyddaf  â  chwi,  byddaf  yn  sicr  o'ch  saethu,  hyd  y 
nod  pe  byddech  yn  sefyll  y  tu  cefn  i  gadair  y  brenin.  Yr  wyf  yn 
rhoddi  rhybudd  prydlawn  i  chwi."  Gwnaeth  Blood  gynygiad 
eilwaith  i  ladrata  y  goron  a  thlysau  eraill,  o  ystafell  y  tlysau  yn  y 
Tŵr;  a'r  peth  rhyfedd  yw,  i'r  brenin  nid  yn  unig  roddi  pardwn 
iddo,  ond  ei  anrhegu  ag  etifeddiaeth  yn  werth  pum  cant  o  bunau 
yn  y  fl  wyddyn,  a  cheisio  maddeuant  iddo  gan  Ormond  hefyd.  Yr 
esboniad  mwyaf  tebygol  ar  hyn  y w,  fod  rhai  agos  i'r  brenin  yn 
gyfranog  ag  ef  yn  yr  ymosodiadau  hyn. 

Yr  oedd  Duc  York  erbyn  hyn  wedi  proíFesu  ei  hunan  yn  Babydd ; 
bu  farw  ei  wraig,  merch  Clarendon,  yn  yr  un  gredo,  yn  1971,  gan 
adael  dwy  ferch  yn  fyw  ar  ei  hol — Mary  ac  Anne,  y  rhai  a  ddaethant 
yn  olynol  i  orsedd  Lloegr.  Mawrth,  1672,  cyhoeddodd  Ffrainc  a 
Lloegr  ryfel  diachos  yn  erbyn  Unol  Daleithiau  y  Dutch.  Cymerodd 
brwydr  gyndyn  le  rhwng  llyngesoedd  Lloegr  a  Holiand  ar  gyffiniau 
Suífolk ;  ac  er  yr  hawliai  y  blaenaf  y  fuddugoliaeth,  nid  oedd  ei 
henill  yn  yr  ymgyrch  ond  dibwys.  Collwyd  Iarll  Sandwich  a'r 
rhan  fwyaf  o'r  cíwylaw  yn  y  Royal  James.  Yn  y  cyfamser, 
arweiniodd  Louis  XIV.  fyddin  o  gan  mil  o  wŷr  dros  gyffiniau 
Holland,  ac  aeth  rhagddo  dan  oresgyn  talaeth  ar  ol  talaeth,  ac 
ymddangosai  tynged  y  wlad  yn  amheus.  Ac  i  wneyd  yr  achos  yn 
waeth,  yr  oedd  pleidiau  gwrthwynebol  yn  mysg  y  bobl,  a  llofrudd- 
iwyd  De  Witt,  yr  hwn  oedd  yn  awr  yn  dal  yr  awdurdod  ílaenaf. 
Yr  oecld  dinas  Amsterdam  wedi  dychrynu,  ac  yn  barod  i  anfon  yr 
agoriadau  i'r  gorchfygwr.  Ond  yr  oedd  ìlanc  hwyrdrwm  yn  trigo 
yn  mysg  camlasau  llydain  deheubarth  Holland,  wedi  ei  dynghedu  i 
atal  rhwysg  y  gormeswr,  i  glwyfo  balchder  Louis,  ac  i  chwareu  rhan 
bwysig  yn  ei  wlad  ei  hun  ac  yn  Mhrydain  Fawr  ar  ol  hyn.  William 
o  Nassau,  tywysog  Orange  ydoedd,  yr  hwn  oedd  yn  21ain  oed,  yn 
wanaidd  o  gorph,  a  dibrofìad  fel  rhyfelwr  a  gwleidiadwr,  ond  un  na 
wyddai  am  ddychryn  nac  anobaith.  Nai,  fab  chwaer,  ydoedd  i 
Charles  II.  Taflodcî  hwn  ei  hun  wrth  ben  ei  wlad  a  Phrotestaniaeth, 
i  wrthsefyll  ymosodiad  annghyfìawn  Louis  o  Ffrainc,  a'i  ewythr  o 
Loegr.  Gwrthododd  delerau  gwaradwyddus  Louis,  calonogodd  y 
taleithiau  i  wrthsefyll  yn  ddiysgog,  cododd  lif-ddorau  y  camlasau,  a 
chafodd  y  dwfr  fel  diluw  yru  byddinoedd  y  Ffrancod  yn  eu  hol. 
Cynorthwyodd  yr  elfenau  ef  hefyd,  trwy  i'r  gwynt  a'r  môr  gadw 
llynges  Lloegr  draw  oddiwrth  y  cyffiniau.  Pan  gynghorai  Buck- 
ingham  y  tywysog  ieuanc  i  ymwrthod  ag  achos  y  taleithiau, 
dywedodd,  "  Y  mae  un  fíbrdd  sicr  all  fy  nghaclw  rhag  gweled  dinystr 
fy  ngwlad;  byddaf  farw  yn  y  fíbs  ddiweddaf."  Ond  dan  arweiniad 
y  gwron  hwn,  daeth  agwedd  pethau  yn  ei  wlad  yn  fuan  i  sefyllfa 
mwy  gobeithiol. 

Galwyd  senedd  Lloegr  yn  nghyd  eto  yn  nechreu   1673,  ac  wedi 


CHAE.LES  II.  417 

pleidleisio  dros  fìliwn  o  bimau  at  y  rhyfel,  cynygipdd  y  brenin  am 
gaeì  pasio  bil  o  oddefìad  eto  inewn  pethau  crefyddol,  a  dy wedodd 
ei  fod  yn  benderfynol  i' w  gael.  Ond  er  holl  yindreehion  ei  bleidwyr, 
collwyd  eftrwy  fwyafrifoôO;  ac  wedi  dadl  ystormllyd,  pender- 
fynodd  y  Cyffredin,  "nas  gellid  galw  cyfreithiau  cospedigaethol 
mewn  pethau  egìwysig  yn  ol  ond  trwy  weithred  seneddol."  O'r 
diwedd  ildiodd  y  brenin ;  ac  nid  yn  unig  hyny,  ond  cydsyniodd  â 
bil  arall  er  atal  cynydd  Pabyddiaeth,  yr  hwn  a  elwid  y  Test  Act, 
(y  proflw).  Gofynai  hon  fod  i  bob  dyn  oedd  yn  dal  swydd  dan  y 
goron  nid  yn  unig  dyngu  ffyddlondeb  i'r  brenin,  ond  hefÿd  dderbyn 
y  sacrament  yn  ol  defod  Eglwys  Loegr,  a  llaw-arwyddo  hysbysiad 
yn  erbyn  traws-sylwedcliad.  Addawyd  rhyddhad  i'r  annghydffurf- 
wyr  Protestanaidd  oddiwrth  y  weithred,  ond  arosodd  i  ddiraddio 
deddf-lyfr  y  wlad  yn  eu  herbyn  hwythau  hefyd  hyd  flynyddoedd 
diweddar.  Bhwygodd  bil  y  proflw  y  weinyddiaeth;  rhoddodd 
Clifford  ei  swydd  o  brif  drysorydd  i  fyny,  a  Duc  York  ei  swydd  o 
brif  lyngesydd;  symudwyd  Shaftesbury  (Ashley)  o  fod  yn  ganghell- 
ydd,  a  throdd  yn  brif  arweinydd  y  gwrthwynebwyr.  Felly  torwyd 
i  fyny  weinyddiaeth  anenwog  y  cabal.  Cymerwyd  lle  Clifford  gan 
Syr  Thomas  Osborne,  a  adnabyddir  yn  well  wrth  yr  enw  Iarll 
Danby,  yr  hwn  a  ddaeth  yn  fuan  yn  brif  weinidog.  Parhaodd 
gweinyddiaeth  Danby  hyd  1678 ;  yr  oedd  yn  elyn  i  Eglwys  Bhufain, 
ac  nid  oedd  yn  ffafriol  i  gyfrinach  Charles  a  Louis,  yr  hyn  a'i 
cymeradwyai  yn  benaf  yn  marn  y  wlad  hon. 

Parhaodd  y  rhyfel  â  Holland  hyd  ddechreu  1674,  pryd  y  gwnaed 
cytundeb  heddwch  ar  delerau  manteisiol  i  Loegr.  Dangosodd  y 
wlad  hon  wrthwynebrwydd  cryf  i  briodas  Duc  York  â  Maria  D'Este, 
chwaer  Duc  Modena,  teulu  selog  dros  Babyddiaeth.  Nid  oedd 
Charles  a'i  senedd  yn  cydweled  ond  yn  anfynych,  ac  ymdrechai 
brenin  Ffrainc  bob  amser  i'w  cadw  mewn  ymrafael,  am  mai  hyny 
oedd  fwyaf  ffafriol  i'r  grefydd  Babaidd.  Gwnaed  cytundeb  rhwng 
y  ddau  benadur,  yn  cynwys  fod  i  Louis  dalu  swm  mawr  o  flwydd- 
dâl  i  Charles  am  gadw  y  senedd  heb  ymgyfarfod.  Ond  yr  oedd 
holl  drafodaeth  Charles  a  Louis  yn  cyffroi  anfoddlonrwydd  a  drwg- 
dybiaeth  y  deyrnas.  Mynai  llawer,  oddiar  ofh  Pabyddiaeth,  dori 
hawl  y  goron  oddiwrth  Duc  York,  gan  nodi  Duc  Monmouth,  mab 
ordderch  Charles,  fel  olynydd  mwy  cymhwys;  ond  edrychai  y 
gwleidiadwyr  goreu  ar  William,  tywysog  Orange,  yr  hwn  a  safai  yn 
nesaf  at  ferched  Duc  York,  o  ran  ei  hawl,  fel  yr  olynydd  mwyaf 
cymeradwy  a  dyogel.  Ac  un  o  weithredoedd  mwyaf  canmoladwy 
Danby  oedd  perswadio  Charles  i  wneyd  cytundeb  priodas  rhwng 
William  a  Mary,  merch  hynaf  James  ei  frawd.  Ond  digiodd  Louis 
wrth  y  briodas  hon,  yr  hon  a  gymerodd  le  yn  Tachwedd,  1677,  fel 
yr  ataliodd  ei  flwydd-dâl  oddiwrth  Charles;  ac  yn  ganlyniad  i  hyny 

2  B 


418  CHAHLES  II. 

galwodd  Charles  yntau  ei  senedd  yn  nghyd.  Yr  oedd  Charles  yn 
awr  yn  barod  i  gyhoeddi  rhyfel  yn  erbyn  Ffrainc,  a  galwai  am 
gynorthwy  arianol  gan  y  senedd  i  hyny.  Yr  oedd  y  senedd  yn 
ffafriol  i  hyny  ar  y  cyntaf,  ond  ofnent  y  buasai  Charles  yn  defnyddio 
y  cynorthwy  i  ymladd  yn  erbyn  rhyddid  ei  wlad  ei  hun;  felly 
petrusent.  Yr  oedd  Louis  hefyd  yn  awr  yn  brysur  gyda  ehyffroi  y 
senedd  yn  erbyn  y  brenin,  a'i  genadwr,  Barillon,  yn  gwasgar  arian 
blwydd-dâl  Charíes  yn  wobrau  yn  eu  mysg.  Yr  oedd  Louis  a 
phlaid  y  wlad  yn  y  senedd  yn  gyífelyb  mewn  un  peth,  sef  mewn 
anymddiried  hollol  yn  Charles.  Pe  gallasai  y  senedd  ymddiried  y 
buasai  yn  defnyddio  y  cynorthwy  i  ymladd  â  Ffrainc,  buasai  yn  ei 
ganiatau  yn  rhwydd ;  a  phe  gallasai  Louis,  o'r  tu  arall,  gredu  y 
buasai  yn  ei  ddefhyddio  yn  erbyn  ei  bobl  ei  hun,  cawsai  lonydd 
ganddo  yntau  i  fynedyn  mlaen.  Taflwycl  ybrenin  i  gyfyngder;  ac 
arweiniwyd  ei  wrthwynebwyr  hefyd  i  ddyryswch  gan  Louis,  yn  eu 
pryder  dros  ddyogelwch  eu  gwlad.  Wedi  llawer  o  flincíerau, 
gwnaed  cytundeb  heddwch  yn  Nimeguen  yn  1678,  ar  delerau 
anrhydeddus  i  Holland;  a  chododd  Tywysog  Orange  i  fri  mawr. 

Prin  yr  oedd  y  cyffro  hwn  wedi  tawelu  pan  ddychrynwyd  y  wlad 
eilwaith,  hydref  yr  un  flwyddyn  (1678)  gan  gynhwrf  y  Fradwriaeth 
Babaidd.     Yr  oedd  teimlad  y  wlad  yn  erbyn  Pabyddiaeth  wedi  bod 
ar  gynydd  mawr  yn  ddiweddar,  ac  felly  cafodd  yr  ystori  anwir  hon 
y  derbyniad  parotaf  gan  y  bobl.     Awdwr  y  twyll  ydoedd  un  Titus 
Oates,  yr  hwn  oedd  wedi  bod  yn  offeiriad  yn  yr  Eglwys  Sefydledig, 
ond  wedi  ei  dori  allan  oblegyd  bywyd  anfucheddol.     Bu  wedi  hyny 
yn  proffesu  Pabyddiaeth,  ac  mewn  colegau  Jesuitaidd  ar  y  Cyfandir ; 
ond  yr  oedd  ei  ymddygiadau  mor  warthus,  fel  y  trowyd  ef  allan 
oddiyno  eilwaith.     Daeth  drosodd  i  Loegr,   a  dywedai  fod  Pab- 
yddion  Lloegr,  Ffrainc,  a  Spain,  wediymgyfamodi  i  lofruddio  Charles, 
ac  adsefydlu  Pabyddiaeth  yn  Mhrydain.     Yr  oeddent  unwaith  wedi  : 
rhoi  Lhmdain  ar  dân,  ac  yr  oeddynt  yn  awr  yn  barod  i  losgi  llongau 
ar  y  Thames.     Yr  oedd  y  brenin  i  gael  ei  frathu,  ei  wenwyno,  neu  j 
ei  saethu  â  bwledi  arian ;  yr  holl  Brotestaniaid  i  gael  eu  llofruddio 
trwy   godiad  disymwth,  fiuc   York  i   gael  ei  godi  i'r  orsedd  os 
ymunai  yn  y  fraclwriaeth,  neu  ei  ladd  os  gwrthodai.     Ni  roddai  y  : 
brenin  goel  i'r  pethau  hyn,  ond  i'r  lluaws  "yr  oedd  pob  peth  a 
ddywedai  yn  efengyl."     Ar  dystiolaeth  Oates,  cymerwyd  Coleman,  i 
ysgrifenydd  Duc  York,  i  fyny,  a  chafwyd  papyrau  yn  ei  feddiant  j 
oedclent  yn  ffafrio  y  dybiaeth  yn  meddwl  cynhyrfus  y  wlad.     Ac,  i  ; 
gadarnhau  y  dybiaeth  yn  fwy  fyth,  cafwyd  corph  Godfrey,  yr  ynad  ! 
y  bu  Oates  o'i  flaen  yn  rhocldi  ei  dystiolaeth,  yn  y  ffos  un  boreu  f 
wedi  ei  lofruddio ;  ac  er  na  chaed  goleuni  ar  yr  amgylchiad  hyd  y  j 
dydd  hwn,  yr  oedd  yn  naturiol  dan  yr  amgylchiadau  i  briodoli  y  I 
weithred  i'r  Pabyddion,     Ymgynddeiriogodd  yr  holl  deyrnas  gan  ; 


CHAÍtLES    II.  419 

ddygasedd  ac  ofn.  Rhoddwyd  y  gyfraith  yn  ei  holl  lymder  mewn 
grym-yn  erbyn  y  Pabyddion.  Cymerid  personau  i  fyny,  a  chwilid 
eu  celloedd  am  bapyrau.  Yn  fuan  yr  oedd  dwy  fil  o  bersonau 
amheus,  yn  cynwys  pump  o  bendeflgion,  wedi  eu  taflu  i  garcharau 
Llundain,  a'r  ddinas  yn  ymddangos  fel  pe  buasai  dan  warchae. 
Penodwyd  pwyllgor  gan  y  senedd  i  wneyd  ymchwiliad  i'r  pwnc,  a 
phasiwyd  bil  er  annghymwyso  Pabyddion  i  eistedd  yn  un  o'r  ddau 
Dŷ.  Yr  oedd  Oates  yn  parhau  i  wneyd  datguddiedigaethau 
newyddion,  a  daeth  un  arall  o  gyffelyb  gymeriad,  o'r  enw  Bedloe, 
yn  mlaen  i  gadarnhau  ei  dystioìaethau. 

Buont  o'r  eofndra  i  gyhuddo  y  frenines  ei  hun  o  gydsynio  i  lof- 
ruddio  ei  gwr;  ond  er  fod  Charles  yn  wr  digon  anffyddlon, 
ymddygodd  yn  anrhydeddus  ar  yr  amgylchiadhwn,  a  dywedodd, 
"  Y  maent  hwy  (y  Cyffredin)  yn  meddwl  fyinod  am  wraig  newydd, 
ond  er  hyny  nis  gallaf  edrych  ar  gamwri  yn  cael  ei  wneyd  ar  fenyw 
onest."  Gelwid  Oates  yn  awr  yn  waredwr  ei  wlad;  rhoddwyd  llety 
iddo  yn  Whitehall,  gyda  blwydd-dâl  o  ddeuddeg  cant  o  bunau  y 
flwyddyn;  a  rhoddwyd  Stayley,  arianydd  Pabaidd;  Coleman,  ac 
amryw  o  Jesuitiaid,  i  farwolaeth. 

Yr  oedd  drwg  wedi  bod  yn  darllaw  am  flynyddoedd  yn  Nhŷ  y 
Cyffredin  yn  erbyn  Iarll  Danby ;  gwelai  üygad  craff  Louis  o  Ffrainc 
adeg  gyfleus  i  hyny,  a  chyflogodd  Montague,  cenadwr  Lloegr  yn 
Paris,  i  gyfiawni  ei  ddinystr.  Daeth  Montague  drosodd,  a  dangos- 
odd  lythyrau  cyfrinachol  Danby  ato  ef.  Yn  un  o'r  llythyrau  hyn 
yr  oedd  Charles  wedi  cynyg  amodau  heddwch  i  Louis  am  swm 
mawr  o  arian,  heb  wybod,  ac  yn  groes  i  syniad  ei  senedd;  a  dywedai 
mai  wrth  awgrym  Montague  y  gwnaeth  hyny.  Bu  Danby  yn  hir 
yn  gwrthod  ysgrifenu  y  llythyr  hwn;  ond  ildiodd  o'r  diwedd  trwy 
i  Charles  roddi  ar  ei  waelod,  yn  ei  law-ysgrifen  ei  hun,  "  Ysgrif- 
enwyd  y  llythyr  hwn  trwy  fy  ngorchymyn  i,  C.  R."*  Ond  nid 
edrychid  ar  hyn  yn  esgusodiad  i  Danby,  am  yr  ystyrid  ef  ei  hun  yn 
gyfrifol  fel  gweinidog  y  goron.  Dygwyd  amryw  gyhuddiadau  eraill 
hefyd  yn  mlaen  yn  erbyn  Danby,  ac  ymddangosai  ei  gwymp  yn 
anocheladwy.  Yr  oedd  Louis  yn  ormod  o  gadno  i  Charles,  ac  yn 
chwareu  dau  wyneb  yn  barhaus,  i  geisio  gyru  y  brenin  a'i  bobl  yn 
erbyn  eu  gilydd.  Ond  er  mor  llygredig,  nid  oedd  y  Cyffredin  mor 
barod  a'u  brenin  i  werthu  eu  Protestaniaeth.  Er  atal  y  gweithred- 
iadau  yn  erbyn  Danby  yn  benaf,  penderfynodd  Charles  dori  ei 
senedd  i  fyny  (Ionawr,  1679),  yr  hon  oedd  wedi  parhau  dros  17eg 
o  fìynyddoedd,  ac  wedi  cyflawni  ei  ewyllys  mor  dda  ar  y  cyfan.  fel 
y  galwai  Shaftesbury  hi  "yn  wraig  y  brenin,  a'i  thoriad  i  fyny  yn 
ysgariad." 

Wedi  bod  wrthi  yn  brysur  am  fìsoedd  yn  ymlid,  ac  yn  cospi  gyda'r 
*C.  R.t— Charle-s  Eex,  sef  Charles  Frenin. 


420  CHARLES   II. 

creulondeb  mwyaf  am  y  fradwriaeth  Babaidd  a  ddatguddiwyd  gan 
Oates,  daetb  etholiad  senedd  newydd  yn  bwnc  i  gyffroi  yr  holl 
deyrnas.  Gwnaetb  y  brenin  ei  oreu  i  sicrhau  aelodau  o'i  blaid  ei 
hun;  ac  yr  oedd  plaid  y  wlad  yn  llawn  mor  ymdrechgar  o'r  tu  aralL 
Yr  oedd  cyffro  y  fradwriaeth  yn  fanteisiol  iawn  i'r  olaf,  a  chafodd 
fwyafrifynyr  etholiad.  Gwelai  y  brenin  fod  ystorm  yn  dynesu; 
ac  i  geisio  ei  lleddfu,  gyrodd  ei  frawd,  Duc  York,  tuedd  Babyddol 
yrhwn  oeddwedi  ei  wneydyn  dra  anmhoblogaidd,  allano'r  deyrnas. 
Cyfarfu  y  senedd  yn  Mawrth  (1679);  mynai  y  senedd  gael  hwn  yn 
llefarydd,  a  mynai  Charles  y  Uall.  Bu  dadl  boeth  rhyngddynt,  yr  hon 
a  deríynwyd  trwy  apwyntio  trydydd.  Oddiar  hyn  daeth  yn  arfer- 
iad  i'r  Tŷ  i  ddewis  llefarydd,  ond  fod  gan  y  goron  awdurdod  i'w 
wrthod. 

Cymerodd  y  senedd  hon  eto  achos  Danby  i  fyny;  a  phan  welodd 
Charles  fod  ei  bryd  ar  ei  ddyfetha,  cymerodd  ei  swydd  oddiarno, 
ond  rhoddodd  faddeuant  iddo  am  ei  drosedd.  Ond  tybiai  y  senedd 
fod  y  fath  ymddygiad  yn  annghyfreithlon,  a  thafìwyd  Danby  i'r  Tẁr. 

Wedi  colli  Danby,  adffurfiodd  Charles  ei  gynghor  dan  gyfarwyddy d 
Syr  W.  Temple.  Yr  oedd  i  gynwys  30  yn  lle  50  o  nifer,  a'u  haner  i  gael 
eu  dewis  o  uchel  swyddogion  y  llywodraeth,  a'r  haner  arall  o  bendef- 
igion  cyfoethog  y  wlad.  A  chan  yr  ystyrid  fod  cyfoeth  yn  elfen 
poblogrwydd,  yr  oedd  yn  rhaid  fod  y  cynghorwyr  yma  yn  nghyd  yn 
werth  tri  chan  mil  o  bunau  y  flwyddyn,  er  mantoli  eiddo  y  Cyffredin, 
y  rhai  a  gyfrifid  yn  werth  pedwar  can  mil.  Yn  mysg  y  cynghorwyr 
hyn,  yr  oedd  Arglwydd  Russell,  Iarll  Essex,  ac  amryw  eraill  o'r 
blaid  boblogaidd.  Gwnaed  Iarll  Shaftesbury  yn  lly wydd ;  a  phasiwyd 
bil  er  gwrthod  hawl  Duc  York  i'r  orsedd.  Trwy  ddylanwad  Shaftes- 
bury  yn  benaf,  pasiwyd  hefyd  act  nodedig  Habeas  Corpus  (Corph- 
wys)  mewn  ffurf  mwy  effeithiol  nag  y  bu  erioed  o'r  blaen,  "er  sicr- 
hau  yn  well  ryddid  y  deiliaid,  ac  ataliad  alltudiad  carcharorion 
dros  y  môr."  Gwelai  Charles  nad  oedd  symudiadau  y  senedd  yn 
ateb  ei  fwriadau  ef,  a  gohiriodd  hi  heb  ganiatad  ei  gynghor. 

Yn  y  cyfamser  yr  oedd  Ysgotland  yn  cael  ei  llethu  gan  erledigaeth 
a  chreulonder.  Trodd  Middleton  dri  chant  a  haner  o  weinidogion 
allan  o'u  heglwysi  am  na  chydnabyddent  awdurdod  yr  esgobion, 
a  rhoddwyd  eu  lleoedd  i  haid  o  guradiaid  annghymhwys.  Ond  ni 
fynai  y  bobl  wrando  arnynt ;  gadewid  yr  eglwysi  yn  wag,  a  thyrent 
i  anedd-dai  y  gweinidogion  blaenorol;  a  chan  y  byddai  y  tai  yn  rhy 
fychain,  yn  gyffredin  cedwid  y  cyfarfodydd  yn  yr  awyr  agored.  I 
roddi  pen  ar  hyn,  gorchymynwyd  i'r  gweinidogion  gwrthodedig 
encilio,  a  pheidio  dyfod  o  fewn  ugain  milldir  i'w  hen  gartrefleoedd, 
ac  i'r  bobl  i  beidio  cyfranu  at  eu  cynaliaeth.  Dylynwyd  Middleton 
gan  Lauderdale,  yr  hwn  oedd  yn  fwy  creulon  fyth,  a  ffurfiwyd 
Cynghor  Eglwysig  i  roddi  amryw  benderfyniadau  creulon  mewn 


CHARLES  II.  421 

gryni.  Heblaw  hyn,  anfonwyd  byddinoedd  o  fìlwyr  dan  Turner, 
Dalziel,  a  Drummond,  i  gospi  y  bobl  am  adael  yr  eglwysi,  a 
chyffroisant  y  parthau  gorllewinol  o'r  wlad  i  wrthryfel.  Ymosodwyd 
ar  yr  archesgob  Sharp  pan  yn  dychwelyd  o  un  o'r  cynghorau; 
penderfynasant  fod  Bhagluniaeth  wedi  taflu  yr  arch-erlidiwr  i'w 
dwylaw,  a  llofruddiasant  ef  â'u  cleddyfau  yn  y  fan.  Yr  oedd  y  gwrth- 
ryfelwyr  yn  awr  yn  chwyddo,  a  sefylìfa  pethau  yn  bur  fygythiol,  ac 
anfonwyd  Duc  Monmouth  yno  i'w  darostwng.  Arweiniodd  y  duc 
ddeng  mil  o  wŷr  allan  o  Edinburgh,  ac  yn  Mehefìn,  1679,  yr  ymladd- 
wyd  brwydr  Bothwell  Bridge;  lladdwyd  pedwar  cant  o'r  gwrth- 
ryfelwyr,  rhoddodd  deuddeg  cant  eu  hunain  i  fyny,  a  ffodd  y  lleill. 
Enillodd  ymddygiad  caredig  Monmouth  barch  iddo  oddiwrth  ei 
elynion,  a  phan  ddychwelocld  y  duc  i'r  llys,  dadleuodd  o'u  plaid 
hwythau.  Ond  cafodd  Lauderdale  ei  ffordd  o'r  diwedd,  a  gollyng- 
wyd  y  gwaedlyd  Claverhouse  yn  rhydd  i  anrheithio  y  wlad,  ac  i 
gyflawni  ysgelerderau  wrth  ei  ewyllys. 

Digon  cyffrous  ac  ansefydlog  y  parhäai  pethau  yn  Lloegr  hefyd. 
Yr  oecld  York,  brawd  y  brenin,  a  Monmouth,  mab  y  brenin,  yn  elynion 
i'w  gílydd — y  blaid  Babyddol  dros  y  blaenaf,  a'r  blaid  boblogaidd 
dros  yr  olaf;  a  gorfyddai  Charles,  er  ceisio  cadw  y  ddwyblaid  yn 
ddiddig,  eu  gwahanu,  a'u  gyru  yn  awr  ac  eilwaith  allan  o'r  deyrnas. 
Casbeth  y  brenin  oedd  galw  y  senedd  yn  nghyd,  a  chynorthwyai 
brenin  Ffrainc  ef  i  beidio.  Ond  yr  oedd  cri  y  wlad  yn  uchel  am 
dani,  er  mwyn  pasio  bil  y  Gwrthodiad.  "Ni  ddygwyd  dadleuon 
gwleidyddol  yn  mlaen  erioed  o'r  blaen  gyda'r  fath  ryddid.  Ni  fu 
cymdeithasau  politicaiddyn  bodoli  o'r  blaen  gyda'r  fath  drefnusrwydd 
a  dylanwad.  Yr  oedd  pwnc  y  Gwrthodiad  wedi  cymeryd  meddiant  o 
feddwl  y  wlad;  ac  yr  oedd  pob  gwasg  a  phwlpudyn  cymeryd  rhan 
yn  yr  ymgyrch.  Aic  y  naill  law,  dadleuid  nas  gallasai  cyfansoddiad 
a  chrefydd  y  llywodraeth  fod  yn  ddyogel  dan  frenin  Pabaidd,  ac  ar 
y  llaw  arall,  fod  hawl  James  i  wisgo  y  goron,  yn  ei  dro,  yn  tarddu 
o  Dduw,  ac  nas  gallesid  ei  dyddimu,  hyd  y  nod  trwy  gydsyniad  yr 
holl  wladwriaeth.  Yr  oedd  pob  sir,  pob  tref,  a  phob  teulu  mewn 
cyffro.  Ysgydwai  y  chwareudai  gan  dwrf  pleidiau  gwrthwynebol. 
Dygid  y  pab  Ioan  i'r  esgynlawr  gan  y  Protestaniaid  selog. 
Tywalltai  beirdd  cyflogedig  eu  clodforedd  ar  ben  y  brenin  a'r  duc. 
Gwarchaeid  yr  orsedd  gan  ddeisebau  oddiwrth  yr  anfodclogion,  yn 
galw  am  senedcl.  Anfonai  y  breninwyr  gyfarchiadau  i  fyny,  yn 
datgan  dygasedd  eithaf  at  y  rhai  a  ryfygent  gyfarwyddo  y 
penadur.  Ymgasglai  dinaswyr  Llundain  wrth  y  degau  o  fìloedd  i 
losgi  digrif-lun  y  Pab.  Gosocìid  meirch-fìlwyr  wrth  Tempîe  Bar, 
a  magnelau  o  amgylch  Whitehall.  Y  pryd  hwn  y  clywyd  gyntaf  y 
ddau  lysenw,  y  rhai  a  roddwyd  ar  y  cyntaf  mewn  dirmyg,  ond  a 
gymerwyd  i   fyny  yn   fuan  gydag  ymffrost,  y  rhai  a   arferir  yn 


422  CHARLES  II. 

feunyddiol  liyd  y  dydd  hwn,  sydd  wedi  ymledu  mor  eang  a'r  genedl 
Selsnig,  ac  a  fyddant  by w  cyhyd  a  llenyddiaeth  Seisnig —  Whig  a 
Thori.  Mae  yn  beth  hynod  fod  y  Uysenwau  hyn,  y  naill  o  darddiad 
Ysgotaidd,  a'r  llall  o  darddiad  Gwyddelig.  Hhoddwyd  yr  enw 
Whigiaid  i  Bresbyteriaid  selog  Ysgotland,  ac  wedi  hyny  i  wleid- 
iadwyr  Seisnig  a  wrthwynebent  y  llys,  ac  a  bleidient  yr  Annghyd- 
ifurfwyr  Protestanaidd.  Yr  oedd  corsydd  Iwerddon,  ar  yr  un  pryd, 
yn  nawddle  i  Babyddion  wedi  colli  nawdd  y  gyfraith;  gelwid  y 
rhai  hyny  yn  Doriaid.  Rhoddwyd  yr  enw  Toriaid  felly  i  Saeson  a 
wrthodent  gytuno  i  gau  allan  dywysog  Pabaidd  rhag  esgyn  i'r 
orsedd.'^' 

Yn  nechreu  Í680  dychwelodd  Duc  York  i'r  llys,  ac  ymddangos- 
odd  ei  ddylanwad  yn  fuan.  Yr  oedd  y  son  wedi  myned  allan  fod 
Charles  wedi  priodi  yn  ddirgel  â'r  Gymraes,  Lucy  Walters,  mam 
Monmouth ;  ond  yn  awr  rhoddodd  allan  ddau  gyhoeddiad  nad  oedd 
wedi  priodi  â  neb  ond  â'r  frenines.  Cymerodd  Shaftesbury  gam 
beiddgar  yn  erbyn  Duc  York ;  cyhuddodd  ef  ger  bron  uchel-reithwyr 
yn  Westminster  o  wrthgilio  oddiẁrth  gymundeb  egiwys  ei  wlad  at 
Babyddiaeth ;  ond  disodlwyd  ef  yn  ei  amcan  gan  y  barnwyr  trwy 
ryddhau  y  rheithwyr.  Yr  oedd  Charles  eto  mewn  penbleth;  yr 
oedd  Louis  wedi  cau  ei  bwrs  oddiwrtho,  ac  yr  oedd  yn  rhaid  galw 
senedd  ynnghyd  i  geisio  cynorthwy;  felly  gorfododd  James  i  f'yned 
ymaith  i  Ysgotland.  Cyfarfu  y  senedd  yn  Hydref,  1680,  a  daeth  y 
Cyífredin  â  biì  y  Gwrthodiad  yn  mlaen,  a  phasiwj^d  ef  yn  ddi- 
drafferth.  Dygwyd  y  bil  gan  Husseil  i  Dŷ  yr  Arglwyddi;  cefuog- 
wyd  ef  gan  Shaftesbury  ac  Essex,  ond  gwrthwynebwyd  ef  yn 
nerthol  a  llwyddianus  gan  Halifax,  a  thaûwyd  ef  allan  trwy  fwyafrif 
mawr.  Yn  lonawr,  1681,  torwyd  y  senedd  i  fyny  eilwaith, 
chondemniwyd  Arglwydd  Stafford,  yr  olaf  a  syrthiodd  oblegyd  y 
fradwriaeth  Babaidd.  Protestiodd  ei  ddiniweidrwydd  hyd  y  foment 
olaf,  ac  atebwyd  ei  gyífes  oddiar  yr  esgynlawr  gan  floedd  yr  edrych- 
wyr — "  Yr  ydym  yn  eich  credu,  fy  arglwydd.  Duw  a'ch  bendithio, 
fy  arglwydd." 

Yr  oedd  y  cyffro  y  fath  yn  awr  fel  yr  ofnai  y  brenin  ddinaswyr 
Llundain,  a  phenderfynodd  alw  senedd  yn  nghyd  (Mawrth,  1681) 
yn  ílhydychain,  gan  ddysgwyl  mwy  o  gyfnerth  a  dyogelwch  yno. 
Ac  i  geisio  boddloni  y  Whigiaid,  cynygiodd  fod  i  Duc  York  gael  ei 
alltudio,  dros  ystod  ei  fywyd,  bum  cant  o  fllldiroedd  o'r  deyrnas ;  ac 
os  disgynai  hawl  y  goron  iddo,  nad  oedd  i  gael  ond  titl  brenin  yn 
unig,  a'r  Tywysoges  Orange  i  fod  yn  rhaglaw.  Yr  oedd  y  brenin  yn 
foddion  i  bob  peth  ond  Bü  y  Gwrthodiad ;  ond  yr  oedd  y  Cyffredin 
yn  benderfynol  i  wrthod  pob  peth  ond  y  bil  hwnw.  A  thorodd  y 
brenin  y  senedd  i  fyny  yn  ddisymwth,  er  eu  rhwystro  i  fyned  à'r 
*Macauley,  vol.  i.,  266,  267. 


CHAILLES    II.  423 

mesur  yn  mlaen.  Cynyddodd  y  blaid  Doriaidd  mewn  nerth,  ac  yr 
oeddént  yn  brysur  yn  ceisio  cyfleusderau  i  ddial  ar  y  Whigiaid. 
Taflwyd  Shaftesbury  i'r  Tŵr,  a  phenderfynwyd  dwyn  ei  achos  i 
brawf  am  deyrnfrad w riaeth ;  ondllwyddwyd  i  gaei  Whigiaid  y  brif- 
ddinas  yn  uchel-reithwyr  ar  ei  achos,  a  thaflasant  y  cyhuddiad  o'r 
neilldu  o  ddifíyg  profion.  I  ddial  ar  Lundain,  cymerwyd  ei  breinlen 
(charter)  oddiarni,  dan  yr  esgus  ei  bod  wedi  ei  fforffedu  trwy  gam- 
ymddygiad.  Ac  er  mwyn  dwyn  y  bwrdeisdrefl  dan  ddylanwad 
uniongyrchol  y  brenin  yn  yr  etholiadau,  cymerwyd  eu  breinleni 
hwythau  oddiarnynt,  y  naill  ar  ol  y  llali.  Derbyniasant  eraiil  yn 
eu  lle  oedd  yn  sicrhau  goruchafiaeth  y  Toriaid. 

Yr  oedd  yn  naturiol  i  agwedd  fel  hon  ar  bethau  gynyrchu  gwrth- 
ryfel  a  bradwriaethau.  Tybiodd  Shaftesbury  am  gyffroi  y  bobl  i 
godi  yn  erbyn  y  gormes,  ac  yr  oedd  Monmouth,  Russeli,  Grey,  ac 
eraill,  yn  bresenol  pan  wnaed  cyfeiriad  at  hyny.  Anfonwyd  at 
Bresbyteriaid  Ysgotland  hefyd,  y  rhai  oeddent  yn  dyoddef  creulon- 
derau  na  wybu  Lloegr  erioed  am  eu  bath.  Ond  tra  yr  oedd  blaen- 
oriaid  y  dosbarth  hwn  yn  cynllunio  gwrthryfel  cyffredinoi  yn  erbyn 
y  llywodraeth,  yr  oedd  rhai  o'u  cymdeithion  yn  dyfeisio  ffordd 
fyrach  i  gael  gwared  o'r  gormeswyr,  ac  amddiffyn  crefydd  Brotest- 
anaidd  a  rhyddid  y  deyrnas,  sef  trwy  lofruddio  y  brenin  a'i  frawd 
gerllaw  Rye  House,  ar  eu  ffordd  i  Newmarket.  Trefnwyd  y  modd, 
y  lle,  a'r  amser;  ond  nid  oedd  y  bwriad  hwn  yn  hysbys  ond  i 
ychydig,  a  gofalwyd  ei  gadw  oddiwrth  Bussell  a  Monmouth.  Hwn 
a  adnabyddir  wrth  yr  enw  Rye  House  Plot*  Datguddiwyd  ef  i'r 
llywodraeth  gan  Reeling,  un  o'r  cynllunwyr,  a  chymerwyd  amryw 
bersonau  i  fyny.  Yr  oedd  Shaftesbury  eisoes  wedi  ffoi  i'r  Cyfandir, 
lle  y  treuliodd  weddill  byr  ei  oes.  Diangodd  Monmouth  ac  Arm- 
strong,  ond  cymerwyd  Bussell,  Grey,  Essex,  Sidney,  ac  eraiil  i  fyny, 
a  thaflwyd  hwy  i'r  Tŵr.  Ni  fwriedid  cyhuddo  y  personau  hyn  o 
fwriadu  yn  erbyn  bywyd  y  brenin,  ond  gobeithiai  Charles  gael 
gwared  o'r  fath  wrthwynebwTyr  i  allu  unbenaethol  trwy  eu  eyhuddo- 
o  ymgais  i  godi  gwrthryfel.  Profwyd  a  dienyddiwyd  rhai  personau 
llai  pwysig,  er  mwyn  palmantu  y  ffordd  at  rai  uwch.  Dygwyd 
achos  Russeil  yn  mlaen ;  ac  er  iddo  ef  wneyd  amddiffyniad  galluog 
a  chlir,  teimlai  o'r  dechreu  fod  eidynged  wedi  ei  selio.  Yn  wir,  yr 
oedd  wedi  dyweyd  yn  hir  cyn  hyn,  nas  gallesid  sefydlu  llywodraeth 
unbenaethol  yn  Lloegr  heb  iddi  ymrwyfo  trwy  ei  waed  ef.  Cynyg- 
iodd  ei  dad  oedranus,  Iarll  Bedford,  gan  mil  o  bunau  am  arbediad 
ei  fywyd.  Ar  gais  ei  wraig  a'i  berthynasau,  ymostyngodd  Bussell 
ei  hun  i  ofyn  pardwn  Charles ;  a  bu  ei  wraig  enwog  yn  erfyn  gyda 

*  Braclwriaetli  y  Twba  Blawd  (Meal-tuò  Plot)  oedd  iin  arall  a  ddyfeisiwyd  ychydig 
cyo  hyn,  a  elwid  felly  oblegyd  rnai  mewn  twba  blawd  y  cafwyd  papyrau  cysyllt- 
iedig  â  hi.     Dyhiryn  digjTneriad  o'r  enw  Dangerneld  oedd  a'r  ilaw  flaenaf  yn  hwn= 


424  CHARLES    II. 

dagrau;  ond  ni  tîiyciai  dirn  gyda'r  brenin  anystyriol  a  dialgar. 
Protestiodd  â'i  anadl  olaf  na  wyddai  ddim  am  fradwriaeth  yn  erbyn 
y  brenin  na'r  llywodraeth.  Bu  farw  (Gorphenaf,  1683)  gyda  ffydd 
a  diysgogrwydd  Cristion. 

Dychwelodd  Monmouth,  ac  ymdaflodd  wrth  draed  ei  dad,  a 
chafodd  faddeuant ;  ond  troseddodd  yn  fuan  eilwaith,  ac  ymadawodd 
o'r  wlad.  Cafwyd  Essex  yn  farw  yn  y  Tŵr,  wedi  gwneyd  diwedd, 
fel  y  bernid,  ar  ei  einioes  ei  hun.  Y  nesaf  a  ddygwyd  i'w  brawf 
oedd  yr  enwog  Algernon  Sidney.  Casglwyd  nifer  o'i  elynion  yn 
dystion  i'w  erbyn,  rhoddwyd  yr  anenwog  Jeffreys  yn  farnwr  ar  ei 
achos,  a  chauwyd  cyfiawnder,  heb  son  am  drugaredd,  allan  o'r  llys. 
"Ni  oddefodd  fTurfiau  adefodau  cyfraith  erioed  fwy  o  gam-driniaeth 
drygionus  na  phan  oedd  Jeffreys  yn  offeiriad,  a  Sidney  yn  aberth." 
Nid  yn  fynych  y  gwelwyd  y  fath  waed  ag  eiddo  Russell  a  Sidney 
yn  cael  ei  dywallt.  "Ymddengys  fod  y  fath  ddyoddefìadau  yn 
angenrheidiol  ar  brydiau,  er  cadw  yn  fyw  y  casineb  etifeddol 
priodol  at  ormes  mewn  cenedl  rydd."*  Y  flwyddyn  ganlynol  (1684) 
gweinyddwyd  cospedigaeth  gyffelyb  ar  Hampden,  Holloway,  ac 
eraill;  a  chliriodd  Charles  o'i  ffordd  y  prif  ddynion  oedd  ynrhwystr 
iddo  gael  gallu  hollolar  y  deyrnas  i'w  law. 

Dau  brif  gynghorwr  y  brenin  yn  awr  oedd  York  a  Halifax,  y  rhai 
oeddent  yn  elynion  i'w  gilydd,  a'r  naill  yn  ceisio  disodlu  y  llall,  a 
Louis  o  Ffrainc  yn  ceisio  disodlu  y  ddau ;  a  rhwng  dylanwad  y  tri, 
cadwyd  Charles  mewn  ansefydlogrwydd  parhaus.  Addawai  bob 
peth  i  bawb,  ond  ni  chyflawnai  ddim  i  neb.  Safai  gyda  Ffrainc 
heddy w ;  torai  y  cysylltiad  â  hi  yfory.  Ni  wynebai  senedd  mwy  yn 
awr;  galwai  senedd  yn  nghydheb  oedi  yn  y  man.  Sicrhäai  i  York 
y  troai  Halifax  o'i  swydd,  ac  i  Halifaxy  gyrai  York  i  Ysgotland. 
Dangosai  y  dygasedd  mwyaf  at  Monmouth  yn  y  cyhoedd,  a'r  serch 
mwyaf  yn  ddirgelaidd.f  Ond  tra  yr  oedd  y  brenin  yn  addaw  hyn 
a'r  llall,  a  phleidiau  gwrrthwynebol  yn  dysgwyl  yn  bryderus  wrth 
ei  symudiadau,  tarawyd  ef  â  fìit  o  apoplexy,  a  bu  farw  yn  mhen 
ychydig  o  ddyddiau,  Chwefror  6,  1685,  yn  55ain  mlwydd  oed. 
Gwrthododd  gymeryd  y  sacrament  gan  yr  esgob,  ond  anfonodd  y 
duc,  ei  frawd,  i  gyrchu  offeiriad  Pabaidd.  Cliriwyd  yr  ystafell,  er 
mwyn  cadw  y  peth  yn  ddirgel;  cyffesodd  ei  bechodau,  proffesodd 
ei  hun  yn  Babydd,  a  derbyniodd  y  sacrament  yn  nghyda  maddeuant. 
Cyflwynodd  ei  ordderchadon  i  ofal  ei  frawd,  a  dywedodd,  "Peid- 
iwch  gadael  i  Nelly  (Gwyn)  druan  newynu."  Yr  ydym  eisoes 
wedi  rhoddi  braslun  o'i  nodweddiad,  ac  nid  oes  dim  i'w  ychwanegu 
ònd  fod  ei  deyrnasiad  yn  ysmotyn  du,  ac  yn  gyfnod  gwraradwyddus 
yn  hanes  ein  gwlad. 

*  Dr.  Vaughan.     f  Macaulay. 


JAMES    II.  425 


ii.  james  ii.,  1685 — 1688. 


Bmwd  ydoedd  James,  Duc  York,  i  Charles  II.,  a  mab  Charles  I. 
Ganwyd  ef  yn  Llundain,  Hydref  15,  1633.  Priododd  y  tro  cyntaf 
ag  Anne  Hyde,  merch  Clarendon,  o  ba  un  y  cafodd  ddwy  ferch, 
Mary  ac  Anne.  Ei  ail  wraig  oedd  Mary  D'Este,  chwaer  Duc 
Modena,  o  ba  un  y  cafodd  fab  o'r  enw  James,  ac  amryw  ferched,  y 
rhai  a  fuont  feirw  yn  ieuainc.  Cafodd  nifer  mawr  o  blant  annghyf- 
reithlon  hefyd. 

Galwodd  James  y  cyfrin-gynghor  yn  nghyd  ar  ddydd  marwol- 
aeth  ybrenin;  gwnaeth  araeth  o  duedd  heddychlon  ger  eu  bron,ae 
addawodd  wneyd  ei  oreu  i  ddal  y  llywodraeth  i  fyny,  yn  eglwysig 
a  gwladol,  yn  ol  cyfraith  y  wlad ;  ac  na  fuasai  ar  y  naill  law  yn  ildio 
dim  o  hawdfreintiau  cyflawn  y  goron,  nac  ar  y  llaw  arall  yngormesu 
dim  ar  feddianau  neb  o'r  deiliaid.  Cyhoeddwyd  ei  araeth,  a 
derbyniwyd  hi  gan  y  genedl  gyda  phob  arwyddion  o  lawenydd. 
Addawai  yn  dda  ar  ei  esgyniad,  a  chan  fod  gan  y  bobl  gryn  hyder 
yn  ei  air,  dysgwylient  y  buasai  pethauyn  gwelladan  ei  deyrnasiad; 
ond  buan  y  cawsant  eu  siomi.  Y  Sabbath  cyntaf  ar  ol  claddu  y 
brenin  diweddar,  aeth  James  mewn  rhwysg  breninoli'r  gwasanaeth 
Pabaidd;  dygai  Powis,  y  Pabydd,  gleddyf  y  llywodraeth  o'i  flaen,  ac 
aeth  i  mewn  i'r  offeren.  Dro  arall,  pan  ddygai  Norfolk  y  cleddyf 
o'i  flaen,  safocld  yr  iarll  wrth  y  drws,  a  gwrthododd  fyned  i  mewn. 
"Aethai  eich  tad  yn  mhellach,"  ebai  y  brenin.  "Nid  aethai  tad 
eich  mawrhydi  mor  bell,"  ebai  Norfolk.  Cyn  pen  mis  yr  oedd  y 
Pabyddion  yn  heidio  at  y  llys  gydag  eofndra  na  welwyd  o'r  blaen 
yn  Lloegr,  er  amser  y  diwygiad,  a  theimlai  llawer  yn  bryderus  am 
y  canlyniad.  Parodd  ei  wTaith  yn  gorchymyn  i'r  cyllidau  gael  eu 
codi  fel  arfer,  cyn  galw  y  senedd  yn  nghyd,  hefyd  i'r  bobl  amheu 
ei  fwriadau  rhyddfrydig  am  y  dyfodol.  Gweithred  arall  o'i  eiddo 
a  ddangosai  yr  un  ysbryd,  er  ei  bod  ynddi  ei  hun  yn  ddymunol, 
ydoedd  rhyddhad  y  carcharorion  AnnghydfTurfiol.  Gwnaed  hon 
er  mwyn  y  Pabydclion,  a  hwy  yn  benaf  dderbyníodd  ei  ffrwyth. 

Penderíynodd  James  gadw  gweinidogion  ei  frawd,  ac  annghofio 
eu  gwrthwynebiad  iddo  ef.  Gwnaeth  Halifax  yn  Uywydd  y 
cynghor,  Pochester  yn  arglwydd-drysorydd,  ei  frawd  Clarendon  yn 
arglwycld  y  gyfrin-sel,  Sunderland  a  Middleton  yn  ysgrifenyddion, 
a  Godolphin  yn  ystafellydd  y  frenines.  Godoiphin,  Rochester,  a 
Sunderland  yn  unig  oedd  yn  meddu  ymddiried  y  brenin.  Yr  oedd 
cynghor  dirgel  arall  ar  faterion  Pabaidd  nad  oedd  neb  o'r  gwein- 
idogion,  oddigerth  Sunderland,  yn  gwybod  dim  am  dano.  Daliodd 
James  gyfrinach  gyffelyb  i'w  frawd  â  llys  Ffrainc,  a  daliai  brenin 
Ffrainc  i  ddwyn  yn  mlaen  y  cyffelyb  ystrywiau.  Anfonodd  Louis 
lírain  mil  o  bunau  i  James  i'w  gynorthwyo  ar  adeg  ei  esgyniad, — fel 


426  JAMES    II. 

gwobr  yn  ddiau  am  beidio  ymyryd  ag  amgylchiadau  y  Cyfandir. 
Ac  anfonodd  swm  mwy  fyth  yn  fuan  er  cynorthwyo  i  yru  gwein- 
idogion  Janies  yn  erbyn  eu  meistr,  ac  yn  erbyn  eu  gilydd. 

Oates  oedd  un  o'r  rhai  cyntaf  gafodd  deimlo  dialedd  James. 
Condemniwyd  ef  o  anudoniaeth,  a  dedfrydwyd  ef  i'r  rhigod 
(pillory)  ddwy  waith,  i  gael  ei  íílangellu  o  Aldgate  i  Tyburn,  ac  i 
gael  ei  rigodi  bum  waith  bob  blwyddyn.  Cyflawnwyd  y  ddedryd 
i'r  llythyren.  Dywedir  iddo  dderbyn  cynifer  a  dau  cant  ar  bym- 
theg  o  wialenodiau  yr  un  diwrnod,  a  bod  ei  gorph  briwedig  yn 
ddychrynllyd  i  edrych  arno.  Ond  daliodd  trwy  y  driniaeth  oll,  a 
chafodd  ryddhad  a  blwydd-dâl  dan  y  teyrnasiad  nesaf.  Tynghed- 
wyd  Dangerfield  hefyd  i  gyífelyb  gospedigaeth ;  ond  nid  oedd  ef  yn 
feddianol  ar  gyfansoddiad  cadarn  Oates,  a  bu  farw  yn  fuan  o 
archollion  y  fflangell.  Mynai  y  barnwr  Jeffreys  weinyddu  cosp- 
edigaeth  greulon  ar  Baxter  hefyd,  am  y  dy wedid  ei  fod  wedi  rhoddi 
syniadau  cyfeiiiornus  yn  ei  esboniad  ar  y  Testament  Newydd. 
Galwai  ef  yn  "rogue"  ac  yn  "rascal"  a  chyffelybai  ef  i  Oates  oedd 
y  pryd  hwnw  yn  y  rhigod.  Dirwywyd  ef  yn  drwrn,  a  thaílwyd  ef 
i  garchar  nes  talu  y  ddirwy. 

Galwyd  senedd  yn  nghyd  yn  Mai,  pryd  yr  ail  adroddodd  James 
oddiar  yr  orsedd  yr  hyn  a  ddywedodd  o'r  blaen  wrth  y  cynghor; 
ond  ychwanegodd  ymadroddion  cryfion  wrth  y  CyfFrediri,  y  rhai 
oedd  yn  awgrym  eglur  o'i  ysbryd  gormesol.  Er  hyny,  derbyniwyd 
ei  araeth  gyda'r  llon-gyfarchiadau  arferol,  a  phleidleisiwyd  yn 
unfrydol  iddo  yr  un  swm  o  gyllidau  ag  a  dderbyniai  y  brenin 
blaenorol. 

Yr  oedd  Ysgotland  eisoes  yn  dechreu  aflonyddu  yn  y  rhagolwg 
ar  lywodraeth  y  brenin  Pabaidd  hwn,  a  lìawer  yn  barod  i  godi  i'w 
gwrthsefyll.  Yr  oedd  Argyle,  prif  flaenor  y  Presbyteriaid,  wedi 
ffoi  i'r  Cyfandir  yn  niwedd  y  teyrnasiad  o'r  blaen.  Gyrwyd  am 
dano  adref  yn  awr,  a  threfhwyd  íbd  Monmouth,  yr  hwn  oedd  hefyd 
ar  y  Cyfandir,  i  godi  byddin  o  wrthwynebwyr  yn  Lloegr.  Glaniodd 
Argyle,  gyda  Hume,  Cochrane,  Rumbold,  ac  AylofTe,  yn  Ysgotland 
yn  nechreu  Mai,  1685,  a  dechreuasant  gasglu  eu  cyfeillion  yn 
nghyd.  Ond  ni  chawsant  y  bobl  mor  barod  i  godi  ag  y  dysgwylient. 
Heblaw  hyny,  yr  oedd  annghydwelediad  yn  mysg  y  blaenoriaid,  a 
phenderfynwyd  rhanu  eu  byddin  fechan.  Aeth  Argyle  yn  ei  flaen 
tua  Glasgow,  cyfarfu  â  byddin  wrthwynebol  ar  ei  fFordd ;  a  chan  fod 
ei  fyddin  ei  hun  yn  myned  lai-iai,  gwelwyd  nad  oedd  gobaith  am 
lwyddiant,  ac  ymwasgarwyd.  Daliwj^d  Argyle  mewndillad  gwlad- 
ddyn  yn  mhen  ychydig  ddyddiau.  Dienyddiwyd  ef  yn  Edinburgh 
dan  gawod  o  waradwydd  ei  elynion,  heb  un  prawf,  eithr  yn  ol  y 
ddedryd  annghyfìawn  oeddwedi  ei  phasio  arnoíiynyddoeddcyn  hyny. 

Glaniodd  Monmouth  yn  Lloegr  dechreu  Mehefin,  a  chyhoeddodd 


JAMES   II.  427 

ei  fod  yn  codi  dros  iawnderau  y  grefydd  Brotestanaidd,  ac  yn  erbyn 
gormes  James,  Duc  York.  Caffai  dderbyniad  croesawgar  yn  mhob 
man,  a  dylifai  lìuaws  o  bobl  at  ei  faner;  ond  nid  oedd  neb  o'r 
pendefìgion  wedi  ymuno  â'i  achos,  yr  hyn  a  wnelai  ei  ragolygon 
yn  bur  anobeithiol.  Pan  ddeallodd  dynged  Argyle,  cligalonodd,  a 
bu  ar  fedr  golìwng  ei  fyddin,  a  íFoi.  Yr  oedd  yn  awr  yn  Bridge- 
water,  a  byddin  y  brenin,  dan  Feversham,  yn  agosàu.  Cynygiodd  y 
duc  ymosodiad  nosawl  ar  Feyersham,  ar  forfa  Sedgemore.  Ond 
gorchfygwyd  ef,  ar  ol  ymladdfa  ffyrnig.  Diangodd  ef  a  rhai  o'i  brif 
swyddogion,  wedi  gadael  dros  fìl  o'i  wŷr  yn  lladdedig  ar  y  morfa,  a 
thri  chant  o  fyddin  y  brenin.  "Felly  y  dybenodd  y  frwydr 
ddiweddaf,  teilwng  o'r  enw  brwydr,  ymladdwyd  ar  ddaear 
Seisnig."  Daliwyd  Grey  yr  ail  ddydd  ar  ol  y  frwyclr,  a  Monmouth 
y  dydd  canlynol  mewn  ffos  yn  Hampshire,  mewn  gwisg  bugail, 
'gydag  ychydig  bŷs  yn  ei  logell,  y  rhai  yr  oedd  wedi  eu  casglu  ar 
gae  cyfagos  i  dori  arteithiau  newyn.  Dymunodd  y  duc  am  gael 
ymrweliad  â'i  ewythr  y  brenin,  am  fod  ganddo  bethau  o  bwys  i'w 
hysbysu.  Caniatawyd  ei  ddymuniad  iddo ;  ond  cafwyd  mai  y  peth 
pwysicaf  oedd  ganddo  ydoedd  ymbil  am  ei  fywyd.  Ymgreiniai 
wrth  ei  draed  mewn  clagrau,  rhoddai  y  bai  ar  eraill,  ac  addawai 
bob  peth,  os  arbedid  ei  fywyd.  Darostyngodd  ei  hun  yn  ngolwg 
ei  gyfeillion  a'i  wlad  trwy  ei  annewrder  yn  wynebu  ei  dynged. 
Ond  buasai  cystai  iddo  beidio;  yr  oedd  bellach  yn  llaw  James,  un 
na  faddeuodd  i  neb  erioed.*'  Tafìwyd  ef  i'r  Tŵr  yn  ddiobaith,  a 
gostegodd  ei  anobaith  ystorm  ei  deimladau.  Gorphenaf  15fed, 
dygwyd  ef  i'r  arteithglwyd  i  gael  tori  ei  ben.  Dywedodd  uwch  ben 
y  plocyn  ei  fod  "yn  marw  yn  Brotestant  o  Eglwys  Loegr." 

Yna  dywedodd  wrth  Ketch,  y  dienycldwr,  "  Dyma  chwe  gini  i  ti, 
a  phaid  a  fy  narnio  i  fel  y  gwnaethost  â  fy  Arglwydd  Russell. 
Clywais  i  ti  ei  daro  ef  clair  neu  bedair  gwaith.  Cei  ychwaneg  gan 
fy  ngwas  os  gwnai  dy  waith  yn  clda."  Ond  gwnaeth  y  rhybudd 
hwn  y  dyn  yn  fwy  cynhyrfus.  Pan  osododd  y  duc  ei  ben  ar  y 
plocyn,  tarawodcl  y  dienyddwr  ergycl  lled  chwith ;  cododd  y  truan  ei 
ben  gwaeclìyd,  ac  edrychodd  yn  dclirmygus  arno.  Gostyngodd  y  pen 
eilwaith,  a  tharawodd  Ketch  unwaith  ac  eilwaith  drachefn,  a'r  corph 
yn  para  i  ysgogi.  Yna  taflodd  y  fwyall  i  lawr  gyda  llw,  a  dywed- 
odd,  "Nis  gallaf;  mae  fy  ysbrycl  yn  pallu."  "Cynier  y  fwyall  i 
fyny,  y  dyn,"  meddai  y  sirycld.  "Teflwch  ef  dros  ben  y  rneil," 
gwaedäai  yr  edrychwyr  yn  ffyrnig.  Gwnaeth  ddau  gynyg  eilwaith; 
a  gorfuwyd  gwahanu  y  pen  oddiwrth  y  corph  gyda  chyllell  yn  y 
diwedd.     Felly  y  bu  farw  Duc  Monmouth  yn  36  mlwydd  oed. 

*Yr  oedcl  Ayloíîe  yn  de?Jl  James  yn  well.  Pan  ddyg-\yyd  ef  ger  ei  fron  cyn  ei 
ddienyddio,  arfedr  tynu  rhyw  beth  oddiwrtho,  dywedodd  y  "brenin,  4'0ni  wyddoch 
fod  ar  fy  llaw  i  roddi  eich  by\vyd  i  chwi?"  "Gwn,"  eì^e  Ayloffe,  "ei  fod  ar  eich 
Uaw;  ond  nid  yw  ar  eich  calon."     ("Ifs  in  your  po'wer,  bui  not  your  nature") 


428  JAMES   II. 

Canlynwyd  y  rhyfel  yma  gan  y  creulonderau  mwyaf  at  y  gwrtli- 
ryfelwyr  a'u  cefnogwyr.  Cymerodd  Feversham  a'i  îs-swyddogion, 
ac  yn  enwedig  y  milwriad  Kirke,  yr  awrdurdod  i'w  dwylaw,  con- 
demniasant  y  trueiniaid  heb  brawf  nac  arall,  a  cyflawnasant  ysgeler- 
derau  na  chlywyd  am  eu  bath  o  fewn  cylch  hanesiaeth  Seisnig. 
Dywedir  eu  bod  mor  ynfyd  a  gosod  y  cerddorion  i  chwareu  pan 
fyddai  traed  y  rhai  a  grogid  yn  ysgwyd  dan  arteithiau  angeuol  y 
crogbren,  gan  ddywedyd  eu  bod  yn  rhoddi  cerddoriaeth  i'w  dawns. 
Adroddir  am  un  ferch  ieuanc  aeth  at  Feversham  i  ymbil  am  fy wyd 
ei  brawd;  caniataodd  ei  chais  ar  yr  amod  fod  iddi  dreulio  y 
noswaith  gydag  ef  fel  y  gallai  foddhau  ei  drachwant.  Yn  hytrach 
nac  edrych  ar  ei  brawd  yn  dyoddef,  ufuddhaodd  y  ferch.  Ond 
wrth  fyned  allan  oddiwrtho  bore  dranoeth,  yr  olygfa  gyntaf  a  gafodd 
oedd  ei  brawd  yn  hongian  yn  farw  wrth  y  crogbren.  Cafodd  y 
fath  ddylanwad  arni  nes  i'w  synwyrau  ddyrysu  yn  y  fan.^ 

Ond  er  cynddrwg  ydoedd  creulonderau  y  bleiddiaid  rheibus  hyn, 
nid  oeddent  yn  werth  eu  coffa  yn  ymyl  eiddo  y  barnwr  Jeffreys, 
yr  hwn  a  roddodd  y  fath  warthnod  ar  y  fainc  farnol,  ac  a  ym- 
bleserai  i  gigyddio  trueiniaid  diniwaid  o'r  trwch,  a  hyny  yn  enw 
cyfraith  a  chyíìawnder.  Cymerodd  ef,  a  phedwar  o  is-farnwyr 
eraill,  daith  trwy  y  parthau  gorllewinol,  er  mwyn  cospi  cefhogwyr 
y  gwrthryfel.  Galwai  James  y  daith  yn  "  Rhyfelgyrch  Jeffreys." 
Dechreuodd  ar  ei  orchwyl  yn  Winchester  (Awst,  1685);  a'r  cyntaf 
a  ddygwyd  ger  ei  fron  ydoedd  achos  Mrs.  Lisle,  gweddw  un  o 
arglwyddi  Cromwell,  am  roddi  noddfa  i  ddau  a  ffoisant  o  frwydr 
Sedgemore.  Ac  er  na  chafwyd  prawf  ei  bod  hi  yn  gwybod  mai 
bradwyr  oeddent,  na  hwy thau  eto  wedi  eu  profl  yn  fradwyr,  mynodd 
Jeffreys  ei  chondemnio,  a  dedfrydwyd  hi  i  gael  ei  llosgi  yn  fyw. 
Gwnaed  ymdrechion  caled  i  arbed  ei  by wyd,  ond  yr  unig  drugaredd 
a  gafwyd  iddi  oedd,  newid  ei  dedryd  i  gael  tori  ei  phen  yn  lle  ei 
llosgi.  Gweddiai  ar  yr  arteithglwyd  dros  y  brenin  nad  allai  faddeu 
gweithred  o  ddyngarwch.  Yn  swydd  Dorset,  rhoddwyd  agos  pedwar 
ugain  i  farwolaeth ;  tri  ar  ddeg  yn  swydd  Devon ;  a  deuddeg  ugain 
ond  un  yn  y  man  lleiaf,  yn  swydd  Somerset.  Alltudiwyd  miloedd 
o'u  gwlad;  gwerthid  hwynt  yn  gaethion  i'r  India  Orllewinol  am  o 
ddeg  i  bymtheg  punt  yr  un,  a  rhenid  yr  arian  rhwng  cyfeillion  goreu 
y  brenin.  Dirdynwyd  miloedd  o  bunau  i  bwrpas  cyffelyb  oddiwrth 
eraill,  trwy  fygwth  dyfod  ag  achos  yn  eu  herbyn,  neu  oddiar  esgus- 
odion  o'r  mwyaf  distadl.  Gosodid  penau  a  darnau  eraill  o  gyrph 
y  lladdedigion  ar  y  croesffyrdd,  y  pyrth,  o  flaen  yr  eglwysi,  ac  yn 
mhob  man  amlwg,  nes  heintio  yr  awyrgylch  gan  yr  arogl,  a 
dychrynu  y  teithiwr,  pa  le  bynag  y  tröai  ei  wyneb.  Yr  oedd  y 
brenin  yn  hysbys  o'r  cwbl  oedd  yn  myned  yn  mlaen;  diolchodd  i 
*Amheua  rhai  gywirdeb  yr  hanesyn. 


JAMES    II.  429 

Jeffreys  am  ei  wasanaeth,  a  gwobrwyodd  ef  trwy  ei  wneycl  yn 
arglwydd  gangbellydd. 

Rhoddodd  methiant  y  gwrtbryfel  liyfdra  ychwanegol  yn  James,  a 
phenderfynodd  gymeryd  camrau  beiddgar  i  sefydlu  ei  awdurdod. 
Y  prif  bethau  oedd  yn  ei  flino  yn  awr  oedd  y  í4  Test  Act"  yr  hon 
oedd  yn  cadw  y  Pabyddion  allan  o  wasanaeth  y  llywodraeth,  a'r 
"  Habeas  Corpus  Act"  yr  hon  oedd  yn  dyogelu  cymaint  o  ryddid 
i'r  deiliaid;  a  rhoddodd  ei  fryd  ar  eu  dycldimu.  Wedi  methu  cael 
gan  Halifax  blygu  i  fod  yn  offeryn  iddo,  trodd  ef  allan  o'i  gynghor, 
ac  felly  gwnaeth  y  gweinidog  galluocaf  a  feddai  yn  wrthwynebydd. 
Galwocld  senedd  yn  nghyd  yn  Tachwedd,  a  rhoddodd  ar  dcleall 
iddynt  ei  fod  yn  groes  i'r  "  Test  Act"  yn  benderfynol  i  gadw  Pab- 
yddion  yn  ei  wasanaeth.  Ond  cafodd  y  senedd  yn  fwy  gwrthnysig 
nag  y  dysgwyliodd.  Arweinydd  y  gwrthwynebwyr  oedd  Halifax, 
a  darostyngwyd  Jeffreys,  prif  ddyn  y  llys,  er  cymaint  ei  falchder, 
i'r  llwch.  Ar  yr  unfed  dydd  ar  dcleg,  gohiriodd  James  y  senedd 
mewn  tymher  dclrwg,  ac  ni  chyfarfyddodd  mwy  i  gyílawni  unrhyw 
orchwylion.  Bu  y  senedd-dai  yn  annghyfanedd  a  dystaw  hyd  nes 
y  dadseiniodd  y  muriau  ddiorseddiad  y  brenin  gan  y  gymanfa. 
Priodol  y  galwyd  y  gohiriad  hwn  "yn  ddiwedd  yr  act  gyntaf  yn 
cîrama  y  chwyldroad  Seisnig." 

Daliai  James  i  lynu  wrth  ei  frawd  Pabaidd,  Louis  o  Ffrainc,  ac  i 
dderbyn  cynorthwy  oddiwrtho,  a  pharai  hyn  i'w  ddeiliaid  Protest- 
anaidd,  yn  gystal  a  Phrotestaniaid  y  Cyfandir,  edrych  arno  gyda 
llygad  mwy  amheus  fyth.  Yr  amser  hwny  galwodd  Louis  gyfraith 
oddefol  Nantes  yn  ol,  pryd  y  dyoddefodd  y  Protestaniaid  yno  erled- 
igaeth  deilwng  o'r  oesoedd  mwyaf  paganaidd,  ac  y  gorfodwyd 
triugain  mil  o  honynt  yn  Nismes  yn  unig,  mewn  tricliau,  i  ymadael 
â'u  crefydd.  Cafodd  y  newydd  hwn  eto  ddylanwad  ar  ysbryd  Pro- 
testanaidd  Lloegr,  a  chyffrodd  ddygasedd  mwy  at  ymdrechion  James 
a'r  Jesuitiaid  i  ddychwelyd  pawb  o'u  cwmpas  yn  Babyddion.  Yr 
oedd  y  weinyddiaeth  bellach,  mewn  gwirionedd,  yn  nwylaw  y  Pab- 
yddion;  sef  y  brenin,  Sunderland,  y  tad  Petre,  a'r  arglwyddi  Pab- 
aidd,  Bellasis,  Powis,  Arundel,  a  Dover.  Ail-ffurfiwyd  y  corph- 
oriaethau,  a  gwthiwyd  Pabyddion  i  mewn  i  bob  swydd  o  anrhydedd 
ac  awdurdod.  Trowyd  pedair  mil  o  filwyr  Protestanaidd  allan  o 
fyddin  y  brenin,  cymerwyd  eu  gwisgoedd  oddiarnynt,  a  gollyngwTyd 
hwy  yn  noeth  a  newynog  i  grwydro  dros  y  wlad.  Gwnaed  pethau 
cyffelyb  yn  Ysgotland  ac  Iwerdclon  hefyd.  Ond  yr  oedd  hyn  yn 
ormod  hyd  y  nod  i'r  Toriaid  a'r  Uchel-Eglwyswyr,  a  chododd  y 
pwlpud  ei  lais  yn  groch  yn  ei  erbyn. 

Cymerodd  y  brenin  hyn  yn  achlysur  i  wneyd  ymosodiad  beiddgar 
i  ddymchwelyd  yr  Eglwys.  Anfonodd  orchymyn  i  gau  genau  y 
pwlpud;  ond  nicì  oedd  Sancroft,  archesgob  Canterbury,  yn  barod  i 


430  JAMES    IT. 

gydsynio.  Anfonodd  eilwaith  at  Compton,  esgob  Llundain,  i 
geisio  ganddo  atal  Dr.  Sharp,  periglor  St.  Giles,  am  bregethu  yn 
erbyn  y  greíÿdd  Babaidd;  ond  gwrthododd  Compton,  heb  roddi 
cyíle  i'r  doctor  i  ateb  drosto  ei  hun.  Dygwycl  achos  yr  esgob  o 
ílaen  y  cynghor  Eglwysig  newydd,  a  throwyd  ef  o'i  swydd. 
Daclleuodcl  Rochester,  brawd  yn  nghyfraith  y  brenin,  o  blaid  yr 
esgob;  ac  am  hyny,  taflwyd  yntau  allan  o'r  cynghor  Eglwysig; 
galwyd  Clarendon  ei  frawd  heíýd  adref  o  Iwerddon,  a  rhoddwyd  yr 
awTdurdod  yno  i  Tyrconnel.  Gwelwyd  erbyn  hyn  nad  oedd  rhwymau 
cyfeillgarwch  na  pherthynas  yn  abì  cadw  Protestant  mewn  unrhyw 
swydd  o  awdurdod,  a  bod  James  yn  benderfynol  i  sefydlu  llywodr- 
aeth  Babaidd.  Pan  ddygwyd  cyfraith  yn  erbyn  Syr  Edward  Hales 
gan  ei  was,  er  codi  dirwy  o  bum  cant  o  bunau  am  dclal  swyddogaeth 
yn  y  fyddin  heb  dderbyn  y  sacrament,  dadleuai  Hales  fod  ganddo 
awdurdod  y  brenin  i'wT  dal,  a  phenderfynodd  un  ar  ddeg  o'r  barnwyr 
o'i  blaid.  Dywedodd  y  prif  farnwr  Herbert  "  fod  breninoedd  Lloegr 
yn  benaduriaid ;  mai  cyfreithiau  y  brenin  oedd  cyfreithiau  Lloegr ; 
ac  am  hyny  fod  gan  y  brenin  hawl  i  alw  cyfreithiau  cospawl  yn  ol 
ar  achlysuron  penodol." 

Yr  oedd  gan  y  brenin  fyddin  sefydlog  yn  awr  o  bymtheg  mil  o 
wŷr  yn  gorwedd  ar  Hounsloiu  Heath;  a  pharodd  i  Johnson,  offeir- 
iad  o'r  Eglwys  Sefydledig,  a  chaplan  i'r  diweddar  Arglwydd  Bussell, 
gael  ei  cìclirwyo,  ei  rigodi  deirgwaith,  a'i  chwipio  o  Newgate  i 
Tyburn,  am  ysgrifenu  cyfarchiad  i'r  milwyr  i'w  hadgofio  o'u 
rhyddid  a'u  hiawnderau. 

Yn  nechreu  1687,  cyhoeddodd  y  brenin  ryddid  cydwybod  mewrt 
pethau  crefyddol.  Yr  oedd  yr  hysbysiad  hwn,  er  ei  fod  yncldo  ei 
hun  yn  beth  tra  dymunol,  yn  tarddu  o'i  ysbryd  gormesol.  Ei  amcan 
ydoedd,  nid  yn  unig  rhyddhau  y  Pabyddion  oddiwrth  y  Test  Act, 
ond  hefycl  enill  yr  Ymneillduwyr  o'i  blaid  yn  erbyn  yr  Eglwyswyr. 
Ond  er  fod  y  cynygiad  yn  demtasiwn  gref  i'r  Ymneillduwyr,  gwelent 
ganlyniadau  peryglus  y  fath  honiad  o  awdurdod  gan  y  brenin,  a 
gwrthododd  Baxter,  Howe,  a'r  prif  weinidogion,  roddi  eu  henwau 
wrth  ysgrif  i  gydnabod  y  brenin  am  y  goddeíiad. 

Tybiai  James  erbyn  hyn  fod  y  fantol  wedi  troi  o'i  du,  ac  y  gallasai 
feiddio  unrhyw  gynygiad.  Dechreuodd  sefydlu  mynachdai  ac 
ysgolion  Pabaidd  yn  Llundain,  a  phenderfynodd  roddi  ei  law  ar 
ífynonell  y  dyfroedd  yn  Oxford  a  Cambridge.  Enwai  ef  Babyddion 
i  fod  yn  benau  ac  yn  feistriaid  y  gwahanol  golegau,  a  thaflai  y 
"felloios"  allan  oblegyd  gwrthwynebu.  Ond  safasant  yn  ei  erbyn 
yn  wrol,  a  chawsant  gefnogaeth  calonog  yr  holl  wlad.  Yr  oedd 
eisoes  wredi  gwneyd  ei  oreu  i  droi  Anne  ei  ferch  at  y  gref}Tdd  Bab- 
aidd,  ac  amcldifadu  Mafy,  yr  hon  oedd  wedi  priodi  Tywysog  Orange, 
o'i  hawl  i'r  orsedd;  a  pharhäai  yn  anesmwyth  rhag  i'w  hysbryd 


JAMES    II.  431 

Protestanaidd  ddymcliwelyd  eto  ei  holl  lafurwaith.  Beth  bynag, 
tua  diwedd  y  flwyddyn  hon,  rhyddhawyd  ei  feddwl  o  bob  pryder, 
gan  yr  hysbysiad  o  feichiogiad  y  frenines.  Priodolai  Jarnes  y 
fendith  hon  i  lwyddiant  ei  ymweliad  diweddar  ef  â  Ffynon  Santaidd 
Treffynon,  ac  i  weddiau  y  frenines  a'i  inham  at  greirgell  Loretto. 
Ond  disgynodd  ysbryd  annghrediniaeth  ar  holi  Brotestaniaid  y  wlad, 
a  thybient  mai  clyfais  oedd  y  cwbl  er  mwyn  sicrhau  olyniad  Pabaidd 
i'r  orsedd. 

Blwyddyn  bwysig  yn  Lloegr  ydoedd  1888.  Yn  Ebrill  ail 
gyhoeddwyd  yr  hysbysiad  o  ryddid  cydwybod,  gyda'r  ychwanegiad 
fod  i'r  offeiriaid  ei  ddarllen  yn  yr  eglwysi,  a  bod  yr  esgobion  i'w 
daenu  trwy  eu  hesgobaethau  i'r  pwrpas.  Safodd  mwyafrif  clerigwyr 
Llundain  yn  ei  erbyn,  a  chyfarfu  cynadiedd  o  brif  bregethwyr  yr 
oes  yn  nhŷ  yr  archesgob,  yn  Lambeth;  Tillotson,  Stillingfieet, 
Patrick,  Tennyson,  Gro^e,  Sherlock,  a'r  diweddar  weinidog  Claren- 
don,  yn  nghyda'r  esgobion  roddasant  eu  henwau  wrth  y  ddeiseb. 
Penderfynwyd  anfon  deiseb  o  esgusawd  at  y  brenin  am  beidio 
darllen  y  fath  gyhoeddiad  annghyfreithlon  yn  Nhŷ  yr  Arglwydd. 
Arwyddwyd  hi  gan  Sancroft  yr  archesgob,  a'r  chwech  esgob  a 
ganlyn : — Lloyd  o  Lanelwy,  Ken  o  Bath  a  Wells,  Turner  o  Ely, 
Lake  o  Chichester,  White  o  Peterborough,  a  Trelawney  o  Bristol. 
Gan  fod  y  llys  wedi  ei  wahardd  i'r  archesgob,  dygodd  y  chwech  eraili 
hi  yn  eu  dwylaw  i'r  brenin  y  noswaith  hono  (Mai  18).  Enynodd  ei 
darlleniad  ddigofaint  James;  a  dechreuodd  ddifrio  yr  esgobion. 
Yr  oedd  eu  hymddygiad  yn  wrthryfelgar,  yr  oedd  yn  dysgwyl  gwell 
oddiwrthynt,  a  buasent  yn  clywed  ocldiwrtho  yn  ei  gylch  eilwaith. 
"Mae  Duw,"  meddai,  "wedi  rhoddi  y  gallu  gweinyddol  i  mi,  a 
mynaf  ei  gadw.  Mae  saith  mil  o  wŷr  eto  yn  perthyn  i  Eglwys 
Loegr  hefyd,  y  rhai  na  phlygasant  eu  gliniau  i  Baal."  Gollyngodd 
hwy  ymaith  gyda  bygythion.  Pan  ddaeth  y  dydd  penodedig 
(Sabbath,  20fed)  ni  ddarllenwyd  y  cyhoeddiad  ond  mewn  saith  o 
eglwysi  Llundain;  ac  allan  o  cldeng  mil  o  glerigwyr  yn  y  deyrnas, 
ni  ddarllenwyd  ef  gan  fwy  na  dau  cant.  Canmolodd  Baxter  yr 
esgobion  o'i  bwlpud,  am  eu  gwrthsaflad  gwrol;  ond  gyrwyd  y 
brenin  o'i  hwyl,  a  thaflwyd  y  saith  esgob  i'r  Tŵr. 

Yr  oedd  teimlad  y  wlad  wedi  cyffroi  yn  fawr  o  blaid  yr  esgobion 
carcharedig,  ac  ymweiwyd  â  hwy  gan  amryw  Annghydffurfwyr 
enwog.  Daeth  eu  prawf  yn  mîaen  yn  Westminster  y  mis  canlynol; 
tybiai  y  brenin  yn  sicr  y  troisai  yr  achos  yn  eu  herbyn,  ac  yr  oedd 
barnwyr  a  rheithwyr  wecli  eu  dewis  er  cyrhaedd  yr  amcan  hwnw. 
O'r  pedwar  barnwr  a  eisteddai  ar  yr  achos  yr  oedd  un  (Allibone) 
yn  Babycld ;  dau  ( Wright  a  Holloway)  yn  offerynau  y  llys ;  ond  yr 
oedd  y  llall  (Powell)  yn  ddyn  o  gymeriacl  uchel.  Yr  oedd  yn  agos 
triugain  o  ieirll  ac  arglwycicli  yn  bresenol  ar  yr  achos  cyffrous, 


432  JAMES    II. 

Wedi  hir  ddadleu  o  bob  tu,  cymerodd  dau  o'r  barnwyr,  Powell 
a  Holloway,  blaid  yr  esgobion,  a  dywedasant  nad  oeddent  yn 
ystyried  yr  esgobion  yn  euog  o  un  trosedd.  Ymneillduodd  y 
rheithwyr,  a  buont  yn  gloedig  trwy  y  nos,  oblegyd  ystyfnigrwydd 
un  Arnold,  darllawydd  y  brenin.^  Boreu  dranoeth,  beth  bynag, 
dygasant  y  ddedryd  o  "Dieuog."  Dadseiniodd  muriau  West- 
minster  gan  y  lion-floeddiadau ;  rhedodd  fel  tân  gwyllt  trwy  y 
ddinas  o  gŵr  i  gŵr;  atebwyd  y  fìoedd  gan  y  milwyr  yn  Hounslow. 
Yr  oedd  y  brenin  ar  y  pryd  ar  giniaw  gyda  Feversham.  "Beth  yw 
y  bloeddio  yna?"  gofynai.  4tDim  ond  fod  yr  esgobion  wedi  eu 
rhyddhau,"  oedd  yr  ateb.  "Ai  dim  ydych  yn  galw  hyny!"  ebai  y 
brenin.  Diswyddwyd  Powell  a  Holloway  am  ddangos  y  fath  anni- 
byniaeth  meddwl. 

Yr  oedd  y  frenines,  erbyn  hyn,  wedi  rhoddi  genedigaeth  i  dy  wysog, 
yr  hwn  a  alwyd  wedi  hyny  James  y  "Pretender"  (ymhonwr);  ond, 
ryw  fodd,  ychydig  a  gredai  y  fíaith.  Gwyddai  y  Protestaniaid  fod 
y  Jesuitiaid  yn  ddigon  drygionus  a  chyfrwys  i  ddyfeisio  unrhyw 
ystry w,  a  bod  eu  crefydd  yn  gefnogaeth  i  bethau  o'r  fath.  Yr  oedd 
gwaith  y  Pabyddion  hefyd  yn  prophwydo  gyda'r  fath  sicrwydd  mai 
mab  fyddai  y  plentyn,  a'r  manteision  ddylifai  i'w  crefydd  drwyddo, 
wedi  bod  yn  llawer  o  achos  i'r  amheuaeth  yn  ei  gylch.  Cynyrchodd 
genedigaeth  y  tywysog  ddau  ddylanwad  cyffredinol;  gwnaeth  i 
amryw  oedd  yn  ymhongian  rhwng  y  ddwy  grefydd  brofíesu  eu 
hunain  yn  Babyddion,  a  gwnaeth  i'r  Pabyddion  oll  edrych  yn  mlaen 
yn  fwy  gobeithiol  a  chalonog.  Cyffrodd  ofn  y  Protestaniaid,  o'r  tu 
arall,  a  gwnaeth  hwy  yn  fwy  ymroddgar  a  phenderfynol  i  geisio 
ymwared  o  le  arall.  Os  oedd  tywysog  wedi  ei  eni,  gwydclent  y 
cawsai  ei  fagu  yn  nghanol  Pabyddion  a  Jesuitiaid,  a  dychrynent 
rhag  y  meddwl  o  gael  Stuart  wTedi  ei  godi  yn  y  fath  ysgol  yn  frenin 
arnynt.  Yr  oedd  amryw  o  flaenoriaid  y  Protestaniaid  yn  y  wlad 
hon  eisoes  mewn  cymundeb  â  William,  tywysog  Orange,  a  rhai 
wedi  bod  yn  ei  gymhell  i  ddyfod  drosodd.  Ymddangosai  hwn  yn 
awr  fel  unig  lwybr  gwaredigaeth.  Ysgrifenwyd  cymhelliad  fTurfiol 
i'r  tywysog,  i  geisio  ganddo  ddyfod  a  byddin  i'w  ganlyn,  ac  y  buasai 
pedwar  ar  bymtheg  o  bob  ugain  o  drigolion  Prydain  yn  yinuno  ag 
ef.  Arwyddwyd  yr  ysgrif  gan  Ieirll  Danby,  Deyonshire,  Shrews- 
bury,  Arglwydd  Lumley,  Compton  esgob  Llundain,  y  llyngesydd 
Russell,  a  H.  Sidney ;  a  dygwyd  hi  drosodd  i  Holland  gan  Herbert. 

Yr  oedd  William  yn  disgyn  o  deulu  breninol  Lìoegr,  yn  nai  ac 
yn  fab  yn  nghyfraith  i  James,  a'i  wraig  yn  etifedd  nesaf  y  goron,  ar 

*Pan  wrthodai  Arnold  ddadleu  y  pwnc,  na  ildio  i  f arn  ei  gydreithwyr,  dy wedodd 
Awstin,  boneddwr  cyfoethog  o'r  wlad,  "Os  ydych  yn  penderfynu  cymeryd  y 
ffordd  yna,  edrychwch  arnaf  fi.  Myfi  yw  y  rnwyaf  a'r  cryfaf  o'r  deuddeg;  a  chyn 
yr  ildiaf  f od  y  f  ath  ddeiseb  a  hon  yn  liöel,  arosaf  yma  nes  byddaf  mor  fain  a  phibell 
dybaco." 


JAMES    II.  433 

ol  ei  tliad,  ond  gadael  o'r  neilldu  y  tywysog  ieuanc  oedd  yn  awr 
wedi  ei  eni.  Nid  oedd  erioed  wedi  dangos  tuedd  ymyrgar  ag 
amgylchiadau  Lloegr,  eto  nis  gallasai  lai  na  theimlo  dyddordeb  yn 
ei  hanes  a'i  symudiadau.  Efe  oedd  amddirTynwr  yr  achos  Protest- 
anaidd  ar  y  Cyfandir,  ac  i'w  gysgod  ef  y  fíbai  y  rhai  a  erlidid  allan 
o'r  deyrnas  hon.  Trwy  y  rhai  hyny  daeth  yn  íwy  cyfarwydd  â 
helyntion  y  wdad,  ac  yn  gyfeillgar  ag  amryw  o'i  henwogion;  a 
choleddid  y  meddwl  uchaf  am  dano  gan  ei  gyfeillion  Seisnig.  Yr 
oedd  William  yn  ddyn  hynotaf  ei  oes,  ac  yn  un  o  ddynion  hynotaf 
pob  oes.  Ymddengys  iddo  gyrhaedd  addfedrwydd  oedran  heb 
brofì  dyddiau  ieuenctyd.  "Ni  welodd  y  byd,"  meddai  Macauley, 
"yfath  esiampl  o  wladweinydd  rhagaddfed  er  dyddiau  Octavius. 
Yn  ddwy  ar  bymtheg  oed  yr  oedd  yn  llys-genadwr  medrus ;  yn  ddeu- 
naw,  eisteddai  yn  mysg  tadau  y  weriniaeth  mor  ddifrifol,  mor  gall,  ac 
mor  ddoeth  a'r  hynaf  o  honynt.  Yn  un  ar  ugain,  ar  ddiwrnod  du 
ac  ofhadwy,  gosodwyd  ef  wrth  ben  y  weinyddiaeth.  Yn  dair  ar 
ugain  yr  oedd  ei  glod  trwy  holl  Ewrop  fel  milwr  ac  fel  gwleidiaclwr." 

Dyma  y  gwr  a  gymhellid  drosodd  gan  y  blaid  boblogaidd  i 
gymeryd  yr  awdurdod  uchaf  yn  Lloegr.  Yr  oedd  Rhagluniaeth 
eisoes  wedi  palmantu  ei  ffordd.  Yr  oedd  newydd  ddwyn  Cyngrair 
Augsburg  oddiamgylch,  yn  yr  hwn  y  llwyddodd  i  gael  gan 
brif  benaduriaid  y  Cyfandir,  ac  yn  eu  mysg  y  pab  ei  hun,  i 
ymuno  i  amddiffyn  eu  hunain  yn  erbyn  trachwant  Louis  o  Ffrainc. 
Ac  yn  rhagluniaethol  iawn,  cymerodd  James  dramgwydd  diachos 
oddiwrth  Louis,  yr  hyn  a  gadwodd  yr  olaf  rhag  dyfod  allan  yn 
erbyn  y  tywysog.  Dechreuodd  William  wneyd  clarpariadau  i 
ddyfod  drosodd,  a  chyhoeddodd  yr  amcan  oedd  ganddo  mewn  golwg 
i  holl  drigolion  Lloegr  ac  Ysgotland;  sef,  ceisio  senedd  rydd, 
dyogelwch  yr  eglwys,  rhyddid  cydwybod  gyda  phethau  crefydd,  ac 
ymholi  yn  nghylch  genedigaeth  Tywysog  Cymru.  Ysgrifenodd 
hefyd  at  ei  gyngreiriaid  ar  y  Cyfandir,  a  chafodcl  eu  cydsyniad. 

Yr  oedd  William  yn  barod  i  adael  yr  Hague  amLoegr  yn  niwedd 
Medi  (1688),  ond  ataliwyd  ef  gan  wynt  croes  am  fìs  cyfan.  Ar  y 
cyntaf  o  Dachwedd,  gadawodd  lanau  Holland  gyda  60  o  longau 
rhyfel  a  700  o  glud-longau,  yn  dwyn  byddin  obymtheg  mil  aphum 
cant  o  wŷr,  dan  lywyddiaeth  y  llyngesydd  Herbert.  Cynwysai  ei 
fyddin,  heblaw  Dutch,  amryw  o  alltudedigion  Seisnig  a  Ffrengig, 
ac  amryw  o  bendefìgion  y  wlad  hon.  Tiriasant  yn  Torbay,  yn  swydd 
Devon,  ar  y  5ed,  heb  un  gwrthwynebiad  oddiwrth  y  llynges  Seisnig, 
dan  Arglwydd  Dartmouth. 

Yr  oedd  James  erbyn  hyn  wedi  dychrynu,  ac  yn  prysur  alw  yn 
ol  ei  fesurau  gormesol  y  naill  ar  ol  y  llall.  Dyddimodd  y  cynghor 
eglwysig,  adferodd  hawlfreintiau  y  corphoriaethau,  cynygiodd 
faddeuant  i'r  holl  droseddwyr,  ac  addawai  luaws  o  bethau  erailL 

2c 


434  JAMES    ÎT. 

Ond  deallai  pawb  nad  oedd  hyn  ond  ffrwyth  y  cyfyngder  yr  oedd 
ynddo;  ac  felly  ni  chai  nemawr  o  effaith  ar  y  bobl.  Yr  oedd 
William  yn  awr  wedi  cyrhaedd  Exeter,  lle  bu  yr  anífodus  Mon- 
mouth  a'i  fyddin  yehydig  cyn  hyny,  ac  wedi  cael  derbyniad  croesaw- 
gar.  Am  rai  dyddiau,  ni  ddaeth  nemawr  o'r  pendeíigion  drosodd 
ato,  ac  ofnodd  unwaith  eu  bod  wedi  ei  fradychu.  Ond  yn  fuan 
dechreuasant  ddylifo  yn  gyíiym.  Cymerodd  Cornbury,  Danby, 
Devonshire,  Lumley,  Delamere,  ac  eraill,  arfau  i  fyny  o'i  blaid;  ac 
ymdaenodd  y  cyffelyb  ysbryd  fel  tòn  dros  y  wlad.  Talodd  James 
ymweliad  â'i  fyddin  yn  Salisbury,  yr  hon  oedd  dan  lywyddiaeth 
Arglwydd  Churchill,  a  Duc  Grafton;  ond  mor  gynted  ag  y  trodd  ei 
gefn,  cadwyd  cynghor  milwrol,  ac  aeth  Churchill,  Grafton,  a  swydd- 
ogion  eraill  drosodd  at  William.  Pan  ddychwelodd  y  brenin  i 
Lundain,  y  newydd  cyntaf  a  glywodd  oedd,  fod  Anne  ei  ferch,  a'i 
gwr,  George  o  Denmark,  a  Duc  Ormond,  wedi  ífoi  at  William. 
Torodd  i  wylo,  a  dy wedodd,  "  Duw  a'm  cynorthwyo !  mae  hyd  y  nod 
fy  mhlant  yn  fy  ngadael!"  Yr  oedd  bellach  mewn  penbleth,  a 
llifeiriant  amgylchiadau  yn  rhuthro  yn  anorchfygol  yn  ci  erbyn. 
Meddyliai  alw  senedd  yn  nghyd,  ac  ysgrifenwyd  gwys-lythyrau  i'r 
pwrpas;  meddyliai  ffoi  drosodd  i  Ffrainc;  a  gosododd  Halifax, 
Nottingham,  a  Godolphin,  i  geisio  telerau  gan  William.  Ond 
cafodd  ofn  oruchafiaeth  yn  ei  feddwl,  a  phenderfynodd  ffoi.  Anfon- 
odd  y  frenines  a'i  mhab  ymaith  mewn  cwch,  Rhagfyr  lOfed,  ar  eu 
ffbrdd  i  Paris;  ac  yr  oedd  yntau  a  Hales  i'w  canlyn  dranoeth.  Yn 
anffbdus,  gan  fod  y  brenin  a'i  gyfaill  wedi  ymddyeithrio  o  ran  eu 
gwisgoedd,  cymerwyd  hwy  i  fyny  fel  Jesuitiaid  gan  bysgodwyr  yn 
Feversham.  Pan  ddeallwyd  mai  y  brenin  ydoedd,  anfonodd  y 
cynghor  filwyr  i'w  ddychwelyd  i  Lundain.  Parodd  y  dygwyddiad 
hwn  flinder  mawr  yn  y  teyrnasiad  nesaf.  Yr  oedd  William  yn 
dynesu  at  Lundain,  a  gorchymynodd  symud  y  brenin  i  Ham;  ond 
ar  ei  ddewisiad  ei  hun  cafodd  fyned  i  Rochester.  Nid  oedd  y 
wyliadwriaeth  arno  yno  ond  esgeulus,  fel  y  gallai  ffbi,  os  dewisai. 
Ac  ar  y  23ain  o  Ragfyr,  ffbdd  ef  a  dau  neu  dri  o  gyfeillion  mewn 
cwch  pysgota,  a  glaniasant  yn  Ffrainc  ar  ddydd  Nadolig.  Cafodd 
dderbyniad  croesawgar  yn  Paris  gan  ei  briod  a  chan  Louis.  Bu  yn 
pwyso  am  flynyddoedd  ar  garedigrwydd  brenin  Ffrainc ;  bu  farw 
yn  St.  Germain,  Medi  6,  1701,  a  chladdwyd  ef  mewn  monachdy 
Pabaidd  yn  Paris. 

Ar  yr  un  diwrnod  (Rhagfyr  18)  ag  y  gadawodd  James  y  brif- 
ddinas,  daeth  William  i  mewn  iddi  o  gyfeiriad  arall.  Dranoeth 
ymwelwyd  ag  ef  gan  dyrfa  o  ynadon  y  ddinas,  esgobion,  offeiriaid, 
gweinídogion,  ac  eraill,  i'w  gyfarch  fel  gwaredwr  y  genedl.  Galw- 
odd  y  benclefìgaeth  yn  nghyd,  ceisiodd  ganddynt  gymeryd  cyflwr  y 
deyrnas  i  ystyriaeth,  a  dwyn  iddo  ef  ffrwyth  eu  hymgynghoriad. 


JAMES    II.  435 

Yn  y  cyfamser  galwodd  gynadledd  arall  o'r  holl  bersonau  a  fuont 
mewn  unrhyw  senedd  dan  Chaiies  II.,  yn  nghyda  henuriaid  y 
ddinas.  Penderfynodd  y  ddwy  gynadledd  geisio  ganddo  ef  gymeryd 
gweinyddiad  y  lìywodraeth  i'w  law  hyd  nes  y  penderfynid  achos  y 
goron,  a  galwyd  cymanfa  i  gyfarfod  ar  y  22ain  o  lonawr.  Wedi 
wythnos  o  eisteddiad,  daeth  y  gymanfa  hono  i'r  penderfyniad 
canlynol: — "Fod  James  II.  wedi  gwneyd  ymgais  i  ddymchwelyd 
cyfansoddiad  y  deyrnas,  trwy  dori  y  cyfamod  gwreiddiol  rhwng  y 
brenin  a'r  bobl,  ei  fod,  trwy  gynghor  y  Jesuitiaid  a  dynion  drygionus 
eraill,  wedi  troseddu  y  cyfreithiau  sylfaenol,  a'i  focl  wedi  ymadael 
â'r  deyrnas,  ac  wedi  ymwrthod  â'r  llywodraeth,  ac  am  hyny  fod  yr 
orsedcì  yn  wag."  Dranoeth  pasiwyd  y  penderfyniad  canlynol: — 
"Ei  fod  wedi  ei  gael  allan,  trwy  brofiad,  yn  annghyson  â 
dyogelweh  a  mantais  y  deyrnas  Brotestanaidd  hon  iddi  gael  eu 
llywodraethu  gan  dywysog  Pabaidd."  Anfonwyd  y  ddau  bender- 
fyniad  i'r  arglwycldi;  pasiwyd  yr  olaf  ganddynt  yn  ddiwrthddadl ; 
ond  parodd  y  cyntaf  ddadleuon  hirfaith.  Yr  oedd  yn  eu  mysg 
amryw  bleidiau  o  olygiadau  gwahanol.  Mynai  rhai  anfon  am 
James  yn  ol,  ar  yr  amod  fod  iddo  ymrwymo  i  lywodraethu  yn  ol 
cyfansoddiad  y  wlad.  Mynai  eraill  iddo  gael  cadw  y  titl  brenin,  ac 
enwi  rhaglaw  i  gymeryd  y  gweinyddiad.  Eraill  a  haerent  ei  fod 
wedi  ymwrthod  â'r  orsedd,  a  bod  yr  olyniad  yn  disgyn  i'w  ferch 
hynaf  Mary.  A  mynai  dosbarth  arall  gyhoeddi  fod  yr  orsedd  yn 
wag,  a  dewis  penadur  newydd.  Tra  yr  oedd  y  dadleuon  hyn  yn 
myned  yn  mlaen,  gyrodd  William  am  Danby,  Halifax,  Shrewsbury, 
ac  erailí  o'r  arweinwyr,  a  dywedodd  wrthynt  nad  oedd  ganddo  ef 
hawl  nac  ewyllys  i  gyfarwyddo  y  gymanfa ;  ond  os  buasent  hwy  yn 
penderfynu  ar  raglawiaeth,  na  fuasai  ef  yn  ymgymeryd  â  hi.  Ac 
os  buasent  yn  codi  y  dywysoges,  ei  briod,  i'r  orsedd,  er  fod  ganddo 
y  parch  mwyaf  iddi,  nad  oedd  ef  yn  foddlon  i  gymeryd  ei  gylymu 
wrth  linynau  ei  ffedog  hi;  ac  os  oedd  ef  i  fod  yn  frenin,  fod  rhaid 
idclo  fod  dros  ei  íÿwyd;  ond  ei  fod  yn  barnuyn  rhesymol  i'r  olyniad 
fyned  i'r  dywysoges  Anne,  o  flaen  ei  hiliogaeth  ef  o  unrhyw  briodas 
arall.  Wedi  cael  yr  hysbysiad  gwrol  hwn  oddiwrth  y  tywysog, 
penderfynwyd  gwneyd  William  a  Mary  yn  frenin  a  brenines  Lloegi% 
eu  bod  i  gyd-deyrnasu,  ond  fod  gweinyddiad  yr  awdurdod  yn  llaw 
y  gwr.  Yr  oedd  Mary  yn  berffaith  foddlon,  a  buasai  yn  fwy  boddlon 
fyth  i'r  priod  oedd  yn  ei  charu  mor  fawr  gael  yr  holl  anrhydedd  iddo 
ei  hun.  Chwefror  13,  ymgynullodd  y  ddau  Dŷ  i  Balas  Whitehall; 
eisteddai  William  a  Mary  ar  yr  orsedd;  darllenodd  y  clerc 
gyhoeddiad  iawnderau  ger  eu  bron,  a  chynwynodd  Halifax  y  goron 
iddynt  yn  enw  y  llywodraeth.  Atebodd  William  eu  bod  yn  ei 
derbyn  yn  ddiolchgar,  a'u  bod  yn  bwriadu  amddiffyn  cyfreithiau, 
rhyddid,  a  chrefydcl  y  wlad.     Y  cyfryw  ydoedd  Chwyldroad  1668a 


436  ADOLYGTAD  CYFEREDINOL. 

yr  liwn  a  elwir  yn  "Gloejotjs  Reyoltttion;"  a  thrwy  yr  hwn  y 
dygwyd  i  ymarferiad  eilwaith  yr  hen  ryddid  ac  iawnderau,  "y  rhai 
y  ceisiodd  teulu  Plantagenet  yn  ofer  eu  dymchwelyd,  y  rhai  y 
goddefwyd  i'r  Tudoriaid  yn  fynych  eu  mathru,  a'r  rhai  yr  aberthodd 
y  Stuartiaid  eu  gorsedd  i'w  dinystrio.,, 

III. ADOLYGIAD    CYEFREDINOL. 

Crefycld.  Y  taih  ffurf  gyífredin  ar  y  llywodraeth  wladol  oedd,  yr 
unbenaethol,  y  gyfansoddiadol,  a'r  werinol.  Trwy  hanesiaeth  ein 
gwlad,  cawn  y  rhai  hyn,  mewn  graddau  mwy  neu  lai  cynhyrfus,  yn 
ymryson  am  yr  oruchafiaeth.  Yr  oedd  rhyw  beth  hefyd  yn  yr 
athrawiaeth  neu  y  gredo  eglwysig  yn  cyfateb  i'r  ffurf-lywodraeth 
wladol.  Yr  oedd  credo  yr  Eglwys  Babaidd  yn  fwy  cydweddol  â 
llywodraeth  unbenaethol;  credo  Eglwys  Loegr  Brotestanaidd  yn 
fwy  cydweddol  â  lly wodraeth  gyfansoddiadol ;  a  chredo  yr  Annghyd- 
íîurfwyr  neu  yr  Ymneillduwyr  yn  fwy  cydweddol  â  gweriniaeth. 
Ac  fel  y  byddai  y  naill  neu  y  llall  o'r  ffurfìau  hyn  yn  enill  yn  y 
wladwriaeíh,  byddai  y  gredo  grefyddol  fwyaf  gydnaws  â'r  ffurf 
hono  yn  enill  gyda  hi.  Ni  chododd  yr  elfen  werinol  mor  uchel 
erioed  o'r  blaen  ag  y  cododd  yn  yr  17eg  canrif.  Ac  fel  ffrwyth 
hyny,  dyma  gyfnod  mawr  Annghydffurfiaeth  ac  Ymneillduaeth 
grefyddol  ein  gwiad. 

Bhoddwyd  atalfa  nerthol  ar  yr  elfen  Annibynol  ar  adferiad 
CharlesIL,  yn  1660.  Taflwyd  y  Presbyteriaid  a'r  Annibynwyr  o'r 
neilldu,  ac  adferwyd  yr  awdurdod  esgobol,  a'r  hen  ffurf-lywodraeth 
eglwysig.  Gosodwyd  eglwys  Geneyaidd  Ysgotland,  yn  gystal  a'r 
eglwys  yn  Iwerddon,  dan  lywodraeth  yr  esgobion,  a  phasiwyd  deddf 
nodedig  unffurfìaeth  yn  Lloegr,  yr  hon  a  barodd  i  dros  ddwy  fil  o 
weinidogion  yr  eglwys  adael  ei  chymundeb  er  mwyn  gwirionedd  a 
chydwybod.  Ceir  digon  o  esboniad  ar  nodwedd  yr  act  hono  yn  y 
ffaith  fod  Baxter,  Owen,  Howe,  Bates,  Henry,  Clarlcson,  a  Calamy, 
yn  mysg  y  rhai  a  droisant  allan.  O  hyn  hyd  amser  William  a  Mary, 
profodd  yr  Annghydffurfwyr  amseroedd  enbyd,  trwy  offeryn- 
oliaeth  yr  actau  y  cyfeiriwyd  atynt  yn  barod,  y  Corporation  Act,  y 
Conventicle  Act,  a'r  Five  Mile  Act.  Taflwyd  John  Bunyan  i 
garchar  am  ddeuddeng  mlynedd,  (1660 — 1672),  am  ei  fod  "yn 
ddrygionus  a  chythreulig  yn  gwrthod  m^med  i'r  eglwys,  a'i  fod  yn 
cynorthwyo  i  gynal  llawer  o  gyfarfodycld  annghyfreithion,  a  thrwy 
hyny  yn  peri  terfysg  a  blinder  i  lawer  o  ddeiliaid  teyrngarol." 
Carcharwyd  Baxter  bum  waith  raewn  pymtheg  mlynedd  am  dros- 
eddu  y  "  Conventicle  Act"  Ac  am  yr  un  trosedd  y  taflwyd 
Jenkins  i  garchar  Newgate,  lle  y  bu  farw  dan  greulonder  y  trin- 
iaethau  a  gafodd.  Nid  oedd  dim  i'w  ddysgwyl  ond  llygredigaeth  a 
gorthrymder  oddiwrth  eglwys  oedd  yn  cael  ei  rheoligan  Charles  a'i 


ADOLYGIAD  CYFFREDINOL.  437 

lys  gorthryinus  a  llygredig.  "  Yr  oedd  holl  enaid  yr  eglwys,"  ebai 
Macauley,  "  yn  y  gwaith  o  lethu  y  Puritaniaid,  a  dysgu  ei  disgybl- 
ion  i  roddi  yr  eiddo  Cesar  i  Cesar.  Yr  oedd  dynion  nad  oedd  yn 
prisio  dim  ani  fyw  yn  ol  ei  gorchymynion,  yn  foddlon  i  ymladd  hyd 
eu  penliniau  mewn  gwaed  o  blaid  ei  hadeiladau  a'i  deíbdau.  Mae 
yn  ffaith  anwadadwy  a  thra  addysgiadol,  mai  pan  oedd  awdurdod 
wladol  yr  eglwys  yn  ei  fan  uchaf,  oedd  y  blynyddoedd  ag  yr  oedd 
rhinwedd  cenedlaethol  yn  ei  fan  isaf." 

Arferid  niangell  erledigaethus  y  llywodraeth  mor  drwm  yn 
Nghymru  ag  mewn  un  parth ;  ond  er  hyny  yr  oedd  ymdrechion  yr 
Annghydffurfwyr  Cymreig,  trwy  y  pwlpud  a'r  wTasg,  yn  dra  chan- 
moladwy.  "  Yr  oedd  y  pregethwyr  a'r  bobl  yn  taflu  eu  hunain  yn 
agored  i  flinderau  diddiwedd  wrth  gynal  cyfarfodydd  i  bregethu  a 
gwrando  gair  Duw.  Ond  pe  na  wnaethent  hyny,  buasai  y  genedl 
yn  suddo  i  dywyllwch  paganaidd,  oblegyd  yr  oedd  yr  offeiríaid  yn 
gyffredin  yn  hynod  o  annghymhwys,  neu  yn  bechadurus  o  esgeulus. 
Yn  mhob  un  o'r  esgobaethau  Cymreig,  ceid  o  ddeugain  i  driugain 
o  eglwysi  heb  un  bregeth  ar  y  Sabbath,  a  hyny  ar  hirddydd  haf,  pan 
oedd  y  tywydd  yn  hyfryd,  a'r  heolydd  yn  sychion.  Ni  wnai  yr 
offeiriaid  y  gwaith  eu  hunain,  ac  ni  oddefent  i'r  Annghydffurfwyr 
ei  wmeyd,  heb  eu  bod  wrth  hyny  yn  peryglu  eu  bywyd.  Ond  er  yr 
hollberyglon  daliai  ypregethwyr  i  deithio  gwyllt  fynyddauyDywys- 
ogaeth  i  gyflenwi  diffygion  eu  cynulleidfaoedd  gwasgaredig.  Ym- 
gasglai  y  cynulleidfaoedd  hyn  yn  nghyd  yn  achlysurol,  ond  mewn 
ofn  a  dychryn ;  ganol  nos,  íynychaf,  neu  mewn  coedwigoedd,  neu 
ogofeydd,  neu  yn  nghilfachau  y  mynyddoedd.  *  *  *  O  ddeg 
argrafffad  o'r  ysgrythyrau,  peth  tra  theilwng  o  sylw,  a  gyhoeddwyd 
yn  yr  iaith  Gymraeg  o  1641  hyd  1690 — pump  o'r  holl  Fibl,  a 
phump  o'r  Testament  Newydd  ar  wahan,  dim  ond  un  argrafhad 
unplyg,  yn  cynwys  tua  mil  o  gopian,  ar  gyfer  pwlpudau  yr  eglwysi 
plwyfol,  a  gyhoeddwyd  gan  Eglwyswyr.  Yr  oedd  y  genedl  yn 
ddyledus  i  Annghydffurfwyr  am  y  naw  eraill,  y  rhai  a  gynwysent 
oddeutu  deng  mil  ar  ugain  o  gopiau  o'r  Bibl,  a  chynifer  a  hyny, 
os  nid  deng  mil  yn  ychwaneg,  o'r  Testament  Newydd.  Yr  oedd  y 
cyflenwad  hwn  yn  llawer  rhy  fach  i  angen  y  bobl;  ond  yr  oedd 
yn  ddeg  cymaint  o  leiaf  ag  a  gawsant  yn  y  can  mlynedd  a  basiodd 
rhwng  y  Diwygiad  a  chodiad  Annghydffurnaeth."^ 
Llywodraetli  a  Edrychir  ar  adeg  teyrnasiad  Charles  II.  yn  un  o'r 
ChTfreithiau.  cyfhodau  pwysicaf  yn  hanes  cyfansoddiad  llywodr- 
aethol  y  wlad,  ac  y  mae  rhai  yn  ei  ddynodi  fel i4  adeg  y  cyfreithiau  da 
a'r  llywodraethiad  drwg.'J  Nid  cymeriad  y  brenin  gymaint  sydd  yn 
rhoddi  y  fath  bwys  ar  ei  deyrnasiad,  ond  c}-flwr  y  wlad  ar  adeg  ei 
esgyniad.  Yr  oedd  chwyldroadau  y  deugain  mlynedd  blaenorol  wedi 
*  Rees's  Nonconformity  in  Wales,  218,  219,  224. 


438  ADOLYGIAD  CYFFREDINOL. 

bod  y  fath,  a'r  wlad  wedi  bod  am  flynyddoedd  dan  lywodraeth 
werinol,  fel,  ar  esgyniad  Charles,  ac  adferiad  y  freniniaeth,  y  daeth 
egwyddorion  sylfaenol  y  cyfansoddiad  unwaith  eto  i'r  bwrdd,  a 
chafwyd  mantais  i  fantoli  yn  fwy  teg  hawliau  y  goron,  yr  Arglwyddi, 
a'r  Cyffredin.  Mae  yn  wir  i  Charles,  yn  gystal  a'i  frawd  ar  ei  ol, 
wneyd  amryw  gynygion  i  ddymchwelyd  y  cyfansoddiad,  a  mynu 
gallu  hollol  i'wlaw;  ond  nid  oedd  ei  ymgais  ond  ofer.  Yr  oedd 
gallu  mantolog  y  senedd  a'r  wlad  yn  rhy  drwm  iddo.  Yn  mysg  y 
cyfreithiau  da  a  basiwyd  yn  amser  Charles,  y  goreu  oedd  act  yr 
"Habeas  Corpus"  yr  hon  a  soniwyd  am  dani  o'r  blaen.  Galwyd 
amryw  gyfreithiau  gormesol  yn  ol,  yr  hyn  a  effeithiai  gyfhewid- 
iadau  cyfansoddiadol  pwysig.  Rhoddwyd  mwy  o  ryddid  i'r  wasg 
hefyd,  a  buan  y  daeth  ei  llais  yn  gyfnerth  i  egwyddorion  rhyddid. 
Dyma  yr  amser  y  dyddimwyd  tâl  i  aelodau  Tŷ  y  Cyffredin;  y  tâl 
arferol  ydoedd  pedwar  swllt  y  dydd  i  aelod  dros  sir,  a  dau  swllt  i 
aelod  dros  fwrdeisdref.  "  Ymddengys  yn  hynod,  ar  ol  y  penodau 
diweddaf,  er  ei  fod  yn  eithaf  gwir,  i  hawliau  sylfaenol  deiliad  gael 
mwy  o  chwareu  teg,  ac  i'r  goron  ymgadw  yn  well  o  fewn  terfynau 
ei  hawlfreintiau  hithau.  yn  ystod  y  teyrnasiad  hwn,nag  mewn  unrhy w 
gyfnod  blaenorol  o  amser  cyfartal.  Dioleh  i  egnioedd  gwladgarol 
Selden  ac  Eliot,  Pym  a  Hampden,  sefydlwyd  terfynau  awdurdod 
y  goron  mor  dda,  fel  na  feiddiodd  unrhyw  weinidog  gynyg  ymos- 
odiad  amlwg  a  chyffredinol  arnynt  byth.  Parodd  cynulliad  mynych 
y  senedd,  a'i  barn  uchel  am  ei  hawlfreintiau,  brofì  yn  ddyogelwch 
iddi  rhag  trethiad  annghyfreithlon.  Ni  chyhuddwyd  Uywodraeth 
Charles  o  hyn — y  brenin  cyntaf  yn  Lloegr,  efallai,  ag  y  bu  ei  deyrn- 
asiad  yn  gwbi  rydd  o'r  fath  gyhuddiad."* 

Llenyddiaeth.  Ychydig  sydd  genym  i'w  ddyweyd  ar  lenyddiaeth 
y  cyíhod  hwn.  Yr  ydym  eisoes,  yn  y  benod  o'r  blaen,  wedi  coffa 
enwau  amryw  awdwyr  a  gyhoeddasant  weithiau  o  fri  yn  y  cyfhod 
dan  sylw.  Y  bardd  goreu,  yn  nesaf  at  Milton,  oedd  John  Dryden; 
ac  yr  oedd  hefyd  yn  un  o  ysgrifenwyr  rhyddieithol  goreu  ei  oes. 
Mae  enwau  Butler  hefyd,  awdwr  yr  "Hudibras,"  Sedley,  Duc  Buck- 
ingham  (Viiliers),  larll  Rochester  (Wilmot),  Otway,  Lee,  ac  eraill, 
fel  beirdd  o  fri  mwy  neu  lai  yn  perthyn  i'r  amser  hwn.  Ysgrifenodd 
Clarendon  "Hanes  y  Gwrthryfel;"  ond  ni  chyhoeddwyd  ef  hyd 
ddechreu  y  ganrif  ddylynol.  Yr  ydym  eisoes  wedi  coffa  enw  Hobbes, 
hanesydd  arall,  ac  ysgrifenydd  galluog,  ond  o  duedd  anffyddol.  Yn 
1678  y  cyhoeddodd  Cudworth  ei  " întellectual  System  of  the  Uni- 
verse"  i  wrthwynebu  syniadau  Hobbes.  Yn  mysg  awdwyr  duwin- 
yddol  y  cyfnod,  mae  enw  Dr.  Henry  More,  Bichard  Baxter,  a  Dr. 
Leighton,  archesgob  Glasgow,  yn  enwog.  Ond  prif  athrylith  duwin- 
yddol  y  cyfnod  oedd  Dr  Isaac  Barrow,  yr  hwn  y  mae  ei  bregethau  yn 
*Hallam's  Constitutional  History,  vol.  iii.  1,  2. 


ADOLYGIAB  CYFEBEDINOL.  439 

dal  mewn  cymaint  o  fri  hyd  y  dydd  hwn:  ac  fel  gwyddonydd 
(mathematician)  cyfriíid  ef  yn  ail  i  Newton  ei  hun.  Yr  oedd  John 
Bunyan,  Isaac  Walton,  a  Syr  W.  Temple,  yn  perthyn  i  ddosbarth  o 
lenorion  îs ;  er  fod  "Taith  Pererin"  y  blaenaf  yn  un  o'r  llyfrau 
mwyaf  poblogaidd  a  gyhoeddwyd  erioed  mewn  unrhyw  iaith.^  Ar 
ol  adferiad  Charles  y  cafoddy  RoyalSociety — cymdeithas  er  gwneyd 
ymchwiliadau  mewn  athroniaeth  naturiol — ei  breintlythyrau,  er  ei 
bod  wedi  dechreu  yn  amser  y  Weriniaeth.  Yn  mysg  eu  haelodau 
eyntaf  yr  oedd  Dr.  Ward,  Dr  Wallis,  Syr  William  Petty,  ac 
Arglwydd  Brounker.  Brounker  oedd  y  llywydd  cyntaf,  a  daliodd 
y  swydd  am  bymtheg  mlynedd.  Ni  chawn  fod  unrhy w  lyfrau  o 
bwys  wedi  gwneyd  eu  hymddangosiad  yn  Nghymru  yn  y  cyfnod 
hwn,  heblaw  y  rhai  a  nodwyd  o'r  blaen.  Cyhoeddwyd  amryw 
argraffiadau  o'r  ysgrythyrau,  a  mân  draethodau,  a  chyfieithiadau  o 
lyfrau  eraill.  Yn  mysg  prif  gefnogwyr  llenyddiaeth,  a  phrif 
gyhoeddwyr  llyfrau  Cymreig  yr  amser  hwn,  y  mae  enwau  Stephen 
Hughes  o  Sir  Gaerfyrddin,  a  Thomas  Gouge,  M.A.,  o  Lundain,  yn 
glodfawr.  Mae  yn  anhawdd  dyweyd  faint  oedd  dyled  Cymru  i 
lafur  ac  ymroddiad  difìino  y  ddau  wr  enwog  hyn.  Nid  oedd  yr  un 
argraff-wasg  yn  Nghymru,  ac  yr  oedd  yr  annghyfleusdra  i  argraífu 
llyfrau  Cymreig  gan  Saeson  yn  Llundain  yn  anfantais  bwysig.  Eto 
trwy  lafur  a  thraul  anferth  o  eiddo  y  dynion  hyn,  yn  nghyda  chefn- 
ogwyr  eraill  iddynt,  gwasgarwyd  miloedd  o  lyfrau  Cymreig  budd- 
iol  yn  mysg  y  genedl. 

Masnach  a  Mae  un  drem  ar  daûen  y  trethi  a  godid  yn  y  Cyllid-dy 
Llafur.  dros  ystod  y  cyfnod  dan  sylw,  yn  ddigon  i  brofi  cynydd 
graddol  y  wlad  mewn  masnach  a  chyfoeth.  Swm  y  cyllid  yn  1661 
ydoedd  £421,582.  Erbyn  1687  yr  oedd  wedi  codi  i  £884,955, 
Yr  oedd  y  dadforion  {imports)  i'r  deyrnas  yn  1663  yn  £4,016,019; 
a'r  allforion  (exports)  yn  £2,022,812.  Yn  mhen  chwe  blynedd 
(1669),  yr  oedd  y  dadforion  yn  £4,196,139,  a'r  allforion  yn 
£2,063,274.  Cyfrifid  golud  yr  holl  deyrnas  yn  y  flwyddyn  1660,  yn 
ddwy  filiwn  ar  bymtheg  o  bunau;  yn  1630,  yn  wyth  ar  ugain;  yn 
1660,  yn  un  ar  bymtheg  a  deugain;  ac  yn  1688,  yn  bedwar  ugain 
ac  wyth  o  filiynau.  Prawf  y  rhifnodau  hyn  gynydd  cyflym  y  wlad, 
er  gwaethaf  pob  cam-lywodraeth  a  chwyldroadau.  Yr  oedd  nifer 
y  tai  yn  Llundain  wedi  dyblu  yn  y  deugain  mlynedd  diweddaf ;  ac 
yr  oedd  ei  phoblogaeth  yn  niwedd  y  ganrif  tua  haner  miliwn.  Yr 
ail  dref  yn  Lloegr  oedd  Bristol,  yn  cynwys  poblogaeth  o  tua  naw 
mil  ar  ugain,  a  hon  oedd  prif  farchnadle  nwyddau  America  ac  India 
Orllewinol.  Norwich,  prif  eisteddle  y  llaw-weithfeydd,  oedd  y 
nesaf.  Nid  oedd  Manchester,  Leeds,  Sheífield,  a  Birmingham,  ond 
trefi  bychain  y  pryd  hwn,  er  eu  bod  eisoes  yn  dechreu  ymenwogi  yn 
*Pictorial  England, 


440  ADOLYGIAD  CYFFREDINOL. 

y  nwyddau  a'r  fasnach  y  maent  yn  blaenori  ynddynt  heddyw.  Yn 
1700  yr  adeiladwyd  y  llongborth  (dock)  cyntaf  yn  Liverpool.  Prif 
weithfeydd  haiarn  y  wlad  oedd  yn  Fforest  Dean ;  y  prif  weithiau  niwn 
alcan  (tin)  yn  Cornwall;  a'r  gweithiau  glo  mwyaf  yn  Newcastle,  y 
rhai  oedd  wedi  cynyddu  yn  bedwar  cymaint  yn  ystod  y  deugain 
mlynedd  diweddaf.  Pan  alwodd  brenin  Ffrainc  ddeddf  Nantes  yn 
ol,  ífodd  llawer  o  wehyddion  sidan  Protestanaidd  drosodd  i'r  wlad 
hon,  ac  ymsefydlasant  yn  Spitalfields.  Cafodd  y  Navigatio?i  Act, 
yr  hon  a  basiwyd  dan  Charles  II.,  (er  nad  oedd  ond  yr  un  mewn 
egwyddor  ag  a  basiwyd  gan  y  Rump  Parliament  yn  1651)  eífaith 
ragorol  ar  fasnach  forwrol  a  thramor.  Yn  1676  y  dygwyd  gwŷdd 
(loom)  drosodd  o  Holland,  yr  hyn  a  ddygodd  gyfnod  newydd  yn 
ngweithfaoedd  brethynau  y  wlad  hon.  Yt  oedd  y  fasnach  hon 
eisoes  y  bwysicaf  yn  Lloegr,  a  phasiwyd  cyfraith  hynod  yn  1666  er 
mwyn  ei  ehefnogi.  Yn  ol  y  gyfraith  hono,  nid  oedd  un  corph  i 
gael  ei  gladdu  mewn  gwisg  bedd  o  unrhyw  ddefnydd  ond  gwlan, 
dan  ddirwy  o  bum  punt  i  gael  eu  talu  i  dlodion  y  plwyf.  Yn  1670 
y  darganfyddwyd  gweithfaoedd  halen  swydd  Stafford,  ac  yn  1676  y 
dechreuwyd  printio  calico  yn  Llundain. 

Nid  oes  dim  newydd  i'w  gofnodi  am  ymborth  cyífredin 
y  wlad  yn  y  cyfnod  hwn,  oddigerth  dechreuad  yr  arferiad 
o  yfed  tê,  yr  hyn  sydd  wedi  dyfod  bellach  yn  gyfran  mor  bwysig  o 
ymborth  a  mwyniant  y  Prydeiniwr.  Yn  1660  cawn  y  senedd  yn 
gosod  treth  ar  gwrw  a  gwlybyroedd  eraill,  gan  godi  "am  bob  galwyn 
o  goffi  a  wneir  ac  a  werthir,  4c. ;  ac  am  bob  galwyn  o  chocolate, 
sherbet,  a  thê,  a  wneir  ac  a  werthir,  8c.  i' w  talu  gan  y  gwneuthurwr." 
Dealler  mai  yn  wlybwr,  wedi  ei  barotoi  yn  barod,  y  gwerthid  ef. 
Ceir  yn  nyddlyfr  Pepys,  am  Medi  25ain,  1661 — "Anfonais  am 
gwpanaid  o  dê,  diod  Chineaidd,  yr  hon  nad  yfais  erioed  o'r  blaen." 
Dau  bwys  a  dwy  wns  oedd  yr  holl  dè  a  ddadforiwyd  i'r  deyrnas  yn 
1664.  Yn  1666  dygwyd  dau  bwys  ar  ugain  drosodd  gan  yr  East 
India  Company,  am  yr  hwn  y  talent  haner  can  swllt  y  pwys.  Yn 
1678  dadforiwyd  pedair  mil  saith  cant  a  thri  ar  ddeg  o  bwysi;  ond 
yr  oedd  hyny  gymaint  yn  fwy  na'r  galw,  fel  na  ddaeth  dros  bedwar 
can  pwys  drosodd  yn  y  chwe'  bìynedd  dylynol.  Dywedir  nad  oedd 
y  naill  haner  o'r  dosbarth  gweithiol  yn  cael  cig  ffres  ond  rhyw  ddwy- 
waith  yr  wythnos,  ac  nad  oedd  yr  haner  arall  yn  ei  gael  o  gwbl. 
Gwnelid  y  oara  cyífredin  o  wenith  garw,  rhyg,  a  cheirch.  Y  ddiod 
gyífredin  ydoecld  diod  frâg  ;  a  chynyddodd  meddwdod  y  wlad  yn 
fawr  yn  ystod  y  ddwyfed  ganrif  ar  bymtheg. 

Cyíiwr  ac  Dywedir  íbd  pedair  rhan  o  bump  o'r  bobl  gyffredin 

arferion  y  bobl.  yn  dylyn  galwedigaethau  amaethyddol,  ac  mai  y 
gyüog  gyffredin  oedd  oddeutu  pedwar  swllt  yr  wythnos.  Rhoddid 
ychydig  yn    ychwaneg    i'r  rhai    a   weithient   uiewu    llaw-weith- 


WILLIAM    III.    A    MARY    II.  441 

faoedd.  Gosodid  plant,  yn  feibion  a  merched,  i  weithio  yn 
ieuanc  ;  ac  nid  oedd  cyfìeusderau  addysg  ondprin  iawn,  a'r  chwaeth 
ato  ond  isel.  Ar  gyfer  y  gyflog  isel,  yr  oedd  cynyrchion  y  wlad 
hon,  mae  yn  wir,  yn  llawer  rhatach  nag  ydynt  yn  awr;  ond  yr  oedd 
nwyddau  tramor  yn  llawer  drutach.  Yr  oedd  tlodi  yn  ffynu,  a 
threth  y  tlodion  o'r  herwydd  yn  drwm.  Agwedd  digon  garw  a 
Uygredig  oedd  ar  gymdeithas  o'i  chydmaru  â'r  hyn  ydyw  heddyw,  er 
fod  cyfnewidiadau  graddol  er  gwell  yn  ngwisgoedd,  tai,  celfi,  difyr- 
wch,  mwynderau,  yn  gystal  ag  yn  ngwybodaeth  a  moesau  y  bobl. 

Er  fod  cynydd  cymdeithasol  a  moesol  ein  gwlad  yn  ymddangos  ar 
brydiau  yn  annghanfyddadwy,  eto  ceir  fod  dylanwadau  dirgel  o'i 
mewn  yn  cyson  weithio  i  berffeithrwydd  uwch ;  ac  y  mae  yn  bleser 
edrych  ar  welliant  a  dyrchafiad  graddol  Prydain  Fawr,  o'i  hiselder 
gwyllt  a  barbaraidd  i'w  gorsedd  ddyrchafedig  bresenol,  i  eistedd  yn 
flaenaf  yn  mysg  cenedloeddy  ddaear.  "Mae  ei  goruchafìaethau  yn 
tarddu  yn  benaf  o  un  ífynonell — Rhyddfrydigrwydd.  Yn  lle  erlid 
dyeithriaid,  cefhogai  hwynt;  yn  lle  eu  taflu  o'i  mhynwes,  rhoddai 
gysgod  iddynt;  yn  lle  eiddigeddu  wrth  eu  rhagoriaeth,  ceisiai 
ddysgu  a  gwella  wrth  eu  hesiampl.  Wrth  ddylyn  y  llwybr  hwn  yn 
ddiysgog  y  daeth  o'r  diwedd  i  ragori  ar  ei  mheistriaid,  ac  i  gymeryd 
y  lle  blaenaf  ei  hun."* 


PENOD   IX. 

O  EsGYÌíIAD  AVlLLIAM  A  MAHY  HYD  DDIWEDD  TeYHNASIAD 

Anne,  1689—1714. 

I. WILLIAM  III.  A  MAHY  II.,   1689 1694. 

Mab  ydoedd  William  i  Dywysog  Orange,  tywysogaeth  fechan  yn 
neheubarth  Ffrainc,  a  nai  i  James  II.  Ganwyd  ef  Tachwedd  4,1650. 
Mary  ei  briod  ydoedd  ferch  i  James  II.,  yr  hon  a  aned  Ebrill  3, 
1662.  Cyhoeddwyd  hwy  yn  frenin  a  brenines  ar  y  1 3eg  o  Chwefror, 
1 689,  a  choronwyd  hwy  gyda  rhwysg  mawr  yn  Ebrill.  Gweinyddid 
ar  yr  achlysur  olaf  gan  esgob  Llundain,  am  fod  Sancroft,  yr  arch- 
esgob,  wedi  gwrthod  tyngu  ífyddlondeb  i  awdurdod  William. 
Cadarnhaodd  y  brenin  holl  swyddogion  Protestanaidd  y  lly wodraeth 
yn  eu  swyddi,  a  detholodd  gyfrin-gynghor  a  swyddogion  uchel 
eraill,  yn  cynwys  Whigiaid  a  Thoriaid  yn  gymysg.  Gwnaed  Danby 
yn  llywydd  y  cynghor;  Halifax  yn  arglwydd  y  gyfrin-sel;  Notting- 
ham  a  Shrewsbury  yn  ysgrifenyddion  y  llywodraeth.  Gwnaed 
Schomberg  yn  feistr  y  cyfiegrau ;  codwyd  Dr.  Burnet  i  esgobaeth 
Salisbury,  a  gwnaed  Bentinck,  cyfaill  mynwesol  William,  yn 
larll  Portiand. 

*  Wade'ä  England's  Greatness,  291. 


442  WILLIAM    III.    A   MARY    II. 

Yr  oedd  William  eisoes  wedi  troi  y  gymanfa  yn  senedd,  a  pheri 
i'r  aelodau  dyngu  11  w  o  ymlyniad  wrth  y  goron.  Ond  gwrthododd 
archesgob  Sancroft  a  saith  o'i  esgobion,  yn  nghydag  amryw  ben- 
defigion  eraill,  gymeryd  y  llw,  a  chollasant  eu  lle  yn  Nhŷ  yr 
Arglwyddi.  Dylynwyd  eu  hesiampl  gan  fwy  na  phedwar  cant  o 
oífeiriaid.  Yn  mysg  yr  esgobion  hyn  yr  oedd  pump  o'r  saith  esgob 
a  wrthodasant  ddarllen  y  cyhoeddiad  dan  James  II.,  prawf  pa  rai 
fu  yn  mysg  achlysuron  cyntaf  y  ehwyldroad.  Yr  oeddent  hwy 
wedi  rhoi  llaw  o  gymhorth  yn  y  chwyldroad  ar  y  dybiaeth  ffol  y 
buasai  William,  ar  ol  darostwng  Pabyddiaeth,  a  gwellhau  camdrefh 
y  llywodraeth,  yn  adferu  ei  dad  yn  nghyfraith  i'r  orsedd,  ac  yn 
encilio  yn  dawel  i'w  wlad  ei  hun.  Codasant  blaid  nerthol,  a  phar- 
asant  flinder  ac  anhawsderau  lawer  i  William.  Gelwid  hwy  yn 
JNon-jurors  (Annhyngwyr),  a  theimlent  yn  bleidiol  i  James,  ac  i'w 
egwyddor  ormesol  ef  o  lywodraethu.  Ond  yr  oedd  gan  William 
lygad  craff,  a  meddwl  galluog  a  phenderfynol,  ac  yr  oedd  corph  y 
bobl  o'i  blaid. 

Daeth  pwnc  y  cyllidau  yn  fater  pwysig  o  flaen  y  senedd.  Ar 
gais  y  brenin,  dyddimwyd  treth  wrthwynebus  yr  aelwyd,  yr  hon 
oedd  yn  gwasgu  yn  drwm  ar  y  tlodion.  Caniatawyd  chwe  chan 
mil  o  bunau  i  Holland  am  ei  gwasanaeth ;  a  phan  ddaeth  y  newydd 
fod  James  wedi  glanio  yn  Iwerddon,  pasiwyd  arian  at  fyddin  a 
llynges.  I  wobrwyo  yr  Ymneillduwyr  am  eu  hymddygiad  cíodfawr 
yn  y  cyfwng  diweddar,  pasiwyd  Act  y  Goddefiad  {Toleratioii)  yn 
eu  rhyddhau  o  amryw  gospedigaethau  a  benodwyd  dan  y  breninoedd 
blaenorol ;  a  chafodd  y  Pabyddion  lawer  o  fantais  yn  ei  chysgod. 
Galwyd  yn  ol  hefyd  ddedryd  Bussell,  Sidney,  Cornish,  Johnson, 
a  Mrs.  Lisle. 

Un  o  amcanion  blaenaf  a  phenaf  William  yn  ei  ymyriad  ag  achos 
Lloegr  oedd,  cael  y  wlad  hon  i  mewn  i'r  cyngrair  diweddar  a  wnaed 
ar  y  Cyfandir  i  wrthsefyll  ymosodiadau  gormesol  brenin  Ffrainc.  A 
chan  fod  Louis  yn  awr  yn  cynorthwyo  James  i  wneyd  ymosodiad  ar 
Loegr,  dangosodd  y  Cyffredin  eu  parodrwydd  i  wneyd  rhyfel  â 
Ffrainc,  os  barnai  William  yn  briodol.  Yr  oedd  hyn  yn  ateb 
dymuniad  William  i'r  dim,  a  chyhoeddodd  rhyfel  yn  ddioedi. 

Yn  Ysgotland,  fel  yn  Lloegr,  yr  oedd  plaid  gref  yn  ffafriol  i  achos 
James,  er  fod  y  mwyafrif  o  ddigon  o  blaid  William.  Ymgyfarfu  y 
gymanfa  yn  Edinburgh,  yn  mis  Mawrth,  a  newidiodd  ei  hun  yn 
senedd.  Pasiwyd  yno  fod  James  wedi  fíbrffedu  y  goron,  a  bod  yr 
orsedd  yn  wag.  Cyhoeddwyd  William  a  Mary  yn  frenin  a  brenines 
Ysgotland  yn  gystal  a  Lloegr,  ac  anfonwyd  cenadau  i  weinyddu 
llw  y  coroniad  iddo.  Ond  cymerodd  pleidwyr  James  at  arfau,  dan 
arweiniad  Graham  o  Claverhouse,  yn  awr  Iarll  Dundee,  hen  erlid- 
iwr  creulon  y  Cyfamodwyr,  a  Duc  Gordon,  y  Pabydd  selog.     Casgl- 


WILLIAM    III.    A   MAB.Y    II.  443 

odd  Dundee  fyddin  o  Highlanders,  ac  ymosododd  gyda  chynddaredd 
ar  fyddin  Seisnig  dan  Mackay.  Medodd  hwy  i  lawr  fel  glaswellt, 
ac  enillodd  fuddugoliaeth  hollol.  Ond  lladdwyd  Dundee  yn  yr 
ymgyrch,  ac  wedi  hyny  ffodd  ei  wŷr  ymaith.  Hhoddodd  Duc 
Gordon  gastell  Edinburgh  i  fyny,  a  diffoddodd  pob  gobaith  am 
lwyddiant  achos  James  yn  Ysgotland.  "  Yn  fuan  ar  ol  hyn  dyddim- 
wyd  Esgobyddiaeth,  ac  adsefydlwyd  Presbyteriaeth ;  ac  felly  terfyn- 
wyd  yr  ymgyrch  rhwng  y  goron  a'r  bobl  gyda  golwg  ar  grefydd  yn 
Ysgotland." 

Yr  oedd  James  erbyn  hyn  wedi  penderfynu  gwneyd  ymdrech  i 
fynu  ei  goron  yn  ol,  ac  wedi  glanio  gyda  byddin  o  Ffrancod  yn 
Iwerddon,  lle  yr  oedd  y  gallu  gweinyddol  yn  nwylaw  y  Pabyddion. 
Anfonwyd  Hamilton  drosodd  gan  William  i  gymhell  y  Gwyddelod  i 
gymeryd  ei  achos  ef  i  fyny;  ond  trodd  Hamilton  yn  fradychwr,  a 
pherswadiodd  Tyrconnel  a'r  bobl  i  lynu  wrth  achos  James.  Der- 
byniwyd  James  yn  llawen  gan  y  Pabyddion  yn  Dublin ;  ymgasglodd 
y  senedd  Wyddelig  yno,  cydnabyddwyd  hawl  James,  a  gwrth- 
dystiwyd  yn  erbyn  William  o  Orange ;  yna  aeth  James  ymaith  yn 
galonog  i  ymuno  â'i  fyddin.  Yr  unig  drefl  a  safasant  yn  ei  erbyn 
oedd  Londonderry  ac  Eniskillen,  y  rhai  a  enillasant  enw  rhagorol 
am  eu  gwroldeb.  Gwarchaeodd  James  ar  Londonderry,  a  dysgwyliai 
iddi  syrthio  yn  fuan  i'w  law.  Ond  cafodd  weled  misoedd  o 
warchae  yn  myned  heibio,  ac  un  ar  ddeg  o  gynygion  i  gymeryd  y 
dref  yn  troi  allan  yn  aüwyddianus.  Gadawodcl  James  ei  fyddin 
dan  ofal  y  creulon  Rosen,  Ffrancwr,  ac  aeth  i  Dublin  i  gyfarfod  y 
senedd.  Wedi  ei  gynddeiriogi  gan  gyndynrwydd  y  trigolion, 
casglodd  Rosen  yr  holl  Brotestaniaid,  yn  wŷr,  gwragedd,  a  phlant, 
am  ddeng  milldir  ar  ugain  o  gwmpas,  y  rhai  a  rifent  tua  phedair 
mil,  a  chauodd  hwynt  rhwng  y  fyddin  a  muriau  y  dref  i  newynu  i 
farwolaeth,  os  na  roddai  y  trigolion  y  dref  i  fyny.  Ond  er  tosted  y 
brofedigaeth,  yr  oedd  y  Protestaniaid  o  fewn  yn  ddiysgog.  Cadwyd 
y  trueiniaid  hyn  dan  y  muriau,  heb  damaid  na  llymaid  am  dridiau, 
nes  oedd  eu  lleisiau  yn  annyoddefol,  a  lluaws  o  honynt  yn  trengu  o 
newyn.  Erbyn  hyn  yr  oedd  y  gwarchodwyr  o  fewn  wedi  codi 
crogbrenau  uchel  i  grogi  y  carcharorion  oeddent  hwythau  wedi 
gymeryd.  O'r  diwedd,  er  mwyn  cadw  y  carcharorion  o  fewn,  yn 
fwy  nag  o  dosturi  at  y  miloedd  oedd  yn  newynu  y  tu  allan,  ildiodd 
Rosen  i'w  gollwng  ymaith.  Felly  dychwelodd  y  rhai  oedd  yn  abl 
i' w  cartrefleoedd,  a  chawsant  eu  tai  oll  wedi  eu  hysbeilio  gan  y  milwyr. 

Yr  oedd  cyílwr  y  dref  erbyn  hyn  yn  druenus,  a'r  ymborth  wedi 
darfod.  Nid  oedd  ond  ychydig  allai  fforddio  prynu  ci  wedi  tewychu 
ei  hun  ar  gelaneddau  y  meirw  a  adewid  yma  a  thraw  heb  eu  claddu ; 
ac  nid  oedd  ymborth  gwell  wedi  ei  adael  na  chwn,  cathod,  llygod, 
gwêr,  a'r  cyöelyb;  ac  yr  oedd  hyd  y  nod  y  pethau  hyn  wedi  eu  difa 


444  WILLIAM   III.    A   MAEY    II. 

yn  llwyr,  pan  welid  y  milwriad  Kirke  yn  dyfod  â  llongau  i  fyny 
ar  yr  afon  i'w  gwaredu.  Torodd  Kirke  trwy  y  porthfar  oedd  y 
gwarchaewyr  wedi  ei  osod  ar  yr  afon ;  a  dygodd  lestri  llawnion  o 
ymborth  i  mewn  i'r  gwroniaid  newynog,  gyda  hwyr  y  dydd  byth- 
gofiadwy,  Gorphenaf  31.  "Hawdd  deall  gyda  pha  fath  ddagrau  y 
dywedid  gras  uwchben  swper  y  noswaith  hono."  Ychydig  oriau  yn 
ol  buasai  dyn  yn  falch  i  roddi  swllt  neu  ddau  am  safnaid  o  grafion 
oddiwrth  esgyrn  y  ceffylau  trengedig;  ond  yn  awr  gallasai  gael 
pwys  o  gig  eidion  da  am  geiniog  a  dimai.  Ar  yr  un  noswaith  ag  y 
daeth  Kirke  â  gwaredigaeth  i'r  dref,  cododd  y  gelynion  y  gwarchae, 
wedi  parhau  cant  a  phump  o  ddyddiau,  ac  aethant  ymaith.  Yr 
oeddent  wedi  colli  o  wyth  i  naw  mil  o  wŷr,  a'r  gwarchodwyr  yn  y 
dref  agos  haner  y  nifer.  Mae  hen  furiau  Londonderry,  olion  y 
gwarchae  hynotaf  yn  hanes  yr  Ynysoedd  Prydeinig,  a  chof-golofhau 
o  waredwyr  y  dref,  yn  aros  yn  goffadwriaeth  fendigedig  gan  y 
trigolion  hyd  y  dydd  hwn.  Enillodd  trigolion  Enniskillen  y  dydd 
hefyd  ar  y  Pabyddion,  dialasant  yn  drwm  ar  gefnogwyr  James,  a 
chynaliasant  enwau  William  a  Mary  yn  erbyn  pob  gwrthwynebiad. 
Gwelai  William  y  pwys  o  ddarostwng  Iwerddon,  ac  anfonodd 
Duc  Schomberg  (Dutch)  gyda  byddin  drosodd  i'r  pwrpas.  Yn  y 
cyfamser  galwodd  ei  senedd  yn  nghyd.  Prif  bwnc  y  senedd  hono 
ydoedd  pasio  Bil  Iawnderau  (Bill  of  Rights).  Dyddimai  y  bil  hwn 
awdurdod  y  brenin  i  basio  cyfreithiau  a  chodi  arian  heb  gydsyniad 
y  senedd.  Cynwysai  hefyd  nad  oedd  un  Pabydd,  na  brenin  neu 
frenines  wedi  priodi  â  Phabydd,  i  gael  esgyn  i  orsedd  y  wlad,  yn 
nghydag  amryw  bethau  eraili  fíafriol  i  ryddid  y  deiliaid.  Wedi 
pasio  y  bil  hwn,  wrth  weled  fod  Louis  yn  porthi  James  ag  adgyf- 
nerthion,  gohiriodd  William  y  senedd,  a  phenderfynodd  fyned  i 
Iwerddon  i  arwain  y  rhyfelgyrch  yn  ei  berson  ei  hun.  Gadawodd 
ofal  pethau  yn  y  wlad  hon  i'r  frenines,  a  glaniodd  yn  Carrickfergus, 
Mehefin  14,  1690.  Dywedai  "nad  oedd  wedi  dyfod  yno  i  adael  y 
glaswellt  i  dyfu  dan  ei  wadnau."  Casglodd  ei  aliuoedd  yn  nghyd, 
ac  arweiniodd  fyddin  o  36,000  yn  erbyn  James.  Enciliodd  James 
o'i  flaen,  ac  ymsefydlodd  mewn  sefyllfa  fanteisiol  yn  agos  i  Drogheda, 
ar  lan  yr  afon  Boyne;  a  dywedid  fod  ei  fyddin  yntau  yn  33,000. 
Erbyn  y  dydd  olaf  o  Fehefin  yr  oedd  James  a  William  wyneb  yn 
wyneb  o  bob  tu  i'r  afon.  Penderfynodd  William  wneyd  ymosodiad 
dioed;  ac  yr  oedd  y  byddinoedd  yn  prysur  barotoi  i'r  ymgyrch. 
Tra  yr  oedd  William  yn  ysbio  sefyllfa  y  gelyn,  y  tir,  a'r  afon,  daeth 
pelen  ddisymwth  o  fagnel  dirgel,  a  chyffyrddodd  â  phen  ei  ysgwydd 
ddeheu;  rhwygodd  ei  wisg,  a  llyfodd  y  cnawd  ymaith,  nes  peri  i 
ddwy  neu  dair  wns  o  waed  golli.  Wrth  weled  William  yn  plygu 
ei  ben,  a'i  gyfeillion  yn  ymgasglu  o'i  gwmpas,  credwyd  iddo  gael  ei 
ladd.     Taenwyd  y  chwedl  ar  unwaith,  a  chododd  bloedd  o  orfoledd 


WILLIAM   III.    A   TtfAItY   II.  445 

trwy  holl  wersyll  James.  Atebwyd  y  floedd  hono  gyda  chanu 
clychau,  saethu  magnelau,  a  llosgi  bonffaglau  yn  Dublìn  a  Paris. 
Ond  tra  yr  oeddent  hwy  yn  gorfoleddu,  yr  oedd  William  yn  march- 
ogaeth  trwy  ei  fyddinoedd  i'w  trefhu  a'u  hysbrydoli. 

Rhanodd  ei  fyddin  yn  dair  adran;  gosododd  yr  adran  ddeheu  dan 
arweiniad  mab  Schomberg;  y  canol  dan  Schomberg  ei  hun;  a 
chymerodd  lywyddiad  yr  aswy  ei  hunan.  Boreu  dranoeth,  y  dydd 
cyntaf  o  Orphenaf,  wele  y  frwydr  yn  dechreu.  Croesodd  milwyr 
William  yr  afon  mewn  tri  man;  a  chyn  pen  awr  yr  oedd  yr  afon  a'i 
glan  yn  goch  gan  waed.  Safai  James  ar  fryn  o'r  tu  cefh  i  edrych 
yn  unig.  Syrthiodd  y  cadfridog  galluog  Schomberg ;  a  chyn  pen 
mynyd  saethw^yd  Walker,  amddifTynwr  dewr  Londonderry,  yn  farw. 
Cafodd  William  anhawsdra  i  groesi  yr  afon,  a  bu  ei  farch  yn  nofìo 
dano.  Ond  yr  oedd  yn  fuan  o  flaen  ei  wŷr,  yn  nanedd  y  frwydr, 
gan  ddwyn  ei  gleddyf  yn  ei  law  aswy,  oblegyd  yr  archoll  a  gafodd 
y  dydd  o'r  blaen.  Tarawodd  un  belen  gap  ei  lawddryil;  cymerodd 
nn  arall  sawdl  ei  esgid  ymaith;  eto  nid  oedd  bosibl  ei  berswadio 
i  gilio  o'r  perygl,  a  throdd  ei  wroldeb  dynged  y  diwrnod.  Daliai  y 
meirchfilwyr  dan  Hamilton,  yr  hwn  a  fradychodd  achos  William, 
i  ymladd  yn  ddewr  a  fTyrnig,  nes  oedd  eu  brenin  (James)  wedi  ffoi, 
a'u  blaenor  (Hamilton)  yn  garcharor  clwyfedig  gan  Williara. 
Dygwyd  Hamilton  ger  bron  William  yn  ddioed ;  a  bu  yr  amgylchiad 
yn  achlysur  i  roddi  esboniad  tarawiadol  ar  gymeriad  y  brenin. 
"  A  ydyw  y  gorchwyl  hwn  drosodd,"  gofynai,  "neu  a  ymladd  eich 
meirch  ychwaneg?"  "Ar  fy  anrhydedd,  syr,  yr  wyf  yn  credu  y 
gwnant,"  ebe  Hamilton.  "Anrhydedd!"  ebe  William;  "  eich 
anrhydedd  chwiP1  A  dyna  yr  holl  ddial  a  ddangosodd  tuag  at  un 
oedd  wedi  ymddwyn  mor  fradwrus.  Wedi  hyny  gyrodd  ei  feddyg 
ei  hun  i  drin  ei  glwyfau. 

Enillwyd  brwydr  y  dydd  hwn  i'w  choflo  byth  gyda  theimladau 
tra  gwahanol  gan  Brotestaniaid  a  Phabyddion  Iwerddon.  Ffodd 
James  i  Dublin,  ac  oddiyno  i  Ffrainc ;  ac  enciliodd  ei  fyddin,  wedi 
colli  tua  phymtheg  cant  o  wŷr.  Nid  oedd  colled  William  ond 
oddeutu  y  drydedd  ran.  Dranoeth  rhoddodd  Drogheda  ei  hun  i 
fyny  i  William ;  ac  aeth  oddiyno  i  Dublin,  lle  y  cafodd  dderbyniad 
croesawgar  gan  y  Protestaniaid.  Cyhoeddodd  bardwn  i'r  holl 
bobl  gyffredin  a  ymladdasant  yn  ei  erbyn,  ar  yr  amod  fod  iddynt 
roddi  eu  harfau  i  fyny.  Erbyn  hyn  yr  oedd  Churchill  (yn  awr  Iarll 
Marlborough)  wedi  dyfod  â  byddin  o  Saeson  drosodd,  ac  wedi 
sicrhau  Cork  a  Rinsale  i  William.  Cymerwyd  y  prif  drefi  eraill, 
a  dychwelodd  William  i  Loegr,  yn  nghanol  y  llon-gyfarchiadau 
mwyaf  calonog,  wedi  cwblhau  darostyngiad  Iwerddon.  Yr  oedd 
llynges  Ffrainc  dan  Tourville  wedi  cael  mantais  mewn  ymgyrch 
forwrol  ar  larll  Torrington,  a  gwnaeth  ddifrod  ar  dref  ddiamddiífyn 


446  WILLIAM    III.    A   MAHY   II. 

Teignmouth.  Ond  taflodd  buddugoliaethau  William  yn  Iwerddon 
yr  anffawd  hwnw  i'r  cysgod.  Adfy wiodd  y  gwrthryfel  yn  Iwerddon 
eilwaith,  a  therfynwyd  ef  gan  y  cadfridog  Ginkell  yn  1691,  trwy 
gytundeb  adnabyddus  Limerick. 

Yr  oedd  y  teimlad  mor  gryf  yn  erbyn  Ffrainc  yn  awr,  fel  y  pleid- 
leisiodd  y  senedd  bedair  miliwn  o  bunau  at  y  fyddin  a'r  llynges — 
"yswm  mwyaf  a  geisiodd  un  o  freninoedd  Lloegr  gan  y  bobl  erioed." 
Dangoswyd  pob  parodrwydd  i  gefhogi  y  cyngrair  Ewropaidd  yn 
erbyn  trais  a  gormes  Louis,  ac  aeth  William  drosodd  i  Holland  i 
arwain  y  byddinoedd  cyngreiriol;  ond  dychwelodd  heb  i  unrhyw 
frwydr  o  bwys  gymeryd  lle.  Yn  ystod  ei  absenoldeb  bu  y  Non- 
jurors,  neu  y  Jacobiaid,*  fel  y  gelwid  pleidwyr  James,  yn  brysur  yn 
cyffroi  yn  ei  erbyn,  ac  yn  dyfeisio  o  blaid  James.  Cyn  iddo 
ddychwelyd  yr  oedd  yr  esgobion  a  wrthodasant  gymeryd  y  llw  wedi 
eu  diswyddo,  a  gwŷr  cymhwysach  wedi  cymeryd  eu  lle.  Gwnaed 
Tillotson  yn  archesgob  Canterbury ;  ac  yn  mysg  yr  esgobion  newydd 
cawn  enwau  Cumberland,  Patrick,  Stillingfleet,  Fowler,  a  Beveridge. 
Nis  gallesid  dysgwyl  i  hyn  dawelu  y  gwrthwynebwyr ;  parhaent  i 
beri  blinder,  yn  enwedig  i'r  frenines ;  ond  nid  oedd  modd  iddynt 
gyffroi  William  i'w  herlid.  "  Mae  y  Dodwell  yna,"  meddai  William 
am  un  o'r  Non-jurors  mwyaf  anhy waith,  "am  imi  ei  daflu  i  garchar, 
ond  siomaf  ef." 

Yn  nechreu  1692  cymerodd  dygwyddiad  gofidus  le  yn  Ysgotland,  yr 
hwm  a  elwir  trychineb  Glencoe,  a  gadawodd  warthnod  ar  ly  wodraeth 
William,  er  nad  oedd  gan  y  brenin  law  uniongyrchol  yn  y  peth. 
Yr  oedd  amryw  o  lwythau  anhywaith  yr  ucheldiroedd  yn  parhau  yn 
bleidiol  i  James,  ac  yn  fygythiol  i  heddwch  y  wlad.  Yr  oedd 
William  yn  awyddus  i'w  darostwng  trwy  ffordd  deg,  ac  ymgymer- 
odd  Arglwydd  Breadalbane — dynhollol  ddiegwyddor — â'r  gorchwyl. 
Cafodd  ddeuddeg  mil  o  bunau  o  arian  i'w  gwasgaru  rhyngddynt  i'r 
pwrpas ;  ond  y  mae  yn  amheus  a  ddefhyddiwyd  yr  arian  i  ddyben 
o'r  fath.  O'r  diwedd  rhoddwyd  cyhoeddiad  allan  yn  cynyg  pardwn 
i'r  holl  wrthryfelwyr  a  dyngai  ffyddlondeb  i  William  cyn  neu  ar  y 
dydd  olaf  o  1691 ;  ond  yr  ystyrid  pawb  a  wrthodai  yn  fradwyr  yn 
erbyn  y  lly wodraeth.  Erbyn  yr  amser  gosodedig  yr  oedd  y  llwythau 
wedi  dyfod  oll,  o  un  i  un,  i  dyngu  y  llw  ymostyngol,  oddigerth  y 
Macdonalds  o  Glencoe.  Ond  ar  yr  awr  ddiweddaf,  cyrhaeddodd 
Mac  Ian,  penaeth  y  llwyth  hwnw,  Fort  William,  ac  ymddangosodd 
ger  bron  y  milwriad  Hill  i  gymeryd  y  llw.  Yn  anffodus,  nid  oedd 
hwnw  yn  ynad,  ac  felly  nid  oedd  ganddo  awdurdod  i  dderbyn  y  llw  ; 
ac  nid  oedd  yr  un  ychwaith  yn  nes  na  Imerary.  Erbyn  cyrhaedd 
yno,  wedi  ei  rwystro  rai  dyddiau  gan  ystorm  eira,  yr  oedd  yn  6fed 
o  Ionawr.  Petrusodd  y  sirydd  cyn  derbyn  y  llw;  ond  o'r  diwedd 
*Oddiwrth  Jacobus,  y  gair  Lladiu  am  James. 


WILLIAM    III.    A   MAEY    II.  447 

ildiodd  i  erfyniau  a  dagrau  Mac  Ian,  ac  anfonwyd  copi  o  hono  i'r 
awdurdodau  yn  Edinburgh. 

Yr  oedd  hen  elyniaeth  rhwng  Mac  Ian  ac  Arglwydd  Breadalbane 
(un  o'r  Campbelliaid),  ac  yr  oedd  yn  falch  o'r  cyfryw  achlysur:  a 
thrwy  gydsyniad  yr  Ysgrifenydd  Dalrymple,  yr  hwn  oedd  wedi  ei 
wneyd  yn  Feistr  Stair,  penderfynwyd  gwrthod  y  llw  oblegyd  ei 
ddiweddarwch.  Hysbyswyd  i  William  fod  y  Macdonalds,  y 
gwaethaf  o'r  llwythau,  wedi  gwrthod  ymostwng,  heb  amlygu  dim  o 
hanes  ei  ymostyngiad  diweddar.  Felly  arweiniwyd  y  brenin  i  roi 
ei  enw  wrth  ysgrif  yn  cynwys  geiriau  fel  hyn:  "Am  Mac  Ian  o 
Glencoe,  a'r  llwyth  hwnw,  byddai  yn  briodol,  er  mwyn  cyfiawnder 
a'r  cyhoedd,  i  ddiwreiddio  yr  haid  hono  o  ladron."  Nicl  oedd 
William  wrth  hyn  yn  medclwl  nac  yn  gwybod  dim  am  y  cynllun 
erchyll  a  bradwrus  oedd  ar  clroed  gan  Breadalbane  a  Dalrymple. 

Yn  niwedd  mis  Ionawr  aeth  Cadben  Campbell,  gyda  byddin 
fechan  o  wŷr,  i  fyny  i'r  glyn.  Cymerent  arnynt  mai  talu  ynrweliad 
cyfeillgar  oeddent  ar  achlysur  priodas  mab  Mac  Ian.  Cawsant 
dderbyniad  croesawgar,  a  gwleddwyd  hwy  yn  null  garw  a  chyfìredin 
yr  ardal  am  bythefhos.  Ymddangosai  pob  peth  yn  dawel  a  hedd- 
ychlon.  Ond  yn  nyfnder  y  nos,  boreu  y  13eg  o  Chwefror,  rhuthrodd 
Campbell  a'i  wŷr  ar  y  trigolion  diamddifíyn  pan  yn  eu  cwsg. 
Ehwystrodd  yr  eira  Hamilton  a'r  milwyr  eraill  i  gyrhaedd  mewn 
pryd,  onide  bwriedid  clinystrio  y  trigoiion  bob  dyn.  Beth  bynag, 
llofruddiwyd  deunaw  ar  ugain  allan  o  ddau  cant  o  drigolion. 
Saethwyd  Mac  Ian  wrth  godi  o'i  wely,  a  chamdriniwyd  ei  wraig 
fel  y  bu  farw  dranoeth.  Ffodcl  y  lleill,  yn  nghyda'r  gwragedd  a'r 
plant,  yn  noethion  trwy  yr  eira  i  gilfachau  y  creigiau  a'r  mynyddoedd, 
a  bernir  i  gymaint  eilwaith  syrthio  trwy  newyn  ac  oerfel.  Dygodd 
y  milwyr  eu  hanifeiliaid  ymaith,  a  llosgasant  eutai  â  thân.  "Wedi 
i'r  milwyr  encilio,  ymlusgodd  y  Macdonalds  allan  o  ogofeydd 
Glencoe,  anturiasant  i'r  lle  y  safai  o'r  blaen  eu  bythynod,  casglasant 
y  darnau  llosgedig  o'r  cyrph  o  fysg  yr  adfeilion  mygedig,  a  chyf- 
lawnasant  ryw  fath  o  ddefodau  claddedigaeth  arnynt.  Dywed 
traddodiad  i  fardd  y  Uwyth  eistedd  ar  glogwyn  uwchben  lle  y 
trychineb,  a  thywallt  galarnad  faith  i'w  frodyr  liofruddedig,  a'i 
gartref  annghyfanedd."*'  Beiir  William  yn  benaf  am  beidio 
gweinyddu  cospedigaeth  briodol  ar  ddyfeiswyr  a  chyflawnwyr  y 
gyflafan  hon. 

Yr  oedd  y  Jacobiaid  yn  brysur  yn  chwythu  teimlad  drwg  yn 
erbyn  William,  a  James  yn  eu  porthi  o  Ffrainc  trwy  lythyrau  a 
chenadau  cyson.  Cafwycl  fod  amryw  o  bendefigion  y  wlad  mewn 
gohebiaeth  fradwrus  â  James,  ac  yn  eu  mysg  Marlborough  a 
Russell.  Ysgrifenodd  y  Dywysoges  Anne  hefyd  at  ei  thad  i  ofyn 
*Macauley,  vol.  vi.,  219. 


448  WILLIAM    III.    A    MAEY    II. 

ei  bardwn.  Yr  oedd  William  yn  Holland  yn  arwain  y  cyngreiriaid 
yn  erbyn  goresgyniadau  Louis  o  Ffrainc.  Yr  oedd  y  Ffrancod  befyd 
yn  prysur  gasglu  byddin  o  bymtheg  neu  ugain  mil  o  wŷr  i  James 
i  dcîyfod  drosodd  i  Loegr  yn  absenoldeb  y  brenin.  Rhoddodd  Mary 
orchymyn  i  daflu  Marlborough  i'r  Tŵr;  ysgrifenodd  hysbysiad 
serchog  yn  dangos  ei  hymddiried  yn  Russell  a'r  llynges  dano,  yr 
hwn  a  gafocld  eífaith  ragorol.  Arweiniodd  Russell  99  o  longau 
allan  i  gyfarfod  â'r  llyngesydd  Ffrengig  (Touryille)  gyda  63  olongau. 
Yn  Mai,  1692,  yr  ymladdwyd  brwydr  La  Hogue,  pryd  yr  enillodd 
Russell  fuddugoliaeth  hollol  ar  y  Ffrancod,  ac  y  dinystriodd  un  ar 
ugain  o'u  llongau  rhyfel.  Felly  diífoddwyd  gobeithion  James  eto; 
enciliodd  eilwaith  i  Paris,  gan  ddyweyd  "fod  y  nefoedd  yn  ymladd 
yn  ei  erbyn."  Cymerodd  lluaws  o  frwydrau  gwaedlyd  le  hefyd  rhwng 
Wiìliam  a  Louis  ar  y  Cyfandir,  heb  ddwyn  unrhyw  fanteision 
pwysig  i'r  naill  na'r  llall.  Cynlluniwyd  bradwriaeth  Jacobaidd  yn 
erbyn  bywyd  William  yn  Flanders,  a  chyífesodd  Grandval,  un  o'r 
offerynau,  fod  bys  gan  James  yn  yr  achos. 

Yr  oedd  William  yn  awr  yn  ol  a  blaen  rhwng  Lloegr  a  Holland, 
a  llonaid  ei  ddwylaw  o'r  materion  pwysicaf  ganddo  yn  y  naill  wlad 
a'r  llall.  Hyd  yn  hyn  nid  oedd  y  brenin  wedi  dangos  nemawr  o 
wahaniaeth  ífafr  rhwng  Whigiaid  a  Thoriaid;  ond  daeth  dan  orfod 
i  wneyd  hyny  bellach.  Trwy  gyfarwyddyd  Sunderland  penderfyn- 
odd  droi  amryw  o'r  Toriaid  o'r  neilldu,  a  rhoi  mwy  o  awdurdod  yn 
llaw  y  Whigiaid.  Felly  daeth  Somers,  Wharton,  Russell,  Montague, 
a  Shrewsbury,  jn  brif  swyddogion  y  goron.  Yr  oedd  traul  y  rhyfel 
mor  fawr,  ac  yn  galw  am  drethi  mor  drymion,  fel  ag  i  wneyd  y 
mater  yn  un  peryglus  i  heddwch  William  a'i  senedd.  Gwrthododd 
y  brenin  hefyd,  oblegyd  rhesymau  penodol,  roddi  ei  enw  wrth^ 
senedd  tair  blynyddol,  ar  ol  iddo  basio  trwy  y  ddau  Dŷ.  Y  flwyddyn 
ganlynol  (1694)  baruodd  yn  well  gwneyd,  a  phasiwyd  y  bil.  Cytun- 
wyd  hefyd  ar  dreth  dirol  o  bedwar  swllt  y  bunt,  a  chodwyd  y  swm 
o  beclair  miliwn  a  haner  o  bunau  at  dreuliadau  y  deyrnas.  Codwyd 
swm  mawr  o  arian  hefyd  i'w  benthyca  i'r  llywodraeth  ar  delerau 
penodol,  gyda  llog  bychan;  a'r  ysgogiad  hwn,  dan  lywodraeth 
fedrus  Montague,  oedd  cychwyniad  y  Banh  of  England. 

Yn  Tachwedd,  1694,  bu  farw  yr  enwog  archesgob  Tillotson,  yr 
hyn  a  dynodd  ddagrau  o  lygaid  Mary,  ac  a  barodd  i  William,  er 
mor  gynil  ar  ei  feddwl  ydoedd,  ddyweyd,  "Collais  y  cyfaill  goreu  a 
gefais  erioed,  a'r  dyn  goreu  a  adnabum  erioed."  Codwyd  Tenison 
i  archesgobaeth  Canterbury  yn  ei  le.  Yn  mhen  pump  wj^thnos 
wedi  colli  Tillotson,  cafodd  William  ergyd  agosach,  a  cholled  fwy. 
Yr  oedd  pryder  a  gofal  Mary  yn  fawr.  Byddai  ei  gwr  yn  treulio 
llawer  o'i  amser  yn  mheryglon  rhyfel  a  bradwriaethau  yn  Holland, 
a  gofal  y  deyrnas  ar  y  fath  adeg  arni  hi;  ei  thad  yn  alltud  yn 


WILLIAM    III.  449 

Ffrainc;  a'i  chwaer  wedi  tramgwyddo  wrthi.  Nid  rhyfedd  fod  ei 
nerth  yn  rhoddi  íFordd  dan  y  fath  faich.  Cymerwyd  hi  yn  glaf  o'r 
frech  wen,  yr  hon  oedd  yn  ffynu  yn  y  brif-ddinas  ar  y  prycl ;  ac  er 
galar  dwys  i'r  holl  deyrnas,  bu  farw  yn  mhen  wythnos,  Rhagfyr 
28ain,  1694,  yn  ei  33ain  mlwydd  oed.  Eisteddai  William  ddydd  a 
nos  wrth  erchwyn  ei  gwely.  Bhedai  y  dagrau  yn  hidl  dros  y 
wyneb  gwelw  nad  oedd  goruchaíiaeth  na  siomedigaeth  un  amser  yn 
abl  ei  ysgogi.  Yr  oedd  amryw  esgobion  yn  bresenol.  Galwodd 
William  ar  Burnet  y  naill  ochr,  rhoddodd  y  ffordd  i'w  deimladau,  a 
dywedodd,  "Nid  oes  obaith.  Myfî  oedd  y  dyn  dedwyddaf  ar  y 
ddaear;  ond  yn  awr,  myfi  yw  ytruenusaf.  Nid  oedd  un  bai  ynddi, 
dim  un;  adwaenech  chwi  hi  yn  dda;  ond  nis  gallasech  chwi,  na 
neb  arall,  wybod  ei  daioni."  Yr  oedd  ei  chlod  am  ei  rhinweddau 
a'i  duwioldeb  yn  gyffredinol;  er  i  un  o'r  Jacobiaid  penboeth 
bregethu  ar  ei  mharwolaeth  oddiwrth  yradnodhono — "Edrychwch 
am  y  wraig  felldigedig  hono,  a  chleddwch  hi;  canys  merch  brenin 
yw  hi."  Claddwyd  hi  yn  nghapel  Henry  VII.,  yn  monachlog 
Westminster.  Yn  ol  awgrym  a  dymuniad  Mary,  ar  ddychweliad 
lluaws  o  glwyfedigion  o  frwydr  fuddugoiiaethus  La  Hogue,  trowyd 
y  palas  yn  Greenwich  yn  fath  o  ysbyty  i'r  cyfryw.  Mae  miloedd 
wedi  talu  ymweliad  ag  adeilad  ardderchog  Greenwich  Hospital, 
heb  feddwi  mai  colofn  goffadwriaethol  ydyw  o  rinweddau  y  frenines 
enwog  Mary  II.,  o  gariad  a  hiraeth  ei  gwr,  ac  o  fuddugoliaeth 
La  Hogue. 

ii. — william  iii.  (ei  htjn),  1695 — 1702. 

Yr  oedd  y  dywysoges  yn  amddifad  o  ragoriaethau  uchel  ei 
chwaer,  Mary,  ac  yn  cymeryd  ei  rheoli  yn  hollol  gan  Arglwydd  ac 
Arglwyddes  Marlborough.  Maddeuodd  Mary  iddi  cyn  marw,  a 
chymerodd  Sunderland  y  fantais  ar  drallod  William  yn  yr  amgylchiad 
i'w  chymodi  ag  yntau.  Rhoddodd  y  brenin  balas  St.  James  iddi 
i  fyw,  ac  anrhegodd  hi  â'r  rhan  fwyaf  o  emau  ei  chwaer. 

Cafwyd  cryn  orchest  i  godi  ysbryd  William  ar  ol  claddu  ei  briod. 
Ond  yn  haf  y  flwyddyn  ganlynol  cawn  ef  yn  ymysgwyd  ac  yn 
myned  allan  fel  cynt.  Aeth  drosodd  eto  i  Holland;  a  chyn 
dychwelyd  enillodd  fuddugoiiaeth  íìl wrol  benaf  ei  oes.  Gwarchaeodd 
ar  Namur,  ac  yn  mhen  saith  wythnos,  cymerodd  hi  yn  wyneb  byddin 
o  gan  mil  o  Ffrancod.  Taenodd  y  newydd  lawenydd  dros  holl 
Brydain,  a  rhoddwyd  y  derbyniad  mwyaf  croesawgar  i'r  gorchfygwr 
ar  ei  ddychweliad  i  Loegr. 

Un  o'r  pethau  cyntaf  a  wnaeth  William  ar  ol  dychwelyd,  oedd 
tori  y  senedd  i  fyny,  a  galw  un  newydd.  Un  o'r  prif  fesurau  a 
basiwyd  gan  y  senedd  hon  oedd  bil  yn  rheoleiddio  prawf  am  frad- 
wriaeth,  yr  hwn  a  gynwysai  fwy  o  chwareu  teg  i'r  cyhuddedig. 

2d 


450  WILLIAM    III. 

Yr  oedd  arian  batliol  y  deyrnas  y  pryd  hwn  mewn  sefyllfa  hynod  o 
lygredig,  yn  llawn  cymysgedd,  ac  wedi  eu  darnio.  Felly  pender- 
fynwyd  dwyn  arian  bathol  newyddion  allan  dan  lywyddiaeth 
Montague,  canghellydd  y  drysorgell,  yn  cael  ei  gynorthwyo  gan 
Syr  Isaac  Newton,  meistr  y  bathdy,  a  John  Locke. 

Yn  1696,  cafwyd  allan  fradwriaeth  eto  yn  erbynbywyd  William, 
yr  h}rn  a  barodd  gyffro  eiddigus  yn  y  senedd  ac  yn  y  wlad.  Yr 
oedd  y  cydfradwyr  yn  lluosog,  ac  yn  eu  mysg  amryw  o  fri  a  dy- 
lanwad.  Rhoddwyd  rhai  o  honynt  i  farwolaeth,  diangodd  eraill,  a 
phardynwyd  y  lleill.  Yn  ganlyniad  i  hyn,  ymunodd  y  genedl  yn 
fath  o  gymanfa,  er  cydnabod  awdurdod  freninol  William,  ae 
ymrwymo  i  ddial  ar  ei  elynion,  os  delai  y  brenin  i  ddiwedd 
anamserol  trwy  gynlluniau  bradwrus.  Pasiwyd  hyn  eilwaith  fel 
gweithred  seneddol.  Cyn  gadael  Lloegr  am  Holland  y  flwyddyn 
hon,  cododd  Somers  i'r  bendefigaeth,  gwnaeth  Russell  yn  larll 
Orford,  a  Sunderland  yn  arglwydd  ystafellydd. 

Yn  y  flwyddyn  hon  y  gwnaed  cytundeb  heddwch  Byswick,  trwy 
yr  hwn  y  terfynwyd  y  rhyfel  â  Ffraine.  Yr  oedd  yr  heddwch  hwn 
yn  un  anrhydeddus  o  du  William,  ac  yn  beth  dymunol  yn  Lloegr  a 
Ffrainc,  gan  fod  y  drysorgell  yn  y  ddwy  wlad  wedi  ei  gwaghau. 
Yr  oedd  Louis  i  roddi  i  fyrjy  ei  holl  gafíaeliadau  diweddar  oddigerth 
Strasburg,  ac  i  gydnabod  William  yn  frenin  Lloegr.  Yr  oedd  traul 
y  rhyfel  mor  fawr  o  du  Lloegr,  a'r  ddyled  eisoes  wedi  cyrhaedd  tua 
dwy  filiwn  ar  bymtheg,  fel  y  prysurodd  y  senedd  ar  unwaith  i  leihau  y 
fyddin.  Pleidleisiwyd  swm  anrhydeddus — saith  can  mil  o  bunau — 
i  William  at  ei  dreuliadau,  ond  nid  oedd  i  gael  mwy  na  saith 
mil  o  filwyr  at  ei  wasanaeth ;  ac  yr  oedd  yn  rhaid,  i'r  rhai  hyny 
fod  yn  frodorion  Prydeinig.  CyfFrodd  hyn  anfoddlonrwydd 
William  yn  fawr,  am  y  credai  nad  oedd  yr  heddwch  ond  o  fyr 
barhad.  Bu  y  brenin  yn  dadleu  yn  daer  am  gael  cadw  ei  Dutch 
Guard,  y  rhai  yr  oedd  mor  ymlynol  wrthynt,  a'r  rhai  fu  o  gymaint 
gwasanaeth  iddo.  Ond  daliai  y  CyíFredin  yn  gyndyn  a  diysgog; 
yn  gymaint  felly,  fel  y  penderfynodd  William  unwaith  adael  Lloegr 
yn  gyfangwbl,  a  dychwelyd  i  Holland.  Yr  oedd  William  a'i  Giiard, 
yn  wir,  yn  haeddu  ymddygiad  mwy  caredig.  Yr  oedd  yn  eu  mysg 
ddewrion  Protestaniaid  Ewrop ;  dynion  oedd  wedi  colli  y  cwbl  a 
feddent  ond  eu  cleddyfau,  ac  wedi  ymladd  a  dyoddef  cymaint  i  enill 
buddugoliaethau  i  ni.  Yr  oedd  ganddynt  hawl  i'r  caredigrwydd 
mwyaf  oddiar  ein  dwylaw. 

Yr  oedd  y  Dywysoges  Anne  wedi  cael  amryw  blant,  ond  yr  oedd 
wedi  eu  eladdu  oll  ond  un,  William,  Duc  Gloucester.  Yn  1700, 
bu  hwn  farw  heíÿd,  pan  yn  lleg  oed.  Dygodd  hyn  bwnc  yr 
olyniad  eto  ger  bron;  a  phasiwyd  act  yn  cyíýngu  etifeddiaeth 
coron  Lloegr,  ar  ol  Anne,  i'r  dywysoges  Sophia  o  Hanoyer,  (ŵyres 


WILLIAM    III.  451 

i  James  I.)  a'i  hetifeddion  Protestanaidd.  Cynwysai  yr  act  hefyd, 
nad  oedd  neb  estroniaid  i  ddal  swyddi  gwladol  na  milwrol ;  nad 
oedd  y  genedl  dan  orfod  i  fyned  i  ryfel  er  amddifíyn  unrhy w  diriog- 
aethau  ond  a  berthynent  i  goron  Lloegr;  fod  y  penadur  i  ddal 
cymundeb  ag  Eglwys  Loegr;  nad  oedd  i  fyned  alian  o'r  wlad  heb 
ganiatad  y  senedd;  ac  nad  oedd  neb  a  fyddai  yn  dal  swydd,  neu  yn 
derbyn  blwydd-dâl  dan  y  goron,  yn  gymhwys  i  eistedd  yn  y  senedd. 
Yr  oedd  yn  amlwg  fod  rhai  o'r  pethau  hyn  yn  gyfeiriedig  at  Wiiliam ; 
eto  yr  oedd  profiad  diweddar  wedi  dangos  yr  angen  am  danynt,  a 
phrofwyd  eilwaith  eu  defnyddioldeb. 

Ymwelodd  William  â'r  Cyfandir  drachefh.  Trodd  Louis  yn 
anffyddlon  i  delerau  y  cytundeb.  Rhagododd  Wiliiam  lawer  arno 
gyda  chynygion  eraill  er  cadw  mantoiiad  galluoedd  Ewrop,  ond  nid 
oedd  ymddiried  iddo.  Pan  fu  James  II.  farw,  Medi,  1701,  cyd- 
nabyddodd  Louis  ei  fab,  James  yr  ymhonwr,  fel  brenin  Lloegr. 
Terfynodd  hyn  yr  heddwch  rhwng  y  ddwy  wlad.  Galwodd  William 
ei  genadwr  adref  o  Paris,  a  gyrodd  genadwr  Ffrainc  adref  o  Lundain. 
Dangosodd  y  wlad  hon  deimlad  cyffredinol  o  ddygasedd  at  Louis,  a 
phenderfynasant  sefyll  hyd  farw  dros  hawliau  William.  Dychwel- 
odd  William,  ac  mewn  araeth  nerthol,  o  gyfansoddiad  Somers,  dan- 
gosodd  W7illiam  i'r  senedd  berygl  Lloegr  ac  Ewrop,  a  galwodd  arnynt 
i  sefyll  yn  wrol  a  diysgog.  Yr  oedd  y  boblyn  barod;  pleidleisiwyd 
byddin  o  bedwar  ugain  a  deg  o  filoedd  i  fod  at  ei  wasanaeth;  a 
phasiwyd  bil  arall  yn  rhwymo  y  bobl  i  sefyll  o  blaid  William  yn 
erbyn  mab  James.  Ni  welwyd  y  bobl  mor  unfrydol,  na'r  brenin 
mor  boblogaidd,  er  pan  esgynodd  i'r  orsedd.  Ond  ni  chafodd  ef 
fyw  nemawr  i  fwynhau  yr  anrhydedd  a'r  poblogrwydd  hwn. 
Syrthiodd  y  ceffyl  dano  ar  ei  fíbrdd  i  Hampton  Court  tua  diwedd 
mis  Chwefror,  1702;  torodd  asgwrn  ei  ysgwydd,  a  bu  farw  o'r 
herwydd  yn  Kensington,  Mawrth  8fed,  yn  52ain  mlwydd  oed. 
Cafwyd  cudyn  o  wallt  ei  briod  ragorol  wedi  ei  rwymo  am  ei 
fraich  aswy,  yr  hyn  a  ddangosai  barhad  ei  serch  at  y  wraig  ddigy- 
ffelyb  hono. 

Dyn  main  a  gwanaidd  o  gorph  oedd  WTilliam,  ac  yn  cael  ei  boeni 
yn  wastad  gan  ddifíyg  anadl ;  ac  yr  oedd  yn  destun  syndod  i  bawb 
ei  fod  yn  abl  dal  dan  gymaint  o  lafur  a  chaledi  rhyfeloedd.  "Un 
nodwedd  hynod  perthynol  i'r  dyn  hwn,  yr  hwn  oedd  yn  gyffredin 
mor  drymaidd  a  thawedog,  oedd  fod  perygl  yn  actio  arno  fel  gwin, 
yn  agor  ei  galon,  yn  rhyddhau  ei  dafod,  ac  yn  rhyddhau  ei  ym- 
ddygiad  oddiwrth  bob  llyffethair."  Meddai  deimladau  crefyddol 
dyíhion ;  ac  er  fod  llawer  yn  dy  weyd  mai  ei  fantais  ei  hun,  a  daros- 
tyngiad  gallu  Louis  o  Ffrainc  oedd  ei  unig  amcan,  gosododd  y  wlad 
hon  dan  rwymedigaeth  tragywyddol  iddo.  "Williani  III.  oedd  y 
brenin   cyntaf  yn   y  wlad  hon   a  esboniodd  hroblem  breniniaeth 


452  ANNE. 

gyfansoddiadol  yn  wirioneddoi;  ac  oddiar  ei  esboniad  ef  o  honi, 
mae  dyledswyddau  breninoedd  yn  hawdd  a  naturiol.  O'i  ílaen  ef  yr 
oedd  y  cwbl  yn  ddyrys  ac  ansicr,  a'r  cyfansoddiad  heb  ei  ddeall,  am 
na  ddarostyngwyd  ef  erioed  yn  briodol  i  ymarferiad.  Os  oedd 
weithiau  yn  tramgwyddo,  dylid  cofìo  fod  yr  hyn  oedd  i  benaduriaid 
dylynol  yn  llwybr  llydan  agored,  y  pryd  hwnw  yn  ífordd  dywell  a 
disathr  iddo  ef,  ae  yn  angenrheidiol  profì  pob  cam  o  honi.  Rhaid 
i'n  hedmygiad  o  alluoedd  ac  athrylith  y  tywysog  enwog  hwn  mewn 
helyntion  llywodraethol  godi  i'r  pwynt  eilhaf,  os  edrychwn  ar 
anhawsderau  diddiwedd  ei  sefylìfa.  Penllywydd  yn  Holland  ar 
ffurf-lywodraeth  werinol — brenin  yn  Lloegr  ac  Ysgotland,  gyda 
chyfansoddiadau  na  chawsant  erioed  eu  hegluro  yn  briodol — 
llywodraethwr  y  Dutch,  y  Saeson,  yr  Ysgotiaid,  a'r  Gwyddelod,  a 
phob  un  o'r  rhai  hyn  yn  meddu  manteision,  eiddigedd,  a  gelyniaeth 
gwahanol — dan  orfod  i  ymddiried  mewn  gweinidogion  nad  oedd 
ymddiried  iddynt — ac  ar  yr  un  pryd  yn  arwain  rhyfel  didor  yn 
erbyn  gallu  penaf  Ewrop ;  ac  yn  gwneyd  hyn  oll  gyda  chorph 
gwanaidd  ac  afiach.  Wrth  ystyried  y  pethau  hyn  oll,  rhaid  i  ni 
gyffesu  ein  bod  yn  ymgolli  mewn  syndod  wrth  y  canlyniad,  ac  yn 
teimlo  yn  barod  i  roi  y  11  e  biaenaf  o  ddigon  i  William  III.  yn  mysg 
pawb  a  wisgasant  goron  Lloegr  erioed."^  "Am  awdurdod  y 
gyfraith,  am  ddyogelwch  meddianau,  amheddwch  ein  hystrydoedd, 
am  ddedwyddwch  ein  cartrefleoedd,  mae  ein  diolchgarwch  yn 
ddyledus,  dan  yr  Hwn  sydd  yn  codi  ac  yn  darostwng  cenedioedd 
wrth  ei  ewyllys,  i'r  Senedd  Hir,  i'r  Senedd  Gymanfaol,  ac  i  William 
o  Orange."f 

III.— anne,  1702—1714. 

Ail  ferch  James  II.  ydoedd  Anne,  yr  hon  a  aned  yn  mhalas  St. 
James,  Chwefror,  1665;  felly  yr  oedd  ar  ei  hesgyniad  i'r  orseddyn 
37ain  mlwydd  oed.  Dywedwyd  yn  barod  ei  bod  yn  briod  a'r 
tywysog  George  o  Denmark,  a'i  bod  wedi  claddu  ei  phlant  oll  yn 
ieuainc.  Yr  oedd  marwolaeth  Wiiliam  wedi  cynyrchu  llawenydd 
yn  llysoedd  Ffrainc  a  Rhufain,  ond  gadawodd  gwmwl  tywyll 
uwchben  yr  achos  Protestanaidd  dros  holi  Ewrop.  Croesawid 
esgyniad  Anne  gyda  phob  arwyddion  o  lawenydd  gan  y  gwahanol 
bleidiau;  eto  yr  oedd  pryder  mawr  yn  Lloegr  ac  ar  y  Cyfandir  am  y 
llwybr  a  gymerai.  Yr  oedd  yn  Brotestant  selog,  yn  ymlynol  iawn 
wrth  yr  Eglwys,  ac  heb  fawr  cydymdeimlad  â'r  Annghydffurfwyr. 
Er  ei  bod  yn  ddynes  rinweddol,  ac  yn  wraig  dda,  yr  oedd  yn  am- 
ddifad  o  gymhwysderau  i  lywodraethu.  Felly  rhoddai  ei  hun  yn 
gymaint  dan  hyfforddiad  Arglwydd  ac  Arglwyddes  Marlborough  a 
phe  na  buasai  ond  pleutyn  pymtheg  oed.  Whig  selog  oedd  yr 
*Knight,  vol.  iv.,  139.     fMacauley,  vol.  iii.,  413. 


ANNE.  453 

arglwyddes,  ond  Toriad  oedd  Anne  o'r  dechreuad.  Y  prif  bethau 
yr  oedd  y  Whigiaid  a'r  Toriaid  yn  gwahaniaethu  ynddynt  yn  awr 
ydoeddhyn: — Mynai  y  Whigiaid  nas  gallasai  Pabydd  fod  ynfrenin; 
fod  y  brenin  yn  ddarostyngedig  i'r  gyfraith;  ac  y  gallai  y  senedd 
ddiorseddu  y  brenin,  a  dewis  un  arall.  Daliai  y  Toriaid  hwythau 
fod  breninoedd  yn  derbyn  eu  hawdurdod  gan  Dduw,  ac  nid  gan 
ddynion;  fod  ewyllys  y  brenin  uwchlaw  cyfraith;  ac  nas  gallesid 
yn  gyfreithlon  ddiorseddu  brenin. 

Diflanodd  pryder  y  Protestaniaid,  a  chefnogwyr  y  cyngrair  mawr 
Ewropaidd,  pan  gyhoeddodd  Anne  ei  bod  yn  benderfynol  i  ddylyn 
camrau  ei  rhagíiaenor.  Bhoddwyd  y  prif  swyddi  i'r  Toriaid,  ond 
symudodd  y  líywodraeth  yn  mlaen  mewn  cyfeiriad  Whigaidd. 
Gwnaed  Marlborough,  yr  hwn  na  phrisiai  lawer  pa  un  ai  Whig  ai 
Tori  fyddai,  yn  llywydd  y  galluoedd,  a  Godolphin  yn  arglwydd 
drysorydd.  Gwnaed  George  o  Denmark  yn  brif-lyngesydd,  a  Syr 
George  Rooke  yn  is-lyngesydd.  Anfonwyd  Marlborough  drosodd 
i  Holland  i  adnewyddu  telerau  yr  undeb.  Cyhoeddwyd  rhyfel  â 
Ffrainc,  a  phleidleisiwyd  saith  can  mil  o  bunau  y  flwyddyn  i  Anne 
dros  ei  bywyd,  ac  addawodd  hithau  ddychwelyd  can  mil  y  flwyddyn 
o  honynt  at  achosion  cyhoedd. 

Mae  rhan  fawr  o'r  teyrnasiad  hwn  wedi  ei  gymeryd  i  fyny  gan 
ryfeloedd  ar  y  Cyfandir,  yn  benaf  dan  arweiniad  Marlborough,  yn  y 
rhai  yr  enillodd  Lloegr  lawer  o  glod,  faint  bynag  enillodd  o  wir 
fantais.  Rhoddwyd  llywyddiaeth  byddinoedd  cyngreiriol  Lloegr, 
Holland,  a  Germany,  i  Marlborough ;  a  phrofodd  ei  hun  yn  fuan  yn 
wr  cymhwys  i'r  ymddiried.  Ni  chafodd  Ffrainc  wrthwynebydd  mwy 
cyndyn  i'w  wynebu  oddiar  amser  brwydrau  Cressy  (dan  Edward  III. 
a'r  Tywysog  Du),  ac  Agincourt  (dan  Henry  V.).  Bu  yn  oíferyn 
yn  llaw  Rhagluniaeth  i  ddarostwng  gormes  a  balehder  Louis,  ac  i 
ddyrysu  ei  amcanion  drygionus.  Nid  aeth  blwyddyn  drosodd  cyn 
fod  clod  Marlborough  wedi  ymdaenu  dros  holl  Ewrop.  Ar  ei  ddy- 
chweliad  i  Loegr  gwnaed  ef  yn  dduc,  a  sicrhaodd  y  ]lywodraeth 
bum  mil  o  bunau  y  flwyddyn  iddo.  Yn  1703,  cymerodd  ddinas 
Bonn,  a  threfi  Huy  a  Limburg.  Yn  Tachwedd  y  flwyddyn  hon  y 
chwythodd  ystorm  ddychrynllyd  o  wynt  ar  yr  ynys  hon.  Suddodd 
luaws  o  longau;  gwnaeth  werth  miliwn  o  bunau  o  golledion  yn 
Llundain,  trwy  daflu  tai  ac  eglwysi  i  lawr.  Lladdwyd  esgob  Kidder 
a'i  wraig  yn  eu  gwely,  yn  y  palas  yn  Wells,  trwy  syrthiad  y 
simneiau  arnynt. 

Yn  1704,  arweiniodd  Marlborough  ei  fyddinoedd  dros  y  Rhine, 
y  Maine,  y  Neckar,  a'r  Danube,  gan  ysgubo  y  Ffrancod  o'i  flaen. 
Ymunodd  y  Tywysog  Eugene  o  Savoy  â'i  fyddinoedd,  a  chanlynodd 
brwydr  nodedig  Blenheim  (yn  Germany).  Rhifai  y  fyddin  gyng- 
reiriol  ddeuddeg  mil  adeugain,  a  byddinoedd  gwrthwynebol  Ffrainc 


454  ANNE, 

a  Bayaria,  dan  lywyddiaeth  y  maeslywydd  Tallard,  un  fìl  ar 
bymtheg  a  deugain.  Yr  oedd,  nid  yn  nnig  tynged  ymerodraeth 
Germany,  ond  tynged  Ewrop  mewn  rhyw  ystyr,  yn  troi  ar  y  frwydr 
hon.  Enillodd  Marlborough  fuddugoliaeth  hollol.  Lladdwyd, 
clwyfwyd,  a  chymerwyd  yn  garcharorion,  ddeugain  mil  o'r  Ffrancod, 
ac  yr  oedd  Tallard  ei  hun  yn  mysg  y  carcharorion.  Yr  oedd  colled 
y  cyngreiriaid  yn  bedair  mil  a  phum  cant  wedi  eu  lladd,  a  saith  mil 
a  phum  cant  wedi  eu  clwyfo.  Yr  oedd  yn  ergyd  mor  drwm  i 
Efraine,  fel  yr  ofhai  pawb  ddwyn  y  newydd  i'r  brenin.  Pan  ddy- 
chwelodd  Marlborough  i  Loegr  anrhegwyd  ef  â  maenor  Woodstock, 
a  gorchymynodd  y  frenines  adeiladu  palas  arno  ar  draul  y  goron, 
i'w  alw  yn  Blenheim  House;  "ac  yno  y  mae  yn  gofíadwriaeth  o 
fuddugoliaeth  y  rhyfelwr,  o  ddiolchgarwch  y  genedl,  ac  o  ddiífyg 
chwaeth  yr  adeiladydd." 

Ychydig  ddyddiau  cyn  bod  Marlborough  wedi  enill  Blenheim,  yr 
oedd  B.ooke  wedi  cymery d  Gibraìtar  oddiar  yr  Ysbaeniaid.  Aeth  allan 
â  phum  mil  o  wŷr,  ar  fedr  gwneyd  ymosodiad  ar  Barcelona,  er  cael 
gan  y  bobl  i  gydnabod  yr  Archdduc  Charles  yn  frenin.  Ond  pan 
welwyd  fod  y  gallu  yn  rhy  wan  at  yr  amcan  hwnw,  penderfynwyd 
gwneyd  ymosodiad  ar  Gibraltar;  cymerwyd  yr  amddiífynfa  bwysig, 
ac  y  mae  yn  meddiant  Lloegr  hyd  y  dydd  hwn. 

Ni  wnaeth  Marlborough  ond  ychydig  y  ílwyddyn  ganlynol;  ond 
cymerwyd  Barcelona  yn  Spain,  gan  Iarll  Peterborough ;  ac  ymos- 
tyngodd  holl  Catalonia  a  Yalencia  i  Charles.  Yn  1706,  enillodd 
Marlborough  fuddugoliaeth  bwysig  ar  y  Ffrancod  dan  y  maes-lywydd 
Villeroy  yn  Ramillies.  Collodd  y  Ffrancod  dair  mil  ar  ddeg  o  wŷr,  a'r 
cyngreiriaid  ddwy  fil.  Syrthiodd  amryw  leoedd  eraill  i  ddwylaw  y 
gorchfygwyr,  a  daeth  Louis  i  gymaint  cyfyngder  fel  y  cynygiodd 
amodau  heddwch ;  ond  yr  oedd  ei  amodau  y  fath  fel  y  gwrthodwyd 
hwy  ar  unwaith  yn  Llundain,  yn  yr  Hague,  ac  yn  Vienna. 

Yn  y  flwyddyn  hon  (1706),  y  dygwyd  ger  bron  y  senedd  brif 
fesur  y  teyrnasiad  hwn,  sef  uniad  Lloegr  ac  Ysgotland  dan  yr  un 
senedd.  Bu  hyn  yn  hir  yn  mryd  William;  cyfeiriodd  ato  ar  ei 
wely  marw;  a  chymeradwyodd  Anne  ef  yn  ei  haraeth  gyntaf  i'r 
senedd.  Bellach  daeth  seíÿllfa  pethau  yn  Ysgotland  yn  gyfryw,  fel 
yr  oedd  yn  rhaid  cymeryd  y  mater  i  ystyriaeth  o  ddifrif.  Pasiodd 
y  senedd  Ysgotaidd  fesur  a  elwid  yn  Act  Dyogelwch ;  rhoddai  yr 
act  hono  yr  hawl  o  enwi  olynydd  i'r  gymanfa;  a  chynwysai  nad 
oedd  yr  olynydd  a  enwid  i  fod  yn  olynydd  i  goron  Lloegr,  ond  ar 
delerau  penodol.  Enwyd  dirprwywyr  o'r  ddwy  wlad  i  gymeryd 
amodau  yr  uniad  i  ystyriaeth.  Methodd  y  dirprwywyr  â  chytuno. 
a  galwyd  eu  hawdurdodiad  yn  ol.  Yr  oedd  gwrthwynebiad  cryf 
i'r  symudiad  yn  y  ddwy  deyrnas.  Pleidiai  y  Whigiaid  ef  yn  ben- 
derfynol;    gwrthwynebid   ef  gan  y  Jacobiaid  am   ei   fod  yn  an- 


ANNE.  455 

fenteisiol  i  achos  y  Pretender;  a  gwrthwynebai  y  Toriaid  ef  am  yr 
ychwanegai  nerth  y  Whigiaid.  Daeth  y  gwrthwynebiad  i'r  llyw- 
odraeth  mor  fawr  a  bygythiol,  fel  y  gorfu  i  Loegr  ddwyn  milwyr 
tua'r  cyffiniau.  Penodwyd  dirprwywyr  newydd,  ac  yn  nwylaw  y 
rhai  hyn  daeth  yr  achos  i  agwedd  mwy  gobeithiol.  Pasiodd  y 
ddirprwyaeth  y  telerau  i'w  gosod  ger  bron  y  senedd.  Yr  oedd 
olyniad  y  goron  i  gael  ei  sefydlu  ar  y  dywysoges  Sophiaa'ihetifedd- 
ion;  y  Deyrnas  Gyfunol  i  gael  ei  llywodraethu  gan  un  senedd;  un 
ar  bymtheg  o  bendeíìgion  Ysgotaidd  i  gael  eistedd  yn  Nhŷ  yr  Argl- 
wyddi,  a  phump  a  deugain  o  aelodau  i  eistedd  yn  N-hŷ  y  CyfFredin 
i  gynnrychioli  y  bobl,  felly  yn  cyfansoddi  y  ddeuddegfed  rhan  o'r 
ddeddfwriaeth,  er  nad  oedd  Ysgotland  yn  talu  ond  y  ddeugeinfed 
rhan  o'r  dreth  dirol  (lancl  tax).  Yr  oedd  haner  miliwn  o  bunau  i 
gael  eu  talu  i  Ysgotìand  gyferbyn  a'r  ddyled  wladol;  a  thalwyd 
symiau  mawrion  eraiìl  i  sicrhau  cefhogaeth  y  rhai  a  wrthwynebent 
y  mesur.  Yr  o^dd  Ysgotland  i  gael  cadw  ei  heglwys  Bresbyteraidd 
ei  hun,  yn  nghydag  amryw  drefniadau  gwladol,  a  llysoecld  barn 
perthynol  iddi  ei  hunan.  Dangoswyd  gwrthwynebiad  cyndyn  i'r 
eynygiad  yn  seneddau  y  ddwy  wlad.  Ond  pan  ddaeth  i  brawf, 
cafwyd  y  mwyafrif  yn  ei  jBPafr.  Derbyniodd  y  bil  gydsyniad  y 
frenines,  Mawrth  6,  1707;  eisteddodd  y  senedcl  Ysgotaidd  am  y 
waith  olaf,  Mawrth  25,  a  chymerodd  yr  uncleb  le  Mai  laf.  Trodd 
yr  amgylchiad  hwn,  sef  cyfansodcli  Lloegr  ac  Ysgotland  yn  Deyhnas 
Gyfunol  Prydatn  Fawh,  yn  fwy  o  elw  i'r  wlad  na  holl  fuddug- 
oliaethau  gwaedlyd  Marlborough.  "  Yr  wyf  yn  ystyried  yr  undeb," 
meddai  Anne,  wrth  arwyddo  ei  chydsyniad,  "yn  bwnc  o'r  pwys 
mwyaf  i  olud,  nerth,  a  dyogelwch  yr  holl  ynys,  ac  ar  yr  un  pryd 
yn  orchwyl  mor  anhawdd  i'w  ddwyn  oddiamgylch,  fel  y  bu  pob 
cynygiad  a  wnaed  tuag  at  hyn,  am  fwy  na  chan  mlynedd,  yn 
aneífeithiol  hyd  yn  awr.  Felly  nid  wyf  yn  amheu  na  choíìr  ac  na 
lefarir  am  dano  mewn  amser  a  ddaw,  er  anrhydedd  i'r  rhai  hyny 
fuont  yn  offerynau  i'w  ddwyn  i'r  fath  derfyniad  dedwydd." 

Yr  oedd  y  rhyfeloedd  yn  parhau  ar  y  Cyfandir;  Louis  yn  wancus 
am  helaethu  ei  derfynau,  a'r  cyngreiriaid  bellach  heb  fod  yn  foddlon 
ar  atal  ei  ormes,  ond  yn  awyddus  am  ysglyfio  Ffrainc  ei  hun  odcli- 
arno,  i'w  dosbarthu  yn  dameidiau  rhyngddynt.  Yr  oedd  Philip, 
ŵyr  Louis,  a'r  Archdduc  Charles,  yn  ymryson  am  orsedd  Spain,  a'r 
cyngrehiaid  yn  pleidio  yr  olaf,  er  m-wyn  cyfyngu  dylanwad  brenin 
Ffrainc,  a  mantoli  galluoedd  Ewrop.  Yn  1707,  gorchfygwyd  y 
cyngreiriaid,  dan  arweiniad  Galway  a  Das  Minas,  yn  Almansa,  yn 
Spain,  ac  enciliasant,  gan  adael  pedair  mil  o  laddedigion  ar  y  maes, 
Y  flwyddyn  ganlynol  enillodd  Marlborough  fuddugoliaeth  nodedig 
Oudenarde  ar  y  Ffrancod  yn  y  Netherlands.  Lladdwyd  tair  mil 
o'r  Ffrancod,  a  chymerwyd  saith  mil  yn  garcharorion,  tra  nad  oedd 


456     ,  ANNE. 

colled  y  gorchfygwyr  ond  dwy  fil.  Yn  fuan  wedi  hyn,  syrthiodd 
Lisle,  Ghent,  a  holl  Flanders  i  ddwylaw  y  gorchfygwyr;  ac  yr  oedd 
Syr  John  Leake  a'r  cadfridog  Stanhope  eisoes  wedi  cymeryd  ynys- 
oedd  Sardinia  a  Minorca,  yn  Môr  y  Canoldir.  Yn  nechreu  1709, 
cynygiodd  Louis  eto  am  amodau  heddwch;  ond  cymerodd  y  telerau 
a  ofynai  y  cyngreiriaid  fel  sarhad  arno.  Felly  ceisiodd  gyffroi 
ysbryd  ei  ddeiliaid,  oeddent  eisoes  wedi  eu  llethu  gan  orthrymder, 
tlodi,  a  newyn,  i  gymeryd  arfau  drachefh.  Erbyn  canol  yr  haf  yr 
oedd  byddinoedd  mawrion  allan  eto.  Syrthiodd  Tournay,  ar  ol 
amddifiyniad  dewr,  i  ddwylaw  y  cyngreiriaid.  Parotodd  Marl- 
borough  ac  Eugene  i  warchae  ar  Mons,  a  daeth  y  maeslywydd 
Yillars  i'w  gwrthwynebu.  Yr  oedd  y  galluoedd  gelynol  yn  gyfartal, 
a  phob  un  o'r  byddinoedd  yn  rhifo  pedwar  ugain  a  deg  o  fîloedd. 
Medi  lleg,  yr  ymladdwyd  brwydr  waedlyd  Malplaquet.  Arweinid 
y  cyngreiriaid  gan  Marlborough,  Eugene,  a  thywysog  ieuanc 
Orange.  Parhaodd  y  frwydr  yn  ffyrnig  am  bedair  awr.  Enillwyd 
y  maes  gan  y  cyngreiriaid,  er  fod  eu  colledion  yn  drymach  nag  eiddo 
eu  gwrthwynebwyr.  Collasant,  mewn  lladdedigion  a  chlwyfedigion, 
ugain  mil,  a'r  Ffrancod  bedair  mil  ar  ddeg.  Darostyngwyd  Mods, 
a  therfynodd  hyn  y  rhyfelgyrch  am  y  fìwyddyn.  Ceisiodd  Louis 
eto  yn  daer  am  amodau  heddwch,  ond  ni  ddygwyd  hyny  oddiam- 
gylch  hyd  gytundeb  Utrecht  yn  1713. 

Tra  yr  oecld  y  brwydau  hyn  yn  myned  yn  mlaen  ar  y  Cyfandir, 
yr  oedd  ymryson  pleidiau  gwrthwynebol  yn  myned  yn  mlaen  yn 
Lloegr,  oddifewn  ac  oddiallan  i'r  senedd.  Daliai  y  Whigiaid  a'r 
Toriaid  i  ymladd  am  y  flaenoriaeth,  ac  yr  oedd  y  frenines,  er 
gwaethaf  dylanwad  Duces  Marlborough,  yn  fwy  pleidiol  i'r  olaf. 
Yr  oedd  Marlborough  erbyn  hyn  yn  dechreu  colli  ei  barch  a'i  ddy- 
lamvad,  a'i  wraig  yn  prysur  gael  ei  gwthio  o  ífafr  y  frenines  gan  ei 
chyfnithder,  Mrs.  Masham,  yr  hon  oedd  yn  selog  dros  y  Toriaid. 
Trwy  oíferynoliaeth  Mrs.  Masham,  ceisiai  Harley  a  Bolingbroke 
ddisodli  Marlborough  a  Godolphin,  ac  felly  amddifadu  y  Whigiaid 
o'u  blaenoriaid.  Ilhoddodd  erlyniad  Dr.  Sacheyerel  esboniad 
pwysig  ar  achos  ac  egwyddorion  y  pleidiau.  Er  fod  yr  olyniad 
ynddo  ei  hun  yn  beth  ffol,  ac  i'w  feio,  eto  bu  yn  achlysur  i  ddangos 
a  chadarnhau  yr  egwyddorion  ar  ba  rai  y  mae  y  Chwyldroad  i'w 
gyfìawnhau.  Offeiriad  Toriaidd  dinod  o  Southwark  oedd  Sacheverel, 
o  ysbryd  cynenus  a  dallbleidiol,  a  mynai  wneyd  ei  hun  yn  wTron 
athrawiaeth  yr  Uchel  Eglwyswyr.  Traddoclocld  bregeth  ar  y  5ed  o 
Dachwedcl  o  fiaen  Maer  Llundain,  yn  yr  hon  y  cymeradwyai  mewn 
geiriau  cryfìon  athrawiaeth  uíudd-dod.  gocldefol  hollol;  croch- 
lefai  fod  yr  eglwys  mewn  perygl,  condemniai  bob  goddefiad  mewn 
pethau  crefyddol,  a  rhodclai  y  fflangell  yn  drwm  ar  yr  esgobion 
mwyaf  cymeclrol.     Cyhoeddwyd  y   bregeth  ar  gais  yr  arglwydd- 


ANNE.  .457 

faer ;  canmolid  hi  gan  y  Toriaid,  a  gwerthwyd  deugain  mil  o  honi. 
Penderfynwyd,  yn  erbyn  cynghor  Somers,  ddwyn  cyhuddiad  yn 
erbyn  y  pregethwr  yn  neuadd  Westminster.  Parhaodd  y  prawf 
am  dair  wythnos.  Y  prif  arweinwyr  dros  y  Cyffredin  oedd  Stan- 
hope,  Walpole,  Jekyll,  Lechmere,  a  King.  Yr  oedd  gan  y  rhai 
hyn  i'w  brofi,  nid  yn  unig  fod  gwrthwynebiad  wedi  ei  ddangos  yn 
y  Chwyldroad  diweddar,  ond  íbd  gwrthwynebiad  i'r  penadur  a'r 
gyfraith  ar  brydiau  yn  gyfreithlon  ac  angenrheidiol.  "Pwne 
anhawdd  i'w  drin  ar  unrhy  w  amser,  ac  yn  enwedig  gan  weinidogion 
y  llywodraeth  a  chyfreithwyr  y  goron,  yn  mhresenoldeb  eu  penadur." 
Mae  gonestrwycld  a  gwroldeb  y  dadleuwyr  hyn,  pan  gofir  eu  bod 
ger  bron  y  frenines  ei  hun,  yn  haeddu  y  ganmoliaeth  uchaf.  "Am 
athrawiaeth  goddefiad  diamodol,"  mecldai  Stanhope,  "ni  raid 
dyweyd,  debygid,  ei  bod  yn  annghyson  â  deddf  rheswm,  â  deddf 
natur,  ac  ag  arferiad  pob  oes  a  gwlad.  Nid  yw  o  bwys  mawr 
ychwaith  beth  oedd  barn  rhai  duwinyddion  neillduol,  neu  yr  athraw- 
iaeth  a  bregethid  yn  gyffredin  dan  ambell  deyrnasiad,  gyda  golwg 
ar  hyn.  Digon  i  ni  yw  gwybod  beth  oedd  arferiad  Eglwys  Loegr 
pan  gaffai  ei  gorthrymu.  Ac  yn  wir,  gellid  apelio  at  holl  eglwysi, 
pob  líywodraeth,  a  phob  cenedl  yn  y  byd,  pa  fodd  yr  ymddygent 
pan  orthrymid  ar  eu  sefydliadau  gwladol  a  chrefyddol.  Credwyf  y 
gallwn  anturio  dyweyd  yn  mhellach,  nad  oes  yr  un  genedl  na  llyw- 
odraeth  yn  y  byd  heddyw,  na  chafodd  ei  sefydlu  yn  y  dechreuad 
naill  ai  trwy  wrthwynebiad  neu  gytundeb;  ac  y  mae  caniatau  y 
diweddaf  yn  ddigon  i'n  pwrpas  ni.  Oblegyd  pa  le  bynag  y  byddo 
cytundeb,  rhaid  íbd  heíýd  hawl  i  amddiffyn  iawnderau  perthynol 
i'r  cytundeb  hwnw.  Ofer  dadleu  cyfreithiau  breiniol  (municipäl 
laiüs)  gwlad  mewn  achos  fel  hv/n.  Ni  wnaed  y  cyfreithiau  hyny 
ond  ar  gyfer  cwrs  cyffredin  pethau,  ac  nis  gellir  eu  cymeryd  fel 
wedi  eu  bwriadu  i  ddymchwelyd  dyben  pob  cyfreithiau,  yr  hyn 
fyddai  y  canlyniad  pe  yrymostyngai  cenedl  yndawel  dan  droseddiad 
o'i  holl  iawnderau  dwyfol  a  dynol."     Cafwyd  y  doctor  yn  euog  gan 

!  69  yn  erbyn  52,  a  dedfrydwyd  ef  i  gael  ei  atal  i  bregethu  am  clair 
biynedd,  a'i  bregeth  i'w  llosgi  gan  y  crogwr  cyffreclin.  Ond  ystyrid 
y  ddedryd  ysgafn  fel  buddugoliaeth  gan  ei  blaid  ef, — ac  felly  yr 
oedd ;  a  dangosent  lawenydcl  mawr  ar  yr  achlysur.  Bu  yr  achos 
hwn  yn  foddion  i  ddymchwelyd  y  weinyddiaeth,   er  i  egwyddorion 

\  y  Chwyldroad  ar  y  cyfan  enill  mantais  oddiwrtho. 

Yr  oedd  achos  Dr.  Sacheverel  a  dyfeisiau  Mrs.  Masham  wedi 
gwasanaethu  achos  y  Toriaid  yn  dda.  Deallwycl  tymher  y  wlad, 
anturiodd  y  frenines  dori  ei  senedd  i  fyny,  a  galw  un  newydd;  a 
chafwyd  cyfnewidiad  llwyr  yn  y  weinyddiaeth.  Rhoddodd  y 
Whigiaid  (Somers,  llywydd  cynghor;  Deyonshire,  yr  arglwydd 
oruchwyliwr;  Boyle,  yr  ysgrifenydd ;  a  Cowper,  y  canghellydd)  eu 


458  ANNE. 

swyddau  i  fyny ;  a  rhoddwyd  Pochester  (ewythr  y  frenines),  Duc 
J3uckingham,    St.  John    (Bolingbroke),    a   Harcourt,   yn    eu    lle. 
Gwnaed  Duc  Ormond,  yn  lle  Wharton,  yn  rhaglaw  Iwerddon;  ac 
ni  chadwyd  o'r  Whigiaid  rnewn  swyddi  uchel  ond  Duciaid  Somerset 
a  Newcastle,  a  Marlborough  am  beth  amser.     "Fel  hyn,"  meddai 
Keightley,  "y  syrthiodd  y  weinyddiaeth  fwyaf  gogoneddus,  y  fwyaf ' 
galluog,  a  gallwn  ychwanegu  efallai,  y  fwyaf  rhinweddol  a  gwlad- 
garol   a   welodd  Lloegr  er   dyddiau  Elisabeth.       Syrthiodd  trwy  * 
annghydfod  ynddi  ei  hun,  trwy  gyhuddiad  ffol  yn  erbyn  offeiriad 
dirmygus ;  a  thrwy  gynllwynion  y  gwely-ystafell,  lle  yr  oedd  dynes  ( 
eiddil  wedi  derbyn  awdurdod  gan  y  cyfansoddiad,  yn  cael  ei  llyw- 
odraethu  gan  un  o'i  llawforwynion,  ac  yn  cael  ei  hud-ddenu  a'i  || 
lìithio  gan  un  arall." 

Cafwyd  bellach  senedd  Doriaidd,  gyda  Bromley  yn  llefarydd. 
Taílwyd  pob  dirmyg,  drygair,  a  thwyll  ar  enw  Marlborough ;  eto,  ar 
gais  yr  ymerawdwr,  y  cyngreiriaid,  Godolphin,  a'r  Whigiaid, 
daliodd  ei  swydd  fel  llywydd  y  galluoedd.  Aeth  y  duc  allan  i 
arwain  rhyfelgyrch  1711 ;  ond  yr  oedd  y  Toriaid  wedi  penderfynu 
ar  heddwch  ar  unrhy w  delerau ;  anfonwyd  cenad  i'r  pwrpas  i  lys 
Ffrainc,  a  chafwyd  Louis  yn  ddigon  parod  i  dderbyn  y  cynyg,  ond 
yn  ddigon  ffals  i  droi  awydd  Lloegr  am  dano  i'w  fantais  ei  hun. 
Pan  ddychwelodd  Marlborough  i  Loegr,  cyhuddwyd  ef  o  ysbeilio 
arian  y  cyhoedd,  a  throwyd  ef  allan  o'i  swydd;  a  chan  fod  mantoliad 
y  gallu  yn  y  Tŷ  uchaf  o  blaid  y  Whigiaid,  cododd  y  frenines  ddeu- 
ddeg  o'rnewydd  i'r  bendefigaeth,  ac  yn  eu  mysg  gwr  Mrs.  Masham, 
trwy  ba  rai  y  trowyd  y  fantol  o  blaid  y  Toriaid.  Daeth  y  Tywysog 
Eugene  drosodd  i  Loegr  i  ymbil  yn  erbyn  diswyddiad  Marlborough, 
a  heddwch  â  Ffrainc ;  ond  er  iddo  gael  derbyniad  croesawgar,  ac 
i'r  frenines  ei  anrhegu  â  chleddyf  gorwych,  ni  wrandawyd  ar  ei 
gais.  Cyfarfyddodd  cynadledd  heddwch  yn  Utrecht,  ac  wedi  hir 
eistedd,  arwyddwyd  y  cytundeb  gan  yr  holl  gyngreiriaid,  oddigerth 
yr  ymerawdwr  (Ebrill,  1713).  Yr  oedd  yr  amodau  yn  llawer  mwy 
ffafriol  i  Ffrainc  na'r  rhai  a  gynygiwyd  gan  Louis  yn  flaenorol. 
Cynwysai  cytundeb  Utrecht  fod  Louis  i  gydnabod  hawl  Anne  i 
orsedd  Lloegr,  ac  i  alltudio  y  Pretender  o'i  diriogaethau ;  fod 
amddiffynfeydd  Dunkirk  i  gael  eu  dymchwelyd;  fod  Nova  Scotia, 
Hudson's  Bay,  Newfoundland,  St.  Christopher,  Gibraltar,  a  Minorca, 
i  gael  eu  rhoddi  i  Loegr,  yn  nghyda  rhyddid  i  gyflenwi  y  trefedig- 
aethau  Ysbaenaidd  yn  America  â  Negroaid.  Yr  oedd  Philip  i  gael 
ei  gydnabod  yn  frenin  Spain  ac  America,  Sicily  i  fyned  i  Duc  Savoy, 
a'r  Netherland  a'r  tiriogaethau  Italaidd  i'r  ymerawdwr.  Galwai 
Arglwydd  Chatham  yr  heddwch  hwn  yn  "warthnod  annileadwy  yr 
oes  ddiweddaf;n  ac  ychwanegai,  "Pa  bryd  bynag  y  bernir  yn 
briodol  ddwyn  hcddwch  dan  ystyriaeth,  ni  wrna  un  heddwch  Utrecht 


ANBTE.  459 

byth  mwy  anurddo  hanes  Lloegr."  Trwy  y  cytundeb  hwn  gwnaed 
holl  fuddugoliaethau  Marlborough  a'r  cyngreiriaid  ar  y  Cyfandiryn 
ofer,  wedi  cymaint  o  draul  mewn  bywydau  ac  arian.  Yr  oedd  swm 
y  trethi  a  godwyd  yn  ystod  y  teyrnasiad  hwn  yn  driugain  a  dwy  a 
haner  o  flliynau  o  bunau,  a  thriugain  miliwn  wedi  eu  codi  trwy 
fenthyg.  Ond  colled  anrhydedd  oedd  colled  fwyaf  Lloegr ;  brad- 
ychodd  ei  chyngreiriaid ;  a'r  unig  esgusawd  sydd  i'w  roddi  yw, 
i  hyn  gael  ei  wneyd  gan  Iarll  Oxford  (Harley),  y  gweinidog 
diegwyddor  a  Thoriaidd,  ac  nid  gan  y  genedl. 

Yr  oedd  iechyd  Anne  yn  awr  yn  gwaelu,  ac  fel  yr  oedd  yr 
arwyddion  fod  ei  diwedd  yn  agosâu  yn  cynyddu,  yr  oedd  pryder  a 
chyffro  y  pleidiau  gwahanol  yn  cynyddu  yn  nghylch  yr  olyniad. 
Dygodd  un  o'r  pendefìgion  Ysgotaidd  y  cynygiad  am  dori  undeb 
Lloegr  ac  Ysgotland  ger  bron,  a  bu  agos  iddo  gael  ei  gario  trwy 
bleidlais  y  senedd.  Yr  oedd  gan  y  frenines  yn  awr  ddwy  gyfeilles 
yn  ei  íFafr,  o  olygiadau  gwahanol,  y  foneddiges  Masham  a  Duces 
Somerset,  y  naill  yn  Jacobiad  selog,  a'r  llall  yn  ffafriol  i'r  Whigiaid; 
ac  yr  oedd  dylanwad  pob  un  yn  ei  thro  yn  llywio  meddwly  frenines. 
Yr  oedd  y  Whigiaid,  Duces  Somerset,  rhai  o'r  Toriaid,  a  chorph 
mawr  y  bobl  yn  ddiau,  dros  sicrhau  y  goron  yn  nheulu  Protestan- 
aidd  Hanover;  ond  yr  oedd  Masham  a'i  chyd  Doriaid  yn  selog  o 
blaid  yr  "  Ymhonwr,"  haner  brawd  i  Anne.  Yr  oedd  Anne  ei  hun 
weithiau  fel  hyn,  ac  weithiau  fel  arall,  ac  heb  lawer  o  flas  ar  bwnc 
yr  olyniad  o  gwbl.  Bu  y  Dywysoges  Sophia  farw,  a  syrthiodd  yr 
hawl  i' w  mhab ;  ond  yr  oedd  hwnw  yn  teimlo  yn  farw  i'r  anrhydedd 
hwn  yn  Lloegr,  yr  hyn  a  gynyddai  flinder  y  Protestaniaid.  Yr 
oedd  y  Pretender  ar  y  llaw  arall  yn  ddigon  byw  i'r  peth,  mewn 
gohebiaeth  â'r  Jacobiaid,  ac  yn  parotoi  i  gasglu  nerth  i  ddyfod 
drosodd.  Nid  oedd  y  wasg  yn  segur  gyda'r  cyffro  hwn.  Ysgrifenai 
Swift  yn  llym  o  blaid  y  Toriaid;  a  throwyd  Steele,  golygydd  y 
Tatler  a'r  Spectator,  allan  o  Dŷ  y  Cyffredin  am  gyhoeddi  fod  yr 
olyniad  Protestanaidd  mewn  perygl. 

Yr  oedd  teimlad  drwg  wedi  magu  rhwng  Oxford  a  Bolingbroke, 
a  thrwy  ddylanwad  y  foneddiges  Masham  llwyddodd  Bolingbroke 
i  gael  gan  Anne  ei  ddiswyddo.  Cymerodd  hyn  le  dydd  Mawrth, 
Gorphenaf  27,  1714;  a  bu  yn  amser  prysur  yn  nghynghorfa  y  wlad- 
wriaeth  o  hyny  hyd  ddechreu  yr  wythnos  ganlynol.  Yr  oedd 
Bolingbroke  yn  awr  wedi  esgyn  i'r  ris  uchaf,  a  dechreuodd  ffurfio 
gweinyddiaeth  newydd  gyda  phob  brys.  Ond  dydd  Gwener,  tra  yr 
oedd  ef  wrth  y  gorchwyl,  tarawyd  Anne  âffito  apoplexy,  ac  felly 
"tarawyd  cwpan  awdurdod  yn  deilchion  oddiwrth  ei  fìn,  cyn  iddo 
gael  ei  brofi."  Pan  aeth  y  newydd  allan  am  glefyd  peryglus  y 
frenines,  daeth  Somerset  ac  Argyll  i  mewn  i'r  cynghor,  yr  hwn  oedd 
yn  eistedd  ar  y  pryd,  heb  un  gwahoddiad.     Dywedasant,  gan  fod  y 


460  ADOLYGIAD  CYFFHEDINOL. 

frenines  mewn  perygl,  y  teimlent  yn  ddyledswydd  arnynt  ddyfod  i 
gynorthwyo  y  cynghor.  Diolchodd  Shrewsbury  iddynt.  Wedi 
cryn  ymddyddan,  mynasant  gael  cynyg  Shrewsbury  yn  arglwydd 
drysorydd.  Tarawyd  Eolingbroke  a'i  gefnogwyr  yn  fud.  Anfon- 
wyd  dirprwywyr  at  wely  marw  Anne  i  ofyn  ei  chymeradwyaeth  i 
Shrewsbury;  dangosodd  hithau  ei  chydsyniad,  rhoddodd  wialen  yr 
awdurdod  iddo,  a  cheisiodd  ganddo  ei  defhyddio  er  daioni  ei  phobl. 
Felly,  yn  ffodus  i  ryddid  y  genedl,  disgynodd  yr  awTdurdod  eto,  ar  y 
foment  ddiweddaf,  i  ddwylaw  y  Whigiaid,  a  chymerodd  cyfnewidiad 
le  ag  yr  oedd  manteision  miliynau  yn  crogi  wrtho.  Bu  y  frenines 
farw,  Awst  laf,  yn  ei  50fed  mlwydd  o'i  hoedran,  a'r  drydedd  ar 
ddeg  o'i  theyrnasiad;  a  chladdwyd  hi  yn  monachdy  Westminster. 
"Symudwyd  Iarll  Oxford  dydd  Mawrth,"  meddai  Bolingbroke  wrth 
ysgrifenu  at  Swift;  "abuy  frenines  farw  y  Sabbath.  Y  fath  fyd 
yw  hwn!  ac  fel  y  mae  ífortun  yn  gwawdio  dyn!" 

Yr  oedd  llawer  o  bethau  dymunol  a  chanmoladwy  yn  mherson  a 
chymeriad  Anne.  Cyffredin  ydoedd  o  ran  galluoedd  meddyliol,  ac 
anmherffaith  o  ran  addysg,  a  rhoddodd  ei  hun  yn  ormodol  dan 
ddylanwad  y  gwragedd  a  gododd  i'w  ffafr.  Ond  canmolir  hi  yn 
fawr  am  ei  serch,  ei  thynerwch,  ei  haelfrydedd,  a'i  duwioldeb,  yn 
nghyda  holl  rinweddau  cyffredin  benyw  mewn  teulu  a  chymdeithas. 
Ni  chollwyd  gwaed  am  deyrnfradwriaeth  yn  ystod  ei  theyrnasiad; 
yr  oedd  yn  selog  dros  Eglwys  Loegr ;  ac  yn  hynod  ymlynol  wrth  ei 
holl  ddeiliaid.  Ac  er  na  osodir  hi  yn  mysg  y  penaduriaid  mwyaf, 
gosodir  hi  yn  mysg  y  rhai  goreu  a  eisteddasant  ar  orsedd  Lloegr. 

IY. ADOLYGIAD    CYEFREDINOL. 

Dygodd  teyrnasiad  William  gyfnod  newydd  a  pharhaus 
Crefydd.  ar  grefy(j^  yn  Mhrydain.  Yn  wir,  gellir  dyweyd  mai  dyma 
y  pryd  y  cwblhawyd  y  diwygiad  a  gychwynwyd  gan  Henry  VIII., 
gant  a  haner  o  ílynyddoedd  yn  ol.  Yn  y  cyfwng  rhwng  Henry  a 
William,  un  ymrysonfa  galed  ydyw  rhwng  Protestaniaeth  a  Phab- 
yddiaeth.  Yn  awr  mae  y  naill  yn  cael  y  tir  uchaf,  dro  arall  y  llall. 
Ac  fel  y  byddai  cefhogwyr  y  naill  yn  cael  yr  awdurdod  i'w  dwylaw, 
dygent  eu  mesurau  i  eithafoedd,  nes  cynyrchu  gwrthweithrediad  a 
chwyldroad.  Dyma  ydoedd  dygwyddiadau  pwysig  1649,  1660,  a 
1689.  Yr  oedd  traws-arglwyddiaeth  gormesol  y  penadur  a'r  gallu 
Pabyddol  bob  amser  yn  myned  gyda'u  gilydd,  a  gormes  eglwysig  a 
gwladol  yn  cydgodi  ac  yn  cydsyrthio.  Felly  yr  oedd  y  Settlement 
ar  esgyniad  Wiliiam  a  Mary  yn  1688  yn  ddechreuad  cyfnod  newydd 
mewn  ystyr  wladol  yn  gystal  a  chrefyddol — cyfnod  ag  y  mae  ei 
oleuni  gogoneddus  yn  parhau  i  fyned  rhagddo  fwyfwy  hyd  y  dydd 
hwn.  Mae  yn  beth  hynod  hefyd,  er  mor  ddymunol  oedd  ffrwyth  y 
chwyldroad,  iddo  broíi  yn  annghymeradwy  i  lawer,  ac  yn  annys. 


ADOLYGIAD  CYFFREDINOL.  461 

gwyliadwy  i  bawb,  yr  hyn  a  ddangosai  mor  eglur  law  Rhagluniaeth 
yn  yr  amgylchiad.  Bu  yr  Eglwys  yn  mlaenllaw  yn  nygiad  y  chwyl- 
droad  oddiamgylch ;  ond  pan  welodd  y  canlyniad,  safodd  ar  ei  sawdl 
i  wrthwynebu.  Prin  y  gellir  dyweyd  i  luaws  y  bobl  gymeryd  rhan 
yn  y  mesurau  a  fabwysiadwyd  yn  y  diwedd.  Yn  wir,  profodd 
mwyafrif  Tŷ  yr  Arglwyddi  yn  erbyn  diorseddiad  James.  Mor  bell 
ag  yr  oedd  a  fynai  y  genedl  â'r  chwyldroad,  gweithred  Tŷ  y 
Cyffredin  yn  unig  ydoedd.  A  diau  y  buasai  y  Cyffredin  wedi 
boddloni  ar  lai  o  gyíhewidiad,  oni  bai  i  Dywysog  Orange  roddi  yr 
un  cynllun  a  foddlonai  ef  gymeryd  gyda'r  fath  benderfyniad  ger 
eu  bron.  Felly  gellir  dyweyd  ar  ol  y  cwbl  nad  oedd  y  "  Chwyl- 
droad  Gogoneddus,"  yn  ei  berthynas  â'r  genedl  Seisnig,  ond  math  o 
gam  gorfodol  dros  y  clogwyn  ar  ol  myned  yn  rhy  bell  i  ddychwelyd.** 
Mor  gynted  ag  y  cafodd  William  yr  awdurdod  i'w  law,  pasiodd 
y  Toleration  Act,  yr  hon  a  doiodd  lyffetheiriau  yr  Annghydffurfwyr, 
ac  a  roddodd  fywyd  newydd  mewn  Annghydffurfiaeth  yn  Nghymru 
a  Lloegr.  Bernir  fod  nifer  Ymneillduwyr  Cymru  ar  ddiwedd 
teyrnasiad  Anne,  yn  cynwys  Presbyteriaid,  Annibynwyr,  a  Bedydd- 
wyr,  yn  rhifo  oddeutu  haner  can  mil,  neu  yr  wythfed  rhan  o'r 
trigolion.f  Dywed  Syr  J.  Dalrymple  fod  nifer  y  Cydymffurfwyr 
dan  Willíam  III.  yn  2,477,254;  Annghydffurfwyr,  108*676;  Pab- 
yddion,  13,856.  Rhoddodd  William  hefyd  ryddhad  i'r  eglwys  yn 
Ysgotland  odditan  iau  ormesol  Esgobyddiaeth.  Ac  ar  ei  esgyniad 
ef  y  dechreuodd  yr  ymraniad  yn  Eglwys  Loegr  ei  hun,  sydd  wedi 
parhau  hyd  y  dycld  hwn,  ac  a  adwaenir  wrth  Uchel  Eglwyswyr,  ac 
Eglwyswyr  Cymedrol,  neu  Efengylaidd.  Dechreuad  yr  Uchel 
Eglwyswyr  hyn  oedd  y  Non-Jurors,  y  rhai  a  bleidient  achos  James, 
ac  a  ddalient  hawl  ddwyfol  breninoedd.  Dangosai  y  rhai  hyn 
elyniaeth  mawr  at  y  blaid  efengylaidd  o'r  clerigwyr,  yr  hon  a  flaen- 
orid  gan  Tillotson  a  Burnet.  Cafodd  y  Pabyddion  fwy  o  ryddid 
dan  William,  hyd  nes  y  pasiwyd  yr  Act  ormesol  yn  eu  herbyn  yn 
1700,  yn  eu  cospi  am  gyflawni  eu  gwasanaeth  crefyddol  yn 
gyhoeddus.  Yn  nechreu  y  teyrnasiad  hwn,  yn  benaf  trwy  offeryn- 
oíiaeth  Dr.  Thomas  Bray,  y  cychwynodd  y  gymdeithas  er  taenu 
gwybodaeth  Gristionogol,  a'r  gymdeithas  er  lledaenu  yr  efengyl 
mewn  gwledydd  tramor.  Ar  esgyniad  Anne  ceisiwyd  dyddimu 
Act  y  Goddefiad  gyda  Bil  Cydymffurfiad  Achlysurol;  ond  ni 
phasiwyd  hwn  hyd  1712.  Wedi  cael  yr  awdurdod  i'w  dwylaw, 
pasiodd  y  Toriaid  fesur  mwy  gormesoi  fyth,  a  elwid  y  Schism  Àct. 
Cynwysai  hwn  nad  oedd  neb  yn  Mhrydain  Fawr  i  gadw  ysgol,  neu 
weini  swydd  athraw,  heb  arwyddo  cydymffurfiad  ag  erthyglau 
Eglwys  Loegr,  a  derbyn  trwydded  gan  yr  esgob,  dan  berygl 
carchariad  heb  fechniaeth.  Yr  oedd  hon  i  ddyfod  mewn  grym  ar  y 
*Knight,  vol.  iv.,  619.     f^ees's  Nonconformity  in  Wales. 


462  ADOLYGTAD  CYFFREDINOL. 

dydd  y  bu  Anne  farw ;  ond  gwnaeth  y  dygwy ddiad  hwnw  y  gyfraith 
yn  ddirym.  Yr  oedd  Anne  yn  selog  dros  yr  eglwys,  a  throdd 
gyfran  o  gyllid  y  llywodraeth  i  gynorthwyo  by wioliaethau  gweiniaid, 
yr  hyn  sydd  wedi  para  hyd  yn  awr,  ac  a  elwir  Queen  Anne's  Bounty. 
Cyfansoddiad  Yr  ydym  eisoes  wedi  cyfeirio  at  y  prif  fesurau 
a  chyfreithiau.  gwelliadol  gyda  golwg  ar  ly wodraeth  a  chyfreithiau 
dan  William  ac  Anne.  Mae  yn  wir  fod  ífurf  wreiddiol  y  cyfansodd- 
iad  yn  parhau  yr  un  cyn  ac  wedi  y  chwyìdroad,  ond  rhoddwyd 
ysbryd  arall  yn  y  cyfansoddiad  yn  awr,  a  thrwy  fesurau  doeth  a 
rhyddfrydig  William  carîwyd  egwyddorion  y  cyfansoddiad  allan  yn 
fwy  ffÿddlon  nag  erioed.  Cydnabyddai  Whigiaid  a  Thoriaid  nas 
gallesid  gwneyd  cyfraith,  codi  treth,  na  chadw  milwyr,  heb  gyd- 
syniad  cynnrychiolwyr  y  genedl ;  nas  gallasai  y  brenin  o  hono  ei 
hun  garcharu  neb  am  gymaint  a  diwrnod ;  nas  gallasai  neb  ddadleu 
gorchymyn  y  brenin  fel  esgus  dros  droseddu  yn  erbyn  iawnderau  y 
deiliaid  tlotaf ;  cydnabyddent  fod  y  rhai  hyn  yn  gyfreithiau  syl- 
faenol  y  deyrnas.  Ac  nid  oedd  angen  cyfansoddiad  newydd  ar 
deyrnas  oedd  â'r  rhai  hyn  yn  gyfreithiau  sylfaenol  iddi.  Taflodd 
Wllliam  hawl  ddwyfol  breninoedd  gyda'r  gwynt,  a  dangosodd 
mewn  senedd  rydd  ac  annibynol  fod  awdurdod  y  goron  yn  dylifo 
o  ewyllys  y  genedl.  Penderfynwyd  fod  cyfreithiau  sylfaenol  y  llyw- 
odraeth  uwchlaw  hawlfreintiau  y  goron.  Y  rheswm  i  Loegr  fod 
mor  fynych  yn  faes  gwrthryfel,  brwydrau,  a  gwaed,  oedd  fod  y 
gwirionedd  hwn  heb  gael  ei  gydnabod.  Ac  oblegyd  fod  y  gwir- 
ionedd  hwn  wedi  cymeryd  meddiant  o  feddyliau  y  bobl,  mae  Lloegr, 
o'r  dydd  hwnw  hyd  heddyw,  wedi  ei  chadw  oddiwrth  y  dirgryn- 
iadau  sydd  wedi  ysgwyd  Ewrop  hyd  y  gwraidd,  ac  wedi  llifo  ei 
dinasoedd  a'i  gwastadedd  à  gwaed  y  lladdedigion. 

Prif  gyfreithiau  teyrnasiad  William  y w  y  rhai  hyn :  Bil  Iawn- 
derau,  yr  hwn  oedd  yn  gosod  allan  yn  eglur  berthynas  a  rhwym- 
edigaethau  y  brenin  a'r  bobl;  Act  Gwrthryfel,  a  basiwyd  yn  1689, 
yr  hon  sydd  yn  dal  y  fyddin  yn  nghyd,  ac  yn  darparu  ar  gyfer  ei 
rheoleiddiad.  Nid  y w  y  cyfansoddiad  yn  caniatau  i'r  penadur  gadw 
byddin  sefydlog  heb  gydsyniad  y  senedd;  ac  nid  yw  y  senedd, 
oddiar  ddyddiau  William  III.,  yn  rhoddi  y  cydsyniad  hwn  ond  o 
flwyddyn  i  flwyddyn,  yn  ol  y  bil  a  nodwyd ;  a  phe  byddai  y  penadur 
yn  gwrthod  neu  yn  esgeuluso  galw  senedd  yn  nghyd  am  un 
flwyddyn,  collai  y  fyddin  ei  bodolaeth  cyfreithlon  trwy  hyny. 
Pasiwyd  yn  y  teyrnasiad  hwn  hefyd  fil  senedd  tair  blynyddol;  bil 
yn  rheoleiddio  prawf  am  fradwriaeth ;  a'r  Act  of  Settlement,  yn 
dyogelu  yr  olyniad  i  deulu  Protestanaidd  Hanover,  at  yr  hon  yr 
ychwanegwyd  hefyd  amryw  ddarpariadau  cyfansoddiadol  o  bwys, 
Yr  ydym  eisoes  wedi  nodi  y  prif  gyfreithiau  yn  nheyrnasiad 
Anne. 


ADOLYGIAD    CYPFREDIÎÍOi.  463 

Byfeisiau  Cyfnod  pwysig  ar  drafodaeth  arianol  y  deyrnas  oedd 
arianol.  teyrnasiad  William  III.  O'r  flwyddyn  1692  mae  y  ddyled 
wladol  yn  dyddio,  er  ei  bod  wedi  dechreu  ar  raddfa  fechan  oddiar 
amser  Henry  VI.  Cynyddodd  mor  fawr  oblegyd  y  rhyfeloedd  dan 
Wilham  ac  Anne,  fel  yr  oedd  yn  1714  yn  cyrhaedd  y  swm  o  un 
fìhwn  ar  bymtheg  ar  ugain  o  bunau.  Yn  1694  y  sefydlwyd  Banc 
Lloegr  (Bank  of  England)  trwy  weithred  seneddol.  Un  Wilîiam 
Paterson  oedd  y  prif  offeryn  yn  ei  dclyfeisiad,  er  iddogael  cymhorth 
Montague  ac  eraill  i  weithio  ei  ddyfais  allan.  Cyfansoddwyd  ef  yn 
gyffelyb  i'r  hyn  ydyw  yn  bresenol,  dan  reolaeth  llywydd,  is-ìywydd, 
a  phedwar  ar  ugain  o  gyfarwyddwyr,  a  sefydlwyd  y  llog  yn  oí 
wyth  punt  y  cant.  Yn  y  teyrnasiad  hwn  hefyd  y  cododd  y  Fundeâ 
System,  sef  yr  arferiad  o  fenthyca  arian  i  dalu  traul  y  llywodraeth 
a  chodi  trethi  i  dalu  eu  llog. 

Enwogion  Y  cadfridogion  a'r  Uyngeswyr  enwocaf  yn  y  cyfhod 

a  u  gweithiau.  hwn  oedd  Duc  Marlborough,  Arglwydd  Peterborough, 
Syr  Cloudesly  Shoyel,  a  Syr  George  Brooke.  Yn  mlaeaaf  yn  rnysg* 
athronwyr  a  darganfyddwyr  y  eyfnod  hwn,  a  phob  cyfnod  arall, 
mae  enw  Syr  Isaac  Newton,  yr  athronydd  penaf  a  fagodd  Prydain 
erioecl,  yr  hwn  a  ddarganfyddodd  ddeddf  dysgyrchiant,  a  ddyfeis- 
lodd  yr  ysbienddrych  adlewyrchol,  ac  a  ddarostyngodd  seiyddiaeth 
yn  gyfundrefn.  Ei  brif  waith  oedd  y  Principia,  a  gyhoeddwyd  ar 
draul  y  Royal  Society  yn  1687.  Daíiodd  yn  ddi-ildio  yn  ei  lafur  ar 
ol  cael  ei  osod  yn  Feistr  y  Bathdy  (mint),  a  bu  farw  yn  1727,  yn 
bedwar  ugain  a  phump  oed.  Dylynwyd  Newton  gyda  gwyddon- 
ìaeth  seryddol  gan  Dr.  Bradley,  a  daeth  seryddiaeth  a  mesuroniaeth 
yn  hoff  efrydiaeth  yr  oes.  Cafodd  y  rhai  hyn  ddvsgyblion  enwog 
yn  Napier,  Halley,  Flamsteed,  Hooke,  Harriott,  a  Bnggs.  Yr  oedd 
amryw  o'r  rhai  hyn  yn  broffeswyr  yn  ngholeg  Gresham,  a  adeilad- 
wyd  gan  farsiandwr  cyfoethog  yn  Llundain,  yr  hwn,  yn  nghyda'r 
Gymdeithas  Freninol,  oecld  yn  gefhogaeth  pwysig  i  wyddoniaeth 
natunol.  Gwaelodd  llenyddiaeth,  efallai,  yn  hytrach  na  gwella  ar 
ol  esgyniad  William;  etonidyw  y  cyfnod  yn  amddifad  o  enwogion. 
"Lledodd  traethawd  enwog  John  Locke  ar  y  Dealltwriaeth  Dynol 
glod  Lloegr  mewn  arddansoddiaeth,  mor  eang  ag  y  gwnaeth  dar- 
ganfyddiadau  Newton  mewn  athroniaeth  naturiol;  a  hwn  oedd  y 
cynyg  cyntaf  i  ddwyn  gwyddoniaeth  meddwl,  o  Hobbes  ac  ysgrif- 
enwyr  blaenorol,  i  ddim  tebyg  i  gyfundrefn  a  phoblogrwydd." 
Awdwyr  enwog  eraill,  ar  destunau  gwahanol,  ydoedd  Syr  Dudley 
North,  awdwr  y  Discourses  on  Trade,  a  Dr.  Dayenant.  Dan  y 
frenines  Anne  cawn  y  traethodwyr  Addison,  Steele,  a  Swift  yn 
ysgrifenwyr  tra  phoblogaidd.  Yn  Ebrill,  1707,  ymddangosodd 
cyhoeddiad  o'r  enw  Tatler,  yr  hwn  yr  oedd  Steele  â'r  llaw  flaenaf 
ynddo.     Parhaodd  i  ymddacgos  dair  gwaith  yr  wythnos  am  yn  agos 


464  ADOLYGIAD  CYFFREDINOL. 

i  bedair  blynedd.  O  ddau  eant  tri  ugain  ac  un  ar  ddeg  o  erthyglau 
a  gyhoeddwyd  ynddo,  priodolir  dau  cant  i  Steele,  oddeutu  haner 
cant  i  Addison,  a'r  gweddill  i  Swift.  Yn  y  cyhoeddiad  arall,  a 
elwid  y  Spectator,  Addison  oedd  â'r  llaw  ílaenaf,  a  chyfriíìd  pedair 
rhan  o  bump  o'r  ysgrifau  yn  y  saith  cyfrol  a  gyhoeddwyd  iddo  ef  a 
Steele.  Mae  Gulliver's  Travels,  o  waith  y  ffraethbert  Wyddel 
Swift,  yn  adnabyddus  agos  i  bob  dyn  ieuanc.  Dyn  o  ysbryd 
gormesol  ac  anwadal  ydoedd,  a  bu  farw  yn  wallgof.* 

"  Mae  teyrnasiad  Anne,"  meddai  Dr.  Ferguson,  "  yn  ffurfio  oes 
Fawreddog  (Augustan)  Lloegr,  fel  y  mae  teyrnasiad  Louis  XIV. 
yn  cyfansoddi  eiddo  Ffrainc.  Ymddangosocld  cydser  o  ddynion 
dysglaer  yn  ffurfafen  llenyddiaeth  yn  y  ddwy  wlad — dynion  ag  yr 
enillodd  eu  hathrylith  a'u  gweithiau  glod  anfarwol.  Nid  ydym  yn 
son  am  eu  hegwyddorion  a'u  nodweddion  moesol,  er  i  rai  o  honynt 
ychwanegu  y  rhagoriaethau  moesoluchaf  at  eu  galluoedd  meddyliol. 
Yr  ydym  yn  cyfeirio  atynt  yn  unig  fel  dynion  o  athrylith,  ac  fel 
llenorion.  Os  gallai  Ffrainc  ymffrostio  yn  ei  Descartes,  gallai 
Lloegr  ymffrostio  yn  ei  Newton,  yr  hwn,  yn  uchcler  ei  glod,  a  ym- 
ddangosai  iddo  ei  hun  fel  plentyn  ar  lan  cefnfor  diderfyn  ac 
anchwiliadwy,  ac  yn  chwareu  â  charegen  fechan  daílodd  y  dòn  at 
ei  draed.  Os  ymffrostiai  Ffrainc  yn  Fontaine,  Moliere,  Boileau,  a 
Corneille,  fel  beirdd,  yr  oedd  gan  Loegr  Pope  a  Swift,  Congrave  a 
Row.  Os  rhagorai  Bossuet  a  Eapin  mewn  hanesiaeth,  rhagorai 
Steele  ac  Addison  mewn  llenyddiaeth  gyfnodol.  Os  cymerai  arch- 
esgob  Cambray  a'r  ddau  Daciers  y  flaenoriaeth  yn  Ewrop  fel 
beirniaid  a  chyfieithwyr,  yr  oedd  Bolingbroke  a  Shaftesbury  mewn 
athroniaeth  yn  ail  i'r  anfarwol  Locke.  Mae  llenyddiaeth  yn 
gwneyd  ei  rhan,  a  hono  yn  un  bwysig,  yn  nyrchafiad  cenedloedd. 
Hebddi  mae  cenedloedd  yn  sefyll,  neu  yn  hytrach  yn  cilio  yn  ol  i 
anwareiddiwch.  Nid  yw  Tndia  a  China  heddyw  nemawr,  os  dim, 
pellach  yn  mlaen  nag  oeddynt  dair  mil  o  frynyddoedd  yn  ol.  Yn 
nghanol  symudiadau  meddwl  a  chynydd  gwybodaeth,  yn  nghanol 
yr  ymchwiliadau  mwyaf  llafurus  a'r  darganfyddiadau  mwyaf  dysglaer 
mewn  gwledydd  eraill,  maent  hwy  wedi  sefyll  yn  llonydd.  Yn  ofer 
yr  edrychwn  atynt  hwy  am  un  pelydryn  o  oleuni  ar  lwybr  athron- 
iaeth,  ar  brif-ffordd  gwirionedd.  Mae  Lloegr,  i'r  gwrthwyneb,  yn 
dra  dyledus  i  lenyddiaeth.  Mae  wedi  cyrhaedd  ei  dyrchafiad 
ymffrostgar  yn  benaf  trwy  nerth  dirgel  a  bywydol  llenyddiaeth. 
Tra  yr  oedd  buddugoliaethau  Marlborough  yn  beichio  y  genedl  â 
dyled,  ac  yn  dwyn  trallod  a  galar  i  deuluoedd,  yr  oedd  dargan- 
fyddiadau  Newton  yn  profi  yn  gyfoeth  ac  yn  fendith  i'r  byd.  Mae 
rhyfelwyr  yn  hytrach  wedi  arafu  camrau  gwareiddiad  a  gwelliant 
cymdeithasol;  ond  y  mae  llenorion  wedi  rhoddi  y  prysuriad  mwyaf 
*Wade's  Englancl's  Greatness. 


GEOHGE    I.  465 

i  wybodaeth,  a'r  ysgogiad  cryfaf  i  gymdeithas.  Er  na  pherffeithia 
llenyddiaeth  natur  foesol  dyn,  gall  brofi  yn  gynteddfa  i'r  eysegr 
mewnol  yn  yr  hwn  y  preswylia  y  Duwdod,  ac  yn  yr  hwn  y 
gall  dyn  ddal  cymundeb  â'r  Ysbryd  pur  ac  anweledig."*' 

Yn  1693  y  defnyddiwyd  nerth  ager  am  y  waith  gyntaf  gan  un 
Savery,  i  godi  dwfr  o  bwll ;  ond  yr  oedd  y  ddyfais  eto  yn  anmher- 
ffaith  a  chostus.  Dan  deyrnasiad  Anne  daeth  arian  papyr  i  fwy  o 
drafodaeth;  rhoddwyd  toll  (stamp)  ar  y  newyddion,  a  sefydiwyd 
llog  arian  yn  ol  pum  punt  y  cant.  Dyma  y  pryd  y  rhoddwyd  yr 
enw  John  Bull  ar  bobl  Lloegr,  mewn  gogan-gerdd  ar  y  lly wodraeth 
Ysbaenaidd,  gan  Dr.  Arbuthnot. 


PENOD  X. 

O     ESGYNIAD     GEORGE     I.     HYD     DüIWEDD     TEYHNASIAD 

George  II.,  1714—1760. 


I. GEOHGE  I.,  1714 — 1727  (tettlu  be,ijîíswick). 

Bu  gofal  ac  ymroddiad  y  Whigiaid  y  fath  yn  nyddiau  olaf  teyrn- 
asiad  Anne,  fel  y  sicrhawyd  yr  orsedd  i  olynwr  Protestanaidd,  yn 
mherson  George,  mab  Sophia,  ŵyres  James  I.,  er  fod  yn  agos  i 
driugain  o  deulu  Stuart  yn  sefyll  o'i  flaen  ef  yn  eu  hawliau  i'r 
goron.  Ganwyd  ef  yn  Hanover,  Mai  28,  1660,  felly  yr  oedd  yn 
awr  yn  ei  55ain  mlwydd  o'i  oedran.  Yr  oedd  wedi  priodi  â  Sophia 
Dorothy  o  Zell,  ond  yr  oedd  wedi  ei  thaílu  i  garchar  ar  y  dybiaeth 
o  anffyddlondeb,  a  chadwodd  hi  yn  garcharor  hyd  ddydd  ei  mharw- 
olaeth.  Yr  oedd  yn  ddyn  o  dymher  dawel,  ond  yn  ddiffygiol  mewn 
dysg  a  gwybodaeth  wleidyddol,  ac  yn  estron  i  iaith,  cyfansoddiad, 
ac  arferion  y  wlad  hon.  Nis  gallasai  gymaint  a  darllen  yr  araeth 
freninol  a  ddarparesid  gan  ei  weinidog  ar  agoriad  y  senedd.  Felly 
yr  oedd  dan  angenrheidrwydd  i  adael  gweinyddiad  y  llywodr- 
aeth  yn  gwbl  yn  nwylaw  ei  weinidogion,  ac  yr  oedd  y  rhai  hyny, 
fel  y  gallesid  dysgwyl,  yn  Whigiaid.  Y  prif  swyddogion  oeddent, 
Arglwydd  Townshend,  ysgrifenydd  y  llywodraeth,  a'r  prif  weinidog ; 
Stanhope,  ysgrifenydd  arall;  Cowper,  y  canghellydd;  Halifax, 
Wharton,  Eobert  Walpole  (arweinydd  Tý  y  CyfFredin),  a  Marl- 
borough  yn  faes-lywydd  y  fyddin. 

Cyhoeddwyd  George  yn  ddiwrthwynebiad  yn  Lloegr,  Ysgotland, 
ac  Iwerddon,  a  chydnabyddwyd  ef  gan  frenin  Ffrainc.  Aeth 
chwech  wythnos  heibio  oddiar  farwolaeth  Anne  cyn  i  George 
gyrhaedd  Lloegr ;  yn  y  cyfamser  rhoddwyd  rhaglawiaeth  y  deyrnas 

*Dr.  Ferguson's  Histoiy  of  England,  vol.  iv.,  77,  78. 

2  E 


466  GEOÍtGE    I. 

yn  nwylaw  cynghor  o  brif  swyddogion  a  phendefigion  y  wlad,  yn  ol 
mesur  a  basiwyd  yn  1705.  Yr  oedd  y  Whigiaid,  y  rhai  oeddent 
yn  awr  ag  awdurdod  hollol  yn  eu  dwylaw,  yn  dybynu  ar  eu  nerth 
eu  hun,  gyda  chymhorth  yr  Annibynwyr,  yr  Ariandy,  a'r  prif 
fasnachwyr;  tra  yr  oedd  nerth  y  Toriaid  yn  gorwedd  yn  benafyn 
y  pendefigion,  a  thrigolion  y  prif  ddinasoedd. 

Cyfarfu  y  senedd  newydd  yn  Mawrth,  1715;  dewiswyd  Spencer 
Compton  yn  llefarydd;  ac  un  o'i  gorchwylion  cyntaf  oedd  dwyn 
cyhuddiadau  yn  erbyn  gweinidogion  diweddar  Anne  yn  achos 
eytundeb  heddwch  Utrecht,  a  materion  eraill.  Dygodd  Walpole 
gyhuddiad  o  deyrn-fradwriaeth  yn  erbyn  Henry,  Arglwydd 
Bolingbrohe.  Yna  cododd  Coningsby,  a  dywedodd,  "Mae  y 
cadeirydd  parchus  (Walpole)  wedi  cyhuddo  y  Uaw,  yr  wyf  fìnau 
yn  cyhuddo  y  pen ;  cyhuddodd  ef  y  gwas,  yr  wyf  finau  yn  cyhuddo 
y  meistr;"  a  chyhuddodd  yntau  Ëobert,  Iarll  Oxford  a  Mortimer. 
Dygwyd  cyhuddiadau  cyffelyb  hefyd  yn  erbyn  Duc  Ormond,  ac 
Arglwydd  Strafford.  Ffodd  Eolingbroke  ac  Ormond  i  Ffrainc,  a 
thaflwyd  Oxford  i'r  Tŵr.  Ymunodd  Bolingbroke  ac  Ormond  â  llys 
James  y  Pretender,  ac  yn  mhen  dwy  fìynedd  lawn  rhyddhawyd 
Oxford  o'i  garchariad  yn  y  Tŵr. 

Yn  mhen  ychydig  fìsoedd  yr  oedd  James  yr  Ymhonwr  a'i  gyf- 
eillion,  dan  gyfarwyddyd  Bolingbroke  yn  benaf,  yn  darparu  ar  gyfer 
dymchwelyd  y  llywodraeth  newydd.  Derbyniodd  Iarll  Mar  o 
Ysgotland  dramgwydd  oddiwrth  George,  a  throdd  i  bleidio  achos 
James  ei  elyn.  Casglodd  fyddin  o  Highlanders,  a  chododd  faner 
James  III. ;  anfonwyd  arfau,  nwyddau,  a  swyddogion  drosodd  o 
Ffrainc  at  ei  wasanaeth,  ac  yr  oedd  ganddo  yn  fuan  ddeng  mil  o 
alluoedd  yn  ei  ganlyn.  Taenodd  y  newydd  am  farwolaeth  Louis 
XIV.  o  Ffrainc  y  pryd  hwn  ddigalondid  dros  bleidwyr  James,  am 
fod  Duc  Orleans,  rhaglaw  Ffrainc  yn  ystod  mebyd  yr  etifedd, 
yn  gyfeillgar  â  theulu  Brunswick;  ond  dysgwylient  gymhorth 
pwysig  o  Loegr  wedi  i'r  gwrthryfel  gychwyn.  Ymroddodd  y  llyw- 
odraeth  yn  egniol  i  ragflaenu  cynlluniau  bradwrus  y  Jacobiaid ;  ond 
er  hyny  cododd  amryw,  dan  arweiniad  pendefìgion  Ysgotaidd  yn 
benaf,  yn  ngogledd  Lloegr.  Darostyngwyd  hwy  yn  fuan  yn 
Preston,  a  chymerwyd  y  blaenoriaid  yn  garcharorion. 

Aeth  Duc  Argyle  i  Ysgotland  yn  erbyn  Mar,  ac  ar  yr  un  dydd 
ag  y  rhoddodd  y  gwrthryfelwyr  eu  hunain  i  fyny  yn  Preston, 
ymladdwyd  brwydr  Dunblaine  rhwng  Argyle  a  Mar,  pryd  y 
syrthiodd  pum  cant  o  bob  tu.  Hawliai  y  ddau  y  fuddugoliaeth ; 
ond  bernir  mai  o  du  Argyle  y  trodd.  Dychwelodd  Mar  i  Perth,  ac 
yn  fuan  (Rhagfyr  22)  glaniodd  James  gydag  amryw  o'i  gyfeillion 
yn  Peterhead,  ac  ymunodd  â  Mar  ac  eraill.  Aeth  yn  ei  flaen  trwy 
Aberdeen,  Dundee,  ac  i  Sçone,  Ue  byddai  breninoedd  Ysgotland  yn 


GE0RGE    I.  467 

yr  hen  amseroedd  yn  cael  eu  coroni.  Penodwyd  ar  y  23ain  o 
íonawr  (1716)  i'w  goroni  yno.  Ond  gwasgai  Argyle  a'i  fyddîn  yn 
rnlaen,  a  gorfu  iddo  ef,  yn  nghydag  Arglwyddi  Mar,  Melford,  ac 
eraill,  wneyd  y  goreu  o'u  hainser  i  fíòi  drosodd  i'r  Cyfandir.  Ym- 
wasgarodd  y  fyddin  wrthryfelgar,  ac  nid  oedd  gan  y  llywodraeth 
bellach  ond  cospi  y  blaenoriaid.  Torwyd  penau  Arglwyddi  Der- 
wentwater  (Sais),  a  Kenmure  (Ysgotiad),  ac  ychydig  eraill.  Yr 
oedd  Arglwydd  Nithisdale  hefycì  i  gael  ei  golli  gyda  hwy,  ond  trwy 
ddewrder  ei  fam,  llwyddodd  i  ddianc  y  noswaith  flaenorol,  wecíi 
ymwisgo  mewn  dillad  benyw.  Er  i  amryw  fywydau  gael  eu  colli, 
ni  ddangoswyd  creulondeb  i'w  gydmaru  ag  eiddo  James  II.,  ar  ol 
gwrthryfel  Duc  Monmouth.  yr  hyn  ddylai  gael  ei  osod  yn  fíafr  y 
llywodraeth  Brotestanaidd.  FforfFedwyd  agos  canto  etifeddiaethau 
yn  y  gwrthryfel  hwn,  yn  cynwys  gwerth  dros  íiliwn  a  haner  o  bunau. 

Yr  oedd  amser  toriad  y  senedd  i  fyny,  yn  ol  darpariadau  y  bil 
Tair-blynycldol,  i  fod  yn  1717;  ond  ofnai  y  llywodraeth,  yn  seíÿllfa 
gyfFrous  pethau  ar  y  pryd,  daflu  etholiad  cyfFredinol  ar  y  wlad. 
Felly  dygwyd  mesur  o  fìaen  y  Tŷ  uchaf  gan  larll  Deyonshire,  dros 
senedd  saith-blynyddol.  Wedi  dadleu  poeth  yn  ei  erbyn  gan  y 
Toriaid,  pasiwyd  ef  gan  yr  Arglwyddi  trwy  96  yn  erbyn  6L.  Bu  y 
frwydr  yn  boethach  yn  Nhŷ  y  CyfFredin;  ond  pasiodd  yno  hefyd 
trwy  264  yn  erbyn  121.  Trwy  y  bil  hwn  llwyddwyd  i  barhau  bod- 
olaeth  y  senedci  bresenol.  Cymeradwyai  yr  enwog  Arglwydd 
Somers  y  mesur  yn  fawr,  gan  farnu  y  byddai  yn  gyfnerth  o'r  mwyaf 
i  ryddid  y  wlad.  Y  prif  ddadleuon  ddefnyddid  o'i  bìaid  ydoedd, 
focl  etholiad  tair-blynyddol  yn  cadw  y  gwahanol  bleidiau  yn  y  wdad 
mewn  cyífro  a  berw  parhaus.  Mae  y  dadleuon  hyn,  er  hyny,  wedi 
colli  llawer  o'u  nerth  yn  ngwelliant  y  bil  diwygiadol  dan  William  IV. 
gyda  golwg  ar  ddygiad  ethoìiadau  yn  miaen.  Y  mesur  hwn  y w  y 
gyfraith  hyd  heddyw,  ond  fod  arferiad  wedi  gwneyd  y  tymhor 
flwyddyn  yn  llai — er  mai  anaml  y  mae  senedd  yn  para  cyhyd. 

Tua  chanol  y  flwyddyn  1716  aeth  y  brenin  drosodd  i  dalu  ym- 
weliad  â'i  diriogaethau  Germanaidd.  Cododd  dadl  rhyngddo  â 
Sweden  yn  nghylch  rhyw  diriogaethau  dibwys,  yr  hyn  fu  agos  a 
thynu  y  wdad  hon  eilwaith  i  ryfel.  Ond  cyn  dychwelyd  gwnaed 
cyngrair  heddwch  rhwng  Lloegr,  Ffrainc,  a  Holland,  yr  hwn  a 
alwyd  yn  Gyngrair  Triphlyg.  Tynocld  hwn  ddigofaint  Spain,  fel  y 
gorfu  i  Loegr  anfon  llynges,  dan  Syr  George  Byng,  i  Fôr  y  Canoldir, 
i  wrthwynebu  ei  chynlluniau.  Yn  Gorphenaf,  1718,  gwnaed  cytun- 
deb  arall  rhwng  Lloegr,  Ffrainc,  Awstria,  a  Holland,  yr  hwn  a 
adnabyddir  \vrth  yr  enw  y  Cyngrair  Pedwarplyg.  Ei  brif  amcan 
ydoedd  cymesuro  cytundeb  Ütrecht  fel  ag  i  sicrhau  mantoliad  y 
galluoecld,  a  gosod  heddwch  Ewrop  ar  sylfaen  barhaol. 

Yr  oedd  Marlborough  yn  awr  wedi  colli  ei  holl  ddylanwad3  a 


468  GE0RGE   I. 

Sunderland,  ei  fab  yn  nghyfraith,  yr  hwn  oedd  yn  awr  yn  dal  y 
gyfrin-sel,  ac  yn  ddyn  cyfrwys,  yn  anfoddög  tuag  at  ei  gydswydd- 
ogion.  Trwy  oíferynoliaeth  gordderchadon  ybrenin,  a  dau  neu  dri 
o'i  weision  tramor,  llwyddodd  i  enyn  ymrafael  yn  mysg  prif  swydd- 
ogion  y  goron.  Collodd  Townshend  ei  le,  rhoddodd  Walpole  ac 
eraill  eu  swyddi  i  fyny,  a  ífuríiwyd  cynghor  newydd,  gyda  Stanhope 
yn  ílaenor  arno,  a  Sunderland  a  Joseph  Addison  yn  ysgrifenyddion 
y  llywodraeth.  Dygodd  y  cyfhewidiad  hwn  yn  y  weinyddiaeth 
ryddid  i  larll  Oxford,  wedi  bod  yn  garcharor  yn  y  Tŵr  am  ddwy 
fìynedd.  Cododd  teimlad  drwg  rhwng  y  brenin  a'i  fab,  Tywysog 
Cymru,  a  therfynodd  mewn  ymrafael  agored.  Cymerwyd  y  ty wysog 
i  íyny  unwaith;  wedi  hyny  gwaharddwyd  y  paias  iddo  ef  a'i  wraig, 
ac  ymunodd  y  mab  â  gwrthwynebwyr  Germanaidd  ei  dad. 

Yr  oedd  Stanhope  yn  ddyn  o  feddwl  galluog,  o  syniadau  eang, 
ac  yn  bleidiwr  nerthol  i  ryddid  crefyddol.  Cynaliodd  amryw 
gynadleddau  gyda'r  Annghydífurfwyr  a'i  gydswyddog  Sunderland, 
yn  yr  achos.  A  chyda'r  amcan  o  helaethu  rhyddid  yr  Ymneill- 
duwyr,  dygodd  fesur  ger  bron  y  senedd  yn  niwedd  y  flwyddyn  1718 
er  dyddimu  Actau  Sism  a  Chydymffurfìad  Achlysurol.  Barnwyd 
yn  well  gadael  y  Test  Act  hyd  adeg  mwy  cyfleus.  Er  mwyn  gwisgo 
y  cynygiad  yn  y  wedd  fwyaf  derbyniol,  gelwid  ef  yn  fesur  er 
cadarnhau  yr  achos  Protestanaidd.  Dangosai  Stanhope,  mewn 
araeth  nerthol,  pa  mor  resymol  a  manteisiol  fuasai  i  adferu  Ym- 
neillduwyr  i'w  hawlfreintiau  naturiol  fel  dinasyddion  Prydeinig, 
a'u  symud  odditan  warthnod  gorthrymus  y  cyfreithiau  llymion  a 
wnaed  mewn  amseroedd  terfysglyd,  a  thrwy  foddion  annheg;  a 
desgrifiai  yn  eífeithiol  yr  heddwch,  yr  undeb,  a'r  cariad  Cristion- 
ogol  fuasai,  neu  ddylasai  o  leiaf,  ganlyn  symudiad  y  gwahaniaeth 
eiddigus  hwn  rhwng  Eglwyswyr  ac  Ymneillduwyr.  Gwrthwyn- 
ebwyd  y  mesur,  er  hyny,  yn  egniol  gan  amryw  o  brif  ddynion  y 
senedd,  a  chan  y  ddau  archesgob ;  ond  cefhogwyd  ef  gan  rai  o'r 
esgobion,  yn  enwedig  Kennet  a  Hoadly.  Dywedai  Esgob  Hoadly, 
"Os  caniateir  yr  esgus  o  hunan-amddifíyniad  fel  sail  ddigonol  dros 
basio  eyfreithiau  o'r  natur  hyn  (cyfreithiau  gorthrymus  yr  Eglwys) 
gellir  cyfiawnhau  yr  erledigaethau  yn  erbyn  y  Protestaniaid  gan 
y  pagahiaid,  ac  erledigaethau  yn  erbyn  Protestaniaid  gan  y  Pab- 
yddion ;  yr  wyf  fi  yn  gobeithio  na  fydd  Eglwys  Loegr  byth  mewn 
angen  am  y  fath  ategion  dirmygus.  Nid  trugaredd  neu  ffafr  yw 
goddefiad,  ond  hawlfraint  naturiol;  a'r  fíbrdd  oreu  i  sicrhau  dyo- 
gelwch  yr  eglwys  yw  trwy  gydnabod  hawliau  cyfiawn  ein  cyd- 
Gristionogion  a'n  cyd-ddinasyddion."  Ar  ol  dadleuon  brwd,  ac 
ychydig  o  fan  gyfhewidiadau,  pasiwyd  y  bil  yn  y  ddau  Dŷ. 

Yn  niwedd  y  flwyddyn  1719,  dygwyd  bil  y  bendefigaeth  (peerage 
hill)  ger  bron  y  senedd  yr  ail  waith,  yr  hwn  oedd  o  ddyfeisiad  Sun- 


GEOBGE   T.  469 

derland.  Ei  aracan  ydoedd  cyfyngu  awdurdod  y  brenin  i  greu  pen- 
defigion  newydd,  ac  ychwanegu  anrhydedd  a  dylanwad  y  Tŷ  uchaf. 
Cynwysai  nad  oedd  Tý  yr  Arglwyddi  i  gael  ei  ychwanegu  oddigerth 
rhyw  haner  dwsin  yn  fwy  na'i  rifedi  ar  y  pryd  hwnw,  a  bod  yr 
Ysgotiaid  i  gael  pump  ar  ugain  o  aelodau  etifeddiaethol,  yn  lle  un 
ar  bymtheg  o  rai  etholiadol.  Pasiwyd  y  bil  gyda  mwyafrif  mawr 
yn  Nhŷ  yr  Arglwyddi,  ond  cafodd  wrthwynebiad  penderfynol  yn  y 
Tŷ  isaf,  oblegyd  yr  oedd  yn  cau  y  drws  yn  erbyn  neb  i  gael  ei  godi 
o  Dŷ  y  Cyffredin  i'r  bendefigaeth.  Yr  araeth  rymusaf  yn  ei  erbyn 
oedd  eiddo  Walpole.  "  Yn  mysg  y  Rhufeiniaid,"  meddai,  "yr  oedd 
teml  clod  wedi  ei  gosod  o'r  tu  cefn  i  deml  rhinwedd,  er  dangos  nad 
oedd  modd  dyfod  i'r  blaenaf  ond  trwy  yr  olaf ;  ond  os  pasia  y  bil 
hwn  yn  gyfraith,  teflir  ymaith  un  o'r  cymhelliadau  cryfaf  i  rinwedd, 
gan  na  fydd  modd  cyrhaedd  anrhydedd,  ond  trwy  amdo  rhyw  argl- 
wydd  hen  a  methedig,  neu  feddrod  yr  olaf  o  ryw  deulu  pendefigaidd." 
Penderfynodd  araeth  Walpole  dynged  y  bil,  a  throwyd  ef  allan  trwy 
fwyafrif  o  269  yn  erbyn  167.  Ar  ddiwedd  yr  eisteddiad  seneddol 
hwn  cymodwyd  Tywysog  Cymru  â'i  dad,  ac  adferwyd  Walpole  a 
Townshend  eilwaith  i'w  swyddi.  Cytunwydag  amodauy  Cyngrair 
pedwarplyg  gan  Spain,  a  sefydlwyd  heddwch  cyffredinol  dros  Ewrop. 

Un  o  ddygwyddiadau  yr  adeg  hon,  y  dylid  ei  goffa,  ydoedd 
Dyfais  Môr  y  De,  neu,  fel  y  gelwid  hi  yn  gyffredin,  "  South  Sea 
Bubble"  Ymgymerodd  rhai  personau,  awyddus  am  ymgyfoethogi, 
â  ffurfio  cwmpeini  o  fasnachwyr  i  Fôr  y  De,  i  geisio  nawdd  y  llyw- 
odraeth,  a  chael  yr  holl  fasnach  o'r  Môr  hwnw  i'w  dwylaw  eu 
hunain,  ac  addawent  dalu  yn  dda  i'r  Ilywodraeth  am  y  fantais.  Prif 
gynlluniwr  y  ddyfais  oedd  Syr  John  Blunt  neu  Blount,  dyn  hyf, 
cyfrwys,  a  medrus  i  osod  ei  ddyfais  allan  yn  y  lliw  goreu.  Gosod- 
odd  y  peth  ger  bron  Stanhope,  Sunderland,  Aislabie,  ac  eraill  o 
weinidogion  y  goron,  a  dygodd  yr  olaf  (canghellydd  y  drysorgell)  y 
mater  o  flaen  Tŷ  y  Cyfìredin.  Addawai  y  cwmpeini,  ond  iddynt 
gael  eu  llwybr,  dalu  i  fyny  yr  holl  ddyled  wladol,  yn  mhen  ychydig 
flynyddoedd.  Ymgymerent  hefyd  a  throi  yr  hoÜ.  flwydd-daloedd 
(annuìties)  anmhrynadwy  cysylltiedig  â'r  ddyled  hono  i  ffurf  bryn- 
adwy.  Cynygiodd  y  Banc  bum  miliwn  a  haner  i'r  llywodraeth  am 
y  fantais  a  geisiai  y  cwmpeini;  ond  rhoddodd  y  cwmpeini  ddwy 
fìliwn  yn  ychwaneg.  Siaradai  Walpole  yn  gryf  o  blaid  y  Banc,  gan 
brophwydo,  yn  gywir  hefyd,  dynged  y  cwmpeini.  Beth  bynag,  yr 
oedd  y  Tỳ  wedi  ei  ddallu ;  pasiwyd  y  bil  gyda  mwyafrif  mawr,  a 
derbyniodd  y  sel  freninol. 

Gosodwyd  y  ddyfais  allan  ger  bron  y  wlad  yn  y  lliw  mwyaf 
hudoliaethus ;  desgrifìd  Môr  y  De  fel  yn  meddu  cyfoeth  a  thrysorau 
anhysbyddadwy.  Tarawodd  y  ddyfais  fel  swyn  ar  y  teimlad  cyff- 
redinol  o  awydd  ymgyfoethogi,  nes  yr  ymdaenodd  fel  gorphwylledd 


470  GEORGE    I. 

dros  yr  lioll  wlad.  Gelwid  am  drysorfa  o  fìliwn  o  bunau  mewn 
cyfran-daliadau  o  gant-punt,  ac  addewid  haner  cant  punt  y  cant  o  log 
yn  fuan.  Yn  mhen  ychydig  ddiwrnodau  yr  oedd  dros  ddwy  íiliwn 
wedi  eu  tanysgrifio.  Cododd  y  dwymyn  i'r  fath  wres  erbyn  mis 
Awst  (1 720),  fel  y  telid  mil  o  bunau  am  share  o  gant  punt.  Yr  oedd 
pawb  o  bob  gradd,  plaid,  crefydd,  ac  amgylchiadau  wedi  eu  llyncu  i 
íyny  gan  y  cyffelyb  ysbryd.  "Yr  oedd  Exehange-alley,"  meddai 
Smollett,  "  yn  llawn  o  dyrfa  ddyeithr,  yn  wleidiadwyr  ac  oífeiriaid, 
Eglwyswyr  ac  Ymneillduwyr,  Whigiaid  a  Thoriaid,  meddygon, 
cyfreithwyr,  masnachwyr,  ac  hyd  y  nod  tyrfaoedd  o  fenywod,"  oll 
yn  ceisio  cyfran  o  elw  dychymygol  y  South  Sea  Biibble. 

Nid  hyn  yn  unig,  ond  cynyrchodd  cyífro  y  ddyfais  hon  agos 
i  gant  o  ddyfeisiau  eraill  o'r  un  natur  i  fodolaeth,  a  rhai  o  honynt 
o'r  mwyaf  ynfyd  a  gorphwyllog.  Ffurfiwyd  un  cwmpeini,  er  eng- 
raiíft,  er  dyogelu  cefíylau  ac  anifeiliaid  eraill;  un  arall  i  wneyd 
dwfr  hallt  yn  groy w  ;  un  arall  i  wneyd  olew  o  hadau ;  un  i  dynu 
arian  o  blwm ;  ac  un  i  fasnachu  mewn  gwallt  dynol.  Cyhoeddodd 
un  dyhiryn  gynygiad  "i  ddwyn  yn  mlaen  ymgymeriad  tra  mant- 
eisiol,  ond  heb  neb  i  wybod  beth  ydoedd."  Yr  oedd  pob  tanys- 
grifìwr  i  dalu  dau  gini,  wedi  hyny  i  dderbyn  cyfran  o  gant  punt, 
gyda  hysbysrwydd  o'r  drafodaeth.  Anfonodd  mil  eu  tanysgrifìadau 
i  mewn  yr  un  boreu ;  a  chyn  nos  y  diwrnod  hwnw  rhedodd  y  dyfeis- 
ydd  cyfrwysgall  ymaith  â'r  ysbail.  Dechreuodd  y  "bubhles"  hyn 
rwygo  y  naill  ar  ol  y  llall,  a  daeth  eu  twyll  â'r  genedl  ati  ei  hun. 
Gwelwyd  yn  fuan  fod  Dyfais  Môr  y  De  ar  sail  ddrwg  a  thwyllodrus; 
ac  o  gymaint  ag  yr  oedd  yn  fwy  na'r  holl  ddyfeisiau  eraill,  yr  oedd 
ei  chwymp  yn  fwy  dychrynllyd.  Ceisiwyd  gosod  ategion  i'w  dal  i 
fyny,  ond  i  lawr  y  daeth,  gan  ddwyn  dinystr  miloedd  gyda  hi;  a  bu 
agos  iddi  lusgo  y  Banc  a  chwmpeini  India  y  Dwyrain  i  ddinystr 
hefyd.  Yr  oedd  y  senedd  wedi  ei  rhag-rybuddio  am  dynged  y 
ddyfais,  a  cheisiodd  yn  awr  gyfryngu.  Penodwyd  pwyllgor  i  wneyd 
ymchwiliad.  Yr  oedd  amryw  aelodau  o'r  ddau  Dŷ  yn  gyfranog  o 
euogrwydd  a  gwarth  y  drafodaeth.  Rhoddodd  Aislabie  ei  swydd  o 
ganghellydd  y  drysorgell  i  fyny ;  trowyd  ef  allan  o'r  Tŷ,  a  thaflwyd 
ef  i'r  Tŵr.  Tarawyd  Stanhope  â  phoen  dirdynol  yn  ei  ben  yn 
mhoethder  ei  ddadl  o  blaid  y  llywodraeth,  a  bu  farw  dranoeth.  Bu 
yr  ysgrifenydd  Craggs  hefyd  a'i  dad,  y  post-feistr  cyffredinol,  farw 
yn  mhen  ychydig  ddiwrnodau.  Atafaelwyd  etifeddiaethau  Blunt, 
a  chyfarwyddwyr  a  swyddogion  y  cwmpeini,  er  cyfarfod  â  cholled- 
ion  y  dyoddefwyr.  Felly  o  fewn  ysbaid  wyth  mis  gwelwyd  codiad, 
cynydd,  a  chwymp  y  ddyfais  ryfeddol  hon  oedd  wedi  cyfiroi  sylw  a 
dysgwyliadau  holl  Ewrop.  Ÿr  oedd  y  ddyfais  yn  warthrudd  i'r 
genedl,  a  gadawodd  ddylanwad  tra  annymunol  ar  foesau  y  wlad. 
Er  fod  Walpole  yn  ei  herbyn,  gwnaeth  fargen  dda  ar  ei  thraul ;  a 


GEOBGE    I.  471 

dywedir  i  Marlborough  enill  can  mil  o  bunau  trwyddi.  Yn  mysg 
anturiaetliwyr  yr  amseroedd  hyn,  enillodd  tywysog  Cymru  hefyd 
ddeugain  mil  o  bunau  fel  cadeirydd  Cwmni  Copr  Cymreig.  Cawn 
engreifftiau  diweddarach  o  anturiaethau  digon  ffol  ac  ynfyd,  ond 
ni  chawn  y  llywodraethwyr  yn  ymwerthu  yn  uniongyrchol  i  gyffroi 
yr  ynfydrwydd,  nac  yn  cymeryd  rhan  mewn  trafodaethau  mor 
ddirmygus  ac  anonest. 

Yn  y  flwyddyn  1721  y  dechreuwyd  "gosod  y  frech,"  neu  inocu- 
latio?i,  yn  y  wlad  hon.  Yr  oedd  y  foneddiges  Wortley  Montague 
wedi  gwneyd  prawf  ar  ei  mhab  cyn  hyn,  yn  Nghaercystenyn. 
Grwnaed  y  prawf  eilwaith  ar  ddau  droseddwr  condemniedig,  trwy 
eu  cydsyniad  eu  hunain,  ac  adferwyd  hwy,  a  chawsant  eu  pardynu, 
Wedi  hyny  gosodwyd  hi  ar  y  teulu  breninol  a  rhai  o'r  pendefigion. 

Yn  1722,  bu  farw  Sunderland,  a  chanlynwyd  ef  i'w  fedd  yn  fuan 
gan  ei  dad  yn  nghyfraith,  John,  Duc  Marlborough,  yr  hwn  a  fu 
unwaith  yn  un  o'r  dynion  mwyaf  ei  glod  yn  Ewrop,  ond  oedd 
bellach  er  ys  blynyddoedd  wedi  syrthio  dan  gwmwl.  Yr  oedd  yn 
ei  gymeriad  rai  nodweddion  rhagorol,  ond  eu  bod  yn  gysylltiedig 
â  rhai  o  bethau  gwaelaf  y  ddynoliaeth.  Canmolai  pawb  ei  ddyn- 
garwch;  ond  trachwant  anniwalladwy  am  gyfoeth  fu  ynbrif  foddion 
ei  ddarostyngiad.  "Dengys  cymeriad  Marlborough,  fel  eiddo  y 
Bacon  mwyaf,  uniad  talentau  o'r  radd  uchaf  gydag  amryw  rin- 
weddau,  a  rhai  o  nodweddion  iselaf  ein  natur."  Y  flwyddyn  gan- 
lynol  (1723)  bu  farw  yr  enwog  larll  Cowper,  yr  hwn  a  fu  ddwywaith 
yn  ganghellydd;  a'r  adeiladydd  enwog  Wren,  yn  91  nilwydd  oed. 

Y  flwyddyn  nesaf  eilwaith  bu  farw  Harley,  larll  Oxford,  a  Dr. 
Sacheyerel;  felly  syrthiodd  prif  ddynion  y  teyrnasiad  blaenorol  yn 
agos  iawn  i'w  gilydd. 

Yn  niwedd  1722,  cafwyd  allan  fradwriaeth  oedd  ar  droed  o  blaid 
y  Pretender  eto,  a  chymerwyd  y  Jacobiaid  selog  Atterbury,  ac 
Arglwyddi  Orrery,  North,  Grey,  ac  amryw  erailli  fyny  o'r  herwydd. 

Y  cynllun  oedd  dwyn  byddin  dramor  drosodd,  ac  enyn  y  rhai 
anfoddog  yn  y  wlad  hon  i  godi  mewn  gwrthryfel.  Condemniwyd 
amryw;  dienyddiwyd  un  Layer,  cyfreithiwr;  a  diswyddwyd  a 
gwaharddwyd  y  deyrnas  i'r  esgob.  Aeth  yntau  drosodd  i'r  Cyfan- 
dir  at  yr  Ymhonwr,  a  gwnaeth  ei  hun  yn  offeryn  defnyddiol  yn  ei 
wasanaeth.  Codwyd  cri  uchel  gan  yr  Eglwyswyr  yn  erbyn 
carchariad  a  phrawf  yr  esgob  gan  y  llys  gwladol,  ond  mynodd  y 
llywodraeth  ddangos  ei  goruwch-awdurdod.  í4Hon,  beth  bynag," 
meddai  Hallam,  "yw  y  weithred  olaf  o  natur  orthrechol  mewn 
unrhyw  bwnc  obwys  ellir  roddi  yn  erbyn  y  ddeddfwriaeth  Seisnig.,, 
Yn  ei  araeth  o  flaen  y  senedd,  wrth  gyfeirio  at  y  bradwriaethau  o 
blaid  yr  Ymhonwr,  dywedodd  y  brenin,  <4Pe  buaswn  i  oddiar  fy 
esgyniad  i'r  orsedd  wedi  cynyg  cyfnewid  rhyw  beth  ar  ein  crefydd, 


472  GE0RGE  I. 

sefydledig;  pe  buaswn,  mewn  nn  engraifît,  wedi  gormesu  ar  ryddid 
neu  feddianau  fy  neiliaid,  ni  fuaswn  yn  synu  cymaint  wrth  yr 
ymgais  i  ddyeithrio  serchiadau  fy  mhobl,  a'u  tynu  at  fesurau  sydd 
yn  rhwym  o  broíi  yn  ddinystr  iddynt  eu  hunain.  Ond  y  mae  y 
gobaith  o  berswadio  pobl  ryddion,  sydd  mewn  cyflawn  fwynhad  o 
bob  peth  sydd  yn  anwyl  a  gwerthfawr  ganddynt,  i  gyfnewid  ryddid 
am  gaethiwed,  y  grefydd  Brotestanaidd  am  Babyddiaeth,  ac  i 
aberthu  ar  unwaith  werth  cymaint  o  waed  a  thrysorau  ag  sydd 
wedi  eu  treulio  i  amddiíFyn  ein  sefydliad  presenol,  yn  ymddangos 
yn  ynfydrwydd  nas  gellir  cyfrif  am  dano." 

Nid  oes  unrhyw  ddygwyddiadau  eraill  o  bwys  i'w  cofnodi  yn 
ngweddill  y  teyrnasiad  hwn.  Ar  adeg  alltudiad  Atterbury,  caniat- 
awyd  i  Bolingbroke  ddychwelyd  i'w  wlad,  a  meddianu  ei  ditlau  a'i 
etifeddiaeth ;  ond  ni  lwyddodd  i  adeniìl  unrhy  w  allu  gwleidyddol. 
Yr  oedd  Walpole,  ei  hen  gydymgeisydd,  yn  awr  mewn  awdurdod, 
ac  yn  dwyn  y  llywodraeth  yn  mlaen  gyda  medr  a  Uwyddiant.  Cy- 
huddwyd  Thomas  Parker,  Iarll  Macclesfield,  y  canghellydd,  o 
gam-arfer  ei  awdurdod,  a  darnguddio  meddianau  gweddwon,  am- 
ddifaid,  a  gwallgofiaid.  Dedfrydwyd  ef  i  dalu  dirwy  o  ddeng  mil  ar 
ugain  o  bunau.  Cododd  cyífro  bygythiol  yn  Iwerddon  yn  achos  yr 
arian  bathol,  a  bu  agos  i  lythyrau  Swift,  dan  ffug-enw,  chwythu  y 
gwreichion  yn  fflam.  Torodd  terfysg  allan  yn  Glasgow  hefycì, 
oblegyd  treth  o  dair  ceiniog  y  faril  a  osodasid  ar  gwrw  darllawedig 
yn  Ysgotland.  Tawelodd  Walpole  yr  amrafael  yn  y  ddwy  wlad 
trwy  fesurau  synwyrgall;  ac  ysgrifenai  at  Arglwydd  Townshend 
yn  niwedd  1724,  "Yr  wyf  yn  meddwl  ein  bod  unwaith  eto  wedi 
tawelu  Iwerddon  ac  Ysgotland,  dim  ond  cymeryd  gofal  i'w  cadw 
felly."  Anfonwyd  llynges  allan  dan  y  llyngesydd  Hosieri  warchae 
ar  Porto  Bello,  perthynol  i  diriogaethau  Spain  yn  America;  ond 
lladdwyd  ei  wýr  gan  afìechyd,  a  thorodd  yntau  ei  galon.  Yn  y 
cyfamser  gosoclodcl  Spain  warchae  ar  Gibraltar,  dan  y  cadfridog 
Torres,  yr  hwn  a  fygythiai  yru  yr  hereticiaid  i'r  môr  cyn  pen  chwech 
wythnos.  Ond  gorfu  iddo  godi  y  gwarchae  ac  encilio,  ar  ol  pedwar 
mis  o  ymgais  ofer. 

Ar  y  3ydd  o  Fehefìn,  1727,  gadawodd  y  brenin  y  wlad  hon  i 
fyned  i  ymweled  â'i  diriogaethau  Germanaidd,  yn  ol  ei  arfer  bob 
blwyddyn ;  ond  tarawyd  ef  â'r  parlys  pan  ar  y  ífordd  i  Osnabruck, 
a  bu  farw  ar  yr  lleg,  yn  yr  68ain  mlwydd  o'i  oedran,  ac  yn  y 
drydecld  ar  ddeg  o'i  deyrnasiad.  Er  nad  enillodd  George  I.  ddy- 
lanwad  mawr  yn  y  wlad,  ni  chafodd  y  bobl  eu  siomi  ynddo;  a  bu 
ei  deyrnasiad  ar  y  cyfan  yn  fanteisiol. 


473 


II. — GE0BGE  II.,   1727 — 1760. 


Cyhhaeddodd  y  newydd  am  farwolaeth  George  I.  y  wlad  hoiì 
Mehefìn  14,  1727,  a  chyhoeddwyd  ei  fab,  George  II.,  yn  frenin 
Prydain  Fawr  yn  ddioed.  Yr  oedd  yn  awr  yn  44ain  mlwydd  oed, 
a'i  gymeriad  wedi  ei  sefydlu,  ac  yn  adnabyddus.  Dyn  bychan  o 
gorph  ydoedd,  ond  o  gyfansoddiad  cadarn,  ac  o  ysbryd  dewr.  Yr 
oedd  o  dymher  mwy  cyffrous  na'i  dad,  ond  o  fywyd  mwy  cymedrol 
a  rheolaidd;  ac  yr  oedd  yn  meddu  un  fantais  arbenig,  gan  ei  fod  yn 
abl  siarad  â'r  bobl  yn  rhwydd  yn  eu  hiaith  eu  hunain.  Tynodd 
trachwant  gordderchadon  George  I.  ef  i  waradwydd;  ond  yr  oedd 
George  II.  ei  hun  a'i  drachwant  am  arian  yn  anniwalladwy.  Yr 
oedd  wedi  priodi  er  y  flwyddyn  1705  â  Caroline  o  Anspach,  benyw 
o  synwyr  a  chymhwysderau  rhagorol,  ac,  ar  rai  cyfrifon,  yn  fwy 
cymhwys  i  ddal  y  deyrnwialen  na'i  gwr.  Yr  oedd  yntau  yn  hoíf 
iawn  o  honi,  er  ei  fod,  yn  ol  arfer  lygredig  llysoedd  Ewrop,  yn  cadw 
gordderchadon,  sef  yr  Arglwyddes  Yarmouth  a  Mrs.  Howard,  yr 
hon  a  wnaed  wedi  hyny  yn  larlles  Suffblk.  Ond  ni  oddefodd  y 
brenin  iddynt  ymyryd  dim  yn  achos  y  llywodraeth;  ei  frenines 
mewn  gwirionedd  ddaliai  yr  awdurdod,  ac  ymostyngai  yntau  yn 
ewyllysgar  iddi. 

Ni  ddysgwyliai  Walpole  gael  cadw  ei  le  dan  y  brenin  newydd, 
am  nad  oedd  y  teimlad  goreu  wedi  bod  rhyngddynt;  ac  yr  oedd  yn 
mryd  George  i  godi  Spencer  Compton,  llefarydd  Tŷ  y  CyfTredin,  yn 
brif  weinidog ;  ond  cafwyd  nad  oedd  hwnw  yn  gymhwys  i'r  sef- 
yllfa.  Methodd  a  chyfansoddi  araeth  i'r  brenin  i'w  darllen  ar  ei 
esgyniad  heb  help  Walpole.  Ac  heblaw  hyny,  nid  oedd  Caroline 
yn  foddlon  colli  gwasanaeth  gwr  mor  alluog  a  Walpole,  am  yr  hwn 
y  dy wedodd  y  brenin  blaenorol  wrthi,  "ei  fod  yn  gallu  troi  ceryg  yn 
aur."  A  chan  fod  Walpole  a  Caroline  o'r  un  feddwl,  nid  oedd 
perygl  i'w  ofhi  oddiwrth  George ;  felly  parhaodd  y  weinyddiaeth  yr 
un;  ac  ar  gynulliad  y  senedd  newydd  ymgymerodd  Walpole  ag 
ychwanegu  £130,000  at  draul  y  goron,  yn  gwneyd  y  cwbl  dros 
wyth  can  mil  o  bunau;  a  sicrhau  can  mil  o  bunau  y  flwyddyn  o 
waddol  i'r  frenines  os  byddai  byw  ar  ol  y  brenin. 

Er  fod  mwyafrif  y  Cyffredin  o  ddigon  o  blaid  y  weinyddiaeth 
Whigaidd  dan  Walpole,  eto  yr  oedd  amryw  bleidiau  yn  y  Tŷ,  a 
gallu  gwrthwynebol  cryf.  Yr  oedd  yno  un  blaid  o  Whigiaid 
anfoddog  yn  cael  eu  harwain  gan  Williain  Pulteney — dyn  o 
gymeriad  a  galluoedd  uchel.  Blaenorid  dros  gant  o  Doriaid  gan 
Syr  William  Wyndham;  ac  oddeutu  haner  cant  o  Jacobiaid  gan 
Shippen.  Prif  gefnogwyr  Walpole  oedd  ei  frawd,  Horace  Walpole, 
Hervey,  Yonge,  Pelham,  a  Winnington.  Golygid  cyhoeddiad  o'r 
enw  "Craftsman"  gan  Bolingbrohe,   yn   cael  ei  gynorthwyo   gan 


474  GE0RGE     II. 

Pulteney,  yn  yr  hwn  y  gwnelid  ymosodiadau  nerthol  ar  y  wein- 
yddiaeth.  Yr  oedd  galw  mawr  am  arian  y  blynyddoedd  cyntaf 
hyn,  i  gyfarfod  â  threuliadau  y  fyddin  a'r  llynges,  i  borthi  gwanc 
gybyddlyd  y  brenin,  ac  i  amryw  bethau  eraill  a  ystyrid  yn  rhy 
gynil  i'w  cyhoeddi;  ac  nid  gorchwyl  hawdd  i'r  prif  weinidog  oedd 
hwylio  yn  mlaen  rhwng  y  galwadau  hyn  a  grwgnachrwydd  pigog 
ei  wrthwynebwyr.  Ni  fuasai  neb  ond  un  yn  meddu  ei  bwyll,  ei 
ddoethineb,  a'i  hyblygrwydd  ef  yn  abl  gwneyd. 

Yn  1729,  daeth  Frederich,  Tywysog  Cymru,  ac  etifedd  y  goron, 
drosodd  i  Loegr  am  y  waith  gyntaf,  a  derbyniwyd  ef  gyda  llawen- 
ydd  mawr.  Ond  trodd  hyn  yn  fuan  yn  ofid  i'w  dad;  oblegyd 
ymddygodd  hwn  yr  un  fath  at  ei  dad  ag  y  gwnaeth  ei  dad  pan  yn 
Dywysog  Cymru  at  ei  dad  yntau.  Gallasai  George  II.  ddyweyd 
cystal  ag  Adonibezec,  "Fel  y  gwnaethum  i,  felly  y  talwydi  niinau." 
Bu  llawer  o  dwrw  y  flwyddyn  hon  am  roddi  Gibraltar  i  fyny  i'r 
Ysbaeniaid;  ond  daliodd  Lloegr  ei  gafael  yn  ddiysgog  yn  y  lle 
pwysig  hwnw,  a  thawelwyd  pob  ymryson  yn  nghytundeb  Seville, 
yr  hwn  a  drodd  allan  yn  dra  manteisiol  i  fasnach  yn  gyffredinol. 
Y  flwyddyn  hon  hefyd  y  cymerodd  Tý  y  Cyffredin  dramgwydd 
oddiwrth  Mr.  Haihes,  argraffydd  cyfrifol  o  Gaerloyw,  oblegyd 
cyhoeddi  adroddiad  o'u  gweithrediadau.  Penderfynodd  y  Tŷ  yn 
unfrydol  "  ei  fod  yn  ddianrhydedd  ar  y  Tŷ,  ac  yn  drosedd  ar  ei 
hawlfraint,  i  neb  ryfygu  cyhoeddi  hanes  ei  weithrediadau,  neu  ei 
ddadleuon,  neu  eiddo  unrhyw  bwyllgor  o  hono,  mewn  newyddiad- 
uron  argraffedig  neu  ysgrifenedig,  ac  y  byddai  i'r  Tŷ  gospi  y  cyfryw 
awduron,  argraffwyr,  neu  gyhoeddwyr,  gyda'r  llymdra  mwyaf." 
Pe  buasai  y  penderfyniad  hwn  yn  para  mewn  grym,  fel  y  sylwa  un 
hanesydd,  y  mae  yn  amheus  a  fuasai  Tŷ  y  Cyffredin  heddyw  mewn 
bod,  na'r  un  senedd  i  neb  gyhoeddi  ei  gweithrediaclau.  Y  flwyddyn 
ganlynol  (1730),  dygwyd  y  Pension  Bill  ger  bron  y  Cyffredin,  er 
annghymhwyso  pawb  oedd  yn  derbyn  blwydd-dal  gan  y  llywodraeth 
i  eistedd  yn  y  senedd.  Pasiwyd  ef  trwy  fwyafrif  bychan  yn  y  Tŷ 
isaf,  ond  taflodd  y  Tŷ  arall  ef  allan.  Y  bil  hwn  barodd  yr  amrafael 
rhwng  y  ddau  frawd  yn  nghyfraith  enwog,  Townshend  a  Walpole, 
ac  a  barodd  i  Townshend  yn  hytrach  na  gwrthwynebu  y  lly wodraeth, 
i  ymneillduo  o  fywyd  cyhoeddus  dros  weddill  ei  oes. 

Yn  1731  dygwyd  mesur  ger  bron  y  senedd  er  dwyn  achosion 
cyfreithiol  yn  mlaen  yn  iaith  y  bobl,  yn  lle  yn  Lladin.  Gwrth- 
wynebai  y  cyfreithwyr  y  mesur  yn  gyndyn,  gan  ddadleu  mai 
yn  Lladin  oedd  yr  holl  lyfrau  a'r  hen  ysgrifau,  ac  y  buasai  y  cyf- 
newidiad  yn  peri  dyryswch,  a  mwy  o  anhwylusdod  fyth  gyda  gwein- 
yddiad  cyfìawnder.  Dywedai  Arglwydd  Raymond,  os  pasiai  y  bil, 
fod  yn  rhaid  cyfìeithu  y  gýfraith  hefyd  i'r  iaith  Gymraeg,  gan  nad 
oedd  y  Cymry  yn  deall  Saesneg.     Atebwyd  ef,  fod  mor  hawdd  i'r 


GE0RGE     II.  475 

Cyniry  ddysgu  Saesneg  a  dysgu  Lladin.  "Mae  ein  gweddiau," 
meddai  Duc  Argyle,  "  yn  ein  hiaith  frodorol,  er  niwyn  i  ni  allu  eu 
deall;  a  phaham,  am  yr  un  rheswm,  na  chaem  ein  cyfreithiau  hefyd, 
y  rhai  sydd  yn  dal  y  fath  berthynas  â'n  bywydau  ac  â'n  medd- 
ianau?"  Pasiwyd  y  bil  trwy  fwyafrif  mawr,  a  throwyd  Pulteney 
allan  o'r  cynghor  gan  y  brenin  ei  hun.  Er  fod  llawer  o  achwyn- 
iadau  yn  erbyn  trethi — yn  enwedig  treth  yr  halen — ac  yn  erbyn 
cynal  byddin  sefydlog,  yr  oedd  y  wlad  yn  awr  yn  mwynhau  tawel- 
wch,  a'i  mhasnach  yn  cynyddu  yn  gyflym.  Yr  oedd  baner  ddiwyd 
Lloegr  i'w  gweled  yn  mhob  môr,  a'i  threfedigaethau  yn  prysur  godi 
i  nerth  a  dylanwad. 

Yn  1733  y  dygodd  Walpole  ei  Excise  Scheme  enwog  ger  bron 
y  senedd.  Ei  hamcan  oedd  tynu  toll  (custom)  oddiar  dybaco  wrth 
ei  ddadforio,  ac  yn  lle  y  doll  codi  cyllid  (excise)  wrth  ei  werthu. 
Dygodd  y  ddyfais  hon  glod  i  enw  Walpole,  a  mabwysiadwyd  ei 
hegwyddor  wedi  hyny  yn  y  Bondecl  System;  ond  cafodd  wrthwyn- 
ebrwydd  cyndyn  a  pheryglus  ar  y  pryd.  Ar  ddarlleniad  cyntaf  y 
bil,  cafodd  Walpole  dros  60  o  fwyafrif ;  ond  wrth  symud  yn  mlaen 
yr  oedd  cefnogwyr  y  mesur  yn  eilio,  allwyddodd  y  gwrthwyDebwyr 
i  godi  teimlad  cryf  yn  ei  erbyn  oddiallan.  Llenwid  cynteddau  Tŷ 
y  Cyffredin  gan  y  bobl,  y  rhai  a  grochfloeddient  yn  ei  erbyn,  a 
gwelodd  Walpole  y  buasai  yn  ddoethach  galw  y  bil  yn  ol  ar  hyny  o 
bryd.  Dywedai  fod  ganddo  ef  amcan  da  yn  ei  ddygiad  yn  mlaen, 
ond  ei  fod  yn  gweled  nas  gallesid  ei  roddi  mewn  gweithrediad  heb 
rym  arfau,  ag  y  buasai  ccdi  trethi  trwy  nerth  y  cleddyf  yn  derfyn 
ar  ryddid  Lloegr ;  ei  fod  ef  am  hyny  yn  gadael  y  bil  i  syrthio ;  ac 
os  daliai  ei  gefnogwyr  yn  gyndyn  dros  ei  ddwyn  yn  mlaen,  y  buasai 
ef  yn  gofyn  cenad  ei  frenin  i  gael  rhoddi  ei  swydd  i  fyny,  am  nad 
allai  ef  byth  aros  yn  weinidog  i  weled  codi  trethi  trwy  waed.  Gad- 
awyd  y  bil  i  syrthio,  a  chynyrchodd  y  newydd  orfoledd  mawr,  a 
llosgiad  coelcerthi  mewn  amryw  barthau  o'r  wlad.  Llosgwyd 
delw  o  Walpole,  a  gwisgid  arwyddair  mewn  llythyrenau  breision, 
"Phyddid,  Meddianau,  heb  Gyllid."  Ymunai  prif  ysgol  Bhyd- 
ychain  â'r  werin  yn  y  cyffro  ilawen,  gan  losgi  tybaco  yn  gymylau  o 
fwg,  a  gwlawio  cawodydd  o  felldithion  Jacobaidd  ar  ben  y  prif 
weinidog.  Ond  yr  oedd  y  frenines  yn  selog  dros  y  mesur,  ac  am 
hyny  yn  cydymdeimlo  â  Walpole;  a  chollodd  amryw  o'r  pen- 
defigion  mwyaf  gwrthwynebol  eu  swyddi  yn  y  llywodraeth  mewn 
canlyniad.  Pe  buasai  Walpole  yn  llwyddo  i  basio  y  mesur  hwn, 
buasai  Llundain,  trwy  hyny,  yn  cael  ei  wneyd  yn  borthladd  rhydd, 
ac  mewn  canlyniad  yn  dyfod  yn  farchnadle  i'r  holl  fyd. 

Yr  oedd  gelynion  Walpole,  Wyndham,  Pulteney,  Bolingbroke, 
ac  eraill,  yn  dal  yn  gyndyn  i'w  wrthw^mebu,  ac  ar  eu  goreu  yn 
ceisio  dymchwelyd  ei  awdurdod.     Gwnaethant  ymosodiad  aflwydd- 


476  GEORGE    II. 

ianus  ar  y  bil  saith-blynyddol ;  ond  yr  oedd  Walpole  yn  ddîgon 
trech  na  hwy;  ae  er  fod  ei  ddylanwad  yn  cilio  yn  raddol,  nid  oedd 
ei  amser  wedi  dyfod  eto.  Aflonyddwyd  ar  heddwch  Ewrop  y  pryd 
hwn  ar  farwolaeth  brenin  Poland,  gan  fod  dau  gydymgeisydd  am  y 
goron.  Gwnaeth  Walpole  a  Cardinal  Fleury,  gweinidog  Ffrainc,  eu 
goreu  i  gadw  heddwch ;  ond  torodd  rhyfel  allan  rhwng  Ffrainc  a 
Spain,  o  un  tu,  yn  erbyn  ymerawdwr  Germany  o'r  tu  arall.  Cadwodd 
Lloegr  ei  hun  yn  ddoeth  allan  o'r  amrafael.  Pan  gyfarfu  y  senedd 
newydd  yn  1736,  dygwyd  mesur  ger  bron  er  dyddimu  y  Test  Act, 
yr  hon  oedd  yn  annghymhwyso  Ymneillduwyr  i  ddal  swydd  dan  y 
lly  wodraeth ;  ond  tafìwyd  y  bil  allan  gan  y  CyíFredin.  Ceisiodd 
Walpole  eilwaith  basio  bil  er  rhyddhau  y  Crynwyr  oddiwrth  amryw 
gyfreithiau  gorthrymus,  ond  collwyd  hwnw  hefyd.  Pasiwyd  mesur 
er  gosod  ugain  swllt  y  galwyn  o  dreth  ar  gin,  yr  hwn  a  ddygwyd  yn 
mlaen  gan  Jekyll,  er  ceisio  gwrthsefyll  cynydd  echryslon  meddwdod 
yn  y  wlad.  Yn  nglyn  â'r  dreth  drom  hon  ar  y  gwerthydd,  yr  oedd 
hefyd  i  dalu  haner  can  punt  am  drwydded  i'w  werthu.  Daeth  y 
mesur  hwn  yn  gyfraith,  ond  nid  effeithiodd  nemawr  o  ddiwygiad. 
Gwerthid  ef  yn  ddirgelaidd  yn  mhob  parth,  gan  ysgoi  y  gyfraith 
a'r  doll ;  a  chawn  awgrym  am  eangder  y  drafodaeth  annghyfreithlon 
yn  y  ffaith  ddarfod  i  ddeuddeg  mil  gael  eu  cospi  o'r  herwydd  mewn 
ysbaid  dwy  flynedd.  Gweithred  ganmoladwy  a  wnaed  yn  y  senedd 
hon  oedd  dyddimiad  y  cyfreithiau  yn  erbyn  dewiniaeth,  y  rhai 
oeddent  wedi  aros  yn  rhy  hir  i  warthruddo  deddf-lyfrau  y  genedl. 

Yn  haf  y  flwyddyn  uchod  y  torodd  terfysg  allan  yn  Edinburgh. 
Pan  oedd  corph  un  Wilson,  un  yn  masnachu  mewn  nwyddau  rhedeg 
{smuggler)  yn  cael  ei  dynu  i  lawr  oddiar  y  crogbren,  wedi  dyoddef 
am  ysbeilio  un  o  dreth-swyddogion  y  goron,  dechreuodd  y  werin 
daflu  ceryg  at  y  milwyr  oedd  yn  gwylio  yr  amgylchiad.  Gor- 
chymynodd  Porteus,  y  cadben,  i'r  milwyr  danio  ar  y  bobl,  a  lladdwyd 
pump  o  honynt.  Dygwyd  achos  Porteus  i  brawf,  a  chondemniwyd 
ef  i  farw.  Önd  anfonwyd  pardwn  icldo  o  Lundain.  Cyffrodd  hyn 
ysbryd  dialgar  yr  Ysgotiaid;  a'r  nos  cyn  y  dydd  a  benodasid  iddo 
i  ddyoddef,  torwyd  i  mewn  i'r  carchar,  llusgwyd  ef  allan  i'r  Grass 
MarJcet,  lle  byddid  yn  arfer  dienyddio,  a  chrogwyd  ef  ar  bolyn 
lliwiedydd.  Cynygiodd  y  llywodraeth  wobrau  mawrion  am  ddat- 
guddio  y  troseddwyr,  ond  ni  chafwyd  yr  un  o  honynt  allan. 

Yr  oedd  teimlad  drwg  iawD  yn  bodoli  o'r  dechreu  rhwng  Tywysog 
Cymru  a'irieni,  ac  yn  1737  torodd  allan  mewn  ffrae  agored.  "O'r 
chwyldroad  hyd  ein  dyddiau  ni,  y  mae  fel  pe  byddai  yn  un  o 
egwyddorion  y  cyfansoddiad  i  etifedd  y  goron  fod  mewn  gelyniaeth 
a'i  meddianydd.  Mae  yr  achos  o  hyn  i'w  gael,  efallai,  yn  y  natur 
ddynol,  ac  yn  sefyllfa  wleidyddol  pleidiau,  yn  fwy  nag  mewn  unrhy w 
wyrni  penodol  perthynol  i  deulu  Brunswicfc.     Yr  achlysur  cyffredin 


GEOHGE    II.  477 

yw  awydd  y  tywysog  am  ychwaneg  o  arian  at  ei  wasanaeth,  gwrth- 
wynebwyr  y  llywodraeth  yn  ei  berswadio  i  gredu  ei  fod  yn  cael  cam9 
ac  yn  addaw  ei  bleidio;  a'r  brenin  yn  dygwydd  teimlo  yn  anfoddog 
i  ganiatau  hyny  iddo."*  Yr  oedd  Frederick  wedi  priodi  yn  ddi- 
weddar  â  Thywysoges  Saxe  Gotha,  ac  yn  tybied  nad  oedd  yr  £50,000 
neu  y  £60,000  y  flwyddyn  oedd  yn  eu  derbyn,  yn  ddigon  iddo  ef 
i  ymgynal  arnynt,  a  mynai  Pulteney  roddi  can  mil  y  fiwyddyn 
iddo;  ond  ar  ol  llawer  o  ddadleu,  collwyd  y  mesur,  a  daeth  y 
rhwyg  rhyngddo  ef  a'i  dad  yn  anfeddyginiaethol.  Bu  y  tywysog 
anufudd  hwn  farw  o  flaen  ei  dad,  ac  felly  ni  chaniataodd  Bhag- 
luniaeth  iddo  yr  awdurdod  y  mawr  chwenychodd  am  dani.  Bu  y 
frenines  Caroline  farw  Tachwedd  20fed  (1736),  er  mawr  alar  yr  holl 
deyrnas.  Gesyd  rhai  o'r  haneswyr  hi  allan,  yn  ei  gofal  am  y  deyrnas, 
a'i  chymhwysderau  llywodraethol,  yn  nesaf  at  y  frenines  Elisabeth. 
Mae  miliynau  wedi  mwynhau  y  rhodfeydd  hyfryd  gyda  glan  y 
Serpentine,  yn  Hyde  Park,  heb  feddwl  eu  bod  yn  ddyledus  i  awgrym 
o  eiddo  y  frenines  Caroline  am  droad  llinell  o  byllau  afìach  i'r  llyn 
rhagorol  hwnw.  Gwrthodwyd  i'w  mhab  anufudd  gael  ei  gweled 
yn  ei  horiau  olaf.  Collodd  Walpole  ei  brif  gefhogy dd  yn  symudiad 
y  frenines ;  yr  oedd  llais  y  wasg  a'r  bobl  hefyd  yn  ei  erbyn  ef  a'i 
gyd-weinidogion,  a  gallu  y  cynghor  yn  prysur  ddadfeilio. 

Cadwodd  Walpole  ei  le  eto,  er  mawr  flinder  i' w  elynion.  Pender- 
fynasant  hwy thau  gyfTroi  y  wlad  i  ryfel  yn  erbyn  Spain ;  a  chymer- 
asant  achlysur  i  hyny  oddiwrth  sarhad  y  dywedent  fod  masnachwyr 
Lloegr  wedi  dderbyn  oddiwrth  Ysbaeniaid  yn  India  y  Gorllewin. 
Dywedent  fod  rhai  o  honynt  wedi  myned  i  fwrdd  un  o  longau 
Prydain,  anmharchu  y  cadben  (JenMns),  a  thori  ymaith  ei  glust; 
a  cheisio  ganddo  ei  ddwyn  at  ei  frenin,  a  dyweyd  wrtho  pe  buasai 
yntau  yno  y  cawsai  y  cyffelyb  driniaeth.  Dygodd  Jenkins  ei  glust 
adref  wedi  ei  rhwymo  yn  ofalus  mewn  cotwm.  Ond  dywed  rhai 
mai  trwy  oruchwyliaeth  llai  anrhydeddus  y  cafodd  hi  ymaith.  Beth 
bynag  am  hyny,  bu  yr  amgylchiad  yn  fanteisiol  i'r  anfoddogiaid 
yn  y  senedd,  a  chafodd  ddylanwad  rhyfeddol  ar  y  wlad.  "Nid  oes 
angen  cymhorth  un  gallu  arall  arnom  i  fŷnu  cyfìawnder,"  meddai 
Pulteney;  "ewyd  enw  Jenkins  ddigon  o  wirfoddolion."  Ymdrech- 
odd  Walpole  yn  hir  i  wrthwynebu  rhyfel  â  Spain;  ond  gwelodd  o'r 
diwedd  fod  yn  rhaid  iddo  naill  ai  ildio,  neu  roddi  ei  swydd  i  fyny. 
Gallasai  wneyd  yr  olaf  yn  anrhydeddus,  ac  er  ei  fantais;  ond  bu 
mor  annoeth  a  dewis  y  blaenaf.  Cyhoeddwyd  rhyfel  yn  1739,  yr 
hyn  a  barodd  lawenydd  ynfyd  i'r  holl  wlad.f 

Aeth  llynges  allan  i'r  India,  dan  y  llyngesydd  Vernon,  a  chyda 
chwech  o  longau  rhyfel  cymerwyd  a  dinystriwyd  Porto  Bello.     Yr 

*Keightley.     f'They  may  ring  the  bell  uow,"  ebai  Walpole;   "they  will 
before  long  be  wringing  their  hands," 


478  GEOÍtGE     II. 

oedd  gallu  llawer  mwy  wedi  ei  roddi  yn  ei  law,  i  wneyd  ymosodiad 
ar  Carthagena,  ond  trodd  yr  hynt  hono  yn  fethiant  hollol.  Anfon- 
wyd  Anson  allan  eilwaith  i  ymosod  ar  yr  Ysbaeniaid  yn  Môr  y 
Deheu.  Yr  oedd  hon  yn  hynt  nodedig.  Collodd  y  rhan  fwyaf  o'i 
wŷr  trwy  ystormycld  a  chlefydau,  a'i  longau  oll  odcligerth  un;  ond 
nid  cyn  cospi  y  masnachwyr  Ysbaenaidd  ar  lenydd  Deheubarth 
America,  cymeryd  a  llosgi  tref  Paita,  a  chymeryd  ysbail  mawr 
iawn.  Croesocld  y  Môr  Tawel  gyda'i  long  unig  (Centurion),  aeth  i 
Canton  yn  China,  a  daeth  adref  heibio  Cape  of  Good  Hope,  wedi 
cylchynu  y  ddaear.  Glaniodd  yn  y  wlad  hon  yn  Meheíin,  1744, 
wedi  bod  allan  am  agos  pedair  blynedd ;  ac  efe  oedd  y  Prydeiniwr 
cyntaf  a  gylchynodd  y  ddaear  odcliar  amser  Drake. 

Ni  chyrhaeddodd  y  rhyfel  yr  amcan  a  broffesai  ei  bleidwyr,  ac 
ni  rocldodd  foddlonrwydd  i'r  wlad;  ac  fel  y  gallesid  dysgwyl,  taflwyd 
yr  holl  fai  wrth  ddrws  Walpole,  er  ei  fod  ef  yn  hollol  wrthwynebol 
iddo.  A  phan  ymgynullodd  senedd  newydd  yn  1742,  yr  oedd  yn 
hono  gymaint  o  wrthwynebwyr  i'r  weinyddiaeth,  fel  nad  oedd  ond 
gobaith  gwan  i'r  prif  weinidog  gadw  ei  le  yn  hŵy.  Gwnaed  ef  yn 
larll  Orford,  ac  yn  mhen  dau  ddiwrnod,  ar  gais  ei  gyfeillion  a'i 
berthynasau,  rhoddodd  ei  swydd  i  fyny ;  ond  bu  dda  i'r  lly wodraeth 
gael  ei  gyfarwyddiadau  ef  wedi  hyn.  Bu  farw  yn  1745,  yn  y  69ain 
mlwydd  o'i  oedran.  Felly  y  syrthiodd  Syr  Robert  Walpole,  un  o 
brif  weinidogion  mwyaf  llwyddianus  a  defnyddiol  y  wlad  hon  am 
ysbaid  pum  mlynedd  ar  ugain.  Nid  oedd  ei  gymeriad  moesol  yn 
uchel,  na'i  holl  weithrediadau  swyddogol  yn  gyflawnadwy.  Gwas- 
garodd  íìloedd  o  arian  gydag  etholiadau  a  mesurau ;  oncl  yr  oedd 
cyfran  helaeth  o'r  bai  yn  disgyn  ar  y  cynllunwyr  drygionus  a'u 
cylchynent,  y  rhai  a'i  gorfodent  i  wneyd  hyny  er  cadw  pethau  wrth 
eu  gilydd.  Whig  trwyadl  ydoedd;  a  daliai  yn  ddiysgog  wrth 
egwyddorion  y  Chwyldroad.  Er  nad  oedd,  fel  y  sylwa  Burke,  yn 
athrylith  o'r  dosbarth  blaenaf,  yr  oecld  yn  weinidog  craff,  syn- 
wyrol,  a  dyogel.  Ei  egwyddorion  llywodraethol  oeddynt  meithrin- 
iad  heddwch.  amddiffyniad  Protestaniaeth,  a  chynildeb  mewn 
treuliadau  cenedlaethol.  Meddai  ar  farn  alluog,  hyawTdledd  grymus, 
tymher  bwyllog,  ac  ysbryd  anhawdd  ei  gyffroi.  Nid  ymddangosai 
byth  mewn  brys  na  dyryswch.  "Gwnelai  bob  peth  gyda'r  fath 
rwyddineb  a  thawelwch,"  meddai  Arglwydd  Harvey,  "a  phe  na 
fuasai  yn  gwneyd  dim."  Ac  er  nad  oedd  yn  gefnogwr  mawr  i 
lenycldiaeth,  rhoddodd  flwydd-dal  i  awdwr  y  " Night  Thoughts," 
ac  wrth  awgrym  Pope,  llwyddodd  i  gael  sefylífa  gysurus  yn  Ffrainc 
i  gyfaill  i'r  bardd. 

Wedi  enciliad  Walpole,  ymddiriedwyd  ffurfiad  gweinyddiaeth 
newydd  i  Pulteney,  a  chafwyd  gweinyddiaeth  Whigaidd  eto,  yn 
cynwys  prif  weinidogion  Walpole,  gyda  Carteret,  Sandys,  ac  erailL 


GEORGE     IT.  479 

Ni  chynierai  Pulteney  swydd  ei  hun ;  y  cwbl  a  geisiai  oedd  cael  ei 
godi  i'r  Tŷ  uchaf,  a  chael  eistedd  yn  y  Cynghor.  Cafodd  ei 
ddymuniad;  gwnaed  ef  yn  larll  Bath,  ond  collodd  ei  holl  ddylanwad, 
daeth  yn  destun  gwawd  pob  rhigymydd,  a  chafodd  dalu  yn  ddrud 
am  ei  oruchaíìaeth  ar  Walpole.  Dau  wr  enwog  oedd  yn  awr  yn 
dechreu  chwareu  rhan  bwysig  yn  y  senedd  oedd  William  Pitt,  a 
Henry  Fox.  Mab  i  foneddwr  o  Cornwall  oedd  Pitt,  wedi  ei 
addysgu  yn  Eton  a  Rhydychain,  wedi  ymuno  â'r  fyddin,  ac  wedi 
cael  ei  ddyrchafu  yn  farch-lumanwr  (cornet).  Ymddangosodd  yn 
y  senedd  gyntaf  yn  1735,  yn  aelod  dros  Óld  Sarum,  a  chafodd 
Walpole  wrthwynebydd  cyndyn  a  galluog  ynddo.'*4  Yn  mysg 
gwrthwynebwyr  Pitt  yr  eisteddai  Fox;  nid  oedd  ef  yn  siaradwr 
mor  hyawdl,  ond  yr  oedd  yn  ymresymwr,  ac  yn  ddadleuydd  galluog. 

Tynwyd  Lloegr  unwaith  eto  i  ryfel  ar  y  Cyfandir,  er  amddiffyn 
gorsedd  a  hawliau  coron  Hungary  i  Maria  Theresa,  yn  erbyn 
ymosodiad  annghyfiawn  Frederick  II.  o  Prwsia.  Cyhoeddwyd 
rhyfel  â  Ffrainc  eilwaith  yn  1745,  a  gwnaed  ef  yn  nodedig  trwy 
orchfygiad  Lloegr  a'i  chyngreiriaid  yn  Flanders,  trwy  annghy- 
mhwysder  y  llywyddion.  Collodd  y  cyngreiriaid  ddeng  mil  o  wŷr, 
a  chollodd  y  Ffrancod  amryw  íìloedd;  ond  syrthiodd  amryw  dreíi 
pwysig  i' w  dwylaw. 

Yr  oedd  y  Pretender  eto  yn  fy w,  a  gobaith  am  goron  Lloegr  o  hyd 
yn  dihoeni  yn  ei  fynwes,  a  pharodd  flinder  nid  bychan  i  Loegr 
unwaith  yn  ychwaneg.  Yr  oedd  bellach  mewn  gwth  o  oedran,  ac 
wedi  cyflwyno  ei  achos  a'i  hawliau  i'w  fab,  Charles  Edward,  yr  hwn 
a  elwid  y r  Ymhonwr  ieuanc  (  Young  Pretender).  Barnwyd  fod  yr 
adeg  hon,  pan  oedd  Lloegr  mewn  rhyfel  â  Ffrainc,  ac  yn  aílwydd- 
ianus,  yn  un  gyfleus  i  wneyd  cynyg  eto  am  y  goron.  Yr  oedd  cryn 
lawer  o  ysbryd  Jacobaidd  eto  yn  bodoli  ar  Ucheldiroedd  Ysgotland^ 
a  chytunwyd  i  ddechreu  yr  ymosodiad  yno.  Felly  daeth  Charles, 
gydag  ychydig  nifer  o  gyfeillion,  drosodd  o  Ffrainc  (Gorphenaf, 
1745);  ymunodd  amryw  o  fàn  arglwyddi  a  phenaethiaid  yr  ucheldir 
a'i  achos,  a  chyhoeddwyd  ei  dad  yn  frenin  yn  Perth.  Taflodd 
amryw  drefi  eraill  eu  pyrth  yn  agored  iddo,  a  daeth  i  Holyrood 
House,  yn  Edinburgh,  hen  gartref  ei  dadau,  yn  ddiwrthwynebiad. 
Dygodd  Syr  J.  Cope  fyddin  o  dair  mil  o  wŷr  yn  eierbyn,  ac  ymbar- 
otowyd  i  frwydr  wrth  Preston  Pans  (Medi),  pryd  y  gorchfygwyd 
byddin  y  brenin  mewn  llai  na  deng  mynyd.  Ffodd  y  meirch-fìlwyr, 
lladdwyd  y  rhan  fwyaf  o'r  traed-fìlwyr,  a  chymerwyd  meddiant  o'r 
holl  ysbail.  Nid  oedd  neb  o'r  pendefigion  galluocaf  wedi  ymuno 
ag  achos  y  Pretender,  ac  yr  oedd  y  Presbyteriaid,  un  ac  oll,  yn 
fíÿddlon  i'r  llywodraeth.     Yr  oedd  y  blaid  Jacobaidd  yn  Lloegr 

*Ceisiodd  Walpole  ar  j  cyntaf  ei  enill;  wedi  methn  dywedai,  u  1  would  òe  glttd 
at  any  ratt  to  muẅ  that  tmibU  young  cormt" 


480  GEORGE     II. 

liefyd  yn  dawel,  ae  nid  oedd  perygl  mawr  i  wrthryfel  Charles 
gerdded  yn  mhell.  Beth  bynag,  arweiniodd  ei  fyddin,  yn  cynwys 
oddeutu  pum  mil  o  wŷr,  dros  y  cyffiniau  i  Loegr,  a  gweithiodd  ei 
ífordd  yn  ddirwystr  yn  mlaen  i  Manchester  a  Derby.  Prysurai 
by ddinoedd  y  brenin  i'w  gyfarfod  o  wahanol  gyfeiriadau,  a  pher- 
swadiwyd  ef  gan  ei  wŷr  i  droi  yn  ol  tua  mynydd-dir  Ysgotland,  yn 
hytrach  na  beiddio  yn  nes  i'r  brif-ddinas.  Ymlidiwyd  ef  yn  brysur ; 
ac  yn  Ebrill,  1746,  ymladdwyd  brwydr  yn  Culloden,  pryd  y  lladdwyd 
ac  y  gwasgarwyd  ei  holl  wŷr,  ac  y  ffocíd  yntau  am  ei  fywyd.  Bu 
yn  rhedeg  o  ynys  i  ynys,  ac  o  fynydd  i  fynydd,  weithiau  mewn 
gwisg  bugail,  bryd  arall  mewn  gwisg  teithiwr,  ac  unwaith  mewn 
dillad  benyw;  a  dyoddefodd  y  caledi  mwyaf.  Ni  fradychwyd  ef 
gan  yr  Highlanders,  er  iddynt  gael  digon  o  gyfleusdra,  ac  er  fod  y 
llywodraeth  yn  cynyg  deng  mil  ar  ugain  o  bunau  am  ei  ben.  O'r 
diwedd,  eymerwyd  ef  i  fwrdd  llestr  Ffrengig,  a  diangodd  eilwaith  i 
Ffrainc.  Torwyd  penau  ei  gefhogwyr,  Ieirll  Kilarmock  a  Balmer- 
ino,  ac  Arglwydd  Lovat— yr  olaf  yn  Lloegr  a  ddyoddefodd  farwol- 
aeth  trwy  dori  eu  penau.  Felly  y  dybenodd  gobeithion  teulu  alltud- 
edig  Stuart  yn  Lloegr,  a  daeth  Jacobiaeth  rhagllaw  yn  enw  yn  unig 
ar  anniddigrwydd  yn  erbyn  y  llywodraeth. 

O  gwymp  Walpole  hyd  1744,  larll  Carteret,  yn  awr  Arglwydd 
Granyille,  oedd  y  prif-weinidog;  y  pryd  hwn  ildiodd  i  ystrywiau  ei 
gyd-ymgeiswyr,  a  ffurfìwyd  gweinyddiaeth  newydd  o'r  gwahanol 
bíeidiau,  dan  arweiniad  Duc  Newcastle  a'i  frawd,  Mr.  Pelham.  Yr 
oedd  Pitt  yn  awr  yn  prysur  godi  i  enwogrwydd;  gwnaed  ef  ar  y 
cyntaf  yn  is-drysorydd  Iwerddon,  ac  wedi  hyny  yn  dâl-feistr  y 
galluoedd.  Yr  oedd  y  rhyfel  yn  parhau  yn  flin  a  chostfawr,  er  fod 
y  wlad  wecli  cael  hen  ddigon  arno ;  ac  yr  oedd  y  ddau  lyngesydd, 
Anson  a  Hawke,  yn  fwy  llwyddianus  yn  erbyn  y  Ffrancod  ar  y  môr 
nag  ydoedd  Duc  Cumberland  (mab  y  brenin)  fel  llywydd  y  byddin- 
oedd  cyngreiriol  ar  y  Cyfandir.  Teimlai  Lloegr  mai  ei  gwŷr  hi, 
fel  arfer,  oedd  yn  ymladd,  ac  mai  ei  harian  hi  oedd  yn  dwyn  yr  holl 
dreuliadau.  Yn  1748,  adferwyd  heddwch  Ewrop,  trwy  gytundeb 
Aix-La-Chapelle.  Yr  oedd  y  weinyddiaeth,  Pitt  yn  arbenig,  yn 
gystal  a  lluaws  y  wlad,  yn  awr  mor  frwd  dros  heddwch  ag  oeddent 
dros  ryfel  pan  oedd  Walpole  mor  wrthwynebol  iddo,  er  nad  oedd 
dim  wedi  ei  enill  trwy  ryfel  gwaedlyd  a  chostus  am  flynyddoedd. 
"  Gallasai  yr  hen  Walpole  droi  yn  ei  fedd,  ac  wedi  rhoddi  ochenaid 
am  y  gwaed  a'r  trysor  gollwyd,  wenu  o  dosturi  neu  o  wawd,  wrth 
edrych  ar  weithrediadau  ei  olynwyr.  Yr  oedd  Pitt,  erbyn  hyn,  yn 
proífesu  parch  i  ludw  Walpole,  ac  yn  cymeryd  achlysur  mynych  i 
ganmol  doethineb  y  gweinidog  mawr  hwnw,  a  beio  ei  hun  am  ei 
wrthwynebu.     Dy wedai  ei  fod  ef  ei  hun  wedi  dyfod  i7r  un  farn  ag 


GEORGE     II.  481 

ef  ar  ol  dyfod  ddeng  mlynedd  yn  hynach,  ac  wedi  astudio  achosion 
cyhoeddus  yn  fwy  pwyllog."* 

Yn  1750  profwyd  dau  ysgydwrad  daeargryn  yn  Llundain,  ond  ni 
wnaethant  lawer  o  niwed.  Beth  bynag,  parodd  hyny  i  íilwr  gor- 
phwyllog  gyhoeddi  y  buasai  trydedd  daeargryn  ar  nos  y  pumed  o 
Ebrill,  ac  y  buasai  dinas  Llundain  yn  cael  ei  dinystrio  ganddo. 
Dychrynwyd  y  trigolion  yn  fawr;  nid  aeth  nemawr  i'w  gwelyau, 
ond  heidient  ailan  i'r  afon,  ac  i'r  maesydd  a'r  pentreíì  cymydog- 
aethol,  i  ddysgwyl  y  trychineb.  Aeth  Whitêeld  allan  i  Hyde 
Park  ganol  nos,  a  thraddododd  bregeth  ddifrifol  i'r  miloedd  oedd  yno, 
ar  ddydd  y  farn,  gan  eu  cymhell  i  heddychu  yn  ddioed  à  Christ  y 
banrwr.  Y  flwyddyn  ganlynol  diwygiwyd  y  calaniadur,  neu  amser 
y  flwyddyn.  Yr  oedd  y  cyfnewidiad  hwn  wedi  ei  wneyd  ar  y 
Cyfandir  gan  y  pab,  Gregory  XIII.,  yn  1582,  ond  yr  oedd  teimlad 
Protestanaidd  y  wlad  hon  wedi  bod  yn  rhy  gryf  hyd  yma  i  dderbyn 
y  gwelliant  o'r  fath  ffynonell,  a  dechreuent  eu  blwyddyn  ar  y  25ain 
o  Fawrth,  ac  yr  oeddent  un  diwrnod  ar  ddeg  ar  ol  yn  eu  cyfriíiad.f 
Penderfynwyd  yn  awr  fod  y  ílwyddyn  i  ddechreu  ar  y  dydd  cyntaf 
o  Ionawr,  a  bod  y  dydd  canlynol  i'r  2il  o  Fedi,  1752,  i  gael  ei  alw 
y  14eg.  Pasiwyd  act  y  flwyddyn  hon  hefyd  i  ffuríìo  yr  Amgueddfa 
Frydeinig  (Briüsh  Mnseum),  pryd  y  prynwyd  llyfrgell  a  holl  gasgl- 
iadau  Syr  Hans  Sloane.  Bu  farwr  Frederick,  Tywysog  Cymru,  yn 
ei  4ôain  mlwydd  o'i  oedran;  daeth  ei  fab,  deuddeg  oed  (George 
III.),  yn  etifedd  y  goron,  a  threfnwyd  rhaglawiaeth  argyfer  marw- 
olaeth  y  brenin  cyn  iddo  ef  gyrhaedd  ei  oed. 

Yr  oedd  yn  amlwg  fod  rhyfel  yn  darllaw  eto  rhwng  Ffrainc  a 
Lloegr,  yn  achos  eu  tiriogaethau  Americanaidd.  Bhoddwyd  Noya 
Scotia  i  Loegr  yn  nghytundeb  Utrecht,  ac  yr  oedd  ei  breinleni  yn 
dangos  meddiant  o'r  holl  wlad,  o'r  Atlantic  i'r  Môr  Tawel.  Ond 
yr  oedd  y  Ffrancod  wedi  sefydlu  ar  afon  St.  Lawrence,  yn  y 
gogledd,  ac  yn  darparu  i  gysylltu  eu  sefydHadau  oddiyno  i  geg  y 
Mississippi  yn  y  De,  ac  felly  cau  ffordd  Lloegr  at  y  llynau  mawrion, 
a  dyffrynoedd  yr  Ohio  a'r  Mississippi.  Wedi  methu  cael  y  Ffrancod 
i  delerau,  cyhoeddwyd  rhyfel,  a  phleidleisiwyd  miliwn  o  bunau  at 
y  draul.  Ac  yma  y  cawn  y  Milwriad  George  Washington  gyntaf, 
yn  ddyn  ieuanc  dewr,  yn  gwrthsefyll  y  Ffrancod  ar  lan  yr  Ohio. 
Anfonwyd  amryw  fyddinoedd  allan  i  wneyd  ymosodiadau  mewn 
gwahanol  fanau,  ond  am  beth  amser  troai  y  fantol  yn  ffafr  Ffrainc. 

Yn  y  cyfamser,  anfonodd  Ffrainc  fyddin  o  bymtheg  mil  o  wŷr  i 
ddarostwng  Ynys  Minorca,  yn  Môr  y  Canoldir,  yr  hon  oedd  yn 

^^night's,  vol.  iv.,  558. 
f Yr  oedd  y  gwahaniaeth  yma  wedi  codi  oddiwrth  fod  un  dydd  o  ychwanegiad 
bob  pedair  blynedd — y  29ain  o  Chwef ror — yn  ormod.     E,hagflaenir  hyn  trwy  heidio 
rhodcü  y  dydd  hwn  i  mewn  yn  y  fiwyddyn  olaf  yn  mhob  canrif . 

2  F 


482  GEOBGE     TTo 

meddiant  Lloegr  er  dyddiau  Anne.  Anfonwyd  y  Llyngesydd  Byng 
allan  i'w  gwrthsefyll  gyda  deg  o  longau  rhyfel;  ond  oblegyd  i  hwnw, 
oddiar  resymau  penodol,  wrthod  gwneyd  ymosodiad  ar  y  gelyn, 
collwyd  yr  ynys,  galwyd  y  llyngesydd  adref,  cadwyd  llys  milwrol 
ar  ei  achos,  condemniwyd  a  saethwyd  ef.  Mae  y  dienyddiad  yn 
ysmotyn  du  ar  gymeriad  ei  farnwyr,  a  bernir  iddynt  ei  gondemnio 
er  cadw  y  weinyddiaeth  rhag  llid  y  genedl  am  eu  hesgeulusdod  yn 
amddiíFyniad  Minorca.  Iawn  yw  dyweyd  i  Pitt  wneyd  ei  oreu  yn 
erbyn  dedryd  Byng. 

Ar  ol  hyn,  Tachwedd,  1756,  gwnaed  cyfhewidiad  pwysig  yn  y 
weinyddiaeth.  Rhoddwyd  Pitt  yn  brif  ysgrifenydd  y  llywodraeth, 
gyda  Duc  Devonshire  yn  brif  weinidog,  a  Legge  yn  ganghellydd  y 
drysorgell.  Ond  yr  oedd  Pitt  ar  delerau  drwg  â'rbrenin,  am  ei  fod 
wedi  gwrthwynebu  rhyfel,  ac  yn  groes  i  fesurau  er  amddifíyn 
Hanover ;  a  throwyd  ef  allan  o'r  weinyddiaeth  yr  ail  waith  yn  ddi- 
seremoni.  Bhoddodd  Legge  a  Granville  eu  swyddi  i  fyny  o'r 
herwydd,  a  daeth  Fox  eilwaith  yn  flaenaf.  Ond  ni  fynai  y  wlad 
golli  gwasanaeth  Pitt,  ac  adferwyd  ef  a'i  gyd-swyddogion  yn  fuan 
i'w  lle.  Daeth  Newcastle  eto  mewn  enw  yn  brif  weinidog,  a  Fox 
yn  dâl-feistr  y  gailuoedd.  "Yr  oedd  pob  gwrthwynebrwydd  yn  y 
senedd  yn  awr  wedi  diílanu,  llywyddiaeth  y  rhyfel  yn  gwbl  yn 
llaw  Pitt,  ac  yma  y  dechreuodd  gweinyddiaeth  o'r  mwyaf  enwog  yn 
ein  holl  hanes." 

Diwygiodd  Pitt  yr  holl  beiriant  rhyfel,  cododd  ddynion  cymhwys 
i  awdurdod,  cariwyd  y  rhyfel  yn  mlaen  yn  egniol  yn  ngwahanol 
barthau  y  byd,  a  dechreuodd  llanw  llwyddiant  droi  o  du  Lloegr.^ 
Yn  India  y  Dwyrain  enillodd  y  milwriad  (wedi  hyny  Arglwydd) 
Clive  dalaeth  Arcot,  cymerodd  y  cadfridog  Ffrengig  yn  garcharor, 
adenillodd  Calcutta  oddiar  Nabob  o  Bengal,  a  difeddianodd  y 
Ffrancod  o'u  holl  sefydliadau.  Yn  AfFrica,  cymerwyd  Senegal  a 
Goree  -oddiar  y  Ffrancod;  a  chospwyd  hwy  yn  drwm  ar  hyd  y 
glanau  gan  Boscawen  a  Hawke.  Ymosodwyd  ar  America  gan 
wahanol  fyddinoedd,  yn  ol  cynllun  Pitt  ei  hun.  Cymerwyd  amryw 
fanau  ar  y  llynoedd  gan  Amherst,  a  Niagara  gan  y  Cadfridog 
Johnson.  Yr  oedd  Cape  Breton  eisoes  wedi  ei  gymeryd;  ac  yn 
ol  y  cynllun,  yr  oedd  yr  holl  alluoedd  i  gyfarfod  i  wneyd  ymos- 
odiad  ar  Q,uebec.  Ond  methodd  mwy  nag  un  o  honynt  gyrhaedd. 
Hon  oedd  yr  un  o  Cape  Breton.  Arweinid  y  llynges  gan  Saunders, 
a'r  fyddin  gan  Wolfe,  swyddog  ieuanc  o  fri  mawr.  Cyrhaeddasant 
Q,uebec  yn  Mehefin,  1759.  Mae  Quebec  yn  gorwedd  ar  lechwedd 
craig  neu  fryn,  yn  cael  ei  chylchynu  gan  afon  St.  Lawrence  a  dwy 

*Gwnaed  llawer  hynt  yn  erb^m  Ffrainc  y  pryd  hwn,  yn  y  rhai  yr  oedd  y  draul 
yn  llawer  mwy  na'r  elw,  a  gelwid  hwy  yn  briodol,  "Schemes  to  àreak  windotos  wüh 
guineas" 


GE0BGE     II.  483 

ffrwd  arall,  ac  y  mae  y  rhai  hyn,  yn  nghyda'r  creigiau  uchel  sydd 
yn  codi  oddiar  en  glanau,  yn  gwneyd  y  ffordd  i'r  dclinas  yn 
annhramwyadwy  o  amry  w  gyfeiriadau.  Heblaw  hyn,  yr  oedd  y 
cadfridog  Ffrengig,  Montcalm,  gyda  deng  mil  o  wýr  wedi  codi 
amddiffynfeydd  cedyrn  o'i  hamgylch,  fel  yr  oedd  ei  chymeryd  yn 
ymddangos  yn  anobeithiol.  Am  ddau  fls  gwnaeth  Wolfe  amryw 
ymosodiadau  aílwyddianus,  collodd  lawer  o'i  wŷr,  dyoddefai  yn 
drwm  oddiwrth  ymosodiadau  llechwraidd  yr  Indiaid  cylchynol,  a 
theimlai  o'r  diwedd  yn  bur  ddigalon.  Pan  yn  y  teimlad  hwn,  a'i 
fyddin  wedi  ei  darostwng  i  haner  ei  nifer,  penderfynodd  ar  gyn- 
ygiad  beiddgar.  Noswaith  y  12fed  o  Fedi,  1759,  parodd  gludo  ei 
wŷr  bob  yn  gychaid,  a'u  gosod  i  lawr  wrth  droed  y  graig  uchel  o'r 
tu  cefn  i'r  ddinas,  ac  yr  oeddent  i  ddringo  hono  yn  nhywyllwch 
dudew  y  nos ;  anturiaeth  mor  wrol  a  pheryglus  na  fuasai  neb  ond 
dewrddyn  anobeithiol  yn  meddw]  am  dani. 

Beth  bynag,  erbyn  y  boreu  yr  oedd  Wolfe  â  byddin  o  bum  mil 
ar  ben  y  graig,  o'r  tu  cefn  i'r  gelyn.  Prysurodd  Montcalm,  wedi 
ei  ddychrynu  gan  yr  olygfa  annysgwyliadwy,  gyda  deng  mil  o  wŷr, 
i'w  gyfarfod.  Yr  oedd  y  frwydr  yn  'ffyrnig,  a'r  ddau  gadfridog 
dewr  yn  nanedd  y  tân.  Saethwyd  bwled  trwy  arddwrn  Wolfe, 
ond  ni  wnaeth  yr  un  sylw  o  honi,  oddigerth  troi  ei  napcyn  poced 
am  dano  i  atal  y  gwaed.  Derbyniodd  fwled  arall  yn  fuan  yn  ei 
ymysgaroedd;  ond  er  hyny  daliai  ei  le  o  íiaen  ei  wŷr  yn  hollol 
ddiystyr.  Yr  oedd  y  frwydr  yn  amheus ;  yn  y  man  gwelid  y  gelyn 
ýn  dechreu  ymollwng.  Gyda  hyn  tarawyd  Wolfe  gan  y  drydedd 
fwled  yn  ei  fynwes,  a  syrthiodd.  Symudwyd  ef  o'r  tu  ol,  a  gwelwyd 
ei  fod  yn  rnarw.  Pan  oedd  ei  lygaid  wedi  tywyllu,  clywodd  un  o'r 
swyddogion  yn  gwaeddi,  "Maent  yn  rhedeg!  maent  yn  rhedeg!" 
"Pwy  sydd  yn  rhedeg?"  gofynai  Wolfe.  "  Y  gelyn,  yn  mhob  cyf- 
eiriad."  "Diolch  i  Dduw,"  ebai  y  cadfridog  ieuanc  gyda'i  anadl 
ddiweddaf ;  "  felly  yr  wyf  yn  marw  yn  dawel."  Lladdwyd  Montcalm 
hefyd,  a  chymerwyd  y  swyddog  nesaf  ato  yn  garcharor.  Syrthiodd 
Quebec  i  ddwylaw  y  Saeson,  a  Montreal  y  flwyddyn  ddyfodol, 
o  flaen  y  cadfridog  Amherst,  a  chwblhawyd  goruchanaeth  Canada. 

Yr  oedd  George  II.  bellach  yn  hen,  ac  wedi  gwario  ei  gyfoeth, 
ac  enill  llawer  o  glod  yn  ei  ryfeloedd  diweddaf.  Hydref  25ain, 
1760,  yr  oedd  wedi  codi  o'i  wely  am  6  o'r  gloch  y  boreu,  fel  arfer, 
a  bwyta  ei  foreufwyd.  Yn  mhen  oddeutu  awr  syrthiodd  i  lawr  yn 
farw  yn  ei  ystafell,  trwy  rwygiad  un  o  lestri  y  galon,  heb  foment  o 
boen  na  rhybudd,  yn  ei  77ain  mlwyddo'i  oedran.  Gosodir  ef  i  lawr 
yn  mysg  y  dosbarth  goreu  o  freninoedd»  Prydain.  Nid  oedd  yn 
meddu  ar  alluoedd  o'r  radd  flaenaf,  eto  yr  oedd  yn  ddewr,  yn  deall 
egwyddorion  y  cyfansocldiad  yn  dda,  ac  ni  chynygiodd  erioed 
filwrio  yn  ei  erbyn. 


484 

III. — ADOLYGIAD    CYFFREDINOL. 

Yn  y  tawelwch  a  fwynhaodd  y  wlad  hon  dan  deyrnasiad 
Crefydd.  y  ^^au  George  cyntaf,  syrthiodd  i  gyflwr  moesol  isel  a 
llygredig.  Yr  un  fath  offeiriaid  a  phobl.  Er  fod  llawer  o'r  offeir- 
iaid  yn  enwog  am  eu  dysgeidiaeth,  a  rhai  am  eu  duwioldeb,  yr  oedd 
y  rhan  fwyaf  o  honynt  yn  amddifad  o  fywyd  crefydd,  a'u  cynulleid- 
faoedd  yn  efelychu  eu  difaterwch  a'u  hoferedd.  Yr  oedd  yr  An- 
nghydffurfwyr  dan  gaethiwed  cyfreithiau  gormesol;  ond  gallasent 
wneuthur  llawer  mwy  oni  bai  fod  cwsg  ysbrydol  wedi  eu  meddianu. 
Yr  oedd  esiampl  lygredig  y  dosbarth  uchaf  hefyd  yn  cael  dylanwad 
niweidiol  ar  y  lluaws.  Beth  allesid  ddysgwyl  oddiwrth  y  werin 
ond  y  meddwdod  a'r  anfoesoldeb  gwarthus  a  gofhodir,  pan  oedd 
dynion  uchaf  y  wlad,  o'r  llys  breninol  i  waered,  yn  byw  mewn 
anniweirdeb  ac  annghymedroldeb  cyhoeddus?  Yn  nghanol  yr 
agwedd  hon  ar  bethau,  ffynai  ysbryd  anffyddol  i'r  fath  raddau,  fel  y 
dywedai  Butler,  yn  rhagymadrodd  ei  "Analogy"  a  gyhoeddwyd  yn 
1736,  fod  llawer  yn  edrych  ar  Grisfcionogaeth  yn  fethiant,  ac  fel 
wedi  ei  thaflu  o'r  neilldu  oddiar  ffordd  y  byd  i  fwynhau  ei 
drachwant  a'i  bleseraíi. 

Dyma  oedd  sefyllfa  y  wlad  pan  dorodd  y  diwygiad  grymus  allan 
trwy  Wesley  a  Whitfìeld  yn  Lloegr,  a  thrwy  Harris  a  Rowlands  yn 
Nghymru;  'ie, 

"Pan  oedd  tywyll  nos  trwy  Frydain, 
Heb  un  argoel  codi  gwawr ; 
A  thrymgwsg  oddiwrtli  yr  Arglwydd 
Wedi  goruwch-guddio'r  llawr," 

y  torodd  allan  y  diwygiad  mwyaf  nerthol  yn  holl  hanes  ein  gwlad, 
ddygodd  gyfnod  newydd  ar  grefydd  ynddi,  ac  a  ymledodd  nid  yn 
unig  dros  Gymru  a  Lloegr,  ond  hefyd  dros  Ysgotland,  Iwerddon, 
ac  America. 

Yr  oedd  yr  enwogion  hyn  oll  wedi  cael  eu  dwyn  i  fyny,  neu  yn 
cael  eu  parotoi,  i'r  Eglwys  Sefydledig.  Derbyniodd  Wesley  a 
Whitfield  eu  haddysg  yn  Éhydychain ;  a  buont  oll  yn  hwyrfrydig 
i  dori  eu  cysylltiad  â'r  eglwys  hono.  Un  nodwedd  hynod  perthynol 
i'r  diwygiad  hwn  ydoedd,  i'r  ysbryd  ddisgyn  ar  wahanol  bersonau 
mewn  gwahanol  barthau  yr  un  amser,  a  dwyn  effeithiau  mor  debj^g 
am  gryn  dymhor,  heb  ddim  gwybodaeth  am  eu  gilydd.  "Ganwyd 
Wliitfìeld  yr  un  flwyddyn  a  Howel  Harris,  sef  1714  (blwyddyn 
esgyniad  George  L),  Daniel  Bow]ands  flwyddyn  o'u  blaen,  a  Joím 
Wesley  dcleng  mlynedd  o  flaen  Bowlands.  Cychwynodd  y  cyffro 
diwygiadol  yn  Lloegr  a  Chymru  tua'r  un  amser;  a  hyny  heb  un 
ymgynghoriad  o  eiddo  y  diwygwyr  â'u  gilydd.  Ni  wyddai  y 
diwygwyr  Seisnig  ddim  am  y  diwygwyr  Cymreig,  na'r  rhai 
Cymreig  am  y  rhai  Seisnig ;  ac  ni  wyddai  y  naill  Gymro  ddim  am 


ADOLYGI^D     CYFEEEDINOL.  485 

y  llall.  Yr  unig  gyfrif  ellir  roddi  am  liyn  y w,  i'r  un  a'r  unrhyw 
ysbryd  ddisgyn  arnynt  oll;  ac  er  iddynt  gael  y  gwrthwynebiad 
cryfaf  oddiwrth  y  clerigwyr,  ac  na  chawsant  y  cynorthwy  dyladwy 
oddiwrth  yr  Ymneillduwyr,  yr  oedd  sel  Duw  wedi  ei  gau  o  fewn 
eu  hesgyrn,  ac  nis  gallent  ymatal."* 

Whitíield  oedd  y  pregethwr  enwocaf,  ond  Wesley  oedd  y 
trefniedydd  mwyaf.  Yr  oedd  Whitfìeld  a'r  diwygwyr  Cymreig  yn 
gyffelyb  o  ran  eu  golygiadau  athrawiaethol ;  ond  yr  oedd  Wesley 
yn  gwahaniaethu  ychydig,  a  bu  hyn  yn  achos  amrafael  rhwng  y 
ddau  ddiwygiwr.  Whitfìeld  ddechreuodd  bregethu  allan  yn  yr 
awyr  agored,  i  ugain  mil  o  lowyr  Kmgswood,  ger  Bristol,  yn  y 
flwyddyn  1739;  yr  oedd  Howel  Harris  wedi  dechreu  ar  hyny  yn 
Nghymru,  mae  yn  wir,  flwyddyn  neu  ddwy  o'i  flaen.  Teithiodd 
y  ddau  ddiwygiwr  Seisnig  Frydain  ac  America;  a  gadawent  eu 
llwybr  yn  oddaith  losgedig  y  fíbrdd  yr  elent.  Yr  oedd  gair  yr 
Arglwydd  yn  disgyn  dros  eu  gwefusau  yn  weinidogaeth  bywyd  i'r 
miloedd,  a  chynyrchai  y  cyffelyb  effeithiau  yn  mysg  pob  cenedl,  ac 
yn  mhob  gwlad.  Fel  engraifft  o  nerth  gweinidogaeth  Whitfield, 
edrydd  y  Stoicaidd  Benjamin  Franhlin  yr  hanesyn  a  ganlyn,  wedi  bod 
yn  ei  wrando  yn  pregethu  mewn  odfa  lle  yr  oedd  casgliad  i  gael 
ei  wneyd  ar  y  diwedd: — "Yr  oedd  genyf  yn  fy  mhoced,"  meddai, 
"ddyrnaid  o  geiniogau,  tri  neu  bedwar  o  ddoleri  arian,  aipìmmpistole 
aur.  Wrth  ei  fod  yn  myned  yn  mlaen  dechreuais  dyneru,  a  phen- 
derfynais  roddi  y  ceiniogau;  parodd  ymdoriad  arall  o  hyawdledd 
i  mi  gy wilyddio  gwneyd  hyny ,  a  phenderfynu  rhoddi  y  doleri  arian ; 
ond  gorphenodd  mor  ardderchog  fel  y  tywelltais  fy  mhoced  iddo— 
aur,  arian,  a  chwbl." 

Yr  oedd  gan  y  diwygwyr  Methodistaidd  hyn  gydweithwyr 
enwog  yn  Lloegr  a  Chymru.  Yn  Lloegr  yr  oedd  Charles  Wesley, 
a'r  nodedig  Arglwyddes  Huntingdon.  Yr  oedd  Grifiith  Jones, 
Llanddowror,  hefyd  yn  rhagflaenydd  enwog  i'r  diwygiad  yn 
Nghymru,  yn  ei  ymdrechion  llwyddianus  i  ledaenu  gwybodaeth  o 
air  Duw,  a  sefydlu  ysgolion  i'r  genedl.  Peth  nodedig  hefyd  oedd  i 
ddau  brif  emynwr  Cristionogol  Prydain  gael  eu  geni  i  wasanaethu 
y  diwygiad  hwn,  Isaac  Watts  a  William  Williams,  Pantycelyn. 
Bu  eu  hemynau  godidog  a  melus  o  ddefnydd  pwysig  i'r  diwygiad; 
a  byddant  felly  i  Gristionogaeth  tra  parhao  Saesneg  a  Chymraeg 
i  gael  eu  harfer. 

Ni  chymerodd  unrhyw  gyfhewidiad  o  bwys  le  yn^ 
Llywodraeth.  nyw0(iraeth  gyfansoddiadol  y  wlad  yn  y  cyfnod  dan 
sylw ;  eto  cymerodd  rhai  cyfnewidiadau  le,  ac  ychwanegwyd  amry w 
gyfreithiau  mwy  neu  lai  pwysig,  fel  yr  ydys  eisoes  wedi  cyfeirio 
atynt.  O'r  blaen  arferai  y  brenin  eistedd  ei  hun  yn  llywydd  ar  ei 
*Metliodistiaeth  Cymru,  cyf.  i.,  61,  62. 


486  ADOLYGIAD  CYFFBEDINOL. 

Gynghor;  ond  nid  oedd  George  I.  yn  cìdigon  o  Sais  i  ddeall  a 
siarad  yr  iaith,  am  hyny  nid  eisteddai  yn  y  Cynghor  o  gwbl. 
Dylynwyd  ei  esiampl  gan  ei  fab  a'i  olynwyr ;  ac  y  mae  yr  arf eriad 
wedi  parhau  hyd  y  dydd  hwn,  fel  pe  byddai  yn  ddeddf  berthynol 
i'r  cyfansoddiad.  Gwnaed  act  dros  barhad  y  senedd  dros  saith 
mlynedd  yn  lle  tair,  a  chafodd  efíaith  ddymunol.  Dan  George  II. 
gwnaed  ychwanegiad  mawr  at  nifer  y  troseddau  a  gospid  â  marw- 
olaeth.  Y  pryd  hwnw  cospid  y  neb  a  ladratäai  ddafad  fel  yr  hwn  a 
laddai  ddyn,  â  marwolaeth.  Gwnaed  gwelliadau  yn  nghyfraith  y 
tlodion,  a  rhoddwyd  mwy  o  awdurdod  i'r  ynadon  ar  yr  arolygwyr, 
ac  awdurdod  i  blwyíi  i  godi  gweithdai  er  cynorthwyo  yn  nghynal- 
iad  eu  tlodion.  Ychwanegwyd  hefyd  lawer  o  drethi  newyddion. 
Swm  cyllidau  y  deyrnas  yn  1759  ydoedd  £8,523,540;  o'r  rhai  hyn 
dygai  y  tollau  (customs)  £l?985,376;  yr  excise  a  threth  y  brâg, 
£3,887,349;  treth  y  tir,  £1,737,608;  treth  stampiau,  £263,207; 
ac  oddiwrth  bethau  eraill,  £650,000.  Swm  y  ddyled  wladol  y  pryd 
hwn  oedd  £90,000,000.  Costiodd  y  pedair  blynedd  cyntaf  o'r 
Rhyfel  Saith  Mlynedd,  o  1756  hyd  ddiwedd  teyrnasiad  George  II., 
y  swm  anferthol  i'r  wlad  hon  o  £111,000,000 — mwy  na  digon  i 
gynal  holl  sefydliad  y  llywodraeth  y  pryd  hwnw,  ar  adeg  heddwch, 
am  gant  a  deg  ar  ugain  o  fìynyddoedd.^ 

Nid  yw  y  cyfhod  hwn  yn  amddifad  o  enwogion  yn  y 
Llenonon.  j^  Henyddol.  Nis  gallwn  yma  ond  coífa  enwau  y  prif 
ddynion  a  berthynent  i'r  cyfhod  dan  sylw;  daw  enwau  rhai  o 
honynt  yn  fwy  priodol  i  mewn  yn  y  benod  nesaf.  Fel  awdwyr 
duwinyddol  a  phregethwyr  enwog  yn  yr  Eglwys  Sefydledig,  cawn 
Dr.  Butler,  esgob  Durham,  awdwr  galluog  yr  "Analogy ;"  a 
Hoadly,  Potter,  Herring,  a  Sherlock.  Yn  mlaenaf  yn  mysg  y 
duwinyddion  Ymneillduol,  mae  Lardner,  Doddridge,  Watts,  a 
Leland.  Gwnaed  cryn  gyífro  mewn  ymchwiliadau  arddansoddol 
gan  Mandeville,  Berkeley,  Hartley,  a  Hutcheson;  mewn  mesuron- 
iaeth,  gan  Halley,  Bradley,  Maclaurin,  Saunders,  a'r  ddau  Simpson. 
Yn  mysg  yr  haneswyr,  cawn  Guthrie,  Balph,  Carte,  Middleton,  a 
Dr.  Thomas  Tanner;  yn  mysg  y  beirniaid,  Bentley,  Warburton,  a 
Boyle;  ac  yn  mysg  y  cerddorion,  yr  anfarwol  Handel — genedigol 
o  Germany,  ond  a  breswyliai,  ac  a  dderbyniai  ílwydd-dal  yn  Lloegr, 
yr  hwn  a  f u  farw  1759, — Arne,  Boyce,  a  Greene.  Yr  arluniwr 
enwocaf,  a'r  hwn  y  mae  Lloegr  yn  teimlo  yn  falch  o  hono,  oedd  yr 
athrylithgar  Hogarth,  yr  hwn  a  fu  farw  yn  1764.  Yn  mlaenaf  yn 
mysg  y  beirdd,  a  theilwng  o'i  osod  yn  yr  un  dosbarth  a  Chaucer, 
Spenser,  Shakespeare,  Milton,  a  Dryden,  y  mae  Alexander  Pope. 
Ystyrir  ef  yn  athrylith  nodedig,  ac  ar  ei  ben  ei  hun  mewn  un 
dosbarth  o  farddoniaeth.  4t  Y  fath  diriogaeth  eang  a  dysglaer  fuasai 
*Pictorial  England,  vol.  iv. ,  685. 


ADOLYGIAD  CYFFREDINOL.  487 

allan  o'n  barddoniaeth  pe  buasai  Pope  heb  erioed  gael  ei  eni!"  Yn 
nesaf  at  Pope  y  saif  James  Thomson,  awdwr  y  "Seasons" — "y  darn 
barddoniaeth  ddesgrifiadol  oreu  yn  yr  iaith."  Saif  enw  Dr.  Young, 
hefyd,  awdwr  y  "Night  Thoughts"  yn  uchel.  Er  mor  ardderchog 
yw  syniadau  Young,  mae  yn  dangos  celfyddyd,  anystwythder,  a 
gorchest  mynych  yn  y  cyfansoddiad.  "Os  yw  Young  oll  yn 
gelfyddyd  gorchest,"  meddai  un  o'r  beirniaid,  "mae  Thomson  oll 
yn  esgeulusdra  a  natur."  Bu  Thomson  farw  yn  1748,  a  Young  yn 
1765.  Àr  lechres  y  beirdd  cawn  yn  ychwanegol  enwau  Ramsay, 
Savage,  Parnell,  Dyer,  Blair,  Collins,  Shenstone,  Akenside,  a  Gray. 
Fel  Ffug-haneswyr  cawn  Eichardson,  Fielding,  a  Daniel  Defoe, 
awdwr  "Robinson  Crusoe."*' 

Masnach  Cymerodd  gwelliant  arbenig  le  yn  masnach  a  llafur  y 
aLlafur.  wlad  yn  ystod  y  blynyddoedd  heddwch  a  fwynhawyd. 
Dygid  masnach  bwysig  yn  mlaen  rhwng  y  wlad  hon  a  Portugal, 
Spain,  Itali,  Twrci,  Geimany,  Holland,  ac  America.  Ac  yr  oedd  y 
fasnach  dramor  hon  yn  codi  gwerth  llafur  cartrefol ;  yn  codi  gwerth 
tiroedd,  yn  dwyn  gwell  cyflogau,  ac  yn  rhoddi  gwell  mantais  i'r 
llafurwr  i  gynal  ei  hun  a'i  deulu.  Anfonwyd  wyth  can  mil  o 
chwarteri  o  ýd  oddiyma  i  Portugal  yn  unig  yn  y  ûwyddyn  1733. 
Cefnogai  y  llywodraeth  yr  allforiad  yn  gystal  a  gwrteithiad  y 
tiroedd.  Ceir  awgrym  am  y  cynydd  a  gymerai  le  mewn  amaeth- 
yddiaeth  yn  y  ffaith  na  phasiwyd  un  act  i  gau  tiroedd  agored  i 
mewn  yn  amser  William  ;  yn  nheyrnasiad  Anne  pasiwyd  actau  i 
gau  dau  ddarn  o  dir  i  mewn;  chwech  ar  ugain  dan  George  I.; 
dau  cant  a  chwech  ar  ugain  dan  George  II.  Ac  heblaw 
cynydd  amaethyddol,  yr  oedd  gwelliadau  pwysig,  ac  ychwan- 
egiadau  dirfawr  yn  cymeryd  Ue  yn  y  gweithfeydd;  nifer  y 
gweithwyr  yn  amlhau,  fíyrdd  newydd  yn  cael  eu  hagoryd,  a'r  hen 
rai  yn  cael  eu  gwella.  Yr  oedd  cyílwr  ein  trefedigaethau  hefyd  yn 
prysur  wella,  yn  enwedig  yn  America,  a  lluaws  o  bobl  o'r  wlad 
hon,  yn  gystal  a  holl  wledydd  Ewrop,  yn  ymfudo  yno.  Ymfudodd 
6208  o  Ewrop  i  dalaeth  Pennsylvania  yn  unig  yn  y  flwyddyn  1729. 
O'r  rhai  hynyr  oedd  243  yn  Ellmyniaid,  267  yn  Saeson  a  Chymry, 
34  yn  Ysgotiaid,  a'r  5655  eraill  yn  Wyddelod.  Yr  oedd  tlodi 
Iwerddon  anfíbdus  y  pryd  hwnw  fel  yn  awr  yn  gorfodi  ei  thrigolion 
wrth  fesur  mawr  i  íyned  allan  i  chwilio  am  fywioliaeth. 

Fel  yr  awgrymwyd  eisoes,  dygodd  gwelliant  am- 
Cyflwr  y  bobl.  gy^ia^a^  dcíylif  o  lygredigaeth  gydag  ef,  yn  enwedig 
mewn  diota  a  meddwdod.  Gosodid  uwchben  drysau  y  tafarndai, 
oedd  yn  awr  yn  lluosogi  yn  fawr,  y  cai  y  bobl  4íddigon  o  wirod  i'w 
meddwi  am  geiniog;  a  digon  i'w  gwneyd  yn  feddw  dall  am  ddwy,  a 
gwellt  glân  i  orwedd"  hyd  nes  y  dychwelai  eu  synwyrau.  Yr  oedd 
*Wade,  Kniglit. 


488  ADOLYGIAD  CYFFHEDINOL. 

y  cyfìogau  yn  amry wio  mewn  gwahanol  barthau ;  ond  yn  mhob  man 
yn  well  nag  y  buont  oll  o'r  blaen.  Daliai  pris  y  gwenith  yn  o  gyson 
o  ddeuddeg  i  bymtheg  swllt  ar  ugain  y  chwarter ;  a  phris  y  cig 
eidion  a  llo  o  ddwy  i  dair  ceiniog  y  pwys.  Mae  ymborth  cyffredin 
y  bobl  yn  well  dynodiad  o'u  hamgylchiadau,  bob  amser,  na  maint 
eu  cyflogau.  Yn  amser  Henry  VIII.,  ac  am  lawer  o  flynyddoedd 
wedi  hyny,  yr  oedd  bara  gwenith  bron  yn  gwbl  yn  gyfyngedig  i'r 
dosbarth  uchaf,  a'r  bobl  gyffredin  yn  byw  ar  fara  haidd,  ceirch,  a 
rhyg.  Ond  tua  diwedd  y  cyfhod  presenol  yr  oedd  mwy  na  haner  y 
trigolion  yn  byw  ar  fara  gwenith.  Yn  ol  y  cyfrifon  a  wnaed  gan 
Mr.  Charles  Smith,  yn  fuan  wedi  esgyniad  George  III.,  yr  oedd 
nifer  bwytawyr  bara  gwenith  yn  Lloegr  a  Chymru  yn  3,750,000; 
bwytawyr  bara  haidd  yn  739,000;  bara  rhyg  yn  880,000;  a  bara 
ceirch  yn  623,000.  Yn  ol  y  cyfrif  hwn,  a  chymeryd  y  boblogaeth 
yn  chwe  miliwn,  yr  oedd  pump  o  bob  wyth  o'r  trigolion  yn  byw  ar 
fara  gwenith. 

Yr  oedd  gwisgoedd,  yn  enwedig  y  rhyw  fenywaidd,  yn  gyffelyb 
mewn  llawer  o  bethau  i'r  ffasiwn  bresenol;  tynid  y  gwallt  yn  ol 
oddiar  y  talcen,  a  gosodid  ef  yn  gribyn  uchel  ar  y  copa;  dirwesgid 
y  canol  yn  fain,  a  lledid  y  godrau  gyda  chylchau  eang.  Addurnid 
y  gynau  â  siderau  (Jloances),  a'r  rhai  hyny  o  amrywiol  liwiau 
cymysgedig.  Yr  hynodrwydd  mwyaf  yn  ngwisgoedd  y  gwrywod 
oedd  y  perwig,  a'r  llewys  mawr  addurnedig. 

Yn  y  gipolwg  fer  a  roddir  yma,  gwelir  fod  y  cyfansoddiad 
y  *  yn  Para  i  ymburo  ac  ymgodi  yn  raddol  a  chyson.  u  Wedi 
difa  ei  nerth  yn  rhyfeloedd  meithion  William  ac  Anne,  adferodd  y 
genedl  ei  grym  eilwaith  yn  y  deng  mlynedd  ar  ugain  o  heddwch  a 
ganlynodd.  Ac  yn  y  tymhor  hwnw,  yn  enwedig  dan  lywodraeth 
alluog  Walpole  a  Pitt,  addfedodd  yn  raddol  hadau  ein  mawredd 
masnachol.  Hon,  yn  ddiau,  oedd  yr  adeg  fwyaf  llwyddianus  a 
brofodd  Lloegr  erioed."*  Nid  gorchest  person,  dosbarth,  na  phlaid 
yw  cyfansoddiad  y  deyrnas  hon,  ond  cyd-gynyrch  yr  holl  gymundeb 
ydy w.  Ni  chafodd  Lloegr  yr  un  Solon  na  Lycurgus  i  sylfaenu  a  chodi 
adeilad  ardderchog  ei  chyfreithiau  a'i  sefydliadau.  Nid  unrhyw 
ryfelwr  rmigol  eangodd  ei  therfynau  o  amgylch  y  byd.  Yn  raddol 
y  cymerodd  y  cwbl  le.  Tyfiant  brodorol  oes  ar  ol  oes  ydynt,  ac  nid 
trawsfudiad  mewn  addfedrwydd  o  leoedd  eraill.  A  diamheu  mai 
dirgelwch  nerth  a  dyrchafiad  y  deyrnas  hon  uwchlaw  holl  deyrnas- 
oedd  y  ddaear  y w,  fod  egwyddorion  Cristionogaeth  wedi  cael  cymaint 
o  le  yn  ci  chyfansoddiad,  a  chymaint  o  warogaeth  gan  ei  thrigolion.f 
*Hallam.     fWade,  Kniglit,  Smollet. 


489 

PENOD  XI. 
Teyhnasiatj  George  III.,  1760—1820. 


I.— RHAK    GTNTAP,    1760 1784. 

Mab  ydoedd  George  III.  i  Frederick,  Tywysog  Cymru,  ac  ẁyr  í 
George  II.  Ganwyd  ef  yn  Llundain  yn  y  flwyddyn  1738,  felly  yr 
oedd  yn  llawn  ddwy  ar  ugain  oed  pan  gymerodd  le  ei  dadcu  (taid) 
ar  orsedd  Prydain,  Hydref,  1760.  Yr  oedd  y  wlad  yn  dawel,  ei 
hamgylchiadau  yn  gysurus,  ei  chlod  yn  uwch  nag  y  bu  erioed  o'r 
blaen,  a  chymeriad  y  brenin  ieuanc  mor  ragorol,  fel  yr  oedd  yr 
amgylchiad  yn  destun  llawenydd  cyffredinol.  Ychwanegodd  y 
brenin  at  y  teimlad  boddhaol  hwn  yn  fwy  fyth  yn  ei  araeth  ar 
agoriad  y  senedd: — "  Yr  wyf  wedi  fy  ngeni  a  fy  addysgu  yn  y  wlad 
hon,"  meddai,  "ac  yn  ymfìrostio  yn  yr  enw  Prydeiniwr;  a  bydd 
dedwyddwch  arbenig  fy  mywyd  bob  amser  yn  gynwysedig  mewn 
gofal  am  lesâd  y  bobl,  y  rhai  yr  edrychaf  ar  eu  teyrngarwch  a'u 
serch  tuag  ataf,  fel  dyogelwch  penaf  a  mwyaf  parhaus  fy  ngorsedd." 
Pleidleisiwyd  £800,000  y  flwyddyn  at  wasanaeth  y  brenin,  a 
phedair  miliwn  ar  bymtheg  at  draul  y  rhyfel.  Yn  ol  gweithred  y 
settlement,  yr  oedd  y  barnwyr  i  golli  eu  swyddi  ar  farwolaeth  y 
penadur;  ond  ar  gais  y  brenin,  sicrhawyd  annibyniaeth  eu  swydd 
dros  ystod  eu  bywyd. 

Cadwodd  Pitt  ei  le  fel  prif  ysgrifenydd  yn  y  weinyddiaeth,  ac  efe 
oedd  y  prif  weinidog  mewn  gwirionedd,  er  mai  Newcastle  ydoedd 
mewn  enw.  Gwnaed  Arglwydd  Bute,  yr  hwn  oedd  uchel  yn  ífafr 
y  brenin,  yn  ysgrifenydd  yn  lle  Arglwydd  Holderness ;  a  Dashwood, 
Tori  arall,  yn  ganghellydd  y  drysorgell  yn  lle  Legge.  Amcenid  yn 
raddol  ffurfio  gweinyddiaeth  Doriaidd  dan  arweiniad  Bute ;  ond  yr 
oedd  yn  rhaid  cael  rhyw  derfyniad  ar  y  rhyfeì  yn  gyntaf,  am  nas 
gallesid  dwyn  hono  yn  mlaen  heb  wasanaeth  Pitt.  Dygai  Pitt  y 
rhyfel  yn  mlaen  yn  egniol,  ac  enillai  fanteision  ar  gyffiniau  Ffrainc 
ac  yn  India.  Cafodd  allan  fod  Charles  III.,  o  Spain,  yn  ymgyng- 
reirio  yn  ddirgel  â  Ffrainc  yn  erbyn  Lloegr,  a  mynai  gyhoeddi 
rhyfel  yn  ei  erbyn  yn  ddioed.  Gwrthododd  y  weinyddiaeth  gyd- 
synio,  a  dywedodd  Pitt,  "Galwyd  íi  i'r  weinyddiaeth  gan  lais  y 
bobl ;  iddynt  hwy  yr  wyf  yn  ystyried  fy  hun  bob  amser  yn  gyfrifol ; 
ac  am  hyny  nis  gallaf  aros  yn  hŵy  mewn  sefyllfa  íydd  yn  fy 
ngwneydyn  gyfrifol  am  fesurau  na  chaf  awdurdod  i'wrheoleiddio." 
Aeth  Pitt  à'r  seliau  i'w  cyflwyno  i'r  brenin;  derbyniodd  yntau  hwy, 
gan  hysbysu  ei  fod  yn  cydweled  â  barn  mwyafrif  y  cynghor,  ond 
cynygiai  iddo  unrhyw  wobr  allai  y  goron  roddi  am  ei  wasanaeth. 
Effeithiodd  tynerwch  y  brenin  gymaint  ar  y  gweinidog  nes  iddo 


490  GEOEGE    III. 

dori  allan  i  wylo.  Derbyniodd  Pitt  flwydd-dâl  o  dair  mil  o  bunau, 
a  chodwyd  ei  wraig  i'r  bendefìgaeth  dan  y  titl  o  Iarlles  Chatham, 
Bhoddodd  Arglwydd  Temple,  ei  frawd  yn  nghyfraith,  ei  swydd  i 
fyny  gydag  ef;  a  chafodd  Bute  ei  amcan  bellach  o  flaenori  yn  y 
llywodraeth.  Ni  welodd  Lloegr  erioed  weinidog  mwy  galluog  na 
mwy  llwyddianus  am  y  pum  mlynedd  y  bu  yr  awdurdod  yn  ei  law5 
ac  nid  aeth  un  gweinidog  erioed  allan  o'i  swydd  yn  fwy  dwfh  yn 
serchiadau  y  wlad. 

Medi  8fed,  1761,  cymerodd  priodas  George  â'r  dywysoges 
Charlotte  Sophia  o  MecMenburg  Strelitz  le,  ac  ar  y  22ain  y  coroniad 
gyda  rhwysg  mawr.  Yr  oedd  y  ddau  yn  Brotestaniaid,  ac  yn  meddu 
ar  gymeriad  rhagorach  na'r  un  teulu  breninol  a  eisteddodd  ar  orsedd 
Lloegr  o'r  blaen,  a  gwelwyd  dylanwad  eu  cymeriad  yn  fuan  ar  y 
llys.     Sicrhawyd  y  swm  o  gan  mil  o  bunau  y  flwyddyn  i'r  frenines. 

Nid  aeth  y  flwyddyn  hon  (1761)  heibio  cyn  esbonio  cywirdeb 
golygiadau  Pitt,  a  gorfod  cyhoeddi  rhyfel  â  Spain,  er  mor  hwyr- 
frydig  y  teimlai  Bute  i  hyny.  Rhoddodd  Newcastle  ei  swydd  i 
fyny,  a  daeth  Bute  yn  arweinydd  y  weinyddiaeth.  Deallai  y  bobl 
nad  oedd  yn  gymhwys  i'w  swydd  uchel,  a  dangoswyd  teimlad  cryf 
yn  ei  erbyn.  Hynododd  un  John  Wilhes  ei  hun  yn  ei  ymosodiad 
arno  mewn  cyhoeddiad  o'r  enw  "  North  Briton"  Beth  bynag,  yr 
oedd  yn  rhaid  iddo  ymgymeryd  â  rhyfel  bellach,  ac  anfonwyd 
galluoedd  cryfion  allan  yn  erbyn  galluoedd  cyngreiriol  Ffrainc  a 
Spain,  i'r  Cyfandir,  ac  i  foroedd  y  Dwyrain  a'r  Gorllewin. 
Trodd  yr  anturiaethau  yn  llwyddianus,  a  syrthiodd  amryw 
leoedd  pwysig  i  ddwylaw  Lloegr  yn  ngwahanol  barthau  y 
byd.  Cymerwyd  Havana,  prif-ddinas  Cuba,  oddiar  yr  Ysbaeniaid, 
dinystriwyd  deunaw  o'u  llongau,  a  daeth  yr  ysbail  mwyaf  a 
gafodd  Lloegr  erioed  i'w  dwylaw,  sef  eiddo  yn  cynwys  gwerth  dros 
dair  miliwn  o  bunau.  Gyrodd  y  buddugoliaethau  hyn  y  werin  yn 
benboeth  am  ddal  y  rhyfel  yn  mlaen;  ond  gan  fod  yr  amcan  oedd 
mewn  golwg  wedi  ei  gyrhaedd,  penderfynodd  y  lly wodraeth  wrando 
ar  yr  amodau  heddwch  a  gynygid  gan  Ffrainc,  y  rhai  oeddent  yn 
bur  fanteisiol  i  Loegr.  Chwefror  lOfed,  1763,  cadarnhawyd  cytun- 
deb  heddwch  yn  Paris. 

Yn  ol  y  cytundeb  hwn  yr  oedd  Lloegr  i  gael  ynysoedd  Tobago, 
Dominica,  St.  Vincent,  a  Grenada,  yn  gystal  a'r  Floridas;  Louisiana 
hyd  y  Mississippi,  holl  Canada,  Nova  Scotia,  Cape  Breton,  a  lleoedd 
eraill  yn  America.  Yr  oedd  hefyd  i  gael  Minorca,  yn  Ewrop,  yn 
gyfnewid  am  Belleisle,  yr  hon  a  gymerodd  oddiar  y  Ffrancod. 
Daeth  i'w  rhan  hefyd  amryw  fanteision  yn  India  y  Dwyrain.  Ni 
wnaeth  Lloegr  erioed  gytundeb  heddwch  mwy  manteisiol  ac 
anrhydeddus,  a  dywedai  Bute  "na  ddymunasai  gael  gwell  bedd- 
argraíf  ar  ci  fedd  na'r  ífaith  mai  efe  oedd  cyfarwyddwr  yr  heddwch 


GEORGE    III.  491 

ìiwn."      Felly  terfynwyd  rhyfel  ag   a  ychwanegodd   drmgain  a 
phymtheg  o  filiynau  o  bunau  at  ddyled  wladol  Prydain  Fawr. 

Yn  fuan  wedi  sefydlu  heddwch,  aeth  y  teimlad  cyffredinyn  erbyn 
Bute  yn  rhy  gryf  iddo  i'w  wrthsefyll.  Yr  oedd  yn  hynod  o 
anmhoblogaidd,  a  chai  y  gair  o  fod  inewn  cymundeb  anmhriodol 
â'r  dywysoges  waddolog.  Felly,  yn  groes  i  ewyllys  y  brenin, 
rhoddodd  Bute  ei  swydd  i  fyny,  ac  enciliodd  o  fywyd  cyhoeddus. 
Ffurflwyd  gweinyddiaeth  newydd  gyda  George  Grenyille  yn  ben 
arni,  ac  Arglwyddi  Egremont  a  Halifax  yn  brif  gydswyddogion. 
Ond  dygodd  GrenTÌlle  flinder  buan  arno  ei  hun,  ac  ni  pharhaodd 
ei  weinyddiaeth  ond  dwy  flynedd.  Yr  oedd  y  Wilkes  y  cyfeiriwyd 
ato  yn  barod  yn  aelod  seneddol,  ac  yn  ddyn  o  gryn  dalentau;  ond 
yn  ddyn  anfucheddol  ac  anfoddog.  Yn  y  4oain  rhifyn  o'i  "North 
Briton"  gwnaeth  ymosodiad  haerllug  ar  yr  araeth  freninol  a 
draddodasid  ar  ohiriad  y  senedd,  a  chyhuddodd  y  brenin  o  ddyweyd 
anwiredd.  Bu  Grenville  mor  annoeth  a  gorchymyn  i  warant 
gyffredinol  gael  ei  rhoddi  yn  erbyn  yr  awdwyr  a'r  argraffwyr,  ac 
yn  rhinwedd  hono  taflwyd  Wilkes  i  garchar,  a  chymerwyd  ei  holl 
bapyrau  i  fyny.  Hawliodd  Wilkes  wys  haòeas  corpus  yn  Uys 
dadleuon  cyffredin,  a  chafodd  hi ;  dedfrydodd  y  barnwyr  ef  i  gael 
ei  ryddhau,  gan  na  wnaeth  ddim  i  ddifreinio  ei  hun  o'i  ragorfraint 
fel  aelod  seneddol.  Ond  pan  ymgyfarfu  y  senedd  nesaf  cyhuddwyd 
Wilkes  gan  Arglwydd  Sandwich — gwr  arall  llawn  mor  anfucheddol 
— o  fod  yn  awdwr  "An  Essay  on  Woman"  yr  hwn  oedd  wedi  ei 
argraffu  ganddo  yn  ddirgel,  ac  yn  cynwys  syniadau  anmhriodol  a 
ehableddus.  Taflwyd  Wilkes  allan  o  Dŷ  y  Cyffredin,  a  dedfrydwyd 
rhifyn  45ain  o'r  "North  Briton"  i  gael  ei  losgi  gan  y  crogwr 
cyffredin.  Tybiai  y  bobl  yn  awr  fod  Wilkes  yn  cael  cam,  a  dylifai 
y  teimlad  cyffredin  o'i  blaid.  A  phan  losgwyd  y  lihel  yn  yr 
Exchange,  codwyd  terfysg,  llosgwyd  coes-wisgoedd  a  phais,  er 
cyfeirio  at  gysylltiad  anmhriodol  Bute  a'r  dywysoges  waddolog, 
a  rhwygid  yr  awyr  gan  floeddiadau,  "  Wilkes  a  rhyddid  for  ever/" 
Ychydig  ddiwrnodau  ar  ol  hyny  dygodd  rheithwyr  penodol  ddedryd 
o  fil  o  bunau  yn  erbyn  ysgrifenydd  y  llywodraeth  am  gymeryd 
papyrau  Wilkes  i  fyny.  Sylwodd  y  prif-ynad  Pratt  ar  yr  achlysur 
wrth  gyfeirio  at  warantau  cyffredinol — "  Ös  gwna  y  barnwyr  eraill, 
ac  awdurdod  uchaf  y  deyrnas  hon,  Tŷ  yr  Arglwyddi,  benderfynu  fod 
fy  marn  i  yn  gyfeiliornus,  yr  wyf  yn  foddlon  ymostwng,  fel  y  gweddai 
i  mi,  a  chusanu  y  wialen;  ond  rhaid  i  mi  ddyweyd  y  byddaf  bob 
amser  yn  edrych  arni  fel  gwialen  geryddol  ar  bobl  Prydain  Fawr." 
Bu  llawer  trafodaeth  bwysig  yn  nghylch  Wilkes  ar  ol  hyn ;  wedi 
bod  am  dro  ar  ffo  yn  Ffrainc  dychwelodd  i  Lundain,  daeth  yn  ym- 
geisydd  am  aelodiaeth  seneddol,  a  thrwy  fod  y  werin  yn  teimlo  mor 
bleidiol  iddo,  etholwyd  ef  unwaith,  a  dwywaith,  a  theirgwaith,  ond 


492  GEOHGE    III. 

gwrthodai  Tŷ  y  Cyffredin  ei  dderbyniad.  Beth  bynag,  daeth  yn 
arglwydd-faer  Llundain,  er  gwaethaf  ei  wrthwynebwyr,  ac  wedi 
hyny  yn  drysorydd  y  ddinas. 

Yr  oedd  y  weinyddiaeth  yn  awr  wedi  myned  yn  hynod  o 
ansefydlog  a  chyfnewidiol ;  gwnaed  dros  bum  cant  o  gyfhewidiadau 
ynddi  rhwng  Mai,  1761,  a  Chwefror,  1766.  Yn  1765,  pan  symudwyd 
Grenville,  ffurfiwyd  gweinyddiaeth  Whigaidd  gan  Duc  Cumberland, 
gydag  Ardalydd  Rockingham  yn  ben  arni ;  Grafton  a  Conway  yn 
ysgrifenyddion  y  llywodraeth,  ac  Edmund  Burke,  y  Gwyddel,  yr 
hwn  a  ddaeth  wedi  hyn  mor  enwog,  yn  ysgrifenydd  personol  i'r 
prif  weinidog.  Ond  cyn  diwedd  y  üwyddyn  bu  Cumberland  farw, 
ac  nid  oedd  y  weinyddiaeth  yn  boddio  y  brenin  na'r  bobl.  Yn 
1766,  ar  ol  gwrthod  unwaith  ac  eilwaith,  ar  gais  y  brenin,  ym- 
gymerodd  Pitt  â  ífurfio  gweinyddiaeth  eto;  rhoddwyd  Duc  Grafton 
yn  ben  arni,  Charles  Townshend  yn  ganghellydd  y  drysorgell,  a 
Shelburne  a  Conway  yn  ysgrifenyddion.  Cymerodd  Pitt,  oblegyd 
ei  afiechyd,*  y  gyfrin-sel  iddo  ei  hun,  a  chodwyd  ef  i'r  bendefigaeth 
dan  y  titl  o  Iarll  Chatham.  Ond  oblegyd  na  chai  ei  fesurau  y 
gefhogaeth  a  ddysgwyliai  oddiwrth  ei  gydswyddogion,  rhoddodd  ei 
ymddiried  i  fyny  eilwaith  yn  1768,  ac  nid  ymgymerodd  ag  unrhyw 
swydd  mwy.  Yn  1770  rhoddodd  Duc  Grafton  yntau  ei  le  i  fyny,  a 
chymerodd  Arglwydd  North,  mab  hynaf  larll  Guildford,  yr  hwn  a 
ganlynodd  Townshend  fel  canghellydd  y  drysorgell,  y  swydd  o  brif 
weinidog;  a  pharhaodd  ei  w^einyddiaeth  anffodus  am  ddeuddeg 
mlynedd. 

Gwnaed  cyffro  mawr  yr  amser  hwn  trwy  lythyrau  talentog  yn 
erbyn  y  weinyddiaeth,  a  barhaodd  i  ymddangos  am  tua  dwy  flynedd 
(yn  dechreu  yn  1766)  mewn  cyhoeddiad  o'r  enw  "Public  Advertiser" 
dan  y  ffug-enw  Junius.  Yr  oedd  yn  amlwg  fod  yr  ysgrifenydd 
mewn  meddiant  o  lawer  o  hysbysrwydd  perthynol  i  symudiadau 
swyddogion  y  llywodraeth,  ac  ychwanegai  at  hyny  lawer  o  bethau 
nad  oedd  wir.  Priodolid  hwy  yn  eu  tro  i  gryn  ugain  neu  ddeg  ar 
ugain  o  brif  ysgrifenwyr  yr  oes,  ond  cadwodd  yr  awdwr  ei  hun  yn 
hollol  guddiedig  am  haner  can  mlynedd.  Y  farn  gyffredin  yw, 
ac  y  mae  Macaulay  yn  benderfynol  ynddi,f  mai  Syr  Phillip  Francis, 
o'r  Swyddfa  Rhyfel,  gwrthwynebydd  Warren  Hastings,  oedd  Junius. 

Ond  prif  ddygwyddiad  y  dyddiau  hyn  oedd  y  rhyfel  anffodus  ac 
annaturiol  rhwng  Lloegr  a'i  thiriogaethau  ei  hun  yn  America. 
Sefydlwyd  trefedigaeth  Ỳirginia  dan  deyrnasiad  Elisabeth,  Maryland 
gan  Arglwydd  Baltimore,  Lloegr  Newydd  gan  y  Puritaniaid,  yn 
amser  Charles  I. ;  y  ddwy  Garolina  a  Pennsylvania  yn  nyddiau 
Charles  II.  a  James  II. ,  a  Georgia  dan  deyrnasiad  y  Georgiaid. 

*Barna  Macaulay  nad  oedd  Pitt  yn  ei  iawn  bwjdl  y  pryd  hwn,  dan  effeithiau  ei 
afiechyd.     f  Crwel  "Essay  on  Ẃarren  Hastings." 


GE0BGE    III.  493 

Yr  oedd  breinlen  oddiwrth  y  goron  gan  bob  un  o'r  trefedigaethau 
hyn,  yn  eu  hawdurdodi  i  gynal  cymanfaoedd  i  wneyd  cyfreithiau, 
dewis  swyddogion,  a  chodi  trethi  at  ddybenion  cartrefol.  Anfonid 
eu  llywodraethwyr  o  Erydain,  a  mwynhäai  y  fam-wlad  orfaeliaeth 
eu  masnach.  Yr  oeddynt  yn  awr  yn  codi  i  sefyllfa  bwysig,  eu 
masnach  yn  cynyddu,  a'u  poblogaeth,  pan  dorodd  y  gwrthryfel 
allan,  yn  dair  miliwn  o  eneidiau. 

Pan  gynygiodd  y  wlad  hon  osod  treth  ar  y  trefedigaethau,  yr  hyn 
fu  yn  achos  o'r  rhyfel  a'r  ymraniad,  ymddangosai  y  dadleuon  o'r 
ddau  tu,  ar  yr  olwg  gyntaf,  yn  rhesymol.  Ar  y  naíll  du,  yr  oedd  y 
trefedigaethau  yn  ddyledus  i  Loegr  am  eu  sefydliad;  yr  oedd  y 
ddau  ryfel  wedi  costio  iddi  dros  ddwy  a  deugain  o  filiynau  o  bunau, 
a  thraul  eu  llywodraethiad  oddiar  esgyniad  y  teulu  breninol 
presenol  hyd  1788,  yn  ddeugain  miliwn  arall  o  bunau.*'  A  chan 
fod  y  trefedigaethau  wedi  costio  cymaint  i'r  fam-wlad,  ac 
yn  parhau  i  dderbyn  ei  nawdd,  gallesid  tybied  mai  iawn  oedd 
iddynt  hefyd  gael  gosod  eu  hysgwyddau  dan  gyfran  o'i  beichiau. 
O'r  tu  arall,  dadleuai  y  trefedigwyr  hwythau,  gan  nad  oeddynt  yn 
cael  eu  cynnrychioli  yn  senedd  y  wlad  hon,  ei  fod  yn  annghyfreith- 
lon  i'r  cyfryw  senedd  osod  treth  arnynt;  a  buasai  gweinidog  doeth 
yn  dra  gofalus  cyn  anturio  ar  y  fath  ymgymeriad.  Pan  gymhellid 
"Walpole  unwaith  i  hyny,  atebiad  y  gwr  llygad-graff  hwnw  ydoedd, 
"Chwi  welwch  fod  Hen  Loegr  yn  fy  erbyn  yn  barod;  a  ydych  yn 
meddwl  fy  mod  am  dynu  Lloegr  Newydd  eto  yn  íÿ  erbyn?" 

Beth  bynag,  yr  oedd  yn  rhaid  i  George  III.  yn  awr  gael  swm 
bychan  ar  ffurf  treth  oddiwrth  y  trefedigaethau ;  a  gwnaeth  i 
Grenville,  yn  1764,  yn  erbyn  ei  ewyllys,  gynyg  math  o  stamp  duty. 
Pasiodd  y  cynygiad  trwy  y  ddau  Dŷ,  er  fod  y  rhai  oedd  yn  deall 
teimlad  America  oreu  yn  gryf  yn  ei  erbyn.  Cododd  gwrthwynebiad 
a  chynhwrf  cyíFredinoí  y  tu  draw  i'r  môr.  Cynaliwyd  cynadleddau 
cyffredinol  yn  New  York  i  ddeisebu  yn  erbyn  y  mesur;  a  phasiwyd 
penderfyniad  i  beidio  defnyddio  y  stamps,  na  derbyn  nwyddau  i 
mewn  o  Loegr.  Cynaliwyd  cynadledd  gyffelyb  wedi  hyny  yn 
Philadelphia,  pryd  y  tystiwyd  yn  erbyn  gwaith  Lloegr  yn  cadw 
byddin  sefydlog,  dan  y  maes-lywydd  Gage,  yn  America,  heb 
ganiatad  y  trefedigaethau.  Er  gwaethaf  deisyíiadau  Chatham  a 
Burke  i  arfer  moddion  teg,  a  mesurau  rhyddfrydig  tuag  at  y  tref- 
edigwyr,  parhaodd  y  brenin  a'r  weinyddiaeth  i'w  cyffroi  trwy 
lymder  a  gormes.  Galwyd  y  stamp  duty  yn  ol  gan  Hoctingham  yn 
1766,  ond  gyda  chyhoeddiad  o  hawl  Lloegr  i  drethu  y  trefedigaethau. 
Wedi  hyny  gosodwyd  treth  ar  dê,  papyr,  gwydr,  a  lliwiau  a  anfonid 
allan  o'r  wlad  hon  yno,  ond  dyddimwyd  hwynt  oll  eilwaith  yn  1770, 
oddigerth  treth  y  tê.  Barnai  y  trethedig  fod  amcan  drwg  tuag  atynt 
*Wade's  Ecgland's  GreatnesS;  456,  quoted  from  Lincoln's  History  of  the  Kevenue. 


494  GEOEGE    III. 

yn  nghadwraeth  y  dreth  hono;  ac  ymosodasant  ar  un  o  longau  yr 
East  India  Company  yn  mhorthladd  Boston,  a  thaílasant  y  llwyth 
tê  oedd  ynddi  i'r  môr.  Achosodd  hyn  fesurau  llymach  tuag  atynt 
eto.  Nid  oedd  bellach  ond  y  gwaethaf  i'w  ddysgwyl;  ac  o'r 
diwedd,  yn  1775,  torodd  y  rhyfel  allan,  yr  hon  a  barhaodd  yn  flin  a 
gwaedlyd  am  lawer  o  flynyddoedd. 

Yn  Lexington,  Massachusetts,  y  collwyd  y  gwaed  cyntaf  yn  y 
rhyfel  anífodus  hwn.  Clywodd  y  Cadfridog  Gage  yn  Boston  fod  y 
taleithwyr  wedi  casglu  ystorfeydd  yn  Concord,  ac  yn  Ebrill,  1775, 
anfonodd  adran  o  íìlwyr  i'w  hatafaelu.  Ar  eu  ffordd,  yn  Lexington, 
tarawsant  wrth  gorph  o  gartreflu.  Gorchymynwyd  iddynt  roddi 
eu  harfau  i  lawr,  ac  ymwasgaru;  ond  yn  lle  hyny,  ciliasant  o'r  tu 
cefn  i'r  tai  a'r  muriau,  a  thaniasant  ar  y  milwyr.  Aeth  yr  adran 
yn  mlaen  i  Concord,  a  chyflawnodd  yr  amcan  oedd  mewn  bwriad; 
ond  yr  oedd  ergydion  llechwraidd  y  taleithwyr  yn  eu  blino  yr  holl 
ffordd;  ac  erbyn  dychwelyd  yr  oeddynt  wedi  colli  dros  ddau  cant  o 
wŷr,  pryd  nad  oedd  colled  y  gwrthwynebwyr  yn  cyrhaedd  cant. 

Yn  fuan  ar  ol  hyn  cymerodd  yr  Americaniaid  fesurau  mwy  hyf  a 
phenderfynol.  Codwyd  cartreflu  nerthol,  a  gosodwyd  George 
Washington  yn  llywydd  cyffredinol  y  byddinoedd.  Yr  oedd  y 
boneddwr  enwog  hwn  wedi  enill  clod  milwrol  eisoes  yn  ngwasan- 
aeth  Lloegr,  ond  yr  oedd  yn  awr  wedi  ymroddi  i  lafur  amaethyddol 
ar  ei  etifeddiaeth  ar  lanau  y  Potomac.  Er  hyny,  ymgymerodd  â'i 
swyddogaeth  bwysig  a  pheryglus  yn  ewyllysgar,  gan  wrthod 
unrhyw  gyfiog  am  ei  wasanaeth,  ac  nid  oedd  neb  ar  holl  gyfandir 
America  mor  gymhwys  i'r  gorchwyl.  Nid  oedd  fawr  o  betrusder 
yn  y  wlad  hon  am  oruchafiaeth  hawdd  a  buan  ar  y  gwrthryfelwyr, 
ac  felly  troisant  glust  fyddar  at  gynygion  heddychlon  a  anfonwyd 
drosodd  gan  y  gymanfa  gyda  Dr.  Franldin  a  William  Penn. 
Anfonwyd  galluoedd  drosodd  dan  arweiniad  y  Cadfridogion  Howe, 
Burgoyne,  a  Clinton.  Bhoddodd  Gage  ei  le  i  Howe,  a  dychwelodd 
i  Loegr.  Yn  Mehefin  yr  ymladdwyd  y  frwydr  gyntaf,  ar  Bunker's 
Hill,  y  tu  gogledd  i  Boston.  Bu  yn  frwydr  galed,  ac  am  rai  oriau 
yn  amheus ;  ond  o'r  diwedd  gyrwyd  y  trefedigwyr  yn  eu  hol  gyda 
cholled  o  bedwar  cant  a  haner ;  ond  yr  oedd  colled  Lloegr  yn  un 
cant  ar  ddeg,  ac  yn  mysg  y  rhai  hyny  bedwar  ugain  a  naw  o 
swyddogion.  Gwnaed  cynygiad  y  ílwyddyn  hon  hefyd  i  oresgyn 
Canada,  a  chymerwyd  rhai  lleoedd  ar  y  cyfíìiiiau  gan  Montgomery 
ac  Arnold,  ond  gwrthwynebwyd  hwy  yn  egniol  a  llwyddianus  gan 
y  gwrol  Carleton. 

Parhaodd  yr  ymladd  yn  egniol  o  bob  tu;  dyoddefodd  y  trefedig- 
aethau  ddyrnodiau  trymion,  ond  dalient  yn  ddiysgog  at  eu  bwriad. 
Gorphenaf  4,  1776,  y  cyhoeddasant  ysgrif  nodedig  eu  Hannibyn- 
iaeth,   yr  hon   a   wnaed  gan  Adams,  Franldin,   a  Jefferson;   a 


GEORGE   III.  495 

cîiedwir  y  dydd  hwn  bob  blwyddyn  yn  America  yn  ŵyl  nodedig  i 
adgoffa  sefydliad  annibyniaeth  y  wlad.  Yn  1777  dechreuodd 
rhagolygon  Lloegr  dy  wyllu ;  daeth  y  newydd  drosodd  am  gauedig- 
aeth  Burgoyne  yn  Saratoga,  a'i  ymroddiad  ef  a'i  fyddin  i  fyny  i 
ddwylaw  y  gelyn.  Dylynwyd  hono  gan  newydd  arall,  fod  Ffrainc 
wedi  cydnabod  annibyniaeth  America,  wedi  cytuno  â'r  trefedig- 
aethau  i  wrthwynebu  Lloegr,  ac  wedi  gyru  llynges  gref,  dan  lyw- 
yddiaeth  Iarll  D'Estaing,  i  America.  Taflwyd  Lloegr  i  benbleth  a 
dychryn.  Anfonwyd  dirprwywyr  i  America  i  gynyg  telerau 
heddychlon ;  ond  yr  oedd  yn  awr  yn  rhy  ddiweddar.  Dwy  flynedd 
yn  ol  dirmygwyd  cynygion  America  gan  Loegr,  yn  awr  dirmyg- 
wyd  cynygion  Lloegr  yn  fwy  fyth  gan  America;  ac  nid  oedd 
dim  a  foddlonai  y  bobl  hyny  bellach  ond  tori  pob  cysylltiad  â'r 
wlad  hon. 

Yr  oedd  Iarll  Chatham  bellach  yn  hen  a  methedig,  yn  llawn  70 
mlwydd  oed,  ac  wedi  ei  gadw  oddiwrth  achosion  cyhoeddus  am  dro 
maith  gan  afiechyd;  ond  yr  oedd  ei  ysbryd  cyffrous  yn  berwi  ynddo 
wrth  weled  ymddygiadau  y  wTeinyddiaeth  at  y  trefedigaethau  yn 
America.  Ni  fynai  er  dim  i'r  cysylltiad  rhwng  America  a  Lloegr 
gael  ei  dori ;  a  phan  glywodd  fod  yr  ymraniad  i  gael  ei  gynyg  yn  y 
senedd,  casglodd  weddill  ei  nerth  yn  nghyd,  ac  ar  y  7fed  o  Ebrill, 
wedi  ymwisgo  mewn  melfed  du,  arweiniodd  ei  fab,  William  Pitt,  a'i 
fab  yn  nghyfraith,  Arglwydd  Mahon,  ef  i'w  hen  eisteddle  yn  y  Tŷ 
uchaf,  i  ddangos  ei  feddwl,  ac  i  roddi  y  fflangell  ar  gefn  y  weinydd- 
iaeth.  "A  wna  y  deyrnas  fawr  hon,"  ebai, "  sydd  wedi  gorfucheddu 
holl  anrheithiadau  y  Daniaid,  goresgyniadau  yr  Ysgotiaid,  a'r 
goncwest  Normanaidd,  ac  a  wrthsafodd  oresgyniad  bygythiol  yr 
Armada  Ysbaenaidd,  syrthio  ar  ei  hyd  o  ílaen  tŷ  Bourbon  ?  A 
gaiff  pobl,  oedd  ddwy  ílynedd  ar  bymtheg  yn  ol  yn  ddychryn  i'r 
byd,  ymostwng  yn  awr  mor  isel  fel  ag  i  ddyweyd  wrrth  ei  hen  elyn 
cyndyn,  Cymer  yr  oll  sydd  genyf,  dim  ond  i  ti  roddi  heddwch  i  ni  ?" 
Ond  pan  gynygiodd  Arglwydd  Suffolk  gyflogi  yr  Indiaid  yn  erbyn  y 
trefedigaethau  y  cyffrowyd  yr  ymdoriad  byth-gofiadwy  o  hyawdledd 
y   seneddwr   enwog : — 

"Fy  Arglwyddi,"  ebai,  "nid  oedclwn  yn  meddwleicli  blino  mwy,  ond  nis 
gallaf  lethu  fy  nigllonedd;  yr  wyf  yn  teimlo  pob  syniad  o  ddyledswydd  yn 
fy  ysgogi.  Gelwir  arnom,  fy  Arglwyddi,  fel  aelodau  o'r  Tỳ  hwn,  fel 
dynion,  ac  fel  Cristionogion,  i  brotestio  yn  erbyn  i'r  f ath  olygiadau  gael 
sef yll  yn  ymyl  yr  orsedd,  i  lygru  clustiau  ei  f awrhydi.  '  Cymeryd  gaf  ael  ju 
y  moddion  mae  Duw  a  natur  wedi  ei  osod  yn  ein  dwylawP  (geiriau  Suffolk). 
Nis  gwn  pa  syniad  mae  yr  arglwydd  yna  yn  ei  goleddu  am  Dduw  a  natur, 
ond  gwn  fod  y  f ath  egwyddorion  ysgeler  yn  warth  i  grefydd  ac  i  ddynol- 
iaeth.  Beth !  rhoi  nawdd  cysegredig  Duw  a  natur  i  erchyllderau  cyilell- 
fiingo  yr  Indiaid  gwyllt  a  barbaraidd  î  Yr  wyf  yn  galw  ar  y  wir  barchedig 
f ainc — y  rhes  yna  o  weinidogion  cysegredig  yr  efengyl,  bugeiliaid  duwiol  yr 
eglwys — yr  wyf  yn  eu  tynghedu  i  gyduno  i  amddiíîyn  crefydd  eu  Duw,    Yr 


496  GEORGE   III. 

wyf  yn  apelio  at  ddoethineb  a  chyfraith  y  fainc  ddysgedig  hon,  i 'ddyogelu  a 
ehynal  cyfìawnder  eu  gwlad.  Yr  wyf  yn  galw  ar  anrhydedd  eich  arglwydd- 
iaethau  i  barchu  urddas  eich  hynafiaid,  ac  i  gadw  yr  eiddoch  eich  hunain. 
Yr  wyf  yn  galw  ar  ysbryd  a  dynoliaeth  fy  ngwlad  i  amddiffyn  y  cymeriad 
cenedlaethol.  Yr  wyf  yn  gweddio  ar  ysbryd  (genius)  y  cyf  ansöddiad.  Mae 
hendad  anfarwol  yr  arglwydd  anrhydeddus  hwn  (Suffoli)  yn  gwgu  mewn 
digofaint  oddiar  y  crogleni  a  addurnant  y  muriau  hyn,  wrth  y  fath  warad- 
wyddiad  ar  ei  wlad !  Yn  of er  yr  arweiniodd  hwnw  eich  llyngesoedd  buddugol- 
iaethus  yn  erbyn  Armada  ymffrostgar  Spain ;  yn  of er  yr  amddiffynodd  ac  y 
sefydlodd  barch,  rhyddid,  a  chrefydd — crefydd  Brotestanaidd  ei  wlad — yn 
erbyn  creulonderau  gormesol  Pabyddiaeth  a'r  chwü-lys,  os  gollyngir  y  rhai 
hyn  sydd  greulonderau  mwy  na  Phabaidd,  a  gwaeth  nag  ymarferiadau  y 
chwil-lys,  yn  rhydd  i'n  mysg,  i  ddinystrio  ein  sefydliadau,  i  rwygo  ein 
cysylltiadau,  ac  i  sugno  gwaed  gwŷr,  gwragedd,  a  phlant !  Ac  yn  erbyn 
pwy  y  cynygir  gollwng  yr  anffyddiwr  barbaraidd  ?  Yn  erbyn  eich  brodyr 
Protestanaidd ;  i  anrheithio  eu  g^wlad,  i  wneyd  eu  preswylf eydd  jn  annghyf- 
anedd,  a  diwreiddio  eu  hiliogaeth  a'u  henw  trwy  alanas  anwaraidd  yr 
uffern-gŵn  hyn.  Arfogodd  Spain  ei  hun  â  gwaedgŵn  i  ddifrodi  brodorion 
truenus  America;  ond  yr  ydym  ni  yn  myned  i  daflu  esiampl  annynol  Spain 
a'i  chreulonder  i'r  cysgod;  yr  ydym  ni  am  fyned  i  droi  yr  uffern-gŵn  gwyllt 
hyn  yn  erbyn  ein  brodyr  a'n  cydwladwyr  yn  America — o'r  un  iaith, 
cyfreithiau,  rhyddid,  a  chrefydd  a  ninau,  a'r  rhai  sydd  wedi  eu  cylymu 
wrthym  â  phob  cwlwm  a  ddylai  santeiddio  dynoliaeth.  Fy  Arglwyddi, 
mae  yr  achos  dychrynllyd  hwn,  sydd  mor  bwysig  i'n  hanrhydedd,  i'n  cyf an- 
soddiad,  a'n  crefydd,  yn  gofyn  am  yr  ymchwiliad  niwyaf  difrifol  ac  eífeithiol; 
ac  yr  wyf  eto  yn  galw  ar  eich  arglwyddiaethau,  a  galluoedd  unol  y  llyw- 
odraeth,  i'w  chwilio  yn  drwyadl  a  phenderfynol,  ac  i  argraffu  arno  warth- 
nod  annileadwy  dygasedd  y  cyhoedd.  Yr  wyf  yn  hen  ac  egwan,  fy 
Arglwyddi,  ac  yn  anabl  i  ddyweyd  ychwaneg;  ond  yr  oedd  fy  nheimladau 
a  fy  nigllonedd  yn  rhy  gryf  i  ddyweyd  llai.  Nis  gallaswn  gysgu  heno  yn 
fy  ngwely,  na  gorphwys  fy  mhen  ar  fy  ngobenydd,  heb  roddi  ffordd  i'r 
teimlad  o  ddygasedd  tragywyddol  sydd  ynof  tuag  at  y  fath  egwyddorion 
ysgeler." 

Atebodd  Duc  Bichmond  yr  araeth  rymus  hon,  a  gwnaeth 
Chatham  ymdrech  i  godi  i  siarad  ar  ei  ol,  ond  yn  yr  ymdrech 
cwympodd  me.wn  llewyg ;  dygwyd  ef  i'w  balas  yn  Kent,  a  bu  farw 
Mai  11,  1778.  Caniatawyd  claddedigaeth  gyhoeddus  iddo,  a 
rhoddwyd  ei  weddillion  i  orwedd  yn  monachdŷ  Westminster. 

Y  flwyddyn  ganlynol  (1779)  cyhoeddodd  SpaiD  eto  ryfel  yn 
erbyn  Lloegr,  a  dylynwyd  hono  gan  Holland,  fel  yr  oedd  bellach 
y  pedwar  gallu  cryfaf  yn  erbyn  Lloegr  ei  hun.  Ymddangosodd 
llynges  anferthol  o  alluoedd  cyfunol  Spain  a  Ffrainc  gyferbyn  a 
Plymouth;  tafìwyd  yr  holl  ynys  i  ddychryn ;  aeth  y  llyngesydd 
Hardy  gyda  gallu  llawer  llai  i'w  cyfarfod;  ond  oblegyd  annghytun- 
deb  rhwng  swyddogion  y  llynges  gyngreiriol,  enciliasant  heb 
wneyd  un  ymosodiad. 

Yn  1780  ymunodd  Spain  a  Ffrainc  i  warchae  ar  Gibraltar  a 
Minorca.  Anfonwyd  Syr  George  Rodney  allan  i  India  y  Gorllewin, 
ac  yr  oedd  i  gludo  gyda  llaw  adran  i  gynorthwyo  amddifíynwyr 


GEORGE     III.  497 

Gibraltar.  Daeth  y  llyngesydd  Ysbaenaidd  (Langara)  i'w  gyfarfod, 
ac  ymladdwyd  brwydr  gyferbyn  a  Phenryn  St.  Yincent;  cymerodd 
a  dystrywiodd  Rodney  holl  longau  y  gelyn;  trosglwyddodd 
gynorthwy  i  Gibraltar  a  Minorca,  ac  aeth  yn  ei  naen  i'r  India. 
Yno  gwnaeth  orchestion  by thgoíiadwy ;  enillodd  iddo  ei  hun 
anrhydedd  a  bri,  a  chasglodd  ysbail  oedd  yn  werth  mìliynau  o 
bunau.  Parhaodd  y  gwarchae  ar  Gibraltar  am  dair  blynedd. 
Collwyd  Minorca,  y  porthladd  goreu  yn  Môr  y  Canoldir,  ond  cad- 
wyd  Gibraltar  yn  erbyn  gwarchae  o'r  mwyaf  cyndyn  trwy  ddewrder 
y  lly wydd  Elliot,  yr  hwn  a  wobrwy wyd  â  dyrchafiad  i'r  bendeflgaeth 
dan  y  titl  Barwn  Heathfield.  Enillwyd  buddugoliaeth.au  pwysig 
yn  America  hefyd  gan  y  Cadfridogion  Seisnig  (Clinton  a  Cornwaíis) ; 
a  buasai  holl  obeithion  Washington  wedi  diffodd  oni  bai  cynorthwy 
prydlawn  y  Ffrancod.  O'r  diwedd,  yn  Medi,  1783,  gwastadhawyd 
yr  amrafael  rhwng  yr  amrywiol  deyrnasoedd,  cydnabyddwyd 
annibyniaeth  America,  ac  arwyddwyd  cytundeb  heddwch.  Cadwodd 
Lloegr  safle  mwy  ffafrioì  nag  y  dysgwylid  yn  amodau  y  cytundeb, 
a  phrofodd  dadgysylltiad  y  trefedigaethau  yn  dra  manteisiol  iddi ; 
y  gofid  ydoedd  nad  allesid  dwyn  hyny  oddiamgylch  heb  aberthu 
cynifer  o  flloedd  o  fywydau.  Yn  fuan  wedi  hyn  daeth  Adams  fel 
cenadwr  yr  Unol  Daleithiau  i  Lundain,  a  derbyniwyd  ef  yn  roes- 
awgar  gan  George  III.  "Er  mai  myfì,"  ebe  y  brenin,  "oedd  yr 
olaf  yn  y  deyrnas  i  gydsynio  ag  annibyniaeth  America ;  ond  yn 
awr,  gan  ei  fod  wedi  ei  ganiatau,  myfi  fydd  yr  olaf  i  gefnogi  unrhyw 
droseddiad  arno." 

Un  dygwyddiad  o  bwys  gymerodd  le  yr  amser  hwn  ydoedd 
cyffroad  yr  hen  elyniaeth  yn  erbyn  y  Pabyddion  trwy  ymgais  i 
basio  mesurau  yn  eu  fTafr.  Ffurfiwyd  math  o  Gymanfa  Brotestan- 
aidd,  gyda  phendefìg  penwan  o'r  enw  Arglwydd  George  Gordon  yn 
ben  arni.  Yn  Mehefìn,  1780,  penderfynodd  ddwyn  deiseb  i  Dý  y 
Cyffredin,  a  dylynwyd  ef  gan  y  fath  dyrfa  o  wTerin  anhywaith,  a 
barodd  derfysg  mawr  yn  y  ddinas.  Rhoddwyd  capeli  Pabyddol  ac 
Ymneillduoì  ar  dàn,  ac  ysbeiliwyd  a  llosgwyd  liawer  o  dai.  Taflwyd 
carchar  Newgate  yn  agored,  a  gwnaed  ymosodiad  ar  y  Banc. 
Parhaodd  y  terfysg  am  ddiwrnodau;  ac  ar  y  pumed  dycld,  gorchy- 
mynodd  y  brenin  i'r  milwyr  gael  eu  galw  allan.  Saethwyd  dros  dri 
chant  yn  farw  yn  yr  ystrydoedd,  neu  buont  feirw  yn  yr  hospüal;  a 
llosgwyd  a  mygwyd  llawer  gan  y  tân.  Dienyddiwyd  un  ar  ugain 
o'r  terfysgwyr,  a  diangodd  Gordon,  eu  blaenor,  ar  y  sail  o 
wallgofrwydd. 

Yn  1782  dechreuodd  cyfres  o  gyfnewidiadau  eto  yn  y  weinydd- 

iaeth.     Bhoddodd  North  ei  weinyddiaeth  anffortunus  i  fyny,  ar  ol  ei 

orfodi  gany  brenin  i'w  dalyn  llawer  hŵynag  yr  ewyllysiai,  ac  wedi 

gwahanu  tair  miliwn  o  bobl  oddiwrth  y  goron^  heb  son  am  ychwan- 

6  2g 


498  GEORGE    III. 

egiad  o  gan  mîliwn  o  bunau  at  y  ddyled  wladol.  Ffurfiwyd 
gweinyddiaetli  newydd  o'r  blaid  wrthwynebol,  gyda  Rockinghara 
eto  yn  brif  weinidog  (Mai),  a  Fox  yn  un  o  ysgrifenwyr  y  llywodr- 
aeth.  Tra  yr  oedd  Burke,  yr  hwn  oedd  yn  awr  yn  y  weinyddiaeth, 
a  William  Pitt,  mab  Iarll  Chatham,  yn  brysur  gyda  mesurau 
diwygiadol,  bu  Rockingham  farw,  yr  hyn  a  barodd  gyfnewidiad 
arall.  Yn  awr  gwnaed  Iarll  Shelburne  yn  brif  weinidog,  a 
William  Pitt  yn  ganghellydd  y  drysorgell;  a  rhoddodd  Fox, 
Cavendish,  a  Burke,  eu  swyddi  i  fyny.  Yr  oedd  y  weinyddiaeth 
bresenol  yn  cynwys  cymysgedd  rhyfedd  o  Whigiaid  a  Thoriaid,  ac 
nid  oedd  yn  boddio  y  brenin  na'r  bobl.  Felly,  wedi  cael  ei 
disodli  gan  y  CyíFredin,  rhoddodd  ei  hymddiried  i  fyny.  Yr  oedd  y 
brenin  yn  eìynol  i  Fox,  ac  ymdrechai  i'w  gadw  allan  o  bob  gwein- 
yddiaeth.  Ond  nid  oedd  modd  gwneyd  hebddo;  ac  yn  Ebrill, 
1783,  fíurfiwyd  gweinyddiaeth  newydd  dan  lywyddiaeth  Duc 
Portland ;  Arglwydd  North  a  Fox  yn  ysgrifenwyr  y  lly wodraeth, 
Cayendish  yn  ganghellydd  y  drysorgell,  a  Burke  yn  dàl-feistr  y 
galluoedd.  Cyn  diwedd  y  û wyddyn  dygodd  Fox  ei  India  Bill 
nodedig  yn  mlaen,  er  trosglwyddo  y  gallu  o  ddwylaw  Cwmpeini 
India  y  Dwyrain  i  ddwylaw  y  weinyddiaeth.  Pasiodd  yn  Nhŷ  y 
Cyffredin  gyda  mwyafrif  mawr ;  ond  er  llawenydd  ybrenin,  gwrth- 
odwyd  ef  gan  yr  Arglwyddi.  Cyn  diwedd  y  flwyddyn,  dym- 
chwelwyd  y  weinyddiaeth  hon  eto.  Bellach  gwnaed  Pitt  yn  brif 
weinidog,  Thurlow  yn  arglwydd  ganghellydd,  Carmarthen  a  Sydney 
yn  ysgrifenyddion  y  lly wodraeth ;  a  rhoddwyd  swyddi  eraill  i  But- 
land,  Bichmond,  Howe,  a  Temple.  Torwyd  y  senedd  i  fyny,  ac  yn  yr 
etholiad  newydd  collodd  wyth  ugain  o'r  hen  aelodau  gwrthwynebol,  a 
fiaenorid  gan  Fox,  eu  Ue.  Yn  awr  yr  oedd  Pitt  wedi  enill  yr 
oruchafiaeth ;  dechreuodd  ymgymeryd  â  mesurau  i  wella  cyflwr  y 
deyrnas,  ac  arweinid  y  blaid  wrthwynebol  gan  Fox. 

Profodd  Lloegr  golledion  mawr  ar  y  môr,  mewn  eiddo  a  bywydau, 
yn  1782.  Pan  oedd  y  llyngesydd  Graves  yn  dwyn  amryw  longau 
a  ysbeiliasid  oddiar  y  gelyn  yn  yr  India  Orllewinol  adref,  collwyd 
amryw  o  honynt,  yn  nghyda  dwy  long  ryfel  o  eiddo  Lloegr,  a  thair 
mil  o  fywydau,  mewn  ystorm.  Ychydig  yn  ddiweddarach  yn  yr  un 
flwyddyn  y  collwyd  y  Royal  George,  llong  ryfel  yn  cynwys  cant 
o  fagnelau,  mewn  tymhestl  gerllaw  Portsmouth.  Yr  oedd  y 
llyngesydd  Rempenfeldt,  yn  nghyda  mil  o  wýr  a  gwragedd,  ar  ei 
bwrdd  ar  y  pryd. 

Pwnc  pwysig  yn  neddfwriaeth  Lloegr  y  blynyddoedd  hyn  oedd 
llywodraethiad  India.  Yr  oedd  y  tiriogaethau  eang  hyny  er  ys 
blynyddau  lawer  yn  meddiant  Lloegr,  a'r  Cwmpeini  yn  arfer  y 
gorthrymder  mwyaf  ar  y  trigolion,  ac  yn  casglu  cyfoeth  yn  ddifesur. 
Gwnaed  rhai  mesurau  newycldion  gyda  golwg  ar  ei  llywodraethiad 


GEORGE   III.  499 

yn  1773,  pan  ddarostyngwyd  hi  dan  lywodraethwr  cyfFredinol,  yr 
hwn  oedd  i  fyw  yn  Calcutta.  Y  llywodraethwr  cyntaf  oedd  Warren 
Hastings,  dyn  cyfarwydd  ag  India,  wedi  treulio  ei  amser  yn 
ngwasanaeth  y  Cwmpeini,  a  pharhaodd  yn  ei  swydd  am  ddeuddeg 
mlynedd.  Mynai  Burke,  Fox,  a  Sheridan,  dynu  llywodraeth  y 
wlad  o  ddwylaw  y  Cwmpeini ;  ond  trodd  y  brenin  a'r  weinyddiaeth 
yn  eu  herbyn.  Dygodd  Pitt  fesur  yn  mlaen  ar  yr  achos,  pan  sef- 
ydlwyd  y  Bwrdd  Llywodraethol;  ond  ni  wnaeth  hyn  nemawr 
oddigerth  symud  y  gormes  o  un  llaw  i  law  arall.  Dygwyd  cyhuddiad 
yn  erbyn  Hastings,  gan  Dý  y  CyfFredin,  o  gam-arfer  ei  awdurdod; 
parhaodd  y  prawf  am  flynyddoedd,  ac  o'r  diwedd,  yn  1795,  cafodd 
ei  ryddhau,  er  na  phrofwyd  ei  ddiniweidrwydd.  Anfonwyd  Argl- 
wydd  Cornwalis  allan  fel  y  llywodraethwr  cyffredinol,  a'r  maes- 
lywydd  newydd. 

II. GEORGE    III. YE,   ATE    KAîf,    1789 1802. 

Dygwyddiad  mawr  yn  y  ílwyddyn  1789  ydoedd  y  Chwyldroad 
Ffrengig,  yr  hwn  a  roddodd  ysgydwad  i  holl  deyrnasoedd  Ewrop, 
ac  a  ddygodd  gyfhod  newydd  yn  hanes  y  byd.  Mae  y  Chwyldroad 
hwn  yn  un  o'r  dygwyddiadau  mwyaf  dychrynllyd  a  phwysig  a 
gymerodd  le  yn  hanes  unrhyw  genedl.  Er  fod  gwell  brenin  yn 
eistedd  ar  orsedd  y  wlad  y  pryd  hwnw — Louis  XVI. — nag  a  fu  er 
ys  amryw  oesoedd;  eto  yr  oedd  y  bendefìgaeth  mor  falch  a 
gormesol,  y  trethi  yn  drymion,  ac  yn  trymhau,  a'r  rhai  hyny  yn. 
disgyn  ar  ysgwyddau  y  bobl  yn  unig,  gan  fod  y  pendefìgion  a'r 
clerigwyr  yn  rhydd;  yr  oedd  llwyddianty  gwrthryfel  Americanaidd 
o  flaen  eu  llygaid,  ac  ysgrifau  athronwyr  anfíyddol  yn  eu  cyfiroi. 
Ac  o'r  diwedd  cyrhaeddodd  pethau  eu  heithafnod,  a  thaflodd 
cenedl  o  gaethion  hen  lyffetheiriau  oesol  oddiam  danynt,  gan 
hyrddio  eu  hunain  yn  wallgof  i  ganol  tryblith  o  derfysg  a  gwrth- 
ryfel.  Torodd  y  Chwyldroad  allan  gyda  nerth  aruthrol,  gan  ysgubo 
cyfraith  a  chyfìawnder  o'i  flaen,  a  gosod  holl  Ewrop  benben  mewn 
rhyfel,  yr  hwn  a  barhaodd  am  oddeutu  chwarter  canrif,  ac  a 
derfynodd  yn  narostyngiad  ucheldrem  Ffrainc  gan  deyrnasoedd 
cyngreiriol  Ewrop. 

Ni  pherthyn  i  ni  yma  roddi  hanes  y  Chwyldroad  Ffrengig ;  ond 
yn  unig  dyweyd  i'r  bobl  godi  dan  arweiniad  blaenoriaid  heb  fod  o'r 
cymeriadau  goreu,  cymeryd  y  llywodraeth  i'w  dwylaw  eu  hunain, 
difodi  y  bendefìgaeth,  tori  pen  eu  brenin  diniwed,  Louis  XVI.,  a 
chyflawni  creulonderau  o'r  mwyaf  erchyll,  mewn  ysbryd  na 
chlybuwyd  erioed  am  y  cyfíelyb.  Llusgwyd  y  frenines  eilwaith  i'r 
esgynlawr  dyoddef,  a  thorwyd  ei  phen,  diraddiwyd  a  gorthrymwyd 
eu  plant  hyd  farwolaeth,  a  chadwyd  y  guillotine*  dan  fírydiau  brwd 
*Offeryn  at  dori  penau,  a  ddyfeisiwyd  gan  Dr.  Guillotin, 


500  GEORGE   III. 

o  waed  gwŷr  a  gwragedd,  am  lawer  o  fisoedd.  Yr  oedd  yr  holî 
awdurdod  yn  nwylaw  penboethiaid  anífyddol,  y  rhai  a  ddirmygent 
yn  gyffelyb  ddynoliaeth  a  chrefydd,  a  phob  sefydliadau  daionus. 
Ail  drefnwyd  calaniadur  y  flwyddyn,  clyddimwyd  y  Sabbath,  yn 
nghyda  phob  addoliad  dwyfol,  a  phenodwyd  pob  degfed  dydd  yn  ei 
le  yn  ddydd  o  ddifyrwch  a  gwleddoedd.  Ceisid  perswadio  y  bobl 
i  gredu  fod  marwolaeth  yn  gwsg  tragywyddol,  a  sefydlu  addoliad 
llygredig  i  Reswni.  Nid  oedd  llywodraeth  na  dyogelwch  i  fywyd 
na  meddianau  yn  y  wlad;  hyrddid  miloedd  o  drueiniaid  i'r  marwol- 
aethau  creulonaf,  heb  sail  nac  achos,*  a  phriodol  iawn  y  galwyd  yr 
adeg  hon  yn  Ffrainc,  yn  "Deyrnasiad  Dychryn."  Cafoddy  Chwyl- 
droad  yma  ddylanwad  pwysig  ar  Loegr.  Edrychai  un  dosbarth 
arno  ar  y  cyntaf  gyda  boddhad  a  chymeradwyaeth,  a  chanfyddent 
ynddo  ddymchweliad  gormes,  a  gwawr  rhyddid  gwladol.  O'r 
cyfryw  yr  oedd  Fox,  a  chyhoeddodd  ei  syniadau  cymeradwyol  yn  y 
senedd  yn  1790.  Yr  oedd  ei  hen  gyfaill  Burke  yn  teiinlo  yn 
hollol  wahanol,  a  chynyrchodd  yr  annghydwelediad  ymraniad 
hollol  ac  am  byth  rhyngddynt.  "Mae  y  Ffrancod,"  ebai  Burke 
wrth  ateb  Fox,  "wedi  profì  eu  hunain  yr  adeiladwyr  dinystr 
galluocaf  a  ymddangosodd  hyd  yma  yn  yr  holl  íÿd;  mewn  un  haf 
byr  tynasant  i  lawr  eu  breniniaeth,  eu  heglwys,  eu  pendefigaeth, 
eu  cyfraith,  eu  byddin,  a'u  cyllidau.  Ein  perygl  presenol  ni  yw 
cael  ein  harwain  o  fawrygu  i  efelychu  amryfusedd  pobl  nad  yw  eu 
llywodraeth  ond  terfysg,  na'u  crefydd  ond  anffyddiaeth."  Yclrwan- 
egai  fod  "  symudiadau  y  Ffrancod  yn  haeddu  y  dygasedd  mwyaf, 
ac  y  buasai  ef  yn  colli  y  dyferyn  diweddaf  o'i  waed,  yn  cefhu  ar  ei 
gyfeillion  goreu,  ac  yn  ymuno  â'i  elynion  mwyaf  penderfynol,  er 
gwrthwynebu  dylanwrad  y  fath  ysbryd  yn  Lloegr."  Ac  er  i 
Sheridan  ei  ddifrio,  a  Fox  geisio  ei  dawelu,  daliodd  Burke  yn 
ddiysgog,  a  chanlynodd  ymraniad  yn  y  blaid  Whigaidd,  trwy  i 
amryw  o  honynt  gymeryd  ochr  Burke  yn  erbyn  pleidwyr  y 
Chwyldroad. 

Ysgrifenodd  Burke  yn  fuan  ei  Fyfyrdodau  ar  y  Chwyldroad 
Ffrengig,  yr  hyn  a  dynodd  atebion  aflwyddianus  oddiwrth  Dr. 
Priestley  a  Tom  Paine.  Beth  bynag,  cafodd  llyfr  yr  olaf  (Rights 
of  Marì)  ledaeniad  eang,  ac  nid  y w  ei  ddylanwad  llygredig  wedi  ei 
golli  hyd  y  dydd  hwn.  Yr  oedd  berw  y  Chwyldroad  Ffrengig  yn 
effeithio  yn  ddwys  y  tu  allan  i'r  senedd  yn  y  wlad  hon,  yn  gystal 
ag  o'i  mewn.  Ffurfiwyd  amryw  glybiau  diwygiadol  yn  Llundain, 
a  gohebai  y  rhai  hyny  â'r  Gymanfa  Genedlaethol  yn  Paris.  Ond 
yn  nechreu  1793,  ar  ol  dienyddio  eu  brenin,  cyhoeddodd  Gwerin- 
iaeth  Ffrainc  ryfel  yn  erbyn  Lloegr,  a  darparodd  fyddin  fawr  i'w 
goresgyn.      Bwriodd   penaduriaid   Ewrop    eu  penau   yn  nghyd 

*Dywedir  i  dros  bum  mil  gael  tori  eu  penau,  a'u  llofruddio  yn  Paris  yn  unìg. 


GEOHGE    III.  501 

wrthsefyll  y  Ffrancod ;  a  phe  buasai  ychydig  o  fedr,  doethineb,  a 
chydweithrediad  yn  eu  mysg,  buasai  y  gorchwyl  yn  hawdd,  a 
buasent  yn  arbed  blynyddau  blinion  i  holl  deyrnasoedd  y  Cyfandir. 
Ond,  yn  anífodus,  nid  oedd  hyny  i'w  cael.  Er  fod  Pitt  yn  ddyn 
galluog,  nid  oedd  yn  meddu  ar  gymhy/ysderau  ei  dad  i  gynllunio  a 
llywyddu  rhyfeloedd.  Trodd  amryw  o'i  fesurau  yn  aílwyddianus, 
aeth  y  galluoedd  cyngreiriol  yn  erbyn  eu  gilydd,  ac  enillai  y 
Ffrancod  fuddugoliaeth.au  pwysig  ar  y  Cyfandir ;  ond  ar  y  moroedd, 
yn  mhell  ac  yn  agos,  yr  oedd  Lloegr  yn  fwy  llwyddianus,  a'r 
Ffrancod  yn  colli.  Enillodd  Jervis,  Grey,  a  Howe,  fuddugoliaethau 
clodfawr  ar  y  Ffrancod  a'r  Dutch,  yn  India  y  Gorllewin,  a  Phenrhyn 
Gobaith  Da. 

Yn  mysg  rhyfelwyr  Ffrainc  a  Lloegr  yn  awr,  cawn  ddau  filwr  nod- 
edig  yn  dechreu  codi  i  sylw,  sef  y  milwriad  Wellesley,  wedi  hyny 
yr  enwog  Dduc  Wellington,  a  Napoleon  Buonaparte.  Yn  Holland 
yn  gwrthwynebu  y  Ffrancod  y  ceir  y  cyntaf  yn  cychwyn  ar  ei 
fy wyd  o  enwogrwydd  milwrol ;  ac  ar  yr  un  amser  cawn  Buonaparte 
yn  lly wydd  y  magnelau  yn  Toulon  yn  gwrthwynebu  Arglwydd  Hood, 
pan  yn  24ain  oed.  Ganwyd  y  ddau  ryfelwr  enwog  yr  un  fl.  (1769). 
Blwyddyn  flinderus  ýn  Lloegr  oedd  1797.  Yr  oedd  amryw  o 
fesurau  y  llywodraeth  yn  anmhoblogaidd,  y  rhyfel  wedi  trymhau  y 
trethi,  a'r  bobl  yn  gwingo  danynt.  Anfonwyd  Arglwydd  Malmesbury 
drosodd  i  Ffrainc  i  geisio  cytuno  ar  amodau  heddwch;  ond,  yn 
anffodus,  dychwelodd  yn  aflwyddianus.  Ofhid  goresgyniad  yr  ynys 
gan  y  Ffrancod,  y  rhai  oeddent  yn  enill  buddugoliaethau  pwysig  ar 
y  Cyfandir.  Parodd  yr  ofh  hwn  i'r  bobl  wneyd  y  fath  alw  am  eu 
harian  o'r  Banc,  fel  y  gorfu  i'r  Uywodraeth  atal  y  Banc  i  dalu  i  neb 
oddigerth  mewn  bank  notes;  a  chanlynodd  trafodaeth  bwysig  yn  y 
wlad  trwy  arian  papyr.  Gwaeth  na  hyn  ydoedd  y  gwrthryfel  a 
dorodd  allan  y  flwyddyn  hon  yn  y  llynges.  Y  cyntaf  oedd  yn 
Portsmouth,  pan  wrthododd  y  milwyr  ufuddhau  i'w  swyddogion, 

j  gan  gwyno  yn  benaf  am  fychandra  eu  cyflog,  a  llymdra  eu  dysgybl- 
aeth.  Cafwyd  fod  y  cwyn  yn  gyfìawh;  unionwyd  y  camwri,  a 
thawelwyd  yr  amrafael.     Ond  gyda  hyny   daeth   y  newydd   am 

; '  wrthryfel  mwy  pwysig  fyth  yn  llynges  Môr  y  Gogledd,  yn  y  Nore. 

i  Cymerodd  hwnw  agwedd  mwy  bygythiol  dan  arweiniad  milwr  gwrol 

lj  o'r  enw  Richard  Parker.     Parodd  hwn  gyhro  mawr  yn  y  wlad  hon. 

1  Ond  rhoddodd  y  gwrthryfelwyr  i  fyny  cyn  i  bethau  fyned  yn  mhell; 
dienyddiwyd  Parker  ac  ychydig  eraill,  codwyd  cyflog  y  milwyr,  a 
daeth  pob  peth  i'w  le. 

"  Yr  oedd  ynanffodus,"  meddai  Wade,  "i  gyflafareddiad  Malmes- 
bury  fethu.  Pe  penderfynasid  ar  heddwch,  cawsai  gwareiddiad 
Ewropaidd  ei  brysuro  ugain  mlynedd.  Buasai  pedwar  canmiliwn  o 
bunau  ynllai  o  ddyled  ar  Loegr;  ni  fuasai  y  gwrthryfel  Gwyddelig* 


502  GEORGE   III. 

gwrthryfel  y  llynges,  nac  ataliad  y  Banc,  wedi  cyrueryd  lle.  Ni 
f uasai  Colofn  Nelson  na  B wa  Waterloo  wedi  eu  codi ;  a  buasai  prif 
ddinasoedd  y  Cyfandir  wedi  ysgoi  eu  darostyngiad  gan  estroniaid. 
Ni  fuasai  Moscow  wedi  ei  llosgi,  na  haner  miliwn  o  filwyr  wedi  eu 
rhwygo  a'u  lladd  gan  lymdra  gauaf  Rwsiaidd." 

Enillwyd  dwy  fuddugoliaeth  íbrawl  bwysig  y  flwyddyn  hon ;  y 
naill  gan  y  iiyngesydd  Jervis  ar  yr  Ysbaeniaid,  ger  Cape  St.  Vincent. 
Codwyd  y  llyngesydd  mewn  canlyniad  i'r  bendefigaeth,  dan  y  titl  o 
Iarll  St.  Yincent,  er  y  priodoiid  y  goncwest  i  wroldeb  Nelson,  yr  hwn 
hefyd  a  wnaed  yn  farchog.  Mewn  brwydr  aflwyddianus  arall  yn 
Teneriffe,  y  flwyddyn  ganlynol,  y  collodd  Nelson  ei  fraich.  Y 
fuddugoliaeth  arall  a  enillwyd  gan  y  llyngesydd  Duncan,  ar  y  Dutch, 
yn  agos  i  Camperdown,  ar  draeth  Holland,  yn  fuan  wedi  gwastadhau 
yr  ymrafael  yn  mysg  ei  wŷr  yn  y  Nore.  Codwyd  Duncan  hefyd, 
ar  ei  ddychweliad  adref,  i'r  bendefìgaeth,  dan  y  titi  o  Is-iarll  Duncan 
o  Camperdown.  Yn  Chwefror  yr  un  flwyddyn  y  daeth  pedair  o 
longau  Ffrengig  i'r  Bristol  Channel,  a  glaniasant  1400  o  wŷr  yn 
Abergwaen,  yn  Sir  Benfro.  Prysurodd  Arglwydd  Cawdor  gyda 
thair  mil  o  wŷr  i'w  cyfarfod ;  ond  rhoddodd  y  Ffrancod  eu  harfau 
i  lawr,  a'u  hunain  i  fyny,  ac  ni  ddeailwyd  beth  allai  eu  hamcan 
fod,  oddigerth  y  tybient  fod  deiliaid  Lloegr  yn  barod  i  godi  niewn 
gwrthryfel. 

Yn  1798  addfedodd  aflonyddwch  Iwerdclon  eto  i  wrthryfel.  Yr 
oedd  tlodi,  annhrefn,  a  gorthrymder  yn  blino  ysbryd  y  wlad  anfíbdus 
hon  trwy  y  blynyddoedd.  Yr  oedd  hyn  yn  cael  ei  achosi,  mewn 
rhan,  gan  sefylifa  y  wlad  ei  hun,  ac  mewn  rhan  gan  gamly wodraeth 
o  du  Lloegr.  Yr  oedd  senedd  Iwerddon,  yn  wahanol  i  eiddo  Lloegr, 
i  barhau  dros  ystod  y  teyrnasiad,  a  llywodraeth  ei  hachosion  yn  cael 
ei  chyfyngu  i  ddwyìaw  ychydig  o  bersonau.  Nid  oedd  ei  senedd  yn 
wir  ond  peth  mewn  enw,  gan  nad  oedd  gan  yr  aelodau  awdurdod  i 
gynyg  unrhyw  fesur  heb  iddo  yn  gyntaf  gael  ei  gymeradwyo  gan 
gynghor  y  llywodraeth  yn  Llundain.  Yr  oedd  mân-derfysgoedd 
mynych  yn  tori  allan,  a  phleidiau  gwahanol  o  Brotestaniaid  a  Phab- 
yddion  yn  ymflurfio  yma  a  thraw,  ac  yn  bygwth  drwg.  Wedi 
gweled  America  yn  llwycldo  i  dori  ei  chysylltiad  â  Phrydain,  a 
sefydlu  ei  hannibyniaeth,  penderfynodd  amryw  o'r  pleidiau  hyn 
ymuno  â'u  gilydd,  a  chynllunio  gweriniaeth  yn  ol  esiampl  Ffrainc, 
ac  efelychu  y  Chwyldroad  dychrynllyd  hwnw.  Yn  fFodus,  cafwyd 
gwybodaeth  am  y  fradwriaeth,  ychydig  cyn  fod  yr  amser  penodedig 
i  godi  i  fyny,  a  daliwyd  amryw  o'r  blaenoriaid.  Ond  er  colli  eu 
blaenoriaid,  cododd  y  bobl  wrth  y  miioedcl,  a  chyflawnwyd  creulon- 
derau  annghydmarol.  Daeth  y  Cadfriclog  Lake  â  byddin  i'w  daros- 
twng;  ond  nid  ymostyngasant  hyd  nes  ymladd  brwydrau  gwaedlyd, 
dyoddef  colledion  dirfawr,  a  chyflawni  creulonderau  rhy  erchyll  i'w 


GEORGE    III.  503 

hadrodd.  Âeth  Arglwydd  Cornwalis  drosodd  yn  olynydd  Arglwydd 
Camden,  fel  arglwydd  raglaw,  a  chyhoeddodd  fod  y  gwrthryfel  wedi 
darfod,  yn  nghyda  maddeuant  i'r  holl  wrthryfelwyr,  oddigerth 
ychydig  o'r  blaenoriaid. 

Ond  yn  Awst  eilwaith  glaniodd  1 100  o  Ffrancod,  dan  lywyddiaeth 
y  Cadfridog  Humbert,  yn  Rillala  (Iwerddon);  ymunodd  amryw  o'r 
trigolion  Pabyddol  ag  ef,  ac  aethant  yn  mlaen  i  ganol  y  wlad. 
Gorchfygodd  Lake  a  Hutchinson  yn  Castlebar ;  ond  yn  mhen  ychydig 
ddyddiau  daeth  Cornwalis  â  byddin  o 20,000  yn  ei  erbyn  yn  Bullin- 
amuck,  a  gorfodwyd  ef  a'i  wỳr  i  roddi  eu  hunain  i  fyny  fel  carchar- 
orion  rhyfel.  Felly  terfynwyd  y  gwrthryfel  yn  Iwerddon,  wedi 
colled  o  ddeng  mil  ar  ugain  o  fywydau,  a  dinystr  gwerth  miliwn  a 
bunau  o  feddianau. 

Yn  mhen  dwy  flynedd  unwyd  seneddau  Iwerddon  a  Lloegr  yn 
un ;  pasiwyd  mesur  i'r  perwyl  hwnw  yn  senedd  Iwerddon  yn  Mawrthr 
derbyniodd  y  sel  freninol  Gorphenaf  2il,  1800,  ac  yr  oedd  i 
gymeryd  lle  Ionawr  laf,  1801.  Ei  brif  wrthwynebwyr  yn  neddf- 
wriaeth  Lloegr  oedd  Holland,  King,  Thanet,  Grey,  a  Sheridan. 
Cynwysai  fod  wyth  ar  ugain  o  arglwyddi  tymhorol,  wedi  eu 
hethol  dros  eu  bywyd  gan  bendefigion  Iwerddon,  a  phedwar  o  argl- 
wyddi  ysbrydol,  ar  gylch,  i  eistedd  yn  Nhŷ  yr  Arglwyddi ;  a  chant 
o  aelodau  i  eistedd  yn  Nhŷ  y  Cyífredin;  fod  eglwysi  Lloegr  ac 
Iwerddon  i  gael  eu  huno  yn  un  eglwys  esgobol  Brotestanaidd ;  fod 
holl  ddeiliaid  Prydain  Fawr  a'r  Iwerddon  i  feddu  yr  un  rhagor- 
freintiau  gyda  golwg  ar  fasnach  a  morwriaeth,  a  chyda  golwg  ar 
gytundebau  a  galluoedd  tramor;  a  bod  cyfreithiau  a  llysoedd  y 
naill  deyrnas  a'r  llall  i  barhau  fel  yr  oeddent,  ond  yn  ddarostyngedig 
i  unrhyw  welliadau  a  farnai  y  senedd  gyfunol  yn  angenrheidiol. 
Felly  yr  unwyd  y  ddwy  wlad,  ac  nid  yw  yn  debyg  y  gwahenir 
hwy  byth  mwy. 

Yn  Mai,  1798,  hwyliodd  y  Cadfridog  Buonaparte  allan  o  Toulon 
gyda  byddin  o  ugain  mil,  a  llynges  nerthol,  i  íÿned  i  ddarostwng 
yr  Aipht,  ac  ar  fedr  goresgyn  tiriogaethau  Lloegr  yn  India  y 
Dwyrain.  Cymerodd  ynys  Malta  ar  ei  ffordd,  a  glaniodd  yn  llwydd- 
ianus  yn  Alexandria  yn  Gorphenaf.  Mor  gynted  ag  y  deallwyd  yn 
Lloegr  am  yr  hynt  hon,  anfonwyd  Syr  Horatio  Nelson  gydaphedair 
ar  ddeg  o  longau  rhyfel  i  weled  a  allai  wneyd  rhyw  beth  i'w  rhag- 
flaenu.  Cafodd  Nelson  y  gelyn  yn  môr  Aboukir,  wrth  wddf  yr  afon 
Nile,  gerllaw  Alexandria.  Arweinid  y  llynges  Ffrengig  gan  y  llyng- 
esydd  Brueys,  ac  er  eu  bod  yn  gryfach  na'r  Saeson,  penderfynodd 
Nelson  ar  ymosodiad  dioed.  Dechreuodd  y  frwydr  ar  y  laf  o 
Awst,  a  pharhaodd  yn  ddidor  hyd  ddau  o'r  gloch  dranoefch,  pan 
gafwyd  nad  oedd  ond  dwy  o  longau  y  Ffrancod  wedi  dianc,  dwy 
wedi  eu  llosgi,  a  naw  wedi  eu  cymeryd.     Collasant  dros  bum  mil  o 


504  GEOEGE    III. 

wŷr,  a'u  llyngesydd  yn  eu  mysg,  pryd  nad  oedd  lladdedigion  a 
chlwyfedigion  Lloegr  yn  cyrhaedd  mil.  Gwobrwywyd  Nelson  am  ei 
wroldeb  a'i  lwyddiant  digyffelyb  â  barwniaeth,  gyda  blwydd-dal  o 
ddwy  fil  o  bunau.  Anrhegodd  brenin  Naples  ef  hefyd  â  duciaeth 
Bronte,  gydag  etifeddiaeth  yn  Sicily.  Dyrysodd  hyn  gynlluniau 
Buonaparte  gy da  gol wg  ar  India.  Beth  bynag,  darostyngodd  yr 
Aipht,  ac  yn  Mawrrth,  1799,  gosododd  warchae  ar  Acre  yn  Syria. 
Cynorthwy wyd  y  pasha  i  amddiffyn  y  ddinas  hono  gan  Syr  Sidney 
Smith,  a  gorfodwyd  Buonaparte  i  godi  y  gwarchae.  Bhoddodd 
hyn  atalfa  ar  ei  hynt,  a  dychwelodd  ef  ac  ychydig  o'i  swyddogion 
gyda  brys  i  Paris.  Trwy  gyfrwysdra  beiddgar  llwyddodd  i  ddym- 
chwelyd  y  weriniaeth,  a  elwid  y  Directory,  a  gwnaeth  ei  hun  yn 
Benconsul  y  lly wodraeth.  Cynygiodd  amodau  heddwch  i  Loegr  yn 
ddioed,  ond  ni  dderbyniwyd  hwynt,  am  nad  oedd  Lloegr  yn  barod 
i  gydnabod  ei  awdurdod. 

Yr  oedd  Pitt  wedi  ymrwymo  i  geisio  symud  i  ffwrdd  anaddas- 
rwydd  Pabyddol,  ond  cafodd  y  brenin  mor  gyndyn  o  wrthwynebol 
fel  y  rhoddodd  ei  swydd  i  fyny  yn  1801,  a  chanlynwyd  ef  gan 
Addington  (wedi  hyny  Arglwydd  Sidmouth),  llefarydd  Tŷ  y 
CyíFredin.  Cyfarfyddodd  y  Uywodraeth  ag  anhawsderau  mawrion 
trwy  waith  y  galluoedd  Gogleddol, — Rwsia,  Sweden,  Denmark,  a 
Prwsia,  y  rhai  oeddent  mewn  heddwTch  â  Ffrainc — yn  ymuno  â'u 
gilydd  i  sefyll  ar  dir  canolog,  er  mwyn  rhwystro  hawl  ymchwiliad 
o  du  Ffrainc  a  Lloegr.  A  chan  mai  Lloegr  oedd  brenines  y 
moroedd,  yr  oedd  yn  amlwg  fod  y  cyngrair  yn  cael  ei  fwriadu  yn  ei 
herbyn  hi.  Wedi  methu  dyfod  i  delerau  trwy  foddion  teg,  pender- 
fynwyd  cymeryd  llwybr  garw.  Anfonwyd  llynges  i'r  Baltic  dan 
lywyddiaeth  Syr  Hyde  Parker,  a  Nelson  yn  ail  mewn  awdurdod. 
Ymladdwyd  brwydr  â'r  Daniaid  gyferbyn  a  Copenhagen,  pryd  yr 
enillodd  Nelson  ychwaneg  o  glod  fyth.  Dywed  y  gwron  hwnw 
mai  hon  oedd  y  frwydr  ífyrnicaf  a  welodd  erioed.  Cymerw^yd  a 
llosgwyd  holl  longau  y  gelyn,  a  gwnaed  Nelson  yn  is-iarll  (riscoimt). 
Torodd  y  fuddugoliaeth  hon,  yn  nghyda  llofruddiad  yr  ymerawdwr 
Paul,  ac  esgyniad  Alexander,  y  cyngrair  rhwng  y  galluoedd.  Tua'r 
un  amser,  enillodd  Syr  Balph  Abercrombie  fuddugoliaeth  nodedig 
ar  y  Ffrancod  yn  Alexandria,  er  iddo  ef  ei  hun  dderbyn  archoll 
farwol.  Dylynwyd  Abercrombie  gan  Hutchinson,  a  chyn  diwedd 
y  flwyddyn,  yr  oedd  yr  Aipht  wedi  ei  hadenill  oddiar  y  Ffrancod, 
ac  wedi  ei  hadferu  i'r  Twrc. 

Yr  oedd  Baonaparte  yn  awr,  ar  ol  gorchfygu  yr  Awstriaid  yn 
Itali  a  Germany,  yn  gwneyd  darpariadau  mawrion  i  ymosod  ar 
Loegr,  a  Lloegr  hithau  yn  darparu  yn  egniol  i'w  wrthsefyll. 
Heblaw  galluoedd  cyílogedig  o  rhwng  tri  a  phedwar  can  mil, 
llanwyd  y  deyrnas  o  ryddfrydwyr,  y  rhai  oeddent  yn  barod  i  golli 


GE0RGE    III.  505 

eu  gwaed  er  amddifFyn  eu  rhyddid  a'u  gwlad.  Ond  yr  oedd  angen 
heddwch  ar  Buonaparte  yn  awr;  a  Mawrth  25ain,  1802,  arwydd- 
wyd  cytundeb  heddwch  yn  Amiens.  Dychwelodd  Lloegr  yr  oli 
a  gymerodd,  oddigerth  Trinidad,  a'r  Sefydliadau  Dutchaidd  yn 
Ceylon.  Daliodd  Ffrainc  y  rhan  fwyaf  o'i  chafíaeliadau  ar  y 
Cyfandir,  ond  yr  oedd  Malta  (yr  hon  a  gymerwyd  gan  Loegr  yn 
1800)  i'w  rhoddi  yn  ol  i  Farchogion  St.  John. 

Dylasem  ddyweyd  i  sel  fawr  Prydain  gael  ei  rhoddi  i  fyny  i'w 
dinystrio  yn  nechreu  1801,  cyn  cyfarfyddiad  y  senedd  ymerodrol, 
ac  i  sel  newydd  gael  ei  rhoddi  i'r  canghellydd  yn  ei  lle.  Gwnaed 
baner  newydd  hefyd,  a  thair  croes  arni;  croes  St.  George  yn 
cynnrychioli  Lloegr;  croes  St.  Andrew,  Ysgotland;  a  chroes  St. 
Patrick,  Iwerddon.*  Dyrchafwyd  hi  yn  Llundain,  Edinburgh,  a 
Dublin,  yn  nghanol  twrf  magnelau. 

III. GEOHGE    III.,    EHAN    Y    DRYDEDD,  1802 1820. 

Nid  oedd  heddwch  Amiens  ond  o  fyr  barhad ;  ac  y  mae  yn  amlwg 
mai  amcan  Napoleon  wrth  ei  geisio  ydoedd  cael  hamdden  i  wneyd 
darpariadau  rhyfelgar.  Galwyd  cenadwr  Lloegr  adref  o  Paris, 
cyhoeddwyd  rhyfel  eto  â  Ffrainc,  a  gorchymynwyd  cymeryd  yr  holl 
longau  Ffrengig  oedd  yn  mhorthladdoedd  y  deyrnas  hon  i  fyny. 
Gorchymynodd  Napoleon  yntau  gymeryd  i  fyny  holl  ddeiliaid 
Lloegr  o  fewn  y  tiriogaethau  Ffrengig;  a  thaflwyd  deng  mil  o 
Brydeiniaid  i  garchar,  ac  ni  ryddhawyd  llawer  o  honynt  hyd  1814. 
Agorodd  y  brenin  y  senedd  (Tachwedd,  1803),  gydag  araeth  dra 
phoblogaidd  oddiar  yr  orsedd.  "Yr  wyf  yn  ymuno  â  fy  mhobl 
ddewr  a  dyngarol,"  meddai,  "mewn  un  achos  cyífredinol;  a  fy 
mhenderfyniad  diysgog  yw,  os  daw  y  cyfleusdra,  i  gyfranogi  o'u 
hymdrechion  a'u  peryglon  yn  amddiffyniad  ein  cyfansoddiad,  ein 
crefydd,  ein  cyfreithiau,  a'n  hannibyniaeth." 

Yr  oedd  Syr  Arthur  Wellesley  yn  enwogi  ei  hun,  ac  yn  dyrchafu 
ei  enw  yn  awr  trwy  fuddugoliaethau  nodedig  ar  benaethiaid 
brodorol  India,  y  rhai  oeddent  wedi  dychrynu  wrth  gynydd  y  gallu 
Prydeinig  yno.  Ond  gan  fod  rhyfel  peryglus  â  Ffrainc  yn  bygwth, 
yr  oedd  yn  rhaid  cael  darpariadau  priodol  gartref,  a  chael  gwein- 
yddiaeth  mwy  galluog  i  lywio  y  llywodraeth,  Felly  rhoddodd 
Addington  ei  swydd  i  fyny,  Mai,  1804,  ac  adferwyd  Pitt  i'w  le  fel 
prif  weinidog.  Yr  un  mis  cyhoeddodd  Buonaparte  ei  hun  yn 
Ymerawdwr  y  Francod,  dan  y  titl  o  Napoleon  L,  a  gorchymynodd 
i'r  pab  ddyfod  ar  ei  unswydd  o  Eufain  i  Paris  i'w  goroni. 

Yr  oedd  yn  amlwg  fod  gan  Napoleon  yn  awr  gynlluniau  eang 
gyda  golwg  ar  ddarostwng  Lloegr;  ac  yr  oedd   Lloegr  hithau  yn 

*Gelwir  hi  yn  JJnion  JacJc.  Morwyr  dan  deyrnasiad  James  I.  roddodd  yr  enw 
Jach  iddi,  oblegyd  i  James  ysgrifenu  ei  enwyn  4t  Jacques"  ar  y  faner  genedlaethol, 


506  GEORGE    IIT. 

efFro  ar  ei  gwyliadwriaetli,  ac  yn  parotoi  ar  gyfer  y  gwaethaf. 
Rhoddwyd  llynges  nerthol  dan  lywyddiad  Arglwydd  Nelson  yn  Môr 
y  Canoldir.  Ffurfiwyd  cyngrair  rhwng  y  deyrnas  hon  ag  Awstria, 
Rwsia,  a  Sweden,  ac  nid  oedd  yr  un  gallu  pwysig  wedi  ei  adael 
mewn  undeb  â  Ffrainc,  oddigerth  Spain.  Hydref  21,  1805,  yr 
ymladdwyd  brwydr  Trafalgar  (yn  Spain)  rhwng  llynges  Lloegr, 
dan  Nelson,  a  llyngesoedd  unol  Ffrainc  a  Spain,  dan  lywyddiad 
Villeneuve  a  Grayina,  ac  yr  enillodd  Lloegr  y  fuddugoliaeth  forwrol 
benaf  yn  ei  holl  hanes.  Yr  oedd  galluoedd  Lloegr  yn  cael  eu 
harwain  yn  ddwy  golofn,  y  naill  gan  Nelson  yn  y  Ÿictory,  a'r 
llall  gan  Collingwood  yn  y  Royal  Sovereign.  Cyfarchiad  byth- 
gofiadwy  Nelson  i'w  wýr  ydoedd,  "  Mae  Lloegr  yn  dysgwyl  i  bob 
dyn  wneyd  ei  ddyledswyddl"  Ond,  fel  Wolfe  o'i  flaen,  syrthiodd 
y  gwron  ar  foment  y  fuddugoliaeth,  a  chymysgwyd  y  llawenydd  â 
phrudd-der  a  galar.  Er  nad  oedd  gan  Nelson  ond  31  o  longau  yn 
erbyn  40  gan  y  gelyn,  enillodd  fuddugoliaeth  lwyr;  cymerodd  19  o 
longau,  llosgodd  un  arall,  a  gwnaeth  alanasdra  dychrynllyd  ar  ei 
elynion.  Derbyniodd  fwled  farwol  ar  fwrdd  ei  long,  yn  ei  ysgwydd, 
a  bu  farw  gan  ddyweyd,  "Diolch  i  Dduw,  gwnaethum  fy  nyled- 
swydd."  Felly  dinystriwyd  llynges  Ffrainc,  dyryswyd  cynllun 
Napoleon,  a  gwaredwyd  y  deyrnas  am  dro  oddiwrth  ofn  goresgyniad 
gan  y  Ffrancod. 

Yn  Ionawr,  1806,  bu  farw  Pitt,  yn  y  47ain  mlwydd  o'i  oedran, 
yn  nghanol  tlodi  a  dyledion,  ar  ol  dal  prif  lywyddiaeth  y  deyrnas 
yn  ei  law  am  fwy  nag  ugain  mlynedd.  Claddwyd  ef  ar  draul  y 
wladwriaeth  yn  monachdy  Westminster,  a  rhoddodd  y  senedd 
ddeugain  mil  o  bunau  tuag  at  dalu  ei  ddyledion.  Ffurfiwyd  gwein- 
yddiaeth  Whigaidd  newydd,  yr  hon  a  elwid  6íYr  holl  dalentau,"* 
gydag  Arglwydd  Grenyille  yn  brif  weinidog,  Fox  yn  ysgrifenydd 
tramor,  ac  Arglwydd  Henry  Petty  (ardalydd  presenol  Lansdowne) 
yn  ganghellydd  y  drysorgell.  Cynygiodd  Fox  yn  ddioed  ar  sefydlu 
heddwch;  ond  cafodd  fod  hyny  yn  anhawdd;  ac  er  cymaint  ydoedd 
dros  heddwch,  ni  fynai  aberthu  gronyn  o'r  anrhydedd  cenedlaethol 
er  mwyn  ei  bwrcasu. 

Y  flwyddyn  hon  y  gwobrwywyd  ymdrechion  Wilberforce,  yn 
ngwaith  y  senedd  yn  pasio  mesur  i  ddyddimu  y  gaethfasnach 
Brydeinig,  i'r  hwn  achos  yr  oedd  wedi  cysegru  ei  holl  fywyd. 
Cafodd  gynorthwy  pwysig  oddiwrth  Fox  a  Pitt;  ond  bu  yr  olaf 
farw  cyn  i'r  bil  ddyfod  yn  gyfraith,  a  chyhuddir  ef  o  foddloni  ar 
ddatgan  erchylldra  y  fasnach  trwy  y  blynyddoedd,  heb  daflu 
pwysau  ei  ddylanwad  difesur  tuag  at  ei  dyddimu.  Ond  yr  oedd 
calon  Fox  yn  gymaint  yn  y  mesur,  fel  y  dywedai,  pe  nas  gallasai 
ond  cyrhaedd  yr  un  amcan  hwn  yn  ystod  by wyd  gwleidyddol  o  agos 
*Gw^twareg  arnynt  oblegyd  eu  honiadau. 


GEOHGE    III.  507 

deugain  mlynedd,  y  buasai  yn  cefnu  ar  ei  waith  gyda  boddhad 
ymwybodol  ddarfod  iddo  gyflawni  ei  ddyledswydd.  Ar  gynygiad 
Fox,  yn  senedd  1806,  dedfrydwyd  y  fasnach  annynol  i'w  thranc, 
fel  masnach  "  wrthwynebol  iegwyddorion  cyfiawnder,  dynoliaeth,  a 
ìlywodraeth  dda;"  ac  anfonodd  y  senedd  gyda  llaw  gyfarchiad  at  y 
brenin  yn  dymuno  arno  wneyd  ei  oreu  i  gael  gan  deyrnasoedd 
eraill  fabwysiadu  yr  unrhyw  fesur.  Cyn  diwedd  y  flwyddyn,  can- 
lynwyd  Pitt  i'w  fedd  gan  ei  hen  wrthwynebydd  talentog,  Fox;  ac 
felly,  ar  adeg  mor  bwysig,  collodd  Lloegr  ei  dau  brif  wleidiadwr,  a 
gadawyd  hi  fel  llong  heb  gadben  ar  ganol  môr  terfysglyd.  Bydd 
enw  yr  haelfrydig  Charles  James  Fóx  mewn  coffadwriaeth  anfarwol 
am  ei  ymdrechion  di-ildio  o  blaid  rhyddid  ei  wlad,  ac  yn  arbenig 
mewn  cysylltiad  ag  enw  Wilberforce  yn  nyddimiad  y  gaethfasnach, 
ac  ag  enw  Erskine  yn  ngwelliant  cyfraith  enllib.  Dymchwelwyd  y 
weinyddiaeth  yn  fuan  trwy  fesur  a  ddygwyd  yn  mlaen  er  rhyddhau  y 
Pabyddion,  a  gosodwyd  Duc  Portland  yn  ben  i  weinyddiaeth 
newydd,  gyda  Percival  yn  ganghellydd  y  drysorgell,  Canning  yn 
ysgrifenydd  tramor,  Arglwydd  Eldon  yn  ganghellydd,  Castlereagh 
yn  ysgrifenydd  rhyfel,  a  Hawkesbury  yn  ysgrifenydd  cartrefol. 
Torwyd  y  senedd  i  fyny,  a  thrwy  godi  eu  llef  yn  erbyn  Pabyddiaeth, 
cafodd  y  weinyddiaeth  fwyafrif  dirfawr  yn  yr  etholiad  newydd. 

Yr  oedd  Napoleon  erbyn  hyn  wedi  tori  nerth  Awstria  yn  mrwydr 
Austerlitz — y  fuddugoliaeth  fwyaf  ysblenydd  a  enillodd  erioed. 
Darostyngodd  wedi  hyny  Prwsia  a  Rwsia  trwy  fuddugoliaethau 
nodedig  Jena  a  Friedland,  a  chytunwyd  ar  delerau  heddwch  rhyng- 
ddynt  yn  Tilsit,  Mehefin,  1807.  Yn  ol  penderfyniadau  Berlin, 
cyhoeddodd  holl  borthladdoedd  Prydain  yn  gauedig,  a  gwaharddodd 
holl  deyrnasoedd  gorchfygedig  y  Cyfandir  i  wneyd  unrhyw  fasnach 
â'r  porthladdoedd  hyny.  Dylynwyd  ei  esiampl  gan  Loegr  trwy 
wneyd  y  cyffelyb  gyhoeddiad  yn  erbyn  porthladdoedd  Ffrainc. 
Safai  Napoleon  yn  awr  fel  gorchfygwr  Ewrop,  ac  yn  ben  ar  yr  holl 
genedloedd.  Nid  oedd  ond  Lloegr  bellach  heb  ei  darostwng;  ac 
er  fod  hono  wedi  profì  ei  hun  yn  feistres  y  moroedd,  nid  oedd  ef 
eto  yn  anobeithio  am  ei  darostyngiad.  Yr  oedd  Lloegr  hithau 
wedi  rhoddi  ei  bryd  ar  ddarostwng  balchder  Napoleon;  ac  wedi 
saith  mlynedd  o  frwydrau  gwaedlyd,  cafodd  ei  dymuniad. 

Gan  y  dysgwylid  y  buasai  Napoleon  yn  cymeryd  meddiant  buan 
o  Denmark,  penderfynwyd  ei  ragflaenu,  ac  anfonwyd  ugain  mil  o 
wŷr  i'r  Baltic,  dan  Arglwydd  Cathcart,  i  geisio  gan  y  deyrnas  hono 
roddi  ei  holl  lynges  i  fyny  i  ddwylaw  Lloegr,  ac  y  buasid  yn  eu 
dychwelyd  mor  gynted  ag  yr  adferid  heddwch.  Gwrthododd  Den- 
mark  y  cais,  a  phenderfynwyd  tânbeleni  Copenhagen.  Ond  yn  mhen 
rhai  dyddiau,  ymostyngodd  Denmark,  a  dygwyd  ei  llongau  a'i  hystor- 
Deydd  drosodd  i'r  wlad  hon.    Yr  oedd  hyn  yn  ymddygiad  gorthrymus 


508  GEORGE    III. 

yn  ddiau ;  eto  yr  oedd  sefyllfa  y  Cyfandir,  ac  ystrywiau  Napoleon,  yn 
rhyw  esgusawd  drosto.  Yn  1808  diorseddodd  Napoleon  Ferdi- 
nand  VII.,  o  Spain,  a  rhoddodd  ei  orsedd  i'w  frawd  ei  hun,  Joseph. 
Hyn  oedd  achos  rhyfeloedd  nodedig  yr  Orynys  {Peninsular  Wars). 

Bendithiwyd  Lloegr  ag  ail  Marlborough  erbyn  yr  amseroedd 
blinion  a  pheryglus  hyn,  yn  mherson  Wellesley,  yr  hwn  a  wnaed  y 
pryd  hwn  yn  Arglwydd  Wellington.  Nis  gallwn  yma  ei  ddylyn 
yn  ei  frwydrau  fTyrnig  a  gwaedlyd  â  Napoleon  a'i  gadfridogion  yn 
Spain  a  Portugal,  a'i  fuddugoliaethau  clodfawr  yn  Talavera,  Badajos, 
Salamanca,  Vittoria,  a  Sebastian.  Yr  oedd  cyn  hyn  wedi  darostwng 
y  Mahrattas  yn  India,  tra  yr  oedd  ei  frawd,  Ardalydd  Wellesley,  yn 
lly wodraethwr  cyffredinol  y  wlad;  ac  yn  awr  gyrodd  y  gormesdeyrn 
Napoleon  a'i  holl  wŷr  allan  o  diriogaethau  Spain,  cododd  ei  faner  o 
fewn  terfynau  Ffrainc  ei  hun,  a  thrwy  ei  fuddugoliaethau  sefydlodd 
annibyniaeth  Ewropaidd. 

Yr  oedd  George  III.  yn  awr  wedi  cyrhaedd  TOain  mlwydd  oed, 
a  chafodd  claddedigaeth  ei  ferch,  y  dywrysoges  Amelia,  yn  1810,  y 
fath  argraíf  ar  ei  feddwl,  fel  y  dygodd  ddyryswch  ar  ei  synwyrau. 
Yn  y  ílwyddyn  ganlynol,  wrth  weled  fod  y  dyryswch  hwn  yn  para, 
gwnaed  ei  fab,  Tywysog  Cymru,  yn  rhaglaw  i  lywio  achosion  y 
deyrnas.  Yn  1812  llofruddiwTyd  Mr.  Percival,  yr  hwn  oedd  yn  brif 
weinidog,  trwy  ergyd  o  lawddryll,  yn  nghyntedd  Tŷ  y  Cyfíredin, 
gan  un  Bellingham,  yr  hwn  oedd  dan  yr  argraíf  fod  y  llywodraeth 
wedi  gwneyd  cam  â'i  amgylchiadau.  Gwnaed  Hawkesbury,  yn  awr 
Arglwydd  Liverpool,  yn  brif  weinidog;  ac  yn  ei  weinyddiaeth  ef 
y  cawn  enw  Robert  Peel,  yr  hwn  a  ddaeth  wedi  hyny  i  gymaint 
enwogrwydd,  yn  ysgrifenydd  Iwerddon. 

Y  flwyddyn  hon  (1812)  yr  arweiniodd  Napoleon  oddeutu  haner 
miliwn  o  wŷr  i  Rwsia,  i  fílangellu  yr  ymerawdwr,  ac  i  ddymchwelyd 
ei  ymerodraeth.  Wedi  myned  trwy  anhawsderau  mawrion,  cyr- 
haeddodd  y  brif-ddinas,  Moscow,  a  chymerodd  feddiant  o  honi. 
Ond  rhoddodd  y  Rwsiaid  y  ddinas  ar  dân,  ac  amddifadwyd  y 
Ffrancod  o  unrhyw  loches  yn  ngerwinder  gauaf  gogleddol.*  Yno  y 
gorchuddiwyd  y  rhyfelwyr,  y  meirch,  y  gynau,  a'r  ystorfeydd  gan 
drwch  aruthrol  o  eira,  a  gadawyd  ugeiniau,  'ie,  canoedd  o  flloedd  yn 
gelaneddau  rhewedig  dros  wyneb  y  wlad.  Parodd  y  trychineb 
hwn  i  amryw  o'i  gyngreiriaid  ei  adael,  ac  o'r  diwredd  gyngreirio  eto 
yn  ei  erbyn.    Ond  dychwelodd  Napoleon  i  Ffrainc,  casglodd  fyddin 

*Yr  oedd  llosgiad  Moscow  yn  nn  o'r  tânau  mwyaf  dychrynllyd  ag  sydd  a  hanes 
am  dano.  Yr  oedd  yn  poethi  cymaint  ar  fur  y  tỳ  lle  yr  arosai  Napoleon,  yr  hwn 
oedd  dair  milldir  o  bellder  oddiwrth  y  ddinas,  gymaint  fel  nas  gallesid  goddef  y 
llaw  arno.  "  Yr  oedd  fel  ymddangosiad  môr  a'i  donau  yn  dân,"  meddai  yr  ymer- 
awdwr;  "a'r  wybren  a'r  cymylau  oll  yn  fflam.  Mynyddoedd  o  íílamiau  cochion, 
fel  tonau  aruthrol  y  môr,  yn  ymdori  allan,  ac  yn  ymddyrchafu  i'r  wybren  danllyd, 
ac  eilwaith  yn  «uddo  i'r  fflam  odditanodd.  Oh,  yr  oedd  yr  olygfa  f wyaf  ardderchog, 
fwyaf  arddunol,  a'r  fwyaf  arswydus  a  welodd  y  byd  erioed !" 


GEOEGE    III.  509 

newydd,  a  daliodd  yn  mlaen  i  ymladd,  ac  i  enill  buddugoliaethau 
pwysig.  Ond  erbyn  dechreu  Ebrill,  1814,  yr  oedd  ei  holl  obeithion 
wedi  diflanu,  a'r  cyngreiriaid  wedi  cymeryd  meddiant  o  Paris. 
Ar  yr  lleg  o'r  mis  hwnw  gwnaeth  gytundeb  â'i  wrthwynebwyr, 
yn  mha  un  yr  oedd  i  roddi  yr  ymerodraeth  i  fyny,  ond  i  gadw  y 
titl  ymerawdwr,  ac  i  fyned,  ar  ei  ddymuniad  i  hun,  i  breswylio 
i  Ynys  Elba.  Y  pryd  hwn  adferwyd  teulu  Bourbon,  a  chodwyd 
Louis  XVIII.  i  orsedd  Ffrainc.*' 

Yn  y  cyfamser  yr  oedd  Congress  America  wedi  cyhoeddi  rhyfel 
yn  erbyn  Lloegr  (Mehefin,  1812),  ac  yn  gwneyd  darpariadau  i 
oresgyn  Canada.  Àchoswyd  hyn  yn  benaf  gan  gydymdeimlad  y 
llywydd,  Madison,  â  Napoleon.  Anfonwyd  adran  o  fyddin  Wel- 
lington  dros  yr  Atlantic,  a  pharhaodd  brwydrau  gwaedlyd  am  fwy 
na  blwyddyn.  Cymerwyd  Washington,  llosgwyd  ei  phrif  adeiladau 
a'i  dociau,  a  gwnaed  ymosodiadau  aflwyddianus  ar  Baltimore  a 
New  Orleans.  Ond  yn  Rhagfyr,  1814,  cytunwyd  ar  amodau 
he.ddwch  yn  Ghent,  a  therfynwyd  y  rhyfel  diachos  ac  annaturiol. 
Nis  gall  un  rhyfel  fod  yn  fwy  dinystriol  i  America,  nac  yn  fwy 
annaturiol  o  bob  tu,  na  rhyfel  rhwng  yr  Unol  Daleithiau  a  Phrydain. 
"Prydain  Fawr,"  meddai  Jefferson  (Americaniad),  "yw  y  genedl 
all  wneyd  fwyaf  o  niwed  i  ni  o  bob  cenedl  ar  y  ddaear ;  a  chyda  hon 
o'n  plaid,  nid  oes  raid  i  ni  ofni  yr  holl  fyd.  A  hi  ganhyny  y  dylem 
feithrin  yn  ofalus  y  cyfeillgarwch  mwyaf  ymlynol." 

Tra  yr  oedd  cyflafareddwyr  y  gwahancl  deyrnasoedd  wedi  cyfarfod 
mewn  cynadledd  yn  Vienna  i  ad-drefnu  pethau  ar  ol  chwyldroad  y 
rhyfeloedd,  daeth  y  newydd  iddynt  fod  Napoleon  eto  wedi  tori  y 
cytundeb,  wedi  ymadael  o  Elba,  ac  wedi  glanio  yn  Ffrainc,  Mawrth, 
1815.  Nid  oedd  gan  yr  ymerawdwr  nac  arfau  na  gwarchodlu. 
Cafodd  y  derbyniad  mwyaf  croesawgar  gan  y  Ffrancod ;  ac  yn  mhen 
deunaw  diwrnod  yr  oedd  wedi  cyrhaedd  Paris,  ac  wedi  cymeryd 
meddiant  o'r  orsedd  a'r  awdurdod  ymerodrol  heb  daro  ergyd. 
Erbyn  dechreu  Mehefin  yr  oedd  ganddo  fyddin  o  130,000  o  wŷr 
grymus  at  ei  wasanaeth.  Yr  oedcl  hyn  wedi  ail  danio  fìiamiau 
rhyfel  eto;  a  phrysurodd  y  cyngreiriaid  i  gasglu  eu  galluoedd  i'w 
ddarostwng.  Yn  mhen  ychydig  ddiwrnodau  yr  oedd  gan  Blucher 
100,000  o  Prwsiaid,  a  Wellington,  yr  hwn  oedd  yn  awr  yn  dduc, 
75,000  o  fyddin  gymysgedig  o  Brydeiniaid,  Geimaniaid,  a  Belgiaid, 
wedi  eu  sefydlu  ar  gyffìniau  Belgium.  Penderfynodd  Napoleon 
gynllunio  ymosodiad  ar  Wellington  a  Blucher  ar  wahan,  cyn  y 
gallent  ymuno,  a  chyn  y  delai  Hwsia  ac  Awstria  yn  mlaen.  Ar  yr 
16eg  o  Fehefìn  gyrwyd  Blucher  yn  ei  ol  gyda  lladdfa  fawr  i  Wayre ; 
ond  methodd  y  gyfran  arall  o'i  fyddin,  dan  y  Cadfridog  Ney,  yn  ei 
ymosodiad  ar  y  Prydeiniaid  yr  un  diwrnod  yn  Uuatre  Bras.  Beth 
^MjTiai  ei  alw  yn  XVIII. ,  er  na  f u  yr  un  XVII. 


510  GEORGE    III. 

bynag,  enciliodd  Wellington  yn  ei  ol  i  Waterloo,  er  mwyn  cadw  y 
cymundeb  i  fyny  â  Blucher.  Ac  yn  Waterloo  yr  oedd  y  frwydr 
fawr  i  gael  ei  hymladd;  yno  y  cyfarfyddodd  Wellington  a  Napoleon 
â'u  gilydd  am  y  waith  gyntaf  a'r  olaf,  ac  yno  yr  enillwyd  y  fuddug- 
oliaeth  fythgofiadwy  roddodd  derfyniad  ar  ryfeloedd  Ffrainc  a 
Lloegr.  Ymladdwyd  brwydr  Waterloo  ar  y  18fed  o  Fehefin,  1815, 
ac  yr  oedd  wedi  para  y  fwyaf  fíyrnig  a  gwaedlyd  am  chwech  awr, 
a  Picton  a  Ponsonby  wedi  syrthio  cyn  i  Blucher  a'i  wŷr  gyrhaedd. 
Safai  Wellington  yn  nanedd  y  tân  i  arwain  a  chalonogi  ei  wŷr;  ac 
ar  y  foment  bwysicaf  clywid  ef  yn  gwaeddi,  "Deliwch  ati,  y  95ain! 
Ni  chânt  ein  curo.  Beth  ddy wedent  am  danom  yn  Lloegr?"  Ateb- 
wyd  ef  gyda  bonllef,  "Peidiwch  ofni,  syr.  Yr  ydym  yn  gwybod 
ein  dyledswydd."  Penderfynodd  dyfodiad  y  Prwsiaid  dynged  y 
diwrnod;  ffodd  y  Ffrancod  mewn  dyryswch,  gan  adael  eu  harfau  a'u 
hystorfeydd  yn  meddiant  y  cyngreiriaid,  a  phrysurodd  Napoleon  yn 
ei  ol  i  Paris.  Enillwyd  buddugoliaeth  hollol,  ond  yr  oedd  y  dinystr 
ar  fywydau  yn  ddychrynllyd.  Collodd  y  gorchfygwyr  eu  hunain 
dros  ugain  mil  o  wŷr. 

Mynai  Napoleon  gasglu  byddin  arall  eto,  ond  gorfu  iddo  roddi 
ei  awdurdod  i  fyny,  Ceisiodd  ddianc  i  America;  ond  pan  gafodd 
ei  lwybr  yn  gauedig,  rhoddodd  ei  hun  i  fyny  i  Cadben  Maitland, 
gan  ymdaflu  ar  hynawsedd  Lloegr.  ■  Cymerwyd  ef  ar  fwrdd  y 
Bellerophon;  ond  ni  oddefwyd  iddo  sangu  ar  dir  Lloegr.  Ysgrif- 
enodd  y  llythyr  hwn  at  dywysog  rhaglawiol  Lloegr: — "Wedi  fy 
nhaflu  o  flaen  peryglon  pleidiau  sydd  yn  rhanu  fy  ngwlad,  a  gelyn- 
iaeth  galluoedd  mwyaf  Ewrop,  yr  wyf  wedi  gorphen  fy  ngyrfa 
wleidyddol.  Yr  wyf  yn  dyfod,  fel  Themistocles,  î  geisio  lletygarwch 
y  Prydeiniaid.  Yr  wyf  yn  gosod  fy  hun  dan  nawdd  eu  cyfreithiau, 
yr  hyn  wyf  yn  ei  hawlio  oddiwrth  eich  uchelder  breninol,  fel  y 
mwyaf  galluog,  y  mwyaf  diysgog,  a'r  mwyaf  haelfrydig  o'm 
gelynion."  Nid  atebwyd  eilythyr;  ond  tyngedwyd  ef  i  dreulio 
gweddill  ei  oes  ar  ynys  fechan  St.  Helena,  lle  y  bu  farw  ar  ol 
caethiwed  o  chwe  blynedd,  Mai,  1821.  Terfynwyd  cytundeb  yn 
Paris  rhwng  Ffrainc  a'r  galluoedd  cyngreiriol  yn  Tachwedd,  1815  ; 
a  gwnaed  cyngrair  pellach  rhwng  Awstria,  Rwsia,  a  Prwsia,  yr 
hwn  a  elwid  "Y  Cyngrair  Santaidd,"  yn  yr  hwn  yr  hysbysai  y 
gwahanol  alluoedd,  mai  eu  penderfyniad  diysgog  ydoedd  cymeryd 
eu  cyfarwyddo  rhagllaw  gan  egwyddorion  yr  efengyl  yn  ngwein- 
yddiad  eu  llywodraethau  eu  hunain,  yn  gystal  ag  yn  eu  hymddyg- 
iadau  at  deyrnasoedd  eraill. 

Wedi  i'r  rhyfel  beidio,  a  heddwch  cyffredinol  gael  ei  sefydlu  yn 
Ewrop,  dechreuodd  y  wlad  hon  ymdeimlo  â'i  beichiau.  Yr  oedd  y 
rhyfel  wedi  gwneyd  y  trethi  yn  drymion ;  yr  oedd  agoriad  holl 
borthladdoedd  Ewrop  wedi  lleihau  masnach  Lloegr  am  dymhor;  a 


GWLADWEINYDDION   ENWOG.  511 

phasîwyd  mesur  yn  y  senedd  hefyd  yn  gwahardd  dwyn  gwenith 
tramor  i  mewn  tra  fyddai  y  pris  cartrefol  dan  £4  y  chwarter. 
Gwnaeth  hyn,  yn  nghyda  chynhauaf  drwg,  y  bobl  yn  anfoddog,  a 
gosodent  bob  bai  ar  y  llywodraeth.  Cesglid  y  bobl  yn  nghyd  yn  y 
prif  dreíi  wrth  y  degau  a'r  ugeiniau  o  fìloedd,  gan  areithwyr  politic- 
aidd  penboeth,  a  theílid  pob  drwg  a  melldith  wrth  ddrws  y  wein- 
yddiaeth.  Torodd  terfysgoedd  allan  yn  Birmingham  a  Manchester. 
Yn  y  lle  olaf,  pan  oedd  tua  haner  can  mil  o  wŷr  a  gwragedd  yn 
gymysg  yn  gwrando  un  o'r  areithwyr  hyn,  ymosododd  y  milwyr  yn 
ynfyd  arnynt,  lladdwyd  pump  neu  chwech,  a  chlwyfwyd  rhai 
canoedd.  Syniad  rhy  gyífredin  yn  mysg  y  werin  yw,  fod  eu  gwasg- 
feuon  yn  cael  eu  hachosi  gan  y  dosbarth  uchaf,  ac  y  gellir  eu  symud 
trwy  fesurau  seneddol,  pryd,  mewn  gwirionedd,  mae  eu  cysuron  a'u 
hapusrwydd  yn  benaf,  os  nid  yn  gwbl,  yn  dybynu  ar  berthynas  eu 
rhifedi  hwy  a'r  galwad  am  eu  llafur.^ 

Tachwedd,  1818,  bu  y  frenines  farw,  yn  75ain  mlwydd  oed;  ac 
yn  Ionawr,  1820,  y  bu  y  brenin,  George  III.,  farw,  yn  ei  82ain 
mlwydd  o'i  oedran,  a'i  60fed  o'i  deyrnasiad — y  teyrnasiad  hwyaf  yn 
holl  hanesiaeth  Prydain.  O  fewn  ychydig  ddyddiau  i  farwolaeth  y 
brenin,  bu  farw  hefyd  y  mwyaf  poblogaidd  o'i  feibion,  Duc  Kent, 
gan  adael  gweddw  a  baban  wyth  mis  oed  (Victoria,  ein  brenines 
bresenol)  i  alaru  am  eu  colled.  Yr  oedd  cymeriad  rhagorol 
George  III.  wedi  enill  parch  cyffredinol  ei  bobl.  Y  prif  gwynion 
yn  ei  erbyn  ydoedd  y  Ëhyfel  Americanaidd,  a'i  wrthwynebrwydd  i 
ryddid  y  Pabyddion;  ond  dylid  coflo  nad  oeddyn  hyny  ond  yn  cyn- 
nrychioli  teimlad  y  mwyafrif  mawr  o'i  ddeiliaid.  Yr  oedd  ei  lys 
yn  burach  na'r  un  a  fu  yn  Lloegr  o'i  flaen,  ac  yr  oedd  ei  gymeriad 
perthynasol,  fel  mab,  fel  brawd,  fel  gwr,  a  thad,  yn  ddiargyhoedd. 
Dywedid  am  dano  "na  wnelai  ddrwg  byth  ond  pan  gamgymerai  ef 
am  ddaioni."  Yr  oedd  yn  anrhydeddus  yn  ei  holl  ymddygiadau, 
ac  yn  glodfawr  am  ei  grefyddolrwydd.  Ac  er  ei  fod  wedi  ei  gau  i 
fyny  oddiwrth  y  cyhoedd  am  naw  mlynedd  cyn  ei  farwolaeth, 
dangosai  yr  holl  wlad  alar  mawr  ar  ei  ol. 

IY. GWLADWEINYDDION    ENWOG    TEYHNASIAD    GEOHGE    III. 

Efallai  nad  annghymeradwy  gan  y  darllenydd  fyddai  i  ni  yma 
adgoffa  enwau  rhai  o'r  prif  wladweinyddion  a  safent  o  amgylch 
George  III.,  a'r  rhai  fu  yn  ymdrin  â  helyntion  y  wlad  hon  yn  y 
cyfnod  pwysig  dan  sylw ;  oblegyd,  fel  y  dywed  Arglwydd  Brougham, 
"Nidywyr  ymchwiliad  i  helyntion  dynion,  manteision  a  hanes 
cenedloedd,  gwerth  cymhariaethol  sefydliadau  fel  eu  canfyddir  yn 
eu  gweithrediad,  a  theilyngdod  gwahanol  drefniadau  gwladyddol  fel 
eu  proflr  wrth  eu  heffeithiau,  ond  tra  anmherífaith,  heb  wybodaeth 
*Keightley,  vol.  ii.,  560. 


512  GWLADWEINYDDION   ENWOÖ 

drwyadl  o'r  personau  fu  yn  gweinyddu  y  cyfryw  drefniadau,  ac  yn 
llywyddu  uwchben  rheolaeth  achosion  cyhoeddus.  Nid  yw  hanes- 
iaeth  ymerodraethau,  yn  wir,  ond  hanes  dynion;  ac  nid  hanes 
llywodraethwyr  y  bobl  inewn  enw  yn  unig,  ond  hanes  yr  holl  brif 
ddynion  fu  yn  taflu  eu  dylanwad  ar  dynged  eu  cyd-ddynion,  pa  un 
bynag  a  fydd  olion  y  dylanwad  hwnw  yn  aros  wedi  iddynt  hwy 
gilio  o'r  ffordd,  neu,  fel  y  mae  gyda  meddyliau  llai,  eu  gallu  wedi 
ei  gyfyngu  i'w  hoes  eu  hunain."* 

Chatham  oedd  un  o'r  gwladweinyddion  mwyaf  llwyddianus,  ac 
un  o'r  areithwyr  penaf  a  fagodd  y  deyrnas ;  er,  yn  anffodus,  nad 
yw  wedi  gadael  nemawr  ar  ei  ol  i  brofl  hyny,  ond  tystiolaeth  ei 
gydoeswyr.  Prif  nodweddion  ei  feddwl  oedd  diysgogrwydd  bwriad, 
a  phenderfyniad  angerddol  i  gyrhaedd  ei  amcan.  Meddai  ar  lygad 
eryr  i  ganfod  ei  lwybr  trwy  niwl  a  dyryswch,  a  digon  o  bender- 
fyniad  ac  yni  i'w  gerdded  faint  bynag  o  rwystrau  orweddai  ar  ei 
ffordd.  Yr  oedd  yn  byw  uwchlaw  llwybrau  uchelgais  hunanol,  ac  yn 
hollol  ddibris  o  foddio  personau  a  phleidiau ;  daliai  ei  lygad  ar  ddyled- 
swydd  uchaf  dyn  cyhoeddus,  i  ddwyn  oddiamgylch  lesiant  cyffredin 
dynoliaeth.  Ac  ni  oddefai  i  wg  brenin  na  phendefigion,  mwy  nag 
awelon  cymeradwyaeth  y  werin,  i'w  ŵyro  yr  un  fodfedd  oddiar  ei 
lwybr.  "Y  cyfryw  oedd  y  dyn  ag  yr  oedd  George  III.  yn  ei  ofhi 
fwyaf,  yn  ei  gasâu  fwyaf,  ac  yr  arferodd  ei  holl  ddylanwad  breninol 
tuag  at  ei  ddiarfogi." 

Aeglwydd  North  oedd  hoff-ddyn  y  brenin;  ac  er  nad  oedd 
dim  dymunol  yn  ei  berson  na'i  arferion,  safodd  ar  ben  gweinyddiaeth 
Lloegr  am  lawer  o  flynyddoedd,  ac  yr  oedd  yn  nodedig  am  ei  natur 
dda,  ei  ivit,  ei  synwyr  naturiol  da,  craffder  syniad,  a  thalent  areith- 
yddol.  I'w  ran  ef  y  syrthiodd  y  llywyddiaeth  ar  adeg  yr  anhaws- 
derau  mwyaf,  ac  yn  erby n  plaid  \t  rthwynebol,  dan  arweiniad  Burke 
a  Fox,  na  chyfarfyddodd  un  gweinidog  arall  erioed  â'i  bath;  ahyny 
pryd  nad  oedd  ganddo  neb,  oddigerth  un  neu  ddau,  i'w  gynorthwyo. 

Fel  cyfreithwyr  a  barnwyr  o  radd  uchel,  cawn  enwau  Mansfield, 
yr  hwn  a  daflodd  anrhydedd  ar  ei  safle  pwysig;  a  Grant,  un  o'r 
barnwyr  goreu  a  eisteddodd  erioed  ar  y  fainc ;  yr  oedd  hefyd  yn  un 
o  ymresymwyr  cadarnaf  y  senedd;  y  mwyaf  hapus  i'w  wrando,  a'r 
mwyaf  anhawdd  i'w  ateb.  Pan  oedd  Fox  ei  hun  yn  ei  wrando 
unwaith  ar  feddwl  codi  i'w  ganlyn  ag  atebiad,  dywedodd  (Fox) 
mewn  cyffro  annyddan  wrth  gyfaill  yn  ei  ymyl,  "A  ydych  chwi  yn 
ei  ystyried  yn  beth  cysurus  iawn  i  geisio  ateb  araeth  fel  hona?" 
Ac  fel  y  dy wed  Brougham,  gellir  dysgwyl  yn  hir  cyn  y  cwyd  y  fath 
oleuni  eto  i  ddysgleirio  y  Senedd  neu  y  Fainc. 

Yn  rhes  flaenaf  y  seneddwyr  y  saif  Burke,  y  gwleidiadwr  a'r 
llenor  galluog.  Beth  bynag  am  ei  athrawiaeth  a'i  gymeriad 
* " Statesmen  of  tlie  time  of  George  III.,"  by  Lorcl  Brougliam. 


GWLADWEINYDDION    ENWOG.  513 

eyhoeddus,  cytuna  y  rhan  fwyaf  i  roddi  safle  iddo  yn  mysg  dynion 
rhyfeddaf  unrhyw  oes,  nid  yn  unig  fel  seneddwr  galluog,  ond  hefyd 
fel  awdwr  o'r  radd  fíaenaf  yn  mhob  math  o  gyfansoddiadau  rhydd- 
ieithol.  Dysgybl  i  Burke  oedd  Fox,  a  gwrthwynebydd  cyndyn  i 
weinyddiaeth  North;  yr  oedd  yn  un  o'r  gwladweinyddion  mwyaf, 
ac  yn  un  o'r  dadleuwyr  penaf,  os  nid  yr  areithiwr  goreu,  a  ymddan- 
gosodd  ar  esgynlawr  achosion  cyhoeddus  mewn  unrhyw  oes.  I 
amgyffred  ei  fawredd  yr  oedd  yn  rhaid  ei  wrando.  Unwaith  yr 
elai  i  mewn  yn  deg  i'w  bwnc,  ac  y  dechreuai  ymboethi  ynddo, 
tywalltai  y  fath  ffrwd  chwilboeth  o  hyawTdledd,  mewn  araeth 
hollol  ddifyfyr,  a  amddifadai  y  gwrandawr  o  bob  gallu  i  fyfyrio  neu 
i  amddiífyn  ei  hun,  a  chludai  ei  holl  gynedclfau  yn  gaeth  i  ba  le 
bynag  y  gwelai  yr  areithiwr  yn  dda.  Yr  araeth  dlotaf  a  draddododd 
erioed  oedd  yr  unig  un  y  cymerodd  drafferth  i'w  pharotoi.  Yn  eu 
mysg  cawn  Pitt,  mab  larll  Chatham,  pan  nad  yw  eto  ond  ieuanc, 
yn  cystadlu  â  chewri  gwleidyddol  am  safle  uchel  ei  dad ;  ac  yn 
dyfod  i'r  golwg  ar  unwaith,  fel  trwy  ysbrycloliaeth,  yri  wleidyddwr 
addfed,  ac  yn  areithiwr  perffeithiedig.  Cefhogwr  ffyddlon  i  Fox 
ydoedd  Sherldan  (y  chwareuwr),  yr  hwn,  er  ei  holl  ddiffygion  a'i 
feiau,  ac  er  nad  oedd  yn  ddim  gwleidiadwr,  ydoedd  wit  ac  athrylith 
penaf  ei  blaid,  a  gwnaeth  i  furiau  Tŷ  y  Cyffredin  ysgwyd  droion 
gan  ystormydd  o  chwerthin. 

Pe  buasai  Erskine  yn  gwneyd  ei  ymddangosiad  ar  ryw  adeg 
heblaw  yn  nyddiau  y  cewri  a  nodwTyd  eisoes,  buasai  ei  enw  yn  fwy 
cyhoeddus.  Yr  oedd  yn  gweddu  y  frawdle  yn  well  na'r  senedd; 
meddai  ar  yr  adnabyddiaeth  fwyaf  trwyadl  o  ddynion, — eu  nwydau 
a'u  teimladau.  Gwyddai  am  bob  llwybr  i'r  galon,  a  medrai  daro 
ei  fys  ar  bob  llinyn  iddi  wrth  ei  ewyllys.  Yr  oedd  yn  fwy 
cyfarwydd  â  Shakspeare  na  neb  o'i  oes,  ac  yn  gwybod  y  rhan 
fwyaf  o  Milton  ar  ei  gof.  Yr  oedd  Perciyal  yn  ddyn  o  alluoedd, 
o  wroldeb,  a  dawn,  fel  areithiwr  a  dadleuydd;  ond  yn  ddyn  o. 
feddwl  cul,  ac  o  ysbryd  rhagfarnllyd  mewn  pethau  gwladol  a 
chrefyddol.  Grenyille  ydoedd  un  o  gefhogwyr  mwyaf  profedig 
y  blaid  Whigaidd,  ac  un  o'r  dadleuwyr  ffyddlonaf  dros  achos 
Iwerddon,  a  thros  achos  rhyddid  crefyddol.  Yr  oedd  achos 
Iwerddon  yn  fwy  dyledus  i'w  brodor  Grattan  nag  i'w  gydymaith 
GrenYÌlle ;  ac  nid  oes  un  gwleidiadwr  na  gwladgarwr  â'i  enw  yn 
uwch  am  wasanaeth  cyhoeddus,  a'i  glod  yn  fwy  difrychau,  na 
Henry  Grattan.  Gosodir  ef  yn  rhes  flaenaf  ei  oes  hefyd  fel  gwleid- 
iadwr  ac  areithiwr,  er  maiyn  oes  Pitt,  Fox,  a  Sheridan,  yr  oeddyn 
byw.  Ni  fu  neb  allai  ddyweyd  cymaint,  a'i  ddyweyd  mor  dda, 
mewn  cyn  lleied  o  eiriau.  Yn  ei  araeth  fythgofiadwy  dros  ryddid 
ei  wlad,  ac  wrth  gyfeirio  at  ddechreuad  annibyniaeth  Iwerddon  yn 
1782,  a'i  gwyrnp  yn  mhen  ugain  mlynedd,  dywedai,  gydag  ysbryd 

2h 


514  HANES    CEEFYDD. 

cyfírous  a  gorchfygol,  "Eisteddais  wrth  ei  gawell,  dylynais  ei  elor^ 
gerbyd."  Yn  mhlith  y  gwroniaid  hyn  cawn  Wilbereorce, 
cyfaill  y  negro  caeth  a  gorthrymedig,  athrylith  yr  hwn  a  gysegrwyd 
gan  rinwedd  a  duwioldeb,  ac  hyawdledd  goruchel  yr  hwn  a  wnaed 
yn  fwy  arddunol  fyth  gan  y  meddyliau  a'r  ysbryd  a  roddodd  y 
marworyn  tanllyd  i  gyffwrdd  â  gwefusau  santaidd  Esaiah.  Ond 
gofod  a  balla  i  ni  son  am  Canning,  Windham,  Dundas,  Romilly, 
Eldon,  Tooke,  Castleragh,  Liverpool,  King,  Horner,  Bicardo, 
Curran,  Elenborough,  Wellesley,  Holland,  a  Shelburne,  y  rhai 
oeddent  oll  yn  ser  o  ddysgleirdeb  mwy  neu  lai,  ac  yn  gwneyd  i  fyny 
y  gynulleidfa  ardderchog  hono  o  wleidiadwyr  na  welodd  y  byd 
erioed  ei  chyfíelyb  mewn  unrhyw  oes  na  gwlad.  A  phan  gofiom 
mai  cydoeswyr  iddynt  hwy  oedd  Washington  a  Franhlin  (yn 
America),  a  Napoleon,  Carnot,  Talleyrand,  Mirabeau,  a  Lafayette 
(yn  Ffrainc),  gellir  dyweyd  yn  ddibetrus  mai  "  cewri  oedd  ar  y 
ddaear  yr  amser  hwnw."^ 


Y. HANES    CREEYDD. 

Yr  oedd  y  diwygiad  crefyddol  trwy  Whitfield  a  Wesley  wedi  cael 
ei  deimlo  yn  ddwys,  a'i  ddylanwad  wedi  cerdded  yn  mhell  ac  agos; 
eto  yr  oedd  wedi  gadael  corph  yr  Eglwys  Sefydledig  mewn  cyflwr 
isel  a  marwaidd.  Y  prif  ofíeryn  i  ysgwyd  a  deffroi  hono  o'i  chwsg 
oedd  y  duwiol  Charles  Simeon  o  Cambridge.  Ar  y  cyntaf  yr 
oedd  athrawiaeth  ac  ysbryd  y  gwr  hwnw  mor  annerbyniol, 
fel  y  cauwTyd  drysau  yr  Eglwys  yn  ei  erbyn,  ac  y  dyoddefodd  erled- 
igaeth  flin.  Ond  wTedi  hyny  daeth  yn  bregethwr  mor  gymeradwy 
a  phoblogaidd,  fel  nad  oedd  un  adeilad  yn  ddigon  mawr  i'w  gynull- 
eidfa;  a  chaffai  wahoddiad  mynych  i  fyned  i  bregethu  o  flaen  y 
Erifysgol.  Cafodd  ei  ysbryd  a'i  weinidogaeth  ddylanwrad  cyfíredinol; 
a  chawn  yr  Eglwys  Brotestanaidd,  yn  Esgobol  ac  Ymneillduol,  yn 
ymroddi  nid  yn  unig  i  ledaenu  yr  efengyl  yn  y  wlad  hon,  ond  i 
drefnu  gwahanol  foddion  hefyd  i'w  dwyn  i  wledydd  tramor  a 
phaganaidd.     Daeth  Cenadaeth  Gristionogol  yn  bwnc  cyfíredinol. 

Tua  diwedd  yr  eilfed  ganrif  ar  bymtheg,  a  dechreu  y  ddeunawfed, 
cawn  luaws  o  gymdeithasau  daionus  yn  codi,  y  rhai  ydynt  erbyn 
hyn  yn  beirianau  nerthol  yn  ngwasanaeth  Cristionogaeth.  Yn 
1795  sefydlwyd  Cymdeithas  Genadol  Llundain,  unig  amcan  yr  hon 
ydyw  taenu  gwybodaeth  am  Grist  yn  mysg  y  paganiaid,  yn 
annibynol  ar  unrhyw  fíurf  neu  enwad  crefyddol.  Yn  1778 
ffurfiwyd  Cymdeithas  Genadol  yr  Eglwys,  er  anfon  cenadau  ac 
adeiladu  eglwysi  yn  benaf  yn  Aífrica  ac  yn  y  Dwyrain;  Cymdeithas 

*Gwel  "Historical  Sketches  of  Statesmen  in  the  time  of  GeorgelIL,"  by  Lord 
Biwgham,  in  six  volumes— llyfr  gwerthfawi'  a  dyddorol. 


IìIìENYDDIAETH.  515 

y  Traethodau  Crefyddol  yn  1799;  Cyrndeithas  y  Biblau  yn  1804; 
y  Gymdeithas  Wyddelig  (Hiber?iian),  er  anfon  Biblau  ac  athrawon, 
a  sefydlu  ysgolion  yn  Iwerddon,  yn  1806;  y  Gymdeithas  Genadol 
luddewig  yn  1808;  a  chanlynwyd  y  rhai  hyn  â  lluaws  o  gymdeith- 
asau  dyngarol  a  gwyddonol  eraill.  Dylasid  coífa  hefyd  am  yr 
Ysgol  Sabbathol,  yr  hon  a  seíÿdlwyd  trwy  offerynoliaeth  Robert 
Raikes  o  Gaerloyw,  yr  hon  oedd  fel  seren  foreu  yn  cyhoeddi  fod 
y  dydd  yn  dyfod,  a'r  hon  a  ddygodd  gyfnod  newydd  ar  addysg  a 
chrefydd  yn  ein  gwlad.  Dylynwyd  Raiies  gan  Bell,  sefydlydd  yr 
Ysgolion  Cenedlaethol ;  a  Bell  eilwaith  gan  Lankaster,  un  arall  o'r 
cyffelyb  ysbryd,  ar  gynllun  yr  hwn  wedi  hyny  y  sefydlwyd  Cym- 
deithas  yr  Ysgolion  Prydeinig  a  Thramor. 


VI. — LLE^YDDIAETH. 

Cyenod  nid  anenwog  mewn  llenyddiaeth  oedd  adeg  teyrnasiad 
y  trydydd  George ;  addurnwyd  ef  â  ser  dysglaer  yn  ngwahanol 
gangenau  gwybodaeth,  yn  gystal  a  chelfyddyd  a  gwleidiadaeth.  Yr 
oedd  y  cydgyfarfyddiad  o  enwogion  mewn  gwahanol  gylchoedd,  yn 
yr  un  oes  a  gwlad,  yn  gyfryw  na  cheir  mewn  hanesiaeth  ei 
gyífelyb.  Bu  y  wlad  hon  yn  hir  yn  derbyn  ei  goleuni  arweiniol  o 
wledydd  eraill;  ond  yn  raddol  daeth  i  gymeryd  y  lle  blaenaf  ei 
hun.  Dyrchafwyd  hi  mewn  moesddysg,  athroniaeth  naturiol,  ac 
arddansoddiaeth,  gan  Bacon,  Newton,  a  Locke.  Goleuwyd  y  deall 
dynol  gan  y  goleuadau  mawrion  hyn ;  deffrowyd  y  galon  a'r 
dychymyg  gan  Shakspeare  a'i  olynwyr  barddonol;  ac  addysgwyd  y 
wlad  yn  mhethau  pwysicach  crefydd  a  duwioldeb  gan  gyfres  o 
dduwinyddion  o'r  dosbarth  blaenaf;  fel,  erbyn  yr  haner  cyntaf  o 
deyrnasiad  George  III. ,  yr  oedd  yr  holl  ffurfafen  wedi  ei  thaenu  a'i 
goìeuo  gan  athrylith  a  llewyrch  cyfunol  y  cydser  gogoneddus. 

Nis  gellir  ond  rhoddi  cipolwg  ar  lenyddiaeth  y  cyfnod,  a  chofnodi 
enwau  y  prif  lenorion.  Yn  mysg  yr  haneswyr  cawn  enwau  Hume, 
Smollet,  Robertson,  a  Dr.  Henry,  y  tri  blaenaf  o  ba  rai  a  safant  yn 
nosbarth  blaenaf  haneswyr  Lloegr ;  ac  Edward  Gibbon — yr  hwn  a 
eilw  Carlyle  "y  bont  ardderchog  o'r  hen  fyd  i'r  newydd" — awclwr 
"  Dadfeiliad  a  Chwymp  yr  Ymerodraeth  Bufeinig."  Yn  mysg 
awdwyr  duwinyddol  ac  ysgrifenwyr  enwog  ar  bynciau  cysylltiedig 
â'r  Bibl,  mae  "Warburton,  Conyers,  Middleton,  Horsley,  a  South; 
Dr.  Paley  awdwr  yr  ííEvidences;,y  Thomas  Scott,  yr  Esboniwr; 
Dr.  Blair,  awdwr  y  "  Chronological  Tables;"  Dr.  Lardner,  awdwr  y 
"  Credibility  of  the  Gospel  History ;"  a  Cruden,  awdwr  y  "Con- 
cordanceP  Saif  enw  Syr  W.  Jones  ar  ben  rhes  yr  ysgolheigion,  yr 
hwn  oedd  yn  feistr  ar  saith  ar  ugain  o  ieithoedd ;  ac  enwau  Reid, 
Stewart,  a  Brown,  mewn  athroniaeth.     Fel  seryddwyr  enwog  cawn 


516  ELENYDDIAETH. 

Syr  William  Herschell  a  James  Ferguson ;  fel  ffug-haneswyr  eawn 
Daniel  Defoe,  awdwr  "Robinson  Crusoe;"  Goldsmith,  awdwr 
"  Vìcar  of  Walíefield ;"  Dr.  Johnson,  awdwr  "Rasselas"  a  chasglydd 
enwog  y  Geiriadur;  a  Syr  Walter  Scott,  awdwr  y  "Waverly 
Novels"  a  brenin  yr  holl  ffug-haneswyr.  Fel  beirdd,  llewyrcha 
enwau  Robert  Burns,  Thomas  Gray,  William  Cowper,  Kirke 
White,  Shelley,  a  Byron.  Yn  mysg  awduron  rhyddieithol  y  cyfnod 
dylid  nodi  hefyd  Adam  Smith,  awdwr  y  "Wealth  of  Nations;  Syr 
William  Blackstone,  awdwr  yr  esboniad  clodfawr  ar  Gyfreithiau 
Lloegr;  Arglwyddi  Chesterfield  a  Kaimes,  Hawksworth,  Sterne, 
Horne  Tooke,  a  Horace  Walpole. 

Prif  gerddorion  y  cyfhod  oedd  y  doctoriaid  Arnold  ac  Arne;  a 
chydoesai  â  hwynt  y  cerddorion  tramor  clodfawr,  Haydn,  Bee- 
thoven,  a  Mozart.  Y  prif  chwareuwyr  (actors)  oedd  David  Garrick 
a  John  Kemble ;  a'r  prif  baentwyr  oedd  William  Hogarth,  Thomas 
Gainsborough,  Syr  Joshua  Reynolds,  a  Benjamin  West.  Dan  y 
teyrnasiad  hwn  y  dechreuodd  y  chwarterolion  Seisnig,  y  cyntaf  o 
ba  rai  ydoedd  yr  "Edinburgh  Review"  yr  hwn  sydd  wedi  dal  hyd 
heddyw  i  hawlio  y  lle  blaenaf  yn  llenyddiaeth  gyfnodol  y  wlad. 
Sefydlwyd  y  cyhoeddiad  hwn  yn  1802,  gan  bedwar  o  gyfeillion 
ieuainc,  Jeffrey,  Brougham,  Sydney  Smith,  a  Francis  Horner,  yr 
ail  o  ba  rai  sydd  yn  fyw  eto.  Ceisiwyd  ffurfio  cyhoeddiad  o'r  un 
enw  fwy  na  deugain  mlynedd  yn  foreuach,  mewn  cysylltiad  â  pha 
un  yr  oedd  enwau  Adam  Smith,  awdwr  y  "Wealth  of  Nations"  a 
Dr.  Bobertson,  yr  hanesydd;  ond  methodd  yn  fuan,  oblegyd  ei 
gyfyngu  yn  ormodol  at  lenyddiaeth  Ysgotland.  Dylynwyd  yr 
"Edinburgh"  cyn  hir  gan  ei  hen  gydymgeisydd,  y  "Quarterly 
Review"  yr  hwn  a  gychwynwyd  yn  benaf  gan  Walter  Scott,  gyda 
chynorthwy  Canning,  Giffbrd,  Croker,  ac  Ellis. 

Yr  oedd  llenyddiaeth  Gymreig  hefyd  yn  ymgyfoethogi  yn  raddol, 
a  lluaws  o  fân  draethodau,  rhai  yn  wreiddiol,  a  mwy  yn  gyfieith- 
iadau,  yn  cael  eu  troi  allan  o'r  wasg  o  flwyddyn  i  flwyddyn.  Trodd 
Dafydd  Jones  o  Gaio  Salmau  Watts  i'r  Cymraeg,  a  chyhoeddodd 
lawer  o  hymnau  rhagorol  ei  hun.  Yn  1770  dygodd  Peter 
Williams  ei  Fibl  Teuluaidd  allan;  a  chyn  pen  ugain  mlynedd 
yr  oedd  wedi  gwerthu  pedair  mil  ar  ddeg  o  hono ;  cyhoeddodd 
hefyd  ei  Fynegair,  yn  nghydag  amryw  draethodau.  Cyhoeddodd 
Williams,  Pantycelyn,  amryw  o'i  weithiau  rhagorol ;  ac  yn  1778 
daeth  Hanes  y  Bedyddwyr  allan  gan  Joshua  Thomas.  Gwnaed 
amryw  gynygion  er  sefydlu  cyhoeddiadau  cyfhodol  Cymreig,  yn 
yr  "Eurgrawn,"  1770;  y  " Cylchgrawn,"  1793;  y  "Drysorfa 
Ysbrydol,"  gan  Charles  o'r  Bala,  1799;  a'r  "Eurgrawn  Wesley- 
aidd,"  1809. 


LLYWODHAETH.  517 


VII. ILYWODRAETH. 


Er  cystal  brenîn  oedd  George  III.,  ac  er  na  chafodd  un  brenin  o'i 
flaen  y  fath  gasgliad  o  wleidiadwyr  galluog,  yr  oedd  y  llywodraeth 
eto  yn  dra  diffygiol  rnewn  llawer  o  bethau,  ac  yn  mhell  o  gyrhaedd 
ei  pherffeithrwydd  presenol.  Dychrynwyd  y  wlad  hon  gan  doriad 
allan  y  rhyfel  Ffrengig;  a  phasiwyd  amryw  gyfreithiau  caled  a 
gormesol,  gyda'r  bwriad,  fel  y  dywedid,  o  atal  trychineb  cyffelyb. 
Yn  1795,  er  engraifft,  pasiwyd  cyfraith  yn  gwahardd  cynal  unrhyw 
fath  o  gyfarfod  cyhoeddus,  heb  roddi  pum  diwrnod  o  rybudd  trwy 
hysbysiad  yn  y  newyddiaduron;  ac  er  hyny,  rhoddid  awdurdod  i'r 
ynadon  i'w  gwasgaru,  neu  gymeryd  i  fyny  y  neb  a  farnent  hwy  yn 
droseddwyr.  Yn  mhen  pedair  blynedd  pasiwyd  act  arall,  yn 
gwahardd  unrhyw  gynulliad  yn  yr  awyr  agored,  i  areithio  neu 
ddadleu,  heb  drwydded  oddiwrth  yr  ynadon.  Ac  os  cadwai  neb 
gyfarfod  o'r  fath  yn  ei  dŷ,  neu  os  benthyciai  lyfrau  i  neb  heb 
drwydded  i  hyny,  yr  oedd  yn  agored  i  gant  punt  y  dydd  o  ddirwy. 
Yn  wir,  llywodraethid  y  wlad  trwy  ddychryn;  yr  oedd  llygad 
drwg  y  weinyddiaeth  ar  bob  dyn  o  ysbryd  diwygiadol,  ac  nid  oedd 
ei  berson,  ei  ymadroddion,  na'i  lythyrau  yn  ddyogel  ddydd  na  nos. 
Gwnaed  amryw  gynygion  i  lethu  y  wasg  hefyd,  a  chospid  y  llyfr- 
werthwyr  yn  barhaus. 

Yr  oedd  y  gyfraith  gospawl  hefyd  yn  llym  a  barbaraidd  dros 
ystod  y  rhan  fwyaf  o'r  teyrnasiad.  Yr  oedd  tori  pren  mewn  perllan, 
ysbeilio  person  o  werth  pum  swllt  o  eiddo,  neu  dý  o  werth  swllt,  yn 
nghyda  lluaws  o  bethau  cyffelyb,  yn  droseddau  a  gospid  â  marwol- 
aeth.  Dyoddefodd  pedwar  ugain  a  dau  ar  bymtheg  y  cyfryw 
gospedigaeth  am  dori  i  mewn  i  siopau  yn  1785;  ac  ar  un  amgylchiad 
yr  oedd  ugain  o'r  troseddwyr  hyn  yn  dyoddef  gyda'u  gilydd. 
Gweinyddid  dedfryd  marwolaeth  am  y  cyfryw  droseddau  hyd  yn 
oed  ar  blant  dan  ddeng  mlwydd  oed.  Syr  Samuel  Romilly  oedd  un 
o'r  rhai  cyntaf  a  ymroddodd  i  liniaru  llymder  y  cyfreithiau  cospawl; 
ond  araf  iawn  y  llwyddwyd  i  ddwyn  hyny  oddiamgylch.  Yn  yr 
ugain  mlynedd  cyntaf  o'r  ganrif  hon  (a'r  ugain  olaf  i  George  III.), 
nifer  y  rhai  a  gospid  â  marwolaeth  ar  gyfartaledd  oedd  pedwar 
ugain  a  phedwar  y  flwyddyn,  tra  nad  oedd  y  nifer  yn  yr  wyth 
mlynedd  yn  dybenu  1857  ond  wyth  y  flwyddyn. 

Dangoswyd  yn  barod  i'r  llywodraeth  yn  1772,  trwy  farn; 
Mansfìeld,  basioíodpob  caethwas  a  diriai  yn  Lloegr  yn  ddyn  rhydd; 
ac  yn  1807,  trwy  ymdrechion  Wilberforce  yn  benaf,  dyddimwyd  y 
gaethfasnach  yn  Mhrydain,  er  na  ddifodwyd  hi  yn  y  Trefedigaethau 
Prydeinig  hyd  1834.  Wedi  hir  ymdrech  o  du  y  llywodraeth  i 
geisio  rhwystro  cyhoeddiad  y  dadleuon  a'r  areithiau  seneddol, 
enillodd  rhyddid  y  wasg  yr  oruchafiaeth  o'r  diwedd;  ac  yn  1770 


518  GWELLIADATT. 

cymerodd  adroddiad  rheolaidd  a  chyflawn  o  honynt  le.  Erbyn 
heddyw  y  mae  y  Reporters'  Gallery  wedi  dyfod  fel  cangen  bwysig 
a  hanfodol  o'r  Cyfansoddiad,  ac  yn  cael  effaith  ragorol  fel  atalfa 
ar  yr  aelodau,  yn  gystal  ag  fel  moddion  addysg  politicaidd  i'r  werin. 
îlhydd  y  fíìgyrau  canlynol  gipolwg  i  ni  ar  gynydd  y  cyllidau,  y 
trethoedd,  a'r  trigolion: — Cyllid  y  deyrnas  yn  1761  ydoedd, 
£8,800,000;  ac  yn  1783,  ar  ddiwedd  y  rhyfel  Americanaidd, 
£12,231,206.  Cododd  y  trethi  gymaint  mewn  canlyniad  i'r  rhyfel 
â  Ffrainc,  fel  yr  oedd  y  cyllid  yn  1802  yn  £35,415,096;  ac  erbyn 
diwedd  y  cyfnod  dan  sylw,  1820,yr  oedd  yn  £54,282,958.  Swm  y 
ddyled  wladol  yn  1761  oedd,  £114,294,987;  yn  1873  yr  oedd  yn 
£231,843,631;  yn  1802  yr  oedd  yn  £537,653,008;  ac  yn  1820  yn 
£834,900,960.  Cyfrifld  trigolion  Cymru  a  Lloegr,  yn  y  flwyddyn 
1780,  yn  7,814,000;  ac  yn  1801,  pan  gymerwyd  cyfrif  y  trigolion 
(census)  gyntaf,  yr  oedd  y  boblogaeth  yn  8,872,000.  Yn  1821  yr 
oedd  y  nifer  yn  11,978,875. 

VIII. — GWELLIADAU. 

Mae  y  cyfnod  hwn  yn  hynod  am  ei  ddarganfyddiadau,  ei  ddyfeisiau, 
a'i  welliadau  pwysig  mewn  masnach  a  chelfyddyd.  Yr  oedd 
cynydd  y  gweithfaoedd  a'r  boblogaeth  y  fath,  fel  yr  oedd  yn  rhaid 
wrth  ddyfeisiau  newyddion  i  gyfarfod  â  chynydd  a  dadblygiad 
masnach  a  chyfoeth  y  wlad.  Ac  i  gyfarfod  ÿr  angen,  wele  gyfres 
o  ddyfeisiau  newyddion  yn  cymeryd  lle,  a  hyny,  gan  mwyaf,  trwy 
oíferynoliaeth  dynion  dinod.  Dygodd  James  Watt,  yr  Ysgotiad, 
gyfnod  newydd  trwy  barneisio  yr  ager,  a  darostwng  y  gallu 
aruthrol  hwn  at  wasanaeth  dyn  yn  yr  ager-beiriant.  Breintebwyd 
ei  ager-beiriant  yn  1769.  Dyfeisiodd  James  Hargraves,  gwehydd 
tlawd  o  Blackburn,  y  spinning  jenny  (nyddiadur)  yn  1767.  Canlyn- 
wyd  y  ddyfais  bwysig  hon  gan  y  spinning  frame,  dyfais  aralì  o 
eiddo  Arkwright,  eilliwr  o  Preston,  yn  cael  ei  gynorthwyo  gan 
watchmaher  o'r  enw  John  Kay;  a  chafodd  freinteb  yn  1769.  Yr 
oedd  y  ddyfais  hon  wedi  ei  chael  gan  un  John  Wyatt  flynyddoedd 
cyn  hyn;  ond  yn  awr  y  dygwyd  hi  i  ymarferiad.  Yn  1775 
dyfeisiodd  Samuel  Crompton  y  mule-jenny ;%  Dr.  Cartwright  y 
power-loom  yn  1787,  yr  hon  a  ddygodd  y  cyffelyb  welliant  mewn 
gwau  ag  a  ddygodd  y  dyfeisiau  eraill  mewn  nyddu.  Trwy  y  dar- 
ganfyddiadau  olynol  hyn,  yn  nghyda  chymhwysiad  ager-beiriaaau 
Watt,  dygwyd  y  Uaw-weithfaoedd  cotwm  i  berffeithrwydd  anhygoel, 
a  rhoisant  gyffroad  rhyfeddol  i  fasnach  yn  y  wlad.  Gwelir  hyn  yn 
nghynydd  daclforiad  cotwra;  yn  y  fl.  1764  ni  ddadforiwyd  ond 
4,000,000     o   bwysi;    ond    erbyn    1820    yr   oedd   wedi   cyrhaedd 

*Gelwid  lii  yn  mule  am  ei  bod  yn  gyinysgedd  o'r  ddwy  ddyfais  flaenorol. 


G-WELLIADAU.  519 

153,000,000  o  bwysi.  Dylid  dyweyd  fod  cyfran  o  glod  y  dyfeisiau 
hyn,  fel  pob  dyfeisiau  eraill,  yn  pertliyn  i  lawer.  Mae  dechreuad 
gwirioneddol  agos  holl  ddyfeisiau  y  byd  yn  anhysbys.  Yn  y 
cyffredin,  "bydd  y  syniad  ffodus  cyntaf  yn  perthyn  i  un,  y 
eyrnhwysiad  ymarferol  i  arall  o  feddwl  mwy  galluog,  a'r  perffeithiad 
efallai  i  drydydd  fyddo  yn  meddu  ar  fwy  o  arian  i  weithio  y  ddyfais 
allan.,?*  Ac  y  mae  hyn  yn  cael  ei  wirio  i  raddau  yn  mherffeithiad 
eelfyddydol  y  llaw-weithfaoedd,  yn  nghyda  chymhwysiad  y  gallu 
peirianol  i'w  gweithio. 

Dyfais  bwysig  arall  berthynol  i'r  teyrnasiad  hwn  ydoedd 
cymhwysiad  gallu  agerol  at  forwriaeth.  Profwyd  ef  gyntaf  gyda 
chynllun  newydd  o  long  yn  swydd  Dumfries,  gan  un  Patrick  Miller, 
yn  1788.  Gwelwyd  un  wedi  hyny  yn  gweithio  ar  gamlas  Clyde; 
ond  yr  agerfad  cyntaf  o  bwys  ydoedd  y  Co?net,  o  waith  Fulton,  ar 
yr  afon  Clyde,  yr  hwn  a  ddechreuodd  gludo  teithwyr  yn  1811.  Yn 
fuan  croeswyd  yr  Atiantig  gan  ager-longau;  ac  erbyn  heddyw  y 
maent  yn  rhwygo  y  tonau  a'r  tymhestloedd  ar  holl  foroedd  y  byd, 
ac  arnynt — 

"I  gael  eu  hwylio'n  union  chwyrn, 
Byw  fath  o  gyrn  simneiau." 

Nid  y  lleiaf  dibwys  o'r  darganfyddiadau  oedd  eiddo  Dr.  Jenner, 
sef  cael  allan  fod  llifnodd  penodol  o  biw  y  firwch  yn  foddion  i  rag- 
flaenu  y  frech  wen.  Cafodd  hyn  allan  trwy  sylwi  nad  oedd  y  rhai 
oedd  yn  godro  y  gwartheg  byth  yn  cael  y  frech.  Gwnaeth  y  ser- 
yddwr  enwog  Herschell  ysbienddrych  mawr,  a  darganfyddodd 
blaned  newydd  a  alwyd  yn  Georgium  Sidus  (Seren  George). 
Dyfeisiwyd  nwy  (gas)  oddiwrth  y  glo,  gan  un  Mr.  Murdock  o 
Gornwall,  yr  hwn  a  oleuodd  ei  dỳ  â  hi.  Yr  ystryd  gyntaf  a  oleu- 
wyd  â  nwy  ydoedd  Pall  Mall  yn  Llundain,  yn  1807.  Yr  oedd  yr 
ystrydoedd  o'r  blaen  yn  cael  eu  goleuo  ag  olew;  a  chafwyd  gwrth- 
wynebiad  cryf  i  ddwyn  nwy  yn  lle  olew,  am  y  dy wedid  y  buasai 
masnach  pysgodwyr  y  môrfilod  yn  cael  ei  dinystrio.  Beth  bynag, 
erbyn  1815  yr  oedd  amryw  o  ystrydoedd  wedi  eu  goleuo  â  nwy; 
a  gwnaeth  yr  anturiaethwyr  yn  y  ddyfais  newydd  hon  "fwy  er 
atal  troseddau  nag  a  wnaeth  yllywodraeth  er  dyddiau  Alfred.,' 

Dygwyd  gwelliaclau  pwysig  eraill  oddiamgyleh  mewn  adeiladaeth, 
amaethyddiaeth,  a  gwahanol  sefydliadau  daionus.  Yn  ystod  triugain 
mlynedd  y  teyrnasiad,  cauwyd  dros  driugain  miliwn  o  erwau  o 
diroedd  ne wydd  i  mewn ;  derbyniai  y  tir  well  triniaeth,  a  chynyrchai 
agos  dwbl  y  ffrwyth.  Cynyrch  Lloegr  mewn  gwenith  yn  nechreu 
teyrnasiad  George  III.  oedd  4,000,000  o  chwarteri;  y  mae  yn  awr 
yn  cyrhaedd  dros  13,000,000.  Gwnaed  gwelliadau  pwysig  yn 
*Wade's  England's  Greatness. 


520  GEQKGE    IV. 

ngwneuthuriad  llestri  pridd  yn  fuan  wedi  esgyniad  George,  gan  un 
Josiah  Wedgewood,  yn  swydd  Stafford.  Taílodd  eu  cyfansoddiad, 
eu  lliwiau,  a'u  harddwch,  lestri  y  Cyfandir  i'r  cysgod;  a  chyfar- 
fyddai  teithwyr  ar  y  Cyfandir  â  llestri  Wedgewood  yn  mhob  man, 
o  Paris  i  Petersburg.  Yr  oedd  y  gweithfaoedd  llestri  hyn  wedi 
cynyddu  mor  fawr,  fel  yr  oedd  erbyn  y  flwyddyn  1785  o  bymtheg 
i  ugain  mil  o  ddynion  yn  gweithio  yn  y  Potteries.  Tua'r  un  amser 
dyfeisiodd  un  Mr.  Carver,  cerfiwr  o  Liverpool,  y  gelfyddyd  o  brintio 
ar  lestri,  yr  hyn  a  ychwanegodd  yn  fawr  at  brydferthwch  a  dydd- 
ordeb  y  bwrdd-lestri.  Ffurfìwyd  y  Society  of  Arts  yn  1783,  a 
chefnogodd  yn  fawr  y  lluaws  gwelliadau  oedd  ar  droed  y  pryd 
hwnw  agos  yn  mhob  cangen  o  fasnach  a  chelfyddyd. 


PENOD  XII. 
O  Esgyniad  Geobge  IV.  HYD  T  Flwyddyn   1863. 


I. GEORGE  IV.,   1820—1830. 

Ar  farwolaeth  George  III.,  Ionawr,  1820,  daeth  ei  fab  hynaf  i'r 
orsedd,  dan  yr  enw  George  IV. ;  a  chan  ei  fod  eisoes  yn  rhaglaw 
oblegyd  afìechyd  ei  dad,  ni  chymerodd  unrhyw  gyfnewidiad  o  bwys 
le  ar  ei  esgyniad.  Yr  oedd  yn  ddyn  o  berson  hynod  o  lân  a 
golygus,  yn  berchen  ar  gymhwysderau  uchel,  wedi  derbyn  addysg 
dda,  yn  cael  ei  ystyried  "y  gwr  boneddig  mwyaf  perffeithiedig  yn 
Ewrop ;"  a  chyhoeddodd  ei  fwriad  i  gynal  i  fyny  yn  ddiball  grefydd, 
cyfreithiau,  a  rhyddid  y  deyrnas.  Yn  mhen  ychydig  wythnosau 
wedi  esgyniad  y  brenin,  cafwyd  allan  fradwriaeth  yn  erbyn  ei  wein- 
idogion,  yr  hon  a  adnabyddir  wrth  yr  enw  Cato  Street  Conspiracy. 
Yr  oedd  lluaws  o  ddynion  creulon,  dan  arweiniad  un  Thistlewood, 
wedi  cynllunio  i  lofruddio  y  gweinidogion  mewn  ciniaw  swyddogol 
yn  nhŷ  Arglwydd  Harrowby,  a  dymchwelyd  y  llywodraeth.  Ond 
cafwyd  gwybodaeth  brydlawn  o'r  drwg;  ac  yn  Mai  dienyddiwyd 
Thistlewood  a  phedwar  eraill  o'r  prif  ddynion  wrth  garchar  Newgate. 
Un  o  ddygwyddiadau  mwyaf  poblogaidd  y  teyrnasiad  oedd  prawf 
y  frenines.  Yr  oedd  George  wedi  priodi  er  y  fìwyddyn  1 795  â 
Caroline,  merch  Duc  Brunswick;  a  chan  ei  bod,  fel  llawer  o 
briodasau  breninol,  wedi  ei  ffurfio  gan  eraill,  heb  ddewisiad  y 
priodfab  ei  hun,  trodd  y  cysylltiad  allan  yn  un  o'r  rhai  mwyaf 
anffortunus.  Gwnaed  y  briodas  gan  George  III.,  er  mwyn  ceisio 
denu  ei  fab  oddiwrth  oferedd,  a  chael  arian  i  dalu  ei  ddyledion. 
Yr  oedd  Uawer  o  ragoriaetliau  yn  mherson  a  thalentau  y  dy wysoges ; 


GE0HGE    IY.  521 

ond  yr  oedd  y  fath  wahaniaeth  yn  eu  hysbrydoedd,  eu  syniadau,  a'u 
diwylliad,  fel  yr  oedd  yn  hawdd  i  bawb  weled  na  fwriadodd  Rhag- 
luniaeth  erioed  i'r  fath  ddau  gael  eu  eysylltu  â'u  gilydd  yn  wr  a 
gwraig.  Ni  ddangosodd  George  fawr  o  serch  erioed  tuag  at 
Caroline;  ymddygai  yn  anweddaidd  a  chreulon  tuag  ati,  ac  rnor 
gynted  ag  y  ganed  etifeddes  (Charlotte)  iddynt,  yniadawsant  yn 
hollol  â'u  gilydd. 

Yr  oeddent  wedi  byw  ar  wahan  yn  awr  am  tua  thair  blynedd  ar 
ugain,  a'r  dywysoges  wedi  treulio  y  chwe  blynedd  diweddaf  yn 
mysg  ei  hen  gyfeillion  ar  y  Cyfandir.  Pan  glybu  yno  fod  ei  thad- 
yn-nghyfraith  wedi  marw,  a  bod  ei  gwr  wedi  ei  godi  i'r  orsedd;  a 
phan  ddeallodd  nad  oedd  ei  henw  yn  cael  y  lle  dyladwy  yn  y  llyfr 
gweddi  cyífredin,  na'r  anrhydedd  arferol  mewn  llysoedd  tramor, 
penderfynodd,  yn  erbyn  pob  cynygion  i'w  hatal,  ddyfod  drosodd 
i  Loegr  i  hawlio  ei  hiawnderau.  Penderfynodd  y  brenin  yntau 
ddwyn  bil  i  mewn  i  Dŷ  yr  Arglwyddi  i  ddiraddio  y  frenines,  a  thori 
y  briodas ;  a  dygodd  gyhuddiad  yn  ei  herbyn  o  gamymddygiad  yn 
ystod  ei  harosiad  ar  y  Cyfandir.  Dygwyd  ei  hachos  i  brawf,  ac 
amddiffynwyd  hi  gyda  gallu  a  hyawdledd  annghydmarol  gan 
Brougham,  Denman,  a  Lushington.  Parhaodd  y  prawf  am  bum 
niwrnod  a  deugain ;  a  phan  ddaeth  y  trydydd  darlleniad  ar  y  bil  yn 
Nhŷ  yr  Arglwyddi,  nid  oedd  y  mwyafrif  o'i  blaid  ond  naiv.  Gwel- 
wyd  nad  oedd  wiw  ei  ddwyn  i  Dŷ  y  Cyffredin;  a  chyhoeddodd 
Arglwydd  Liverpool  ei  fod  yn  cael  syrthio.  Er  na  chafwyd 
cymeriad  y  frenines  yn  glir  oddiwrth  y  cyhuddiad  o  gamymddygiad 
yn  ei  hymdaith  ar  y  Cyfandir,  yr  oedd  cydymdeimlad  y  wlad  yn 
unfryd  a  nerthol  o'i  phlaid,  oddiar  ystyriaeth  o  greulondeb  ei  gwr 
tuag  ati,  a'i  fywyd  anfucheddol  yntau.  Ar  agoriad  y  senedd 
ganlynol,  penderfynwyd  rhoddi  haner  can  mil  o  bunau  y  flwyddyn 
i'r  frenines ;  ond  ni  oddefwyd  iddi  gymeryd  rhan  yn  y  coroniad,  yr 
hon  ddefod  a  gyflawnwyd  Gorphenaf,  1821,  gyda  rhwysg  na 
welwyd  y  cyffelyb  o'r  blaen.  Yn  mhen  tair  wythnos  wedi  hyn, 
teimlai  y  frenines  gymaint  oddiwrth  ei  siomedigaethau,  fel  y  torodd 
ei  chalon,  a  bu  farw.  Gorchymynodd  ysgrifenu  ar  ei  harch, 
"  Caroline  o  Brunswick,  brenines  lofruddiedig  Lloegr."  Adgyffrowyd 
teimlad  y  wlad  eto  gan  ei  marwolaeth  anamserol,  a  mynodd  y  bobl, 
er  gwaethaf  lly wodraeth  a  milwyr,  i'w  gwTeddillion  gael  eu  dwyn 
trwy  ganol  y  ddinas,  ar  eu  ffordd  i'w  gwlad  enedigol. 

Yr  oedd  y  cleddyf  wedi  dychwelyd  i'w  wain  yn  awr,  a  heddwch 
yn  teyrnasu  o  Lundain  i'r  Andes  ar  y  naill  law,  ac  i  furiau  China 
ar  y  llaw  arall;  a  defhyddiai  y  wlad  hon  yr  hamdden  i  ymw^ellhau 
oddiwrth  ddiffygion  gwTladyddol  a  masnachol.  Trwy  offerynoliaeth 
Canning,  yr  hwn  a  wnaed  yn  ysgrifenydd  tramor  yn  1822,  a 
chynorthwy  galluog  Husldsson,  Robinson,  ac  eraill,  dygwyd  lluaws 


522  GEORGE  IY. 

o  welliadau  oddiamgylch ;  dyddimwyd  amryw  dretlii  bychairì 
gorthrymus,  symudwyd  y  prif  rwystrau  oddiar  fíbrdd  allforiad  a 
dadforiad  gwlân,  a  gwnaed  gwelliant  pwysig  yn  Act  Mordwyaeth. 
Ond  yr  oedd  efíaith  yr  heddwch  cyífredinol,  ac  agoriad  yr  holl 
borthladdoedd  tramor,  wedi  cael  effaith  annymunol  am  dymhor  ar 
fasnach  y  wlad  hon.  Pasiwyd  y  Corn  Bill  nodedig,  er  gwaethaf 
llais  gwrthwynebus  y  bobl,  er  .  gwahardd  dadforiad  gwenith  pan 
fyddai  y  pris  cartrefol  dan  bedwar  ugain  swllt  y  chwarter;  a 
gwnaeth  hwn  bethau  yn  waeth  yn  lle  yn  well.  Ac  ychwanegwyd  y 
drwg  yn  fwy  fyth  gan  fesur  Peel  i  ddyddimu  yr  holl  arian  papyr 
punoedd  a  dwy  bunoedd.  Gostyngodd  y  prisoedd,  methodd  banciau 
y  wlad  wrth  y  degau,  a  dinystriwyd  lluaws  o  berchenogion  a  dalwyr 
tiroedd.  Yr  oedd  y  dyryswch  wedi  myned  yn  gyfryw  erbyn  1825, 
fel  yr  ofnid  gwrthryfel.  Cymerodd  y  senedd  y  pwnc  eilwaith  dan 
sylw,  a  phenderfynwyd  gohirio  oes  yr  arian  papyr  condemniedig 
am  rai  blynyddoedd  yn  mhellach. 

Cynyrchodd  hyn  fywyd  newydd  ar  unwaith.  Tywalltai  ariandai 
y  wlad  ddylif  o  íiliau  allan ;  codai  y  prisiau  yn  gyílym ;  cynllunid 
anturiaethau  newyddion  wrth  y  canoedd;  a  fíurfiwyd  cwmnioedd 
i  ddwyn  oddiamgylch  fil  o  bethau  anhygoel.  Yr  oedd  ysbryd  y 
South  Sea  Bubble  wedi  meddianu  y  wlad  eto ;  a  dygid  cyfoethog  a 
thlawd,  gwryw  a  benyw,  ymaith  gan  lifeiriant  y  llwyddiant 
twyllodrus,  hyd  nes  i  ychydig  fisoedd  ddatguddio  iddynt  eu  hyn- 
fydrwydd.  Dychrynodd  y  Banc  yn  Llundain,  a  dechreuodd  alw 
ei  fìliau  i  mewn ;  effeithiodd  hyn  ar  fanciau  eraill  yn  y  ddinas  ac 
yn  y  wlad;  ac  yn  mhen  ychydig  amser  yr  oedd  ugeiniau  o  honynt 
wedi  myned  yn  un  pentwr  o  ddyryswch  a  methiant.  "Yr  oedd 
dau  cant  a  haner  o  gwmnioedd  fJoint-Stoch  Companies),  y  rhai  a 
fuasent  wythnos  yn  ol  yn  ymgymeryd  ag  adeiladu  pont  dros  yr 
Atlantig,  neu  wneuthur  rheiltfyrdd  o  amgylch  y  ddaear,  neu 
gloddio  tunnels  at  y  gwrthdraedolion,  yn  awr  yn  y  Gazette"  Yn 
wir,  yr  oedd  y  deyrnas  ar  fin  methdaliant  cenedlaethol, — masnach 
wedi  ei  pharlysio,  a  thywyllwch  ac  anobaith  yn  gorwedd  yn  drwm 
arni.  Eto,  yn  mhen  blwyddyn,  yr  oedd  y  tywyllwch  dudew  wedi 
ei  chwalu,  masnach  yn  ymadfywio,  trafnidaeth  eto  yn  estyn  ei 
breichiau  nerthol  i  ymaílyd  yn  nghyfoeth  tir  a  môr,  ac  yn  prysur 
droi  ceryg  yr  anialwch  yn  aur. 

Yr  oedd  Arglwydd  Liverpool  wedi  bod  yn  brif  weinidog  am 
bymtheg  mlynedd,  ond  yn  1827  tarawyd  ef  gan  barlys,  a  bu  farw  y 
fìwyddyn  ganlynol.  Rhoddwyd  y  flaenoriaeth  yn  awr  i  Canning ; 
ond,  ocldiar  eiddigedd  at  ei  ddyrchafiad,  yn  fwy  nag  oddiar  annghyd- 
welediad  mewn  syniadau,  gwrthododd  Peel  a  Wellington  gyd- 
weithredu  ag  ef,  a  gorfu  iddo  alw  cymhorth  y  Whigiaid.  Ond  yr 
oedd  baich  y  cyfrifoldeb  yn  ormod  i  Canning;  suddodd  ei  iechyd? 


GEOBGE    IY.  523 

ac  yn  mhen  pedwar  rnis  yr  oedd  yn  ei  fedd.  Rhoddwyd  ei  le  i 
Arglwydd  Goderich  (Robinson);  ond  methodd  hwnw  a  hwylio 
llestr  y  llywodraeth,  ac  yn  gynar  yn  1828,  gwnaed  Duc  Wellington 
yn  brif  weinidog,  a  Robert  Peel  yn  ysgrifenydd  cartrefol,  ac  yn 
brif  arweinydd  Tŷ  y  Cyífredin.  Bhoddodd  Dudley,  Huskisson, 
Palmerston,  a  Lamb  eu  swyddi  i  fyny,  a  daeth  y  weinyddiaeth  yn 
un  Doriaidd  bur.  Yr  oedd  y  Whigiaid  yn  awr  yn  cyfansoddi  y 
blaid  wrthwynebol,  a  phenderfynasant  flino  y  weinyddiaeth  â 
mesurau  diwygiadol.  Ond  cawsant  Wellington  a  Peel  yn  fwy 
parod  i'w  derbyn  nag  y  dysgwylient,  yn  gymaint  felly  fel  yr  enyn- 
asant  anfoddlonrwydd  eu  cyd-swyddogion, 

Dygodd  Arglwydd  John  Bussell  fesur  yn  mlaen  i  ddyddimu  y 
Test  a'r  Corporation  Acts,  y  rhai  a  wnaed  dan  Charles  II.  er 
annghymhwyso  Ymneillduwyr  i  ífurfìo  corphoriaethau  trefol,  a  dal 
swyddi  ac  awdurdod  yn  y  llywodraeth.  Cafodd  y  mesur  gefnogaeth 
mor  fawr  fel  nad  oedd  gwiw  sefyll  yn  ei  erbyn.  Rhoddodd 
Wellington  a  Peel  eu  cydsyniad,  a  phasiwyd  ef  heb  ddymchweliad 
y  weinyddiaeth. 

Dygwyd  ar  sawdl  hwn  fìl  llawer  mwy  pwysig  yn  mlaen  eto,  sef 
bil  Bhyddhad  y  Pabyddion.  Yr  oedd  prif  wleidyddion  y  wlad  hon, 
er  ys  blynyddau  bellach,  yn  addfed  i  ganiatau  i  Babyddion  yr  un 
rhyddid  politicaidd  a  Phrotestaniaid;  ond  yr  oedd  corph  mawr  y 
bobl,  oddiar  wybodaeth  o  greulondeb  Pabyddiaeth  mewn  amseroedd 
blaenorol,  yn  teimlo  y  gwrthwynebrwydd  cryfaf.  Beth  bynag,  yr 
oedd  sefyllfa  pethau  yn  gyfryw  yn  awr  fel  y  gwelai  y  lly wodraeth 
fod  yn  rhaid  gwneyd  rhyw  beth.  Yr  oedd  cyffro  bygythiol  yn 
Iwerddon,  ac  amryw  gymdeithasau  yn  cael  eu  ffurfio  er  dadleu  eu 
hawliau  gwleidyddol,  neu  dori  yr  undeb  â  Lloegr.  Ac  yn  y 
cyfamser  cododd  blaenor  galluog  i'r  Gwyddelod  anfoddog  yn 
mherson  Daniel  O'Conneìl, — "un  o  arweinwyr  rhyfeddaf  y  werinos 
a  welodd  y  byd  erioed;  un  wedi  ei  wneyd,  debygid,  er  mwyn 
Iwerddon,  ac  Iwerddon  er  ei  fwyn  yntau,  oblegyd  nis  gallasai 
Iwyddo  mewn  un  wlad  arall.  Yr  oedd  wedi  ei  eni  o  deulu  isel, 
wedi  ei  godi  ar  gyfer  yr  offeiriadaeth,  yn  adnabod  y  bobl,  yn 
gyfreithiwr  craffus,  yn  nerthol  o  gorph,  yn  siaradwr  hwylus  a 
thalentog;  ac  er  ei  fod  yn  hollol  amddifad  o  chwaeth  a  doethineb, 
siaradai  weithiau  yn  dra  chynhyrfus,  ac  weithiau  yn  llawn  o 
arabedd.  Yr  oedd  yn  geryddwr  llymdost,  yn  berffaith  ddiystyr  o 
wirionedd,  yn  llwfr-ddyn  naturiol,  ac,  er  ei  fod  yn  esgeulus  mewn 
moesau,  yr  oedd  hyd  ei  glustiau  mewn  ofergoeliaeth.  Y  mae 
ei  holl  fywyd  hefyd  yn  profi  nad  oecld  yn  meddu  ar  wir  deimlad 
gwladgarol,  ac  mai  poblogrwydd  cyffredin,  a  mantais  bersonol,  oedd 
ei  unig  amcan."^ 

*Keightley,  vol.  ii.',  565. 


524  GEORGE   IV. 

Pan  ddaeth  y  cyfleusdra  nesaf,  trwy  ddylanwad  yr  offeiriaid 
Pabaidd,  etholwyd  Daniel  OConnell  i  gynnrychioli  swydd  Clare 
yn  y  senedd ;  ond  nis  gallasai  gymeryd  ei  le  oblegyd  y  llwon  arferol. 
Yr  oedd  y  cymdeithasau  politicaidd  trwy  hyn  wedi  enill  buddugol- 
iaeth,  a  gwrthryfel  Gwyddelig  yn  bygwth.  Teimlai  y  llywodraeth 
anhawsder  mawr  pa  fodd  i  weithredu.  Hyd  yma  yr  oedd  Wellington 
mor  gyndyn  a  neb  yn  erbyn  symud  yr  annghymhwysder  Pabyddol, 
ond  yn  awr  ymddengys  iddo  newid  ei  farn,  a  phenderfynu  o  blaid 
eu  rhyddhad.  Pan  gyfarfyddodd  y  senedd  yn  nechreu  1829, 
deallwyd  fod  y  mesur  i  ddyfod  ger  bron  trwy  y  cyfeiriad  wnaed  at 
yr  achos  yn  araeth  y  brenin.  Dygwyd  y  bil  yn  mlaen  gan  Mr. 
Peel;  ac  er  fod  teimlad  y  brenin,  y  weinyddiaeth,  y  bendefìgaeth, 
yr  Eglwys,  a  chorph  mawr  y  bobl  yn  ei  erbyn,  trwy  ddylanwad 
rhyfeddol  y  duc,  cariwyd  ef  yn  Nhŷ  y  Cyffredin  trwy  fwyafrif  o 
173,  ac  yn  Nhŷ  yr  Arglwyddi  (lle  y  teílid  ef  allan  bob  amser  gyda 
dirmyg)  trwy  fwyafrif  o  105.  Felly  yn  dra  hynod  pasiwyd  y  mesur 
rhyddfrydig  gan  weinyddiaeth  Doriaidd,  a  hyny  yn  erbyn  teimlad 
cyffredin  y  bobl;  a  thrwy  hyn  torwyd  dolen  arall  yn  y  gadwen 
sydd  wedi  bod  am  oesoedd  lawer  yn  caethiwo  deiliaid  Prydain  Fawr 
oblegyd  eu  golygiadau  crefyddol.  Cynwysai  y  bil  ryddid  i 
Babyddion  i  eistedd  yn  y  senedd,  a  dal  unrhyw  swyddi  yn  y 
llywodraeth  oddigerth  eiddo  rhaglaw,  arglwydd  ganghellydd, 
rhaglaw  Iwerddon,  a  rhai  swyddi  perthynol  i'r  prif  ysgolion.  Y 
Pabyddion  cyntaf  a  dderbyniasant  ragorfraint  y  mesur  hwn,  ac  a 
eisteddasant  yn  y  senedd  ymerodrol  oedd  Arglwydd  Surrey,  mab 
Duc  Norfolk,  dros  Horsham;  a  Daniel  O'Connell. 

Dygwyd  oddiamgylch  amryw  fân  ddiwygiadau  eraill  o  fuddioldeb 
mwy  neu  lai  cyffredinol.  Hwyluswyd  masnach  yn  fawr  trwy 
sefydliad  pwysau  a  mesurau  ymerodrol.  Cyn  1824,  yr  oedd  pob 
math  o  bwysau  a  mesurau  mewn  arferiad,  a  llawer  o  ddyryswch  a 
chamwri  yn  cael  eu  goddef  o'r  herwydd.  Diwygiwyd  arian  bathol 
y  deyrnas,  rhoddwyd  y  cyllidau  ar  seiliau  newydd,  dilewyd  llawer 
o  swyddi  a  chyflogau  afreidiol,  a  chynilwyd  llawer  ar  dreuliadau  y 
wlad.  Gwellhawyd  ystrydoedd  ac  adeiladau  Llundain,  dan  arolygiad 
Nash,  ffurfiwyd  St.  James'  Parh  a  Regenfs  Parh  i'w  hagwedd 
bresenol,  a  gwnaed  gwelliant  pwysig  ar  y  palasau  breninol  yn 
Llundain  a  Windsor.  Yn  1829  y  sefydlwyd  y  Police  yn  Llundain. 
O'r  blaen  yr  oedd  gofal  poblogaeth  y  ddinas  fawr  yn  benaf  ar 
wylwyr  plwyfol,  hollol  annghymhwys  i  amddiffyn  personau  na 
meddianau.  Gwnaed  amryw  gynygion  hefyd  i  gael  diwygiad 
seneddol;  ond  er  fod  yr  amser  i  hyny  yn  yr  ymyl,  gwrthodwyd 
hwynt  oll. 

Yr  oedd  y  brenin  yn  awr  yn  cael  ei  flino  gan  hen  glefyd  teuluaidd, 
y  dropsi;  gwaethygai  ei  iechyd  o  ddydd  i  ddydd,  a  bufarw  Mehefin 


WILLIAM   TY.  525 

26,  1830,  trwy  ddrylliad  gwaed-lestr  yn  y  cylla.  Yr  oedd  George 
IV.  yn  gymeriad  hollol  ddiffrwyth  o  ran  pob  rhinwedd  sydd  yn 
cyfansoddi  dyn  a  brenin,  ac  yn  bob  peth  croes  i'r  esiampl  a  gafodd 
yn  mywyd  ei  dad.  Yr  oedd  yn  ansefydlog  ei  farn,  yn  anffyddlon 
i'w  air,  ac  yn  anfucheddol  ei  fywyd.  Y  cwmni  llawen,  y  grechwen 
a'r  gloddest  oedd  ei  hoff  bleserau.  Byddai  yn  "Whig  ac  yn  Dori, 
yn  ol  fel  y  gwasanaethai  hyny  i'w  fantais  ei  hun.  Ac  er  nad  oedd 
o  dymher  surllyd  a  dialgar,  yr  oedd  mor  hunanol  a  phe  buasai  yn 
credu  fod  holl  ddynolryw  wedi  eu  geni  o  bwrpas  at  ei  wasanaeth 
ef.  Mae  ei  ymddygiad  annynol  a  chreulon  at  ei  briod  yn  un  o'r 
ysmotiau  duaf  ar  ei  gymeriad.  Ni  cheir  nemawr  un  yn  mysg  holl 
frenmoedd  Lloegr  wedi  esgyn  i'r  orsedd  gan  gyffroi  can  ìleied  o 
lawenydd  yn  ei  ddeiliaid,  nac  wedi  marw  gyda  llai  o  alar  ar  ei  ol. 
Ac  eto,  yn  nghanol  y  diffygion  hyn,  yr  oedd  ynddo  rai  pethau 
canmoladwy  ;  meddai  chwaeth  i  ganfod  a  mwynhau  y  prydferth,  a 
chalon  i  gynorthwyo  y  buddiol.  Proíir  y  cyntaf  yn  y  gwelliadau  a 
gefnogodd  yn  adeiladau  a  pharciau  Llundain ;  a'r  olaf  yn  y  pedwar 
peth  y  canmolir  ef  am  danynt ;  sef,  ei  genadaeth  lenyddol  i  Poitici, 
er  cynorthwyo  i  ddadblygu  ysgrifen  Herculaneum;  ei  waddol  i 
Gymdeithas  Freninol  Llenyddiaeth ;  ei  anrheg  o  lyfrgell  George  III. 
i'r  British  Museum;  a'r  cynorthwy  a  roddodd  i  adeiladu  Coleg 
Dewi  Sant  yn  Sir  Aberteifi. 

II. — william  iy.,  1830—1837. 

Trydydd  mab  George  III.  oedd  William,  a  brawd  i'r  brenin 
diweddar.  Ganed  ef  yn  Llundain,  Awst  21,  1765;  felly  yr  oedd 
yn  65ain  mlwydd  oed  ar  adeg  ei  esgyniad,  ac  wedi  priodi  ag 
Adelaide,  merch  Duc  Saxe  Coburg  Meiningen.  Yr  oedd  wedi  ei 
godi  yn  y  llynges,  ac  wedi  ei  ddyrchafu  o  swydd  i  swydd,  nes  yr 
oedd  ys  blynyddau  bellach  wedi  ei  wneyd  yn  arglwydd  lyngesydd. 
Gelwid  ef  "  The  Sailor  King"  ac  yr  oedd,  yn  ystod  ei  fywyd,  wedi 
enill  cryn  boblogrwydd  am  ei  ddewrder,  ei  ffyddlondeb,  a'i 
ddynoliaeth. 

Y  prif  ddygwyddiad  sydd  yn  hynodi  teyrnasiad  William  yw  y 
Reform  JBill,  a  basiwyd  dan  weinyddiaeth  Iarll  Grey.  Ni 
chynyrchodd  unrhyw  fesur  erioed  frwydr  mwy  cyndyn,  na  dadleuon 
mwy  gwresog,  o  fewn  muriau  y  senedd-dy,  ac  ni  theimlwyd  cymaint 
o  ddyddordeb  gan  gyfangorph  y  genedl  mewn  unrhyw  fesur 
seneddol,  na  chynt  nac  wed'yn.  Yr  oedd  bryd  y  wlad  ar  ddiwygiad 
yn  nghynnrychioliaeth  y  senedd,  ac  elfenau  y  diwygiad  yn  ymgasglu 
ys  blynyddau.  Ond  ar  adeg  esgyniad  William  yr  oedd  gweinydd- 
iaeth  Doriaidd  Wellington  yn  prysur  golli  ei  phoblogrwydd,  ac 
wedi   dyhysbyddu   pob   gronyn   o   ryddfrydigrwydd   a   feddai  yn 


626  WILLIAM    IV. 

mlynyddau  olaf  y  teyrnasiad  blaenorol.  A  phan  ddÿgodd  Arglwydd 
Jonn  Russell  íil  y  diwygiad  ger  bron  yn  1830,  dywedodd  y  duc  yn 
eglur,  nad  oedd  ef  yn  gweled  y  gallesid  diwygio  y  gynnrychiolaeth, 
ac  y  gwrthwynebasai  ef  unrhy w  fesur  a  ddygid  yn  miaen  i'r  perwyl. 
Seliodd  ei  eiriau  dynged  ei  weinyddiaeth,  a  disgynasant  ar  y  werin 
fel  tân  ar  bylor.  Ac  yr  oedd  toriad  y  senedd  i  fyny,  a'r  etholiad 
cyífredinol  cysyìltiedig  â  newidiad  y  brenin,  yn  gyíieusdra  rhagorol 
iddynt  i  gario  allan  eu  hamcan. 

Yn  y  cyfamser,  yn  rhagluniaethol  iawn,  ffrwydrodd  llywodraeth 
gyfansoddiadol  Ffrainc;  ymunodd  y  bobl  yn  unfryd,  taflasant  y 
gormesol  Chaiies  X.  oddiar  ei  orsedd,  a  chodwyd  Louis  Phillippe 
yn  ei  le.  Ymdaenodd  effeithiau  y  chwyldroad  hwnw  fel  mellten 
dros  holl  Ewrop.  Taíiodd  Belgium  iau  y  Dutch  oddíar  ei  gwar,  ac 
ymffuríìodd  yn  deyrnas  annibynol,  gyda  Leopold  o  Saxe  Coburg  yn 
frenin  arni.  Ac  yn  mysg  eraill  teimlodd  Lloegr  oddiwrth  y 
dylanwad,  a  dangosodd  y  teimlad  ei  hun  yn  mrydaniaeth  y  bobl 
i  ethol  aelodau  rhyddfrydig  i'w  cynnrychioli  yn  y  senedd  newydd. 
Pan  gyfarfu  y  senedd  yn  Tachwedd,  1830,  yr  oedd  yr  elfen 
ddiwygiadol  yn  gorbwyso,  a  rhoddodd  "Wellington  i  fyny  ei 
weinidogaeth. 

Yr  oedd  y  Toriaid  wedi  dal  awenau  yr  awdurdod  bellach,  gydag 
ychydig  eithriadau,  am  tua  thriugain  mlynedd.  Ar  gais  y  brenin, 
ymgymerodd  larll  Grey  â  ffuríio  gweinyddiaeth,  ar  yr  amod  fod 
y  cynghor  i  gymeryd  dan  ei  ystyriaeth  bwnc  y  diwygiad.  Yn 
ngweinyddiaeth  Grey,  yr  oedd  Althorpe  ar  y  drysorgell;  Brougham 
yn  arglwydd  ganghellydd;  Lansdowne  yn  Uywydd  y  cynghor; 
Palmerston  yn  ysgrifenydd  tramor;  Melbourne  (Lamb)  yn  ysgrif- 
enydd  cartrefol,  a  Goderich  yn  ysgrifenydd  rhyfel.  Oddiallan  i'r 
cynghor  yr  oedd  Arglwydd  John  Russell  yn  dâl-feistr  y  galluoedd, 
a  Stanley  (Derby  yn  awr)  yn  ysgrifenydd  Iwerddon. 

Mawrth  1,  1831,  dygodd  Russell  ei  íil  ger  bron  gydag  araeth 
nerthoi.  Ei  brif  ddarpariadau  oeddent,  fod  pob  bwrdeisdref  oedd 
â'i  phoblogaeth  dan  ddwy  fil  yn  1821  i  gael  ei  difreinio;  a  phob 
un  oedd  dan  bedair  mil  i  anfon  un  aelod  i'r  senedd.  I  wneyd 
i  fyny  am  y  lleihad  hwn,  yr  oedd  amryw  o'r  trefi  mawrion  i  gael 
dychwelyd  aelod  neu  ddau,  yn  ol  eu  poblogaeth;  ac  yr  oedd  tua 
haner  y  siroedd  i  gael  dau  aelod  ychwanegol.  Yn  y  siroedd 
estynid  pleidlais  etholiadol  i  dri  dosbarth  yn  ychwanegol  at  rydd- 
ddalwyr  ffreeholdersj  o  40s;  ysgrif-feddianwyr  (copyholders)  o 
£10  y  flwyddyn;  amod-ddalwyr  {leaseholders)  am  driugain  mlynedd, 
o  werth  £10  y  flwyddyn;  a  deiliaid  preswylfoddog  (tenants-at-icill) 
yn  talu  ardreth  o  £50.  Yn  y  bwrdeisdrefi  yr  oedd  talu  £10  o 
ardreth  tŷ,  dan  amodau  penodol,  yn  rhoi  pleidlais  etholiadol. 
Byrheid  amser  yr  ethoiiad  o  bymtheg  i  ddau  ddiwrnod  yn  y  siroedd, 


WTLLIAM    IV,  527 

ac  i  un  diwrnod  yn  y  bwrdeisdrefì.  Daliodd  nifer  yr  aelodau  yn 
agos  yr  un  fath  yn  Ysgotland  ac  Iwerddon,  er  i'r  etholfraint  gael  ei 
helaethu  yn  fawr  yn  y  flaenaf. 

Darllenwyd  y  bil  y  tro  cyntaf  heb  ymraniad,  ar  ol  dadleu  poeth 
uwch  ei  ben  saith  niwrnod.  Ar  yr  ail  ddarlleniad  nid  oedd  y 
mwyafrif  o  blaid  y  bil  ond  un  (302  yn  erbyn  301.)  Edrychai  y 
weinyddiaeth  ar  yr  ymraniad  hwn  fel  goruchafìaeth  o  eiddo  eu 
g wrthwynebwyr ;  a  phenderfynasant  yn  ddirgel  ar  dori  y  senedd 
i  fyny,  a  chael  apeliad  eto  at  lais  y  wlad  gyda  golwg  ar  y  bil. 
Ebrill  22ain,  aeth  Grey  a  Brougham  at  y  brenin,  i  geisio  ganddo 
fyned  i  lawr  i'r  Tŷ  yn  ddioed,  a  thori  y  senedd  i  fyny.  Brougham 
oedd  y  llefarydd,  ac  y  mae  ef  ei  hun  yn  adrodd  yr  hanes.  I  wrth- 
odiad  cyntaf  y  brenin  atebodd  trwy  awgrym  am  ymddiswyddiad 
cyffredinol.  Pan  ddy wedodd  y  brenin  nad  oedd  y  prif  swyddogion 
wedi  eu  rhybuddio,  atebodd  Brougham  eu  bod.  Pan  ddywedodd 
nad  oedd  y  goron  a'r  gwisgoedd  yn  barod,  atebodd  y  canghellydd 
eto  eu  bod.  "  Ond  nid  yw  y  gwarchodlu  a'r  milwyr  wedi  eu  galw," 
ebe  y  brenin.  "Yr  wyfj^  wedi  eu  gaiw,  ac  y  maent  yn  barod," 
ebe  y  canghellydd  di-ildio.  Cyffrodd  y  brenin  o  herwydd  y  fath 
weithred  droseddol;  ond  llwyddwyd  i'w  dawelu,  a  gorfu  iddo 
ufuddhau  i  gais  ei  weinidogion  penderfynol. 

Pan  gyfarfu  y  senedd  newydd  yn  nechreu  Gorphenaf,  cafwyd  fod 
y  wlad  wedi  gofalu  am  ddigon  o  gynorthwy  i'r  weinyddiaeth  ddwyn 
y  mesur  yn  ddiberygl  trwy  Dŷ  y  Cyffredin.  Yr  oedd  y  mwyafrif 
o'i  blaid  ar  yr  ail  ddarlleniad  yn  136;  ac  ar  y  trydydd  darlleniad, 
yn  Medi,  yn  109  (345  yn  erbyn  236.)  Ond  cafodd  ei  daflu  allan  o 
Dŷ  yr  Arglwyddi  gyda  mwyafrif  o  41.  Cyffrodd  hyn  y  wlad  yn 
ffìam,  fel  y  gallesid  yn  naturiol  dysgwyl,  Torodd  terfysgoedd 
peryglus  allan,  yn  enwedig  yn  Bristol,  Nottingham,  a  Derby; 
llosgwyd  lluaws  o  adeilaclau  costus,  a  chollwyd  llawer  o  fywydau. 
Goríuwyd  galw  y  milwyr  allan  yn  Bristol ;  lladdwyd  a  chìwyfwyd 
oddeutu  cant  o  ddynion,  a  chrogwyd  pedwar  o'r  prif  derfysgwyr. 

Cyn  diweddy  flwyddyn  1831  yr  oedcl  y  mesur  wedi  ei  cldwyn  eto 
i  Dý  y  Cyffredin;  ac  yn  Mawrth,  1832,  pasiodd  y  trydydd  dar- 
lleniad  eto,  gyda  116  o  fwyafrif.  Ond  yr  oedd  yr  Argrwycìdi  o  hyd 
yn  para  yn  gyndyn.  Taflodd  y  weinydcliaeth  eu  swyddi  i  fyny. 
Canlynodd  wythnos  gyffrous  a  blin.  Yr  oedd  Tŷ  y  Cyffredin  a 
chorph  mawr  y  bobl  yn  dân  poeth  o  blaid  y  weinyddiaeth  a'r 
mesur;  a  bygythient  beidio  talu  treth  na  degwm,  heb  i'r  Arglwyddi 
basio  y  bil.  Cynygiwyd  ffurfìo  gweinydcliaeth  newydd;  ond 
gwrthodai  Peel,  ac  nis  gallai  Wellington.  Felly  galwyd  Grey  a'r 
Whigiaid  yn  ol  i'w  swyddi,  ac  addawocld  y  brenin  wneyd  ei  oreu  o 
blaid  y  mesur.  Dyfais  Grey  yn  awr  oedd  creu  ryw  gant  o 
arglwyddi  newyddion,  er  cospi  cyndynrwydd  y  Tŷ  Uchaf,  a  sicrhau 


528  WILLIAM    IY. 

tynged  y  bil.  Dychrynodd  y  cynygiad  hwn  yr  Ârglwyddi,  am  y 
buasai  yn  sicrhau  mwyafrif  y  Tŷ  Uchaf  o  blaid  y  weinyddiaeth ; 
ac  ar  gais  taer  y  brenin,  absenolodd  cynifer  o'r  Arglwyddi  eu  hunain 
o'r  Tŷ  ar  adeg  y  darlleniad,  fel  y  goddefwyd  iddo  gael  pasio  mewn 
dystawrwydd  dwfn.  Ac  ar  y  7fed  o  Fehefin,  1832,  derbyniodd  y 
Reform  Bill  y  sel  freninol,  a  gwnaed  ef  yn  gyfraith.  Er  nad 
esgorodd  ar  haner  y  bendithion  a  addewid,  mae  yn  gyfnod  yn 
hanesiaeth  ein  gwlad. 

Yn  lonawr,  1833,  y  cymerodd  yr  etholiad  cyntaf  le  dan  y  bil 
diwygiadol.  Cynwysai  y  Tŷ  newydd  ry w  bedwar  cant  o  gefnogwyr 
y  weinyddiaeth,  cant  a  haner  o  Doriaid  a  Cheidwedyddion,  a'r 
lleill  yn  Annibynwyr,  Radicals,  a  dyddimwyr  Gwyddelig.  Y 
ílwyddyn  hon  yr  eisteddodd  y  Crynwr  ( Quaker)  cyntaf  yn  Nhỳ  y 
CyfFredin, — Mr.  Pease,  yn  aelod  dros  Darlington;  a  goddefwyd 
iddo  gymeryd  ei  le  heb  dyngu  y  llw  arferol.  Ymaílodd  y  gynull- 
eidfa  hon  yn  ngorchwylion  pwysig  deddfwriaeth  y  genedl,  cysyllt- 
iedig  à  chyflwr  y  deyrnas  ei  hun,  a'i  chysylltiadau  trefedigaethol  a 
thramor,  gydag  egni  a  phenderfyniad ;  aphasiodd  fesurau  geidw  ei 
henw  yn  hir  mewn  coífadwriaeth  glodforedig.  Pasiwyd  mesur 
perthynol  i  ddiwygíad  yr  Eglwys  yn  Iwerddon,  yr  hwn  a  ddileodd 
amryw  bethau  y  cwynid  yn  eu  herbyn  gan  Daniel  0'Qonnell  a'i 
ddysgyblion,  y  rhai  a  ymdrechent  dori  cysylltiad  Iwerddon  â'r 
wlad  hon.  Pasiwyd  y  Coercion  JBill,  er  darostwng  terfysgoedd 
peryglus  a  íFynent  yn  Iwerddon;  gwnaed  diwygiad  pwysig  hefyd 
ar  Gyfraith  y  Tlodion  yn  Lloegr,  yr  hon  oedd  wedi  ei  gadael  i 
syrthio  i  sefyllfa  dra  annymunol. 

Ond  y  prif  fesur,  a  mesur  ag  y  tery  yr  adgof  am  dano  ymífrost 
bythol  yn  nghalon  pob  Prydeiniwr,  oedd  dyddimiad  caethwasiaeth 
yn  y  Trefedigaeth.au  yn  India  y  Gorllewin,  a  chyhoeddiad  rhyddid 
i'r  caeth  yn  mhob  parth  o'r  tiriogaethau  Prydeinig.  Ysmotyn  du 
ar  hanesiaeth  ein  gwlad  yw  ei  chysylltiad  â  chaethwasiaeth 
Negroaidd.  Dechreuwyd  y  fasnach  wrthun  a  melldithiol  gan 
Portugal,  a  Spain  wedi  hyny,  tua  chanol  y  bymthegfed  ganrif ;  a'r 
ganrif  ganlynol,  trwy  oíferynoliaeth  y  Cadben  Hawkins,  roddodd 
Lloegr  ei  llaw  ynddi,  a  bu  ei  llaw  am  lawer  o  flynyddoedd  yn  goch 
gan  waed  y  trueiniaid.  Rhwng  y  blynyddoedd  1700  a  1786, 
dygwyd  chwe  chan  mil  o  negroaid  o  Atfrica,  er  poblogi  Jamaica, 
yn  India  y  Gorllewin ;  a  chyfrifir  yr  oll  a  ddygwyd  i'r  holl  drefed- 
igaethau  Prydeinig  dros  ddwy  filiwn.  Yr  oedd  y  creulondeb  a 
arferid  tuag  atynt  i'w  dal,  eu  triniaeth  yn  y  llongau  ar  eu  taith,  a'r 
creulondeb  tuag  atynt  ar  y  planigfeydd,  yn  gyfryw  na  fedr  pin  na 
thafod  dynol  byth  eu  hadrodd.  Ond  yr  oedd  hanes  y  creulonderau 
hyn  yn  prysur  feithrin  cydymdemlad  â  hwy,  a  dyfeisiau  i'w  gwaredu 
yn  cael  eu  cynllunio  gan  ddyngarwyr  Prydain.     Pasiwyd  cyfraith 


williàm  iy.  529 

yn  1807,  fel  y  dangoswyd  eisoes,  i  wahardd  y  fasnach  mewn 
caetliion.  Yn  1809,  trwy  egni  di-ildio  Brougham,  gwnaed  y  cyfryw 
fasnach  yn  lladrad  ifelony),  a  gweinyddid  cospedigaeth  ar  y 
troseddwyr  fel  y  cyfryw. 

Yn  awr  cymerodd  corph  y  bobl  y  mater  mewn  Uaw  o  gael 
rhyddhad  i'r  caethion  trwy  yr  holl  diriogaethau  Prydeinig ;  ty  weiltid 
deisebau  yn  gawodydd  i'r  senedd  oddiwrth  wŷr  a  gwragedd,  ac  ni 
thawelid  hwy  ag  unrhyw  esgusodion.  Dygwyd  bil  i'r  perwyl  i'r 
senedd  yn  1833,  a  chymaint  oedd  teimlad  y  wîad  o'i  blaid,  fel  y 
boddlonodd  yn  ddirwgnach,  er  mwyn  pasio  y  bil,  roddi  ugain  miliwn 
o  bunau  i  ddigolledu  y  meistriaid  a  ddalient  y  caethion  yn  Jamaica. 
Pasiwyd  y  mesur ;  a  chynwysai  fod  pob  plentyn  dan  chwech  oed  i 
fod  yn  rhydd  ar  y  laf  o  Awst,  1834.  Yr  oedd  pawb  eraiil  i  gael 
eu  hystyried  yn  rhydd  yr  un  diwrnod,  ond  i  wasanaethu  eu 
meistriaid,  os  yn  y  planigfeydd,  ain  saith  mlynedd;  ond  os  mewn 
teuluoedd,  am  bum  mlynedd.  Pan  ddaeth  y  dydd  bythgonadwy — 
y  laf  o  Awst — ni  ddygodd  dciyryswch  a  therfjsg,  fel  y  prophwydai 
rhai;  ond  dygodd  orfoledd  dwfn  i  fynwes  pob  caeth,  a  mwynhäai 
ef,  nid  mewn  cyífro  a  gloddest,  ond  mewn  tawelwchmawr  a  dystaw. 
Cadwyd  y  diwrnod  gan  y  genedl  orthrymedig  yn  rhyw  fath  o 
Sabbath,  neu  Jubili  gysegredig. 

Yn  mhen  pedair  blynedd  yr  oedd  y  negro  wedi  profi  ei  hun  yn 
deilwng  o'i  ryddid.  A  chododd  Arglwydd  Brougham,  cofìa  da 
am  dano,  i  fyny  yn  y  Parliament  ger  bron  cymanfa  nas  gallasai  y 
byd  ddangos  eì  hail,  i  ddadleu  achos  y  caeth,  ac  i  geisio  ei  ryddid 
iddo.  "Mae  yr  amser  wedi  dyfod,"  meddai,  "y  prawf  wedi  ei 
wneyd,  ac  nid  oes  genych  unrhy w  esgus  bellach  dros  oedi  yr  amser. 
Mae  y  caeth  wedi  dangos,  trwy  bedair  blynedd  o  ymddygiad  difai, 
ac  ymroddiad  tawel  i'w  lafurwaith,  ei  fod  mor  deilwng  o'i  ryddid 
ag  unrhyw  weithiwr  Prydeinig,  ie,  ag  unrhyw  arglwydd  ag  ydwyf 
yn  awr  yn  gyfarch.  Yr  wyf  fi,  gan  hyny,  yn  hawlio  ei  iawnderau; 
yr  wyf  yn  hawlio  ei  ryddid  llwyr,  yn  enw  cyfraith  a  chyfìawnder, 
yn  enw  rheswm,  yn  enw  Duw,  yr  hwn  nad  yw  wedi  caniatau  i 
chwi  wneuthur  annghyfiawnder.  Yr  wyf  yn  galw  arnoch  i  beidio 
mathru  eich  brawd  mwyach  fel  caethwas  clan  eich  traed.  Yr  wyf 
yn  apelio  at  Dŷ  y  Cyífredin,  sydd  yn  cynnrychioli  pobl  rycld 
Lloegr,  ac  yn  ceisio  ganddynt  gyfìawni  yr  amod  am  ba  un  y 
talasant  y  fath  swm  anferthol — yr  amod  ag  y  mae  eu  holl  etholwyr 
yn  dysgwyl  ac  yn  dyheu  mewn  pryder  am  ei  weled  yn  cael  ei 
gyfìawniî  Yr  wyf  yn  apelio  at  y  Tý  hwn;  farnwyr  etifeddol  y 
frawdle  uchaf  yn  y  byd,  yr  wyf  yn  apelio  atoch  chwi  am  gyfìawnder ! 
Noddwyr  yr  holl  gelfyddydau  i  ddiwyllio  dynoliaeth,  yr  wyf  yn 
gosod  dynoliaeth  ei  hun  dan  eich  nawdd.  Yr  wyf  yn  galw  yn  uchel 
am  drugaredd  ar  benadur  trugarog  pobl  ryddion ;  ar  ganoedd  o 

2  i 


530  WILLIAM    IV. 

filoedd  o'r  rhai  ag  y  mae  dros  haner  miliwn  o'n  chwiorydd  Crist- 
ionogol  wedi  bod  eisoes  yn  llefain,  i  ddymuno  nad  â  eu  llefain  yn 
ofer.  Ond  uwchlaw  pawb,  yr  wyf  yn  troi  fy  llygad  at  orsedd  pob 
cyfiawnder,  ac  yn  ymgrymu  gyda  pharch  o  flaen  yr  Hwn  sydd  yn 
lanach  ei  lygad  nag  y  gall  edrych  ar  y  fath  anwiredd,  i  weddio  am 
iddo  gadw  oddiwrthym  y  felldith  sydd  yn  crogi  uwchben  yr 
annghyfiawn  a'r  gorthrymwr,  am  i'ch  calonau  chwi  gael  eu  gwneyd 
yn  dosturiol;  ac  am  i'w  ewyllys  Ef  o'r  diwedd  gael  ei  gwneyd  dros 
yr  holl  ddaear." 

Adeg  i'w  chofio  mewn  ystyr  ddiwygiadol  oedd  teyrnasiad 
William  IV.  Er  i'r  mesurau  yn  nghylch  treth  yr  ŷd,  y  dreth 
eglwys,  a'r  tugel  {ballot)  fethu,  ac  er  fod  achos  Iwerddon  mor 
ddyrys,  ac  yn  cymeryd  y  rhan  fwyaf  o  amser  pob  eisteddiad  seneddol, 
a  bod  O'Connell  yn  cadw  yr  achos  mewn  berw  diball  gyda'i  gynygion 
i  ddyddimu  y  degwm  Gwyddelig,  a'r  Eglwys  Brotestanaidd 
Wyddelig,  a  dryllio  yr  undeb  rhwng  y  ddwy  wlad;  ac  er  i  achosion 
Iwerddon  ysgwyd  y  naill  weinyddiaeth  ar  ol  y  llall  yn  dipiau, — 
gwnaeth  i  Iarll  Grey  roddi  ei  weinyddiaeth  i  fyny,  a  daeth  Arglwydd 
Melbourne  yn  brif  weinidog  yn  ei  le;  ceisiwyd  ei  ddisodli  yntau,  a 
gosod  Syr  Eobert  Peel  yn  ben  y  weinyddiaeth ;  ond  methwyd  yn 
yr  amcan,  a  galwyd  Melbourne  eilwaithi'w  swydd.  Ery  cyffroadau 
a'r  anhawsderau  hyn  oll,  meddwn,  llwyddodd  Melbourne  trwy 
gymhorth  ei  gyd-swyddogion,  ac  yn  arbenig  Arglwydd  John  Russell, 
i  basio  amryw  fesurau  diwygiadol  yn  ychwanegol  at  y  rhai  a 
nodwyd.  Yn  mysg  y  mesurau  hyn  pasiwyd  Bil  Priodasau,  yr  hwn 
a  ddygid  ger  bron  gan  Arglwydd  John  Russell,  er  galluogi 
Annghydffurfwyr  i  weinyddu  priodasau  yn  eu  haddoldai ;  yn  gy stal 
a  bil  o  gofrestriad  cyffredinol  priodasau,  genedigaethau,  a  marwol- 
aethau.  Pasiwyd  mesurau  hefyd  er  gwellhau  corphoriaethau 
bwrdeisdrefol,  ac  er  cyfnewid  cyfraith  y  degwm,  trwy  ei  sefydlu  yn 
swm  ardrethol  yn  ol  pris  yr  ŷd  am  y  saith  mlynedd  blaenorol,  yn 
lle  ei  fod  yn  chwyddo  gyda  chynydd  cynyrch  y  tir,  a  pheri  cymaint 
terfysg  o'r  herwydd.  Sefydlwyd  y  Central  Criminal  Court,  i  eistedd 
yn  fìsol  yn  Old  Bailey,  Llundain,  er  lleihau  amser  carchariad  cyn 
prawf,  a  hwylusu  gweinyddiad  cyfiawnder  yn  y  brif  ddinas. 
Adnewyddwyd  breinlen  Banc  Lloegr,  ac  estynwyd  hawlfraint 
gyffelyb  i  fanciau  eraill.  Yn  adnewyddiad  breinlen  Cwmpeini 
India  y  Dwyrain,  cymerwyd  hawlfraint  fasnachol  oddiar  y  cwmpeini, 
a  thaflwyd  hi  yn  agored  i  bawb.  Yn  1837,  caniatawyd  i  garcharor 
gyflogi  dadleuwr  i  ddadleu  drosto  mewn  achos  o  ddrwg-weithred, 
a  dyddimwyd  y  gyfraith  a  orfodai  y  Sirydd  i  ddienyddio  llofruddion 
y  diwrnod  nesaf  ond  un  i  ddydd  eu  condemniad.  Rhedai  elfen 
ddiwygiadol  y  dyddiau  hefyd  trwy  holl  sefydliadau  y  wlad,  a  chyd- 
weithiai  y  llwyddiant  masnachol,  y  galwad  am  lafurwyr  gweithfaol, 


VICT0RIA.  531 

ac  iselder  pris  angenrheidiau  bywyd,  er  gwneyd  cyílwr  cyfFredin  y 
bobl  yn  dra  chysurus.  Y  dosbarth  achwynai  fwyaf  oedd  llafurwyr 
amaethyddol ;  nid  oedd  canol-bris  yr  ŷd  o  1830  hyd  1837  ond 
55s.  3c.  y  chwarter;  felly  nid  oedd  nemawr  o  duedd  i  ddiwyllio  a 
gwellhau  tiroedd;  ac  am  hyny  yr  oedd  prinder  gwaith  i  lafurwyr 
tirol,  a'u  cyílogau,  o  angenrheidrwydd,  yn  isel. 

Mehefin  20fed,  1837,  bu  WilliamIV.  farw  yn  nghastell  Windsor, 
yn  y  seithfed  mlwydd  o'i  deyrnasiad,  a'r  73ain  o'i  oedran.  Nid 
oedd  ei  dalentau  fel  dyn  yn  ddysglaer,  na'i  gymhwysderau  fel  brenin 
yn  uchel;  eto  yr  oedd  yn  ddiniwed,  yn  gyfeillgar,  a  rhinwecldol ; 
ymserchai  yn  fawr  yn  ei  ddeiliaid,  a'i  ddeiliaid  yn  lìawn  cymaint 
ynddo  yntau.  Mae  ei  deyrnasiad  yn  nodedig  am  ei  heddwch.  Er 
í'r  deyrnas  hon,  a  holl  Ewrop,  gael  eu  cyffroi  â  chwyldroadau 
pwysig,  ni  fu  rhyfeloedd  na  thy wallt  gwaed.  Dyma  yr  unig  deyrn- 
asiad  yn  holl  hanes  y  wlad  hon  ag  sydd  yn  hollol  rydd  oddiwrth 
ryfel,  bradwriaeth,  neu  unrhyw  gynyg  ar  fywyd  y  penadur.  Ac 
nid  oes  un  adeg  o'n  hanesiaeth  yn  fwy  nodedig  am  ei  diwygiadau — 
diwygiadau  mor  gyíFredinol  a  pharhaus.  Wrth  farw,  o  wendid  teg, 
proffesai  William  ymlyniad  diysgog  wrth  ei  ffydd  yn  yr  Arglwydd 
Iesu;  ac  un  o'r  geiriau  olaf  a  ddywedodd  (wrth  Archesgob 
Canterbury)  oedd,  "Mil  o  ddiolchiadau  i  chwi;  credwch  fì,  yr  wyf 
yn  wir  yn  ddyn  crefyddol." 

III. — yictoeja,  1837  hyd   1863. 

Mehch  ydyw  Victoria,  ein  brenines  bresenol,  i  Edward,  Duc  Kent, 
pedwerydd  mab  George  III.  Ganwyd  hi  yn  mhalas  Kensington, 
Mai  24ain,  1819;  esgynodd  i  orsedd  Prydain  Mehefin  20fed,  1837, 
pan  nad  oedd  ond  deunaw  mlwydd  oed.  Coronwyd  hi  Mehefin  28, 
1838,  a  gall  y  darllenydd  gasglu  beth  oedd  rhwysg  yr  amgylchiad, 
a  theimlad  brwd  y  bobl  tuag  at  eu  penadur  benywaidd  ieuanc, 
oddiwrth  y  ífaith  i  driugain  a  deg  o  fìloedd  o  bunau  gael  eu  treulio 
ar  y  coroniad ;  ymwelodd  pedwar  can  mil  o  ddyeithriaid  â  Llundain 
er  mwyn  cael  gweled  y  ddefod ;  a  thalwyd  dau  can  mil  o  bunau  am 
leoedd  cyfleus  ar  ochr  y  fíbrdd  i  weled  yr  orymdaith.  Priododd  ar 
y  lOfed  o  Chwefror,  1840,  â'rTywysog  Albert,  mab  Ernest  L,  Duc 
Saxe  Coburg  o  Gotha ;  dyn  o  farn  a  chymh wysderau  anarferol,  ac 
o  gymeriad  moesol  difrychau,  a'r  hwn,  trwy  ei  ymddygiad  doeth 
a'i  fywyd  rhinweddol,  a  enillodd  edmygiad  a  serch  yr  holl  genedl. 

Mae  cymeriad  y  frenines  fel  gwraig,  fel  mam,  yn  gystal  ag  fel 
penadur,  yn  bob  peth  a  ellid  ddymuno.  Ni  fu  llys  breninol  erioed 
mor  bur  a  llys  Victoria;  ni  fu  penadur  erioed  mor  boblogaidd;  ni 
chafodd  neb  gyfran  mor  helaeth  o  serchiadau  pob  dosbarth  o'i 
deiliaid;  ac  ni  chafwyd  penadur  erioed  yn  eu  teilyngu  yn  fwy. 


532  YICT0BIA. 

Penadur  y  bobl  ydy w ;  ymgymysga  â'i  phobl  yn  y  bwthyn  fel  yn 
y  palas ;  gwna  ymholiadau  i' w  hamgylchiadau,  gwrendy  eu  cwynion, 
wyla  ddagrau  o  gydymcleimlad  â  hwy,  a  dychwelir  y  cydymdeimlad 
â  hithau  yn  nydd  ei  thrallod  gan  ugain  miliwn  o  galonau  cyffrous. 

Ganwyd  i  Albert  a  Yictoria  naw  o  blant,  y  rhai  ydynt  oll  yn  fy  w : — 
Albert,  Tywysog  Cymru ;  Alfred,  Arthur,  a  Leopold;  Victoria  (yr 
hon  a  briododd  â  Frederick  William  o  Prwsia) ;  Alice  (yr  hon  a 
briododd  â'r  Ty wysog  Louis  o  Hesse,  Germani) ;  Helena,  Louisa, 
a  Beatrice.  Pan  wnaeth  y  frenines  ei  hymddangosiad  swyddogol 
cyntaf  yn  y  senedd,  ar  doriad  senedd  Wilìiam  i  fyny,  yr  oedd  ei 
hagwedd  ieuanc  a  swynol  yn  rhoi  effaith  arbenig  yn  ei  haraeth,  yr 
hon  a  draddodai  yn  eglur  a  diofn.  "Yr  wyf  yn  esgyn  i'r  orsedd," 
meddai,  "gyda  theimlad  dwfn  o'r  cyfrifoldeb  sydd  wedi  ei  osod 
arnaf ;  ond  cynelir  fl  gan  ymwybyddiaeth  o  uniondeb  fy  mwriadau, 
a  dybyniad  ar  amddiffyn  yr  Hollalluog  Dduw.  Fy  ngofal  parhaus 
fydd  i  ddiwygio  ein  sefydliadau  gwladol  ac  eglwysig,  trwy  welliadau 
doeth,  pa  le  bynag  y  byddo  gwelliant  yn  angenrheidiol,  a  chynal 
heddwch  a  chydweithrediad.  Wrth  wneuthur  hyn  cadwaf  fy 
llygad  yil  barhaus  ar  ddoethineb  y  senedd,  a  serchiadau  fy  mhobl, 
y  rhai  ydynt  wir  gy naliaeth  anrhydedd  y  goron,  a  sicrwydd  dian- 
wadalwch  y  cyfansoddiad."  Gyda  dymuno  hir  oes  iddi  i  wisgo  ei 
choron,  rhaid  i  ni  brysuro  i  nodi  prif  ddygwyddiadau  ei  theyrnasiad 
hyd  yma. 

Cadwodd  Arglwydd  Melbourne  ei  swydd  fel  prifweinidog  y 
goron  am  bedair  blynedd  wedi  esgyniad  Yictoria,  er  fod  poblogrwydd 
a  dylanwad  ei  weinyddiaeth  wedi  hen  gilio,  ac  y  dylasai  fod  wedi 
rhoddi  ei  lle  i  arall  er  ys  blynyddoedd.  Un  o'r  blinderau  cyntaf 
a  gododd  i  fygwth  tywyllu  ffurfafen  wleidyddol  y  teyrnasiad  ydoedd 
y  terfysgoecld  yn  Canada  Isaf.  Gwnaed  ymgais  i  daílu  iau  y 
llywodraeth  Brydeinig  oddiarnynt;  ond  adferwyd  tawelwch  yno 
cyn  hir,  pasiwyd  mesurau  gwelliadol,  ac  unwyd  y  ddwy  Ganada 
dan  yr  un  Uywodraeth. 

Yn  y  flwyddyn  1838,  a'r  un  ganlynol,  y  cymerodd  y  symud- 
iad  Chartiaidd  agwedd  bwysig  a  pheryglus.  Gelwid  hwy  yn 
Chartists  am  eu  bod  yn  ceisio  charter  neu  freinlen  gan  y  Uy wodraeth 
i'r  bobl,  yn  cynwys  chwech  o  benau: — Seneddau  blynyddol;  ethol- 
fraint  gyffredinol;  pleidlais  trwy  y  balot;  sefydliad  dosbarthiadau 
etholiadol;  dyddimiad  cymhwysderau  meddianau;  a  rhoddi  cyflog 
i  aelodau  seneddol.  Anfonwyd  deiseb  ganddynt  i'r  senedd  yn 
1839  wedi  ei  harwyddo  gan  ddeuddeg  cant  a  phedwar  ugain  o 
flloedd  (1,280,000)  o  enwau,  i  geisio  y  mesurauhyn;  yr  oeddmaint 
y  ddeiseb  mor  fawr  fel  y  gorfuwyd  ei  threiglo  i  mewn  i  Dý  y 
Cyffredin.  Ond  er  ei  maint,  ni  chafodd  ond  derbyniad  digon 
annghroesawus.     Torodd   terfysg  peryglus  allan  o'r  herwydd  yn 


VICTOKIA.  533 

Eirmingham,  a  gwnaed  difrod  mawr  ar  feddianau,  Casglwyd 
miloedd  hefyd  ar  hyd  ardaloedd  gweithfaol  Sir  Fynwy,  arweiniwyd 
hwy  dan  arfau  ar  hyd  nos  i  waered  i  Casnewydd,  ar  fedr  cyfarfod 
ag  ychwaneg,  a  chodi  gwrthryfel  yno.  Taniwyd  ar  yr  ychydig 
filwyr  a  ddaethant  i'w  gwrthsefyll,  a  chanlynodd  ychydig  derfysg. 
Cymerwyd  tri  o'r  blaenoriaid  i  fyny,  Frost,  Williams,  a  Jones,  a 
chondemniwyd  hwy  o  deyrnfradwriaeth ;  ond  newidiwyd  y  ddedfryd 
wedi  hyny  i  alltudiaeth  dros  fywyd. 

Cofnodir  cyfres  o  ddygwyddiadau  tramor  mwy  neu  lai  pwysig 
cysylltiedig  â'r  deyrnas  hon  y  blynyddoedd  hyn.  Yn  mysg  y  cyfry w 
yr  oedd  gwrthnysigrwydd  Pasha  yr  Aipht.  Yr  oedd  hwn  wedi 
dangos  dewrder  a  phrofi  llwryddiant  mewn  helyntion  diweddar, 
a  mynai  yn  awr  dori  cysylltiad  yr  Aipht  â  Thwrci,  a  chael  y  flaenaf, 
o  law  y  Sultan,  yn  llyw7odraeth  annibynol.  Oblegyd  cyngrair 
rhwng  y  galluoedd  Ewropaidd,  yr  oedd  yn  ofynol  i  Brydain 
ymyryd,  a  bu  agos  i'r  dygwyddiad  esgor  ar  ryfel  cyfFredinol.  Beth 
bynag,  trwy  ddoethineb  ac  egni  dioed  yr  ysgrifenydd  tramor, 
rhagflaenwyd  y  trychineb,  ac  ymostyngodd  y  Pasha  i'w  sefyllfa 
flaenorol. 

Cododd  ymrafael  rhwng  y  wlad  hon  a  Chinayn  1839,  ynnghylch 
masnach  yr  opiwm.  Yr  oedd  China  o'r  dechreu  yn  groes  iawn  i 
ddadforiad  y  nwydd  yn  y  wlad;  a  rhaid  dyweyd  fod  llywodraeth  y 
wlad  hon  wedi  arfer  gormes  annghyfiawnadwy  yn  yr  achos. 
Atafaelwyd  yr  ystorfeydd  opiwm  yn  awrr  gan  y  Chineaid,  a  chan- 
lynwyd  hyny  gan  warchaead  Canton  gan  lynges  Brydeinig.  Tân- 
belenwyd  amryw  drefi,  a  chymerwyd  meddiant  o  Hong  Kong  a 
Chusan.  O'r  diwedd  cytunwyd  ar  heddwch,  wedi  i  China  foddloni 
talu  amryw  filiynau  o  bunau  o  draul  y  rhyfel,  rhoddi  miliwn  a 
chwarter  o  iawn  am  yr  opiwrm  a  gymerodd,  rhoddi  ynys  Hong 
Kong  i  fyny  i  Brydain,  ac  agor  amrywT  borthladdoedd  i'n  masnachwyr. 

Yn  y  cyfamser  yr  oedd  Lloegr  wedi  rhoddi  ei  bys,  oddiar  esgus 
dibw^ys,  mewn  helyntion  pwysicach  fyth  yn  India,  a  chafodd 
ddyoddef  írlangell  dost  o'r  herwydd.  Gyrwyd  byddinoedd  Pryd- 
einig  i  Cabul  neu  Cabool  yn  AfFghanistan,  i  ddiorseddu  y  trais- 
feddianwr  Dost  Mohammed,  a  rhoddi  yr  orsedd  i  Shah  Soojah,  yr 
hwn  oedd  yn  fw^y  cyfeillgar  i'r  Ewropiaid.  Wedi  iddynt  gyílawni 
y  bwriad,  gwnaethant  ryw  fath  o  gytundeb  heddychlon  â'r  bobl,  a 
phenderfynodd  y  milwyr  ddychwelyd.  Ond  torodd  yr  AíFghanistiaid 
y  cytundeb,  llofruddiasant  amryw  o  swryddogion  y  milwyr,  ymosod- 
asant  arnynt  mewn  mynedfa  gyfyng  ar  eu  fíbrdd,  a  thrwy  eu 
creulondeb  annhrugarog  hwy,  a  llymder  yr  hîn  a'r  eira,  dyfethwyd 
yr  holl  fyddin, — dros  bymtheg  mil  o  eneidiau.  Ni  ddiangodd  ond 
ychydig  bersonau,  fel  yn  wyrthiol,  i  adrodd  yr  hanes  gofidus. 
Arweiniodd  Pollock  a  Nott  alluoedd  yno  eihyaith,   i  gynorthwyo  y 


534  YICTORIA. 

gwrol  Sale,  yr  hwn  oedd  wedi  dianc,  a  chafodd  yr  Afíghanistiaid 
eto  fedi  yn  chwerw  o  ffrwyth  eu  creulondeb.  Dan  lywyddiaeth 
Syr  Charles  Napier,  ychwanegwyd  holl  diriogaeth  Scinde  at  y  tiriog- 
aethau  Prydeinig.  Wedi  hyny  gorchfygwyd  y  Sikhs  beilchion  a 
ffyrnig  gan  Hardinge,  Gough,  a  Syr  Harry  Smith;  ac  erbyn  1849, 
yr  oedd  holl  Lahore,  neu  y  Punjab  (tiriogaethau  y  pum  aíbn)  wedi 
eu  cymeryd  gan  Loegr.  Parhaodd  rhyfeloedd  gwaedlyd  mewn 
gwahanol  ranau  o'r  wlad  am  lawer  o  flynyddoedd,  a  meddianwyd 
tiriogaeth  ar  ol  tiriogaeth.  Yn  1856,  dan  raglawiaeth  alluog 
Arglwydd  Dalhousie,  cymerwyd  tiriogaeth  gyfoethog  Oude,  yn 
cynwys  pedair  mil  ar  ugain  o  fìlldiroedd  ysgwar,  a  thair  miliwn  a 
haner  o  drigolion,  ac  yn  dwyn  miliwn  o  bunau  o  gyllid  blynyddol. 
Er  nad  ellir  mewn  modd  yn  y  byd  gyfìawrnhau  ymyriadau  y  wlad 
hon  â  theyrnasoedd  India,  na'i  hymddygiadau  tuag  at  y  penaethiaid 
a'r  bobl;  eto  yr  oedd  y  naill  ymyriad  yn  ei  gosoddan  fath  oangen- 
rheidrw^ydd  i  ymyryd  dracheíh,  ac  felly  i  fyned  yn  mlaen  o  ddyg- 
wyddiad  i  ddygwyddiad.  Er  ys  blynyddau  bellach,  y  mae  yr  holl 
wlad  eang  dan  deyrnwialen  Prydain;  a  pha  mor  annghyfìawn  bynag 
oedd  y  moddion,  diau  fod  y  canlyniad  yn  fendith  fawr  i'r  brodorion 
eu  hunain. 

Ond,  i  ddychwelyd  at  ddygwyddiadau  cartrefol.  Cymerodd 
etholiad  cyffredinol  le  yn  1841,  a  roddodd  derfyn  ar  weinyddiaeth 
Melbourne.  Codwyd  Syr  Robert  Peel  yn  brif  weinidog ;  Goulburn 
yn  ganghellydd  y  drysorgell;  Iarll  Aberdeen  yn  ysgrifenydd  tramor; 
Syr  James  Graham  yn  ysgrifenydd  cartefol;  ac  Arglwydd  Stanley 
yn  ysgrifenydd  y  trefedigaethau.  Yn  y  weinyddiaeth,  ond  oddiallan 
i'r  cynghor,  yr  oedd  Gladstone  a  Sidney  Herbert. 

Yr  oedd  y  wlad  yn  awr  wedi  dyoddef  rhai  blynyddoedd  o 
amseroedd  caled,  y  bobl  yn  cael  eu  llethu  gan  feichiau  y  trethi,  y 
gweithfeydd  mewn  cyflwr  truenus,  ac,  i  wneyd  sefyllfa  pethau  yn 
waeth  fyth,  yr  oedd  y  cynhauafau  wedi  troi  allan  yn  bur  ddrwg. 
Bu  yr  agwedd  hon  yn  llawer  o  achlysur  a  chynorthwy  i'r  cyffro 
Chartaicld,  ac  i  ystrywiau  dyeithr  Rebecca  eilwaith  yn  1842.  Yr 
oedd  amryw  barthau  ynNeheudir  Cymru  wedi  eubeichio  à  chynifer 
o  dollbyrth,  fel  y  methwyd  o'r  diwedd  a'u  goddef;  ymunodd 
heidiau  o  bobl,  wedi  ymddyeithrio  o  ran  eu  gwisgoedd,  ac  yn  cael 
eu  harwain  gan  un  wedi  ymwisgo  â  dillad  benywaidd,  dan  yr  enw 
"  Rebecca;"  ymgynullent  yn  y  nos,  a  dystrywient  y  tollbyrth  rhag 
blaen.  Bu  caledi  yr  amseroedd  hefyd  yn  llawer  o  help  i  gyffroi  y 
wlad  yn  erbyn  treth  yr  ŷd. 

Yr  oedd  yr  ysbryd  gwrthwynebol  i  dreth  yr  ýd  yn  magu  er  ys 
blynyddoedd,  oddifewn  ac  odcliallan  i'r  senecld.  Dygodd  Yilliers 
yr  achos  droion  o  flaen  Tŷ  y  Cyffredin ;  ond  yr  oedd  y  Toriaid, 
gyda  Peel  yn  eu  blaenori,  yn  ei  droi  o'r  neilldu  yn  bur  ddiseremoni. 


VICTOETA.  535 

Ffurfiwyd  cyngrair  yn  Manchester  er  mwyn  casglu  nerth  y  wlad  o 
blaid  mesur  i  ddyddimu  y  dreth,  a  elwid  Anti-Com-Law  League, 
dan  arweiniad  Cobden,  Bright,  Thompson,  Dr.  Bowring,  ac  enwogion 
eraill;  codwyd  trysorfa  nerthol,  cyhoeddwyd  papyr  fel  cyfrwng  y 
symudiad,  talwyd  ymweliadau  â  phrif  drefì  y  deyrnas  yn  yr  achos, 
a  chyffrowyd  y  wlad  o  gongl  i  gongl.  Ymddangosai  Rhagluniaeth 
fel  yn  cefnogi  y  symudiad;  cafwyd  cynhauaf  diffygiol  yn  1845,  ac 
ymddangosodd  haint  dyeithr  y  pytatw,  yn  bygwth  prinder  yn 
Lloegr,  a  newyn  yn  Iwerddon.  Ac  at  hyn  oll  ychwanegwyd  troed- 
igaeth  ddisymwth  y  prif  weinidog  o  blaid  y  dyddimiad,  er  ei  fod 
wedi  cymeryd  swydd  ar  yr  amod  fod  iddo  wrthwynebu  dyddimiad 
y  dreth.  Pan  gyhoeddodd  Peel,  ar  gyfarfyddiad  senedd  1846,  ei 
fod  wedi  ei  argyhoeddi  gan  "hyawdledd  diaddurn"  Richard 
Cobden,  a'i  fod  wedi  penderfynu  o  blaid  dyddimiad,  ffromodd  rhai 
o'i  gyd-swyddogion  Toriaidd,  a  thaflasant  eu  swyddi  i  fyny. 
Rhoddodd  yntau  ei  weinyddiaeth  i  fyny;  ond  wedi  i'r  Whigiaid 
fethu  ffurfio  gweinyddiaeth,  adsefydlwyd  Syr  Robert  yn  ei  le,  ac 
ymunodd  ei  gyd-swyddogion  oll,  oddigerth  Arglwydd  Stanley 
(Derby),  "tynged  yr  hwn  oedd  i  drawsfudo  o'r  naill  ben  i'r  raddfa 
boliticaidd  i'r  pen  eithaf  arall,"  a'r  hwn  a  ddaeth  wedi  hyny  yn 
flaenor  i'r  dosbarth  o'r  Toriaid  a  wrthodasant  eu  cefnogaeth  i  Peel, 
ac  a  elwir  y  "  Protectionist  Party."  Yn  Mehefin,  1846,  pasiwyd 
bil  dyddimiad  treth  yr  ýd  trwy  y  ddau  Dŷ  gyda  mwyafrif  mawr, 
er  gwaethaf  dyfeisiau  y  gwrthwynebwyr.  Yr  un  diwrnod  ag  y 
darllenwyd  y  bil  y  drydedd  waith  yn  Nhŷ  yr  Arglwyddi,  gorchfygwyd 
y  lly wodraeth  gyda  bil  yn  achos  amddiffyniad  bywyd  yn  Iwerddon, 
a  thaflodd  Peel  ei  ymddiried  i  fyny.  Yn  ei  araeth  ar  yr  amgylchiad, 
dy wedai  Syr  Robert,  wrth  adolygu  ei  ymddygiad  gyda  bil  dyddimiad 
treth  yr  ŷd, — "Gadawaf  enw  a  felldithir  gan  bob  gorfaelwr,  yr 
hwn,  tra  yn  proffesu  syniadau  anrhydeddus,  a  fynai  amddiffyn 
tolliad  er  rnwyn  ei  fantais  bersonol;  ond  efallai  y  coffeir  am  danaf 
mewn  ymadroddion  caredig  yn  mhreswylfeydd  y  rhai  hyny  sydda'u 
tynged  i  lafurio,  ac  enill  eu  bara  trwy  chwys  eu  gwyneb.  Gobeithiaf 
y  cofìr  fy  enw  yn  garedig  gan  y  rhai  hyn  pan  fyddont  yn  adnewyddu 
eu  nerth  treuliedig  gyda  chyflawnder  o  ymborth  didoll,  yr  hwn 
fydd  yn  felusach  oblegyd  na  fydd  mwy  wedi  ei  lefeinio  â  syniad  o 
annghyfiawnder . ' ' 

Ar  ddymchweliad  gweinyddiaeth  Peel,  ffurfìwyd  gweinyddiaeth 
Whigaidd  dan  arweiniad  Arglwydd  John  Russell;  Syr  Charles 
Wood  yn  ganghellydd  y  drysorgell;  Palmerston  yn  ysgrifenydd 
tramor ;  Syr  George  Grey  yn  ysgrifenydd  cartrefol ;  ac  Argl wydd 
Grey  yn  ysgrifenydd  y  trefedigaethau.  Nid  oedd  hon,  ar  y  cyfan, 
ond  gweinyddiaeth  eiddil;  ond  gan  fod  Syr  Robert  Peel,  er  ei  fod 
allan  o  swydd,  yn  ei  chynorthwyo  â'i  gyfarwyddiadau  a'i  gefnogaeth, 


636  YICTOHIA. 

pasiwyd  aniryw  fesurau  rhyddfrydol  a  da.  Un  o'r  rhai  pwysicaf 
ydoedd  y  mesur  er  cyhoeddi  Cofnodau  Cynghor  Addysg,  trwy  yr 
hwn  y  trefhwyd  cyfraniadau  bìynyddol  y  lly wodraeth  er  cynorthwyo 
addysgiad  y  werin. 

Hynodwyd  y  flwyddyn  1847  gan  newyn  trwm  yn  Iwerddon; 
teneuwyd  y  boblogaeth  yn  fawr  gan  y  newyn  a'r  haint  a'i  canlynai, 
a  chan  ymíudiaeth  nifer  mawr  i  faesydd  newydd  yr  aur  yn  California 
ac  Awstralia.  Cyffroid  y  wlad  anffodus  hefyd  gan  blaid  newydd 
yn  gwaeddi  am  ddiwygiadau,  dan  arweiniad  Mitchell  a  Smith. 
O'Brien  ac  eraill,  yr  hon  blaid  a  elwid  "  Yoimg  Ireland"  Yr  oedd 
cyfîwr  masnach  wedi  myned  mor  isel  yn  Lloegr  hefyd,  ac  ysbryd 
anturiaeth  gyda'r  rheilffyrdd  a  dyfeisiau  eraill  wedi  rhedeg  i 
eithafoedd  mor  beryglus,  fel  y  dyrysodd  lluaws  mawr  o  ariandai  a 
chwmnioedd  masnachol,  ac  y  syrthiasant  yn  fyr  o  gyflawni  eu 
rhwymedigaethau  o  filiynau  lawer  o  bunau. 

Yn  nechreu  1848  y  torodd  y  Chwyldroad  Ffrengig  allan,  ac  y 
diorseddwyd  Louis  Phillippe.  Bygythid  heddwch  y  deyrnas  hon 
yr  un  amser  gan  gyffro  newydd  gan  y  Chartiaid,  dan  arweiniad 
Fergus  O'Connor,  Gwyddel,  ond  yr  hwn  a  gynnrychiolai  dref 
Seisnig  yn  Nhŷ  y  Cyffredin.  Ymgynullodd  tyrfa  fawr  ar  líennington 
Common,  ac  anfonasant  ddeiseb  i'r  senedd  yn  cael  ei  chludo  mewn 
cerbyd,  yr  hcn  a  ddywedai  O'Connor  ei  bod  wedi  ei  llawnodi  gan 
bum  miliwn  o  bobl.  Ond  cafwyd  nad  oedd  agos  haner  y  nifer  o 
enwau  wrthi,  a  bod  nifer  mawr  o  honynt  yn  dwyllodrus.  Yr  oedd 
y  llywodraeth  a  holl  ddinas  Llundain  yn  ofhi  canlyniad  y  fath 
gyfarfod;  cyhoeddwyd  hysbysiad  swyddol  i'w  wahardd,  athyngwyd 
tua  dau  can  mii  o  gwnstebli.  ifod  dan  lywyddiaeth  Duc  Wellington, 
er  rhagílaenu  terfysg  a  gwrthryfel.  Yn  mysg  y  cwnstebli  hyn  yr 
oedd  Louis  Napoleon,  ymerawdwr  presenol  y  Ffrancod,  yr  hwn 
oedd  ar  y  pryd  yn  ffoadur  yn  Lloegr.  Ond  er  i  amry w  o'r  ceidwaid 
heddwch  hyn  gael  tasg  galed  i  gadw  y  Chartiaid  rhag  dyfod  yn 
orymdaith  trwy  y  ddinas,  a  chlwyfo  a  charcharu  amryw,  ni  thorodd 
unrhyw  derfysg  o  bwys  allan.  Lleddfwyd  llawer  ar  frydaniaeth 
ysbryd  yr  anfoddogwyr  trwy  i  sylw  pwyllog  a  phriodol  gael  ei 
gymeryd  o'u  deiseb  yn  y  senedd. 

Y  weithred  seneddol  bwysicaf  yn  1849  ydoedd  dyddimiad  y 
deddfau  morwrol  {iicwigaiion  laios),  trwy  yr  hyn  yr  hwyluswyd 
egwyddorion  masnach  rydd  yn  fawr.  Yr  oedd  y  cholera  wedi 
gwneyd  ei  ymddangosiad  yn  y  wlader  diweddy  flwyddynflaenorol; 
ond  yn  hydref  y  flwyddyn  hon  y  torodd  allan  mor  ddinystriol. 
Gwnaeth  ddifrod  mawr  yn  ei  ymweliad  blaenorol  yn  1832;  ond  yr 
oedd  ei  ymweliad  presenol  yn  fwy  cyffredinol  a  marwol.  Cyfrifid 
iddo  dori  i  lawr  tua  phedwar  ugain  mil  yn  Mhrydain  Fawr  yn  yr 
ymweliad  diweddaf.      Mehefìn  29ain,   1850,  gwylltiodd  ei  geffyl 


YICTOEIA.  537 

dan  Syr  Robert  Peel,  pan  yn  dyfod  i  fyny  dros  y  Constitution  Hill 
o  Balas  Buckingham,  taüwyd  y  marchogwr,  a  bu  farw  o  effeithiau 
y  cwymp  yn  mhen  tridiau.  Dangosodd  yr  holl  ddinas  a'r  wlad 
alar  mawr  ar  ol  y  seneddwr  enwog. 

Yn  1851,  daeth  cynlluniau  y  pab  i  ranu  y  deyrnas  hon  yn 
ddosbarthiadau  esgobol,  a'i  hadenill  i'r  gorlan  Bufeinig,  yn  destun 
sylw  a  gwrthwynebiad  cyífredinol.  Cymerodd  y  llywodraeth  y 
pwnc  i  fyny,  a  dygodd  Arglwydd  John  Hussell  fesur  ger  bron  y 
senedd — 4i  Ecclesiastical  Titles  BilV — er  dirwyo  unrhyw  swyddog 
eglwysig  Pabaidd  a  ymgymerai  â  thitl  tiriogaethol  yn  Mhrydain. 
Ond  prif  ddygwyddiad  y  fiwyddyn  hon  ydoedd  yr  Arddangosiad 
Mawr  yn  Ryde  Park,  yr  hwn  a  gynwysai  y  casgliad  rhyfeddaf  a 
wnaed  erioed  o  lafurwaith  a  medrusrwydd  prif  genedloedd  y  byd. 
Yr  oedd  hwn  yn  ddyledus  am  yr  awgrymiad  cyntaf  yn  ei  gylch  i 
Gymdeithas  Gelfyddydol  Llundain,  ac  un  o'i  brif  gefhogwyr  oedd  y 
Tywysog  Albert.  Y  pen-adeiladydd  oedd  Syr  Joseph  Paxton, 
garddwr  Duc  Devonshire ;  a  gweithiwyd  y  cynllun  allan  gan  Mr. 
Charles  Fox,  mewn  palas  gwydr  ardderchog,  yn  mesur  1848  o 
droedfeddi  o  hyd,  a  408  o  led,  a  gorchuddiai  arwyneb  o  bedair  erw 
ar  bymtheg  o  dir.  Agorwyd  ef  ar  y  laf  o  Pai,  a  pharhaodd  yn 
agored  am  144  o  ddyddiau.  Yr  oedd  nifer  yr  arddangoswyr  ynddo 
ymbymtheg  mil,  ac  ymwelwyd  ag  ef  gan  fwy  na  chwech  miliwn  o 
bobl,  yn  cynwys  dynion  o  bob  gwlad  a  chenedl.  Y  nifer  mwyaf  o 
ymwelwyr  mewn  un  dydd  ydoedd  109,915.  Symudwyd  yr  adeilad 
hon  wedi  hyny  i  adeiladu  palas  gw^ydr  helaethach  ac  ardderchocach 
yn  Sydenham,  yn  agos  i  Lundain,  yr  hwn  sydd  yn  aros  hyd  y  dydd 
hwn  yn  un  o'r  adeiladau  harddaf,  ac  yn  un  o  ryfeddodau  penaf  yr 
holl  fyd.  Cafodd  yr  arddangosiad  hwn  ddylanwad  rhagorol,  ac 
efelychwyd  ef  trwy  ainryw  arddangosiadau  yn  Ewrop  ac  America. 

Yn  gynar  yn  1852,  wedi  i  Palmerston  fyned  drosodd  i'r  fainc 
wrthwynebol,  gorchfygwyd  y  llywodraeth  ar  bwnc  y  cartreflu,  yr 
hwn  y  gelwid  am  dano  oddiar  ofn  goresgyniad  gan  y  Ffrancod. 
Rhoddodd  Russelì  ei  weinyddiaeth  i  fyny,  a  fîuríiwyd  un  newydd 
gan  larll  Derby,  gyda  Disraeli  ar  y  drysorgell,  Malmesbury  yn 
ysgrifenydd  tramor,  a  Walpole  yn  ysgrifenydd  cartrefol.  Ond 
methodd  y  weinyddiaeth  ddal  hyd  ddiwedd  y  ílwyddyn  ;  dymchwel- 
wyd  hi  ar  bwnc  y  gyllidfa,  a  fíuríiwyd  un  arall  yn  PJiagfyr  gan 
Iarll  Aberdeen.  Gwnaeth  hwn  CranwTorth  yn  arglwydd  ganghellydd, 
Gladstone  yn  ganghellydd  y  drysorgell,  Bussell  yn  ysgrifenydd 
tramor,  a  Palmerston  yn  ysgrifenydd  cartrefol.  Yn  Tachwedd  bu 
íarw  y  clodfawr  Duc  Wellington.  Hhoddwyd  ei  gorph  i  orwedd 
yn  ymyl  Nelson,  yn  eglwys  St.  Paul,  ac  anrhydeddwyd  ef  â  chladd- 
edigaeth  na  welodd  Lloegr  nac  Ewrop  un  mwy  rhwysgfawr  erioed. 
Ar   y    laf    o   Ragfyr,   hefyd,   y  cyhoeddodd    y    Ffrancod   Louis 


538  victorià. 

Napoleon,  yr  liwn  oedd  ar  y  pryd  yn  Uywydd  y  weriniaeth,  yn 
ynierawdwr,  dan  y  titl  o  Napoleon  III. 

Mae  prif  ddygwyddiadau  y  blynyddau  dylynol  yn  dwyn  perthynas 
â  chysylltiadau  tramor  y  wlad,  ac  yn  cynwys  rhyfeloedd  pwysig  â 
Ewsia,  Persia,  a  China,  a'r  gwrthryfei  diweddar  yn  India.  Yr 
oedd  Nicholas  o  Rwsia  er  ys  blynyddoedd  â'i  lygad  ar  Twrci  eiddil, 
ac  yn  awyddus  am  gysylltu  cyfran  helaeth  o  honi,  o  leiaf,  â'i  diriog- 
aethau  ei  hun.  Achos  uniongyrchol  toriad  allan  yr  amrafael 
ydoedd,  gwaith  y  sultan  yn  gwrthod  cydnabod  Nicholas  fel  noddwr 
neu  ben  y  Cristionogion  Groegaidd  yn  nhiriogaethau  Mahometan- 
aidd  y  Twrc.  Wedi  methu  heddychu  rhwng  Nicholas  a'r  sultan, 
penderfynodd  Lloegr  a  Ffrainc,  yn  nechreu  1854,  gyhoeddi  rhyfel 
yn  erbyn  Rwsia.  Anfonwyd  byddinoedd  nerthol  i'r  Baltic  ac  i'r 
Crimea,  yn  y  Môr  Du.  Canlynodd  brwydrau  gwaedlyd  Alma, 
Balaclava,  Inkerman,  a  Tcherneya;  ac  ar  yr  8fed  o  Fedi,  1855, 
syrthiodd  Sebastopol  i  ddwylaw  y  cyngreiriaid.  Cytunwyd  ar 
heddwch  yn  nghynadledd  Paris  yn  Mawrth,  1856;  a  dychwelodd 
gweddill  y  byddinoedd  i'w  gwledydd  eu  hun.  Y  cyfrif  swyddogol 
am  golled  y  deyrnas  hon  yn  y  rhyfel  ydyw  oddeutu  20,000;  ond 
bernir  y  byddai  40,000  yn  agosach  i'w  le,  ac  i  dair  rhan  o  bedair 
o  honynt  syrthio  trwy  ddiffygion  a  chlefyd.  Dywed  Vaillant, 
ysgrifenydd  rhyfel  Ffrainc,  i'r  llywodraeth  hono  anfon  allan  í'r 
rhyfel  yma  309,628  o  wŷr,  41,974  o  geffylau,  a  597,686  o  dunelli  o 
ystorfeydd;  ac  na  ddychwelodd  ond  227,125  o  wŷr,  9000  o  geffylau, 
a  126,880  o  dunelli  o  ystorfeydd.  Cyfriíir  colled  Rwsia  yn 
500,000  o  wŷr,  a  bod  90,000  o  honynt  wedi  eu  claddu  ar  ucheldir 
Sebastopol. 

Cyn  diwedd  y  flwyddyn  1856  yr  oedd  amrafael  wedi  tori  allan 
rhwng  y  llywodraeth  hon  a  Persia;  a  chanlynwyd  hwnw  gan 
ryfel  â  China;  ond  terfynwyd  y  naill  a'r  llall  yn  fuan  ar  delerau 
heddychlon.  Yn  Mai,  1857,  y  torodd  y  gwrthryfel  dychrynllyd 
allan  yn  myddin  frodorol  Bengal  yn  India;  a  chyílawnwyd  gweith- 
redoedd  echryslon  gan  y  sepoys  dialgar.  Cymerwyd  meddiant  o 
Delhi  gan  y  gwrthryfelwyr,  a  syrthiodd  ystorfeydd  helaeth  i'w 
dwylaw.  Un  o'r  creulonderau  mwyaf  ysgeler  yn  ystod  y  gwrth- 
ryfel  a  gyílawnwyd  gan  Nana  Sahib  ar  wragedd  a  phlant  yn 
Cawnpore.  Bydd  enwau  Syr  Henry  a  Syr  John  Lawrence, 
Nicholson,  Wilson,  Havelock,  a  Syr  Collin  Campbell,  yr  hwn  a 
anfonwyd  drosodd  yn  gadly wydd,  mewn  coffadwriaeth  yn  hir  am  eu 
hymdrechion  a'u  gwroldeb  i  atal  y  lledaeniad,  a  darostwng  y 
gwrthryfel. 

Yn  ystod  y  blynyddoedd  hyn  bu  amryw  gyfnewidiadau  yn 
ngweinyddiad  y  llywodraeth  gartref.  Daeth  g  weinyddiaeth  Aber- 
deen  mor   anmhoblogaidd   yn   herwydd   llywodraethiad    annyben 


YICTOHIA.  639 

àchosion  rhyfel  y  Crimea,  fel  y  rhodclodd  yr  iarll  ei  ymdcliried  i 
fyny  yn  nechreu  1855.  Ffurfìwyd  gweinyddiaeth  newydd  gan 
Arglwydd  Palmerston,  gyda  Clarendon  yn  ysgrifenydd  tramor, 
Panmnre  yn  ysgrifenydd  rhyfel,  a  Syr  G.  C.  Lewis  yn  ganghellydd 
y  drysorgell.  Daliodd  Palmerston  yr  awdurdod  yn  ei  law  hyd 
ddechreu  1858.  Yr  amser  hwnw  gwnaed  cynyg  ar  fywyd  Louis 
Napoleoo  gan  Orsini  ac  ymnoddwyr  Italaidd  eraill  yn  Lloegr. 
Dygodd  Palmerston  mewn  canlyniad  fìl  ger  bron  y  secedd  er 
gwneyd  cyfraith  gospedigaethol  braclwyr  yn  fwy  llym  ac  eífeithiol. 
Ond  gan  na  theimlai  y  senedd  barodrwydd  i  wneuthur  cyfreithiau 
oddiar  awgrymiadau  Napoleon,  gwrthwynebwyd  y  bil,  a  dymchwel- 
wyd  y  weinyddiaeth.  Daeth  Derby  eto,  gyda'i  gyd-swyddogion 
blaenorol,  i'r  awdurdod.  Yr  oedd  bil  er  cyfnewid  llywodraeth 
India  wedi  ei  ddwyn  ger  bron  gan  Palmerston,  ond  gadawyd  iddo 
syrthio  ar  ddymchweliad  ei  weinyddiaeth.  Dygodd  Derby  fìl 
oyffelyb  yn  mlaen,  a  gwnaed  ef  yn  gyfraith.  Trosglwyddwyd  y 
gallu  llywodraethol,  trwy  y  mesur  hwn,  o  ddwylaw  y  Cwmpeini  i 
ddwylaw  y  penadur;  dyddimwyd  swydd  llywydd  y  bwrdd,  a  gosod- 
wyd  ysgrifenyclcl  India  yn  ei  le.  Cynorthwyir  yr  ysgrifenydd  gan 
gynghor  o  bymtheg  o  bersonau ;  saith  wedi  eu  cîewis  gan  lys  y  cyf- 
arwyddwyr  o'u  mysg  eu  hunain,  ac  wyth  wedi  eu  henwi  gan  y 
goron.  Ond  cyn  bod  y  bil  hwn  wedi  pasio  trwy  y  senedd,  yr  oedd 
y  gwrthryfel  wedi  ei  ddarostwng. 

Yr  oedd  gweinyddiaeth  Doriaidd  Derby  yn  dal  eu  gafael  yn  dýn 
yn  yr  awdurdod,  ac  yn  barod  i  ddyfod  dros  derfyn  eu  hewyllys  eu 
hunain  er  ei  mwyn.  Pasiwyd  bil  ganddynt  i  ganiatau  eisteddle  i'r 
Iuddew  yn  senedd  Prydain — hen  bwnc  y  bu  dadleu  poeth  arno  am 
lawer  o  flynyddoedd.  A  chan  fod  y  wlad  er  ys  blynyddoedd  yn 
dysgwyl  am  ddiwygiad  seneddol,  penderfynwyd  parotoi  bil  i'r 
perwyl  hwnw  hefyd.  Yn  gynar  yn  eisteddiad  1859  dygocld  Disraeli 
ei  Reform  Bill  ger  bron ;  ond  nid  oedd  ei  ddarpariadau  yn  cyfarfod 
dysgwyliad  y  bobl,  a  gwrthodwyd  ef  gan  fwyafrif  o  3-30  yn  erbyn 
29  i .  Ac  er  i  Derby  fŷnu  apelio  at  lais  y  wlad  mewn  etholiad 
cyffredinol,  pasiwyd  pleidlais  o  anymddiried  yn  ei  weinyddiaeth,  a 
rhoddodd  yntau  ei  swydd  i  fyny.  Yn  mis  Mehefìn,  1859,  daeth 
Palmerston  eto  yn  brif  weinidog,  a  ffurfiodd  ei  weinyddiaeth  gydag 
Arglwydd  Russell  yn  ysgrifenycîd  tramor,  Gladstone  yn  ganghellydd 
y  drysorgell,  Syr  G.  Grey  yn  ysgrifenydd  cartrefol,  Syr  C.  Wood  yn 
ysgrifenydd  India,  Duc  Newcastle  ar  y  trefedigaethau,  ac  Arglwydd 
Granyille  yn  Uywydd  y  cynghor;  ac  y  mae  ei  weinyddiaeth  wedi 
parhau  hyd  yn  awr  (Ionawr,  1863).  Ni  phasiwyd  unrhyw  fesur  o 
bwys  mawr  am  weddill  eisteddiad  seneddol  1859. 

Bu  nifer  mawr  o  enwogion  farw  yn  ystod  y  flwyddyn,  ac  yn  eu 
mysg  Hallam,  yr  hanesydd;  Dr.  Dionysius  Lardner,  yr  athronydd; 


540  YICTOBIA. 

Leigh  Hunt,  ybardd  a'r  llenor;  a'r  peirianwyr  enwog,  I.  K.  Brunel 
a  Robert  Stephenson ;  Dr.  Wilson  o  Edinburgh,  Washington 
Irving,  Thomas  de  Q,uincy,  ac  Arglwydd  Macauley.  Hydref  26ain 
o'r  flwyddyn  hon  hefyd  y  collwyd  y  Royal  Charter  ar  greigiau 
Ynys  Mon,  ar  ei  thaith  o  Awstralia  i  Liyerpool ;  ac  o  500  o  ddwy- 
law  a  theithwyr  oedd  ar  ei  bwrdd,  collodd  450  eu  bywydau  yn  y 
llongddrylliad. 

oes  nemawr  o  ddygwyddiadau  gwladol  pwysig  perthynol 
i'r  wlad  hon  am  1860  i'w  coífa.  Mesur  seneddol  pwysicaf  y 
ílwyddyn  oedd  bil  dyddimiad  y  dreth  ar  bapyr,  yr  hwn  a  basiodd 
Dŷ  y  CyíFredin  ar  yr  8fed  o  Fai.  Taflwyd  y  bil  allan  o  Dŷ  yr 
Arglwyddi  ar  ei  ail  ddarlleniad,  gan  193  yn  erbyn  104.  Parodd 
hyn  gyífro  mawr  yn  Nhŷ  y  Cyffredin  a  thrwy  y  wlad,  am  yr  ystyrid 
fod  aw durdod  drethol  y  deyrnas,  yn  ol  egwyddorion  y  Cyfansoddiad, 
yn  nwylaw  y  Cyífredin  yn  unig.  Daliodd  y  Tỳ  Isaf'  yn  ddiysgog  at 
ei  awdurdod,  ac  anfonwyd  canoedd  o  ddeisebau  i'r  senedd  yn  yr 
achos.  Anfonwyd  deiseb  o  Birmingham  wedi  ei  llawnodi  gan 
ddeng  mil ;  ac  o'r  diwedd  gorfu  i'r  Arglwyddi  ildio,  a  daeth  y  bil 
yn  gyfraith  ar  y  laf  o  Hydref,  1861.  Buan  y  gwelwyd  yr  eífeithiau 
mewn  newyddiaduron  rhad,  a  lluosogiad  dirfawr  ar  gyfryngau 
gwybodaeth.  Pasiodd  y  Cyffredin  hefyd  fil  dyddimiad  y  dreth 
eglwys ;  ond  taüodd  yr  Arglwyddi  ef  allan.  Dygodd  Arglwydd 
John  Russell  ei  fil  diwygiadol  o  flaen  y  Tŷ;  ond  nid  oedd  ei 
gynwys  yn  cyfarfod  â  dysgwyliad  y  wlad ;  ac  wrth  weled  y  der- 
byniad  oerllyd  a  gafodd,  goddefwyd  iddo  syrthio. 

Prif  ddygwyddiadau  tramor  y  flwyddyn  hon,  ag  oeddent  yn  dal 
cysylltiad  mwy  neu  lai  pwysig  â  Phrydain,  oedd  buddugoliaethau 
hynod  Garibaldi  yn  Itali,  a  gwrthryfel  creulon  y  Tyrciaid  yn  Syria. 
Yn  mis  Medi  gadawodd  brenin  Naples  ei  ddinas,  a  thranoeth,yr  8fed, 
derbyniwyd  Garibaldi  ynddi  gyda  banllefau  byddarol;  a'r  dydd 
canlynol  cyhoeddodd  Garibaldi  Victor  Emmanuel  yn  frenin  Itali. 
Yr  oedd  yn  rhagluniaethol  iawn  fod  cyfaill  i  ryddid  Itali — Arglwydd 
John  Russell — yn  dal  awdurdod  swyddfa  dramor  y  wlad  hon  yn 
ystod  y  chwyldroad.  Yn  Syria  cododd  rhai  o'r  llwythau  (y  Drusiaid 
a'r  Moslemiaid)  yn  erbyn  y  lleill,  a  llofruddiasant  hwy  wrth  y 
miloedd  mewn  gwaed  oer.  Lladdwyd  tua  phum  mil  a  haner  o  wŷr, 
gwragedd,  a  phlant  mewn  un  wythnos  yn  Damascus  yn  unig;  a 
chyfrifìd  yr  oll  a  laddwyd  yn  ystod  y  terfysg  yn  ddeuddeg  mil. 
Dinystriwyd  cant  a  thriugain  a  thri  o  bentrefì,  dau  cant  ac  ugain 
o  eglwysi,  saith  o  fynachdai,  a  chigyddiwyd  dau  cant  o  offeiriaid. 
Cyfryngodd  Ffrainc  a  Lloegr,  a  chospwyd  nifer  mawr  o'r  trosedd- 
wyr  gan  y  sultan  â  marwolaeth  ac  â  charchariad.  Wedi  amryw 
frwydrau  rhwng  Lloegr  a  Ffrainc  ar  y  naill  du,  a  China  ar  y  tu 
arall,  cytunwyd  ar  amodau  heddwch  yn  mis  Hydref. 


TICTOHIA.  541 

Nid  esgorodd  senedd  1861  ar  unrhyw  fesurau  o  bwys 
cyfTredinol,  er  i  ddau  cant  a  thriugain  ac  wyth  o  actau  o  bob 
math  gael  eu  pasio,  a  lluaws  o  honynt  o  duedd  wellhaol  a  chynyddol. 
Bu  aniryw  fesurau  diwygiadol  ger  bron,  megys  Bil  Ymcldiriedolwyr 
Ysgolion,  &c,  gan  Mr.  Dillwyn;  Bily  Claddu,  &c,  gan  Syr  Morton 
Peto;  Bil  y  Tugel  (Ballot),  fel  arfer  gan  Mr.  Berkeley;  a  Bil 
Dyddimiad  y  Dreth  Eglwys  gan  Trelawney;  ond  ni  lwyddwyd  i 
gario  un  o  honynt  yn  gyfraith.  Cariwyd  Bil  Dyddimiad  y  Dreth 
Eglwys  ar  ei  ail  ddarlleniad  gan  281  yn  erbyn  266;  ond  ar  ei 
drydydd  darlleniad  daeth  y  ddwy  blaid  yn  gyfartal — 274  o  bob  tu; 
a  thrwy  i'r  llefarydd  roddi  ei  bleidlais  derfynol  gyda'r  gwrthwyneb- 
wyr,  collwyd  y  bil.  Mesur  pwysig  i  ddosbarth  gweithiol  ein  gwlad 
a  basiwydyn  yr  eisteddiad  hwn  yw,  Banc  Cynilo  y  Llythyrfa  (Post 
Office  Savings'  Banli),  yr  hwn  a  agorwyd  Medi  yr  léeg.  Mae  yr 
act  hon  yn  gwneyd  llythyrfa  y  deyrnas  yn  fanc  cynilo,  dan  lywydd- 
iaeth  y  post-feistr  cynredinol,  gyda  manteision  arbenig;  a  derbynir 
y  symiau  lleiaf  i  mewn  yn  ngwahanol  lythyrdai  y  deyrnas  ydynt 
wedi  eu  hapwyntio  i'r  perwyl.  Yn  mis  Mai  pasiodd  Tŷ  y  Cyffredin 
y  swm  o  chwemil  o  bunau  yflwyddyn  i'r  Dywysoges  Alice,  a  deng 
mil  ar  ugain  o  waddol  iddi  ar  ei  phriodas  a'r  Tywysog  Louis  o 
Hesse.  Cymerodd  y  briodas  le  yn  Osborne,  ar  y  laf  o  Orphenaf  yn 
y  flwyddyn  ganlynol  (1862).  Yn  ystod  yr  eisteddiad  hwn  hefyd 
dyrchafwyd  Arglwydd  John  Russell  i'r  bendeíigaeth,  dan  y  titl  o 
larll  Bussell ;  ond  ni  pharodd  y  dyrchafiad  iddo  roddi  ei  swydd 
fel  ysgrifenydd  tramor  i  fyny.  Bu  yr  Arglwydd  Ganghellydd 
Campbeli  hefyd  farw  yn  sydyn  (Mehefln  23ain),  a  chymerwyd  ei  le 
ar  y  sach-wlân  gan  Syr  Bichard  Bethel,  yr  hwn  hefyd  a  godwyd  i'r 
bendeflgaeth  dan  y  titl  o  Arglwydd  Westbury. 

Ar  yr  8ftd  o  Ebrill  y  cymerwyd  cyfrif  poblogaeth  y  deyrnas,  yr 
hwn  a  elwir  y  censns,  y  gorchwyl  ystadegol  penaf  o  eiddo  y  llyw- 
odraeth ;  rhoddir  y  ffìgyrau  mewn  man  arall.  Cyfarfyddodd  ein 
grasusaf  frenines  â  thrallodau  mawr  yn  ystod  y  flwyddyn.  Mawrth 
16eg  bu  farw  eihanwyl  fam,  Duces  Kent,  yn  76ain  oed;  a  chan  mai 
y  frenines  oedd  ei  hunig  bìentyn,  a'ibod  wedi  claddu  ei  gwr  pan  nad 
oedd  ei  merch  ond  baban,  yr  oedd  eu  hymlyniad  yn  anarferol,  a 
theimlai  y  frenines  yr  ergyd  yn  ddirfawr.  Ond  cyn  bod  y  flwyddyn 
drosodd,  cafodd  ergyd  agosach  a  thrymach  fyth.  Bhagfyr  14eg  bu 
farw  y  rhinweddol  a'r  enwog  Dywysog  Albert,  cydmar  bywyd  ein 
penadur,  yn  Windsor,  ar  ol  ychydig  ddyddiau  o  glefyd,  yn  43ain 
mlwydd  oed;  a  gadawodd  yr  amgylchiad  nid  yn  unig  ei  deulu,  ond 
yr  holl  genedl  yn  brudd  ac  wylofus. 

Yn  Ebrill  torodd  gwrthryfel  America  allan,  trwy  waith  y  Deheu- 
wyr  yn  cymeryd  amddifiynfa  Sumter.  Yr  oedd  wedi  bod  vn 
bygwth  am  fisoedd  cyn  hyny,  yn  herwydd  etholiad  y  Gwerinwr 


542  yiCTOMA. 

Lincoln  i'r  gadair  lywyddol.  Ac  y  mae  wedi  para  bellacli  am  agos 
dwy  flynedd,  heb  argoel  terfynu,  yn  un  o'r  rhyfeloedd  mwyaf 
anffortunus  a  gwaedlyd;  a'r  holl  fyd,  ac  yn  arbenig  ardaloedd 
gweithfeydd  cotwm  Prydain,  yn  teimlo  yn  ddwys  oddiwrth  ei 
effeithiau.  Bu  agos  i  Brydain  gael  ei  thynu  i  mewn  i'r  amrafael, 
trwy  waith  y  llong  Americanaidd,  San  Jacinto,  yn  cymeryd  Mason 
a  Slidell,  dau  genadwr  y  Deheu,  oddiar  fwrdd  y  Trent,  llythyr-long 
Brydeinig,  trwy  orthrech.  Pan  gyrhaeddodd  y  newydd  i  Lundain, 
syrthiodd  jfunds  ddwy  bunt  y  cant  yn  y  fan,  a  dychrynodd  yr  holl 
deyrnas  gan  ofn  y  canlyniad.  Beth  bynag,  rhoddodd  llywodraeth 
America  y  ddau  ddyn  i  fyny  i  Loegr,  a  chyfryngodd  Rhagluniaeth 
i  ragfiaenu  rhyfel  o'r  mwyaf  gwrthun  ac  annaturiol. 

Blwyddyn  ddygwyddlawn  oedd  1862.  Nid  oedd  ei  mesurau 
seneddol  ar  y  cyfan  ond  dibwys.  Un  o'r  pynciau  gymerodd 
fwyaf  o  amser  yr  eisteddiad  oedd  cynllun  newydd  cynghor  addysg 
y  liywodraeth,  a  elwir  y  Revised  Code.  Parodd  gyffro  mawr  trwy 
y  wlad  hefyd  yn  ei  erbyn.  Prif  amcan  y  gwelliant  oedd  symleiddio 
y  drafodaeth  arianol,  a  gosod  cynydd  y  plant  yn  amod  y  cynorthwy ; 
ond  gorfu  i'r  Cynghor  Addysg  gyfnewid  llawer  ar  eu  cynllun  cyn 
i'r  Uywodraeth  ei  basio.  Collwyd  Bil  Dyddimiad  y  Dreth  Eglwys 
y  flwyddyn  hon  eto  o  un  bleidlais — 287  yn  erbyn  286.  Bu  achwyn 
mawr  ar  ddiffrwythder  yr  eisteddiad,  ac  ar  glaiarineb  y  weinydd- 
iaeth  a  gyfenwa  ei  hun  yn  weinyddiaeth  ryddfrydig  o  blaid  mesurau 
diwj^giadol  y  wlad.  Bu  dysgwyliad  cryf  am  ei  dymchweliad,  ac  y 
mae  llawer  yn  prophwydo  nas  gall  ei  chwymp  fod  yn  inhell. 

Bu  1862  yn  flwyddyn  doreithiog  o  drychinebau.  Daeth  i  mewn 
pan  oedd  y  deyrnas  yn  brudd  o  herwydd  ymadawiad  disymwth  y 
Tywysog  Albert.  Ionawr  16eg,  dychrynwyd  y  wlad  gan  y  newydd 
am  y  ddamwain  flin  yn  mhwll  glo  Hartley,  ger  Newcastle ;  syrthiodd 
shaft  i'r  pwll,  a  chauodd  ef  i  fyny,  fel  y  mygodd  204  o'r  glowyr. 
Cyn  pen  ychydig  wythnosau,  yr  oedd  dros  £70,000  wedi  eu  casglu 
trwy  gyfraniadau  gwirfoddol  er  cynorthwyo  y  teuluoedd  galarus. 
Yn  mhen  mis  (Chweíror  19eg)  collwyd  haner  cant  o  fywydau 
eilwaith  trwy  danchwa  yn  mhwll  glo  Gethin,  yn  ymyl  Merthyr ;  a 
chyfranodd  y  wlad  swm  mawr  o  arian  eilwaith  i  gynorthwyo  eu 
gweddwon  a'u  hamddifaid  hwythau.  Ond  prif  hynodrwydd  y 
flwyddyn  yw  cyfyngder  swydd  Lancaster  oblegyd  diffyg  cotwm,  a 
hyny  yn  ganlyniad  rhyfel  anffodus  America.  Safai  y  naill  law- 
weithfa  ar  ol  y  llall,  a  theflid  y  bobl  allan  o  waith  wrth  y  miloedd 
a'r  ugeiniau  o  filoedd.  Dywedai  Mr.  Bright  yn  ei  araeth  yn  Bir- 
mingham,  yn  niwedd  y  flwyddyn,  fod  tua  500,000  o  wŷr,  gwragedd, 
a  phlant,  yn  pwyso  ar  haelioni  y  wlad  am  eu  cynaliaeth.  Mae  dau 
beth  nodedig  yn  nglŷn  â'r  cyfyngder  hwn — dyoddefgarwch  tawel  y 
bobl  dano,  a  haelfrydedd  difesur  y  wlad  i'w  cynorthwyo.     Er  nad 


YICTOEIA.  543 

oedd  gan  y  gweithwyr,  druain,  yr  un  law  yn  nygiad  y  drwg  arnynt, 
daliant  dano  heb  ladrata,  na  therfysgu,  na  grwgnach.  Ac  y  mae 
Cristionogaeth  wedi  codi  colofh  dragywyddol  o  ganmoliaeth  iddi  ei 
hun  yn  y  dyoddefgarwch  hwn,  yn  gystal  ag  yn  y  ffrydiau  cyson  a 
didor  o  fwyd  a  dillad,  a'r  canoedd  o  fìloedd  o  bunau  o  arian  sydd 
wedi  para  i  redeg  yn  ffrydlif  fendigedig  i  deuluoedd  y  dyoddefwyr. 
Ni  welodd  y  byd  y  fath  haelfrydedd  o'r  blaen.  Ac  y  mae  yn  iawn 
coffa  fod  y  Trefedigaethau  Prydeinig,  yn  gystal  a  theyrnasoedd 
tramor,  wedi  anfon  arian  wrth  y  miloedd,  a  líongeidiau  llawnion  i 
gynorthwyo  y  dyoddefwyr  amynedclgar  yn  eu  profecligaeth. 
Gweithred  hynod  arall  o  haelfrydedd  a  wnaed  gan  fancwr  cyfoethog 
yn  Llundain,  o'r  enw  George  Peabody,  Americaniad,  sef  rhoddi 
swm  o  gant  a  haner  o  flloedd  o  bunau  er  cynorthwyo  i  godi  tai 
cyüeus  i  weithwyr  a  thlodion  y  brif-ddinas. 

Daeth  Arddangosiad  Mawr  1862  yn  Kensington  drwyddi  yn 
llwyddianus,  er  holl  annybendod  Dirprwywyr  ei  Mawrhydi,  y  rhai 
a'i  llywodraethent,  ac  er  i  gyfyngder  y  gweithiau  cotwm  gadw 
miloedd  heb  dalu  ymweliad  ag  ef.  Agorwyd  ef  ar  y  laf  o  Fai,  1862, 
a  chauwyd  ef  ar  y  laf  o  Dachwedd.  Ymwelwyd  ag  ef  gan 
6,198,000.  Cynwysai  arddangoswyr  a  nwyddau  nid  yn  unig  o 
Brydain  a'i  threfedigaethau,  ond  o  holl  deyrnasoecld  gwareiddiedig 
y  byd ;  ac  ni  bu  o'r  blaen  y  fath  gasgliad  o  gywreinrwydd  celfyddycì 
a  dyfeisgarwch  dyn.  Ar  y  laf  o  Orphenaf  priodwyd  y  Dywysoges 
Alice  â'r  Tywysog  Louis  o  Hesse,  yn  Osborne,  gan  Archesgob  York. 
Yn  awr  y  mae  darpariadau  yn  cael  eu  gwneyd  ar  gyfer  priodas 
Tywysog  Cymru  â'r  Dywysoges  Alexandra  o  Denmark,  yr  hon 
sydd  i  gymeryd  lle  yn  gynar  yn  ngwanwyn  1863. 

Bu  y  flwyddyn  hon  hefyd  yn  doreithiog  o  ddrygau;  mae  y 
llofruddiadau,  yr  hunan-laddiadau,  yr  ysbeiliaclau  beiddgar  trwy 
lindagu  (garotting),  y  twyllo,  a'r  ffugio,  yn  chwyddo  i  swm 
echryslon.  Bu  y  crogwr  yn  ddiwyd  trwy  amrywiol  barthau  y 
wlad;  a  gyrwyd  tyrfa  i  lafur  cospawl.  Prioclolir  ffyniant  y 
garotters  i'r  nifer  mawr  o  dclrwg-weithreclwyr  sycld  wedi  eu  gollwng 
yn  rhydd  trwy  rinwedd  y  tocyn  rhycldid  (ticJìet-of-leave) ;  ac  y  mae 
eu  hymosodiadau  mynych  a  chreulon  wedi  peri  i'r  lìywodraeth 
gymeryd  y  gyfraith  bresenol  dan  ystyriaeth,  er  darparu  rhyw 
welliant  arni.  Cafwyd  allan  un  o'r  ffugiadau  eangaf  a  wnaed 
erioed  ar  filiau  Banc  Lloegr  hefyd,  pa  rai  oedd  wedi  eu  cario  yn 
mlaen  am  flynyddau,  a  dedfrydwyd  y  troseddwyr  penaf  i  lafur 
cospawl  am  eu  hoes.  Er  cymaint  oedd  drygau  ac  anffodiau  y 
deyrnas  yn  ystod  y  flwyddyn,  y  mae  un  peth  cledwydd  i'w  goffa  am 
dani;  ni  roddodd  march  coch  rhyfel  ei  garn  gwaedlyd  i  lawr  ar 
unrhyw  ysmotyn  o  diriogaethau  eang  Prydain;  cadwyd  y  cleddyf 


544  CREEYDD    A   LLENYDDIAETH. 

yn  ei  wain,  a  chafodd  y  cenedloedd  sydd  dan  gysgod  teyrnwialen 
Victoria  fwyhhau  blwyddyn  mewn  heddwch.  Hir  y  parhao  felly. 
Mewn  teyrnasoedd  eraill  y  mae  wedi  bod  yn  dra  gwahanol.  Bu 
Itali  yn  dra  aflonydd;  a  chlwyfwyd  ei  gwron,  Garibaldi,  wrth 
redeg  o  flaen  ei  wirfoddolion  i'w  hatal  i  danio  ar  filwyr  Victor 
Emmanuel  yn  Aspromonte,  yn  mis  Awst.  Yr  oedd  ef  a'i  wŷr  wedi 
rhoddi  teyrnas  Itali  i'r  brenin  Victor,  ac  yr  oeddent  yn  myned  yn 
awr  i  roddi  Rhufain  iddo  yn  brif-ddinas  i'w  llywodraethu.  Eu 
harwyddair  ydoedd,  "  Rhufain  neu  angau?1  Blwyddyn  helbulus 
ydoedd  ar  y  pab,  Pius  IX.,  yn  herwydd  ysbryd  annibynol  a  rhydd- 
frydig  Itali,  a  buasai  yn  fwy  blin  byth  oni  bai  fod  Napoleon  yn 
cadw  ei  warchodlu  Ffrengig  i  amddiífyn  yr  hen  dad  a'i  ddinas. 
Yn  mis  Hydref,  yr  oedd  teimlad  chv*ryldroadol  yn  Groeg  wedi  enyn 
i'r  fath  raddau  feî  y  gadawodd  y  brenin  Otho  ei  orsedd  a'i  deyrnas; 
dygwyd  y  chwyldroad  oddiamgylch  heb  ddiweinio  cledd  na  thy  wallt 
dyferyn  o  waed ;  ac  y  mae  yr  orseddhyd  ymayn  wag,  a'r  Groegiaid 
yn  methu  cael  pen  i  wisgo  eu  coron.  Y  maent  wedi  rhoddi  cynyg 
unfrydol  o  honi  i'r  Tywysog  Alfred  o  Loegr;  ond  y  mae  ef  wedi 
gwrthod,  ac  nid  yw  amodau  cytundeb  prif  alluoedd  Ewrop  yn 
caniatau  iddo  ei  derbyn.  Ond  y  mae  gwaith  y  Groegiaid  yn  dangos 
cymaint  o  barch  i'r  deyrnas  hon,  yn  eu  cais  unfrydol  am  Alfred  yn 
frenin,  wedi  darbwyllo  y  llywodraeth  i  roddi  yr  Ynysoedd  lonaidd, 
yn  Môr  y  Canoldir,  i  fyny  iddynt.  Ac  ni  fydd  hyny  yn  golled  i 
Loegr,  gan  fod  y  gost  i'w  cadw  yn  llawer  mwy  na'u  gwerth.  Mae 
ymerawdwr  Rwsia  mewn  blinder  parhaus  oddiwrth  y  Polandiaid 
gorthrymedig,  a'r  gwrthryfel  presenol  yn  dra  bygythiol.  Ond  o 
bob  gwlad  ar  wyneb  y  ddaear,  i  America  y  bydd  1862  yn  fwyaf 
nodedig  a  chofìadwy.  Y  mae  gwyneb  y  ddaear,  yn  y  Taleithiau 
Deheuol  a  gyfhniant  â'r  Gogledd,  wedi  yfed  gwaed  canoedd  o  flloedd 
o'r  trigolion ;  ac  ychydig  yw  yr  argoelion  am  heddwch.  Mae  y 
gaethfasnach  bellach  wedi  dyfod  yn  bwnc  pwysig  yn  yr  ymrafael, 
ac  anfonodd  y  Gymanfa  yn  Washington  gyhoeddiad  allan,  wedi  ei 
arwyddo  gan  Lincoln  y  llywydd,  yn  cynwys  fod  holl  gaethion  y 
taleithiau  gwrthryfelgar  yn  rhydd  o'r  dydd  cyntaf  o  Ionawr, 
1868.  Mae  yn  anmhosibl  gwybod  yn  awr  beth  fydd  diwedd  y 
rhyfel  ofnadwy  yma;  ond  y  mae  yn  bur  debyg  y  rhydd  ergyd 
angeuol  i'r  gaethfasnach,  pa  un  bynag  a  renir  y  llywodraeth  yn 
ddwy  ai  peidio. 

IV. CREEYDD    A    LLENYDDIAETH. 

Ni  oddef  ein  terfynau  i  ni  gofnodi  symudiadau  crefyddol  na 
llenyddol  y  cyfhod  gydag  unrhyw  fanylwch;  gellir  dyweyd  fod  y 
naill  a'r  llall  wedi  dal  i  gynyddu  yn  gyson,  ac  wedi  bod  yn  fagwr- 


CREEYDD   A   JLLENYDDIAETH.  545 

iaethol  i'w  gilydd.  Un  o  nodweddion  hanesiaeth  eglwysig  y  wlad  hon 
oddiar  wawr  gyntaf  y  diwygiad  ydy w  ei  hysbryd  Ymneillduol ;  ac  y 
mae  yn  enill  nerth  flwyddyn  ar  ol  blwyddyn.  Myn  yr  Ymneillduwyr 
nad  oes  gan  y  llywodraeth  wladol  ddim  i  wneyd  ag  athrawiaeth 
na  dysgyblaeth  yr  eglwys  Gristionogol;  ac  o  hyn  y  cwyd  yr 
ymryson  rhyngddynt  ag  eglwys  sefydledig  y  wladwriaeth.  Hyn 
sydd  yn  peri  rhwygiadau  mynych  o  fewn  yr  Eglwys,  ac  a  barodd, 
yn  1843,  i  bum  cant  o  weinidogion,  a  chorph  mawr  y  bobl  yn 
Ysgotland,  y  rhai  a  adwaenir  yn  awr  fel  yr  "Eglwys  Bydd,"  i 
dori  eu  cysylltiad  â'r  llywodraeth,  a  mynu  llywodraethiad  eu 
heglwys  i'w  dwylaw  eu  hunain.  Gadawodd  y  gweinidogion  eu 
heglwysi,  eu  tai,  a'u  cyfìogau,  ac  ymdaflasant  ar  haelfrydedd  eu 
cynulleidfaoedd ;  ac  er  eu  bod  yn  amseroedd  caled,  casglodd  y 
bobl  dros  dri  chan  mil  o  bunau  yn  fuan,  trwy  roddion  gwirfoddoì, 
i  fyned  ag  achos  eu  crefydd  yn  mlaen.  Mae  y  teimlad  yn  erbyn 
cysylltiad  yr  eglwys  a'r  wladwriaeth  yn  cynyddu,  ac  y  mae  er  ys 
blynyddoedd  bellach  wedi  cymeryd  arno  ffurf  arbenig  yn  sefydliad 
y  "Gymdeithas  er  Rhyddhad  Crefydd."  Y  mae  amrafaelion 
mynych  o  fewn  yr  Eglwys,  yn  gystal  a  gwrthwynebiad  oddiallan, 
yn  cydweithio.  Un  engraiíft  nodedig  o  hyn  yw  yr  erlyniad 
diweddar  o  eiddo  ei  hesgobion  yn  erbyn  ei  gweinidogion  am  eu 
syniadau  cyfeiliornus  yn  y  gyfrol  a  elwir  "Essays  and  Reviews" 
Bellach  y  mae  y  Court  of  Arches  wedi  cyhoeddi  ei  ddedfryd  yn 
erbyn  dau  o'r  traethodwyr,  Dr.  Rowland  Williams  a  Mr.  Wilson, 
am  eu  syniadau  hereticaidd  ac  anffyddol.  Y  maent  i  roddi  eu 
gorchwylion  eglwysig  i  fyny,  ac  i  fforffedu  eu  cyflog  am  ysbaid  un 
flwyddyn,  yn  nghyda  thalu  costau  y  gyfraith.  Mae  yr  amddiffyn- 
wyr  wedi  apelio  at  y  Cyfrin-Gynghor  am  brawf  arall;  ond  y  dyb 
gyffredin  yw,  na  thycia  iddynt. 

Cymerodd  amryw  symudiadau  le  yn  ddiweddar  yn  mysg  uchel 
swyddogion  yr  egìwys  wladol.  Olynwyd  y  diweddar  Dr.  Sumner 
i  archesgobaeth  Canterbury  gan  Dr.  Longley,  archesgob  York ;  a 
dyrchafwyd  Dr.  Thomson,  esgob  Gloucester,  i  archesgobaeth  York, 
a  Dr.  Ellicott,  deon  Exeter,  i  le  Thomson.  Mae  Longley  wedi 
enill  cryn  enwogrwydd  fel  Cristion  da  a  phwyllog,  a  Thomson  ac 
Ellicott  fel  ysgolheigion  a  duwinyddion  rhagorol  a  rhyddfrydig. 
Mae  y  cyíhewidiadau  diweddar  hyn  yn  mhrif  swyddogion  yr  Eglwys 
Sefydledig,  wedi  cyffroi  ymgais  newydd  er  deffroi  yr  Eglwys 
i  fwy  o  lafur,  a  helaethiad  ei  dylanwad  a'i  therfynau  yn  y  wlad. 
Mae  diwygiadau  crefyddol  o  bwys  wedi  cymeryd  lle  yn  y  wlad  hon 
yn  y  deugain  mlynedd  di weddaf ;  ac  yn  arbenig  y  diwygiad  grymus 
a  gychwynodd  yn  America  yn  1857.  Cyrhaeddodd  y  fìiam  drosodd 
i  Iwerddon,  ac  i'rynys  hon;  a  chafodd  Cymru  ei  bedyddio  â  mesur 
anarferol  o  hono,  ac  ychwanegwyd  degau  o  filoedd  at  yr  eglwysi 

2k 


546  CREFYDD   A    LLENYDDIAETIÎ. 

ynddi.   Mae  cyfrifon  y  pedwar  enwad Ymneillduol  yn  y  DywysogaetH 
yn  1861,  yn  ol  "Rees's  Nonconformity  in  Wales"  fel  y  canlyn: — 


Gwrandawyr 

Gweni- 

Preg- 

Yn  yr 

heb  fod 

Capeli. 

dogion. 

ethwyr. 

Aelodau. 

Ysg.  Sul. 

yn_  aelodau. 

Annibynwyr 766  . 

..  390  .. 

.  431  .. 

.  97,647  .. 

.     88,765 

...  104,351 

Meth.  Calfinaidd  937  . 

..  296  .. 

.  254  .. 

90,560  .. 

.  135,250 

...  173,584 

Bedyddwyr   506  . 

Wesleyaid 533  . 

..  322  .. 
.     64  .. 

.  234  .. 

.  500  ... 

50,903  .. 
24,394  .. 

.     42,453 

... 

... 

Ysgotland 142 

Iwerddon  134 

Yny soedd  Prydeinig   15 


Mae  llenorion  a  llenyddiaeth  y  wlad  hefyd  yn  dal  ei  ífordd  i  fyny, 
a'i  llyfryddiaeth  yn  chwyddo  yn  ddirfawr,  ac  yn  cystadlu  yn  deg 
ag  eíddo  unrhyw  genedl.  Mae  nifer  y  llyfrau  a  wasgerir  gan  brif 
gyhoeddwyr  y  deyrnas  bob  blwyddyn  yn  anhygoel.  Ac  heblaw  y 
llyfrau  hyn,  y  mae  y  swm  aneirif  o  gyfnodolion  chwarterol,  misol,  ac 
wythnosol,  yn  nghyda'r  newyddiaduron  rhad  a  lluosog,  yn  gyf- 
ryngau  addysg  pwysig,  ac  yn  foddion  nerthol  i  berfíeithio  gwar- 
eiddiad,  a  dyrchafu  y  genedl. 

Yn  y  Neiuspaper  Press  Directory  am  1863,  cawn  fod  nifer  y 
newyddiaduron  a  gyhoeddir  yn  y  Deyrnas  Gyfunol  fel  y  canlyn :- 

Lloegr  (Llundain,  239 ;  parthau 
eraill,  639) 878 

Cymru 37 

O'r  cyfanswm  hyn  o  1206,  y  mae  72  yn  newyddiaduron  dyddiol. 
Cyhoeddir  46  o'r  rhai  dyddiol  yn  Lloegr ;  sef  Llundain,  21 ;  Lfver- 
pool,  5;  Newcastle,  3;  Hull,  3;  Bristol,  2;  Manchester,  2;  Bir- 
mingham,  2 ;  Nottingham,  2 ;  Plymouth,  2 ;  Leeds,  1 ;  Sheffìeld,  1 ; 
Shields,  1;  Sunderland,  1;  Cymru  (Abertawy),  1.  Ysgotland,  9; 
sef  Edinburgh,  4;  Glasgow,  3;  Dundee,  2.  Iwerddon,  14;  sef 
Dublin,  8;  Cork,  4;  Belfast,  2.  Ynysoedd  y  Môr— Jersey,  2.  Yn 
yr  un  Directory  am  1861,  cawn  mainifer  y  newyddiaduron  ydoedd 
1102;  felly  y  mae  cynydd  y  newyddiaduron  yn  y  ddwy  flynedd  yn 
104.  Rhoddir  nifer  y  cyfnodolion,  yn  cynwys  y  Quarterly  Reviews, 
yn  537;  ac  o'r  rhai  hyn  y  mae  217  o  nodweddiad  hollol  grefyddol. 
Mae  y  rheilífyrdd  a'r  telegraph  wedi  dyfod  yn  weinyddion 
pwysig  i  lenyddiaeth,  ac  yn  trosglwyddo  llyfrau  newyddion 
a  manteision  eraill  gwybodaeth  i  bob  dosbarth  o'r  bobl  yn 
mhob  congl  o'r  wlad.  Er  cymaint  a  gyhoeddir  o  novels,  a  llyfrau 
ysgafn  ei*aill,  mae  ystadegau  prif  gyhoeddwyr  Llundain  yn 
nechreu  y  flwyddyn  hon  (1863),  yn  profl  fod  nifer  y  llyfrau 
crefyddol  a  gyhoeddwyd  y  flwyddyn  flaenorol  yn  llawer  mwy ;  ac 
er  cymaint  yw  cylchrediad  llyfrau  Seisnig  yn  Nghymru,  y  mae 
llenyddiaeth  Gymreig  yn  para  i  gynyddu  ac  ymgyfoethogi,  ac  yn 
arbenig  ei  llenyddiaeth  grefyddol.  Da  genym  allu  dyfynu  tystiol- 
aeth  Sais  i  gadarnhau  hyn: — "Mewn  gwybodaeth  ysgrythyrol  a 
duwinyddol,  mae  y  Cymry  yn  arbenig  yn  rhagori.     Yn  y  Dy wysog- 


DYEEISTATJ    Y    GWÊLLÎADATJ.  547 

âeth  y  mae  nifer  mawr  o  wŷr,  gwragedd,  a  phlant,  yn  dduwinydd- 
ion,  ac  yn  abl  rhoddi  barn  ar  bregeth  uniongred  neu  anuniongred 
gystal  ag  un  doctor  mewn  duwinyddiaeth.  *  *  *  Ac  er  yr  holl 
bethau  diraddiedig  am  y  Cymry  a  gyhoeddwyd  gan  ddirprwywyr 
cyflogedig  y  llywodraeth,  mae  y  peth  cyndyn  hwnw  a  elwir  Hanes- 
iaeth,  yn  profì  nad  oes  genym  mewn  unrhyw  barth  o'r  ymerodraeth 
bobl  mwy  llafurus,  darbodus,  heddychlon,  a  moesol,  na  thrigolion 
Cymru;  a  hyny  am  lawer  o  flynyddoedd  bellach,  ac  yn  arbenig 
oddiar  ddydcíiau  Whitfìeld  a'i  gyd-lafurwyr." 

Y. DYEEISIATJ    A    GWELLIADATJ. 

Mae  y  ganrif  hon  yr  hynotaf  o  holl  ganrifoedd  amser  am  ei  dyfeisiau9 
a  chymhwysiad  ymarferol  ei  dyfeisiau  a'i  darganfyddiadau  er  gwella 
cyflwr  cymdeithas  yn  mysg  pob  dosbarth  o  bobl.  Mae  y  prif  well- 
iadau  hyn  yn  cynwys  dyfeisiau  peirianol  er  cloddio  allan  drysorau 
y  ddaear,  hwylusu  gorchwylion  y  llaw-weithfaoedd,  a  throsglwydd- 
iad  buan  dynion,  nwyddau,  a  negeseuau.  Dygwyd  cyfnod  newydd 
yn  hanes  prif-ffyrdd  y  wlad  gan  Telfbrd,  M'Adam,  a  Macneill,  a 
ffurfìwyd  lluaws  o  ffyrdd  newydd  mwy  union,  ilydan,  a  gwastad  nag 
a  welwyd  o'r  blaen.  Un  o'r  prif  rai  ydoedd  ffordd  fawr  Telford,  o 
Lundain  i  Gaergybi,  yr  hon  oedd  yn  ddeg  troedfedd  ar  ugain  o  led, 
heblaw  y  droedffordd  ar  hyd  ei  hymyl.  Adeiladwyd  pontydd  haiarn  o 
ffasiwn  newydd  hefyd  gan  Telford,  Brunel,  Stephenson,  ac  eraill, 
sef  y  pontydd  crogedig  a  phibellog,  y  rhai  ycìynt  erbyn  hyn  wedi  eu 
taílu  ar  draws  afonydd  a  chymoedd  yn  ngwahanol  barthau  y  wlad, 
ac  yn  hwylusu  y  trosglwyddiad  a'r  cymundeb  yn  fawr.  Ond 
dyfais  fawr  yr  oes,  a  holl  oesoedd  y  byd,  i  drosglwyddo  dynion  a 
nwyddau,  yw  y  rheilffordd,  yr  hon  sydd  bellach  yn  llinellu  gwyneb 
y  wlad  fel  rhwydwaith,  yn  gadael  y  prif-ffyrdd  llydain  mewn  llawer 
man  heb  neb  i'w  tramwy,  a'r  glaswellt  yn  codi  eu  penau  arnynt, 
fel  i  edrych  beth  ddaeth  o'r  teithwyr.  Er  mai  y  rheüffordd  rhwng 
Liyerpool  a  Manchester,  yr  hon  a  agorwyd  yn  1830,  oedd  y  gyntaf 
yn  y  wlad  i  gludo  teithwyr,  yn  mhen  ugain  mlynedd  yr  oedd  5312 
o  filldiroedd  o  reilffyrdd  yn  Lloegr  a  Chymru,  yn  costio  i'r  cwmni- 
oedd  £220,000,000.  Y  maent  yn  para  i  gynyddu  yn  gysòn,  ac  y 
mae  nifer  mawr  o  filiau  yn  aros  am  awdurdod  y  lly wodraeth  i  luaws 
o  reilffyrcld  newydd  yn  yr  eisteddiad  seneddol  y  flwyddyn  hon. 
Mae  y  cawr  Ager  wedi  clyfod  yn  un  o'r  galluoedd  pwysicaf  yn  y 
byd  gwareiddiedig,  ar  dir  a  môr.  Dwg  y  teithwyr  yn  yr  ager-long 
o  ynys  i  ynys,  ac  o  gyfandir  i  gyfandir,  yn  ddiystyr  o  wrthwyneb- 
rwydd  y  tonau,  y  gwynt,  a'r  dymhestl;  ac  yn  ngherbyd  y  rheil- 
ffordd  o  gongl  i  gongl  o'r  deyrnas  gyda  chyflymdra  anhygoel  i  oes- 
oedd  blaenorol.  Gall  dyn  fwyta  ei  foreufwyd  yn  Liverpool,  ei  giniaw 
yn  Llundain,  a'i  swper  yn  Paris.     Ac  i  gyfarfod  cyfleusdra  y  rheil- 


548  DYEEISIATT   A   GWELLIADATT. 

fíbrdd,  y  mae  gwelliadau  pwysig  wedi  cymeryd  lle  yn  llythyrfa  y 
wlad,  a  chludiad  buan  llythyrau  a  pharseli  am  bris  isel.  Dyfais 
bwysig  oedd  y  geiniog  bapyr  fpenny  postage)  o  eiddo  Rowland  Hill, 
yr  hwn  sydd  yn  awr  wedi  ei  ddyrchafu  yn  un  o  brif  swyddogion  y 
llythyrfa.  Yn  1840  darostyngwyd  pris  cludiad  llythyrau  i  geiniog; 
a  than  lywyddiaeth  Mr.  Hill  y  mae  gwelliadau  cyson  yn  cymeryd  lle. 
Gellir  ynawr  ynfynych  ysgrifenu  llythyr,  ei  drosglwyddougain  milltir 
o  fíordd,  a'i  roddi  yn  llaw  y  derbyniwr,  o  fewn  un  awr  o  amser. 

Efallai  mai  y  rhyfeddaf  o  holl  ddyfeisiau  dyn  yw  y  telegraph,  yr 
hwn  sydd  eisoes  wedi  dyfod  yn  brif  wyliedydd  y  rheilfíbrdd,  er 
dyogelwch  y  teithwyr ;  yr  hwn  sydd  yn  trosglwyddo  newyddion  a 
negeseuon  o'r  pellder  mwyaf  gyda  chyflymdra  y  fellten,  a'r  hwn  yn 
ddiamheu  sydd  wTedi  ei  ordeinio  i  wneyd  mwy  er  nesâu  cenedloedd 
at  eu  gilydd,  a'u  cysylltu  yn  un  gymdeithas  fawr,  nag  unrhyw 
ddyfais  ddynol  arall.  Y  prif  ddynion  ag  y  mae  eu  henwau  yn 
gysylltiedig  â  darganfyddiad  y  gallu  trydanol,  a  dyfais  y  telegraph, 
ydynt  Franklin,  Galyani,  Volta,  ac  Oersted.  Yn  1837  y  seíÿdlodd 
Cooke  a  Wheatstone  eu  telegraph;  cawsant  freinteb  ar  y  ddyfais,  a 
gwnaethant  fíbrtun  dywysogaidd  trwyddi.  Yn  1851  gosodwyd  y 
rhaff  (cahle)  delegraphaidd  i  lawr  yn  ngwaelod  y  môr  rhwng  Lloegr 
a  Ffrainc,  yr  hon  oedd  yn  bedair  milldir  ar  ugain  o  hyd,  ac  yn 
pwyso  cant  a  phedwar  ugain  o  dunelli;  ac  felly  cysylltwyd 
Llundain  a  Paris,  yn  gystal  a  diuasoedd  eraill  y  Cyfandir,  fel  y 
gellir  cael  newyddion  o'r  naiil  i'r  llall  mewn  ychydig  fynydau. 
Yn  Gorphenaf,  1858,  rhoddwyd  rhaff  delegraphaidd  i  lawr  ar 
draws  yr  Atìantig,  rhwng  Iwerddon  a  Newfoundland,  a  chysyllt- 
wyd  Prydain  Fawr  ac  America.  Y  mis  canlynol  anfonwyd  y 
genadwri  gyntaf  trwyddo  gan  y  cyfarwyddwyr  yn  Lloegr,  yr  hon 
oedd  fel  y  canlyn: — "Mae  Ewrop  ac  America  wedi  eu  cysylltu 
gan  delegraph.  'Gogoniant  yn  y  goruchaf  i  Dduw;  ar  y  ddaear 
tangnefedd,  i  ddynion  ewyllys  da.'"  Cenadwri  bur  awgrymiadol! 
Cymerodd  ei  throsglwyddiad  bymtheg  mynyd  ar  ugain,  a  chynwysai 
un  ar  ddeg  ar  ugain  o  eiriau.  Ond  aeth  yr  ymgymeriad  hwnw 
yn  fethiant,  a  chollwyd  y  gadwen.  Bellach  y  mae  darpariadau 
ar  droed  i  gael  un  yn  ei  lle,  a  gwneyd  cynygiad  arall  ar  y 
telegraph  tanforawl.  Mae  y  ddyfais  hon  wedi  dwyn  holl  Ewrop 
eisoes  i  fyw  o  flaen  wyneb  eu  gilydd,  ac  y  mae  yn  cael  ei  ddarparu 
yn  brysur  dros  holl  wledydd  gwareiddiedig  y  byd. 

Dyìid  nodi  hefyd  frenines  llongau  y  cefnfor — y  Great  Eastern — 
ager-long  fwyaf  y  byd,  yr  hon  a  adeiladwyd  ar  y  Thames,  gerllaw 
Llundain,  gan  y  peirianwr  enwog  Brunel.  Buwyd  bedair  blynedd 
yn  ei  hadeiladu,  a  chostiodd  ei  gwthio  i'r  afon  fisoedd  lawer  o  lafur, 
rai  bywydau,  a  thros  gan  mil  o  bunau  o  arian.  Nofìodd  ar  y  dydd 
olaf  o  1858,  a   symudwyd   hi   i   fan   mwy  cyfleus   i   dderbyn   ei 


YSTADEGAU.  549 

pheirianau  aruthrol.  Dwg  oddeutu  pedwar  cant  o  ddwylaw;  gall 
gludo  pedair  niil  o  deithwyr ;  a  symud  deng  mil  o  filwyr  o  un  wlad 
i'r  llall.  Y  mae  wedi  bod  ddwywaith  yn  America,  ond  nid  yw  ei 
hymdaith  wredi  bod  yn  llwyddianus  iawn  hyd  yma.  Os  cyflawna 
obeithion  ei  chefnogwyr,  ffbrddia  lawer  o  fanteision  a  chysur  i  for- 
deithwyr,  a  thyn  eraill  i'w  hefelychu. 

Dyfais  newydd  dra  rhyfedd  yw  y  Pneumatic  Despatch,  neu 
ddyfais  trosglwyddiad  aw^yrol  llythyr-godau  a  pharseli,  yr  hon  sydd 
newydd  gychwyn  yn  Llundain.  Mae  y  prawf  cyntaf  o'r  ddyfais, 
rhwng  gorsaf  rheilífordd  Euston  Square  a'r  llythyrfa  yn  heol 
Eyersholt,  wedi  profi  yn  hollol  foddhaol  a  llwyddianus,  a  derbyniodd 
gymeradwyaeth  Arglwydd  Stanley  o  Alderley,  y  post  feistr  cyffred- 
inol,  a  Syr  Rowland  Hill,  yn  eu  harolygiad  swyddogol  arni  dydd 
Llun,  Chwefror  2,  1863.  Pibellau  haiarn  ydynt,  wedi  eu  gosod 
dan  y  ddaear,  yn  mesur  dwy  droedfedd  a  haner  o  dryfesur.  Mae 
cerbyd  haiarn  yn  rhedeg  trwyddynt,  a  chan  y  cedwir  y  pibellau 
yn  wag  o  awyr,  chwythir  y  car  gan  bwff  o  awyr,  o  bedair  neu  bum 
wns  o  bwysau,  gyda  chyflymder  dirfawr  o'r  naill  ben  i'r  llall.  Y 
mae  y  car  presenol  gyda'i  lwyth  o  lythyr-godau  a  pharseli  yn  bum 
tunell  o  bwysau ;  chwythir  ef  fel  chwy thiad  pop-gun  trwy  y  pellder 
o  ychydig  dan  haner  milldir,  mewn  llai  na  mynyd  o  amser.  Gall 
y  dyn  yn  y  naill  ben  dynu  neu  yru  y  cerbyd  wrth  ei  ewyllys.  Mae 
dynion,  wrth  orwedd  ar  eu  hyd  wedi  myned  drwyddo,  heb  deimlo 
un  gradd  o  annghysur.  Mae  darpariadau  ar  droed  i  helaethu  y 
cymundeb  awyrol  yma  trwy  yr  holl  brif-ddinas;  ac  y  mae  y  bibell 
a  fwriedir  i'w  gysylltu  â'r  Llythyrfa  Gyffredinol  i  ìbd  yn  bedair 
troedfedd  a  haner  o  dryfesur,  a'r  car  Uwythog  i  bwyso  ugain  tunell 
neu  ychwaneg.  Dywedir  y  gellir  dwyn  y  ddyfais  i  gludo  dynion 
yn  gystal  a  llythyr-godau  a  nwyddau;  ac  y  mae  y  pwnc  o  dan 
ystyriaeth  ddifrifol  Mr.  Rammell,  perianydd  cwmni  y  ddyfais,  yn 
nghydag  amry w  eraill  o  brif  wyddonwyr  yr  oes. 

VI. YSTADEGATJ. 

P  bl  o-  th  Mae  cynydd  cyson  a  dirfawr  poblogaeth  y  deyrnas, 
er  yr  holl  ymfudo  sydd  allan  o  honi  i  wahanol  barthau 
y  byd,  yn  un  o'i  nodweddion  pwysig.  Cyfrifìd  nad  oedd  poblog- 
aeth  Prydain  FawTr  yn  1485,  ar  esgyniad Henry  VII.,  ond 3,000,000; 
dan  deyrnasiad  Elisabeth,  yr  oedd  wedi  cyrhaedd  4,000,000.  Rhydd 
Mr.  Eeckman  y  daflen  ganlynol  o  boblogaeth  y  deyrnas  o  ddechreu 
yr  eilfed  ganrif  ar  bymtheg : — 

Yíi.  Poblogaeth.  Y  fl.  Poblogaeth. 


1600  4,811,700 

1630  5,600,317 

1670  5,773,646 

1700  6,045,608 

1750 6,517,035 


1760  6,479,730 

1770  7,227,586 

1780  7,814,827 

1790  8,540,738 

1800  9,187,176 


550  YSTADEGATJ. 

O  hyn  allan  y  mae  genym  gyfrifiad  y  llywodraeth  bob  deng 
mlynedd,  yr  hwn  sydd  fel  y  canlyn : — 

Tfl.  Poblogaeth.    T  fl.  Poblogaeth. 

1801  10,276,893     1841  18,658,372 

1811  12,017,455     1851  « 20,936,462 

1821  15,180,350     1861  23,128,512 

1831  16,364,893 

O'r  nifer  diweddaf  y  mae  18,954,429  yn  Lloegr,  3,062,294  yn 
Ysgotland,  a  1,111,795  yn  Nghymru  (a  gadael  Sir  Fynwy  allan). 
Yr  oedd  poblogaeth  Iwerddon,  ar  yr  8fed  o  Ebrill,  1 86 1 ,  yn  5,764,543 ; 
yrYnysoedd  Prydeinig  yn  143,779;  a  chyfrifid  fod  303,412,  o'r 
trigolion  allan  o'r  deyrnas,  yn  mysg  y  fyddin  a'r  llynges,  ac  mewn 
llongau  masnachol,  &c.  Felly  y  mae  holl  boblogaeth  yr  Ynysoedd 
Prydeinig  oddeutu  29,334,788.  Mae  y  cynydd  yn  ystod  y  triugain 
mlynedd  di weddaf,  yn  Lloegr  a  Chymru,  yn  1 26  y  cant ;  ac  yn  Ysgot- 
land  yn  90  y  cant.  Y  sir  fwyaf  ei  chynydd  yn  y  deyrnas  yw  Sir 
Forganwg,  yr  hon  sydd  wedi  cynyddu  yn  ol  384  y  cant,  sef  o  70,879 
yn  1801,  i  317,752  yn  1861.  A'r  sir  leiaf  ei  chynydd  yw  Meir- 
ionydd — dim  ond  32  y  cant.  Mae  Llundain  yn  yr  un  amser  wedi 
treblu  ei  phoblogaeth;  sef  o  958,863  yn  Ì801,  i  2,803,9*9  yn 
1861.  Rhydd  y  daflen  ganlynol  syniad  am  y  gronfa  ryfeddol  o 
drigolion  sydd  yn  trigo  yn  Llundain : — 

Erwi  o  dir.  Tai.  Poblogaeth. 

Lhmdain  77,997  ...  359,421  ...  2,803,989 

Siroedd  Lancaster  a  Chaerlleon    2,000,227  ...  536,580  ...  2,935,540 
Ysgotland . 19,659,377  ...  393,220  ...  3,062,294 

Y    »  ,.     .      Mae  Bwrdd  Ymfudol  y  llywodraeth  yn  rhoddi  cyfrif  yr 
'  ymfudiaeth  allan  o'r  deyrnas  hon  ynystod  y  deng  mlynedd, 
o  1850  hyd  1860,  fel  y  canlyn:— 

Saeson  a 


Yfl. 

Chymry. 

Ysgotiaid. 

Gwyddel. 

Tramor. 

Eraill. 

Cyfanswm. 

1851 

— 

— 

— 

— 

— 

335,966 

1852 

— 

— 

— 

— 

— 

368,764 

1853 

..  62,915  . 

..  22,605  . 

.  192,605  . 

..  31,459  . 

..  20,349  . 

..  329,937 

1854 

...  90,966  . 

..  25,872  . 

..  150,209  . 

..  37,704  . 

..  18,678 

..  323,429 

1855 

...  57,132  . 

..  14,037  . 

..     78,854  . 

..  10,554  . 

..  16,230 

..  176,807 

1856 

..."  64,527 

..  12,033  . 

..     71,724  . 

..     9,474  . 

..  18,796 

..  176,554 

1857 

...  78,560  . 

..  16,253  . 

.     86,238  . 

..  12,624  . 

..  19,200  . 

..  212,875 

1858 

...  39,971 

..  11,815  . 

.,     43,281  . 

..     4,560  . 

..  14,345 

..  113,972 

1859 

...  33,930  . 

..  10,182  . 

.     52,981  . 

..     4,442  . 

..  18,897  . 

..  120,432 

1860 

...  26,421  . 

..     8,733  . 

..     60,835  . 

..     4,536  . 

..  27,944  . 

..  128,469 

Cyfanswm  454,422 

121,530 

736,731 

115,353 

154,439 

2,287,205 

Glo  a  Haiarn      Yr  ^m  wedi  cymeryd  y  pigion  canlynol  o  gyfrol  a 
gyhoeddwyd  gan  Mr.  Hunt,  y  rhai  a  roddant  syniad 
am  gyflwr  a  chynydd  gweithiau  glo  a  haiarn  y  Deyrnas  Gyfunol  yn 
y  blynyddoedd  diweddaf : — 


YSTADEGAU.  551 


Gweitliiau  Tunelli  Gweithiau  Tunelli 

Glo.  a  godwyd.  Glo.  a  godwyd. 

1858  2958  65,008,649 

1859  2949  71,979,765 

1860  3009  84,012,698 

1861  3052  83,635,214 


1854  2397  64,661,401 

1855  2613  64,453,079 

1856  2829  66,645,450 

1857  2867  65,394,707 


Yn  1861,  cynwysai  Gogledd  Cymru  78  o  weithiau  glo;  5  yn  Sir 
Fon,  yn  cynyrchu  19,758  o  dunelli;  38  yn  Sir  Flint,  yn  cynyrchu 
60,500  o  dunelli;  35  yn  Sir  Dinbych,  yn  cynyrchu  1,250,000  o 
dunelli.  Cynwysai  Deheudir  Cymru  318  o  weithiau  glo;  204  o  ba 
rai  sydd  yn  Morganwg,  88  yn  Sir  Gaerfyrddin,  a  2  yn  Sir  Benfro. 
Cynyrchai  y  rhai  hyn,  6,690,771  o  dunelli.  O'r  swm  uchod, 
cyfranai  dosbarth  Aberdâr  1,790,771  o  dunelli;  dosbarth  Merthyr 
925,000  o  dunelli;  Cwm  Nedd,  Sir  Benfro,  a  Sir  Gaerfyrddin 
2,100,000  o  dunelli.  A'r  South  Crop,  yn  ol  cyfrif  Mr.  Evans, 
arolygwr  y  lìywodraeth,  1,875,000  o  dunelli.  Dylid  nodi  nad  yw 
gwely  glo  Deheudir  Cymru  yn  cynwys  Sir  Fynwy,  a  bod  7  o 
weithiau  glo  ar  gyffiniau  dwyreiniol  Morganwg  wedi  eu  gadael  allan 
o'r  cyfrif  uchod,  o  ba  rai  y  cloddiwyd  yn  1861  325,000  o  dunelli. 
Mae  cyfrif  yr  haiarn  a  anfonwyd  allan  o'r  deyrnas  yn  yr  un  mis  ar 
ddeg  cyntaf  o'r  blynyddoedd  canlynol,  fel  hyn: — 

1860.  1861.  1862. 

Haiarnbwrw(>^^?^Zŵ/irö?Otunelli  320,742  ...  365,202  ...  416,667 
Haiarn  g-weithiedig  (wrought  iron)  „  283,475  ...  234,904  ...  278,130 
Haiarn  rheilffyrdd „       422,567  ...  359,223  ...  372,906 

Nifer  y  gweithiau  haiarn  yn  Nghymru  yw  53;  ond  allan  o  212  o 
ffwrneisi  toddi,  nid  oedd  ond  142  ar  waith  (in  hlast)  yn  1861. 

Cyllid  a  Swm  holl  gyllidau  Prydain  Fawr  ac  Iwerdclon,  am  j 

threuliadau.  flwyddyn  yn  terfynu  Rhagfyr  31ain,  1862,  oeddynt  fel 
y  canlyn: — 

Tollau  (Customs)  23,774,000 

Excise 18,161,000 

Stampiau 8,488,170 

Trethi  (tirol  a  gosodedig)  3,119,000 

Trethi  Meddianau  (Property  Tax) 9,962,000 

Y  Llythyrfa   3,500,000 

Tiroedd  y  Goron   293,478 

Amrywiol 1,306,201 

£68,603,851  7  4 
Swm  yr  holl  dreuliadau  yn  ystod  yr  un  fìwyddyn,  yn  cynwys  llog, 
y  ddyled  wladol,  cyflogau  y  fyddin  a'r  llynges,  a  holl  swyddogion 
gwladol  a  barnol  y  deyruas,  &c,  oedd  £70,818,058  19s.  6ch.,  jv 
hyn  oedd  yn  gadael  y  llywodraeth  mewn  agos  dwy  filiwn  a 
chwarter  o  ì^unau  o  ddyled.     Yr  oedd  cyllid  India  am  y  flwyddyn 


s. 

c. 

0 

0 

0 

0 

12 

0 

0 

0 

0 

Ô 

0 

0 

19 

4 

16 

0 

552  MAWBEDD   PEYDAIlsr. 

yn  terfynu  Ebrill  30,  1861,  yn  £42,903,234,  a'r  draul  yn 
£46,924,619,  yn  gadael  y  llywodraeth  mewn  diffyg  o  dros  bedair 
miliwn  o  bunau. 

Mae   y   Bathdy   Breninol    wedi    bathu   y   symiau 
canlynol  o  arian  yn  y  deng  mlynedd  diweddaf : — 


Penaduriaid    (Sove- 

reigns)  52,385,860 

Haner  Penaduriaid  ...  14,773,863 
Florins   (darnau    deu- 

swllt)     16,471,352 

Sylltau 23,937,475 

Chwe  Cheiniogau  20,048,996 


Crotiau 1,891,154 

Tair  Ceiniogau    16,420,756 

Ceiniog-au 59,412,864 

Dimeiau   89,642,781 

Ffyrling-au  29,122,516 

Haner  Ffyrlingau 3,535,776 


Rhydd  y  ffugyrau  yn  yr  ychydig  ystadegau  blaenorol  well  syniad 
i'r  darllenydd  am  gyílwr  cymdeithasol,  a  phwysigrwydd  aruthrol 
trafodaeth  fasnachol  y  deyrnas,  nag  a  ellid  roddi  trwy  unrhyw 
ymadroddion  hebddynt. 

YII. MAWREDD    PRYDAIN. 

Yr  ydym  wedi  rhoddi  cipolwg  i'r  darllenydd  ar  y  chwyldroadau 
olynol  a  gymerasant  le  jn  Ynys  Brydain  yn  y  pedair  canrif  ar 
bymtheg  diweddaf,  ac  wedi  ceisio  olrhain  y  gallu  Prydeinig  o'i 
gychwyniad  hyd  yn  bresenol.  Bellach  y  mae  Prydain  wedi  esgyn 
î  awdurdod  a  dylanwad  uwch  yn  mysg  teyrnasoedd  y  ddaear,  ar 
lawer  cyfrif,  nag  a  gyrhaeddwyd  gan  unrhyw  allu  erioed  o'r  blaen. 
Eistedda  fel  llywydd  yn  nghynghorau  breninoedd  ac  ymerawdwyr; 
mae  ei  henw  yn  ddychryn  i  ormeswyr  pob  gwlad;  ac  y  mae  ganddi 
diriogaethau  eang  yn  mhob  chwarter  o'r  byd — tiriogaethau  nad  yw 
yr  haul  byth  yn  machlud  arnynt.  Heblaw  yr  Ynysoedd  Prydeìnig 
a'u  golud  dirfawr,  eu  gweithfeydd  amrywiol  a  lluosog,  eu  masnach 
aruthrol,  a'u  naw  miliwn  ar  ugain  trigolion,  mae  ganddi  yn  Ewrop 
ei  Heligoland,  ei  Gibraltar,  a'i  Malta,  ar  ol  anrhegu  y  Groegiaid 
â'r  Ynysoedd  lonaidd.  Yn  Affrica  mae  ganddi  ei  Cape  Colony, 
Sierra  Leone,  amryw  sefydliadau  ar  y  glanau  gorllewinol,  ac  Ynys- 
oedd  Fernando  Po,  St.  Helena,  Ascension,  a  Mauritius.  Yn  Ngogledd 
America  mae  ganddi  ei  Labrador,  y  taleithiau  o  amgylch  Hudson 
Bay,  y  ddwy  Ganada,  New  Brunswich,  Nova  Scotia,  Newfoundland, 
Prince  Edward's  Island,  Cape  Breton,  y  Bermudas,  Belize,  a  sefydi- 
iadau  yn  Môr  Honduras.  Yn  Neheubarth  America  y  mae  ganddi 
ei  Demerara,  Essequibo,  a  Berbice,  yn  Guiana,  yn  nghydag  Ynys- 
oedd  FalMand.  Yn  India  y  Gorllewin,  mae  ganddi  ynysoedd 
Lucayos  neu  Bahama,  Jamaica,  Barbadoes,  Trinidad,  ac  amryw 
eraill.  Yn  Asia  mae  ganddi  holl  Hindwstan,  neu  India,  ynysoedd 
Ceylon,  Prince  of  Wales,  Sincapore,  a  Hong  Kong  yn  China.  Yn 
y   pumed  chwarter  o'r  byd  y  mae  ganddi  ei   Awstralia  fawr,  yn 


MAWEEDÎ)   PRYDAIN.  553 

cynwys  tiriogaethau  o'r  mwyaf  pwysig;  New  Zealand,  ae  Ynys 
Norfolk.  Mae  ei  henw  yn  adnabyddus  ac  yn  cael  ei  edmygu  gan 
genedloedd  gwyllt  a  gwar  o  Cape  Horn  i  Greenland,  ac  o  Benrhyn 
Gobaith  Da  i  Siberia;  ei  brodorion  yn  ymdaith  ac  yn  archwilio 
pob  gwlad  ac  ynys,  ac  yn  ymgymysgu  â  phob  cenedl;  ei  llongau 
godidog  yn  lledu  eu  hwyliau  ar  holl  foroedd  y  byd ;  ac  eangder  ei 
masnach  a'i  dylanwad  yn  destun  syndod  pob  cnawd. 

Na  thybied  y  darllenydd  ein  bod  yn  ymollwng  gycla  theimlad 
balchaidd  ac  ymffrostgar  i  eithafoedd,  a  gosod  Prydain  Fawr  yn 
destun  clodforedd  ynfyd.  Gwyddom  fod  ynddi  lawer  o  ddiífygion ; 
fod  trais  a  gorthrymder,  twyll  a  llygredigaeth  i  fesur  mawr  yn 
llechu  ynddi,  a  bod  gan  ddiwygwyr  cymdeithasol,  politicaidd,  a 
chrefyddol,  fyd  o  waith  eto  o'u  blaen.  Ond,  ar  yr  un  pryd,  credwn 
nad  oes  yr  un  cyfansoddiad  gwladwriaethol  ar  y  ddaear  wedi  cyrhaedd 
y  fath  berffeithrwydd,  yr  un  wlad  dan  y  nefoedd  mor  rhydd,  na'r 
un  deyrnwialen  yn  gwasgar  dylanwad  mor  iachusol  dros  ei  thiriog- 
aethau.  Ac  y  mae  yn  ddiau  genym  y  caiff  y  prydydd  heddyw  fìl 
myrdd  o  galonau,  yn  mysg  estroniaid  yn  gystal  a  deiliaid,  caeth  yn 
gystal  a  rhydd,  i  ddywedyd, — 

"England,  with  all  thy  faults,  I  love  tliee  still." 

Mae  llawer  o  bethau  wedi  bod  yn  cydweithio  er  dyrchaflad 
Prydain.  Mae  yn  wir  fod  manteision  arbenig  yn  ei  sefyllfa  ddaear- 
yddol,  yn  ei  hinsawdd  dymherus,  yn  ei  mwngloddiau  goludog,  a 
dyfeisgarwch  ac  ysbryd  masnachol  ei  thrigolion.  Dylid  cydnabod 
hefyd  yr  unoliaeth  amcan  a  gadwyd  yn  uchaf  trwy  yr  holl  chwyl- 
droadau,  sef  sefydlu  ac  amddiffyn  rhyddid  gwladol  a  chrefyddol. 
Amddiffynid  y  rhyddid  hwn  weithiau  gan  gorph  y  bobl,  weithíau 
gan  blaid  neillduol,  a  phryd  arall  gan  ddosbarth  penodol  o  bendeflgion 
gwronaidd  y  wlad,  yn  erbyn  gormes  breninoedd  a  thywysogion. 
Gwasanaethai  pleidiau  gwrthwynebol  amcanion  pwysig  er  cadw 
rhag  eithafoedd  dinystriol  ar  y  naill  law  a'r  llall.  Byddai  y  gwrth- 
wrynebiad  yma  yn  costio  aberth  dirfawr  yn  fynych,  mewn  meddianau 
a  bywydau,  trwy  y  cleddyf  a'r  ffagodau;  ond  yr  oedd  yr  effaith  yn 
dda,  a'r  ffrwyth  yn  ddymunol.  Nid  oes  dim  yn  fwy  dyogel  i 
lywodraeth  na  phlaid  wTrthwynebol  i  wylio  symudiadau  y  rhai  íÿddo 
mewn  awdurdod.  "Mae  awdurdod  heb  gyfrifoldeb  am  dano  yn 
ddigon  i  lygru  archangel."  Ac  un  o  fendithion  hynod  rhagluniaeth 
ddoeth  y  Nefoedd  yw  peri  i  uchelgais,  eiddigedd,  ymryson,  ac 
ymraniadau,  fod  yn  atalfa  ar  ffordd  trais  a  gorthrymder.  Pan 
íyddo  egwyddor,  neu  foesoldeb  y  galon,  yn  rhy  wan  i  sefyll  yn 
ddiysgog  dros  uniondeb,  caiff  ei  hategu  gan  ofn  dynoethiad  gan 
lygad  craffus  yr  wrthblaid.  Ni  welwyd  un  wlad  yn  cael  ei  hysgwyd 
yn  fwy  gan  amrafaelion  ac  ymraniadau,  na  phleidiau  mwy  nerthol 


554  MAWREDD    PRYDAIN. 

a  chyndyn  yn  gwrthsefyll  eu  gilydd,  am  oesau  a  chanrifoedd;  ond 
gan  i  egwyddorion  sylfaenol  y  cyfansoddiad  ddal  dan  y  cynhyrfìadau 
a'r  profedigaethau  tanllyd  hyn,  ychwanegasant  nerth,  a  daeth  y 
cyfansoddiad  allan  yn  fwy  pur  a  nerthol  o'u  herwydd. 

Ond  beth  bynag  a  ddy  wedir  ani  sefyllfa  ddaearyddol  Prydain  Fawr, 
ani  gymysgedd  cenedlaethol  ei  thrigolion,  am  ddewrder  ei  hen 
wroniaid,  a  chanlyniad  daionus  pleidiau  politicaidd  a  chrefÿddol, 
credwn  yn  ddibetrus  mai  yr  elfen  sydd  wedi  gweini  fwyaf  er  ei 
dyrchafiad  a'i  mawredd  presenol  yw,  dylanwad  gwirioneddau  ac 
addysg  ei  llyfr — y  Bibl.  Nid  oes  un  llyfr  wedi  cael  mwy  o  le  yn 
nhrafodaeth  unrhyw  genedl  nag  y  mae  y  llyfr  hwn  wedi  ei  gael  yn 
Mhrydain  yn  ystod  ei  chwyldroadau  a'i  chynydd.  Yn  wir,  y  mae 
nodweddion  prif  ymerodraethau  y  byd  yn  gynyrch  llyfrau;  ac  y 
mae  yn  briodol  barnu  gwerth  y  llyfrau  wrth  gyflwr  meddyliol  a 
moesol  y  bobl.  Llyfr  Hindwaid  India  yw  y  Shaster;  llyfr  y 
Chineaid  digynydd  yw  gwaith  Confucius;  llyfr  ymerodraeth 
Fahometanaidd  y  Twrc  yw  y  Koran;  ond  Llyfr  Prydain  yw  y 
Bibl.  Ac  os  yw  Prydain  a'r  byd  Cristionogol  yn  rhagori  cymaint 
ar  y  rhai  hyn,  onid  cyfìawn  yw  cydnabod  addysg  y  Bibl  fel  y 
ífynonell?  "Nid  oes  cymaint  ag  un  o'r  hen  deyrnasoedd  hynafol 
yn  bodoli  heddyw.  Mae  India  wedi  ei  goresgyn;  ac  y  mae  China 
yn  ymostwag  dan  deyrnwialen  estron.  Mae  hen  deyrnasoedd  yr 
Aipht,  Ninefeh,  Babilon,  Groeg,  a  Bhufain,  oll  wedi  myned."* 
Ac  y  mae  y  gwledydd  lle  buont  yn  aros  yn  llonydd  heb  gynydd  na 
bywyd.  Yr  hyn  ydoedd  China  ddwy  neu  dair  mil  o  flynyddoedd 
yn  ol,  ydyw  heddyw.  Nid  yw  Tyrciaid  1863  ond  Mahometaniaid 
canrif  gyntaf  yr  Hegira,  oddigerth  fod  eu  hysbryd  yn  fwy  eiddil  a 
llygredig,  a'u  calon  yn  fwy  gwrthwynebol  i  gynydd.  Ac  nid  yw 
Buddiaeth  a  Brahminiaeth  yn  gyfaddas  ond  i  fodau  wedi  eu  gwneyd 
o  haiarn,  pren,  neu  faen.  Ond  y  mae  Prydain  eisoes,  dan 
ddylanwad  addysg  ei  Llyfr  Ysbrydoledig,  nid  yD  unig  wedi  ei 
dyrchafu  yn  uwch  na'r  holl  deyrnasoedd  hyn,  ood  wedi  dyfod,  yn 
llaw  Rhagluniaeth,  yn  brif  ífynonell  gallu  gwareiddiol  a  chrefyddol 
y  byd. 

Nis  gellir  olrhain  ífynonellau  mawredd,  na  rhoddi  cyfrif  am 
dyfiant  graddol  cyfansoddiad  o'r  fath,  heb  ganiatau  dylanwad 
rhyfeddol  Cristionogaeth  trwy  ofíerynoliaeth  y  Bibl.  Pa  bryd 
bynag  y  delai  cenedl  newydd  i'r  ynys,  gofelid  am  ryw  ffordd  i 
ddwyn  yr  elfen  Gristionogol  i  mewD  iddi.  Felly  rhoddid  y  lefain 
yn  mhob  clamp  o'r  toes;  ac  y  mae  wedi  para  i  lefeiüio  ya  gyson 
a  dystaw  hyd  yn  awr.  Pa  faint  bynag  a  ymffrostiwn  yD  y  cymysg- 
edd  o  waed  Brythoniaid,  Ysgotiaid,  Bhufeiuiaid,  Sacsoniaid,  Dan- 
iaid)  a  Normaniaid,  sydd  yn  rhedeg  yn  ein  gwythenau,  y  Bibl  yn 
*uParsons'  Greatness  of  the  British  Empire,"  vol.  i.,  55,  56. 


MAWHEDD   PEYDAIN.  555 

fwy  na  dim  ärall  sydd  wedi  bod  yn  ffurfio  ein  meddyìiau,  ac  yn 
darparu  daear  y  meddwl  yn  dir  mor  gynyrchiol  i  ryddid  a  chyf- 
iawnder.  Onid  y  Bibl  sydd  yn  dysgu  i'r  Creawdwr  wneuthur  "  o 
un  gwaed  bob  cenedl  o  ddynion  i  breswylio  ar  holl  wyneb  y  ddaear," 
nad  yw  corph  y  tywysog  fwy  na'r  cardotyn,  ond  "o'r  ddaear  yn 
ddaearol,"  a  bod  ysbryd  y  gwreng  fel  y  boneddig  yn  "hiliogaeth 
Duw;"  a  cher  ei  fron  ef  "nad  oes  gwahaniaeth  rhwng  Iuddew  na 
Groegwr,  caeth  na  rhydd,  gwryw  nabenyw;"  ac  am  hyny  mai 
dyledswydd  pob  dyn  yw  "ofni  Duw,"  a  "  charu  ei  gymydog  fel  efe 
ei  hunan?"  Onid  ei  egwyddor  auraidd  ef,  a'i  foeswers  syml  a 
gogoneddus,  yw,  "Pa  bethau  bynag  a  ewyllysioch  wneuthur  o 
ddynion  i  chwi,  felly  gwnewch  chwithau  iddynt  hwy?"  Mae  y 
gwirioneddau  hyn  yn  gynefin  i  feddyliau  y  Prydeiniaid  er  pan 
ddaeth  Cristionogaeth  gyntaf  i'w  gwlad,  ac  wedi  lefeinio  i  raddau 
mwy  neu  lai  eu  syniadau  a'u  bywyd.  Onid  oedd  diwygwyr  enwog 
Prydain  yn  gynyrch  egwyddorion  y  Bibl  yn  gystal  ag  yn  gyhoedd- 
wyr  iddynt?  Fel  y  lledaenwyd  yr  ysgrythyrau,  a  gwybodaeth 
ysgrythyrol,  gan  yr  enwog  Wicliffe  !  ac  fel  y  canlynwryd  hyny  â 
ffrwyth  priodol  yn  y  mesurau  daionus  a  ddaethant  yn  gyfreithiau 
i'r  wlad  !  Onid  y  Bibl  yn  arbenig  fu  yn  moldio  meddwl  nerthol  a 
thanllyd  Cromwell,  yr  hwn  a  roddodd  ergyd  mor  ddinystriol  i 
ormes  a  thrais,  a  chefnogiad  mor  rymus  i  ryddid  ac  uniondeb 
gwladol  a  chrefyddol,  fel  y  cyrhaeddodd  ei  ddylanwad  i  derfynau 
y  ddaear,  ac  y  pery  tra  paro  y  byd? 

Ydyw,  y  mae  Cristionogaeth  Prydain  yn  un  o  elfenau  pwysig  ei 
mawredd.  Os  oes  elfen  barhaol  yn  ei  llywodraeth  a'i  dylanwad, 
rhagor  hen  lywodraethau  blaenorol  y  byd,  o  Gristionogaeth  y 
tarddodd.  Os  yw  cyfansoddiadau  gwladwriaethol  i  dderbyn  "bywyd 
a  bery,"  y  rhai  hyny  a  sylfaenir  ar  egwyddorion  cyfìawn  a  rhydd  y 
Llyfr  Dwyfol  ydynt.  A  thueddir  ni  i  gredu,  os  deil  y  deyrnas  hon 
wrth  ei  hegwyddorion  ardderchog,  y  parha  i  gynyddu  mewn  nerth 
a  dylanwad,  nes  daw  goleuni  gwybodaeth  y  Bibl  i  lewyrchu  i  bob 
cenedl  a  gwlad.  Y  mae  y  dylanwad  eisoes  wedi  cysylltu  yr  holl 
Ynysoedd  Prydeinig  yn  un  corph  rhydd,  heddychlon,  a  dedwydd; 
ac  y  mae  yn  cynyrchu  y  cyffelyb  mewn  cyfundebau  a  threfedig- 
aethau  nerthol  mewn  amryw  barthau  o'r  byd,  ac  yn  addaw  yn  dda 
am  ymledu  yn  ddiwygiad  dros  wyneb  yr  holl  ddaear. 

Barna  y  dynion  mwyaf  craff  a  duwiol  fod  ansawdd  grefyddol  y 
byd  yn  ymwasgu  yn  brysur  i  ryw  gyfhewidiadau  pwysig;  fod  hen 
ofergoelion  y  gwledydd  yn  colli  eu  gafael  ac  yn  dadfeilio;  ac  er  eu 
bod  mewn  graddau  o  fri,  ar  gyfrif  eu  hynafiaeth  a'u  deilliad  oddi- 
wrth  eu  tadau,  fod  eu  calonau  wedi  marw  o'u  mewn.  "Dim  ond 
i  sefydliadau  gwladol  llawer  cenedl  gael  eu  hysgwyd  ymaith,  syrthia 
#u  hen  grefyddau  fel  dail  gwywedig  oddiar  y  coed.     Os  gwir  yw 


556  MAWREDD    PRYDAIN'. 

fod  Pabyddiaeth  a  Mahometaniaeth  y  naill  barth  o'r  ddaear,  ac 
eilun-addoliaeth  y  parthau  eraill  o  honi,  megys  India  a  China,  wedi 
myned  yn  hen  ac  oedranus,  mae  yn  wir  eu  bod  hefyd  yn  agos  i 
ddiflanu.  *  *  *  Hynodrwydd  arall  yn  perthyn  i'r  dyddiau  hyn 
yw,  nad  oes  un  grefydd  newydd  yn  ymddangos  yn  lle  yr  hen 
grefyddau  sydd  yn  meirw.  Nid  nad  oes  lluaws  o  gyfeiliornadau  yn 
codi  yn  barhaus ;  ond  y  maent  oll  fel  cicaion  Jonah,  yn  bod  ac  yn 
darfod  mewn  noswaith.  Nid  oes  un  ofergoeledd  â  nerth  ynddo  yn 
ymddangos  yn  un  man,  yr  un  ag  sydd  yn  peryglu  goresgyn  y 
gwledydd,  a  sefydlu  ei  hunan  yn  y  byd  am  oesoedd.  Eto  y  mae  y 
byd  yn  parhau  i  ddyheu  am  grefydd,  a  chrefydd  sydd  raid  iddi 
gael;  a  chan  fod  dyfnderau  satan  megys  wedi  eu  dyhysbyddu,  ac 
heb  yr  un  gau  grefydd  sydd  yn  debyg  o  ynfydu  plant  dynion  yn 
ymddangos,  y  gobaith  yw  fod  dynolryw  yn  cael  eu  cydgau  i  fíydd 
yr  efengyl,  ac  yn  prysur  addfedu  i'w  derbyn."* 

Mae  cenadau  Cristionogol  wedi  myned  allan  at  bob  cenedl  â'r 
Bibl  noeth  yn  eu  dwylaw,  ac  y  mae  anwybodaeth,  gorthrymder,  a 
thrais,  yn  cilio  o'u  blaen;  eilunod  mudion  yncrynu  ac  yn  syrthio,  a 
chyfnod  newydd  yn  gwawrio  mewn  llawer  gwlad.  Agorir  llwybrau 
newyddion  gan  anturiaethwyr  a  masnachwyr,  a  defnyddia  Cristion- 
ogaeth  y  llwybrau  hyny  i  gludo  bendith  i'r  holl  genedloedd.  Ac 
"mor  fawr  yw  cyfrifoldeb  Prydain;  mor  lluosog  yw  ei  rhwymedig- 
aethau!  Gan  fod  y  byd  llydan  yn  gweini  i'w  hangenrheidiau 
tymhorol  hi,  rhesymol  ydyw  iddi  hithau  ddeffroi  er  diwallu  angen- 
rheidiau  ysbrydol  y  cenedloedd.  Mor  wynfydedig  fydd  y  cyfnod 
pan  fedyddir  holl  nerthoedd  moesol  yr  ymerodraeth  fawr  hon  â 
dylanwadau  hyfryd  a  nefolaidd  cariad  Cristionogol,  ac  y  cydweithia 
pob  dosbarth  a  gradd  o  ddynion  o'i  mewn  i  ledaenu  gwybodaeth  o'r 
efengyl,  a  sicrhau  '  gogoniant  yn  y  goruchaf  i  Dduw,  ar  y  ddaear 
tangnefedd,  i  ddynion  ewyllys  da.'  Mae  Rhagluniaeth  wedi  rhoddi 
cenadaeth  bwysig  iddi  i'w  chyflawni  yn  mhlith  cenedloedd  y 
ddaear.  Nid  yw  ei  gyrfa  eto  wedi  rhedeg  i'r  pen;  ac  o  eigion 
calon  y  dywedwn,  Na  foed  i  ddim  roddi  atalfa  ar  ei  chynydd. 
Parhaed  i  flodeuo  mewn  llwyddiant  o  oes  i  oes,  ac  o  genedlaeth  i 
genedlaeth.  Na  waethyged  ei  masnach  na'i  hamgylchiadau  gyda 
threigliad  canrifoedd;  a  bydded  i'r  cymundebau  gweithgar  hyny 
a  breswyliant  ei  threfedigaethau  fyned  rhagddynt  mewn  pob 
daioni,  gan  eangu  eu  terfynau,  ac  ymgodi  i  fod  yn  genedloedd 
mawrion  a  rhyddfrydig;  a  chydweithredu  â  hi  er  trosglwyddo,  hyd 
y  cyfnod  olaf,  iaith,  llenyddiaeth,  gwareiddiad,  a  chrefydd  Prydain 
i  gyrau  eithaf  y  ddaear."f 

*Y  Parch.  Henry  Rees  yn  y  "  Traethodydd,"  1863,  tudal.  11,  12. 
t"Traethodydd,"  1860,  tudal.  408,  409. 


557 
PENOD  XIII. 


Y  Cypaistsoddiad  Phydeinig. 

Yn  nglŷn  â'r  crynodeb  blaenorol  o  hanes  ein  gwlad,  tybiwn  y  bydd 
penod  fer  ar  y  cyfansoddiad  Prydeinig  yn  beth  boddhaol  gan  y  dar- 
llenydd.  Casglwn  ei  chynwys  yn  benaf  o  Blackstone*  a  Fon- 
blanque;f  ac  er  y  rhaid  i  ni  wasgu  y  desgrifìadi  le  bychan,  ceisiwn 
ei  roddi  yn  ddealladwy  ac  eglur. 

Mae  cyfansoddiad  y  cyfreithiau  a'r  llywodraeth  Brydeinig,  fel  y 
dangoswyd  eisoes,  wedi  cyfodi  i'w  ffurf  bresenol  trwy  gyfres  o 
chwyldroadau  am  oesoedd  a  chanrifoedd.  Bu  cynghorau  y  wlad, 
y  rhai  a  elwir  yn  awr  y  senedd,  yn  dal  sefyllfa  ac  yn  gwasanaethu 
amcanion  tra  gwahanol  i'r  hyn  ydynt  yn  bresenol.  Nid  oeddent 
ond  moddion  yn  llaw  y  penadur  i  wasanaethu  amcanion  personol ; 
codi  trethi  i  lenwi  ei  goffrau,  a  chario  allan  ei  ewyllys  unbenaethol 
a  gorthrymus.  Ond  trwy  lafur  ac  ymroddiad  doeth  a  di-ildio  ein 
tadau;  ie,  trwy  nerth  eu  cleddyf,  a  gwerth  eu  gwaed,  sefydlwyd 
egwyddorion  cyfiawnder  a  rhyddid;  mynwyd  y  Magna  Charta  gan 
y  brenin  John;  cafwyd  y  Bìll  of  Rights  gan  Widliam  a  Mahy; 
fíurfiwyd  cyfansoddiad  llywodraethol  na  welodd  y  byd  ei  gyífelyb, 
a  sicrhawyd  i  ni  ryddid  a  rhagorfreintiau  sydd  wedi  ein  gosod 
dan  rwymedigaethau  bythol  iddynt.  Mae  pob  deiliad  o'r  Deyrnas 
Gyfunol  yn  cael  ei  eni  yn  rhydd;  nis  gellir  ei  roddi  i  farwolaeth, 
ei  alltudio,  na'i  garcharu,  heb  ddedfryd  o  lys  cyfiawnder.  Gall 
fyw  yn  y  parth  a  fyno  o'i  wlad,  ac  ymadael  â  hi  y  pryd  y  myno. 
Mae  ganddo  hawl  i  ddeisebu  y  penadur  a'r  senedd ;  gall  apelio  at 
y  gyfraith  am  ddyogelwch  i'w  feddianau,  am  gyfiawnhad  oddiwrth 
unrhyw  gamwri,  ac  am  wrandawiad  personoi  mewn  llys  barn  am 
unrhyw  gwyn  neu  gyhuddiad  ddygir  yn  ei  erbyn.  Mae  y  wasg 
yn  berffaith  rydd,  a  gall  y  neb  a  fyno  gyhoeddi  unrhyw  newydd, 
a  gwneyd  unrhyw  sylwadau  arno,  ond  ymgadw  rhag  anwiredd 
a  malais  allo  ddrygu  cymeriad  personol  neb  o'r  deiliaid.  Ac  y  mae 
yn  anmhosibl,  fel  y  dywedodd  Canning,  i  neb  ddeall  y  Cyfan- 
soddiad  Prydeinig,  heb  iddo  gymeryd  i  mewn  allu  aruthrol  llais 
y  wlad,  wedi  ei  gorphori  mewn  gwasg  rydd,  yr  hwn  sydd  yn 
treiddio,  yn  atal,  ac  efallai,  yn  y  diwedd  agos  yn  llywodraethu  y  cwbl. 

Mae  Teyrnas  Gyfunol  Prydain  Fawr  a'r  Iwerddon  yn  cael  ei 
llywodraethu  gan  y  penadur  (brenin  neu  frenines);  gan  Dŷ  yr 
Arglwyddi;  a  chan  Dŷ  y  Cyffredin.  Dywedwn  air  am  y  naill  a'r 
llall;  acyngyntafam — 

*"Blackstone's  Commentaries  npon  tlie  Law  of  England." 

fFonblanque's  "Howweare  governed;  or  the  Constitution,  öovemment3  Laws, 

and  power  of  Great  Britain." 


558 


Y   PENADTTE. 

Mae  yr  un  awdurdod  yn  perthyn  i  frenines  yn  y  wlad  hon  ag  sydd 
i  frenin :  mae  y  goron  yn  etifeddiaethol,  yn  pasiö  ar  farwolaeth  y 
penadur  i'r  etifedd  agosaf ;  a  bydd  mab  o  unrhyw  oed  yn  cael  y 
flaenoriaeth  ar  ferch.  Byddai  y  mab  ieuangaf  i'r  frenines  bresenol 
o  flaen  y  ferch  hynaf ;  ond  byddai  pob  un  o'r  merched  o  flaen 
ewythr,  nai,  neu  gefnder.  Ehaid  i'r  penadur  fod  yn  Brotestant,  a 
chyll  ei  hawl  i'r  goron  os  ymedy  â  Phrotestaniaeth.  Mae  person  y 
penadur  yn  gysegredig,  ac  uwchlaw  y  gyfraith.  Edrychir  arni  fel 
un  nas  gall  droseddu,  ac  nas  gellir  ei  galw  i  gyfrif  am  ei  gweithred- 
oedd.  Ynddi  hi  yn  unig  y  mae  yr  awdurdod  i  bardynu  troseddwyr 
yn  gorwedd;  hi  yw  ífynonell  cyfiawnder  ac  anrhydedd;  ynddi  hi  y 
gorwedd  yr  awdurdod  i  gyfranu  pob  titl  urddasol,  pob  awdurdod 
yn  y  fyddin  a'r  llynges,  galw  y  senedd  yn  nghyd,  ei  gohirio,  a'i 
thori  i  fyny.  Hi  yw  pen  y  llywodraeth,  yr  Eglwys  Wladol,  y 
fyddin,  a'r  llynges.  Ganddi  hi  yn  unig  y  mae  awdurdod  i  gyhoeddi 
rhyfel,  a  gwneuthur  heddwch ;  i  gynllunio  cytundebau,  ac  i  fathu 
arian  'at  wasanaeth  ei  deiliaid.  Gall  wrthod  ei  chydsyniad  â'r 
cyfreithiau  a  basiwyd  gan  y  ddau  Dŷ  seneddol;  ond  nid  oes  ganddi 
lais  uniongyrchol  yn  eu  gwneuthuriad.  Gelwir  y  rhai  hyn  ac  eraill 
cyffelyb  yn  hawlfreintiau  y  goron. 

Mae  y  penadur  yn  llywodraethu  trẁy  ei  gweinidogion,  y  rhai 
sydd  yn  gyfrifol  i'r  senedd  ac  i'r  wladwriaeth  am  eu  symudiadau 
politicaidd  hi,  am  yr  ystyrir  mai  hwy  ydyw  ei  chynghorwyr.  Nis 
gall  y  weinyddiaeth  gario  gorchwylion  y  llywodraeth  yn  mlaen  yn 
íiir  heb  gydsyniad  y  senedd.  A  chan  fod  parhad  y  weinyddiaeth 
yn  dybynu  cymaint  ar  Dŷ  y  Cyffreclin,  a  Thŷ  y  Cyífredin  yn  cael 
ei  ethol  gan  y  bobl,  gwelir  mai  y  bobl  mewn  gwirionedd  sydd  yn 
ethol  y  weinyddiaeth,  er  eu  bod  yn  cael  eu  hethol  mewn  enw  gan  y 
Goron.  Os  try  y  weinyddiaeth  a'r  senedd  yn  erbyn  hawlfreintiau 
y  goron,  gall  y  penadur  ddiswyddo  y  cyntaf,  a  thori  i  fyny  yr  olaf. 
Pe  byddai  i  blaid  yn  y  senedd  rwystro  y  frenines  a'r  weinyddiaeth 
i  ddwyn  oddiamgylch  unrhyw  fesur  a  fernid  yn  fanteisiol  i'r  wlad, 
gellid  apelio  at  farn  y  wlad,  a  galw  senedd  newydd  yn  nghyd.  Pe 
byddai  i'r  goron  a'r  weinyddiaeth  ymosod  yn  erbyn  y  senedd  a'r 
bobl,  gallai  y  senedd  eu  disodli,  trwy  wrthod  arian  iddynt  at  y 
gwasanaeth  cyhoeddus.  Felly  y  mae  cydfantoliad  y  gallu  yn 
gyfryw,  fel  nas  gall  y  naill  droseddu  yn  erbyn  hawliau  y  llall;  ac  y 
mae  hefyd  yn  gẃneyd  y  deiliaid  y  mwyaf  rhydd,  y  mwyaf  dedwydd, 
a'r  mwyaf  teyrngarol  ar  wyneb  yr  holl  ddaear. 

Y  mae  trethi  y  wlad  yn  awr,  yn  lle  myned  i  goffrau  y  penadur 
yn  ddigyfrif,  fel  y  buont,  yn  myned  i  drysorfa  a  elwir  y  "  Con- 
solidated  FundP     O'r  drysorfa  hon  y  telir  llog  y  ddyled  wladol,  yn 


TY   IE   ARGLWYDDI.  559 

gystal  a  tliâl  blynyddol  y  frenines  a'i  holl  deulu.  Telir  i'w  phwrs 
personol  hi  £60,000;  ac  y  mae  yr  holl  swm  sydd  at  ei  gwasanaeth 
hi,  ei  theulu,  a'i  gweinidogion  yn  cyrhaedd  £385,000  y  fìwyddyn. 
Trosglwyddir  y  gweddill  o'r  drysorfa  hon  i'r  drysorgell,  i  gyfarfod 
treuliadau  y  fyddin,  y  llynges,  a  phob  gwasanaeth  cyhoeddus. 

Mae  darpariadau  penodol  yn  y  gyfraith  gyda  golwg  ar  y  teulu 
breninol.  Nid  oes  i  wraig  neu  wr  y  brenin  neu  y  frenines  yr  un 
gyfran  yn  llywodraeth  y  wlad.  Nid  ydynt  ond  deiliaid  y  goron;  a 
gellir  eu  hapwyntio  i  lenwi  unrhyw  swydd  yn  y  llywodraeth  fel 
rhyw  ddeiliad  arall.  Gall  gwraig  y  brenin  ddwyn  achos  cyfreithiol 
yn  mlaen  mewn  llys  yn  ei  henw  ei  hun,  neu  gall  arall  ddwyn  achos 
yn  mlaen  yn  eu  herbyn,  fel  pe  byddai  yn  ddynes  sengl,  neu  heb 
briodi.  Felly  y  mae  ganddi  gyfreithwyr  penodedig  i  ddwyn  ei 
hachosion  cyfreithiol  yn  mlaen.  Gall  brynu  tiroedd.  a'u  trosglwyddo 
neu  eu  gwerthu;  a  thrwy  ganiatad  y  brenin  gall  wneuthur  ewyllys 
ar  ei  meddianau,  yr  hyn  beth  nas  gall  yr  un  wraig  arall  ei  wneyd. 
Mae  ganddi  deulu,  a  swyddogion  llywodraeth  perthynol  iddi  ei 
hun.  Brenines  waddolog  ydyw  gweddw  brenin.  Tywysog  Cymru 
yw  mab  hynaf  y  penadur,  ac  etifedd  y  goron.  Gwneir  ef  yn 
Dywysog  Cymru,  ac  yn  Iarll  Chester,  ac  y  mae  yn  cael  ei  eni  yn 
Dduc  Cornwall.  Y  mae  hefyd  yn  Dduc  Rothsay  a  Senechal  o 
Ysgotland.  Mae  ef  a'i  wraig  dan  nawdd  arbenig  y  gyfraith.  Os 
bydd  farw,  gellir  gwneyd  ei  frawd  nesaf  yn  Dywysog  Cymru,  ac  yn 
Iarll  Chester;  ond  ni  bydd  yn  Dduc  Cornwall.  Y  Dyicysoges 
Freninol  yw  merch  henaf  y  penadur;  ac  os  na  fydd  ganddi  frawd 
i' w  chanlyn,  bydd  ganddi  hawl  i'r  goron.  Ni  chyfrenir  hawlfreintiau 
arbenig  gan  y  gyfraith  i  aelodau  eraill  y  teulu  breninol.  Y  maent 
o  ran  gradd  yn  sefyll  o  flaen  yr  holl  dduciaid,  ac  ni  chaniateir  iddynt 
briodi  heb  ganiatad  y  penadur,  wedi  ei  arwyddo  dan  y  sel  fawr. 

TY    YB,   AHGLWYDDI. 

Yr  awdurdod  uchaf,  yn  nesaf  at  y  goron,  yn  y  wlad  hon,  y  w  Tŷ  yr 
Arglwyddi,  neu  Dŷ  Uchaf  y  senedd.  Mae  y  Tŷ  hwn  yn  cael  ei 
wneyd  i  fyny  o  nifer  o  arglwyddi  ysbrydol  a  thymhorol.  Yr 
Arglwyddi  Ysbrydol  ydynt  Archesgobion  Canterbury  a  York, 
pedwar  ar  ugain  o  esgobion  Lloegr  a  Chymru,  un  archesgob  a  thri 
esgob  o  Iwerddon,  y  rhai  a  gymerant  eu  heisteddle  yn  y  senedd  ar 
gylch, — oll  yn  gwneyd  deg  ar  ugain.  Y  mae  chwech  ar  ugain  o 
esgobaethau  yn  Lloegr  a  Chymru;  ond  nid  oes  gan  esgob  Sodor 
and  Man  bleidlais ;  nac  eisteddle  gan  yr  esgob  diweddaf  a  wnaed, 
oddigerth  esgobion  Llundain,  Durham,  a  Winchester.  Ystyrir  fod 
hawl  yr  esgobion  i  eistedd  yn  Nhŷ  yr  Arglwyddi  yn  codi,  nid 
oddiwrth  eu  swyddi  cysegredig,  ond  oddiwrth  y  baroniaethau 
cysylltiedig  â'u  hesgobaethau. 


560  TY   YR   ARGLWYDDI, 

Yr  Arglwyddi  Tymhorol  ydynt  y  bendefigaeth  yn  cynwys  dueiaid, 
ardalyddion,  ieirll,  is-ieirll,  a  baroniaid.  Mae  rhai  o  honynt  a'u 
heisteddleoedd  yn  y  senedd  yn  etifeddiaethol,  eraill  trwy  ddyrchafiad 
diweddar,  ac  eraill  trwy  etholiad.  Er  mwyn  i'r  darllenydd  allu 
gweled  ar  un  drem  gyfansoddiad  y  Tŷ  Uchaf  yn  bresenoi,  rhoddwn 
restr  o  hono,  a  gosodwn  y  titlau  uchaf  yn  mìaenaf. 

Arglwyddi  Ysbrydol: — Archesgobion  Canterbury  a  York,  2; 
Lloegr  a  Chymru — Esgobion,  24 ;  Iwerddon  (yn  cymeryd  eu  heis- 
teddle  ar  gylch  bob  senedd) — Archesgob,  1 ;  Esgobion,  3.  Yr  oll 
yn  30. 

Arglwyddi  Tymhorol: — Duciaid  Breninol,  2 ;  Duciaid  gyda  thitlau 
Prydeinig,  19 ;  Ardalyddion  (Marquises),  gyda  thitlau  Prydeinig,  19 ; 
leirll,  gyda  thitlau  Prydeinig,  107;  Is-ieirll  (  Viscounts),  gyda  thitlau 
Prydeinig,  21 ;  Baroniaid,  gyda  thitlau  Prydeinig,  195;  Pendefìg- 
ion  Gwyddelig,  wedi  eu  hethol  dros  eu  bywyd,  28  ;  Pendefìgion 
Ysgotland,  yn  cael  eu  hethol  bob  senedd,  16.  Yr  oll  yn  407,  yn 
gwneyd  holl  nifer  y  Tŷ  yn  437. 

Mae  y  gair  Duc  neu  Duhe  yn  tarddu  o'r  Lladin,  ac  yn  arwyddo 
blaenor.  Rhoddwyd  yr  enw  Ardalydd  {Marquis)  i'r  rhai  fyddai 
yn  gwylio  yr  ardaloedd  cyffinol  rhwng  Lloegr  a  Chymru,  neu 
rhwng  Lloegr  ac  Ysgotland,  pan  oedd  y  gwledydd  yn  elynol  i'w 
gilydd.  Gair  o'r  Saxon  (eorl)  yw  Iarll,  yn  arwyddo  urddasol. 
Byddai  yr  iarll  gynt  yn  cael  llywodraeth  sir  i'w  law.  Ar  ol  amser 
William  y  Gorchfygwr  gelwid  ef  yn  Count,  ac  oddiwrth  hyn  y  daeth 
y  siroedd  i  gael  eu  galw  yn  counties.  Is-iarll  ( Yiscount)  ydoedd 
rhaglaw  yr  iarll.  Baron  ydyw  un  o'r  titlau  hynaf,  er  ei  fod  yn  awr 
yr  iselaf  o  ran  gradd  yn  y  bendefigaeth.  Cafodd  ei  enw  oddiwrth 
ei  fod  yn  dal  baroniaeth  yn  uniongyrchol  oddiwrth  y  brenin. 

Llywyddir  Tŷ  yr  Arglwyddi  gan  yr  Arglwydd  Ganghellydd,  fel 
ei  Lefarydd ;  oncl  nid  y w  ef  i  benderfynu  ar  reoleidd-dra  y  gweith- 
rediadau,  fel  Llefarydd  Tŷ  y  Cyffredin;  ac  y  mae  y  neb  a  fyddo  yn 
siarad  yn  cyfarch  y  gynulleidfa,  ac  nid  y  Llefarydd.  Gall  yr  Arg- 
Iwyddi  bleidleisio  yn  bersonol  neu  trwy  ddirprwy;  sef,  trwy  anfon 
eu  henwau  ar  bapyr  yn  llaw  un  o  aelodau  y  Tý.  Mae  gan  aelodau 
y  Tŷ  Uchaf  hefyd  hawl  i  fynu  gwrandawiacl  gan  y  penadur  ar 
unrhyw  adeg;  rhaid  i  bob  cyfraith  cysylltiedig  a'u  hawliau  gychwyn 
yn  eu  Tŷ.  Nis  gellir  cymeryd  neb  o  aelodau  Tŷ  yr  Arglwyddi  i 
fyny  am  ddyled.  Tý  yr  Arglwyddi  yw  y  frawdle  briodol  i  brofi. 
personau  a  gyhucldir  gan  Dŷ  y  Cyffredin;  y  mae  ganddo  hawl  i 
brofi  ei  aelodau  ei  hun  dan  gyhucldiad  o  fradwriaeth  neu  ladrad;  ac 
y  mae  barnwyr  a  chyfreithwyr  y  goron  at  wasanaeth  ei  aelodau  i'w 
cyfarwyddo.  Tŷ  yr  Arglwyddi  hefyd  yw  llys  barn  uchaf  y  deyrnas, 
a'r  olaf  i  apelio  ato  o  lysoedd  eraill. 


561 


TY   Y    CYFFREDIN*. 

Mae  Tỳ  y  Cyffredin,  neu  y  Tŷ  Isaf,  yn  cael  ei  wneyd  i  fyny  o 
bersonau  wedi  eu  hethol  gan  y  bobl,  er  eu  cynnrychioli  hwy  yn  y 
senedd.  Yr  ydym  eisoes,  yn  rhanau  blaenorol  y  ìlyfr,  wedi  dangos 
dechreuad  ac  ymberffeithiad  graddol  y  Tŷ  hwn  i'w  sefyllfa  bresenol. 
Mae  cyfundrefn  cynnrychiolaeth  bresenol  Tŷ  y  Cyffredin  wedi  ei 
sefydlu  ar  egwyddor  y  Bil  Diwygiadol,  a  ddygwyd  ger  bron  gan 
Arglwydd  John  Russell,  ac  a  basiwyd  yn  y  fìwyddyn  1832.  Cyn 
hyny  yr  oedd  cynnrychiolaeth  y  wlad  yn  hynod  o  annhrefnus  ac 
annghyfartal,  a'r  etholiadau  yn  cael  eu  dwyn  yn  mlaen  gydag 
annghyfiawnder  a  llwgr-wobrwyaeth  sydd  bron  yn  anhygoel  yn  ein 
d}Tddiau  ni.  Ac  er  fod  Bil  Diwygiadol  1832  yn  un  o'r  mesurau 
goreu  a  basiwyd  yn  y  ganrif  hon,  eto  bernir  yn  o  gyffredin  ei  bod 
yn  hen  bryd  i  gael  Bil  Diwygiadol  aralì,  a  chael  eangiad  llawTer  mwy 
eto  ar  yr  etholfraint,  neu  yr  hawl  i  bleidleisio  er  ethol  aelodau 
seneddol. 

Nifer  aelodau  Tŷ  y  Cyffredin  yn  1858  ydoedd  658.  Yr  oedd  500 
o'r  rhai  hyn  yn  cynnrychioli  Lioegr  a  Chymru;  105  yn  cynnrychioli 
Iwerddon ;  a  53  yn  cynnrychioli  Ysgotland.  Mae  yr  aelodau  hyn 
wedi  eu  hethol  dros  siroedd,  dinasoedd,  a  bwrdeisdrefi,  a  thros 
Brif-ysgolion  Oxford,  Cambridge,  a  Dublin.  Rhaid  cyfeirio  y 
darllenydd  yn  ol  i  tu  dalen  526  i  wybod  y  cymhwysderau  gofynol 
i  roddi  pleidlais  yn  etholiad  aelod  i'r  senedd.  Nid  oes  pleidlais 
gan  estron,  na  chan  neb  a  fyddo  dan  21ain  oed,  na  chan  neb  a 
fyddo  wedi  ei  gondemnio  o  dyngu  anudon,  na  chan  neb  a  fyddo 
wredi  derb}Tn  cymhorth  plwyfol  yn  y  flwyddyn  hono,  na  chan  neb 
fyddoyndal  cysylltiadâ  chyllidfa  y  deyrnas,  dirprwyaeth  stampiau, 
neu  y  Llythyrdy  Cyffredinol,  na  chan  un  aelod  o  bendefigaeth  y 
wdad,  na  chan  neb  fyddo  wedi  ei  gondemnio  o  lwgr-wobrwyaeth, 
neu  a  fyddo  wedi  arfer  dylanwad  anmhriodol  mewn  etholiad.  Mae 
llechres  o  enwau  ethoiwyr  yn  cael  ei  chadw  yn  mhob  sir,  dinas,  a 
bwrdeisdref,  ac  yn  cael  ei  chywiro  bob  blwyddyn  gan  swyddog 
apwyntiedig.  Y  mae  amryw  o'r  un  pethau,  yn  nghyda  bod  yn 
farnwr  yn  un  o'r  llysoedd  uchaf,  neu  mewn  llysoedd  sirol,  neu  yn 
glerigwr  yn  Eglwysi  Lloegr,  Ysgotland,  neu  Rufain,  yn  annghy- 
mhwysder  hefyd  mewn  ymgeisydd  am  aelodiaeth  yn  Nhŷ  y  Cyffredin. 

Saith  mlynedd  yw  amser  parhad  cyfreithlon  y  senedd;  ar  ben  y 
tymhor  hwnw  bydd  yn  tori  i  fyny  o  honi  ei  hun.  Y  mae  hefyd  i 
dori  i  fyny  yn  mhen  chwe  mis  ar  ol  marwolaeth  y  penadur;  neu 
gall  y  penadur  ei  thori  i  fyny  unrhyw  amser,  fel  y  dangoswyd  yn 
barod.  Yr  Argiwydd  Ganghellydd  sydd  i  anfon  gwarant  allan  i'r 
sirydd  mewn  siroedd,  ac  y  mae  hwnw  i  anfon  i'r  maer,  neu  berson 
apwyntiedig  arall  mewn  dinasoedd  a  bwrdeisdrefi,  yr  hwn  a  elwir 

2l 


62  CYFARWYDDWYR   Y    GORON. 

y  "swyddog  dy chweliadol"  (returning  officer),  i  awdurdodi  etholiad 
i  gymeryd  lle.  Caniateir  un  diwrnod  ar  bymtheg  o  amser  i  siroedd; 
ond  nis  gall  yr  etholiad  gymeryd  lle  yn  gynt  na'r  degfed  dydd. 
Rhaid  i'r  etholiad  gael  ei  orphen  mewn  un  dydd,  yr  un  fath  mewn 
siroedd  a  bwrdeisdrefi.  Rhaid  i'r  holl  filwyr  fyddo  yn  aros  yn  y 
dref  lle  byddo  yr  etholiad  yn  cymeryd  lle,  ymadael  oddiyno  y  dydd 
cyn  yr  etholiad,  a  pheidio  dychwelyd  hyd  y  dydd  ar  ol  yr  etholiad. 
Darperir  lle  cyfleus  i  ddwyn  yr  etholiad  yn  mlaen,  a  elwir  hustings. 
Yno  cynygir  yr  ymgeiswyr  gan  un  o'u  cefhogwyr,  ac  eilir  hyny  gan 
un  arall.  Yna  cyferchir  yr  etholwyr  gan  yr  ymgeiswyr,  er  egluro 
eu  golygiadau  gwleidyddol,  a'u  hawliau  i'w  cynnrychioli  yn  y  senedd. 
Os  na  chynygir  mwy  na'r  nifer  sydd  i'w  dychwelyd,  ystyrir  hwy 
ar  ol  hyn  yn  etholedig.  Ond  os  bydd  nifer  yr  ymgeiswyr  yn  fwy 
na'r  nifer  sydd  i'w  dychwelyd,  rhaid  eu  proíi  trwy  bleidlais. 
Gwneir  amryw  ddarpariaclau  er  dwyn  yr  etholiad  yn  mlaen  yn 
gywir  a  chyfiawn;  ac  wedi  i'r  amser  penodedig  ddyfod  i  ben, 
cyhoeddir  y  rhai  fyddo  wedi  cael  mwyaf  o  bleidleisiau  yn 
etholedig.  Os  dygwydd  i  aelod  o  Dỳ  y  Cyffredin  farw,  neu  os 
rhydd  ei  swydd  i  fyny,  neu  os  dygwydd  unrhy w  amgylchiad  i  beri 
iddo  golli  ei  eisteddle,  bydd  y  Llefarydd,  trwy  awdurdod  y  Tŷ,  yn 
rhoi  gwarant  i  Glerc  y  Goron,  ac  anfonir  gwys-ysgrif,  fel  y  dangos- 
wyd  eisoes,  i  ethol  aelod  arall.  Nid  ystyrir  aelod  o  Dý  y  Cyffredin 
yn  gyfrifol  am  ddim  a  ddywed  ar  ddadleuon  yn  y  Tŷ.  Y  gymanfa 
hon  yn  Nhỳ  y  Cyffredin  sydd  â  hawl  i  ddwyn  yn  mlaen  bob 
mesurau  cysylltiedig  â  chyllidau  a  threthi  y  deyrnas,  ac  i  bleidleisio 
y  taliadau  cyhoeddus. 

CYFARWYDDWYR   Y    G0R0N. 

Prif  gyfarwyddwyr  y  goron  yw  y  Cyfrin-gynghor,  aelodau  pa  un 
ydynt  brif  ddynion  y  weinyddiaeth,  y  rhai  a  ddewisir  gan  y  penadur. 
O  fysg  aelodau  y  cynghor  hwn  yr  etholir  y  cynghor  a  elwir  y 
Cabinet^  yn  cynwys  y  cynghorwyr  y  bydd  gan  y  penadur  yr 
ymddiried  blaenaf  ynddynt.  Mae  pob  aelod  o'r  cynghor  yn 
cymeryd  11  w  i  gadw  cyfrinach  y  penadur,  i'w  chynorthwyo  hyd 
eithaf  ei  ddoethineb  a'i  allu,  ac  i  wrthsefyll  pob  ymgais  i'w  gwrth- 
wynebu.  Anrhydeddir  hwy  â'r  titl  "gwir  anrhydeddus"  (right 
honorable)  yn  gysylltiedig  â'u  henwau.  Mae  y  Cabinet  yn  cael  ei 
gyfansoddi  yn  benaf  gan  ran  o'r  weinyddiaeth,  a  chynwys  yn 
gyffredin  y  gweinidogion  canlynol: — Y  Prif  Weinidog,  neu  arwein- 
ydd  y  weinyddiaeth ;  yr  Arglwydd  Ganghellydd,  ceidwad  y  sel  fawr, 
a  chynghorydd  cyfreithiol  y  weinyddiaeth ;  Arglwydd  Lywydd  y 
Cynghor;  Arglwydd  y  Gyfrin-sel;  yr  Ysgrifenyddion  Tramor, 
Cartrefol,   y    Trefedigaethau,   Rhyfel,   ac   India;    Canghellydd  y 


gweithbediadat;  y  senedd.  563 

Drysorgell,  yr  hwn  sydd  yn  trefnu  ac  yn  cadw  cyfrifon  y  cyllidau 
a'r  treuliadau;  Canghellydd  Duciaeth  Lancaster;  yr  Arglwydd 
brif  Lyngesydd;  a  Llywydd  Bwrdd  Masnach.  Bydd  weithiau 
hefyd  ambell  wleidiadwr  enwog  yn  aelod  o'r  cynghor,  heb  fod  yn 
dal  swydd  yn  y  weinyddiaeth.  Rhaid  i  holl  aelodau  y  weinyddiaeth 
feddu  eisteddle  yn  Nhŷ  y  Cyffredin  neu  yn  Nhŷ  yr  Arglwyddi. 

Prif  gynghorwr  cyfreithiol  y  goron  yw  yr  Arglwydd  Ganghellydd; 
a'i  swyddogion  cyfreithiol  ydynt  y  Cyfreithiwr  a'r  Erlynydd 
Cyffredinol,  a  Dadleuydd  y  Frenines.  Mae  y  weinyddiaeth  yn 
gyffredin  yn  perthyn  i  un  blaid  boliticaidd,  ac  yn  cymeryd  swydd 
gydag  adduned  i  gario  allan  ryw  gynllun  arbenig  o  lywodraeth. 
Gelwir  y  blaid  yn  y  senedd  sydd  o  olygiadau  gwahanol  i'r 
weinyddiaeth  yn  Wrthblaid  (Opposition).  Eistedda  yr  aelodau 
sydd  o  blaid  y  weinyddiaeth  ar  yr  ochr  i  Dŷ  y  Cyffredin  sydd  ar 
ddeheulaw  y  Llefarydd,  a'r  Wrthblaid  ar  ei  aswy.  A  chymeryd  yr 
orsedd  yn  lle  cadair  y  Llefarydd,  mae  yr  un  rheol  yn  cael  ei  harfer 
yn  Nhý  yr  Arglwyddi,  oddigerth  ar  achlysuron  penodol,  pan  fyddo 
y  pendefigion  yn  cymeryd  eu  heisteddleoedd  yn  ol  eu  bonedd, 
neu  raddau  eu  titlau.  Òs  gorchfygir  y  weinyddiaeth ;  hyny  yw, 
os  â  y  mwyafrif  yn  ei  herbyn  ar  unrhy w  bwnc  o  bwys,  neu  os  pasir 
pleidlais  o  anymddiried  yn  ei  herbyn,  dylai  daflu  y  cyfrifoldeb  i 
íýny,  a  dylai  yr  Wrthblaid  fod  yn  abl  i  gymeryd  ei  lle.  Wedi  i 
weinidogion  wasanaethu  am  ystod  tair  blynedd,  y  mae  ganddynt 
hawl  i  fìwydd-dâl  o  ddwy  íìl  o  bunau  dros  eu  bywyd,  ar  roddiad  eu 
swyddau  i  fyny. 

GWEITHREDIADATJ    Y    SENEDD. 

Gan  nad  oes  un  gyfraith  yn  rhwymedig  ar  y  deiliaid  heb  gydsyniad 
y  tri  gallu — y  Goron,  Tŷ  yr  Arglwyddi,  a  Thý  y  Cyffredin — yn  ei 
gwneuthuriad,  ceisiwn  egluro  yn  fyr  pa  fodd  y  mae  mesurau  yn 
cael  eu  dwyn  yn  mlaen  yn  y  senedd,  a  chyfreithiau  newydd  yn  cael 
eu  gwneyd.  Gorchwyl  cyntaf  aelodau  Tý  y  Cyffredin,  ar  ol 
ymgynull  a  chymeryd  y  llw  arferol,  yw  dewis  Llefarydd,  yr  hwn 
sydd  i  reoleiddio  y  gweithrediadau  fel  llywydd  neu  gadeirydd. 
Nid  oes  ganddo  ef  bleidlais  ond  pan  fyddo  pleidleisiau  y  ddwy  blaid 
wrthwynebol  yn  gyfartal;  y  pryd  hwnw  bydd  ganddo  "casting  vote" 
er  mwyn  troi  y  fantol.  Mae  yn  derbyn  £6000  y  flwyddyn  o 
gyflog.     Mae  traul  flynyddol  y  senedd  oddeutu  £158,869. 

Yn  y  cyffredin  agorir  y  senedd  gan  y  Frenines  oddiar  yr  orsedd 
yn  Nhŷ  yr  Arglwyddi.  Gwysir  Tý  y  Cyffredin,  gyda'u  Llefarydd, 
ger  ei  bron,  o  flaen  bar  y  Tŷ  Uchaf,  a  bydd  hithau  yn  darllen 
araeth  agoriadol  wedi  ei  darparu  gan  y  weinyddiaeth.  Os  na  fydd 
y  penadur  yn  gallu  presenoli  ei  hun  ar  agoriad  y  senedd,  darllenir 


564  GWEITHREDIADAU   Y    SENEDD. 

yr  araeth  freninol  gan  ddirprwywr  yn  ei  henw.  Ar  ol  gwrando  yr 
araeth,  dychwela  y  Cyffredin  i'w  hystafell  eu  hunain,  ac  anfonir 
cyfarchiad  o'r  ddau  Dŷ  i'w  Mawrhydi  fel  cydnabyddiaeth  ddiolchgar 
am  ei  "haraeth  rasol." 

Mae  pob  un  o'r  ddau  Dŷ  yn  dwyn  eu  gweithrediadau  yn  mlaen 
yn  annibynol  ar  eu  gilydd,   er  nas  gall  dim  ddyfod  yn  gyfraith  heb 
gydsyniad  y  llall;  ac  y  mae  ffurf  y  gweithrediadau  yn  gyffelyb  yn 
y  naill  a'r  llall.     Y  maent  yn  ymgynull  oddeutu  pedwar  o'r  gloch 
y  prydnawn.     Mae  lle    cyfleus   i'r   reporters  yno  i   ysgrifenu   yr 
areithiau  a'r  symudiadau,  ac  oriel  i  ddyeithriaid.     Dechreuir  trwy 
weddi  gan  un  o'r  esgobion  yn  y  Tŷ  Uchaf,  a  chan  gaplan  y  Llefarydd 
yn  y  llall.     Bhaid  i  dri  o'r  aelodau  fod  yn  bresenol  yn  y  cyntaf,  a 
deugain  yn  yr  olaf,   onide  dygwydd  yr  hyn  a  elwir  "no  honse"   a 
gohirir  hyd  dranoeth.     Yn  y  Tŷ  Isaf,  rhaid  i  aelod  gael  cenad  y 
Tŷ  i  ddwyn  biì  ger  bron ;  ond  yn  y  Tŷ  Uchaf,  nid  oes  angen  ond  i 
un  o'r  Arglwyddi  hysbysu  ei  fwriad  i  wneyd  hyny.      Os  rhoddir 
caniatad,  dygir  y  bil  ger  bron  mewn  ysgrifen,  a  bydd  ei  ddygiedydd 
yn  cynyg  ar  fod  iddo  gael  ei  ddarllen  y  waith  gyntaf.     Rhaid  i  bob 
mesur  yn  Nhŷ  y  Cyffredin  gael  ei  eilio;  ond  nid  oes  angen  eiliwr 
yn  y  Tŷ  arall.     Wedi  darllen  bil  y  wraith  gyntaf,  argreffir  ef,  ac 
anfonir  copiau  o  hono  i'r  aelodau;  a  phan  ddaw  y  dydd  penodedig 
i'w    ail   ddarllen,    dyna  y  pryd    y  bydd  ei  egwyddor  yn   cael  ei 
phrofi,  a'r  dadleuon  drosto  ac  yn  ei  erbyn  yn  cael  eu  traddodi. 
"Wedi  pasio  yr  ail  waith,  ac  i'r  Llefarydcl  eto  egluro  ei  gynwys,  try 
y  Tŷ  yn  bwyllgor  arno.     Bydd  y  Llefarydd  y  pryd  hwTn  yn  gadael 
ei  gadair,  ac  yn  cymeryd  cyfran  yn  yr  achos  fel  rhyw  aelod  arall, 
pryd  y  gall  ddyweyd  ei  farn,  a  rhoddi  ei  bleidlais.     Dewisir  un  o'r 
aelodau  yn  gadeirydd,  a  chymerir  cynwysiad  y  bil  i  fyny  bob  yn  adran ; 
cynygir  cyfnewidiadau  a  gwelliadau  mynych,  a  rhoddir  pleidlais  ar 
bob  adran.     Wedi  myned  drosto  fel  hyn,   cymer  y  Llefarydd  ei 
gadair,  a'r  Tŷ  ei  sefyllfa  flaenorol.     Rhoddir  y  bil  eto  o  flaen  y  Tŷ, 
a  gellir  cynyg  gwelliadau  eto,  neu  wrthod  eiddo  y  pwyllgor.     Ar 
ddydd  penodedig  daw  y  trydydd  darlleniad  yn  mlaen.     Gellir  eto 
ddwyn  unrhyw  wrthddadleuon  yn   ei   erbyn;    ac  os   na   cheir   y 
mwyafrif  o'i  blaid,  bydd  wedi  ei  golli;  ond  os  bydd  y  mwyafrif 
drosto,  bydd   y  Cyffredin  wedi  ei  basio,  ac  anfonir  ef  i  Dŷ   yr 
Arglwyddi.     Bydd   yn   myned   trwy   wTeithrediadau  cyffelyb   yno 
drachefn.     Os  gwrthodir  ef  gan  yr  Arglwyddi,  bydd  wedi  ei  golli; 
neu  os  cynygir  gwelliadau  arno,  anfonir  ef  yn  ei  ol  i  Dŷ  y  Cyffredin; 
neu  os  cydunant  ag  ef,  bydd  yn  barod  i   dderbyn  sel  y  frenines, 
yr  hyn  a  wneir  naill  ai  yn  bersonol  neu  trwy  ddirprwy.     Os  na 
chydsynia  y  Cyffredin  â  chyfnewidiadau  yr  Arglwyddi,  cyferfydd 
cynadledd  o  aelodau  y  ddau  Dŷ,  ac  yn  y  cyffredin  gwastadheir  yr 
annghydwelediad;  ond  os  na  wneir,  bydd  y  bil  yn  syrthio.     Bydd 


GWEITHEEDIADATT   Y    SENEDD.  565 

biliau  ar  cl  pasio  y  ddau  Dŷ  yn  aros  am  sel  y  frenines  yn  Nhý 
yr  Arglwyddi,  oddigerth.  bil  cyflenwad  [supply) ;  bydd  hwnw 
yn  cael  ei  ddychwelyd  i  Dŷ  y  Cyffredin.  Mae  un  eithriad  i'r  ffurf 
yma ;  sef,  pan  fyddo  gweithred  o  ras  neu  bardwn  yn  cael  ei  phasio ; 
bydd  hono  yn  cael  ei  harwyddo  yn  mlaenaf  gan  y  frenines,  ac  wedi 
hyny  yn  cael  ei  darllen  unwaith  yn  unig,  heb  unrhyw  welliant,  yn 
y  ddau  Dŷ. 

Pan  fycido  bil  yn  cael  ei  wrthwynebu  yn  y  Tŷ,  wedi  i'r  pleidiau 
gael  cyfleusdra  i  ddwyn  eu  rhesymau  dros  ac  yn  erbyn,  bydd  y 
Llefarydd  yn  egluro  cynwys  y  bil,  ac  yn  ei  roddi  i  farn  y  Tŷ. 
"Pob  un  sydd  clrosto,"  meddai,  "dywedecl  'îe.'"  Yna,  "Pob  un 
sydcl  yn  ei  erbyn,  dyweded  'nage.'"  Wedi  hyn,  dywedy  Llefarydd 
ei  farn  o  ba  du  y  bydd  y  mwyafrif.  Os  bydd  pawb  yn  foddlon  i'w 
farn,  bydd  hyny  yn  deríyniad  ar  y  pwmc.  Os  na  bycldir  yn  foddlon 
i'w  farn,  bydd  y  Tỳ  yn  cael  ei  ranu.  Y  llwybr  i  ranu  y  Tŷ  yw,  i'r 
rhai  fyddo  dros  y  bil  i  fyned  allan  i'r  cyntedd  yn  y  naill  ben  i'r 
ystafell,  a'r  rhai  fyddo  yn  ei  erbyn  i  fyned  allan  i'r  cyntedd  yn  y 
pen  arall.  Mae  tellers,  neu  bersonau  i  gyfrif  y  pleidleiswyr,  yn  cael 
eu  nodi ;  y  rhai  hyny  yn  gyffredin  fydd  cynygiwr  ac  eiliwr  y  bil, 
yn  nghyda  dau  o  brif  ddynion  yr  wrthblaid.  Bydd  y  cyfrif  yn  cael 
ei  osod  i  lawr  ar  bapyr,  a  teller  y  blaicl  fyddo  wedi  ei  enill  yn  ei 
estyn  i'r  Llefarydd  i'w  gyhoeddi.  R-haid  i  aelodau  Tŷ  y  Cyffredin 
fod  yn  bresenol,  onide  nis  gallant  bleidleisio.  Ond  geill  yr  Arg- 
lwyddi  bleidleisio  trwy  ddirprwy,  fel  y  dywedwydo'r  blaen.  Rhaid 
i  fil  basio  trwy  ei  holl  yrfa  mewn  un  eistedcliad  seneddol;  am  hyny 
y  drefn  arferol  wrth  geisio  taflu  bil  alìan  yw  cynyg  ar  iddo  gaeí  ei 
dclarllen  yr  ail  waith  yn  mhen  chwe  mis ;  bydd  hyny  fel  rheol  yn 
taflu  y  mater  mor  bell  fel  na  bydd  modd  idclo  basio  o  gwbl.  Bydd 
biiiau  weithiau  yn  cael  eu  gosod  yn  nwylaw  pwyllgorau  etholedig 
er  gwneyd  ymchwiliad  trwyadl  i'r  pynciau  cynwysedig  ynddynt,  a 
ffrwyth  yr  ymchwiliad  hwnw  yn  cael  ei  gyhoeddi  i'r  Tŷ. 

Yn  gynar  yn  ystod  yr  eisteddiad  bycld  Canghellydd  y  Drysorgell 
yn  dwyn  y  gyilidfa  ibudget)  ger  bron  y  senedd;  amcan-gyfrif  ydyw 
o'r  swm  o  arian  angenrheidiol  at  wasanaeth  y  llywodraeth  am  y 
flwyddyn,  a'r  llwybr  i  godi  yr  arian.  Bydcl  y  gyllidfa  yn  agored  i 
ddadleuon  pwysig  yn  fynych,  ac  y  mae  parhad  y  wTeinyddiaeth 
mewn  swydd  yn  dybynu  llawer  ar  dcloethineb  a  medr  y  gwr  fyddo 
ar  y  Drysorgell.  Wedi  pasio  y  swm  gofynol  mewn  pwyllgor  a 
elwir  Committee  of  Ways  and  Means,  a  phasio  y  mocld  y  mae  yr 
arian  i  gael  eu  defnyddio  mewn  pwyllgor  arall  a  elwir  Committee 
of  Supply,  anfonir  y  penderfyniadau,  dan  yr  enw  Appropriation 
Bill,  i  Dŷ  yr  x\rglwyddi;  gall  y  Tý  hwnw  eu  gwrthod,  ond  nis 
gall  eu  cyfnewid. 

Mae  yn  rhaid  i'r  senedcl  basio  y  Mutiny  Act  bob  blwyddyn; 


566  LLYWODRAETH    LEOL. 

oblegyd  ar  basiad  hon  y  mae  parhad  y  fyddin  yn  dybynu.  Pe 
dygwyddai  i  un  ílwyddyn  fyned  heibio  heb  senedd,  neu  pe  byddai 
i'r  senedd  esgeuluso  pasio  y  mesur  hwn  yn  ei  amser  priodol,  byddai 
ein  holl  fyddin  trwy  hyny  wedi  ei  thori  i  fyny.  Wedi  i  orchwylion 
yr  eisteddiad  gael  eu  gorphen,  bydd  y  senedd  yn  cael  ei  gohirio 
hyd  yr  eisteddiad  nesaf ;  neu,  os  bydd  y  penadur  yn  dewis,  neu  y 
saith  mlynedd  ar  ben,  yn  cael  ei  thori  i  fyny.  Gwneir  hyn  trwy 
ddefod  gyffelyb  i'r  hon  a  wneir  ar  ei  hagoriad, — gan  y  frenines  yn 
bersonol,  neu  trwy  ddirprwy,  a  chydag  araeth  freninol  yn  adolygu 
gweithrediadau  yr  eisteddiad,  ac  yn  diolch  i'r  Cyffredin  am  basio 
y  cyflenwadau. 

Dyma  gipolwg  ar  y  modd  y  gwneir  cyfreithiau  yn  y  wlad  hon ;  a 
chyfraith  neu  Weithred  Seneddol,  fel  y  dywed  Blackstone,  yw  yr 
awdurdod  uchaf  a  gydnebydd  y  deyrnas  hon  ar  y  ddaear.  Mae  ei 
hawdurdod  yn  rhwymedig  ar  bob  deiliad  yn  ei  holl  diriogaethau ; 
'ie,  hyd  y  nod  ar  y  penadur  ei  hun,  os  bydd  yn  cael  ei  enwi  yn 
arbenigol  ynddi.  Ac  nis  gellir  ei  chyfnewid,  ei  gwella,  ei  throi  o'r 
neilldu,  na'i  dyddimu,  ond  trwy  yr  un  ffurf  a'r  un  awdurdod 
seneddol  ag  y  gwnaed  hi;  oblegyd  y  mae  yn  rheol  mewn  cyfraith 
fod  yr  un  gallu  yn  ofynol  i  ddifodi  rhwymedigaeth  ag  sydd  yn 
ofynol  i'w  greu» 

ILIWODEAETH    LEOL. 

Wedi  nodi  prif  sylfeini  a  ffynonellau  y  llywodraeth,  rhaid  coffa 
eto  amryw  drefniadau  er  cario  y  llywodraeth  allan  yn  gyffredinol. 
TJn  o  egwyddorion  sylfaenol  y  cyfansoddiad  yw,  fod  personau  a 
chorphoriaethau  yn  cael  llywodraethu  eu  hachosion  eu  hunain, 
cyhyd  ag  y  gwnelont  hyny  yn  gyson  a  chyfraith  y  wlad.  Ceir  yr 
egwyddor  hon  yn  rhedeg  trwy  ein  holl  drefniadau.  Er  cario  allan 
lywodraeth  a  threfn,  mae  y  wlad  yn  rhanedig  i  siroedd,  cantrefi, 
bwrdeisdrefi,  a  phlwyfi.  Prif  swyddogion  cyfreithiol  neu  farnol  y 
sir  ydynt,  yr  Uchel  Sirydd,  y  Coronwr  neu  y  Trengholydd,  a'r 
Ynadon  Heddwch.  Yr  Arglwydd  Raglaw  yw  llywydd  milwrol  y 
sir,  ac  y  mae  y  cartrefiu  dan  ei  awdurdod.  Efe  hefyd  sydd  i  weini 
ar  y  penadur,  os  ymwela  â'r  sir,  neu  basio  trwyddi.  Sefydlwyd 
swydd  Arglwydd  Raglaw  siroedd  gan  Edward  III.;  apwyntir  ef  gan 
y  Goron ;  nid  y w  yn  derbyn  unrhy w  gyflog,  a  pharha  yn  ei  swydd 
dros  ystod  ei  fywyd.     Y  mae  swydd 

Y    SIRYDD 

Yn  llawer  hynach,  ac  efe  yw  prif  swyddog  sirol  y  Goron.  Bu  ar  y 
cyntaf  yn  cael  ei  ethol  gan  y  bobl ;  ond  yn  awr  enfyn  yr  Arglwydd 
Raglaw  lechres  o  enwau  personau  cymhwys  i  weini  y  swydd  i'r 


plwypi.  567 

Trysorlys  (Court  of  Exchequer),  lle  y  gwrandewir  rhesymau  y  neb 
a  fyddo  yn  dewis  ymryddhau.  Yna  anfonir  enwau  tri  o'r  rhestr  i'r 
freniaes,  yr  hon  heb  edrych  arnynt  a  dery  fodcin  i  ganol  yr  enwau; 
a'r  gwr  yr  â  y  bodcin  trwy  ei  enw  fydcl  y  Sirydd  am  flwyddyn. 
Nid  yw  y  Sirydd  i  barhau  yn  ei  swydd  ond  deuddeg  mis.  Mae 
dyledswyddau  y  Sirydd,  yn  ol  cyfansoddiad  y  Uywodraeth,  yn 
lluosog  a  phwysig.  Efe  sydd  i  alw  rheithwyr  i  farnu  mewn  prawf- 
iadau,  ac  i  gario  allan  dcledfryd  eithaf  y  gyfraith  farnol.  Efe  sydd 
a'r  awdurdod  flaenaf  yn  etholiad  aelodau  seneddol,  fel  ceidwad 
heddwch  y  frenines  yn  y  sir,  ac  y  mae  ganddo  awdurdod  i  alw  holl 
bendefigion  y  sir  i'w  gynorthwyo  yn  erbyn  gelynion  y  frenines,  ac 
i  ddal  bradwyr  a  drwg-weithredwyr.  Ond  y  mae  gorchwylion  y 
Sirydd  gan  mwyaf  yn  cael  eu  cyflawni  gan  ei  raglaw  (deputy),  neu 
yr  is-sirydd,  yr  hwn  a  benodir  ganddo  ef ;  ac  y  mae  heddgeidwaid 
a  swyddogion  eraill  yn  ei  ryddhau  o  amryw  o'i  ddyledswyddau.  Y 
mae  yn  parhau,  beth  bynag,  i  ganlyn  a  chynal  y  barnwyr  ar  eu 
hymdaith  trwy  y  sir,  i  ofalu  am  osgordd  o  weision  arfog  i'w  ham- 
ddiífyn,  i  eistedd  ar  ddeheulaw  y  barnwr  yn  y  brawdlys ;  ac  os  na 
fydd  carcharorion  i'w  profi,  anrhegir  ef  â  phâr  o  fenyg  gwynion. 
Hyn,  yn  nghyda  lly wyddu  ar  adeg  etholiad,  a  llywodraethu  mewn 
achos  o  ddienyddiad,  yw  agos  y  cwbl  a  wneir  yn  bresenol  gan  y 
Sirydd  ei  hun. 

PLWYFI. 

Mae  rhaniad  y  wlad  yn  blwyfi  yn  hen  drefniad  w^rth  neu  ddeg  can 
mlwydd  oed ;  ond  nid  y w  swyddogion  na  lly wodraethiad  plwyfi  yu 
awr  y  peth  oeddent  gynt.  Y  pryd  hwnw  etholid  math  o  geidwaid 
(constables)  plwyfol,  i  wylio  ymddygiadau  y  preswylwyr ;  acyroedd 
y  plwyf  yn  atebol  am  ysbeiliadau  a  wnelid  ynddo,  ac  yn  rhwym  o 
ddychwelyd  yr  hyn  a  ladratëid  neu  ei  werth  i'w  berchenog,  os  na 
ddelid  y  lleidr.  Mae  y  ceidwaid,  neu  y  cwnstebli  plwyfol  hyn,  yn 
para  i  gael  eu  dewis  hyd  yn  awr,  ond  gwneir  eu  gwaith  agos  yn 
hollol  gan  yr  heddgeidwaid  sirol.  Mae  prif  lywodraethiad  y  plwyfi 
yn  awr  yn  nwylaw  Wardeniaid,  Arolygwyr  y  Tlodion,  Àrolygwyr 
Ffyrdd,  &c,  yn  cael  eu  cynorthwyo  gan  swyddogion  gwladol 
uwchlaw  iddynt.  Y  prif  gynulliad  plwyfol  yw  y  Festry,  lle  y 
cyferfydd  y  treth-dalwyr  i  dclewis  eu  swyddogion,  ac  i  arolygu  a 
dwyn  yn  mlaen  eu  gwahanol  orchwylion. 

Ün  o  brif  orchwylion  y  plwyf  y  w  gofalu  am  ei  dlodion.  Mae  dar- 
pariadau  ar  gyfer  y  tlodion  wedi  bod  yn  un  o  bynciau  dyrys  y  wladwr- 
iaeth  am  lawer  o  ganrifoedd.  Bu  y  cyllidau  cysylltiedig  â  mynachdai 
y  wlad  yn  cael  eu  defnyddio  am  lawer  o  flynyddoedd  i  gyflenwi 
angen  y  tlawd;  ond  pan  ddystrywiwyd  y  mynachdai  gan  Henry 


568  BWRDEISDREFI. 

VIII.,  collwyd  y  cyllidau  hyn,  a  thanwyd  y  tlodion  ar  y  wlad  yn 
ddiymgeledd.  Y  canlyniad  fu  i  ladradau  ac  ysbeiliadau  ffynu 
mor  fawr,  nes  y  daeth  yn  bla  ar  y  deyrnas.  Rhodclwyd  deunaw 
mil  ar  ugain  o'r  troseddwyr  hyn,  y  rhai  a  elwid  yn  stardy  begc/ars, 
i  farwolaeth  yn  mlynyddoedd  olaf  teyrnasiad  Henry.  Yn  niwedd 
teyrnasiad  Elisabeth,  penderfynwyd  ffurfio  math  o  drysorfa  blwyfol, 
i  fod  dan  lywodraethiad  y  Wardeniaid  ac  Arolygwyr  y  Tlodion,  er 
diwallu  angenrheidiau  y  tlawd;  ac  yn  raddol  difìanodd  y  clrygau,  y 
rhai  yr  oedd  y  fflangell,  y  stocìcs,  ypillory,  a'r  crogbren  yn  aneffeithiol 
i'w  darostwng.  Dan  Charles  II.,  gwnaed  y  plwyfì  oedd  wedi 
derbyn  cyfraniadau  oddiwrth  y  dyn  dros  ystod  ei  fywyd,  yn  rhwym- 
edig  i' w  gynal  wedi  iddo  fethu,  a  galwyd  y  cyfraniadau  i'r  tlodion  yn 
"  dâl  y  tlawd"  (poor-rate).  O  hyn  y  cododd  Cyfraith  Sefyclliad  (Act 
of  Settlement) ,  yr  hon  sydd  yn  sefydlu  plwyf  pob  un;  ac  yn  awr,  codir 
treth  o  gymaint  a  chymaint  y  bunt  ardreth  er  cynal  y  tlodion.  Yn 
amser  William  IV.,  penderfynwyd  adeiladu  Gweithdai  i  gadw  y 
tlodion  ynddynt,  a  chan  fod  Gweithdy  ar  gyfer  pob  plwyf  yn  ormod, 
ymunodcl  amryw  blwyfi  i  gael  Gweithdy  rhyngddynt.  Felly  gelwir 
ef  yn  Union,  neu  Uncleb.  Arolygir  holì  drafodaeth  yr  Undeb  gan 
Ewrdd,  wedi  eu  dethol  gan  y  plwyfì  a'u  cyfansoddant,  yr  hwn  a 
elwir  Boarcl  of  Guardians.  Y  mae  dau  Ddirprwywr  hefyd  yn  cael 
eu  hapwyntio  gan  y  llywodraeth  i  arolygu  yr  holl  Undebau  hyn,  y 
rhai  a  elwir  Poor-Law  Commissioners,  a  rhaid  fod  y  penaf  o  honynt 
yn  meddu  eisteddle  yn  y  senedd.  Mae  hir  brofiad  wecli  dysgu  ei 
îbd  yn  well  peidio  gíynu  yn  rhy  lym  wrth  y  cynllun  o  gael  yr  holl 
dlodion  yn  breswylwyr  y  Gweithdai,  felly  y  mae  darpariadau  i 
gyfranu  cynorthwy  i'r  tlodion  oddifewn  ac  oddiallan  (m  and  out- 
door  relief). 

BWBDEISDHEEI. 

Yisr  y  flwyddyn  1833,  wrth  weled  fod  llywodraethiad  y  trefi  a^r 
dinasoedd  wedi  dirywio  a  llygru,  pasiwyd  gweithred  seneddol  yn 
darparu  arfod  iddynt  gael  eu  llywodraethu  rhagllaw  gan  gorphor- 
iaeth  trefol,  yn  cynwys  maer,  henuriaid  (aldermen),  a  bwrgeiswyr. 
Gelwir  y  gyfraith  hon  yn  "Municipal  Corporations  Act."  Mae  pob 
dyn  mewn  oed,  a  fu  yn  cadw  tŷ  neu  siop  am  dair  blynedd  oddifewn 
i  derfynau  y  fwrdeisdref,  neu  y  rhai  breswylient  yn  gyson  o  fewn 
saith  milldir  i'w  therfynau,  ac  a  fuont  dros  ystod  yr  amser 
hwnw  yn  talu  at  dreth  y  tlodion,  â  hawl  i  gael  eu  gosod  ar 
lechres  y  bwrgeiswyr.  Ehenir  y  fwrdeisdref  yn  wards  neu 
ddosbarthiadau,  ac  etholir  y  cynghorwyr  trefol  gan  fwrgeiswyr 
pob  ward.  Y  mae  nifer  o  gynghorwyr  yn  cael  eu  penodi 
gan  act  i  bob  bwrdeisdref,  ac  y  mae  y  drydedd  ran  o  honynt 
i  fyned  allan  o  swydd  bob  blwyddyn.     Etholir  henuriaid  gan  y 


YE,   EGLWYS   WLAD0L.  569 

cynghorwyr,  y  rliai  sydd  i  gynwys  y  drydedd  ran  o'u  rhifedí.  Y 
cynghorwyr  a'r  henuriaid  hyn  yw  y  Cynghor  Trefol;  ac  y  mae  y 
Cynghor  yn  ethol  nn  o  honynt  yn  Faer,  yr  hwn  sydd  i  fod  yn 
llywydd  y  Cynghor.  Nid  yw  y  maer  i  ddal  ei  swydd  ond  am 
flwyddyn;  ond  bycld  yn  agored  i  gael  ei  ail-ethol.  Mae  haner  yr 
henuriaid  yn  myned  allan  o'u  swydd  bob  trydedd  ílwyddyn,  ond 
gellir  eu  hail-ethol.  Y  Cynghor  Trefol  sydd  yn  gosod  y  trethi 
bwrdeisdreíbl.  Mae  amryw  drefì  anghorphoriaethol  hefyd  yn  cynwys 
Byrddau  Iechyd,  Dirprwywyr  Gwelliadau,  &c,  yn  cael  eu  hethol 
gan  y  treth-dalwyr,  dan  nawcld  y  senedd,  er  llywyddu  achosion  lleol. 

YR    EGLWYS    WLADOL. 

Ystî"RIR  Eglwys  Loegr  fel  cyfran  o'r  Cyfansoddiad  Prydeinig,  gan 
hyny  rhaid  dweyd  gair  byr  am  dani.  Bhedodcl  y  llywodraeth 
wladol  ac  eglwysig  i'w  gilydd  yn  amser  teyrnasiad  Pabyddiaeth 
yn  y  wlad ;  ac  er  fod  Pabyddiaeth  wedi  ei  thori  ymaith,  mae 
cysylltiad  yr  eglwys  a'r  llywodraeth  wedi  parhau.  Mae  Lloegr 
a  Chymru  yn  rhanedig  i  ddwy  dalaeth,  neu  archesgobaeth ;  sef, 
Canterbury  a  York,  a  dau  archesgob  yn  eu  llywyddu.  Arch- 
esgob  Canterbury  yw  pen-esgob  y  dalaeth  hono,  a  llywyddir  holl 
achosion  yr  eglwys  wladol  ynddi  gancldo  ef  a'i  esgobion,  y 
rhai  ydynt  y  canlynol: — Esgobion  Llundain,  Winchester,  Bangor, 
Bath  a  Wells,  Bristol  a  Gloucester,  Chichester,  Ely,  Exeter,  Hen- 
fíbrdd,  Llandaf,  Lichfield  a  Coventry,  Lincoln,  Norwich,  Oxford, 
Peterborough,  Bochester,  Salisbury,  Llanelwy,  Ty  ddewi,  a  Worcester. 
Lly wyddir  talaeth  York  gan  Archesgob  York  a'i  esgobion  yntau,  sef 
Esgobion  Durham,  Carlisle,  Chester,  Manchester,  Bipon,  a  Sodor  a 
Man.  Mae  gan  bob  archesgob  ei  esgobaeth  ei  hun,  yn  gystal  ag  awdur- 
dod  ar  yr  holl  esgobion.  Mae  gan  bob  esgob  hefyd  ei  esgobaeth  ac 
eglwysgadeiriol,neu#a^eẃa/,ynperthyniddi.  Dewisiryrarchesgob 
a'r  esgob  gan  y  Goron.  Etholid  yr  esgob  gynt  gan  y  clerigwyr,  ac 
y  mae  y  ffurfo  ddewis,  yr  hwn  a  enwir  gan  y  Goron,  yn  parhau  hyd 
heddyw;  ond  nid  yw  ond  fíurf  wag,  oblegyd  bydclant  yn  agored  i 
ddirwy  drom  os  gwrthodant  y  gwr  a  enwir  gan  y  frenines,  yr  hon 
yw  "Pen  yr  eglwys  a'r  wladwriaeth." 

Mae  gan  yr  esgob  amryw  swycldogion  egiwysig  îs  nag  ef  i'w 
gynorthwyo,  megys  deoniaid,  canoniaid,  a  phrebendariaid,  y  rhai 
ydynt  yn  ífurfio  glwysgor  (chapter).  Mae  gandclynt  hefyd  mewn 
ardaloedd  gwledig  eu  harch-ddiaconiaid  a'u  deoniaid  gwladol  i'w 
cynorthwyo  yn  iawn-lywodraethiad  y  clerigwyr  a'u  gofal.  Swydd- 
ogion  îs  eto  yw  y  clerigwyr  plwyfol,  yn  cynwys  personiaid,  íiceriaid, 
perigloriaid,  a  churadiaid.  Y  Person,  neu  y  Rector,  yw  perchen  y 
fywioliaeth,  ac  sydd  â  hawl  i  holl  ddegwm  y  plwyf,  a'r  awdurdod 


570  Y   FYDDIN. 

benaf  mewn  materion  plwyfol  eglwysig.  Mae  y  ficer  yn  îs,  fel  yr 
arwydda  ei  enw  (un  dros  arall),  a  derbynia  gyfran  o'r  degwm,  neu 
gyflog  benodol  gan  berchen  y  fywioliaeth.  Cynorthwywr  y  person 
neu  y  ficer  yw  y  periglor,  yr  un  fath  a'r  curad;  ond  curadaeth  bar- 
haol  ydyw,  pryd  mae  parhad  y  curad  yn  dybynu  ar  y  drwydded  a 
gafodd,  yr  hon  y  gall  yr  esgob  ei  galw  yn  oi  wrth  ei  ewyllys. 

Yr  esgob  yn  unig  sydd  ag  awdurdod  i  ordeinio  i  bob  swyddau 
cysegredig.  Y  gris  cyntaf  yn  neillduad  clerigwyr  yw  ordeinio  yn 
ddiacon,  a  rhaid  i'r  ymgeisydd  fod  yn  23ain  oed,  ac  yn  meddu  ar 
gymaint  a  chymaint  o  wybodaeth  ac  addysg.  Yn  mhen  deuddeg 
mis  gellir  ordeinio  y  diacon  yn  offeiriad;  ac  nis  gall  neb  gael  ei 
godi  i  swydd  uwch  yn  yr  eglwys,  heb  gael  ei  ordeinio  yn  offeiriad. 
Rhaid  i  offeiriad  fod  yn  30ain  mlwydd  oed,  cyn  y  gellir  ei  wneyd 
jn  esgob,  a  rhaid  cael  tri  esgob  o  leiaf  i'w  gysegru.  Mae  math  o 
gymanfa  neu  senedd  eglwys — pob  un  yn  cynwys  dwy  gynuìleidfa 
wahanol — yn  perthyn  i  bob  un  o'r  taleithiau.  Gelwir  hwy  yn 
Upper  and  Lower  House  of  Convocation.  Yn  y  tŷ  uchaf  yr  eistedd 
esgobion  y  dalaeth,  yn  cael  eu  lly wyddu  gan  yr  archesgob ;  ac  yn  y 
tŷ  isaf,  cenadau  wedi  eu  dewis  gan  y  glwysgorau  perthynol  i 
eglwysi  cadeiriol,  a  chan  glerigwyr  bywioliaethau.  Eu  gwaith 
ydyw  arolygu  achosion  eglwysig. 


Y   FYDDIÎî. 

Prif  alluoedd  amddiffynol  y  wlad  rhag  goresgyniad  gan  alluoedd 
tramor,  a  chadwraeth  trefn  a  dyogelwch  cartrefol,  yw  y  fyddin  a'r 
llynges.  Dechreuwyd  cadw  byddin  sefydlog  yn  y  wlad  hon  gan 
Charles  II.  yn  fuan  ar  ol  ei  esgyniad ;  yr  oedd  ei  nifer  tua  5000. 
Dan  deyrnasiad  ei  frawd,  James  II.,  yr  oedd  wedi  chwyddo  yn 
30,000.  Ond  nid  oedd  awdurdod  seneddol  dros  ei  chadwraeth  y 
pryd  hwnw,  dim  ond  ewyllys  y  brenin,  a  defnyddid  arian  a  fwriedid 
at  achosion  eraill,  i'w  chynal.  Un  o  ddarpariadau  y  Bill  of  Rights 
dan  William  a  Mary  ydoedd,  nas  gallesid  cadw  byddin  sefydlog 
heb  gydsyniad  y  senedd,  yr  hyn  a  wneir  bob  blwyddyn,  fel  y 
dangoswyd,  trwy  basio  y  Mutiny  Act. 

Y  penadur  y w  pen  priodol  y  fyddin ;  ond  yn  y  teyrnasiad  presenol 
y  mae  pob  achosion  milwrol  yn  cael  eu  rheoleiddio  gan  Ysgrifenydd 
Rhyfel,  a  Maeslywydd  y  Galluoedd.  Mae  yr  olaf  yn  gofalu  am 
ddysgyblaeth  y  fyddin,  a'r  blaenaf  am  ei  symudiadau  a'i  chynaliaeth. 
Mae  lluaws  mawr  o  is-swyddogion  yn  perthyn  i'r  fyddin,  pob  un 
yn  derbyn  cyflog  yn  ol  uchder  a  chyfritbldeb  ei  swydd,  a  thrwy  ba 
rai  y  mae  y  prif  swyddogion  yn  cario  allan  eu  trefniadau. 

Yn  nesaf  at  y   Maeslywydd    (commander-in-chief)  y  saif  yr 


Y    FYDDItf.  571 

Adjutant-general.  Efe  yw  y  gwr  canol  rhwng  y  Maeslywydd  a'r 
fyddin,  trwy  ba  un  y  mae  pob  trafodaeth  i'w  cario  yn  mlaen  rhwng 
y  naill  a'r  llall.  Swydd  y  Quartermaster-general  yw  llywyddu 
symudiadau  y  fyddin  o  un  lle  i'r  llall;  megys  nodi  ei  llwybr,  dewis 
y  fan  i  wersyllu,  a  gofalu  am  gyfleusderau  ymfudol  i'r  milwyr  a'u 
nwyddau.  Gorchwyl  y  Paymaster-general  yw  talu  y  cyflogau  i'r 
milwyr.  Ac  y  mae  y  Commissary-general  i  ofalu  am  gyflenwad 
priodol  o  nwyddau  rhyfel  ac  ymborth.  Mae  gan  bob  un  o'r  swydd- 
ogion  hyn  nifer  mawr  o  weision  o  wahanol  raddau  i  gario  allan  eu 
trefniadau.  Cynwysa  y  fyddin  Brydeinig  feirch-fllwyr  {cavalry), 
traed-filwyr  (infantry),  cyflegrwyr  (artillery),  a  pheirianwyr 
(engineers).  Gorchwyl  y  rhan  o'r  fyddin  a  elwir  y  Guards,  neu 
Household  Troops,  yw  gwylio  palasau  a  pherson  y  penadur. 
Cynwysant  y  Grenadier,  y  Coldstream,  a'r  Scots  Fusilier  regiments 
of  Foot  Guards;  a'r  gatrod  gyntaf  a'r  ailo'r  Life  Guards,dJr  Royal 
Horse  Guards,  neu  y  Blues.  Mae  nerth  catrawd  o  fìlwyr  yn 
amrywio  yn  ol  amgylchiadau.  Mae  catrawd  gyffredin  o  feirch- 
fìlwyr  ar  wasanaeth  cartrefol  yn  cynwys  wyth  mintai,  a  phob 
mintai  (troop)  yn  cynwys  haner  cant  o  wŷr;  ac  y  mae  y  gatrawd 
yn  cael  ei  llywodraethu  gan  y  swyddogion  canlynol,  y  rhai  a  roddwn, 
er  mwyn  eu  deall  yn  well,  yn  Saesneg: — 1  Colonel  (segur  swydd), 
1  Lieutenant-colonel  (yr  hwn  sydd  yn  ei  llywyddu),  1  Major,  8 
Captain,  8  Lieutenant,  8  Cornet  (un  o  ba  rai  sydd  yn  Adjutant), 
1  Paymaster,  1  Quartermaster,  1  Riding-master,  1  Meddyg,  1 
Cynorthwywr  Meddygol,  ac  1  Meddyg  Ceffylau.  Bydd  deg  mintai 
yn  gwneyd  i  fyny  gatrawd  ar  wasanaeth  tramor,  ac  ychwanegiad 
cyfatebol  o  swyddogion.  Mae  deuddeg  cwmni,  a  chant  o  wýr  yn 
mhob  cwmni,  yn  gwneyd  i  fyny  gatrawd  o  draed-filwyr ;  ac  y  mae 
ychydig  o  wahaniaeth  yn  enwau  a  nifer  y  swyddogion.  Gelwir 
pob  swyddog  islaw  Captain  yn  subalterns ;  y  Majors,  y  Lieutenant- 
colonels,  a'r  Colonels,  ynfeld  officers;  a  phawb  uwchlaw  yr  olaf  yn 
general  officers.  Dyrchefir  y  milwyr  i  swyddau,  ac  o  swyddau  îs 
i  rai  uwch,  trwy  ffafr  y  Maeslywydd  yn  enw  y  penadur,  neu  trwy 
bryniad  o'r  anrhydedd  gan  y  milwr  ei  hun.  Mae  hawl  gan  y 
swyddog  i  werthu  ei  awrdurdod  i  swyddog  îs,  ar  amodau  penodol,  a 
chyda  chaniatad  y  Maeslywydd.  Ond  nis  gellir  prynu  swydd 
uwchlaw  gradd  Lieutenant-colonel.  Nis  gallwn  nodi  cyflogau  y 
milwyr  a'r  gwahanol  swyddogaethau,  ond  yn  unig  nodi  eu  bod  oíl 
yn  fìlwyr  gwirfoddol,  ac  mai  y  fyddin  Brydeinig  yw  yr  unig  allu 
o'r  fath  yn  EwTrop.  Profir  troseddwyr  milwrol  gan  lys  o  swyddogion 
y  fyddin,  yr  hwn  a  elwir  court  martial,  gyda  chynorthwy  barnwr 
o  benodiad  y  lly wodraeth ;  rhoddir  pob  chwareu  teg  i'r  cyhuddedig 
i  amddiffyn  ei  hun,  a  phenderfynir  ei  ddedfryd  gan  y  mwyafrif,  yr 
hon  a  aníbnir  eilwaith  at  brif  gadfridog  y  dosbarth  i'w  chadarnhau. 


572  Y   LLYNGES. 

Gwobrwyir  gwasanaeth  a  gwroldeb  milwrol  gydag  amryw  ditlau, 
blwydd-daliadau,  dyrchafìadau,  ac  addurniadau. 

Heblaw  y  milwyr  rheolaidd,  y  mae  y  cartreflu  a  godir  yn  y  sir- 
oedd,  ag  sydd  dan  lywyddíaeth  Arglwydd  Raglaw  y  sir,  yn  ychwan- 
egiad  pwysig  at  allu  y  íýddin.  Y  mae  yn  Lloegr  a  Chymru  96  o 
gatrodau  o  gartreílu,  1 7  yn  Ysgotland,  a  44  yn  Iwerddon.  Yr  oedd 
y  fyddin  Brydeinig,  a  chymeryd  y  cartreflu  i  mewn,  yn  rhifo  yn 
1858,  220,000  o  wýr,  y  rhai  a  gostient  i'r  llywodraeth  £11,750,000 
y  ílwyddyn.  Heblaw  hyn,  y  mae  ugeiniau  o  flloedd  o  Reiffl-gorau 
Gwirfoddol  yn  y  wlad  hon — symudiad  a  gychwynodd  yn  y  fl.  1 859, — 
a  byddinoedd  lawer  mewn  gorsafoedd  tramor,  ac  yn  y  trefedigaethau, 

Y    LLYNGES. 

Y  llynges  yw  byddin  y  môr,  neu  y  llongau  rhyfel  a'r  milwyr  sydd 
ynddynt.  Dan  y  frenines  Elisabeth  y  cododd  ein  llynges  i  sefyllfa 
o  bwysigrwydd;  cyfherthwyd  a  dysgyblwyd  hi  yn  fwy  fyth  gan 
Cromwell;  ac  ar  ddiwedd  teyrnasiad  James  II.,  cynwysai  173  o 
longau,  yn  mesur  101,892  o  dunelliad,  gyda  6,930  o  fagnelau,  a 
42,000  o  wŷr.  Y  mae  wedi  para  i  gynyddu  mewn  nerth,  dysg- 
yblaeth,  ac  amryw  welliadau  pwysig  o  hynyhydyn  awr.  Ymddír- 
iedir  liywodraeth  y  llynges  yn  awr  i  nifer  o  ddirprwywyr,  a  elwir 
Board  of  Admiraltij,  pen  swycldog  pa  un  yw  P'rif  Arglwydd  y 
Morlys,  yr  hwn  sydcl  aelod  o'r  Cabinet.  Y  Bwrdd  hwn  sydd  yn 
trefnu  holl  achosion  a  symudiadau  y  llynges,  yn  swyddogion,  milwyr, 
a  morwyr.  Mae  y  llongau  rhyfel  yn  cynwys  chwech  o  raddau 
gwahanol.  Nis  gall  llong  o'r  radd  flaenaf  fod  yn  meddu  ar  lai  na 
110  o  fagnelau,  na  llai  na  950  o  wŷr.  Mae  yr  ail  radd  yn  cynwys 
o  80  i  110  ofagnelau,  ac  o  750  i  950  o  wŷr;  ac  felly  disgyna  lai-lai, 
o  radd  i  radd.  Mae  nifer  mawr  o  wahanol  radclau  o  swyddogion 
yn  y  llynges,  fel  yn  y  fyddin,  a  chyflog  osodedig  i  bob  un.  Cymerai 
ormod  o  le  i  ni  enwi  y  swyddi  o'r  admiral  i'r  boatsioain,  na  nodi  y 
cyflogau.  Nifer  llongau  y  Llynges  Brydeinig  yn  1858  oedd  236, 
yn  dwyn  4,764  o  fagnelau,  ac  yn  cynwys  gallu  peirianol  o  nerth 
46,973  o  geffylau.  Y  gallu  llyngesol,  yn  ol  y  Navy  Estimates  am 
1858-9,  ydoedd  44,380  o  swycldogion,  morwyr,  a  bechgyn,  a  15,000 
o  fôr-fllwyr  (marines),  ac  yr  oedd  eu  traul  i'r  deyrnas  am  y  flwycldyn 
yn  £9,140,000.  Yn  nechreu  1863,  yr  oedd  holl  longau  y  llynges 
yn  rhifo  1,014;  o'r  rhai  hyn  y  mae  85  yn  line  of  battle  ships,  yn 
dwyn  o  74  i  131  o  fagnelau,  ac  190  o  wn-fadau  (gunboats). 

Bu  y  llywodraeth  gynt  yn  gorfodogi  dynion  i  ymuno  â'r  fyddin, 
ac  yn  cospi  troseddwyr  trwy  eu  hanfon  i'r  llynges;  ond  yn  awr 
gwirfoddolion  y w  yr  holl  fyddin  a'r  llynges.  Dysgyblir  y  môr-filwyr 
mewn  llong;  a  rhaid  i'w  llys  barn  ar  achos  troseddwyr  gael  ei  gynal 


LLYSOEDD    CYFRAITH   A   CHYEIAWNDEE.  573 

ar  fwrdd  llong.  Ehoddir  blwydd-dâl  i  bob  un  a  ryddheir  o'r 
gwasanaeth  ar  ol  gwasanaethu  un  mlynedd  ar  ugain;  ac  y  mae 
Hospital  Greenwich  yn  nawcldle  i  forwyr  y  llywodraeth  a  fyddont 
wedi  eu  hannghymhwyso  i'r  gwasanaeth  trwy  archollion,  damwain, 
neu  henaint.  Y  mae  y  Coast  Guard  hefyd,  y  rhai  sydd  yn  gwylio 
y  glanau  rhag  ysbeilwyr,  a  rhag  trosglwyddiad  nwyddau  annghyf- 
reithlon,  a'r  Royal  Marines,  y  rhai  sydd  yn  gwylio  y  porthladdoedd 
breninol,  Portsmouth,  Chatham,  Plymouth,  a  Woolwich,  oll  ya 
perthyn  i'r  llynges,  a  than  lywyddiaeth  Bwrdd  y  Morlys. 


LLYSOEDD    CYFRAITH    A    CHYEIAWNDER. 

Mae  cyfraith  y  wlad  o  ddau  fath ;  sef,  y  gyfraith  anysgrifenedig9 
a'r  gyfraith  ysgrifenedig.  Gelwir  y  gyntaf  yn  gyfraith  gyffredin,  a 
gwneir  hi  i  fyny  o  arferion  hynafol,  weithiau  yn  dwyn  perthynas 
â'r  holl  deyrnas,  ac  weithiau  â  dim  ond  lleoedd  neillduol.  Geìwir 
y  gyfraith  ysgrifenedig  yn  Statute  Law,  oblegyd  ei  gwneyd  a'i 
chyfnewid  o  bryd  i  bryd  gan  y  senedd.  Esbonir  a  chymhwysir  y 
naill  a'r  llall  gan  farnwyr  awdurdodedig  mewn  gwahanol  lysoedd. 
Gwneir  rhaniad  arall  hefyd  ar  y  gyfraith  dan  y  penau,  cyfraith 
wladol  a  chyfraith  droseddol.  Mae  y  gyfraith  wladol  yn  dwyn 
perthynas  ag  iawnderau  y  bobl  yn  eu  mysg  eu  hunain,  yn  darparu 
iawn  am  unrhyw  gamwri  a  dclyoddefir.  Gelwir  yr  hwn  sydd  yn 
dyoddef,  neu  yn  dwyn  yr  achos  yn  mlaen,  yn  achwynydd  fplaintijfj, 
a'r  hwn  y  dygir  yr  achos  yn  ei  erbyn  yn  ddirfynydd  (defendant). 
ühoddir  y  gyfraith  droseddol  ar  waith  trwy  erlyniad  yn  enw  y 
frenines,  yn  erbyn  drwg-weithredwyr.  Bu  gwahaniaeth  arbenig 
rhwng  llysoedd  cyfraith  a  chyfiawnder  (law  and  equity);  "ond," 
meddai  Blackstone,  "nid  yw  y  gwahaniaeth  hwn  yn  bresenol  yn 
adnabyddus." 

Prif  lysoedd  y  Gyfraith  Gyffredin,  y  rhai  a  gynelir  yn  Neuadd 
"Westminster,  ydynt,  (1.)  Llys  y  Frenines  (Queerìs  benclì),  a  elwir 
felly  am  fod  y  penadur  gynt  yn  arfer  eistedd  yn  llywydd  arno; 
(2.)  Llys  Dadleuon  Cyffredin  (common  pleas);  (3.)  a'r  Trysorlys 
(conrt  of  exchequer).  Gelwir  y  rhai  a  farnant  yn  y  ddau  flaenaf 
yn  Ynadon  (j'ustìces),  a'r  rhai  a  farnant  yn  yr  olaf  yn  Farwniaid. 
Llywyddir  yn  Llys  y  Frenines  gan  yr  Arglwydd  Brif  Farnwr  a 
phedwar  o'r  barnwyr;  Uywycldir  Llys  Dadleuon  Cyffredin  gan  Brif 
Farnwr  y  llys  hwnw,  yn  nghyda  phedwar  barnwr  arall;  a'r  Arg- 
lwydd  Brif  Farwn  a  phedwar  o'r  barwniaid  a  lywyddant  yn  y 
Trysorlys.  Deil  y  barnwyr  hyn  eu  swyddau  dros  eu  bywyd,  ac  nis 
gellir  eu  diswydclo  ond  am  gam-ymddygiad,  a  hyny  trwy  ddeiseb  o 
ddau  Dŷ  y  senedd  at  y  penadur.  Mae  y  llysoedd  hyn,  fel  pob 
llysoedd  cyfreithiol  eraill  yn  y  deyrnas,  yn  ol  natur  y  cyfansoddiad, 


574  LLYSOEDD    CYFRAITH  A   CHYFIAWNDEE. 

yn  derbyn  eu  hawdurdod  oddiwrth  y  Goron.  Bu  awdurdod  wahanol 
yn  perthyn  i  bob  un  ohonynt;  ond  y  mae  y  linell  wahaniaethol 
hono  bellach  wedi  diflanu,  a  gellir  dwyn  y  cyfíelyb  achosion  ger 
bron  y  naill  neu  y  llall,  yn  ol  dewisiad  yr  achwynydd.  Mae  llys  y 
frenines,  mae  yn  wir,  yn  hawlio  awdurdod  arbenig  ar  bob  llys  islaw 
iddo  i  ymyryd  â'u  gweithrediadau,  yn  nghydag  awdurdod  ar  holl 
gorphoriaethau  ac  ynadon  y  deyrnas.  Y  mae  ganddo  hefyd 
awdurdod  mewn  pob  math  o  achosion  cyfreithiol,  gwladol,  a 
throseddoh 

Mae  barnwyr  y  llysoedd  uchod  yn  myned  ddwywaith  yn  y 
ílwyddyn — yn  y  gwanwyn  a'r  haf — ar  gylchdeithiau  trwy  y  wlad, 
i  brofì  troseddwyr  ac  achosion  cyfreithiol.  Gelwir  y  brawdlysoedd 
a  gynaliant  yn  mhrif  dreíi  pob  sir  yn  Assizes.  Rhenir  Lloegr  a 
Chymruyn  wyth  cylchdaith,  fel  hyn : — (1.)  Y  Gylchdaith  Gartrefol, 
yn  cynwys  y  brawdlysoedd  a  gynelir  yn  Hertford,  Chelmsford, 
Lewes,  Maidstone,  a  Croydon.  Cylchdaith  Norfolk:  Aylesbury, 
Bedford,  Huntingdon,  Cambridge,  Norwich,  ac  Ipswich.  Cylch- 
daith  y  Canoldir:  Oakham,  Northampton,  Leicester,  Nottingham, 
Lincoln,  Derby,  a  Warwick.  Cylchdaith  Oxford:  Abingdon, 
Oxford,  Worcester,  Staíford,  Shrewsbury,  Hereford,  Monmouth, 
a  Gloucester.  Cylchdaith  y  Gorllewin:  Devizes,  Winchester, 
Exeter,  Taunton,  Dorchester,  Bodmin,  Wells,  a  Bristol.  Cylchdaith 
y  Gogledd:  York,  Durham,  Newcastle,  Carlisle,  Appleby,  Lan- 
caster,  a  Liverpool.  Cylchdaith  Gogledd  Cymru:  îrefnewydd, 
Dolgellau,  Carnarfon,  Beaumaris,  Rhuthin,  Wyddgrug,  a  Chaerlleon. 
Cylchdaith  Deheudir  Cymru:  Caerdydd  ac  Abertawy,  Hwlífordd, 
Aberteifi,  Caerfyrddin,  Aberhonddu,  Presteign,  a  Chaerlleon,  lle  mae 
y  ddwy  gylchdaith  Gymreig  yn  cydgyfarfod.  Mae  dau  farnwr  yn 
myned  i  bob  un  o'r  cylchdeithiau  hyn,  oddigerth  y  cylchdeithiau 
Cymreig ;  un  barnwr  sydd  yn  myned  trwy  y  rhai  hyn,  oblegyd  fod 
yma  lai  o  orchwylion  yn  eu  haros.  Cynelir  brawdlysoedd  y  gauaf 
hefyd  yn  amryw  o'r  prif  drefi,  i  brofì  carcharorion  yn  unig. 

Gall  unrhyw  berson  ddwyn  yn  mlaen,  ac  amddiffyn  ei  achos  ei 
hun  yn  y  llysoedd  hyn,  os  bydd  yn  dewis ;  ond  dygir  y  rhan  fwyaf 
o  achosion  ein  llysoedd  cyfreithiol  yn  mlaen  gan  ddadleuwyr  a 
thwrneiod.  Y  mae  dau  ddosbarth  o  ddadleuwyr,  y  rhai  a  elwir 
sergeants-at-laiü  a  barristers,  o  ba  rai  y  mae  dadleuwyr  y  frenines 
(queen's  counsel)  yn  cael  eu  dethol;  ac  o  fysg  y  rhai  enwocaf  o'r 
dadleuwyr  olaf  hyn  y  dewisir  y  barnwyr.  Apwyntir  y  prif  farnwyr 
a'r  prif  farwniaid  gan  y  Prif  Weinidog,  a'r  îs-farnwyr  gan  yr 
Arglwydd  Ganghellydd.  Mae  yr  hawlfraint  i  alw  personau  at  y 
bar  i  actio  fel  barristers  yn  Lloegr,  yn  perthyn  i  bedair  o  gym- 
deithasau  henafol  yn  Llundain: — Lincoln's  Inn,  Middle  Temple, 
Inner  Temple,  a  Gray's  Inn.     Bhaid  iddynt  basio  arholiad,  neu 


I<LYSOEDD   CYFRAITH   A   CHYEIAWNDER.  575 

wrando  cyfres  o  ddarlithiau  penodol,  cyn  y  gallant  dderbyn  yr 
anrhydedd;  wedi  ei  gael,  gallant  ymgymeryd  ag  achosion  yn  holl 
lysoedd  Lloegr,  oddigerth  yn  llys  y  Doctors  Common;  ni  chaiíF 
neb  yno  heb  gael  gradd  y  brif-ysgol  o  Doctor  of  Laws.  Rhaid  i 
gyfreithwyr  a  thwrneiod  hefyd  basio  arholiad,  a  thalu  am  dystysgrif 
newydd  bob  blwyddyn,  cyn  y  gallont  gario  eu  galwedigaeth  yn  mlaen, 

Penderfynir  rhai  achosion  yn  y  llysoedd  hyn  gan  y  barnwyr  eu 
hunain,  eraill  gan  ddeuddeg  o  reithwyr  wedi  eu  darparu  gan  y 
gyfraith.  Mae  rheithwyr  cyffredm  yn  cael  eu  dewis  o  fysg  trigolion 
neu  fasnachwyr  yr  ardal  neu  y  sir  lle  y  cynelir  y  llys,  trwy  awdurdod 
y  Sirydd ;  nid  ydynt  i  gael  unrhy w  gydnabyddiaeth  am  eu  gwaith 
na'u  hamser,  ac  y  maent  yn  agored  i  ddirwy  o  ddim  llai  na  40s.  os 
absenolant  eu  hunain  heb  esgus  boddhaol.  Os  bydd  yr  achwynydd 
yn  dewis  cael  rheithwyr  neillduol  [special  jury),  gall  eu  hawlio;  y 
rhai  a  ddewisir  o  fysg  dynion  o  sefyllfa  uwch  na'r  rheithwyr 
eyffredin;  ond  bydd  yn  rhaid  iddo  dalu  gini  yr  un  iddynt  am  eu 
gwasanaeth,  oddigerth  i'r  barnwr  drefnu  iddynt  gael  eu  talu  trwy 
ry  w  ífordd  arall. 

Wedi  i'r  barnwr  gymeryd  ei  sedd,  a'r  rheithwyr  gymeryd  eu  lle 
a'u  llw  arferol  i  wneyd  cyfiawnder  rhwng  y  pleidiau,  gesyd  dadleuwr 
yr  achwynydd  yr  achos  ger  bron ;  yna  holir  tystion  yr  achwynydd 
gan  ei  ddadleuwr  neu  ei  ddadleuwyr,  er  egluro  a  chadarnhau  y 
mater  fyddo  mewn  dadl.  Bydd  gan  ddadleuwyr  y  diffynydd  hefyd 
hawl  i  groes-holi  yr  holl  dystion,  i  weled  a  allant  gael  gwendid  neu 
annghysondeb  yn  y  dystiolaeth.  Wedi  holi  y  tystion  oll,  symia  y 
dadleuwr  dros  yr  achwynydd  y  cwbl  i  fyny  mewn  araeth,  er  gosod 
y  wedd  oreu  ar  yr  achos  i'r  rheithwyr  a'r  barnwr.  Yna  dygir  y 
tystion  dros  y  diffynydd  i'w  holi  gan  ei  ddadleuwr  yntau,  a  bydd 
gan  ddadleuwr  y  blaid  arall  hawl  i  groes-holi.  Ar  y  diwedd  symia 
yntau  y  dystiolaeth  i  fyny  mor  ffafriol  i'r  diffynydd  ag  y  byddo 
modd.  Bydd  hawl  gan  ddadleuwr  yr  achwynydd  etoiroddi  atebiad 
iddo.  Yna  darllena  y  barnwr  yr  holl  dystiolaethau  o  bob  tu  i'r 
rheithwyr,  gan  wneuthur  unrhyw  sylwadau  a  farno  yn  briodol 
arnynt,  er  cyfarwyddyd  iddynt  i  ffurfio  barn,  a  darparu  eu  dedfryd. 
Os  nad  all  y  rheithwyr  gydweled  yn  y  llys,  ymneillduant  i  ystafell 
benodol  i  ymgynghori;  ac  os  nad  allant  ddyfod  o  gwbl  i'r  un 
meddwl,  rhyddheir  hwynt,  a  bydd  yn  rhaid  dechreu  yr  achos  o'r 
newydd  drachefh,  os  nad  all  y  pleidiau  ddyfod  i  gytundeb  â'u 
gilydd.  Os  mai  am  drosedd  y  bydd  yr  achos,  y  cwbl  fydd  gan  y 
rheithwyr  i'w  wneyd  fydd  dwyn  dedfryd  o  "euog"  neu  "dieuog;" 
ac  os  euog,  bydd  y  barnwr  yn  penderfynu  ac  yn  cyhoeddi  y  gosp- 
edigaeth.  Os  am  ddyled  neu  iawn,  &c,  bydd  y  rheithwyr  yn 
penodi  y  swm  ddylai  yr  achwynydd  gael,  os  barnant  yn  ei  ffafr. 
Os  na  fydd  y  ddedfryd  yn  boddio  y  pleidiau,  gallant  godi  yr  achos 


576  TîtOSEDDAÜ. 

i  lys  uwch,  ac  o  hwnw  i  un  uwch  eilwaith,  nes  eyrhaedd  yr  uchaf— 
Tŷ  yr  Arglwyddi.  Os  na  ddaw  y  diíFynydd  yn  mlaen  i  ymddangos 
yn  erbyn  yr  achwynydd,  gyda  chenad  y  barnwr  gall  yr  achos  gael  ei 
broíì  yn  ei  absenoldeb,  os  ceir  prawf  iddo  ef  gael  y  rhybudd  priodol 
i  wneyd  hyny.  Mae  amryw  lysoedd  cyfreithiol  eraill;  megys 
llysoedd  eglwysig,  llysoedd  sirol  [county  courts),  a  llys  methdaliant 
(banhruptcy  court),  y  rhai  na  oddef  ein  terfynau  i  roddi  desgrifiad  o 
honynt;  er  hyny,  y  mae  ífynonell  eu  hawdurdod,  a  nodwedd 
gyffredin  eu  gweithrediadau  eisoes  wedi  eu  hegluro. 

TR0SEDDAT7. 

Mae  amryw  fath  o  droseddau  yn  erbyn  y  gyfraith  droseddol.  Ar 
ben  y  rhes  y  mae  teyrnfradwriaeth,  sef  bwriad  neu  gynygiad  i 
niweidio,  carcharu,  neu  ladd  un  o  etifeddion  neu  olynwyr  George  III., 
neu  godi  gwrthryfel  yn  erbyn  y  penadur,  neu  gynorthwyo  eraill  i 
wneyd  hyny.  Y  gospedigaeth  am  y  cyfryw  drosedd  yw  marwol- 
aeth.  Cynwysa  y  gyfraith  "fodi'r  condemniedig  gael  ei  lusgo  ar 
dorglwyd  i  le  y  dienyddiad,  a'i  grogi  gerfydd  ei  wddf  nes  byddo  yn 
farw;  yna  fod  y  pen  i'w  dori  ymaith,  a'r  corph  i'w  ddarnio  yn 
bedwar,  a'r  darnau  i  gael  gwneyd  â  hwy  fel  y  gwelo  ei  Fawrhydi 
George  III.  a'i  olynwyr  yn  dda."  Ond  gall  y  penadur  trwy 
warant,  wedi  ei  harwyddo  hefyd  gan  ysgrifenydd  y  llywodraeth, 
beri  i'r  troseddwr  gael  tori  ei  ben  yn  Ue  ei  grogi,  a  rhoddi  hysbys- 
rwydd  yn  y  warant  hono  beth  i  wneyd  o'r  pen  a'r  darnau.  Llof- 
ruddiaeth  yw  cymeryd  bywyd  dyn  oddiarno  yn  fwriadol,  ac  oddiar 
falais,  a'r  gospecligaeth  am  dano  yw  marwolaeth  trwy  grogi.  Dyn- 
ladcliad  yw  cymeryd  bywyd  dyn  oddiarno  yn  anfwriadol,  trwy 
ddamwain,  neu  mewn  cyffro  nwydwyllt,  heb  falais;  ac  y  mae  y 
gospedigaeth  am  dano  yn  amry wio  o  lafur  cospawl  (penal  servitude) 
dros  fywyd,  i  ychydig  fisoedd  o  garchariad,  fel  y  byddo  ffeithiau  yr 
achos.  Mae  cynygiad  i  lofruddio  hefyd  yn  drosedd  i'w  gospi  â 
marwolaeth,  a  dedíryd  i'r  perwyl  yn  cael  ei  phasio;  ond  nid  yw  yn 
cael  ei  gosod  mewn  grym.  Mae  nifer  mawr  o  droseddau  yn  dyfod 
dan  yr  enw  felony,  megys  yspeilio  personau,  tori  tai,  ffugio  arian, 
aml-wreiciaeth,  môr-ladrad,  lladrata  oddiar  bersonau,  meistriaid, 
neu  o  dai,  &c,  y  rhai  a  gospir  â  charchariad,  neu  lafur  cospawl  am 
amser  mwy  neu  lai,  fel  byddo  amgylchiadau  yr  achos,  a  chymeriad 
cyffredin  y  troseddwr.  Yn  perthyn  i  gamymddygiad  [inisdemeanor) 
y  mae  tyngu  anudon,  twyllo,  ymosodiad  annghyíreithlon  ar  berson, 
bradwriaeth,  herw-hela  (poaching),  defnyddio  pwysau  a  mesurau 
twyllodrus,  &c,  y  rhai  a  gyfarfyddir  eto  â  chospedigaethau  cyffelyb. 
Anfynych  y  carcherir  am  fwy  na  dwy  flynedd;  ond  gweinyddir 
llafur  cospawl  am  unrhyw  nifer  o  flynyddoedd.     Mae  alltudiaeth 


LLYSOEDD   Y    GYFEAITH   DEOSEDDOL.  577 

wedi  peidio  yn  awr,  am  fod  y  Trefedigaethau  Prydeinig  yn 
anfoddlon  i  dderbyn  y  troseddwyr.  Eto  gellir  anfon  y  rhai  a 
ddedfrydir  dros  eu  bywyd  i  unrhyw  barth  y  gwelo  ei  Mawr- 
hydi  yn  dda. 

Mae  y  draul  i  ddwyn  yn  mlaen  erlyniadau  yn  erbyn  personau 
am  droseddau  o'r  fath  uchod  yn  cael  ei  dwyn  gan  y  llywodraeth,  pa 
un  bynag  a  gânt  eu  condemnio  ai  peidio.  Mae  personau  a  gyd- 
fwriado  ddrwg,  neu  a  gynorthwyo  i'w  gyfîawni,  neu  a  gynorthwyo 
y  drwg-weithredwr  i  ddianc,  &c,  yn  cael  eu  hystyried  yn  euog  o'r 
trosedd.  Nid  yw  anwybodaeth  o'r  gyfraith,  i  ddynion  mewn  oed  a 
synwyr,  yn  eu  dieuogi.  Ystyrir  plant  dan  saith  oed  yn  annghymhwys 
i  gyflawni  trosedd  yn  euog  o  farwolaeth;  ac  ni  roddir  y  gyfraith 
mewn  grym  yn  eu  herbyn  dan  bedair  ar  ddeg  oed,  heb  gael  prawf 
yn  gyntaf  eu  bod  yn  deall  gwahaniaeth  rhwng  drwg  a  da.  Mae 
dynion  allan  o'u  pwyll,  ocldigerth  dan  ddylanwad  meddwdod,  yn 
esgusodol.  Mae  gwraig  hefyd,  a  gyd-gyfìawno/^ony  â'i  gwr,  ac 
yn  ei  bresenoldeb,  yn  rhydd;  oblegyd  yn  ngolwg  y  gyfraith  nid  yw 
y  gwr  a'r  wraig  ond  un.  Nis  gellir  pron  neu  gospi  dyn  ddwywaith 
am  yr  un  trosedd,  dan  unrhy  w  amgylchiadau. 

LLYSOEDD    A    GWETTHEEDIADATJ    Y    GYEEAITH    DEOSEDDOL. 

Ye  ydys  eisoes  wedi  dangos  fod  Tŷ  yr  Arglwyddi  yn  meddu 
awdurdod  i  brofi  aelodau  o  Dŷ  y  Cyffredin  a'i  aelodau  ei  hun  ar 
amser  ei  eisteddiad,  a  gyhuddir  o  fradwriaeth  neu  ddrwg-weithred. 
Dangoswyd  hefyd  fod  llys  y  frenines  yn  meddu  awdurdod  bwysig 
mewn  achosion  troseddol.  Yr  Arglwydd  Brif  Farnwr  yw  prif 
Goronwr  neu  drengholydd  y  deyrnas,  ac  y  mae  yr  holl  farnwyr  yn 
goronwyr  ac  yn  ynadon  heddwch.  Byddai  cystal  hysbysu  yma  pa 
fodd  y  mae  coronwyr  ac  ynadon  yn  cael  eu  hapwyntio,  a  pha  beth 
yw  eu  dyledswTyddau.  Etholir  y  Coronwr  gan  rydd-ddalwyr  y  sir, 
neu  y  dosbarth  lle  y  byddo  yn  cynal  ei  lys  ;  a'i  brif  ddyledswydd  yw 
ymholi,  gyda  chymhorth  rheithwyr,  i  amgylchiadau  pob  marwolaeth 
sydyn.  Os  nad  ellir  cael  y  corph,  nis  gellir  cadw  trengholiad,  a 
gwneir  yr  ymchwriliad  o  flaen  yr  ynadon.  Os  ceir  fod  llofruddiaeth 
neu  ddyn-laddiad  wedi  ei  gyflawni,  dyledswydd  y  Coronwr  fydd 
traddodi  y  person  neu  y  personau  amheus  i  gymeryd  eu  prawf. 
Apwyntir  ynadon  hedclwch  gan  y  penadur,  trwy  gymeradwyaeth 
Arglwydd  Raglaw  y  sir,  er  cynorthwyo  yn  ngweinyddiad  y  gyfraith. 
Rhaid  fod  ganddynt  gant  punt  y  flwyddyn,  yn  dyfod  oddiwrth 
feddianau  tirol,  i'w  cynorthwyo  i'r  anrhydedd.  Ond  nid  yw  hyn 
yn  angenrheidiol  i  ynadon  mewn  corphoriaethau,  mewn  arglwyddi, 
cyfrin-gynghorwyr,  barnwyr,  ac  eraill.  Dyledswydd  ynadan  yw 
cadw  heddwch  y  frenines  trwy  ddal  a  charcharu  terfysgwyr,  a 
gweinyddu  y  gyfraith  mewn  prawflysoedd  bychain  a  chyffredinol. 

2ìí 


578  LLYSOEDD   A   GWEITHEEDIADATjT 

Heblaw  llys  y  Frenines,  a'r  Brawdlys  Sirol,  a  nodwyd  eisoes,  y 
mae  gan  Lys  Troseddol  Llundain,  a  elwir  Central  Crimìnal  Court, 
awdurdod  i  brofì  pob  math  o  droseddau  a  gyflawnir  yn  Llundain  a 
Middlesex,  a  pharthau  penodol  o  swydd  Essex,  Kent,  a  Surrey.  Mae 
yn  eistedd  unwaith  y  mis,  ac  yn  cael  ei  lywyddu  gan  Gofiadur  a 
Rhingyll  Cyffredin  (JRecorder  and  Common  Sergeant)  dinas  Llundain, 
a  chan  farnwyr  ovr  llysoedd  uchaf.  Os  profîr  ei  fod  yn  debygol  na 
chaiff  person  brawf  teg  yn  y  sir  lle  y  cyílawnwyd  y  trosedd,  gellir 
ei  symud  i  gael  ei  broíì  yn  y  llys  hwn.  Mae  brawdlysoedd  chwart- 
erol  (quarter  sessions)  hefyd  yn  proíi  llawer  o  achosion  troseddol, 
ond  nis  gallant  brofì  am  brif  droseddau.  Cynelir  brawdlysoedd 
chwarterol  y  siroedd  o  flaen  yr  ynadon  heddwch,  a'u  eadeirydd 
yn  llywyddu.  Mewn  rhai  siroedd  poblog  dewisir  harrister  galluog 
yn  farnwr  y  llys  hwn  gan  yr  ynadon,  a  derbynia  gyflog  am  ei 
wasanaeth.  Mewn  dinasoedd  a  bwrdeisdrefi,  y  Cofiadur  yw  y 
barnwr.  Bydd  y  llys  hwn  yn  eistedd  yn  fynychach  na  phob 
chwarter  blwyddyn,  pan  fyddo  gorchwyìion  yn  galw.  Cynelir 
prawflysoedd  bychain  hefyd  mewn  ardaloedd  gwledig,  a  elwir  petiy 
sessions,  ger  bron  dau  neu  ychwaneg  o  ynadon  heddwch.  Mewn 
trefì  poblog  llywyddir  hwynt  gan  ynad  cyflogedig  a  elwir  stipendiary 
magistrate.  Mae  pob  achosion  troseddol,  oddigerth  teyrn-fradwr- 
iaeth,  yn  cychwyn  yn  y  prawflysoedd  hyn.  Terfynir  achosion 
bychain  ynddynt  gan  ddedfryd  o  eiddo  yr  ynadon;  ond  yn  mhob 
achos  o  bwys,  traddodir  y  cyhuddedig  i  gymeryd  ei  brawf  yn  y 
brawdlys  chwarterol  neu  yr  assizes,  fel  y  byddo  pwysigrwydd  yr 
achos.  Ysgrifenydd  y  llywodraeth  yn  gyffredin  sydd  yn  profi  un 
a  gyhuddir  o  deyrn-fradwriaeth ;  a  bydd  yn  ei  ryddhau  neu  yn  ei 
draddodi  i  gymeryd  ei  brawf  o  flaen  llys  priodol. 

Gweinyddir  cyfiawnder  bob  amser  yn  gyhoeddus,  ac  yn  mhresen- 
oldeb  y  cyhuddedig.  Wedi  dal  carcharor,  gwneir  pob  brys  i'w 
ddwyn  ger  bron  ynad  heddwch;  ysgrifenir  y  dystiolaeth  yn  ei 
erbyn,  a  llawnodir  hi  gan  y  tyst  a'i  rhoddodd.  Ac  os  traddodir  ef  i 
gymeryd  ei  brawf,  bydd  ganddo  hawl  i  gopi  o'r  dystiolaeth  a  roddwyd 
yn  ei  erbyn,  ond  iddo  dalu  swm  bychan  am  ei  chopio.  Os  bydd 
amheuaeth  am  euogrwydd  y  carcharor,  a'r  dystiolaeth  heb  fod  yn 
ddigon  cadarn  i'w  draddodi,  gall  yr  ynad  orchymyn  ei  gadw  eto 
am  wyth  niwrnod,  er  mwyn  cael  ychwaneg  o  amser,  a  gollyngir  y 
carcharor  dan  fechniaeth,  neu  cedwir  ef  yn  y  carchar.  Os  ceir 
tystiolaeth  ddigonol,  traddodir  ef  i  gael  ei  brofì  mewn  llys  uwchy 
a  rhwymir  yr  holl  dystion  i  ymddangos  yno  yn  ei  erbyn;  os  bydd  y 
dystiolaeth  yn  annigonol  yn  marn  yr  ynadon,  rhyddheir  ef. 

Mae  dull  y  gweithrediadau  yn  gyffelyb  mewn  brawdlysoedd 
troseddol  ag  ydynt  mewn  achosion  gwladol.  Dewisir  dau  fath  o 
reithwyr,   uchel    ac    îs-reithwyr    {grand  and  petty  jury),  trwy 


Y    GYFHAITH   DROSEDBOL.  579 

awdurdod  y  Sirydd,  fel  y  dangoswyd  o'r  blaen.  Os  bydd  achos 
estron  yn  cael  ei  brofì,  gall  y  carcharor  hawlio  cael  haner  y 
rheithwyr  yn  estroniaid,  ond  ni  fydd  raid  iddynt  fod  o'r  un  wlad 
a'r  carcharor.  Rhoddir  cyhudd-gwyn  (indictment)  pob  carcharor  yn 
mlaenaf  o  flaen  yr  uchel  reithwyr,  y  rhai  ydynt  nifer  anmhenodol 
o  brif  foneddigion  y  sir.  Holant  y  tystion  yn  erbyn  y  carcharor 
yn  unig,  i  weled  a  fydd  digon  o  sail  dros  ei  osod  ar  brawf  yn  y  llys. 
Os  ceir  mwyafrif  o  ddeuddeg  yn  cydweled  fod  sail  ddigonol,  ysgrifenir 
"  True  bill"  gan  flaenor  y  rheithwyr  ar  ysgrify  cyhudd-gwyn3  a 
bydd  yr  achos  i  fyned  i  brawf.  Os  na  chaiff  y  grand  jury  sail 
foddhaol  yn  erbyn  y  carcharor,  ysgrifenir,  "  No  true  bill"  a 
rhyddheir  ef  heb  fyned  i  brawf  pellach.  Cyhoeddir  penderfyniad 
y  rheithwyr  mewn  llys  agored;  dygir  yr  holl  garcharorion  y  byddo 
true  bill  yn  eu  herbyn  ger  bron,  darllenir  y  cyhuddgwyn  yn  erbyn 
pob  un,  a  gofynir  iddo  gyfaddef  ueuog,"  neu  "dieuog."  Os 
cyfaddefa  y  troseddwr  ei  fod  yn  euog  o'r  cyhuddiad,  cyhoeddir  y 
ddedfryd  arno  yn  y  fan.  Ond  y  rhai  a  ddywedant  "dieuog"  a 
ddygir  i  fyny  y  naill  ar  ol  y  llall,  i  gael  eu  profl  ger  bron  y  barnwr 
a'r  is-reithwyr.  Grynt,  os  gwrthodai  carcharor  ateb  euog  na  dieuog, 
dygid  ef  i  ystafell  dy well  yn  y  carchar,  rhoddid  ef  i  orwedd  ar  ei 
gefn,  a  gosodid  cymaint  allai  ddal  o  bwysau  haiarn  ar  ei  fynwes; 
cedwid  ef  felly  gyda  thamaid  o  fara  caled,  a  llymaid  o  ddwfr  afiach, 
hyd  nes  yr  atebai,  neu  farw.  Os  gwrthyd  carcharor  ateb  yn  awr, 
nodir  rheithwyr  i  broíi  pa  un  ai  mudanrwydd  neu  wrthnysigrwydd 
fydd  yr  achos ;  os  mai  yr  olaf  fydd,  ystyrir  ef  yr  un  fath  a  phe 
dywedasai  "dieuog"  a  chaiff  gymeryd  ei  brawf;  os  y  llall,  gohirir 
y  prawf,  a  rhoddir  ef  dan  gadwraeth.  Rhoddir  cynygiad  i'r  carchar- 
orion  i  wrthod  un  neu  ychwaneg  o'r  rheithwyr,  os  byddant  yn  ofni 
na  roddant  farn  deg  ar  eu  hachos.  I'r  perwyl  hwn  darllenir  enwau 
y  rheithwyr  i'r  carcharorion  cyn  i'r  rheithwyr  gymeryd  eu  llw. 

Wedi  myned  trwy  yr  holí  ragbarotoadau  y  cyfeiriwyd  atynt, 
rhoddir  y  carcharor  sydd  i  gymeryd  ei  brawf  yn  y  dock  gyferbyn  a 
mainc  y  barnwr;  gesyd  y  dadleuydd  dros  yr  erlyniad  yr  achos 
ger  bron,  a  holir  y  tystion  i'w  gadarnhau.  Gall  y  carcharor  neu  ei 
ddadleuwr  groesholi  y  tystion,  a  gwneyd  cyfarchiad  i'r  rheithwyr 
ar  y  diwedd.  Y  mae  un  gwahaniaeth  o  bwys  yma  i'w  nodi  rhwng 
prawf  mewn  achosion  gwladol  a  throseddol.  Mewn  achos  gwladol 
mae  y  ddadl  rhwng  deiliad  a  deiliad,  a'r  amcan  yw  cael  allan  holl 
ffeithiau  yr  achos;  rhaid  i'r  ddwy  blaid  roddi  tystiolaeth,  neu 
cymerir  fod  tystiolaeth  y  naill  yn  wir  am  nad  yw  y  llall  yn  ei 
gwrthwynebu.  Ond  mewn  achos  troseddol,  y  llywodraeth  yn  ei  holl 
awdurdod  yw  yr  erlynydd  yn  erbyn  y  cyhuddedig,  ac  y  mae  ganddi 
gyflawnder  o  ddynion  cymhwys  a  chyfoeth  i  ddwyn  yr  achos  yn 
inlaen.     Felly,  gan  mai  amcan  cyntaf  y  gyfraith  yw  amddiffyn  y 


580  CYFRIITH    TYSTIOLÀETH. 

gwan  yn  erbyn  y  cryf,  dyogela  y  cyhuddedig,  hyd  y  mae  yn  bosibl, 
oddiwrth  bob  camwri.  Nid  oes  rwymau  arno  i  euogi  ei  hun;  nid 
oes  raid  ychwaith  iddo  ef  brofi  ei  ddiniweidrwydd,  ond  rhaid  i'r 
erlyniad  brofi  ei  euogrwydd,  onide  myn  y  gyfraith  ei  ryddhau. 
Dyma  un  o  elfenau  rhagorol  ein  cyfansoddiad.  Mewn  gwledydd 
eraill,  rhaid  i'r  cyhuddedig  broíi  ei  íbd  yn  ddieuog,  onide  cospir  ef. 
Mae  yn  wir  fod  y  darpariad  hwn  yn  y  cyfansoddiad  Prydeinig  yn 
achlysur  rhyddhad  llawer  euog,  ond  y  mae  liefyd  yn  achlysur 
amddiífyniad  llawer  diniwaid  oddiwrth  gyhuddiadau  annghywir  a 
maleisus.  "Ac  y  mae  yn  well  i  gant  o  droseddwyr  ddianc — cânt  eu 
haeddiant  ryw  bryd — nag  i  un  dyn  diniwaid  ddyoddef." 

Wedi  gorphen  achos  yr  erlyniad  gan  y  Goron,  bydd  y  tystion  o 
blaid  y  carcharor  yn  cael  eu  holi;  ond  bydd  hawl  gan  y  dadleuydd 
dros  yr  erlyniad  i  wneyd  yr  araeth  ddiweddaf,  a  mynu  dweyd  y  gair 
olaf  wrth  y  rheithwyr.  Wedi  i'r  ddwy  blaid  orphen,  symia  y  barnwr 
yr  holl  dystiolaeth  i'r  rheithwyr,  a  rhoddant  hwythau  y  ddedfryd  o 
euog  neu  dieuog.  Os  euog,  dedfryda  y  barnwr  y  carcharor  yn  ol 
darpariad  y  gyfraith;  os  dieuog,  rhyddheir  ef.  Nis  gellir  dwyn 
neb  i  brawf  ddwywaith  am  yr  un  trosedd,  hyd  y  nod  pe  ceid 
sicrwydd  fod  camdystiolaeth  neu  gamddedfryd  wedi  ei  rhoddi. 
Os  ceir  fod  y  cyhuddedig  wedi  cael  ei  gondemnio  ar  gam,  rhydd  y 
frenines  bardwn  iddo;  ac  os  cafodd,  o'r  ochr  arall,  ei  ryddhau  ar 
gam,  nis  gellir  ei  ddwyn  eilwaith  i  brawf.  Mae  hyn  yn  ddiau  yn 
ddiffyg  amlwg  yn  y  gyfraith.  Nid  yw  pardwn  dirgel  yn  gyfiawnder 
ag  un  gafodd  ei  gondemnio  ar  gam  ar  g'oedd  gwlad,  ond  dylai  ei 
gyfiawnhad  fod  mor  gyhoeddus  a'i  gondemniad. 

CYFEÂITH   TYSTIOLA.ETH. 

TJn  peth  pwysig  arall,  ag  y  mae  mwy  na  haner  dadleuon  y  llysoedd 
barn  yn  troi  arno,  yw  cyfraith  tystiolaeth.  neu  pa  fath  dystiolaeth 
(evidence)  sydd  yn  dderbyniol  ac  yn  annerbyniol  gan  y  gyfraith.  Mae 
dau  fath  o  dystiolaethau,  geiriol  ac  ysgrifenedig  (parol  and  loritten) ; 
ac  y  mae  y  rhai  hyn  eilwaith  yn  cael  eu  dosbarthu  i  brif  dystiolaethau 
athystiolaethau  eilraddol.  Tystiolaetlmno^  ywyrhon  a  roddir  mewn 
geiriau  gan  dystion.  Mioddir  hi  yn  gyfîredin  ar  lw ;  ac  am  hyny, 
nis  gallasai  Crynwyr,  Morafiaid,  ac  eraill  y  gwaharddai  eu  creíydd 
hwynt  i  gymeryd  llw,  gynt  fod  yn  dystion  mewn  llys  troseddol. 
Bellach  y  mae  y  gyfraith  wedi  symud  y  rhwystr,  fel  nad  oes  raid  i 
neb  y  byddo  ei  grefydd  yn  gwahardd  iddo,  gymeryd  llw;  eto 
defnyddir  pob  cyfleusdra  i  wasgu  cyfrifoldeb  y  tyst  at  ei  feddwl. 
Wrth  gymeryd  y  llw  defnyddir  y  moddion  fyddo  yn  fwyaf  rhwymedig 
i  gydwybod  y  tyst.  Tynga  y  Cristion,  wedi  noethi  ei  ben,  ar  y 
Testament  Newydd ;  yr  Iuddew,  a'i  ben  yn  orchuddiedig,  ar  bum 
llyfr  Moses;    y  Mahometaniad   ar  y  Koran;    yr  Hindw   i'r  afon 


CYFRAITH    TYSTIOLÀETH.  581 

Ganges.  Nis  gellir  derbyn  tystiolaeth  gwallgofìaid,  na  phlant  na 
fyddo  yn  deall  ystyr  11  w. 

Nis  gall  gwr  a  gwraig  fod  yn  dystion  yn  erbyn  eu  gilydd  mewn 
achosion  troseddol,  oddigerth  i  brofi  prioclas  â  dwy  wTraig,  neu  pan 
fyddo  y  gwr  yn  arfer  creulondeb  at  ei  wraig.  Nis  gellir  holi 
carcharorion  ar  lw  yn  eu  hachos  eu  hunain,  neu  y  naill  garcharor 
am  y  llall  a  fyddo  yn  gyd-droseddwr.  Ond  os  ceir  un  o  honynt  yn 
ddieuog,  gellir  wedi  hyny  ei  gymeryd  fel  tyst.  Ni  ofynir  oddiwrth 
dyst  ond  yr  hyn  a  wybu,  neu  a  welodd  ei  hun;  ni  fydd  y  peth  a 
glywodd  gan  arall  yn  dystiolaeth,  am  nad  oedd  yr  arall  hwnw  yn 
dywedyd  ar  lw.  Ond  os  oedd  y  person  y  perthynai  y  geiriau  iddo 
yn  clywed,  a  chyfleusdra  ganddo  i  droi  y  geiriau  yn  ol,  ac  yntau 
heb  wneyd  hyny,  yna  gall  y  person  oedd  yn  clywed  roddi  hyny 
fel  tystiolaeth,  gan  yr  ystyrid  dystawrwydd  yr  hwn  y  perthynai  y 
geiriau  iddo  fel  addefiad  o'u  gwirionedd.  Gofynir  bob  amser  y 
brif  neu  y  dystiolaeth  oreu.  Ni  dderbynir  adroddiad  o  ysgrif,  na 
chopi  o  honi,  am  mai  yr  ysgrif  ei  hun  yw  y  goreu.  Mewn  achosion 
llinachol,  derbynir  tystiolaeth  eilraddol,  gan  bersonau  o  gymeriadau 
cyfrifol,  er  na  fydd  ond  wedi  ei  seilio  ar  yr  hyn  a  glywsant. 
Tystiolaeth  ysgrifenedig  y w  tystiolaeth  trwy  ddwyn  ger  bron  ysgrifau 
i  brofi  yr  achos.  Mae  tystiolaeth  uniongyrchol  ac  amgylchiadol 
hefyd  {airect  and  circumstantial).  Tystioíaeth  uniongyrchol  yw  yr 
un  fyddo  yn  profì  yn  eglur  fod  y  cyhuddedig  wedi  dyweyd  neu 
gyflawni  rhyw  beth.  Tystiolaeth  amgylchiadol  yw  cydgyfarfyddiad 
amgylchiadau  fel  ag  i  roddi  sail  i  gasglu  iddo  wneyd  felly.  Mae  y 
desgrifìad  hwn  o  angenrheidrwydd  yn  fyr ;  eto  efallai  y  cynorthwya 
y  darllenydd  i  ddeall  beth  a  feddylir  pan  ddywedir  yn  fynych  fod 
yr  evidence  yn  cael  ei  wrthod. 

Er  ei  holl  ddifìygion,  credwn  yn  ddibetrus,  a'i  gymeryd  trwyddo 
draw,  nad  oes  ac  na  fu  gan  un  genedl  na  gwlad  gyfansoddiad 
Uywodraethol  mor  ardderchog.  "Pa  genedl  mor  rhydd,  mor 
ddedwydd,  ac  mor  ddyogel  ?  Y  mae  genym  Frenines  ar  yr  orsedd 
fel  penadur  yn  esiampl  i  bob  pen  coronog;  ac  fel  Cristion  yn 
gynllun  i'w  hefelychu  ar  bob  aelwyd.  Mae  genym  bendefìgaeth 
wedi  dysgu  dwyn  ei  balchder  yn  ddidramgwydd,  ac  sydd  bob 
amser  yn  barod  i  wneuthur  rhyw  beth  dros  y  bobl  yn  gydnabydd- 
iaeth  am  y  breintiau  a  fwynha.  Mae  genym  ddosbarth  canol  yn 
codi  cof-golofnau  anfarwol  o'u  llafur  a'u  hanturiaethau  yn  mhob 
chwarter  o'r  byd.  Mae  genym  weithwyr  nerthol  a  gonest,  heb 
allu  a  medr  y  rhai  nas  gallai  y  cof-golofnau  hyny  byth  godi.  Y 
mae  genym  dlodion  yn  llafurio  yn  wrol  ac  anrhydeddus;  tlodion 
anwybodus  a  newynllyd;  tlodion  drygionus  a  diraddiedig,  ond 
ychydig  sydd,  debygem,  yn  mysg  yr  holl  genedl  nad  yw  yn  rhoddi 
eu  cyfran   er  eu  haddysgu,  eu  porthi,   a'u  diwygio.'' 


TAFLEN  AMSERYDDOL  O  DDYGWYDDIADAU  PWYSIG. 


Goresgyniad  Prydain  gan  Julius  Cesar Cyn  Crist      55 

Carchariad  Caradog,  a  darostyngiad  Prydain   „ Oed  Crist      51 

Gwrthryf  el  y  Prydeiniaid  dan  Boadicea 61 

Dygiad  tybiedig  Cristionogaeth  i  Brydain  gan  Paul . .       63 

Goresgyniad  y  wìad  gan  y  Pictiaid  a'r  Scotiaid 445 

Ymadawiad  y  Phuf einiaid 448 

Tiriad  cyntaf  y  Sacsoniaid  yn  Mhrydain    449 

Brv»ydr  Aylesford,  rhwng  y  Prydeiniaid  a'r  Sacsoniaid 455 

Marwolaeth  Awstin 604 

Brwydr  Croesoswallt,  rhwng  y  Merciaid  a'r  Northurnbriaid 641 

Marwolaeth  Cadwaladr,  y  brenin  Cynireig  olaf  ar  unbenaeth  Prydain  ......     703 

Uniad  y  Seithbenaeth  Seisnig  gan  Egbert 827 

Goresgyniad  Lloegr  gan  y  Daniaid  . . . . „ 866 

Marwolaeth  Alfred  Fawr 901 

Lewyn  ac  01ave  (Daniaid)  yn  difrodi  j  wlad 993 

Sefydliad  goruchafìaeth  y  Daniaid    . . . 1017 

Goresgyniad  Lloegr  gan  y  Normaniaid   . . . 1066 

Brwydr  Hastings Hydref  14,  1066 

Coroni  William  y  Gorchfygwr    ....  * ISTadolig  1066 

Dechreuad  Phyfeloedd  y  groes 1097 

Gwladychiad  y  Flemiaid  yn  Nghymru 1 106 

Senedd  gyntaf  yr  Arglwyddi  a'r  Cyff  redin 1116 

Marw  Bobert  mab  William  y  Gorchfygwr  yn  nghastell  Caerdydd 1135 

Cyflafan  ddychrynllyd  ar  yr  luddewon 1189,  1190 

Cael  y  Freinlen  Fawr  gan  y  brenin  John    1215 

Cwymp  Llewelyn,  a  gorchfygiad  Cymru  gan  Edward  1 1282 

Genedigaeth  Edward  II.,  yn  nghastell  Caernarfon 1284 

Dyf eisiad  cwmpawd  y  morwr 1302 

Dyf eisiad  pylor  gan  Swarth  (Ffrancwr) 1327 

Brwydr   Cressey,    lle   y  defnyddiwyd  magnelau  gyntaf,   ac  y  cymerodd  y 

Tywysog  Du  y  bluen  "  Ich  Dien" 1346 

Brwydr  Nevill's  Cross,  rhwng  y  Saeson  a'r  Ysgotiaid 1346 

Edward  III.  yn  cymeryd  Calais    1347 

Dwyn  glo  gyntaf  i  Lundain 1357 

Dechreu  y  diwygiad  gan  Wicliff e 1369 

Gwrthryf el  Wat  Tyler    1381 

Marwolaeth  Wicliífe    1384 

Ymosodiad  Owain  Glyndwr  ar  Loegr 1405 

Merthyru  John  Huss 1415 

Brwydr  Agincourt  (Ff rainc) „-...,....   1415 

Gorchfygiad  Ffrainc  gan  Henry  Y 1421 

Dechreuad  y  ddyfais  o  argraíf u 1441 

Brwydr  St.  Albans 1454 

Argraíf u  y  llyf r  cyntaf  (gan  Faust) « 1457 

Brwydr  Wakefield    1460 

Brwydr  Towton     1461 

Brwydr  Tewkesbury     1471 

Brwydr  Maes  Bosworth , Aw^st  22ain,  1485 

Uniad  j  ddau  Posyn 1486 

Darganf yddiad  Cape  of  Good  Hope 1488 

Darganfyddiad  America  gan  Columbus 1492 

Lloegr  yn  ymwrthod  ag  awdurdod  y  pab    1534 

Bhoddi  Cymru  dan  yr  un  cyfreithiau  a  Lloegr 1536 

B,hanu  holl  Gymru  yn  siroedd 1536 

Dinystrio  tri  chant  o  f ynachdai  gan  Henry  VIII 1536 

&hoddi  copi  o'r  Bibl  yn  yr  eglwysi  plwyf ol    1539 

Cynal  Cynghor  Trent 4 . .  .*. .,  1542  i 


DYGWYDDIADÀU  PWYSIG.  583 

Geni  William  Shakespeare   Oed  Crist  1564 

Cynafan  Protestaniaid  Ffrainc  (Bartlioloniew) Awst  24,  1572 

Darganfyddiad  Virgirna  gan  Syr  "W*.  Raleigh    1584 

Tori  pen  Mary  brenines  Ysgotland , 1587 

Dystrywio  yr  Armada  Ysbaenaidd  158S 

Tori  pen  Essex,  hoff-ddyn  Elisabeth   1601 

Brad  y  Pylor  gwn Tach.  5,  1605 

Tori  pen  Syr  Walter  Raleigh 1618 

Tiriad  y  "Pilgrim  Fathers"  yn  America    , 1620 

Cyflafan  ar  y  Trefedigwyr  Seisnig  yn  Iwerddon 1641 

Tori  pen  Charles  I 1649 

Gwneyd  01iver  Cromwell  yn  A.mddiff  ynydd 1653 

Rhyf el  rhwng  Spain  a  Lloegr 1654 

Cymeryd  ynys  Jamaica  gan  Penn  a  Yenables , 1655 

Troi  dros  2000  o  weinidogion  allan  o'r  eglwys  » . Awst  24,  1662 

Pla  dinystriol  yn  Llundain 1665 

Tân  mawr  Llundain 1666 

Bathu  dimeiau  a  fryrlingau  gyntaf 1672 

Bradwriaeth  Rt/e  Rouse 1683 

Cymeryd  Gibraltar  gan  Syr  George  Rooke 1704 

Uno  Lloegr  ac  Ysgotland , 1706 

Y  Bliew  mawr 1716 

Dechreu  dodi  y  frech  {inoculatìon)  yn  y  wlad  hon    , ,. , 1721 

Marwolaeth  Syr  Isaac  Newton Mawrth  10,  1727 

Dychweliad  Anson  o'i  fordaith  o  gylch  y  byd  . 1744 

Daeargrynf  äau  yn  Llundain 1750 

Sef ydlu  yr  Amgueddf a  Brydeinig  yn  Llundain . , 1752 

Dinystr  Lisbon  gan  ddaeargryn 1755 

Cymeryd  Quebec — marwolaeth  "Wolf e    >  1759 

Cysylltu  ynys  Manaw  (Isle  of  Man)  â  choron  Prydain 1765 

Cyhoeddi  Annibyniaeth  America 1776 

Bhyf el  â  Ff rainc 1778 

Y  Llyngesydd  Bodney  yn  cymeryd  llongau  Spain   1780 

Terfysg  Arglwydd  Gordon  yn  Llundain .  -  > 1780 

Lloegr  yn  cydnabod  Annibyniaeth  yr  Unol  Daleithiau 1782 

Y  Chwyldròad  Ff rengig ,  1790 

Terf ysg  yn  Birmingham 1791 

Howe  yn  gorchfygu  y  llynges  Ffrengig - 1794 

Terfysgoedd  yn  Lloegr * 1795 

Cymeryd  Cape  of  Good  Hope  gan  y  Saeson , 1 795 

Buddugoliaeth  Jervis  a,r  lynges  Spain 1796 

Tiriad  y  Ffrancod  yn  Sir  Benfro 1797 

Brwydr  y  Nüus    1798 

Cymerycl  ynys  Malta  gan  y  Saeson 1800 

Uniad  Prydain  ac  Iwerddon Ion.  laf,  1801 

Cymeryd  Grand  Cairo  gan  y  Saeson 1801 

Heddwch  Amiens 1802 

Gwrthryf  el  yn  DubUn 1803 

Sefydlu  Cymdeithas  y  Biblau 1804 

Brwydr  Traf algar — marwolaeth  ISTelson 1805 

Brwydr  Austeriitz    1805 

Dyddimiad  y  gaeth-fasnach  yn  ^lhrydain 1807 

Cymeryd  Copenhagen  gan  y  Saeson     1807 

Gwneyd  heddwch  rhwng  Lloegr  a  Spain 1808 

Yr  agerf ad  cyntaf  at  gludo  teithwyr 1811 

Cymeryd  Badajoz  gan  Arglwydd  WelUngton    1812 

Rhyfel  ag  America 1812 

Llosgiad  Moscow '. 1812 

Brwydr  Waterloo  ,.,, ...,,».,, ,.., ,  ....Meh.  18fed,  1815 


384  DYGWYDDIADAU  PWYSIG. 

Sefydliad  y  Banciau  Cyriìlo  (Savings  Banlcs) Oed  Crist  1815 

Oeni  y  frenines  Yictoria 1819 

Marwolaeth  Duc  Kent,  tad  Victoria    182q 

Bradwriaeth  yn  erbyn  gweinidogion  y  llywodraetli 1820 

Marwolaeth  Ẁapoleon  Buonaparte  yn  St.  Helena    1821 

Pasio  bil  rhyddhad  y  Pabyddion « * 1829 

Agor  y  Bheilff  ordd  gyntaf  (rhwng  Liverpool  a  Manchester) 1830 

Terfysgoedd  yn  Lloegr 1831 

Ympryd  Cyífredinol  yn  herwydd  y  Cholera Mawrth  21aín,  1832 

Pasio  y  Bil  Diwygiadol , 1832 

Dyddimiad  caethwasiaeth  yn  y  Trefedigaethau  Prydeinig 1834 

Llosgiad  dau  Dŷ  y  senedd , 1834 

Pasio  bil  Corphoriaethau  Bwrdeisdref ol 1835 

Esgyniad  Victoria  i'r  orsedd ♦ 1837 

Terf ysgoedd  yn  Canada ■ 1837,  1838 

Coroniad  y  f  renines Meh.  28,  1838 

Agor  rheilíîordd  y  Great  Western 1838 

Terfysg  y  Chartiaid  yn  Lloegr 1838 

Ymosodiad  y  Chartiaid  ar  Gasnewydd Tach.  4ydd,  1839 

Priodas  y  frenines  â'r  Tywysog  Albert Chwef.  lOfed,  1840 

Dechreuad  y  JPenny  Fostages 1840 

Cymeryd  Canton  gan  y  Saeson „ t 1841 

PJiyfel  Aífghanistan 1841,  1841 

Gosod  careg  sylfaen  y  Royal  Exchange  gan  y  Tywysog  Albert 1842 

Bedyddio  Tywysog  Cymru , lon.  25ain,  1842 

Bebecca  yn  dystrywio  y  tollbyrth  yn  ISTghymru 1842,  1843 

Ymweliad  y  frenines  a'i  gwr  â  brenin  Ffrainc  1843 

Ymweliad  Mcholas  o  Pwsia  â  Lloegr . . . . 1844 

Ymweliad  brenin  Pfrainc  â  Lloegr 1844 

Ehyfel  a  r  Sikhs  yn  India  . ' 1845 

Dyddimiad  treth  yr  ỳd   ,. . . 1846 

Newyn  trwm  yn  Iwerddon 1847 

Chwyldroad  yn  Ffrainc—  diorseddiad  Louis  Philippe      . . . .  # a 1848 

Dyddirniad  y  deddfau  morwrol  (navigation  laws)      . . . . . , , . . .  1849 

Ymweliad  dinystriol  y  Cholera 1849 

Marwolaeth  Syr  Hobert  Peel , 1850 

Yr  Arddangosiad  Mawr  yn  Hyde  Pärfc 1851 

Gosod  y  telegraph  tanforawl  rhwng  Lloegr  a  Pfrainc 1851 

Marwolaeth  Duc  Wellington 1852 

Cyhoeddi  Louis  Napoleon  yn  Ymerawdwr  y  Ffrancod   1852 

Bhyfel  y  Crimea 1854,  1855 

Toriad  allan  wrthryfel  yn  myddinoedd  brodorol  India 1857 

Gollwng  yr  Iuddew  i'r  seoedd   , 1858 

Gosod  y  telegraph  tanf orawl  i  America 1858 

Agor  y  drinhing  fountain  gyntaf  i'r  cyhoedd  yn  Llundain Ebrill,  1859 

Cychwyniad  y  Peim-gorau  Gwirfoddol , 1859 

Garibaldi  yn  cyhoeddi  Victor  Emanuel  yn  frenin  Itali 1860 

Toriad  allan  wrthryfel  America 1861 

Sefydlu  Banc  Cynilo  y  Llythyrfa c 1861 

Dyddimiad  Treth  y  Papyr    Hydref  1,  1861 

,Tân  mawr  yn  Llundain,  yn  parhau  am  dair  wythnos , 1861 

'tMarwolaeth  y  Tywysog  Albert    - Ehag.  14eg,  1861 

Damwain  yn  mhwll  glo  Hartley — colli  oddeutu  215  o  fywydau 1862 

Damwain  eto  yn  Merthyr— colli  50  o  fywydau 1862 

Agor  arddangosiad  mawr  Kensington,  Llundain .Mai  laf,  1862- 

Cyhoeddi  caethion  taleithiau  gwrthryfelgar  America  yn  rhydd   1863 

Priodas  Tywysog  Cymru  a'r  Dywysoges  Alexandra  o  Denmark  .  .Mawrth  10,  1863 


ABEKTAWY :  AEGRAF^WYD  GAJS  J,  ROSSER, 


i 


Ỳ 


Deacidified  using  the  Bookkeeper  process. 
Neutralizing  agent:  Magnesium  Oxide 
Treatment  Date:  August  2006 

PreservationTechnologies 

AWORLD  LEADER  IN  PAPER  PRESERVATION 
1 1 1  Thomson  Park  Drive 
Cranberry  Township.  PA  16066 
(724)779-2111 


ss 


MA*       1959 


,%**- 


